


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાષા સસ્સ્તતી 


વર્ષ દસમું : અંક પહેલો ઓંગસ્ટ : ૧૯૯૯ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





- લ્ન્‍્ ા 


વર્ષઃ દસમું અંક : પહેલો સળંગ અંકઃ 
અનુક્રમઃ ઓગસ્ટ ૧૯૯૯ 
અવનિનું અકૃત હરિવલ્લભ ભાવાણી 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી. 
ઇંડરર્માં યોજાયેલું કલાપી સવા શતાબ્દી સાહિત્ય સત્ર 
ડૉ. યશવંત ત્રિવેદીનાં પુસ્તકોનો લોકાર્પણવિધિ 
શ્રી એચ. એન, ગોલીબારને કચ્છ-શક્તિ એવોર્ડ 
“ાસતરંગિણી'ની ભાવસરિતામાં નિમજ્જન વિનોદ જોશી 
ફ્લ્મદિગ્દર્શક ગિરીશ કર્નાડ અભિજિત વ્યાસ 
કૌર્લબસને કેડે દુષ્યન્ત પંડચા 
૨૮. કોન્ફરન્સો, ભારતના શિક્ષક હોવાનું ગૌરવ 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુપ્તા 
પુણ્ય અને પાપની પરિભાષા 
પ્રેમના છેલ્લા વળાંકે ઉશનસ્‌ 
સદા-જાગૃત અને સર્જક-પ્રતિભા-સંપન્ન સાહિત્યિક જયાનન્દ દવે 
પત્રકારનું સત્ત્તશીલ સંવેદન 
નૈનીતાલમાં વનનિવાસ અરુણ જોશી 
સિતાર રમેશ પારેખ 
ખીણની ધારે જર્યત પાઠક 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા રાધેશ્યામ શર્મા 
નિજી આકાશર્નાં નક્ષત્રો 
આવે ! હેમંત દેસાઈ 
ઉડેલી જો હેમંત દેસાઈ 
પ્રતિભાવ 
દુકાળ રામર્ચદ્ર પટેલ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 
કિચુડ કિચુડ લાભશંકર ઠાકર 


૧૦૯4 


ર૬ 
ર૭ 


ગ્ર 
૩૪ 
૩૪ 
૩૫ 
૩૭ 
૩૭ 
૩૭ 
૩૮ 
હ 
૪૦ 
પૂંપા.૩ 


પ્રકાશક : ગ્મણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


ગ્મણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કોમ્પ્લેક્સ, કતેહપુરા પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - 3૮૦ ૦૦૭. ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 


થા ણ 


(૧) 


(સ) 


ત્ઝ 


સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 


'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે. 


આ માસિકમાં પ્રસિદ્ર થતા લેખોમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 

વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (એરમૈલ) રૂ. ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય ; ૩, ૧,૫૦૦. 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનૃલક્ષીને. 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ. મોકલવી કુત 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત. 
મોકલાશે નહિ, 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ. ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સરનામુ: 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન : ૭૪૯૩૬૪૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજ્મો મનીઓડ? અથવા _ “ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/[ફ્ટથી મોકકવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકાગશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

વિજ્ય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાશે, મેડા ઉપર 

ગ્લીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 


મૅગેઝીન વર્લ્ડ 
મ્ટેશન રેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 


૧,ર સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના. 
સરનામે મળશે. 





દ્ર ્‌ ઓગસ્ટ ૧૯૯૯ 


049% રતી 
અવનિનું અમૃત 





“ઉમાશંકર, તું કેટલા અમૃતકુંભ અહીં ઊંચકાવી લાવ્યો છે ?' 

“વભુજી, સર્વજ્ઞથી કશું અજાણ્યું ન હોય. પણ આપે પૂછ્યું તો આજ્ઞા મસ્તકે ધરું છું. જુઓ, નાનારંગી અજબ 
કુંભો છે આ બધા. થોડો થોડો અંગુલિનિર્દેશ કરું.” 

“મારે તારે મુખેથી પ્રશસ્તિઓ સાંભળવી છે,” 

“હું ધન્ય છું, પ્રભુજી. પહેલપ્રથમ આ છે ્છતુકુંભ, નિસર્ગકુંભ. કણિકારનું સોનેરી પીળું ઝૂમખું. પડખે લીલા 
અને ગુલાબી શિરીપની આંખ ભરી દેતી, ઠારી દેતી તંતુજાળ. સાથે છે બોગનવેલિયાનો લાલમલાલ, વચ્ચે વચ્ચે શ્વેત 
ભાતવાળો. ઠઠારો, એની પાસે કેસૂડાંની બહાર. 

“નેર્મળ દિશિઅંત થતાં ત્રિભુવનમાં જ્યજ્યકાર કરતો અપાર પિકારવ. મંદ. સુરભિહિમલક્ષણ દક્ષણના સમીરની 
લહરો. મૃદુલ તડકો. દિશાઓના હાસો. ગિરિવરનાં ગરવાં શૃંગો. મહેરામણનો નિશદિન ઘુઘવાટ, પંખીવૃંદનો કલરવ. 
પવનવેગી ગાજવીજ્યા અશ્વો પર સવાર ઝંઝાવાતો. 

“કફૈયાઝખાનના ઘૂંટાયેલા કંઠનો મેઘમલ્હાર - “એસે ધૂમધામ આયે' - એમાં પ્રગટતી નિસર્ગની તાંડવની ઝાંખી. 

“બ્રકપિઓ સ્તોત્ર ગાતાં ન થાકે એવી ઉપાના તેજરંગની રમણા. આથમણે. લટકતી સૂરજની નારંગી. ચંદ્રદર્શન 
માણવા પડાપડી કરતા જાપાનીઓ. 

“આ કુંભમાંથી આપને સંભળાતી હશે. રવિશંકરની સિતારની ઝંકૃતિ, ભીમસેન જોશીનો ઘેરો દરબારી, ગંભીર 
ભૈરવ, રમતો ને રમમાણ રાખતો. સારંગ, “બદરિયા બરસનકો આ...ઈ' એ સૂરમલ્હારની સૂરવર્ષા, “મુખ મોડ મોડ 
મુસક્યાત જાત' એવી શૃંગાર સજેલી, છબીલી નારનો સાક્ષાત્કાર કરાવતો માલકૌંસ - બિથોવનના સંગીતસૂરો પણ 
તેમાં જ છે. ન 

“એની પાસેના કુંભમાંથી આપને રૂમ્મકઝુમ્મક સંભળાય છે ને એ છે શરીરની કલાકૃતિનું નિર્માણ કરતા કથકલી, 
ભરતનાટય, મણિપુરીના નર્તનતાલો. સાથે છે એમનો વેશવેભવ. 

“આ છે શિલ્ય-સ્થાપત્ય અને ચિત્રકળાનો કુંભ : ભક્તકલાકારોની અજટા-ઇલોરાની સરજ્ત, ખજુરાહોના 
મન્મથધર્મી લિંગપૂજકો, પ્રેમમૂર્તિ તાજમહાલ, પિતૃપૂજાની પરાકાષ્ઠા સમા પિરામિડો, ચિત્રચેતનારૂપે જીવંત માઇકલ- 
એન્જેલો. 

“અને સાહિત્યબંસરીના વાદકો : પ્રેમની ગીતવર્ષા કરતા બારે મેઘોનો દૂત કાલિદાસ, વિશ્વભારતીના ઉદ્ગાતા 
રવીન્દ્રનાથ, વિશ્વરંગમંચનો સમ્રાટ શેક્સપિયર, અને એક કુંભમાં કેવી કેવી પ્રતિભાઓને સમાવી છે ! - શુંગારરસથી 
તૃપ્ત કરી દેતા જયદેવ અને અમરુક, વૈરાગ્યબોધક ભર્તૃહરિ, ભાપામર્મના દ્રષ્ટા પાણિનિ ને ભર્તૃહરિ, ત્રણ પ્રસ્થાનોને 
હસ્તામલકવત્‌ કરી આપતા બ્રહ્મસૂત્રકાર, બાળગોપાળમય બિલ્વમંગલ અને ભાગવતકાર, “નિષ્કામકર્મી મિઘિલાનાથ 
જનક, માનવીય કારૃણ્યથી નીતરતાં નેત્રોવાળા ગૌતમ, ઈસુ ને ગાંધી, આપની ઝાંખી કરાવતા રામકૃષ્ણ, રમણ મહર્ષિ, 
અરવિંદ, વિજ્ઞાનના ત્રીજા લોચનવાળા આઇન્સ્ટાઇન અને એવા બીજા પ્રાજ્ઞો : મ્હેં તો આકંઠ પાન કર્યા કર્યું છે. કેટકેટલું 
અમૃત ઊંચકી. લાવું અને કેટકેટલું નછૂટકે મૂકી દઉં, હું તો પ્રભુજી મૂંઝવણના મહાસાગરમાં ડૂબી ગયો.” 

“ઉમાશંકર, મારી સૃષ્ટિને અળખામણી કહેનાર આંધળાઓને એ કેટલી બધી રળિયામણી છે એ જોઈ-બતાવીને 
તેં દેખતા કરી દીધા. અવનિના અમૃતના આ કુંભો તો સ્વર્ગીય સુધાની પ્રશસ્તિને મુધા ઠેરવી દે છે.” 

“પ્રભુજી, હું તો આકંઠ.પાન કરીને આવ્યો છું. આ કુંભોમાં જે છે તે આપના અંશો જ પ્રગટેલા છે, એમ આપ. 
ખુલ્લેખુલ્લું કાં ન કડો ? પણ આપની મોહિનીમાયાનો પાર આ મુગ્ધજન. કઈ રીતે પામી શકે ? તુમ ચંદન હમ પાની...” 

હરિવલ્લભ ભાયાણી 


સાંપ્રત પ્રવાહો 


_કનાનનાાનનાાનામા-નાસમાણબશાઇબાકગગટાલ-સામતયનનસાાનાસનામતાાનયાણાઈજાનકઇનતાળભતણભતનસઝન નાણાના ઇભતઇજાનાાણાીનળણનતાણુલાઇ-જાણ-નમાઇ-ન જ. ૪ન-૯૦૦૯ ૫ તાસ... 


ઇડરમાં યોજાયેલું કલાપી સવા શતાબ્દી સાહિત્ય સત્ર 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને ટી. એમ, શાહ મહિલા 

આર્ટ્સ કૉલેજ-ઇંડરના ઉપકંમે ગઈ તા. ર૩મી જુલાઈ '૯૯ના 
રોજ ઇડર મુકામે કલાપી વિશે પરિસંવાદ અકાદમીના અધ્યક્ષ 
શ્રી ભોળાભાઈ પટેલના પ્રમુખપદે યોજાયો હતો. પરિસંવાદમાં 
કુલ ત્રણ બેઠકો હતી. ભૂમિકા ડૉ. કુમારપાળ દેસાઈએ રજૂ 
કરી હતી. માય ડિયર જયુએ 'કલાપી ત્યારે અને આજે અને 
લોકપ્રિયતા' ઉપર અને ડૉ, નીતિન મહેતાએ 'કલાપી : 
સમયસંદર્ભ અને સર્જકતા' વિશે વક્તવ્યો આપ્યાં હતાં. બીજી 
બેઠકમાં શ્રી હર્ષદ ત્રિવેદીએ “કલાપીની ગઝલો' અને “આપની 
યાદી' વિશે અને શ્રી સતીશ વ્યાસે 'કલાપીનાં ખંડકાવ્યો' અને 
'ભરત અથવા બિલ્વમંગલ' ઉપર પ્રવચનો આપ્યાં હતાં. છેલ્લી 
ત્રીજી બેઠકમાં શ્રી જયદેવ શુક્લે “કલાપીની ઊર્મિકવિતા' અને 
“નદીને સિંધુનું નિમંત્રણ' અને શ્રી મણિલાલ હ. પટેલે “કલાપીની 
કવિતામાં પ્રફુતિ' અને. 'કુદરત અને મનુષ્ય' વિશે નિબંધો 
પ્રસ્‍તુત કર્યા હત્તા. શ્રી જયદેવ શુક્લે કૃતિની સંરચનાની તપાસ 
કરવા ઉપર ભાર મૂક્યો હતો. તેમણે 'તે પંખીની ઉપર પથરો 
કેંકતાં ફેંકી દીધો'નું વિશ્લેષણ કર્યું હતું. એ જ રીતે “નદીને 
સિંધુનું નિમંત્રણ'ની. રચનાને પણ તપાસી હતી. કલાપીની 
કવિતામાં આવતાં દશ્ય-શ્રાવ્ય કલ્પનોને સ્ફુટ કર્યા હતાં, ડૉ, 
મણિલાલ હ. પટેલે કલાપીની કવિતામાં કુદરત અને મનુષ્ય જે 
રીતે આવે છે તેની ઉદાહરણ સહિત ચર્ચા કરી હતી. પ્રકૃતિ- 
નિરૂપણ પરત્વે કાન્ત અને કલાપીની. કવિતાની તુલના કરવાનું 
પણ તેમણે સૂચવ્યું હતું. આ બેઠકના અધ્યક્ષ તરીકે પ્રવચન 
કરતાં આ લખનારે કહ્યું હતું કે “કલાપી સ્નેહી કે કવિ'' એ 
પ્રક આપણા વિવેચનમાં ખૂબ ચર્ચાયો છે. કાન્તે પણ કલાપીને 
રનેહી કહ્યા હતા. હું તો વર્ષોથી કહેતો આવ્યો છું કે જે પ્રેમી 
નથી તે કવિ હોઈ શકતો નથી. કવિ મનુષ્યોને, કુદરતને, સૃષ્ટિના 
જડચેતન પદાર્થોને ચાહે છે. કીમિયો ચેતોવિસ્તારનો છે. 
કલાપીનો ઝોક આધ્યાત્મિકતા તરફ છે. - તેમના શબ્દોમાં 

“કવિતામાં કો. દી કવિ ન રસ પૂરો ધરી શકે' અથવા તો “હવે 

જોવા ચાલ્યું જિગર મુજ સાક્ષાત હરિને.' કલાપીની “આપની 
યાદી' એનું ઉદાહરણ છે. ભક્ત પણ પ્રેમી છે. કવિ મનુષ્યને 

પ્રેમ કરે છે. તે મનુષ્ય પણ પેલા સૌન્દર્ય-સાગરનો અંશ છે. 


થુ, 


હટ 





તંત્રી 


'આપની યાદીમાં સૂફી મત જોવા. મળે છે. આ કાવ્ય ગાંધીજીને 
ખૂબ ગમેલું. અને તે “આશ્રમ-ભજનાવલી'માં એને લેવા માગતા 
હતા. પણ કોઈ અંતેવાસીએ ના કહી એટલે ન લીધું. ના કહેનાર 
વ્યક્તિએ જ પછીથી ઉમાશંકરને કહેલું કે એ ભૂલ થઈ ગઈ. 
ઉમાર્શકરે નામ આપ્યું નથી, પણ પ્રસંગ આપ્યો છે. સુન્દરમે 
કલાપીની કાંવેતામાં ઊમિ છે, પણ રસ નથી એમ કહ્યું છે તે 
ચર્ચાસ્પદ છે.” પરિસંવાદ સારો થયો. એની પાછળ કૉલેજના 
આચાર્ય શ્રી પી. જે. પટેલની જહેમત અને સૂઝ જોવા મળી, 


ડૉ. યશવંત ત્રિવેદીનાં પુસ્તકોનો લોકાર્પણવિધિ 

જાણીતી સંસ્થા 'સુખદુઃખનાં સાથી'ના ઉપક્રમે ડૉ. 
યશવંત ત્રિવેદીનાં પુસ્તકોનો લોકાર્પણવિધિ તા. ૨૭-૬- 
'૯૯ના રોજ મુંબઈ ખાત્તે યોજાયો હતો. “કલાગુર્જરી'ના 
ભૂતપૂર્વ પ્રમુખ શ્રી લલિતભાઈ સેલારકા તથા પરાગ વિજય. 
દત્ત નાટ્ય અકાદમીનાં પ્રણેતા શ્રીમતી મુક્તાબહેન વિજય. 
દત્ત અતિથિવિશેષપદે હાજર રહ્યાં હતાં. એ પછી વર્ષા- 
કાવ્યોના પઠનનો કાર્યક્રમ પણ થયો હતો. 


શ્રી એચ. એન. ગોલીબારને 'કચ્છ-શક્તિ એવૉર્ડ* 

લોકપ્રિય સાહસકથાઓના લેખક અને 'ચંદન' 
પાક્ષિકના તંત્રી શ્રી એચ. એન. ગોલીબારને ૧૯૯૯ના વર્ષનો 
“કચ્છ-શક્તિ પત્રકાર એવોર્ડ' એનાયત. થયો છે. અભિનંદન. 


સુધારો 

'ઉદ્દેશ'ના જુલાઈ '૯૯ના અંકમાં 'સાંપ્રત પ્રવાહો' 
વિભાગમાં “નંદિત્રામ-મટવાડ-દાંડી' એ નોંધમાં “મારી સુપુત્રી 
શિ, સુશિરાને' છપાયું છે એમાં “સુપુત્રી' શબ્દને બદલે 
'સુપૌત્રી' વાંચવા વિનંતી. 

જુલાઈ '૯૯ના અંકમાં 'સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા' 
વિભાગમાં બિપિન આશરનું “હે સખી સંદર્ભ છે તારો અને-" 
પુસ્તકનું અવલોકન પ્રગટ થયું છે. આ પુસ્તકની વિગતો નીચે 
મુજબ છેઃ 

“હે સખી સંદર્ભ છે તારો અને-', લે. ડૉ. દિલીપ મોદી, 
પ્ર, રચના પ્રકાશન, ૧૦, નવનિર્માણ સોસાયટી, ટીમલિયા 
વાડ, નાનપરા, સુરત-૩૯૫ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૭૫, 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨ 


'રાસતરગિણી'ની ભાવસરિતામાં નિમજ્જન 





'રસતગિણી'ની પહેલી આવૃત્તિ ઈ. સ. 
૧૯૨૩માં પ્રગટ થઈ હતી. ઈ.સ. ૧૯૭૧ સુધીમાં તેની 
ચૌદ આવૃત્તિ થઈ. બધી મળીને તેની ૨૮,૦૦૦ નકલ 
ખરીદાઈ ગઇ. વર્ષોથી બજારમાં તે ઉપલબ્ધ નહોતી. 
પ્રથમ પ્રકાશનને પૂરા સાડા સાત દાયકા થયા પછી 
અને છેલ્લી આવૃત્તિના પ્રકાશનને ત્રણ દાયકા જેટલો 
સમય થવા આવ્યાની ઘડીએ આ તેની વધુ એક 
આવૃત્તિ છે. પંચોતેર વર્ષના સમયગાળામાં 
“રાસતરંગિણી'નું સમયાંતરે જે મહત્ત્વ સિદ્ધ થતું રહ્યું 
છે તેના અનુલક્ષમાં આ સંપાદન છે. સમયના આજના 
સ્થિત્યંતરે તેની મૂલ્યવત્તાને કરી તપાસવાનો ઉપક્રમ 
તેમાં નિહિત છે. 

બોટાદકરના પાંચ કાવ્યસંગ્રહ 'કલ્લોલિની' 
(૧૯૧૨), “સોતસ્વિની' (૧૯૧૮), '“નિર્ઝીરેણી' 
(૧૯૨૧), 'શસતરંગિણી' (૧૯૨૩), અને 'શૈવલિની' 
(૧૯૨૫) પૈકી “રાસતરંગિણી'નું પ્રથમ પ્રકાશન ચોથા 
કમે થયું છે, પણ તે પછી પાંચમા કમે પ્રગટ ઘવેલા 
કાવ્યસંગ્રહ 'શવલિની'નાં કાવ્યો “રસતરંગિણી'નાં 
કાવ્યો પૂર્વે રચાયેલાં છે; એ રીતે જોઈએ. તો 
“ગ્રસતરંગિણી' બોટાદકરનો છેલ્લો કાવ્યસંગ્રહ છે. 
બોટાદકરના બધા કાવ્યસંગ્રહોમાં સૌથી વધુ ખ્યાત 
અને કવિને યશ અપાવનાર આ સંગ્રહની 
પુનરાવૃત્તિઓ પરથી તેમ જ હજી આજે પણ 
ગુજરાતીઓના કંઠે ગુંજતી તેમાંની રચનાઓ પરથી 
તેનો મહિમા સ્વયંસિદ્ધ છે. 

ગુજરાતી સાહિત્યના ઇતિહાસના સંદર્ભમાં 
કહીએ તો બોટાદકર પંડિતયુગના કવિ છે. ન્હાનાલાલ, 
કાન્ત, કલાપી અને બ. ક. ઠાકોર જેવા આ યુગના 
દિગ્ગજ કે પ્રભાવી કવિઓની કાવ્યપ્રવૃ્તિનાં 
મૂલ્યાંકનોની સમાન્તરે જોતાં બોટાદકર વિવેચકોથી, 

*પાર્શ પબ્લિકેશન, અમદાવાદ દ્વાગ તાજેતરમાં પગટ 
થનાર, બોટાદકરના કાવ્યસંગ્રહ “ચસતરંગિણી'નો સંયાદકીય લેખ. 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩ 





વિનોદ જોશી 


બહુધા ઉપેક્ષિત રહ્યા છે. આમ બન્યું તે તુલનાવાચી 
સંદર્ભમાં કદાચ યોગ્ય પણ લાગે. તે છતાં બોટાદકરની 
સર્જકતાની સાહિત્યના ઇતિહાસમાં જેટલી નોંધ 
લેવાવી જોઈએ તેટલી લેવાઈ નથી. વિશિષ્ટ 
ભાવાભિવ્યક્તિનું રસક્ષમ નિર્વહણ દાખવતી 
બોટાદકરની રચનાઓમાં જે પ્રકારની કાવકર 
સર્જકતા દેખાય છે તેનું તેવું બીજું ઉદાહરણ 
પંડિતયુગની ગુજરતી કવિતામાંથી જડવું મુશ્કેલ છે. 
ન્હાનાલાલના ચસથી કંટાઈ સરેરાશ ગૃહજીવનના 
ભાવોને કેન્દ્રસ્થાને રાખતી બોટાદકરની ચ્રસકવિતાનું 
ગોત્ર નિરાળું છે એ જ રીતે તેમાંનું કવિકર્મ પણ 
બોટાદકરની કાવ્યધર્મિતાના સંદર્ભમાં વિશિષ્ટ છે. આ 
પ્રયત્ત 'ગસતરંગિણી'ના આધારે બોટાદકરની 
કવિતાની પ્રમુખ મુદ્રાઓને નિકટવર્તી રીતે જોવાનો છે. 

વીસમી સદીની ગુજરાતી કવિતાના બીજા, 
ત્રીજા અને ચોથા દાયકાને “ગસયુગ' તરીકે 
ઓળખાવી શકાય તેમ છે. આ સમયગાળામાં “ગસ' 
શબ્દને લઈને ઘણા કાવ્યસંગ્રહો પ્રગટ થયા છે. 
ન્હાનાલાલના સંગ્રહો “ન્હાના ન્હાના રાસ, ભાગ ૧- 
ર-૩' (૧૯૧૦૧૯૨ર૮-૧૯૩૭), ગોકુળદાસ 
રાયચુરાનો 'રાસમંદિર' (૧૯૧૫), ખબરદારનો 
“રાસચંદ્રિકા” (૧૯૨૯), કેશવ હ. શેઠના “ગસ' 
(૧૯૨૨), “શસમંજરી' (૧૯૨૯) અને “શસનલિની” 
(૧૯૩૨), મૂળજી પીતામ્બર શાહના “રણના રાસ* 
(૧૯૩૦), “ગસનિકુંજ' (૧૯૩૪) અને “શસપર્વ* 
(૧૯૩૭), ચંદ્રકાન્ત ઓઝાના “ચસમણિ' (૧૯૨૭) 
અને “શસેશ્વરી' (૧૯૩૦), શાન્તિબહેન બરકીતાલાનો 


“રાસકુંજ (૧૯૨૮), બટુભાઈ ઉમરવાડિયાનો 
“રસઅંજલિ' (૧૯૩૫), જનાર્દન પ્રભાસ્કરનો 
“રાસનંદિની' (૧૯૩૪), ચીમનલાલ ગાંધીનો 
“રસપાંખડીઃ (૧૯૩૮), દીપકબલા દેસાઈનો 


હ્ટ્શ 


“રાસબત્રીસી' (૧૯૩૧), હસુમતી. દેસાઈનો. 
“રાસસરિતા' (૧૯૩૧) વગેરે રસસંગ્રહો ઉપચંત આ. 
સમયગાળાના અનેક કાવ્યસંગ્રહોમાં રાસ પ્રકારની, 
અસંખ્ય રચનાઓ પ્રગટ થવેલી જોવા મળે છે. એમ 
કહી. શકાશે કે આ દાયકાઓ દરમિયાન રાસ પ્રકારની 
કૃતિઓ, સર્જવા તરફ કવિઓ આકર્ષાયા છે. પણ આ 
બધા સંમગ્રહોની રચનાઓને ગુણવત્તાના ધોરણે 
તપાસીએ તો તેમાં ન્હાનાલાલ અને બોટાદકરને બાદ 
કરતાં અન્ય કોઈની. રાસકૃતિઓ ખાસ પ્રભાવક નીવડી 
શકી નથી. ન્હાનાલાલની બહુમુખી પ્રચંડ સર્જકતા 
પાસે બોટાદકરનો કાવ્યપુરુષાર્થ ઘણી વાર ઓછો પડે 
છે, પણ ન્હાનાલાલની રાસકૃતિઓ કરતાં બોટાદકરની 
રાસકૃતિઓનું ભાવવિશ્વ અલાયદું અને ઘણી રીતે 
વિશિષ્ટ છે, તેથી તેમની તપાસ અલગ ધોરણોથી 
કરવી. જરૂરી બને છે. 

આ સંગ્રહમાં ૩૪ રચનાઓ છે. બધી. જ ગેય 
ઢાળોમાં છે. તેના રાગ લોકમુખે ગવાતી. પ્રચલિત 
રચનાઓને અનુસરે છે અને તેનો સંકેત બોટાદકરે 
પ્રત્વેક કૃતિના મથાળે કૌંસમાં પંક્તિ આપીને કર્યો છે. 
તે પરથી એ સમજાશે કે ગેયતાના પરિમાણને નજર 
સમક્ષ રાખી બોટાદકરે આ રચનાઓ લખી. છે. 
“રાસતરંગિણી'નાં કાવ્યોની ગેયતા તે આ કાવ્યોને 
મળેલું એક વધારાનું સાંગીતિક પરિમાણ છે. આ 
રચનાઓને કાવ્યદષ્ટિએ અવલોકતી વખતે તે 
પરિમાણનો કોઈ અનિવાર્ય ખપ નથી. કાવ્યદષ્ટિએ 
થતી તપાસમાં બોટાદકરની લયનેર્વહણશક્તિ અંગે 
વિચાર કરીએ તે પ્રસ્‍તુત ગણાશે, પણ તેથી કરીને આ 
રચનાઓમાં રહેલી સાંગીતિક પ્રભાવકતાને લક્ષમાં 
લેવી અનિવાર્ય નહિ બને, કારણ કે અહીં આ વિચારણા 
સંગીતદષ્ટિએ નહિ, કાવ્યદષ્ટિએ થઈ રહી છે. બન્ને 
કળાઓનાં શાસ્ત્રમાન્ય ધોરણો અલગ છે તે બાબત 
નજર સમક્ષ રાખીને અ વાત થઈ રહી છે. 

કશાં વિવેચનાત્મક તારતમ્યો લગી. જવા માટે 
આ રચનાઓના વિવિધ પક્ષને હવે વિગતે તપાસીએ. 

આ સંગ્રહની બુધી જ રચનાઓના કેન્દ્રમાં નારી 
બ્ટ્્શ 


પ ક્ત" 





છે. નારીનાં વિવિધ રૂપો, અહીં ક્યાંક આત્મકથનાત્મક 
રીતે તો ક્યાંક વસ્તુલક્ષી ઢબે આલેખાયાં છે. અહીં 
દેખાતી નારીની, છબિ એક ગુજરાતણ નારીની છબિ 
છે તે તેમાં નિરૂપિત જીવનશૈલીના સંદર્ભો પરથી સ્પષ્ટ 
છે. આ નારીનું મુગ્ધા કુમારીથી. માંડી, વત્સલ માતા 
સુધીનું કમિક ભાવનિર્વહણ આ સંગ્રહમાં થયું છે. એમ 
કહી. શકાશે કે નારીરૂપની વિધવિધ ભાવમુદ્રાઓનું 
ભિન્ન ભિન્ન સ્થિત્યંતરોમાં અહીં આલેખન થયું છે. 
આ સ્થિત્યંતરો કાલ્પનિક નથી, પણ ગુજરાતણ 
નારીના અનુભવજગતમાંથી સાંપડેલાં છે. આ 
અનુભવોનો પિંડ સરેરાશ ગૃહજીવનના રસાયણમાંથી 
સારવેલો છે. આ રચનાઓમાં દેખાતી, નારી આધુનિક 
સમાજ કે સંસ્કૃતિનું ફરજંદ નથી, તે ગ્રામીણ છે. પરંતુ 
ગ્રામીણ છે, એટલે તુચ્છ છે તેવું નથી. તેની ઊર્મિઓ 
સનાતન અને નિરામય ભાવોનો સાત્વિક આવિર્ભાવ 
છે. તેનું વ્યક્તિત્વ ગરિમામય છે. ઘર અને કુટુંબની 
સરહદો વચ્ચે આ નારીની દુનિયા સીમિત છે છતાં 
તેની સ્થૂળ વ્યવસ્થાઓ ઓળંગી જતી એની 
માંગલ્યભાવનાનો અહીં સતત. વિસ્તાર છે. આ નારી 
સર્વદા શુભશુભ જોનારી છે. દુરિતનો પડછાયો પણ 
એને ખપે તેમ નથી. ગૃહજીવનની કૌટુંબિક મીઠાશનું 
અને સંસ્કારિતાનું જતન કરવાની ખેવના એનો 
સ્વભાવવિશેષ છે. સંબંધના સહજસ્ફુટ ભાવોથી 
છલકાતું સમુદાર અને ઊર્મિશીલ હૃદય એની 
વ્યક્તિમત્તા છે. સાદીસીધી છતાં નિરાળી લાગતી 
નારીની આવી મુદ્રાઓ બોટાદકરનો કાવ્યવિષય છે. 
એનું, પહેલું રૂપ એક મુગ્ધા ષોડશીનું છે. 
મભરી પાંપણે' સખીઓને સત્કારવાનો એના 
હૈયામાં ઉમંગ છે, સખીઓ સંગાથે રાસરંગ 
રેલાવવાના એના ઉત્સાહમાં એક પ્રચ્છન્ન કામના પણ 
ભળેલી છે, એ કહે છે : 
ભૂના ઉરકીં સોહાગ ઝેક સીચશું રે લોલ ' 
કૌમાર્યની વયે સોહાગી ભાવિનું કલ્પનાલોકમાં 
સિંચન કરવાની અને એમ. કરી સૂનકારભર્યા ઉરને 
સભર કરવાની એની મુગ્ધ અભિલાષા “વ્ડાલભીની 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯ ૪ 


વસન્ત'ને વધાવવાની એની પ્રગટ ઇચ્છા તળે દબાતી 
દબાતી વ્યક્ત થાય છે, પણ- 
જૈક અણખીલી પંખડી લએ રે લોલ”' 
એવું કહેતી એ મુગ્ધા યૌવનશ્રીના મંડન માટે તત્પર 
બની ગઈ છે તે તેમાંથી સમજાઈ આવે છે. એની 
ગરવાઈ એટલી છે કે પોતાની અભીપ્સા પોતે એકલી 
એકલી માણતાં જાણે લજ્જા અનુભવે છે. પોતાની 
કામના એ કોયલ. બહેનીને નિમંત્રણના બહાને વ્યક્ત 
કરે છે : 
સૂનાં «ગે સહુ 'એ સખે? રે 

પંચક વેળ નહે %છ રે કોયલ જહેની/' 

વસંતની વધાઈ ઝીલતી પોતે કોયલને “કુહુ' કરી 
જવા સામેથી જ નિમંત્રે છે : 
'અ!% કળી ઊંઘડ૭ી રહે રે, 

ઊઘડે અબોલણ ઉર રે, કોયલ બહેની / 
અંતર એમ ઉઘ(ડજે રે, 

સંત#ડથ/ છેડજે સૂર રે, કોયલ બહેની ?' 

એના હૃદયમાં ઊછળતી સુકુમાર ઊર્મિઓની 
છોળ વસંતના વૈભવની જ પ્રતિકિયા છે. આ વસંત 
આજે છે, કાલે નહિ હોય તેવી એંધાણીમાં એ પોતાના 
વર્તમાનને “સુધા કેરી ધાર' રૂપે પામી લેવા જાણે 
આતુર બની ગઈ છે. નમણી અટકળોથી વિભોર આ 
મુગ્ધાની આવી ભાવસૃષ્ટિના સૂર પ્રગટ નથી, પણ 
'સંતાડેલા' છે. કવિ એને છેડવાનો સંકેત આપી અટકી 
જાય છે. આજનું મુગ્ધારૂપ હવે પછી જેમાં મુકાવાનું 
છે તે સ્થિતિઓ કઈ હશે? 

ને કવિ, પહેલાં જ એને જનનીનું સ્મરણ કરાવે 
છે. સખીને સંબોધીને જનનીનું મહિમાસ્તોત્ર એ ગાય 
છે. આ મુગ્ધાને મન નારીનું એ સર્વોત્તમ રૂપ છે. 
જનીન જોડ સખી નહિ %3 રે લોલ?” 
જેવો અનન્વયકારી ઉદ્ગાર એના મુખેથી સરી પડે છે. 
પોતાનું માતૃરૂપ એની કલ્પનામાં રચાઈ આવતું હશે, 
પણ હેતભર્યા હૈયાને હીંચવનાર તો હજી મળ્યો નથી. 
એની. કલ્પના કરતી આ મુગ્ધા જનનીને સ્થાને 
ભાભીને વિવેકપૂર્વક સ્થાપી દઈ લગ્નમાધુર્યનો સ્વાદ 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૫ 





કેવી રમ્ય કલ્પનાથી ચાખી જુએ છે! 
ભડજાજો તે મધુર જોરલો રે લોલ, 

ભજી ઢળકતટ 2 ઢેલ રે.” 

આ મુગ્ધાના કલ્પનાલોકમાં પણ કોઈ આવીને 
વસ્યું છે. એના એક એક સંચારમાં સખીઓ એના 
અણસારા વિલોકી રહી છે. રંગભીની રાજવણ જેવો 
આ મુગ્ધાનો મનોલોક ખુલ્લો કરી દેતી સખીઓ એને 
જાણે કહે છે : 
જભઇુર મઉર જુખ મરકતો, ઊભો ઉર અઇધાર; 

કર* કર દઈ કોડકી 
એની શીળી શ છાંયડીમાં ૨/૯ રે, ર૨૫% 

રંગભજીની!” 

અને છેવટે “વા જગની આ વાટડી' 
નિહાળવાનો યોગ તેને સાંપડી રહે છે. “કોમળ કંઈ 
કસુમો ખરે, વિધિનું વરસે વ્હાલ' એવી કામ્ય સ્થિતિમાં 
એનો પ્રવેશ થાય છે. સાસરવાટે એનાં “પુણ્યભ્યા 
પરિયાણ' આરંભાય છે. વિદાયની આ ક્ષણે 'આંસુભરી 
અલબેલડી'ને જોતી માતાની સ્થિતિ કેવી છે? 
“અ#% મરી %0 ૫/૬૭ રે એને ક#0જ%ે કાણ, 
દૂધ ભર્યુ હજી દાંતમાં રે એને અપવાં આણા” 

મીઠા તળાવની માછલી જેવી આ મુગ્ધા હવે 
પરિણીતા છે. સાસરવાસે એનો શીળો સંસાર મંડાય છે. 
'₹ળું પિયર, શીળી સાસર, 

કાંઈ શીળો સમોવડ સય રે.” 

“શીળાં રમણનાં રાજ' ભોગવતી આ નવોઢા 
નારની આંખડી એકાન્તની કોઈ પળે “ઊંચાં આકાશનાં 
આંગણાં' અને “નીચા તે મેઘલ મ્હેલ'ની સૃષ્ટિમાં 
પનોતા પિયરની સ્મૃતિથી “આંસુભરી' થઈ ઊઠે છે. 
સાસર-આકાશે ચન્દાની જેમ પોતે ઊંચે ચળકી રહી 
છે, પણ નેણ નીચાં ઢળી પિયરદેશને જાણે નિહાળતાં 
રહે છે. 
દાગ ઉડાડતી આંગણે 

એ તો દોડી દોડી ડોકાય રે.' 

છતાં 'કુશળનાં કે'ણ' મોકલવાનું જ એ ઉચિત 
ધારે છે. અને એક દિવસ 'મીઠડલી માવલડી' આણાં 


22 


મોકલે છે. “અંતરની એકલ આશ' ફળે છે. વગડા 
વીંધીને આવેલી વેલ્યમાં બેસતાં એના પિયરવાટે 
પળવાના અને સહુને મળવાના મનોરથ જીવતરની. 
“સજીવન સોગઠી બની. જાય છે. 

મુગ્ધવયની સહચરી સખીઓ એને ઘેરી વળી 
પૂછી રહે છે : 

“આવ્યાં સળી એવાં સાસરી સેજ રે, 

કહી ને સોહ(ગણ? સાસર કેશ રે?” 

જવાબ મળે છે : 

“નવલું %ગત નવ હેતથી હરખે રે, 

મીઠી અશિષોના કેહુલા વરસે રે.' 

પણ, “તોય ન મહિયર મનથી વછૂટે રે.' અહીંના 
અને ત્યાંના અનુભવોની લેણદેણની વાતો પૂરી થઈ 
ને. એક રૂપાળી. રાત. આવી. ચડી. મનના. માનેલ. 
મોરલાનું સ્મરણ એના એકાન્તને ભરડો લઈ ગયું. આ 
સ્થળે તો હવે કલ્પનાનો જ સહવાસ. પણ તેમાંયે : 
“આંખથી લગીર આંખ મેળવી, રૂપાળી રત, 
પાંખથી લગીર પાંખ ભેરવી, રૂપાળી રાત.' 
 સાંભરણના આ સુખમાંથી છેવટે વિયોગનાં વેણ 
સરી પડે છે. “વ્હાલાં વાલ્યમજીનાં વેણલાં' પિયરમાં 
સંતાપી, રહે છે. સ્મરણનો હિંડોળ આમથી તેમ 
ફંગોળાતો રહે છે, “આંબલિયાને ઉર' અડીને ઊભી 
ઊભી આ અલળેલડી, દામ્પત્યસ્નેહના રસરંગની 
સ્મૃતિમંજૂષા વાસી દઈ સરિતાતીરે પનઘટવાટે સંચરે છે. 
પ્રિયતમને પંથ. વહેતાં સરિતનીરને નીરખી રહે છે ને 
વહેલી વહેલી પોતે પણ સાસર-માર્ગે પરિયાણ સાધે છે. 

શ્રસુરગૃહ તો એને માટે જાણે ફૂલવેલીઓથી 
લચેલી વાડી. “માંહી મોગરો એક અમોલ.' અને એ 
બીજો કોઈ નહિ પણ “દરીડો મનમીઠડો'. એને માટે 
“નાની, શી. લાડડી' લાવવાની ને એની સંગાથે જળ 
ભરવા જવાની. હોંશ. અને સાસુ, તો જાણે ઘરઆંગણે. 
વહેતી ગંગા. એનાથી મળતાં સુખ કહેવાને તો પાસે 
શબ્દો જ નથી. પોતાની માફક જ સાસરિયે સિધાવેલી 
"નણદીને એના પિયરમાં આવકારતાં હૈયું ભાવથી 
છલકાઈ ઊઠે છે. “પરદેશણ આવો પોપટી જેવો 


ઉની 


બ્ટ્ટ્ણ 


પન અ્ૂ૪નપ 


ધિ. 


નિમંત્રણ-ઉદ્દગાર મુખેથી સરી. પડે છે. વધારામાં કહી 
ઉઠાય છેઃ 
તમને આપું નમન મારા નેણનાં, 

આપું, આધું રે મારા હેડાના હાર. 

સહિયરોનો સંગ છૂટ્યો, પણ અહીં, સમોવડ 
“કુળસુંદરીઓ'નો. સહવાસ હવે સાહ્યબી છે. મનોમન 
સમજણ સાધી લીધી છે. 
'ભલે મહિવરન નહે કેળ, સભવ ન સરખ રે, 
પણ એક કુટુંબનાં અંગ ઓપે ક્યમ અળગં રે?” 

ભાઈબીજના અવસરે વીરાની વાટડી જોતી, એ 
બહાવરીની અભિલાષા પૂરવા ઘૂમતી ઘોડીએ 
હલકભરી હાંકણી સાથે આવી પહોંચતા ભાઈને 
સત્કારતાં એનું હૈયું ઓછું ઓછું થઈ જાય છે. વીરની 
વિદાય, થતાં જ સૂની. સારિકા, જેમ, એ. પોતને. સમેટી. 
લે છે ને પોતાની દુનિયામાં ફરી પ્રવેશી જાય છે. 

છેવટે, દામ્પત્યના પ્રસાદરૂપ સીમન્તની. વેળ. 
આવે છે. ચરણની વેગીલી ગતિ સંયત થઈ જાય છે. 
શિખામણ મળે છે : 
ધીરે ધીરે ધારો રે ચરણ સુલોચના રે લોલ, 

મોંઘ! ઉર-માણક ના મચકાય.' 

મહિયરમાં વાજતી. વધાઈ મોકલાય છે. “ભવના 
ભવ્ય પ્રસંગ'નું આગમન થતાં વત્સલતાથી હૈયું 
છલકાઈ ઊઠે છે. રંગભર્યા રાસે રમતાં રમતાં એને-- 
“પોઢ્યા પ/રણે રે અવ્યા બાળકુંવર કંઈ વદ, 
રસભર રાસની રૈ એથી તૂટી મન ગરજાદ.' 

ને તેથી- 
સરવરતીરને રે તોડ ૨૬0૯૭રસી વહી જાવ, 
છોડી સંચરી રે એવો સહિયરનઇે સકુદાવ.”' 

ષોડશી. મુગ્ધાથી વત્સલ માતા સુધીની આ 
અવસ્થાઓમાં એક નારી અકિંચન સમર્પણના સુખને. 
ઝીલતી રહેતી આપણને સતત. દેખાયા કરે છે, પિતૃગૃહે 
પોષાયેલાં એનાં લાડ ગરિમામય ગાર્હસ્થ્યમાં ઓગળે 
છે. એક સંપૂર્ણ નારીનું અનુભવજગત તેની સમગ્રતામાં 
સભરતાથી ઊપસી રહે છે. 

કંઈક આ રીતે આ સંગ્રહની કાવનાવિકાની 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧ 


છબિ રેખાયિત થઈ શકે તેમ છે. જોઈ શકાશે કે આ 
નાવિકામાં કશો વિસ્ફોટક આવેગ નથી. એ શાલીન 
અને ગરવી દીસે છે. એની પ્રત્યેક ગતિવિધિ પોતાને 
કેન્દ્રમાંથી ખસેડી દઈ અન્યોને વિષે માંગલ્યનો ભાવ 
ધારણ કરનારી છે. તેની વ્યાપ્તિ ઘર-કુટુંબથી આગળ 
વધતી ન હોવા છતાં એનું આંતરજગત. એટલું તો 
તિસ્તીર્ણ છે કે તેમાં બધું જ સમાઈ જાય છે. નારીનો 
આવો નિરામય ભાવલોક અહીં અંકે થયો છે. નારીને 
સંસ્કૃતિની ધરોહર કહી દીધા પછી પણ અવ્યક્ત રહી 
જાય તે સત્ય અહીં નારીના વ્યવહારજગત અને 
ભાવજગતને આધારે ખૂલે છે, અને આપણા ચિત્ત ૫ર 
તેનો પ્રકાશ પાથરે છે. કવિ સંસ્કૃતિનો ઉદૂગાતા શી 
રીતે બની. શકે તેનાં અનેક નિરીક્ષણો આ સંગ્રહની 
નારીમુદ્રાઓના વૈવિધ્યભર્યા આલેખનમાંથી મળી 
આવશે. 

આ સંગ્રહની રચનાઓ બોટાદકરને ગૃહજીવનના 
ભાવો. આલેખનાર ડવિ તરીકે સ્થાપી આપે છે. એમ 
કહીએ. કે બોટાદકરનો સર્જકવિશેષ પણ તેમાં જ પડેલો 
છે. કાવ્વવિષયની એમણે બાંધેલી મર્યાદા એ જ અહીં 
એમની વિશેષતા બની રહી છે. પૌર્વાપર્યસંબંધે જોતાં 
બોટાદકર પૂર્વે કે પછી ગૃહજીવનનું આવું માધુર્ષમંડિત 
ચિત્ર અન્ય કોઈ કવિઓ વડે આલેખાયાનું જાણમાં નથી. 
બીજી રીતે કહીએ તો બોટાદકરની આ રચનાઓ 
ગૃહજીવનથી પ્રતિબદ્ધ તેવું વાતાવરણ ખડું કરે છે. તેના 
કેન્દ્રમાં નારી રહે તે જાણે એમણે .આ રચનાઓ પૂરતો 
સેવેલો સંકલ્પ છે. 

બોટાદકરનો સર્જકધર્મ આ પ્રતિબદ્ધતા વચ્ચે 
રહી, પ્રગટ્યો છે. તેમ છતાં તેમાં કશો અભિનિવેશ 
નથી. સંસ્કારપરાયણ કુટુંબનો આદર્શ તેમાં પ્રચ્છન્ન 
રીતે વણાયો છે. કવિની આ રચનાઓ સાભિપ્રાય 
હોવાનો દોષ તેમાં જોઈ શકાય તેમ નથી. તેનું કારણ 
આ રચનાઓનો. સબળ. ભાવપક્ષ છે. ગૃહજીવનના 
ભાવોનું તેમાં એટલું વિધાયક અને હૃદયસ્પર્શી નિરૂપણ 
થયું છે કે આપોઆપ તેમાંથી કૌટુંબિક સંબંધોની 
મીઠપનો સંદર્ભ રચાઈ આવે છે. અને તેને આદર્શરૂપે 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૭ 





રવીકારવા ભાવક સહજ સંમત થઈ જાય છે. 
આટઆટલા દાયકાઓ પહેલાંની આ રચનાઓની 
ભાવસૃષ્ટિને અનુઆધુનિકતાના અને નારીવાદી 
આંદોલનોના આજના સમયે પણ એક આદર્શ તરીકે 
જોવા માટે મન લલચાતું હોય તો તેમાં કશીક 
સનાતનતાનો સંકેત પડેલો છે તેમ સ્વીકારવું રહ્યું. 
આ કાવ્યોના ભાવપક્ષનું સૌન્દર્ય ઊમિતત્ત્વના 
આશ્રયે પ્રગટે છે તેટલું જ વવહારસંબંધી વર્તનની 
ભૂમિકાએ રહીને પણ વ્યક્ત થાય છે. ને છતાં આ 
કાવ્યો આચારસંહિતા બની જતાં નથી તે તેની 
વિશેષતા છે. સાંસારિક પાત્રોની વિવિધ 
સંસ્કારછટાઓનું કુટુંબજીવનનાં પાત્રોના આધારે તેમાં 
નિરૂપણ થયું છે. સંબંધની આ ભૂમિકાઓ આજેય છે, 
પણ તેનો સંદર્ભ બદલાયો છે. સાસુ, વહુ, નણંદ, દિયર, 
પતિ, માતા-પિતા. વગેરેનો બોટાદકર આલેખે છે તેવો 
સંબંધવાચી પરિવેશ પરંપરિત હોવા છતાં પ્રસ્‍તુત અને 
ઇંચ્છવાયોગ્ય લાગે છે. બોટાદકરના સર્જકત્કતનું તેમાં 
પ્રમાણ છે. બદલાતા કાળબળ, સાથે અળપાતી ગવેલી 
પરંપરાનું સેવન આજની ક્ષીણ થતી જતી કુટુંબભાવના 
સાથે અનિવાર્ય તેવો મહત્ત્વનો એક તુલનાત્મક સંદર્ભ 
પૂરો પાડે છે. અને તેથી તેની પ્રસ્તુતતા વધી જાય છે. 
આ સંમ્રહની કેટલીક રચનાઓને કેન્દ્રમાં રાખી 
તેના ભાવપક્ષે થોડાં નિરીક્ષણ કરીએ : 
લોટાદકરના બહુપ્રશસ્ત કાવ્ય 'જનની'ની 
પ્રભાવકતા કેવળ માતૃમહિમા કરવામાં સીમિત નથી. 
માતા વિષેનું નર્યું પ્રમાણપત્ર બની જતા ગુણવિશેષનું 
જ આલેખન તેમાં થયું હોત તો આ રચના વાચાળ 
બની. ગઈ હોત. પણ તેમ થયું નથી. કાવ્યનો પ્રારંભ 
આ પંક્તિથી થાય છે : 
“ઠાં મઇું ને *ઠ/ મેહુલ રે લોલ.' 
એકસરખું વિશેષણ અહીં બે બાબત માટે 
વપરાયું છે. તેમાં પહેલું, વાચ્યાર્થમાં છે; પણ બીજું એ 
રીતે લઈ શકાશે નહીં. “મેહુલા'ની મીઠાશનો સંબંધ 
સ્વાદેન્દ્રિય સાથે નથી, આપણા ભાવાત્મક 
અનુભવજગત સાથે. છે. મીઠપને સ્થૂળથી ખસેડી કવિ 


“ટણ _ 


સૂક્ષ્મ અને પારદર્શી બનાવી દે છે, ને તરત ઉમેરે છે 
“એથી મીઠી તે મોરી' એવા શબ્દો. અહીં સુધી હજી 
આપણે કવિના સૂચિતાર્થને જાણવાથી. વંચિત રહીએ 
છીએ. ચિત્ત અધિક ચડિયાતી, મીઠાશનું નિમિત્ત 
જાણવા બરાબર ઉત્સુક બની જાય તે પળે જ “માત. 
ર્‌' એમ કહી આખીય વાતને તેઓ પોતાના કાવ્યવિષય 
પર સ્થિર કરી દે છે. આપણું ચિત્ત એ. પળથી. કવિના 
અભિપ્રેત પરત્વે સભાન બને છે. ભાવકને પોતાના 
કથવિતવ્ય વિષે યોગ્ય સાહચર્યોથી ઉન્મુખ કરવાનો 
કવિનો કીમિયો. ભાવકના સંવેદનતંત્રને રોકી, પાડવામાં 
કારગત નીવડે છે. ને એ બન્યા પછી માતૃમહિમાનું 
સ્તોત્ર આરંભાય છે. પછી ક્યાંય સ્થૂળ સાદશ્યોમાં 
સરી પડયા વિના લક્ષણાનું બળ ઉમેરી કવિ 
ભાવવ્યંજનાઓનો જ વિસ્તાર સાધે છે. 
હાથ ગૃૂંથેલ એન હીરના રે લોલ, 
હૈયું હેમંત કેરી હેલ રે.' 
લક્ષણાનો. અપૂર્વ તિનિયોગ આ. પંક્તિઓમાં સિદ્ધ થયો. 
છે. હીરની દોરીએ શિશુને પારણામાં ઝુલાવતી માતાનો 
હાથ પણ હીર જેવો મસૃણ છે.તેના વત્સલ સ્પર્શની 
મૃદુતા તો જેણે માણી હોય તે જ જાણે. એના હૈયામાં 
પણ શીતળતા અભરે ભરી. છે. દેવોથીયે ચડિયાતા 
* દથિત માટે એનાં દૂધ છે. જાણે એની આંગળીના 
'ધારે જ આખું જગત. ટક્યું છે. એનું ચિત્ત કોઈ 
અંતિમ ૫૨ સ્થિર નથી, પણ ચાકડે ચડેલું છે. એના 
પ્રાણ પળમાં બંધાયેલા છે. નિરપવાદ રીતે એ 
સૂક્ષ્મશરીરે વાત્સલ્યમૂતિ છે તેથી તો પળેપળ ચિંતાથી 
એ. પ્રચુર છે. એની. આશિષ મૂગી પરંતુ અખૂટ છે. 
આવી માતા માટે ઉપમાન શોધ્યું જડે તેમ નથી. ઉચિત 
સાદેશ્યના અભાવમાં છેવટે વ્યતિરેકના આશ્રયે કવિ 
બયાન કરે છે : 
“રત્દ માતાવે હશે દૂજતીી રે જોલ, 
* અચળ અચૂક એક માવ રે.” 
ધરતીના સ્થૈર્ય સાથે સૂચવાતું સમત્વ બીજી એક 
પંક્તિ આપી કવિ વિશદ ડરે છે : 
“ગંગાના નીર તો વધ ઘટે રે હોલ, 
બ્ટ્શ 


"જ. 
"ફડ" 


સરખો એ ઝેમન્ઇે મવાહ રે.” 

મા કંઇ ઘડીક વરસીને રહી જતી વ્યોમવાદળી 
તેથી, કવિ લખે છે : 
ભાડીનો મેઘ બારે માસ રે.” 

અહીં મેઘનો અર્થબાધ કરતાં નિરંતર પ્રસરતા 
નિર્વાજ માતૃસ્નેહનો જ લક્ષ્યાર્થ મળશે. એવો જ 
લક્ષણાબોધ આ અંતિમ પંક્તિઓ પણ આપી રહે છે : 
“ચળતી ચંદાની દઘીસે ચાંદની રે લોલ, 

એનો નહે અદથમે ઉશ્નસ રે.' 

કવિએ. પ્રયોજેલાં ઉપમાનો નેસરિક છે. 
માતૃમહિમાના સંદર્ભમાં તેનું તુલ્યબળ. તેથી જ અહીં 
કારગત નીવડ્યું છે. કાવ્યકર પ્રયુક્તિઓ તો આપણે 
નિરીક્ષણો કરવા બેસીએ છીએ. ત્યારે પકડાય છે. એ 
ઉપક્રમ વિનાયે આ રચના તેમાંની કવિતાનો સધબોધ 
આપે છે. ભાવવ્યંજનાના ઊંડાણમાં આપણું સહજ 
નિગરણ અહીં થઈ જાય છે તે બાબત નિરાળી લાગે 
તેવી. છે. 

ભાભીના ભાવથી ભીંજાતી નણંદના વિભોર 
હૈયાની છાલક “ભાભી' કાવ્યમાં જોવા મળે છે. 
વસંતકુંજમાં ટહુકતી, કોકિલાના નિસર્ગરાગ સાથે 
ભાભીના ગીતનો લય આ નણદી સરખાવે. છે. પણ 
ભાભીનાં આ ગીત “ઘરમાં' ગવાતાં ગીત છે. ઘરને 
નિસર્ગ બનાવી શકવાની ભાભીની ક્ષમતા એને મોહી 
રહી છે તેનો સીધો સંકેત કવિ અહીં આપે છે. નણંદના 
હૈયામાં પણ ભાભી પ્રત્યે પ્રગટતા સ્નેહનો નિર્દેશ એમાં 
પડ્યો છે. પોતાના વીરાની મધુર મોરલી જેવી આ 
ભાભીના નિત્ય પ્રગટતા નવલા રાગ એનામાં 
સમભાવ-પૂર્વક રોપાયા છે, કારણ કે પિયરની પાલખી 
અને માયાભરી માતને, વ્હાલાંના સંગને, સહિયરોના 
સાથને કે બાંધવ અને દાદાના દેશને. છોડીને આવેલી 
ભાભીમાં એના પોતાના જ ભાવિનો જાણે કે સંકેત 
પડેલો છે. 

“શાં શાં તે મૂલ એનાં આંકીએ રે લોલ.” 
આવા પ્રશ્નાર્થ પાસે જ નણંદના ચિત્તમાં ભાભીના 
ત્યાગની ગણતરીઓ અટકી પડે છે. અને- 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૮ 


“'ચળકે સદાય એનો ચંદલો રે લોલ, 

જીવો એ જુગ જુગ જોડ રૈ.” 
એવી સૌભાગ્યકારી મંગલ કામનામાં એના ભાવોનો 
ઉપચય થઈ જાય છે. નણદી કહે છે : 

'સડીજાયો તે થઇુર મોરલો રે લોલ, 

ભાટ ઢળક્તી ૨0 ઢેલ રે.” 

અગાઉ એણે ભાભીને વીરાની મધુર મોરલી 
કહી હતી. મોરલીના અદીઠ સૂરને સ્થાને એ હવે 
વીરાના સંદર્ભમાં મોરલાનું પ્રત્યક્ષરૂપ સ્થાપે છે ત્યારે 
આખીયે વાત તેની. નક્કર ભાવાભિવ્યંજનાને ઉપસાવે 
છે. અને પછી તો ભાભી વીરાની સંગાથે 'ઢળકતી ઢેલ' 
રૂપે જ એને દેખાય છે. 

સાયુજ્યના આ મનોહારી ચિત્રને કવિએ 
નણંદના મુખે. સહજ રીતે આકાયું છે. એક નારીનું 
અન્ય નારી સાથેનું આ ભાવસન્ધાન વસ્તુલક્ષિતાને 
કેવી ઓગાળી દે છે તેનું સુરેખ દર્શન આ રચનામાંથી 
મળી રહે છે. :' 

“માતૃગુંજન'માં દીકરીને શ્વસુરગૃહે વળાવતી. 
માતાના હેૈયાનું વેદન અને તેની પછવાડે દીકરીના 
મંગલની કામના-એવા બેવડા સૂર વ્યક્ત થયા છે. 
શકુન્તલાને પતિગૃહે વિદાય કરતા આશ્રમવાસી કણ્વ 
તાયદ સત્રેષ્ત પરિશિહીતું પ્રત્યપિતન્યાસ ફ્વાન્ત(ત્માં - 
એવું સુખ પોતાની પ્રાશ્ઞતાને કારણે મેળવી લે છે. પણ 
આ માત્તા તો વ્યવહારજગતની શતરંજમાં ક્યાંક 
બેઠેલી છે. એનું ગણિત તો દુનિયાદારીનાં કોષ્ટકોમાં 
મંડાયેલું છે. એ તો એટલું જ જાણે છે કે : 
સાસરવ/ય શિલાભર રે એને છેક અજાણી, 
કયાંય શીળી નથી છાંયડી રે નથી પન્યમાં પછી.” 
“41%ભરી મારી જ/ડકી રે એને જોઢડે તાળ 
કીથ પળેપળ પૂછશે રે દુઃખી જોઈ દયાળ.” 

આજ -સુધી પોતે- વહાવેલું વ્હાલ હવે પડીકે 
બંધાઈ જતાં દીકરી નિરાલંબ બની ગયાની પીડા 
માતાને કેવી તો સોરી રહી છે તેનો ભાવોત્કટ ચિતાર 
અહીં મળે છે. કાલિદાસનો યક્ષ મેઘને પોતાના સંદેશનું 
વાહન .બનાવે છે ત્યારે એનો. સંદેશ 'પ્રિયતમાને 


૫. િ ક ર જ 
ન *._“" ૧7/77: /* [યસ 


પહોંચશે તેવી એની શ્રદ્ધા જ સૌથી મુખર હશે. વિખૂટી 
પડતી દીકરીને મુખોમુખ કશું કહેવા માટેનું સામર્થ્ય 
તો મા ગુમાવી ચૂકી છે. એ તો દીકરીને સાસરે લઈ 
જતા વેલડાના ધોરીને પેલા યક્ષે ધારણ કરી હતી તેવી 
શ્રદ્ધાથી કહે છે : 
“ર? ધરે તકે ચવજો રે મું ફૂલ « ફરકે, 
ઊડ જશે ૫૦ એક* રે એનું કાળજું થડડે.' 
પછી તો, દીકરીને તીણા નહોર સમા આકરા 
કિરણથી દઝાડતા સૂરજને, ઊંચાંનીચાં અંગેથી ધૂળ 
ઉડાડતી અને તેમાં એને રજોટી નાખતી પૃથ્વીને, એના 
ઘૂમટામાં ઘામ વાળી દેતા વાયરાને, ને પછી ત્તો 
વનદેવીને, વિઠંગોને, વાદળીને; ને એમ નિસ્ર્ગનાં જે 
કોઇ સ્મરણે ચડે તે તત્ત્વોને આ વ્યાકુળ માતા દીકરીના 
ક્ષેમકુશળ માટે અપાર કાકલૂદી કરી રહે છે. એના 
ચિત્તમાં તો એક જ પરિસ્થિતિ પડઘાઈ રહી છે : 
“અજ માર્ડ તણે આંગણે રે રૂડા રસડા લતી, 
કાલ્ય અગોચર ભોથમં રે ડગ કૂજત દેતી.” 
માતૃહદયના ભાવોની ચરમ ઉત્કટતાના 
સંસ્પર્શથી વંચિત હશે તેઓ કદાચ. હવેની પંક્તિઓમાં, 
દીકરી અંગે માતાની અશ્રદ્ધાનો અર્થ આરોપશે, 
સાવર રાચવ સારું રે એન નીર તો ઊંડા 
દોડી દોડી કરે ડોકેયાં રે શી જળચર ભૂંડ, 
મઠ! તળ/વની "(છલી રે પ૪ એ ક્યમ પીશે 7? 
ઘેરા એન ઇુઘવ(ટથ! રે %રી બાળકી જશે.” 
એ પંક્તિઓમાં દીકરીના સાસરગૃહનો કાંકરો કાઢી, 
નાખતી હોય તેવી મુદ્રામાં આ માતાને જોશે; 
માંગલ્યના આ કવિના આલેખનમાં અશિવનાં 
એંધાણોને તારવશે. પણ એવા તર્કછળ પાછળ 
માતૃહદયમાં પડેલા પુત્રીરાગનું સ્વાર્થ-સત્ય તે ચૂકી 
જશે. પોતાના જણતર પ્રત્યેના માતાના નિર્મોહ 
તાટસ્થ્યની અભિજક્તિ' કરવી હોત તો આ કાવ્યને 
કવિએ અતવતાર્યું જ ન હોત, આ માતા કણ્વની 
પ્રાશ્ઞનનાના સત્યમાં નહિ, દુનિયાદારીમાંથી સારવેલા 
તથ્યમાં જીવતી નારી છે. એની ઉક્તિઓમાં અશ્રદ્ધા 
ભળાતી હોય તો. એ પણ માંગલ્યની અપેક્ષાએ 


7-.્ઝ 
“૭ 


મ્રભવેલી અશ્રદ્ધા છે. પ્રગાઢ વાત્સલ્યની તેમાં પ્રતિકિયા 
છે, લાગણીના પ્રચંડ તાણમાં બુદ્ધિ પડખે ધકેલાઈ ગઈ 
છે. તેથી તો કવિ છેલ્લે આવા દેશ્યચિત્રથી શગે ચડેલા 
માતૃભાવની પરાકાષ્ઠા આલેખે છે : 
'જાય અહો વહી ૧૯૭ રે, જીલી માત ભ્માસે, 
સૂનું થયું (૩ સામટું રે, ભૂમિ ડોલતી ભાસે; 
ઊન અનિલ અ એકલો રે, વહે કુસકાં ઇરે, 
હજ? હડાવેવી મતને રે ચડ અંતર ચરે.' 
માતૃસંવેદનને વ્યક્ત કરતાં ગુજરાતી કાવ્યોમાં 
બોટાદકરની આ રચનાની ભાવસૃષ્ટિની ઊંચાઈએ 
પહોંચતી અન્ય કોઈ રચના જડવી મુશ્કેલ છે. 
શ્વસુરગૃહનો અનુભવ માણી પિયરમાં મળવા 
આવેલી સોહાગણને “સાસરી કેવી રે?' એવો પ્રશ્ર 
પુછાતાં એના ઉત્તરરૂપે “સાસરી' કાવ્યમાં આ 
ગુજરાતણ નારી કહે છે : 
'દાદાએ દીધી ને માર્ડીએ માની રે/ 
એ સુખસોહ્યલી સાસરી શાણી રે? 
માડી સમાં ત્યાં તો સાસુ સવૂછાં રે, 
આપે આપે તોવે થાય ન ઊછાં રે. 
“હુ' કેરે વેણલે સદ સુકાત રે, 
ઉર ભર્રી અકૃત ૫ળપળ પાત રે. 
જોડ જેઠાણીન્ીી માજણી જેવી રે, 
ઓછી ઓછી થતી નણદલ એવી રે.” 
પ્રશ્વ કરનારાઓની ઉત્તેજનાને શાતા વાળતા 
આ ઉત્તરમાં એક સુખમય. સંસારનો. ભાવપિંડ અભરે 
ભર્યો છે. પ્રશ્ર પૂછનારે તો. પૂછ્યું કે સાસરીમાં- 
કોણ આંખલડીનાં આંસુડાં લો'તું રે? 
કોળ લળી લળી મોઢડાં જોતું રે?' 
ને ઉત્તર મળ્યો કેઃ 
તમન જાણે પત મુરાણી રે, 
વહાલભરી એની મીઠડી વાણી રે. 
એ % આંખડલીનાં આંસુડાં લો'તા રે, 
એ % લળીલળી મોઢડાં જોતા રે.” 
પ્રેમના રાગાવેગનો આ નિખાલસ. એકરાર એ 
નવોઢા નારના નવગુંફ્તિ મનોવિશ્વનો ત્કજુ આલેખ છે. 


તેમાં સ્નેહની પરાકાષ્ઠા પણ છે અને સંયમનો સંસ્કાર 
પણ છે. પિયુના સ્નેહના અભિષેક છતાં આ નારી. 
કબૂલે છે : 
'તોય ન મહિયર મનથી વછૂટે રે, 
એક ઘડી એને તાર « તૂટે રે. 
સૂતાં સેશ્લડમાં સોણલાં આવે રે, 
ભીંજવે આંખ ને તનડ તપાવે રે.” 
કુટુંબપ્રેમની ભાવાર્દ્ર મુદ્રાનો તટસ્થ આવિષ્કાર 
અહીં ઝિલાયો છે. કુટુંબજીવનનાં દિયર, નણંદ કે સાસુ 
જેવાં સઠચારીઓ વિષે બોટાદકર સ્વતંત્ર કાવ્યો આપે 
છે. 'જળચર ભૂંડાં' ગણીને જેમને વિષે માતા વિમાસતી 
હંતી તે સર્વનો આ નારી પોતાના પ્રતિભાવો વડે વિધાયક 
છેદ ઉડાડી દે છે. પોતાના દિયર વિષે એ કહે છે : 
ભારી વાડી ફૂજી ફૂવવેજીએ, 
માંહી મોગરો એક અમોલ રે, 
ઈેરીડો / સખી/ મનગીઠડો. 
એ તો ભમરો ઊડે અમ આંગળે 
કીઈ ગુંજન ઝીણલાં ગાવ રે, 
મજે 'ભ/જી'ન બોલે બોલાવતાં 
કેવાં ભીનલાં વદન ભરાવ રે, 
એને નાની શી લાડડી લાવશું, 
એન કુમળા પૂરશું કોડ રે, 
જળ ભરવા જશું અજશે સંગ 
જગ રીઝશે જોઈને જોડ રે.' 
ને નણંદને એના સાસરિવેથી 'પરદેશણ 
પોપટી'નું સંબોધન કરી પોતાને ત્યાં નિમત્રતી આ 
નારીનો. નંદ પ્રત્યેનો, ભાવસેતુ પણ જોવા જેવો છે. 
નણંદને એના સાસરે એ. કહેવડાવે છે : 
ઊગ્યો અજ આદિત્ય આશભર્વો, 
એનો ઓછો રે, કાંઈ ઓછો ઉજાસ, 
નછદી/ આવો ને, મારે અંગછોે. 
આવો, આવો ને મહિયરીઠડ, 
તમે આવો ને મારરી સાસુના શાસ, 
નછદી/ અવો ને, પારે આંગછે.' 
નણંદને “સાસુનો શ્વાસ' * માનતી આ નારી 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૦ 


માતૃભાવનું પણ અહીં પરોક્ષ ગૌરવ કરી લે છે એ 
સમજવાનું ચૂકવા જેવું નથી. ને, સાસુ વિષે તો એનો 
પરમ આદર છલકાય છે. 

“વહે ગંગ મારે ઘરઆંગણે રે, 

એનાં અછાં ઊછળતાં નીર; 
સખી? સાસુ તણા સુખ શં કહું રે?” 

વાત્સલ્ય' કાવ્માં આ નારીના માતુૃરૂપનું, 
વાત્સલ્યનાં તીવ્ર એવાં ભાવવ્યંજક નિરીક્ષણો સમેત, 
ક્રિયાવેગથી પ્રપૂર્ણ એવું ચિત્ર આલેખાયું છે. 
શરદપૂનમની રાતે સહિયરો સંગાથે રાસ રમતી 
કાવનાવિકા એકાએક સહુનો સંગ છોડી, “ચાલી 
ચોંપથી રે રૂડા રંગ તણો કરી ભંગ', સહિયરો એના વિષે 
જાતભાતની અટકળો બાંધવા લાગી, પણ હકીકતે તો- 
જોઢયા પારણે રે અ બાળડુંવર કંઈ વદ, 
રસભર રસની રે એથી તૂટ કન ચરજંદ.' 

આ કારણે જ, 
'સરવરતીરને રે તોડ ૨0લહરી વહી જાવ, 
છોડી સંચરી રે એવો સહિવરનો સકુદાવ. 

પોતાના બાળકનું મોં જોતાં “હાશ' અનુભવતી, 
આ નારી એને ચુંબનો અને આલિંગનોથી ભીંજવી દે 
છે તે ક્ષણોનું અતિ સુંદર ભાવવ્યંજક ચિત્ર બોટાદકરે 
રચ્યું છે. વત્સલતાના આવા 'અણમૂલા ઉલ્લાસ'નો 
અનુભવ એને મોક્ષથી લગીરે ઓછો. નહિ તેવો લાગે 
છે. બાળકના સ્મરણમાત્રથી રાસના રસને પડતો મૂકી 
તેની પાસે વેગથી ધસી જતી નારીની વત્સલતાનું 
આસ્ફાલન આ રચનામાં ભાવોદીપક રીતે ઝિલાયું છે. 

જોઈ. શકાશે કે બોટાદકર નિરૂપે છે તે નારી 
સંયમિત, કૂટુંબસ્નેહથી, છલકાતી, અકટુ, અભિજાત 
અને ભાવનામયી નારી છે. તેનામાં કશીયે આક્રમકતા 
દેખાતી નથી. પરંતુ એ શરણાગત છે તેવું નથી. એ 
સમાધાનોથી ગ્રસ્ત છે તેવું પણ નથી. તે વાત દીવા 
જેવી સ્પષ્ટ છે. એના ભાવજગતની પારદર્શકતા એને 
આનંદમૂ્તિ સમી ઉપસાવે છે. વ્યવહારધર્મિતાઓ 
વચ્ચે હૃદયના ભાવોનું આટલું નિરાળું અને નિરામય 
* પોતાપણું ધરાવતી, સંસ્કારમંડિત નારીનું ચિત્ર આ 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯? ૧૧ 





કાવ્યોમાંથી અપ્રયત્ન આકાર લઈ લે છે; આપણને 
તેની સદ્ય પ્રતીતિ પણ થાય છે. 

આ કાવ્યોના રચનાસમયના ઉપલક્ષ્યમાં જોઈએ 
તો. આપણે લગભગ પોણી સદીનો સમયગાળો 
વટાવીને આજની તારીખે ઊભા છીએ. આ કાવ્યોમાં, 
તે રચાયાં તે સમયના હિંદુ સંયુક્ત કુટુંબની નારી દેખા 
દે છે. એ જરૂરી નથી કે આ કાવ્યોમાં દેખાતી 
સંસ્કારપરાયણ અને ભાવપૂત નારી એ સમયની બધી 
જ નારીઓનું પ્રતિનિધિત્વ કરતી હોય. પણ એને એક 
સામાન્ય આદ 1રીકે સ્વીકારવાનો ઇન્કાર કરવો 
મુશ્કેલ છે. ..-કે એમ કહી શકાશે કે વર્તમાન 
સમયમાં દેખાતી તૂટતી જતી ડકુટુંબવ્યવસ્થાના 
સંદર્ભમાં બોટાદકરની નારી આજે વધુ પ્રસ્‍તુત છે. તેની 
ભાવનામયતા અનુકરણીય છે તે અર્થમાં જ નહિ, પણ 
એક તુલનાત્મક સંદર્ભમાં પણ તેને આજની ઘડીએ 
મૂલવવાથી એક મોટા સાંસ્કૃતિક મૂલ્ય વિષેની સમજણ 
તેમાંથી ઊપસવા પામે છે. આ જોતાં આ .કાવ્યોનું 
સાંસ્કૃતિક પરિમાણ ધ્યાનાર્હ બને તેવું છે. હજીવે 
આપણા ગ્રામીણ ગુજરાતી સમાજમાં આવી 
કૂટુંબપરંપરાનું જ્તન ઘણે ભાગે થઈ રહેલું દેખાય છે. 
એટલું જ નહિ, તેને આદર્શ તરીકે સ્વીકારીને ચાલવાનો 
આગ્રહ પણ સેવાય છે. આધુનિકતાના પ્રભાવમાં 
જીવતી વર્તમાન પેઢીને બોટાદકરનાં કાવ્યોમાંથી 
ઊપસતું કૌટુંબિક વાસ્તવ પુરાણું કે વર્તમાન 
સમયસંદર્ભમાં અસંગત લાગે તેવું બની શકે, તે છતાં 
આ કાવ્યો સાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાં એક તુલનાત્મક 
પરિમાણ રચી આપતાં હોવાથી અનુપેક્ષ્ય છે તે 
સ્વયંસ્પષ્ટ છે. વળી, નારીભાવ કોઈ ચોક્કસ 
સમયસંદર્ભ પૂરતો મર્યાદિત વિભાવ નથી. આ 
કાવ્યોમાં પ્રયુક્ત નારીનું ભાવવિશ્વ જીવનસૌંદર્યની 
અપેક્ષાએ દરેક સમયની નારીના ભાવવિશ્વનું 
પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. વર્તનવિજ્ઞાન તેને આધુનિક 
સમયના પરિમાણમાં અલગ રીતે મૂલવે તો પણ 
નારીની મૂળભૂત ભાવનાઓનો પરિહાર તેમાંથી થઈ 
શકે તેમ નથી. 


ઉટ્રેશ 


આ જોતાં બોટાદકરની અહીં ગ્રંથસ્થ રચનાઓને 
સંસ્કૃતિના કેવળ એક પરિમાણવિશેષ તરીકે ન જોતાં 
સતત પ્રવહમાન એવી સંસ્કૃતિના એક સુગ્રથિત 
ઘટકરૂપે જોવી વધુ ઇષ્ટ છે. ભારતીયતાના અને તેમાંયે 
ગુજરાતના કૌટુંબિક-સાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાં આ 
કાવ્યોમાંથી પ્રગટતા ભાવનાત્મક મૂલ્યને સમજવું ઘટે. 
બોટાદકરનાં આ કાવ્યો આવી સમજથી વિચારતાં આજે 
પણ પ્રસ્‍તુત છે તેનો અંદાજ આવી શકશે. એક શ્રેયાર્થી 
સમાજનિરીક્ષક એવા કવિને અભિપ્રેત 
કુટુંબવિભાવનાનો આલેખ તેમાંથી, કોઈને પણ સાંપડી, 
શકશે. 

સાંસ્કૃતિક સંદર્ભનો ઉલ્લેખ કરીએ છીએ ત્યારે 
એટલું ચોક્કસ સમજી લેવું પડે તેમ છે કે બોટાદકરનાં 
આ કાવ્યોની નાઘિકા એક એવા સમયમાં જીવતી નારી 
છે, જેને આપણા આજના સમયની, આધુનિકતાની 
કોઈ ઓળખ. નથી. આ કારણે એનો કલ્પનાલોક પણ 
આજના સમયસંદર્ભથી જુદો છે. આ કાવ્યોમાં નિરૂપિત 
નારીના મનોભાવોમાં મુખ્યત્વે તો પ્રકૃતિતત્ત્વો સાથેનાં 
સમીકરણો જ પડયાં છે. પંખીઓ, વૃક્ષો, નદીઓ, સૂર્ય- 
ચંદ્ર, આકાશ, ત્રક્તુઓ ને એવી વિપુલ નિસર્ગશ્રીનાં 
સાધર્મ્યોથી એનું અનુભવજગત અભિવ્યક્ત થાય છે. 
તેમાં મનુષ્યસર્જિતિ જે કંઈ આવે છે તે પણ હીંચકા, 
મોરલી, પનઘટ કે મેડીઓ જેવા પ્રાગૂઆધુનિક સંદર્ભો 
રૂપે આવે છે. આ જોતાં બોટાદકરનાં કાવ્યોનું, તેમાં 
નિરૂપિત નારીના ભાવવિશ્વના સંદર્ભમાં ઊપસતું ચિત્ર 
મુખ્યત્વે નિસર્ગાશ્રિત છે. ઉપરાંત આપણી ગ્રામશ્રીની 
પીઠિકાએ ઊપસેલું છે. આ વાત એટલા માટે અહીં 
થઈ રહી છે કે આ બાબતને બોટાદકરના 
અનુભવજગતની સંકડાશલેખે કોઈ જુએ તેવી 
સંભાવના તેમાં નિહિત છે. 

બોટાદકરનાં કાવ્યોમાં વ્યક્ત અનુભવજગતનું 
ફલક મર્યાદિત જરૂર છે, પણ તેનું ઊંડાણ તેના વિસ્તાર 
કરતાં. વધુ છે. આ ડતિનો. જીવનસંદર્ભ વ્યવહારની 
ભૂમિકાએ એટલો કુંઠિત છે કે જે કંઈ પોતાના 
અનુભવોમાં આવ્યું તે આનાથી વિશેષ નહોતું. આ 


હટ 


કારણે બોટાદકરની કવિતામાં અનુભવની મૂડી 
મર્યાદિત દેખાતી હોય તે સ્વાભાવિક છે. કવિ પર આ 
વાતે આક્ષેપ કરવા જેવું કવિ જીવ્યા જ નથી. બીજું, 
એમની સ્વભાવગત સંકોચશીલતાએ પણ એમને 
અનુભવોનું વૈવિધ્ય સંપડાવ્યું નથી. આ કાવ્યોમાં એક 
પ્રામાણિક વિનીત કવિની મુદ્રા છે. તેમાં ભાવનાઓનું 
ઊંડાણ એટલું છે કે વિષયોના વૈવિધ્યનો વિસ્તાર ન 
સાધી શકાયાનો આરોપ તેની પાસે ટકી શકે તેમ નથી. 
વળી વિષયોનું વૈવિધ્ય જ કવિની મહત્તા સાબિત 
કરનારી, બાબત છે તેમ, માનવું પણ. તર્કાશ્રિત કહી 
શકાય તેમ નથી. 

આપણે જોયું તેમ આ કાવ્યો મુખ્યત્વે નારીકેન્દ્રી 
છે. આ નારી આધુનિક નથી તે વાત પણ થઈ. પરંતુ 
એ. જોઈ શકાશે કે નિતાંત નારીપણાની સર્વ કોઈ 
લાક્ષણિકતા આ નારીમાં જોવા મળશે. નારીનું સંપૂર્ણ 
વ્યક્તિત્વ અહીં આધુનિકતાના કશા જ વિક્ષેપ વિના 
ઊપસતું દેખાશે. નારીત્વનું આવું શુદ્ધ અને સુચારુ રૂપ 
સમયસાપેક્ષ નથી પણ સર્વકાલીન છે. બીજી રીતે 
કહીએ. તો, બોટાદકરની ડાવ્યનાઘિકા નારીત્વની 
વિભાવનાનું મૂર્ત રૂપ છે. 


૪7 5 જરળેજ ₹૨0 

જઝ્છજુ %7 257% ₹*% / 

453૬ 497 થર 

મુળેથ જ છુ ળમઈન્ // 
એ. ભાર્યારૂપ બોટાદકરનાં આ કાવ્યોમાં સાર્થક થતું 
દેખાશે, તો, યૌવના કે કુમારિકાનું રૂપનિર્માણ પણ એવું 
જ શ્રદ્ધેય લાગશે. પંડિતયુગીન સંસ્કારપુટની લગીરે 
આગંતુક નહિ તેવી આભા અહીં સર્વત્ર દેખાશે. 

આ કાવ્યોમાં આવતી નારી ક્ષેમથી ઇતર કશું 

જોનારી નથી. તેનાં વિચાર અને વર્તન બેઉ શિવંકર 
છે. સ્ત્રીસહજ ગણાતા ઈર્ષ્યાદિ ભાવોનો તેનામાં લગીર 
અણસાર પણ નથી. દિયર, નણંદ કે સાસુ જેવાં, 
આપણા સામાજિક માળખાર્માં સામાન્ય રીતે જેમની 
સાથે “વાંકું પડે' તેમ કહેવાય છે તેવાં પાત્રો પણ આ 
નારી માટે ઇષ્ટ છે. એ કોઈની શત્રુ નથી. સહુ એને 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૨ 


માટે આત્મીય છે, પોતીકાં છે. સાસરે આવ્યા પછી આ 
નારી 'વીરવિજોગણ' છે, પણ પૌતાના દિયરમાં તે 
પોતાના વીરના અભાવની પૂર્તિ જુએ છે. એ. કહે છે : 
હું તે વીરવેજોગણ ઝૂરત્ી, 
ઉર વહાલ રહું ઊભરઈઈ રે, 
એ ત હેવર તછે હેલ રેડત/ 
માર હૈજ% હરખ ન મવ રે.” 
અને નણંદ માટે પણ એવા જ ઉદ્દગાર ! સાસરે 
ગયેલી નણદીને પોતાને ત્યાં નિમંત્રણ આપતી આ 
નારી કહે છે : 
જરી ઝબકી વિજોગણ ૧%: 
અજવાળો રે મારા રંક આવાસ.' 
સાસુ તો સંયુક્ત કુટુંબનું સૌથી વગોવાયેલું પાત્ર 
છતાં તેને વિષે પણ આ નારી શુભશુભ બોલનારી છે. 
પોતાની સખીને સાસુ વિષે એ કહે છે : 
વહે ગંગ! *ારે ૧રઆંગણે રે, 
એનાં અછાં ઊછળત/ નર; 
સખી? ચારુ તણાં સુખ થં કહું રે?” 
એક ગુણિયલ નારીના ગરવા વ્યક્તિત્વની, 
અભિજાત મુદ્રાની પ્રતીતિ આ સંગ્રહની રચનાઓ 
કરાવશે. તેમ છતાં આ નારી સાંસારિક કટુતાથી સાવ 
વેગળી છે તેમ કહી શકાશે નહીં. “ભાઈબીજ' કાવ્યને 
અંતે તેનો એક અણસારો મળે છે. મળતા આવેલો 
ભાઈ વિદાય લે છે તે પછીની આ નારીની મનઃસ્થિતિ 
કવિના શબ્દોમાં આમ વર્ણવાઈ છે : 
'સુખનાં વહી ગયાં સોણલાં રે ઉરે અડક્યા ન અડક્ય/, 
વધ્યો દાવ/નળ દુઃ%નો રે કર્ચ જીતર ભડકા; 
સૂની સમી બની સારિક રે પછી હિંજરે પેઠી. 
બારમાસી તળે બારણે રે જઈ જીજ એ જેઠી.' 
સ્પષ્ટ છે કે પિંજરનું પ્રતીક અહીં આ નારીના 
જીવનની કોઈક વિવશતાનું સૂચક છે. પણ એ વિવશતા 
આ નારીને મુખે વ્યક્ત નથી થઈ, કવિ વડે એ કહેવાઈ 
છે. કવિએ કાવળનાવિકાને ક્યાંય નબળી ચીતરી નથી. 
પીડાને પણ એક જીવનબળ લેખે સમ્યક્‌ અર્થમાં ધારણ 
કરી લેતી આ નારીનું આવું વ્યક્તિત્વ નારીત્વની 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૩ 


ગરવાઈનું ધોતક છે. 

'ાતૃગુંજન' કાવ્યમાં દીકરીને સાસરે વળાવતી 
માતા સાસરવાસ અંગે નબળી ધારણાઓ મૂકી ચિંતા 
ક્રરે છે, પણ એ દીકરી પોતાની સાસુના વિશેપ ઉલ્લેખ 
સાથે સાસશિયાની ભેર તાણતાં કહે છે : 

“૬ ઝેરી %ન/વર ઘૂ રે 

ભૂંડી હૈય જ ભજીતિઓ ભરવ, સખ? 
મને કેડો દેખાડે કને રહી રે 

મરો સચીને કર સહ/%, સળ”' 

સાસુને અહીં પોતાની પ્રહરી તરીકે ઓળખાવતી 
આ વહુવારુ આપણી પરંપરામાં સ્થપાયેલી અને 
નિરંતર વહેતી રહેલી, સાસુવિપયક નબળી 
ધારણાઓનો ઉત્કર્ષ સાધે છે. 

આ કાવ્યોનું સામાજિક સંદર્ભમાં, ખાસ. કરીને 
હિંદુ સંયુક્ત કુટુંબની પરિપાટીએ નિરીક્ષણ કરવાથી 
આવાં કેટલાંક વિધાયક સત્યો આપણને સાંપડી શકે 
છે. સમાજશાસ્ત્રીય કોણથી ઊકલી શકે તેવી ઘણી 
સામગ્રી આ કાવ્યો ધરાવે છે તેમ કહેવું તર્કપૂત બનશે. 

“ભાઈબીજ' કાવ્યમાં “બહાવરી બહેની' જેની 
તીવ્રતાથી પ્રતીક્ષા કરી રહી છે તે પોતાના ભાઈનું 
આગમન થાય છે ત્યારે જ ખબર પડે છે કે એ તો 
મધ્યકાળના કોઈ નાયક જેવા લિબાસમાં છે, એના 
આગમનની શૈલી પણ નોખી નિરાળી છે. 

“આઓ ર%/ ઓ ર%/ ઊડતી રે આવે અંબર જક, 
જી ને વિહંગ વધમણે રે પળે પાંખ પસર. 
હણહળતી કંઈ હાકલ રે એ % ઘૂમતી ઘોડી, 
એ % હલકભરી હક રે %ર# જીરની જી. 
એ % રજે ભર્યુ રાતું રે યુખ વીરનું વહાલું, 
એ % ઝૂકે શિર છોગલું રે વાકી ૫/૧૫ ષેહું, 
આતુર શી અવલોકતી રે એની આંખડી ભીની, 
એ ૬ સુધા ઉર સીચતી રે ટૂલ વેરતી વા.” 
અધુના સંદર્ભમાં આ ચિત્ર બદલાયું છે તેથી 
તેની સાથે તાળો મેળવવાની ચેષ્ટા વ્યર્થ છે. તેમ છતાં, 
અહીં ભ્રાતૃ-ભગિનીના સ્નેહનો જે તંતુ આલેખાયો છે 
તે આવા કશા મધ્યકાલીન કે આધુનિક વર્તનવિજ્ઞાનથી 


ઉબર 


નિરપેક્ષ છે. બોટાદકરની કવિતામાં જે ટકાઉપણું છે 
તે તેમાંના આવા સનાતન ભાવવિશ્વને કારણે છે તેમ 
આટલી ચર્ચા પછી. હવે કહેવામાં કોઈ હરકત. નથી. 
સામાજિકંતાના બદલાતા સંદર્ભો વચ્ચે પણ ભાવતત્ત્વ 
કેવું તો અક્ષુણ્ણ રહેતું હોય છે તે સમજવા માટે 
બોટાદકરનાં આ કાવ્યો પારાશીશી બની શકે તેમ છે. 

કાવ્યભભાષા અને કાવ્યનાં કરણો વિષેની 
બોટાદકરની સંપ્રજ્ઞતા ઠીકઠીક ઊંચી કક્ષાની છે. તેઓ 
સંસ્કૃતજ્ઞ કવિ છે, પણ “રાસતરંગિણી'માં એમની એ. 
દિશાની વિદગ્ધતાને એમણે બહુ ઓછી ખપમાં લીધી 
છે. એ સારું જ થયું છે તેનું મુખ્ય કારણ એ છે કે 
આ સંગ્રહની રચનાઓમાં આલેખાયેલી ભાવસૃષ્ટિ 
જોતાં તેને માટે સંસ્કુતાઢ્ય પદાવલી ભારઝલ્લી, અને 
કૃતક બની. બેસે તેવો. ભય દેખાય છે. બોટાદકરમાં 
આ સંપ્રજ્ઞતા મોડી, મોડી પ્રગર્ટઃ હોય તેમ માનવાને 
કારણ છે, કેમ કે “રાસતરંગિણી' સિવાયના એમના 
ચારેય કાવ્યસંગ્રહોમાં એમણે. સંસ્કૃત પદાવલીનો 
ભરપૂર ઉપયોગ કર્યો છે. કાવ્યભાષા પરત્વે બોટાદકર 
હોવા જોઈએ તેટલા સભાન દરેક વખતે રહી. શક્યા 
દેખાતા નથી. પરિણામે ભાષા પાસેથી લેવાવું જોઇતું 
કામ તેઓ પૂરેપૂરું લઈ શક્યા નથી. 

“મીઠાં મધુ ને મીઠા મેહુલા રે લોલ' 
જેવી. અનુપેક્ષ્ય પંક્તિમાં “મીઠા' શબ્દનો બે વાર અને 
બન્ને વખતે સાર્થક પ્રયોગ કરી. શકનાર બોટાદકર 

“એ. જ હલકભરી હાંકણી રે મારા વીરની મીઠી” 
જેવી પંક્તિમાં ઘોડેસવારીને “મીઠી' કહે છે ત્યારે ત્યાં 
તઘયોગ સિદ્ધ થતો નથી. બીજે એક સ્થળે- 

“ધણ ચડવા સામી ધાર ધસતું ધીરે રે' 
જેવી પંક્તિઓમાં “ધસતું ધીરે' જેવો. વદતોવ્યાઘાત 
નોતરી બેસે છે તેમાં પણ કાવ્યભાષા પરત્વેનો એમનો 
પ્રમાદ મુખર થયા વિના રહેતો નથી, ઘણી વાર લયને 
અવરુદ્ધ કરતા હોય તેવા દુરૂહ શબ્દો વાપરી. બેસતા 
બોટાદકર ડવિકર્મની ઊંચાઈએથી ઊતરી જાય છે. 
“બન્ધુમિલાવણ બીજડી' એવા ભાપષાપ્રયોગથી 
ભાઈબીજનો મહિમા કરતા કવિ તેમાં કેવો દુરાકૃષ્ટ 


બ્ટ્શ 


અન્વય રચાય છે તેની ખેવના રાખતા નથી. 'શીળાં' 
શબ્દ તો આ કાવ્યોમાં અસંખ્ય વાર વપરાયો છે. તેની. 
પુનરુક્તિ એકાર્થતામાં જ થઈ હોવાથી તેનું સત્ત્વ 


ગુમાવી બેગ્ને છે. 
તેમ છતાં અન્ય કાવ્યસંગ્રહોની રચનાઓને 
કાવ્ભભાષાનો પ્રમાદ નડ્યો છે, તેટલો 


“રાસતરંગિણી'ની રચનાઓને નડ્યો નથી. બલકે, 
“રાસતરંગિણી'નાં કાવ્યોમાં ભાષાનો કાવ્યકર 
વિનિયોગ કરવાની બોટાદકરની અપૂર્વ શક્તિનો 
પરિચય મળે છે. એક ઉદાહરણ : 
“એવી આંજી કોણે જુજ આંખ રે 

સ્નેહની સળીએ રે.' 

“સ્નેહની સળી' જેવી, સાંપ્રત કવિતામાં ખપમાં 
લેવાતી કલ્પનપ્રયુક્તિ બોટાદકરે પોણી સદી. પહેલાં 
દાખવી છે તે બાબત ધ્યાનાર્હ છે. આવી તો કંઈ 
કેટલીયે લાક્ષણિક અભિવ્યક્તિ બોટાદકરની કલમે 
પ્રભવી છે. “પ્રીતિ ઝરે પાંદડે રે'નું દશ્યકલ્પન કેવું 
તાજગીભર્યું છે ! તો, “બારમાસી તણે બારણે રે જઈ 
બીજ એ બેઠી'નું 'ફોટોજેનિક' લાક્ષણિક ચિત્ર આપણી 
આંખોને તરત આડર્પે તેવું છે. 'કુરંગ' કે 'સંદેશ' જેવા 
તત્સમોમાંથી “કુરંગડા' અને “સંદેશડા' જેવા અનેક 
શબ્દો નિપજાવી લેવાનું કૌશલ ધરાવતા આ કવિ “કોઈ 
ગુંજન ઝીણલાં ગાય રે' તેવો, ભાષાનો સૂક્ષ્મ ચમત્કાર 
રચતો પ્રયોગ પણ કરે ત્યારે આપણે પ્રસન્‍ન થઈ 
ઊઠીએ. છીએ. “ગુંજન ગાવું' તેવા અપપ્રયોગને 
જઝીણલાં' શબ્દ સાથે ગૂંથી સાર્થક બનાવી, દેવાનો 
કીમિયો દાદ માગી લે તેવો છે. શબ્દાલંકારોના વ્યાપક 
પ્રયોગની. તત્કાલીન કાવ્યછટાઓનો બોટાદકરે વિપુલ 
માત્રામાં ઉપયોગ કર્યો છે. ભાગ્યે જ કોઈ કાવ્ય એમની 
આ નિપુણ્તાથી વંચિત હશે. નાદની મધુરતા અને 
લયની સુંદરતામાં આ શબ્દાલંકારો ઘણા ઉપકારક 
બની. શક્યા છે તે સહેજે સમજાય તેવું છે. 

અગાઉ નોંધ્યું છે તેમ આ સંગ્રહની બધી 
રચનાઓ ગેય છે. દરેકના પ્રારંભે તેને કયા રાગ- 
ઢાળમાં ગાઈ શકાય તેમ છે તેનો નિર્દેશ બોટાદકરે 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૪ 


કર્યો છે. ગેય હોવું તે કાવ્યકૃતિનો અનિવાર્ય ગુણ નથી. 
ગેયતા તે સંગીતનું પરિમાણ છે, કાળનું નહીં. ગેયતા 
સાથે ભાષાનું નહિ, સૂરનું તત્ત્વ જોડાયેલું છે. તેમ છતાં, 
અહીં પ્રયોજાયેલા ગેય ઢાળોને લક્ષમાં લઈએ તો જે 
તે રચનાની ભાષા, લય, પ્રાસાદિને તેણે કેવી રીતે 
નિયંત્રિત કર્યા છે તેનો ખ્યાલ આવે છે. આ અર્થમાં 
આ કાવ્યોની ભાષાને તેમાં નિહિત ગેયતાએ કોઈ ને 
કોઈ રીતે નાથી છે. કાવ્યભાષાએ ગેય ઢાળોને વશ 
વર્તીને ઘાટમાં ઘડાવું પડે તેવી સ્થિતિ અહીં સર્વત્ર છે. 
કાવ્યનું અનિવાર્ય ઘટક ન ગણાય તેવી ગેયતાને 
બોટાદકરે રાગયુક્ત શબ્દનિર્માણ માટે ખપમાં લીધી 
છે. અગાઉ ઉલ્લેખ કર્યો તેવાં ભાષાનાં ધ્વનિપરિવર્તનો 
અહીં થયાં છે તેનું એક કારણ આ રાગીયતા પણ છે. 
આ કાોવ્યોની લોડપ્રિયતામાં બોટાદકરની 
કવિપ્રતિભાનો જ હિસ્સો. છે તેવું સર્વથા કહી શકાશે 
નહિ, ગેયતા પણ આ ઉપલબ્ધિમાં થોડેઘણે અંશે 
સહાયક બને છે તેમ કહેવું જોઈએ. કાવ્યના શાસ્ત્રની 
બહારનું ઉપકરણ કાવ્યને મદદ કરવા આવે ત્યારે તેમાં 
કાવ્યની ગુંજાયેશ ઓછી હોવાનો વહેમ જાય તેવું પણ 
બને. ગાયકીને ટેકે શબ્દોને તારી દેવાનો કીમિયો 
જોખમી છે. પણ બોટાદકર તેમાં સર્વથા સફળ રહ્યા 
છે. હજી આજે પણ બોટાદકરની કેટલીક રચનાઓ 
ગુજરાતણોના મુખે ગુંજતી રહી છે તે તેની સાહેદી 
આપે છે. લોકકવિતા અને લોકઢાળના પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ 
પ્રભાવમાં પળોટાયેલી આ રચનાઓનું સાંગીતિક પાસું 
ઉપેક્ષ્ય નથી તેટલી માત્ર નોંધ લેવી અહીં પયપ્તિ 
લેખાશે. વધુમાં એટલું ઉમેરીએ કે આ રચનાઓ 
ગાયકી ઉપરાંત, રાસકૃતિઓ હોવાને કારણે નર્તનનું 
પરિમાણ પણ ધરાવે છે. નર્તન પણ કાવ્યબાહ્ય ઘટક 
છે. તે છતાં કાવ્યલયના પ્રવર્તનમાં તેનો પ્રભાવ અહીં 
કોઈ ને કોઈ રીતે દેખાયા કરે છે. તેને પણ નજર- 
અંદાજ કરી શકાય તેમ નથી. 

“રસતરંગિણી'ની. દરેક રચના કોઈ ને કોઈની 
ઉક્તિરૂપે છે. અને દરેકમાં પ્રગટ કે અપ્રગટ તેવા 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૫ 





શ્રોતાની હાજરી પણ છે. આ જોતાં તેમાં કથનનું તત્ત્વ 
કેટલું પ્રભાવક બળ બનીને વિસ્તર્યું હશે તેનો ખ્યાલ 
આવે છે. બોલચાલના લહેકાઓ કે સંબોધનના કાકુઓ 
અહીં પાર વગરના છે. ઉક્તિસ્વરૂપે ઊતરી આવેલી 
પંક્તિઓની સંખ્યા અરધાથી પણ વધારેની છે. 
બોટાદકરની '॥ એક અલગ પ્રકારની કાવ્યરીતિ છે. 

પંડિતયુગની ગુજરાતી કવિતા ન્હાનાલાલ, કાન્ત, 
કલાપી અને બ. ક. ઠાકોર જેવા પ્રભાવી કવિઓની 
કવિતાથી મહિમાવંતી છે. બોટાદકરને આ કવિઓના 
સમકાલીન તરીકે તપાસીએ ત્યારે જણાય છે કે એમણે 
એમના સમકાલીનો જેવાં આર્ફાલનો દાખવવા કોશિશ 
કરી છે ત્યારે બહુ ફાવ્યા નથી. બોટાદકરની વિશ્રાંતિ 
'રસતરંગિણી'માં છે તે પ્રકારનાં કાવ્યોમાં જ છે તેમ 
કહેવું સર્વથા યોગ્ય છે. આ કાવ્યોમાં બોટાદકરના 
કવિત્વની પ્રૌઢિ અને સ્થૈર્ય જણાય છે, શોધ પૂરી થયાની 
સંતુષ્ટિ પમાય છે, આ કાવ્યોમાં બોટાદકરને પોતાનું ખરું 
કવિ-વ્યક્તિત્વ પ્રગટતું દેખાયું હોવું જોઈએ. પણ આવી 
રચનાઓ વધારે લખાય તે માટે કવિ પાસે દુર્ભાગ્યે 
આયુષ્ય બચ્યું નહીં. 

લગભગ લોકગીતો જેવી લોકપ્રિયતા રળી 
શકેલી આ સંગ્રહની રચનાઓ વિદ્દાનો માટેની. છે તે 
કરતાં વધુ તો સામાન્યજન માટેની છે. તેમ છતાં તે 
અચ્યુત કીર્તિની હકદાર બની શકી છે તે ઘટના 
ગુજરાતી કાવ્યસાહિત્યમાં સર્વથા નોંધપાત્ર ઠરે તેવી 
છે. નારીભાવ અને ગૃહજીવનના આલેખનની 
સંકડાશમાં રહીને પણ બોટાદકરે જે ઊંડાણ સિદ્ધ કર્યું 
છે તે એમના સમકાલીનોની કવિતા વચ્ચે તેમ જ 
આજની કવિતા વચ્ચે પણ પોતાની વિશિષ્ટ જગ્યા 
બનાવે તેવું છે. એમ ન હોત તો પોણી શતાબ્દી વીત્યા 
પછી પણ શ“રસતરંગિણી'ની રચનાઓ ગુજરાતી 
કવિતાના પ્રાંગણમાં આટલી ટટ્ટાર ઊભી ન હોત. આ 
સંપાદનની. આજની તારીખની પ્રસ્તુતતા એટલે જ 


સ્વયંસ્પષ્ટ છે. 
ઝં 


ઉદેશ 


ફિલ્મદિગ્દર્શક ગિરીશ કર્નાડ 





ત 


દિ 


ભારતીય સાહિત્યમાં અપાતું પ્રતિષ્ઠિત સન્માન 
જ્ઞાનપીઠ પારિતોષિક કન્નડ સાહિત્યમાં નાટ્યલેખન 
કરતા લેખક ગિરીશ કર્નાડને મળ્યું. આ સન્માનને માટે 
ગિરીશ કર્નાંડ એ એક ખૂબ યોગ્ય પસંદગી. છે. 
કન્નડમાં લખતા હોવા છતાં ગિરીશ કર્નાડની પ્રતિભા 
સમગ્ર. ભારતમાં. ઊભરી, છે. અ! વિશેષે તો. એમની. 
બહુમુખી પ્રતિભાને. કારણે ગિરીશ કર્નાડ નાટ્યકાર 
તરીકે જેટલા જાણીતા છે તેથી વિશેષ ફિલ્મકાર - કહો 
કે અભિનેતા -- તરીકે વધુ જાણીતા છે. ગિરીશ 
કર્નાડનાં નાટકો વાંચ્યાં હોય કે તેની ભજવણી જોઈ 
હોય તેવો વર્ગ છે તેથી ઘણો મોટો વર્ગ એવો છે જેણે 
એમને. કદી. વાંચ્યા નથી કે તેમનાં નાટકો જોયાં નથી, 
પણ એમણે અભિનય ડરેલી [ફિલ્મો કે ટેલિતિઝન 
સીર્વિલ્સ જોઈ હોય. ેરીશ કંનાર્ડનાં નાટકો હિન્દી, 
અંગ્રેજી, મરાઠીમાં ભજવાયાં છે, પણ મારી જાણ મુજબ 
ગુજરાતીમાં ભજવાયાં નથી કે અનૂદિત પણ થવાં નથી. 
બીજી ભાષાથી આપણે આ બાબતમાં પાછળ છીએ 
કે પછાત છીએ એ વિચારવું રહ્યું, 

ગિરીશ કર્નાડ એકમાત્ર એવી ભારતીય વ્યક્તિ 
છે કે જે નાટક અને સિનેમાના. થૈત્રમાં સમાંતર રીતે 
વિશિષ્ટ સર્જનાત્મક કાર્ય કરી રહી છે. આ ક્ષેત્રે બીજા 
ઘણા લેખકો-દિગ્દર્શકો કાર્યરત છે; પણ એ. કોઈને 
ગિરીશ કર્નાડ સાથે સરખાવી શકાય તેમ નથી. અને 
એ. ચીતે જોતાં તેઓ અદ્વિતીય છે, ગણિત, અને 
વિજ્ઞાનના ગ્રૅજ્યુએટ શિરીશ કર્નાડને ર્હોડ 
સ્કૉલરશિપ મળતાં ઓક્સફર્ડમાં ફિલૉસોફી, 
પોલિટિક્સ અને. ઈકોનોમિક્સનો. અભ્યાસ કર્યો. 
ગિરીશ કર્નાડ ઓક્સફર્ડ યુનિયનના પ્રમુખ પણ હતા. 
ઓક્સફર્ડના એ દિવસો દરમ્યાન એમનામાં 
સાહિત્યકાર થવાના કોડ જાગેલા. પણ ગિરીશ કર્નાડે 
પ્રારંભથી જ એવું નક્કી કરેલું કે હું કાવ્ય નહીં, નાટકો 
કઃ 


ન્ધિ 





અભિજિત વ્યાસ 


લખીશ, અને પહેલું નાટક “યયાતિ' ૨૯૬૧માં સજ્યું. 
પણ એમને પ્રસિદ્ધિ બીજા નાટક 'તઘલક' (૧૯૧૪)થી 
મળી. આ નાટકથી શિરીશ કર્નાડ નાટ્યક્ષેત્રે લેખન 
કરતા પ્રથમ હરોળના લેખકોમાં સ્થાન. પામ્યા. એટલું 
જ નહીં, પણ સાતમા દાયકાની નાટ્યપ્રવૃત્તિમાં ઘણો 
મોટો પ્રભાવ ઊભો, કર્યો. અ નાટકના સર્જન. વિષે 
ગિરીશ કર્નાડ લખે છે : 

“17૨ ઇલંબાટ્ટલ્વ 1૦ પલ પિ" ટુલાણ'ત1011 
૦ 1તંલ?લાતેલાદ વાત. 1૯ €૫10011છુ ૦ 
10 પણા પતા વ'લ્તપા 10 દ1€ 1ત51 તંત)૩ 
110 ળપંર્ણા#પ €૧, પ્લ તૉડા1પડબલાળણલણા ૦ 
12૯0120 ૯૦૫૦/3710ા'ટ 3111 115 ઊ1ત01197 (૦ 
8700 37311 કટ કપટ ર્દાપણ ૩7૦ ૫15ણ્ડ, 
૧1 110 1710 ત 14151000 0: 13€ 17007), 04] 
ધંપંક 50૫ 10૯ વક ળતપાળછુ ૫007૯0 ધીતત ત 
[245ડાં1ટું 1૯5૯01૧11૯0 (૦ ધૌલ દળલ ૦? 
1૫ટ્ઠા1તવ્‌- 4 ઉ 1 ૫701૯ 1 1 (પાત ધાટદ 
1212)/1%દછુા1ડ તા ૦૦૯૪ ધટ ૮૦૫1૧0"? - ઉતા 
ડત", 1401 તાળ રિતલ્ડી, (લાતા - ઊં 
શપટ ડતણટ [૯૦૦૨૫]૩&ઉંબાડ ત્તડ 301110- 
5પવે્તણા1) 17૯ પ્ર/૯"૦ ત ૧310૫૯11011'. 

“તઘલક'ના સર્જન સમયે ગિરીશ કર્નાડ 
ઓક્સફર્ડ પ્રેસમાં સર્વિસ કરતા હતા. “તઘલક'ની 
સફળતા બાદ આ નોકરી છોડીને ગિરીશ કર્નાડ 
ધારવાડ જાય છે, ધારવાડ એ કર્નાડની જન્મભૂમિ છે. 
આની પાછળ ગિરીશ કર્નાડની એક ઇચ્છા કર્ણાટકના. 
ગ્રામ્ય જીવનને, જોવાની. જ નહીં, અનુભતવાની, પણ. 
હંતી. કનડે કહે છે: “૧ પતડ ત1 ત્ત 5011 07 
€055૦૮ંડ 11 14% 112. 1 ૯૪૯41 [9તા101૯તે 1૦ 
8૦0 1૦ ૧ ખૉવટ્ટલ ત્રણતં 07011૯ દપણ.” 

એ. સમયમાં એક દિવસ અચાનક તેમના 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૬ 


હાથમાં યુ. આર. અનંતમૂર્તિ લિખિત નવલકથા ૧ 
સંસ્કાર' (અંતિમવિધિ)ની મૅન્યુસ્ક્રિપ્ટ આવે છે. આ 
કથાના દશ્યાત્મક પ્રભાવ (પ્ંડપત્વાં ૩૦૫7૯૦થી તેઓ 
એટલા બધા પ્રભાવિત થાય છે કે તેના ઉપરથી ફિલ્મ 
સર્જવાનું નક્કી કરે છે. આ પહેલાં ગિરીશ કર્નર્ડિ 
ક્યારેય ફિલ્મસર્જન વિષે કશું વિચારેલું નહીં. પણ 
“સંસ્કાર'ના વાચન બાદ એમણે ફિલ્મમાધ્યમનો 
અભ્યાસ કરવો શરૂ કર્યો. કનડે ઘણા લોકો સાથે આ 
બાબતમાં વાત કરી. પણ એમને ખાસ પ્રતિભાવ ન 
મળ્યો. એટલું જ નહીં, આ વાર્તા ઉપરની ફિલ્મ ચાલી 
જ ન શકે તેમ પણ એમને કહેવામાં આવ્યું. આ 
સમયમાં ગિરીશ કર્નાડે પટ્ટાભી રામા રેડીની પાસે 
“સંસ્કાર'ના અંગ્રેજીનું પઠન કર્યું, અને પટ્ટાભી રામા 
રેફીને ફિલ્મના સર્જન માટે તૈયાર કર્યા. ગિરીશ કર્નાડે 
ફિલ્મની સ્ક્રિપ્ટ તો લખી, ફિલ્મમાં અભિનય પણ કર્યો. 
એ. અત્યંત સારી ફિલ્મનું સર્જન થયું હોવા છતાં 
આર્ધિક રીતે ફિલ્મ નિષ્ફળ રહી. ફિલ્મની ઉપર પહેલાં 
તો સેન્સર બોર્ડે પ્રતિબંધ મૂકેલો. ત્યારબાદ આ 
પ્રતિબંધ ઉઠાવી લેવામાં આવ્યો અને ૧૯૭૦ના વર્ષનો 
શ્રેષ્ઠ ફિલ્મનો રાષ્ટ્રપતિ સુર્વણચંદ્રક પણ પ્રાપ્ત થયો. 
“સંસ્કાર'ની કલાત્મક સફળતાએ ગિરીશ 
કર્નાડિની ફિલ્મસર્જનયાત્રા દોડવા લાગી. અંગત મિત્ર 
બી.વી. કારન્થે “વંશવૃક્ષ' સર્જવા તક આપી. આ પછી 
આવ્યું “કાદુ' (જંગલ). આ ફિલ્મે ગિરીશ કર્નાડને એક 
સારા દિગ્દર્શક તરીકે પ્રતિષ્ઠિત કર્યા. આ સમયમાં 
સરકારે ગિરીશ કનડિને ફિલ્મ અને ટેલિવિઝન 
ઇન્સ્ટિટ્યુટના ડિરેક્ટર (નિયામક) તરીકે નિયુક્ત કર્યા. 
ફિલ્મ ઇન્સ્ટિટ્યુટના દિવસો વિપે કર્નાડ કહે છે કે 
ઇન્સ્ટિટ્યુટમાં હું ડિરેક્ટર કરતાં વધુ તો વિદ્યાર્થી હતો. 
[ફેલ્મનિર્માણનો પદ્ધતિપૂર્વકનો. (5)/5ધલણાતંત્તા1)) 
અભ્યાસ કરવાની અહીં તક મળી. સાથે સાથે વિશ્વની. 
કેટલીક ઉત્કૃષ્ટ (તંદ્રડડાંત) કિલ્મો જોવા મળી અને 
કેટલાક ફિલ્મસિદ્ધાંતકારોને મળવાની તક મળી. બે વર્ષ 
પછી ગિરીશ કર્નાડ મુંબઈ જઈને વસે છે, જ્યાં શ્યામ 
બેનેગલની બે ફિલ્મો “નિશાંત' અને “મંથન'માં 
અભિનય કરે છે. અને “ભૂમિકા', “કોન્ડુરા' અને 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૭ 





ક્‌ 
ન 


'કલયુગ'ની સ્ક્િપ્ટ્સ લખે છે. ફિલ્મમાં અભિનયનો 


“સક્રિય દોર અહીંથી શરૂ થાય છે. ગિરીશ કર્નાડે અનેક 


ફિલ્મોમાં અભિનય કર્યો. પણ દિગ્દર્શક તરીકે એમણે 
જે કૌવત બતાવ્યું તે અભિનેતા તરીકે દશવી શક્યા 
નથી. અંગત રીતે મને અભિનેતા તરીકે ગિરીશ કર્નાડ 
પ્રભાવક નથી લાગ્યા, એટલું જ નહીં, એમણે કરેલી 
કેટલીક ભૂમિકા અને તેમની કેટલીક ફિલ્મોની પસંદગી 
વિષે હંમેશાં એવો પ્રશ્વ થયો છે કે ગિરીશ કર્નાડ જેવા 
કલાકારે આ કિલ્મ કે આ દિગ્દર્શકની નીચે આવી 
ભૂમિકા કરવાનું કેમ પસંદ કર્યું? 

એક લેખક તરીકે અને વિશેપ નાટ્યસર્જક તરીકે 
ગિરીશ કર્નાડ જેટલા પ્રતિભાવંત છે તેટલા જ એક 
ફિલ્મદિગ્દર્શક તરીકે પણ છે. એમની ફિલ્મોમાં એમનો 
આગવો સ્પર્શ જોઈ શકાય છે, જે બીજા ન્યુ વેવના 
કે વાસ્તવવાદી દિગ્દર્શકોથી જુદો છે. ભારતીય 
સમાજને વસ્તુલક્ષી રીતે જોઈને તેની પ્રથામાંથી તેઓ 
સદંતર બહાર આવેલા છે. પોતે જન્મે બ્રાહ્મણ હોવા 
છતાં પોતાની પહેલી બન્ને કિલ્મોનો સૂર બ્રાહ્મણ- 
વિરોધી વ્યક્ત કર્યો છે. જ્યારે “કાદુ'માં જ્ઞાતિપ્રથાની 
કોઈ વાતને ન સ્પર્શતાં ભારતીય સમાજમાં 
સામંતશાહીની અંદર થતી હિંસાના અતિરેકની વાત 
કરે છે, તો “ઓન્ડાનોન્ડુ કાલાડાલી' ભરપૂર એક્શન- 
કિલ્મ છે. ગિરીશ કનડિ આ કિલ્મની પ્રેરણા જાપાનીઝ 
ફિલ્મદિગ્દર્શક અકીરા કુરોસોવાની ફિલ્મો ઉપરથી 
લીધી હતી. અને પોતાના સર્જનને અકીરા કુરોસોવાને 
અંજલિરૂપ ગણાવ્યું છે. 

પોતાની યુવાનીમાં વિશ્વવાદી 
(૦૦50002૦116) પોતાની 1૦૦૫૯55૧૯5ડની. ચિંતા 
હંતી. પોતાની આ વિચારણા વિપે કર્નાડ કઢે છે 

“1૬ પડલ્વં £૦ 17011 10૯ ધૌાદ્વદ 1 ૮૦૫ાંતાળ'દ 
૮13005૯ 113 ડપ2]લ્તક ₹0 વ તપપલણાપંત 
“્દ્વિાળપદ્વવત્ર ૮૦1૯, છલ્ત્વઘડલ 1 ૫/513'£ 1*0131 
4 5410041૮1૯ હસિત, 370) 
૫[2110ટાપટ્ટ 15 0૯૦0 લંબ્ડ:' £૦ 171411 
લર્પાંદણ'ટ ધજદ્રણળ 10૦ “#લ્વા.તરવવ. 1115 તં૦૯ડા'1 
100 લા” 100 ૮117001010 પળ૦પટ્ટો.. હલ 211, 


1લી પિ 


હદ 


1001૯તં 01 1001૯55, 115 ત્ર તૃ૫૯5૫04 ૦ 
1ત્ાલોાળટુ પપલ 9૯5૬ 9 પત ૦100 15,” 

આ ઉપરથી, સમજી શકાય છે કે પોતાનાં મૌલિક 
નાટકો અને ફિલ્મસ્ક્રિપ્ટ્સ તથા દિગ્દર્શન માટે મુખ્યત્વે 
ઇતિહાસ અને ઇંતકથાઓનો આધાર એમણે કેમ 
લીધો. ગિરીશ કર્નાડની મોટા ભાગની ફિલ્મ-સ્કરિપ્ટ્સ 
આધુનિક ભારતની નવલકથાઓ. ઉપર આધારિત. છે, 
અને સમકાલીન સમસ્યાને ઇતિહાસ, પુરાકલ્પન 
(00/11) અને કિંવદંતી. (વ્છુલાવ) સાથે પ્રયોજીને રજૂ 
કરતા રહ્યા છે. “કાદુ', “ગોધૂલિ', કે “ચેલુપી' જેવી 
ફિલ્મોને એના ઉદાહરણમાં જોઈ શકાય. આ ફિલ્મો 
ગિરીશ કર્નાડે દિગ્દશિત કરી છે. તો “કોન્ડુરા' કે 
“કલયુગ' જેવી ફિલ્મસ્ક્રિપટ્સને પણ આ સંદર્ભમાં 
જોવી, રહી. આ બધાના પરિણામે ગિરીશ કર્નાડની 
ફિલ્મોને 11)/1પંત ડલાડાંઝાં1ઇ મળી છે. એમની 
ફિલ્મોમાંની દશ્યાત્મકતા પણ ફિલ્મની સંરચનાના 
ભાગ તરીકે વિકાસ પામી છે. અને નાટકમાં પણ આ 
જ બધાં તત્ત્વોને એમણે સામેલ ડર્યા છે. ગિરીશ 
કર્નાડની ફિલ્મોનાં પ્રતીકો વાર્તાના અંતર્ગત ભાગ 
તરીકે પ્રયોજાયાં હોવાથી તેની સમજ દ્વારા જ કેટલાંક 
રહસ્યોદૂઘાટન થતાં હોય છે. ઇતિહાસ, દંતકથા અને 


થા. 


કિવદન્તીની સામગ્રીનો પોતાની કથામાં કરેલા ઉપયોગ 
વિષે કર્નાડ કહે છે : 

“110 12451 ઠ્ઠા?લ્ક 7૦0૫ ધ તાગ? (૦ 
પ્ત ધ૦ ડત. 4 


ત્બ્પઘ્ત્ભં ૦૫ પતા 


૮૦11૯€101]201137 ડંગુંટલ 15 1૦૦ 110461] 
તંલા1ત્ાળવંડ.”” 

પોતાની. નાટ્ય-સિનેમાની પ્રવૃત્તિ વિષે, જણાવતાં 
ગિરીશ કર્નાડિ કહે છે : 

“1 370૫1તવ 1તપાણ' 9૯0 તાળ 1111101451 11 
11૯€ત”€ પીત ત લ્લણંઝ1? 11 વિ.” 

ગિરીશ ડર્નાડનાં મહત્ત્વનાં નાટકોઃ “યયાતિ', 
'તૃઘલક', “હયવદન', “અન્જૂમલીગે', “હીટીના હ્ન્જા', 
“જાગમંડલ' (બધાં નાટકો કન્નડ ભાષામાં સર્જાયાં છે). 

દિગ્દર્શક તરીકે મહત્ત્વની ફિલ્મો: '“કાદુ', 
'ઓન્ડાનોન્ડુ કાલાડાલી', “વંશવૃક્ષ', “બેન્દ્રે' [આ તથ્ય- 
ચિત્ર (તબ્લપાળણાત]) જાણીતા કન્નડ ડવિ ડી. 
આર. બેન્દ્રે ઉપર એમની, કવિતાના સંદર્ભમાં સર્જાયું 
છે], “ગોધૂલિ', “ઉત્સવ', “ચેલુવી'. 

અભિનેતા તરીકેની મહત્ત્વની ફિલ્મો: “સંસ્કાર', 
'તંશવૃક્ષ', “નિશાંત', “મન્થન', “કન્કમ્બરા', “સ્વામી”, 
“સૂરસંગમ'. 


'ઉદેશ'ના નવા આજીવન પ્રોત્સાહક સભ્યો 


૧. શ્રી અમી. પટેલ 

૨. શ્રી શ્રેણિક વિદાણી 
૩. ડૉ. નીના પી. વૈદ્ય 
૪. શ્રી રસિકભાઈ જે, કાપડિયા 
પ. 
૬. 
૭ 
૮ 
લ 


શ્રી ભાવના મહેતા 


. શ્રી ભૂપેન્દ્ર શેઠ 


ઉદા 


શ્રી યોગેશકુમાર જી. ચૌહાણ 
. શ્રી. સુરેશ એન. ઝવેરી 
. શ્રી લાભશંકર પુરોહિત 


૧૦. શ્રી સિદ્ધિ એસ. ઝવેરી 
૧૧, શ્રી અનિલ એન. પરીખ 





અમદાવાદ 
સુરત 
નવસારી. 
મુંબઈ 
પાલનપુર 
ગાંધીનગર 
મુંબઈ 
જામનગર 
જામનગર 
મુંબઈ 
મુંબઈ 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૧૮ 


કોલંબસને કેડે 


-્કક્--કક્ઝ-્-ફડડડ-ડક્ડડ:થડડ-ડડકડડ--ડડ 


૨૮. કોન્ફરન્સો, ભારતના શિક્ષક હોવાનું ગૌરવ 

શહેરની, જિલ્લાની, રાજ્યની, અખિલ ભારતીય 
અને આંતરરાષ્ટ્રીય, એમ બધા પ્રકારની પરિષદોમાં 
અહીં દેશમાં ભાગ લીધો હતો. આ બધાં સંમેલનો 
અને સેમિનારો શૈક્ષણિક પ્રકારનાં જ હતાં. પણ એ 
નિમિત્તે રાજકોટ, અમદાવાદ, વડોદરા, મુંબઈ, પુણે, 
અહમદનગર, મહાબળેશ્વર, ઔરંગાબાદ, નાગપુર, 
જયપુર, રાંચી, દીલ્હી અને કલકત્તા વગેરે શહેરોની 
મુલાકાત લેવાનું બન્યું હતું. આ સંમેલનોને અંગે પ્રો. 
અમરનાથ ઝા, ડૉ. વેણીશંકર ઝા, ડૉ. સૈયદીન, જે.પી. 
નાઈક, મધુરીબહેન શાહ જેવાં લબ્ધપ્રતિષ્ઠ 
કેળવણીકારોના વધતાઓછા સંપર્કમાં આવવાનું બન્યું 
હતું, 

વૉશિંગ્ટનના. શિક્ષકસંઘે એક્સચેંજ પ્રોગ્રામ 
હેઠળ આવેલા સર્વ શિક્ષકોના માનમાં ગોઠવેલું મિલન 
પૂરું આંતરરાષ્ટ્રીય મિલન હતું. દક્ષિણ અમેરિકાના, 
આક્રિકાના કેટલાક દેશોના, યુરોપના કેટલાક દેશોના 
તથા ભારત વ. એશિવાઈ દેશોના મળી લગભગ ૨૫૦ 
જેટલા શિક્ષકોનું એ એક આંતરરાષ્ટ્રીય સંમેલન જેવું 
જ હતું. પરંતુ એનો હેતુ હતો, કેવળ, ચાનાસ્તાનો; 
ખાઓપીઓ, બેચાર પ્રવચનો સાંભળો અને પછી છૂટા 
પડી. જવાનું. 

નવેમ્બરના અંતમાં અમેરિકામાં આભારદિન- 
થેંક્સગિવિંગ ડે-નો ઉત્સવ આવે છે. એ. રજાના 
અનુસંધાને બોસ્ટનમાં અંગ્રેજીના શિક્ષકોની કોન્ફરન્સ 
હતી, તેમાં જવાની તક ઝડપી લીધી. ન્યુ ઇંગ્લંડ નામે 
ઓળખાતા પ્રદેશનો પ્રવાસ થાય, બોસ્ટન શહેર 
જોવાય અને આ કોન્ફરન્સનો લાભ પણ લેવાય. 

ત્યાંની કોન્ફરન્સ આપણી કોન્ફરન્સો કરતાં 
અનેક રીતે જુદી પડે છે. આપણે. ત્યાં શિક્ષક-સંમેલન 
હોય કે સાહિત્ય-સંમેલન હોય, વિજ્ઞાન-પરિષદ હોય, 
ઇંતિહાસ-પરિષદ હોય કે કોઈ રાજકીય પક્ષનો 


૧ ગસ ૧૦/૦૯: -૯૦ 


દુષ્યન્ત પંડ્યા 


મેળાવડો હોય, ભાગ લેવા આવનાર સૌકોઈની 
રહેવાની તથા જમવાની વ્યવસ્થા પરિષદના કે 
સંમેલનના આયોજકોએ કરવી પડે છે. પરિષદમાં 
પધાર્યા પછી પ્રતિનિધિ બનવાનું ફોર્મ ભરનાર વ્યક્તિ 
પણ પોતાનું સ્વાગત પરિષદના પ્રમુખના જેવું થાય 
અને પોતાને બધી એ-વન સગવડ મળે એવી 
અપેક્ષાથી આવે છે. ધૂમકેતુના આગમનની આગાહી 
કરી શકાય છે, આ સભ્યો કઈ ગાડીમાં કે કઈ બસમાં 
ને, ક્યારે આવશે તેની આગાહી ભાસ્કરાચાર્ય કે બેજન 
દારૂવાલા પણ કરી શકતા નથી. અને આવે ત્યારથી 
ઉત્તમ સ્થળ, ઉત્તમ ભોજન અને ઉત્તમ આગતા- 
સ્વાગતાની અપેક્ષાથી એ પધારે છે. 

બોસ્ટનની આ કોન્ફરન્સના આયોજકોએ 
પરિષદનાં સ્થળોની - એ પરિષદના કેટલાક વિભાગો 
જુદાં જુદાં સ્થળોએ મળવાના હતા તેમની - ગામની 
હોટેલોની અને એ હોટેલો આ પરિષદ - સ્થળોથી 
કેટલે અંતરે આવેલી છે તેની, એ હોટેલોમાં ઉપલબ્ધ 
સગવડોની અને એ હોટેલોના દરની, બધી વિગતો પૂરી 
પાડી હતી. 

સવારે ૧૧,૦૦ આસપાસ ઊપડતી બસમાં 
અમે ન્યુયોર્કથી બેઠાં. પચાસેક મુસાફરો માટેની એ. 
બસમાં અમે માત્ર સાત પ્રવાસીઓ હતાં. બસ ન્યુયોક 
છોડી, જરા પૂર્વ તરફ ફંટાઈ. રસ્તાની બાજુએ દેખાતાં 
હતાં તે જાણે વૃક્ષો નહીં પણ વૃક્ષોનાં ભૂત હોય એમ 
લાગતું હતું; કારણ, પાનખર ઊતરી ચૂકી હતી, 
શિશિરના આગમનના ઢોલ પીટાતા હતા. વાયરો 
આપણને તો ખૂબ જ ઠંડો લાગે અને, એનાં શીતળ 
તીર આપણને ભેદતાં લાગે. સૌરાષ્ટ્રમાં નીર વગરની 
નદીઓ જોવાને અને મારવાડ પાલીથી સિંધ હેદ્રાબાદ 
સુધીની સૂકી ભઠ ધરા જોવાને આંખ ટેવાવેલી છે. પણ, 
કોઈ દયાહીન નૃપના શાપે શાપિત પર્ણહીન વૃક્ષો જોવા 
આંખો ટેવાયેલી ન હતી. વૃક્ષોની ડાળીઓનાં આંસુ 


ઝઝઝઝકડઝકઝટડ્ઝ્સઝ: છ 


ર્ર ર 


પણ જાણે સુકાઈ ગયાં હતાં. હૂંડાં વૃક્ષોની હારની. હાર 
કલ્પનાતીત હતી. જાણે કોઈ દુર્વાસાએ સમસ્ત 
વનરાજિને શાપ આપ્યો હોય એવું એ દશ્ય હતું. 

એ. હૈંઠું સૌંદર્ય જોવું ન ગમતું હોય એમ 
સૂર્યનારાયણ પણ ઝાંખા પ્રકાશતા હતા. અને આપણને. 
પણ એ. અભદ્ર દર્શનથી બચાવવા માગતા હોય એમ 
તહેલાવહેલા અસ્તાચલ તરફ ઊતરી. રહ્યા હતા. આ 
દશ્ય જોવામાં, ખાવામાં, થોડું વાંચવામાં અને, થોડું 
ઊંઘવામાં અમારો સમય વ્યતીત થયો. અમે બોસ્ટન 
પહોંચ્યાં ત્યાં, સાડાચારને સુમારે, સૂર્યાસ્તની. નજીકનો. 
સમય થવા આવ્યો હતો. અને, બસમાંથી ઊતરી, 
ટેક્સી કરી અગાઉથી નક્કી કરેલી અમારી લેનોક્સ 
હોટેલ પર પહોંચ્યાં ત્યારે, આકાશે અંધકારની, ચાદર 
ઓઢી લીધી હતી. બોસ્ટન વીજળીના દીવાઓથી 
ઝળાંઝળાં હતું. 

લેનોક્સ હોટેલ બહુ મોટી ન હતી, બહુ મોંઘી 
ન. હતી. અને, કોન્ફરન્સનું મુખ્ય મિલનસ્થાન વોર 
મેમોરિયલ હોલ આ હોટેલથી બે મિનિટને રસ્તે જ 
આવેલો હતો એ. સૌથી મોટો લાભ હતો. હોટેલની 
અમારી રૂમ સુઘડ, સ્વચ્છ અને સુંદર હતી. પથારીમાં 
પડતાં આનંદ આવ્યો. પગ લાંબા કરવાની ઘણી જરૂર 
હતી. ચા પી, અમે. જરા લટાર લગાવવાને. નીકળ્યાં. 
હોટેલથી વોર મેમોરિયલ હોલ કેટલો દૂર છે તે ત્યાં 
જઈ જાણી આવ્યાં. એ પહોળૈે રસ્તે થોડી લટાર મારી. 
અમે પાછાં હોટેલ ભેગાં થયાં. 

તાળુ કર્યા પછી પાછાં વોર મેમોરિયલ હોલમાં. 
રાતે આઠ વાગ્યે “ઓપન સેશન'થી સંમેલન 
આરંભાયું. સંમેલનના વરાયેલા પ્રમુખના મંતવ્ય 
અનુસાર યુએસએની શાળાઓના અંગ્રેજી શિક્ષકોના 
પચાસ. ટકાની પાસે અંગ્રેજી શીખવવાની લાયકાત 
નથી. આપણે. ત્યાં ગુજરાતીના શિક્ષણની સ્થિતિ કેવી 
હશે ? વ્યાખ્યાનને અંતે રોબર્ટ ફોસ્ટના એક ગ્રંથના 
શીર્ષકના જ શીર્ષકવાળી /& 1.00૯0”૭ ઉતા લા 
પદ 1 ૯ 1/7૦#ત જગત. સાથે પ્રણયીનો ઝઘડો. 
- ફિલ્મ અમને બતાવવામાં આવી. અગાઉ પ્રકરણ 
રપમામાં તેની વિગતો આપી. છે. 


ન: 
72૮ 





૨૧/૧૨ ને શુક્રવારે સવારે ૭-૦૦ વાગ્યે 
“જ્ેકફાસ્ટ'થી સંમેલનનો કાર્યક્રમ આરંભાતો હતો. 
એમાં જઈ બ્રેકફાસ્ટ કરતાં ગરમ તો થઈએ તોપણ 
જે ત્રણચાર મિનિટ ચાલતાં ને પહોંચતાં લાગે તેમાં 
થીજી જવાનો ડ૨ લાગતો, તે પછીના, ૮-૪૫થી 
આરંભાતા કાર્યક્રમમાં અમે ગયાં. અમે ભાગ લેવા 
ગયાં હતાં તે વિભાગ “કરિક્યુલમ રીસર્ચ એંડ 
ડિવલપમેંટ' - અભ્યાસક્રમ સંશોધન અને વિકાસ - 
નો હતો. સંમેલનના અઢારેક વિભાગોમાંથી આ વોર 
મેમોરિયલના મકાનમાં સાત-આઠ વિભાગો માટેની 
સગવડ હતી, બીજા કેટલાક વિભાગો મેસેચ્યુસેટ્સ 
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓવ ટૅકનોલોજીના મકાનમાં હતા. સારે 
નસીબે, અમને જેમાં રસ હતો. તે વ્યાકરણનો વિભાગ 
પણ અહીં મળવાનો હતો. 

અભ્યાસક્રમને લગતા વિભાગમાં ભાગ 
લેનારાઓની સંખ્યા પાંચસોથી છસો વ્યક્તિઓની. 
હશે. પ્રથમ વક્તા એક આચાર્ય હતા. એમની પછી 
એમ.આઈ.ટી.ના એક વિદ્દાન પ્રાધ્યાપક મંચ પર 
આવ્યા. એમનું મંતવ્ય એવું હતું કે ભાષાના 
અભ્યાસક્રમમાં ધરમૂળથી ફેરફાર કરવાની જરૂર છે. 
રશિયાએ. સ્પુટનિક ઉપગ્રહ તરતો મૂક્યો હતો તે. કેમ 
જાણે અમેરિકાના દેહમાંથી માંસનો લોચો કાઢી એ 
ઉપગ્રહ ન મૂક્યો હોય અને એના શલ્યની અસહ્ય પીડા 
અમેરિકન પ્રજાને થતી હોય એવું એ વક્તવ્ય પરથી 
લાગતું હતું. અમેરિકાના અહં ઉપર એ. જોરદાર ઘા 
હતો એ ચોક્કસ. એ. અધ્યાપક સાહેબે. જોરદાર 
રજૂઆત કરી કે, પહેલી શ્રેણીના ભાષાના પાઠય 
પુસ્તકથી માંડી ઉપર સુધી બધે જ, વિજ્ઞાન ઉપર ભાર 
વધારે દેવો જ જોઈએ. ગણિતના અભ્યાસક્રમના 
સુધારાની પણ એમણે જોરદાર રજૂઆત. કરી, અને 
ત્યાર પછી તરત જ, ગણિત અને. વિજ્ઞાનના શિક્ષણમાં 
અમેરિકામાં ક્રાંતિકારક પરિવર્તન આવ્યું હતું. 

૧૦૪૫ પછી આરંભાતા વ્યાકરણ વિભાગમાં 
અમે ગયાં. એ વિભાગમાં રૂઢ, સંરચનાવાદી-સ્ટ્રકચરલ. 
અને પરિવર્તનવાદી ટ્રાન્સફ્મેશનલ અભિગમોથી 
ક્રિયાપદનું વિશ્લેષણ કરવામાં આવ્યું. પ્રથમ વક્તાએ. 


ઓગરૂુ ૧૦૮૯: ૨૦ 


વાક્યમાં ક્રિયાપદનું પ્રાધાન્ય સ્થાપિત કર્યું. બીજા 
વક્તાએ ક્રિયાપદનાં વિવિધ અંગોની અને તેમનાં કાર્યો 
- ફંકશન્સ-ની. છણાવટ કરી. - “એકનું થાપ્યું બીજો 
હણે' એ અખાકથન અનુસાર, ત્રીજા વક્તાએ એ. 
બંનેના મતોનું ખંડન કર્યું, વ્યાખ્યાતાઓનાં મંતવ્યો 
અને પછીની ચર્ચા રસિક હતાં. આ શુષ્ક વિષય માટે 
દોઢસો માણસો બેસી શકે એવડો ખંડ ફાળવ્યો હતો. 
બધી ખુરશીઓ ભરાઈ ગઈ હતી. અને પચાસસાઠ 
'પાણિનિવંશજો' ઊભાં હતાં. એક વાગવાનો સમય 
થતાં અમે અન્યપદ - ભૂખ - પ્રધાન બની જતાં ત્યાંથી 
ભારે મગજે અને હળવે પેટે વિદાય લીધી. 

લંચને સમવે પણ વ્યાખ્યાનો હતાં.પણ અમે એનો 
લાભ લઈ શકીએ એમ ન હતું, કારણ, લંચમાં બે જ 
વિકલ્પો હતા, માંસ અથવા મચ્છી. આમ જુઓ તો, માંસ 
ઘાસનું જ રૂપાંતર છે અને માછલી દરિયાઈ મેવો છે. 
પણ અમારી પસંદગી મૂળ ઘાસ અને પાર્થિવ મેવા પરથી 
ખસી. નહીં હોઈ અમે એ કાર્યક્રમમાં ભાગ લઈ શકીએ, 
તેમ ન હતું, અને સુદામાની પત્નીની પેઠે ભૂખ્યાં પેટે જ્ઞાન 
ગમતું નહીં હોઈ અમે ભૂખશમન માટે ગયાં. 

લંચ પછીનો કાર્યક્રમ ખૂબ જ આકર્ષક હતો. 
“અપ. ધ ડાઉન સ્ટ્રેરકેયૂસ' નામની જે નવલકથાનો 
ઉલ્લેખ અગાઉ આવી ગયો છે તેનાં લેખિકા બેલ 
કોકમેનનું પ્રવચન હતું, “૧૫ના જુલાઈ-ઓગસ્ટમાં 
પ્રકાશિત થયેલી એ નવલકથાનાં ઉપરાઉપરી ચારપાંચ 
પુનર્મુદ્રણ કરવાં પડેલાં અને એની લાખ્ખો નકલો 
વેચાયેલી. 

બાર વર્ષની વયે યુરોપથી અમેરિકા આવી, 
કોલંબિયા યુનિ.માંથી અંગ્રેજીનો વિષય લઈ રેકોર્ડ 
ઓનર્સ સાથે એ એમ.એ. થયાં. ન્યુયોર્કનું શિક્ષણખાતું 
એને કાયમી નોકરી ન આપે. હા સબસ્ટિટ્યૂટ ટીચર 
તરીકે અઠવાડિયામાં ત્રણચાર વાર બોલાવે. કાયમી 
નોકરી ન આપવાનું કારણ ? “તમારું અંગ્રેજ ઉચ્ચારણ 
બરાબર નથી. એમણે “સ્પીચ ટ્રેઇનિંગ' લીધા પછી. 
રૂબરૂ મુલાકાતે ગયાં. ત્યાં એમને એક સૉનેટનો 
રસાસ્વાદ લખી આપવા કહેવામાં આવ્યું. આ વખતે 
ઉચ્ચારણનું નડતર ન હતું. છતાં એ પસંદગી પામ્યાં 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯? ૨૧ 


ન હતાં. નાપસંદગીનું કારણ જાણવા માંગતાં એમને 
કહેવામાં આવ્યું, “સોનેટનું અર્થઘટન બરાબર નથી.'” 
બેલબાઈ ચીકણાં, એમણે પોતાનું અર્થઘટન એ 
સૉનેટનાં કવવિત્રીને લખી મોકલાવી તે વિશે તેમનો 
અભિપ્રાય માગ્યો. “મારી કલ્યના કરતાંયે આ 
અર્થઘટન વધારે સુંદર છે,'' કવવિત્રીએ લખી જણાવ્યું. 
બેલબહેને એ પત્રની નકલ સત્તાવાળાઓને મોકલી. 
ફરી વાર ઇન્ટરવ્યૂ લીધા વિના બેલને નોકરી તો આપી. 
પણ ત્યારથી, જીવંત કવિના કાવ્યનો અર્થઘટન માટેનો 
ઉપયોગ બંધ કરવામાં આવ્યો. 

બેલ કોફમેનના વ્યાખ્યાનનો વિષય હતો, 'પ્લીઝ 
ડૂ નોટ ઇરેય્ઝ' કૃપા કરી ભૂંસતા ના. પોતાની 
નવલકથામાંથી અને શિક્ષક તરીકેના પોતાના 
અનુભવોમાંથી દૃષ્ટાંતો આપી, શિક્ષકની તથા 
વિદ્યાર્થીની દષ્ટિથી આ સૂત્રનો એમણે અર્થવિસ્તાર 
કર્યો. આજે પણ એમનું વાખ્યાન ચિત્તની પાટી પરથી 
ભૂંસાયું નથી. 

સાંજે ફરવા નીકળતાં અનાયાસ એક બીજો 
અદભુત લાભ મળી ગયો. હોટેલ લેનોક્સની ડાબી તરફ 
સંમેલનનું સ્થળ હતું તો, તેને ખૂણેથી જમણી તરફ વળતાં 
એક થિયેટરમાં પોલિશ ડિરેક્ટર પોલેન્સ્કીનું પ્રખ્યાત 
ચિત્ર “રિયલ્ઝન' ચાલતું હતું તે જોઈ, ફિલ્મની કલાની 
સિદ્ધિનું એક ઉચ્ચ શિખર અમે જોયું, માનવમનની 
અજાણ ગલીઓમાં કુશળ ડિરેક્ટર દોઢ કલાકમાં 
આપણને કેટલું અથડાવે છે ! હા, એમાં ગીત ન હતાં, 
ઝાડ પાછળ ચક્કર ફરવાનું ન હતું. રેતીમાં ને ઘાસમાં 
ગધેડાની માફક આળોટવાનું પણ ન હતું. 

૨૭મીનું સવાર ઊગ્યું. વરસાદ એવો પડતો હતો 
કે અમે બોસ્ટનમાં નહીં પણ મુંબઈમાં હોઈએ એમ 
લાગ્યું, કોન્ફરન્સ પૂરી થઈ હતી. અને આજે પાછાં 
ઘરભેગાં, બેયૂપોર્ટ, પહોંચવાનાં હતાં. પણ, મારા 
ભુલકણા સ્વભાવને લઈને અમે પાછાં વળવા માટેની 
લીધેલી બોસ્ટનથી આઈસ્લિપની વિમાનની ટિકિટો હું 
ઘેર જ ભૂલી આવ્યો હતો. વિમાન કંપનીને ફોન કરી, 
અમારી બેઠકો હતી તે પાકું કરી, અમે બીજી ટિકેટો 
એરપોર્ટે ખરીદશું કહી દીધું. અંગ્રેજી વિભાગના મારા 


શ 


સાથી મિ. ડોનેહ્યુ પોતાની ગાડી લઈને આવ્યા હતા. એ 
અમને વરસતે વરસાદે પહેલાં બોસ્ટનની બંદરગાહે 
ગ્રિફિન્સ વ્હાર્ફ ૫ર લઈ ગયા. ત્યાં ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ. 
ભારતથી. અમેરિકા, મોકલેલી. ચાને દશિયામાં નાખી, 
અમેરિકન સ્વાતંતર્યવીરોએ જે તોફાન મચાવેલું તે 
બોસ્ટન ટી પાર્ટી નામે ઇતિહાસને ચોપડે ચડેલું છે. આ 
ત્રણ જર્જીરેત જહાજોમાં એ દંગલ મચેલું. અમેરિકાના 
સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામનું એ એક સુંદર સ્મરણચિહ્ન છે. હજી 
ગઈ કાલનાં ગાંધીજીનાં હદયકુંજમાંનાં અનેક ચિત્રોને 
આપણે ફાડી નાખીએ છીએ, એમ આ મૂર્ખ અમેરિકન 
લોકો કરતા નથી અને ૧૯૬૫માં ૧૯૦ વર્ષ જૂના એ 
જહાજના ખંડેરને જાળવી રાખી. રહ્યા છે. અને હજારો 
મૂર્ખા લોકો રોજ એને દર્શને જાય છે. “મોડર્ન'ની “સેન્સ' 
જ એ લોકોમાં નથી લાગતી. 

વરસાદની. ધારામાં ડોનેહ્યુની મોટર નાહતી હતી. 
બારીઓના કાચ જડબેસલાક બંધ કરીને અમે બેઠાં 
હતાં. જરા પણ આનંદ વગર વરસાદના ટઢોરામાં અમે 
કરી રહ્યાં હતાં. ચાર્લ્સ નદી ઓળંગી મિ. ડોનેહ્યુ અમને 
જગવિખ્યાત વિદ્યાધામો હાર્વર્ડ યુનિવર્સિટી અને 
મેસેચ્યુસેટ્સ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓવ ટેક્નોલોજીના તિસ્તારમાં 
લઈ ગયા. રજાને અને સતત વરસતા વરસાદને લઈને 
ત્યાં શાંતિ વરતાતી હતી. અમે ક્યાંય ઊતરી. ને ફરી 
શકીએ એવું વાતાવરણ જન હતું. આ વરસાદમાં વિમાન 
ઊપડી શકશે કે કેમ એની. ચિંતા પણ હતી. 

સાતથી. સાડા સાત. લાખની, વસતિ ધરાવતા એ 
બોસ્ટન શહેરમાં આ બે ઉપરાંત બીજી પણ 
યુનિવસિટીઓ અને રેડક્લિફ (મહિલા) કૉલેજ જેવી 
પ્રસિદ્ધ કૉલેજો આવેલી. છે. વરસતે વરસાદે હાર્વર્ડમાં 
અમે ફરતાં હતાં ત્યારે, પૂરાં ૭૨ વર્ષ પહેલાં, આ હાર્વર્ડ 
યુનિવર્સિટીના પ્રોફેસર જોન રાઈટે વિવેકાનંદને પારખી, 
એ. અજાણ્યા, અધિકારપત્ર વિના આવેલા સંન્યાસી માટે 
શિકાગોની. વિશ્વધર્મપરિષદનાં દ્વાર ખોલી આપ્યાં હતાં 
તેની સ્મૃતિ તાજી થઈ, એ પ્રો. રાઈટને ઘેર સ્વામી 
વિવેકાનંદ પહેલી વાર મળવા ગયા અને એમને જોઈને 
તથા એમને પ્રો. ચઈટ સાથે વાતો કરતા સાંભળીને, એ 
ખોકેસરનાં પત્નીએ પોતાની માતાને લખેલા પત્રમાં એણે 


હટ 


સ્વામી વિવેકાનંદે પોતાના ચિત્ત પર પાડેલા સંસ્કારને 
શબ્દબદ્ધ કર્યા છે. એ લાંબો પત્ર અદ્દભુત છે. 

સદ્ભાગ્યે મેઘરાજાએ મહેર કરી અને. ધીમા 
પડ્યા. અમને વિમાનમથકે ઉતારી ડોનેક્યુ ઘેર ગયા. 
અમારું એ વિમાન નાનકડું, ૨૧ બેઠકોવાળું, હતું. વળી. 
બોસ્ટનથી સીધું લોંગ આઈલંડના આઇસ્લિપના 
વિમાન મથકે પહોંચવાનું ન હતું. વચ્ચે બેક સ્ટેશનો 
પણ કર્યાં. છેલ્લે ન્યુહેવનથી ઊપડ્યા પછી જે પ્રવાસ 
કર્યો એની મજા ઓર હતી. વિમાન નાનું, ખૂબ ઊંચે 
ન ઊડતું પણ જમીનથી થોડી ઊંચાઈએ જ ઊડતું એ 
વિમાન અને, અંધકારના ઓળા ઊતરતાં, નીચે ચોમેર 
જોવા મળતા દીપકોનો પ્રકાશ. ધરતી ૫૨ તારાઓ ફૂટી 
નીકળ્યા હોય એવું એ અનન્ય દશ્ય હતું. અમારો 
આખો પંથ પ્રકાશિત બની ગયો હોય એમ લાગતું હતું. 
જાણે “તમસો મા જ્યોતિર્ગમય' પ્રાર્થના સંભળાઈ હતી. 
ચોમેર કરેલું પ્રકાશનું વાવેતર દીપમૌક્તિકો તરીકે 
ઊગી નીકળ્યું હતું, કે કોઈ વિરાટના મંદિરની એ 
દીપમાળા હતી. ? 

આઇસ્લિપ આવ્યું. ઊતરી, ટેક્સી કરી અને 
થોડી, વારમાં જ ઘેર પહોંચી ગયાં. 

આ પછી. તરત જ, એનવાયએસટીએ ન્યુયોર્ક 
સ્ટેટ ટીચર્સ અસોશિયેશનના વાર્પિક સંમેલન. અંગેના 
ડિનરમાં જવાનું નિમંત્રણ મળતાં ન્યુયોક ગયો હતો. 
ન્યુયોર્કમાં ગ્રાંડ સેંટ્રલ સ્ટેયૂશનની. બાજુમાં આવેલી 
કોમોડોર હોટેલમાં જવાનું હતું. ત્યાં પહોંચવા માટે 
બેબિલોન, પેન અને. ટાઇમસ્કવેર એમ ત્રણ સ્ટેશનોએ. 
ગાડી બદલવાની હતી. ઉંદરવીથિકાઓમાં ચાલતી. 
ગાડીઓમાંથી ગ્રાંડ સેંટ્રલ સ્ટેયૂશનના બે દાદરા ચડી, 
બહાર આવ્યો ત્યારે, પાતાળમાંથી પાછો. આવ્યો. હોઉં 
એમ લાગતું હતું, પણ ગ્રાંડ સેટ્રલની બહાર નીકળીએ. 
એટલે અજાણ્યા માટે તો તોતિંગ તાબૂતોના જંગલમાં 
આવવા જેવો અનુભવ થાય. રસ્તા પર મોટરોનાં 
કીડિયારાં ઊભરાતાં હોય. ફૂટપાથ પર ચાલતા કોઈ 
માણસને કશું પૂછીએ તો, મોટે ભાગે તે અંગ્રેજી ન 
બોલનારો જ નીકળે, 

કોમોડોર હોટલમાં પ્રવેશી સામેના રજિસ્ટ્રેયૂશન 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૨ 


ડેસ્ક પર એનવાયએસટીએ. વિશે પૂછ્યું તો જવાબ 
મળ્યો : “આસ્ક ઇન્ફર્મેશન' માહિતી વિભાગમાં પૂછો. 
'ઇન્ફરમેયૂશન' કાઉટર જડ્યો. ત્યાં પૂછ્યું તો જવાબ 
સાંપડ્યો. “ગો સેંટર એયૂલ, ટર્ન રાઇટ, સી નોટિસ બોર્ડ 
ઓન ધ લેફ્ટ. વચલે માર્ગે જાઓ, જમણી તરફ વળો, 
ડાબી તરફ સૂચનાપાટિયું જુઓ. ત્યાં પહોંચી જોયું તો 
એટલી બધી સૂચનાઓ હતી કે એ સમજવા માટે 
ગાઈડ જોઈએ. ત્યાં “અપેક્ષિત' છાપની ગાઈડ બુકો 
મળતી નથી. જેમતેમ કરી ચોથે મજ્લે આવેલા 
એનવાયએસટીએની ઓફિસે પહોંચ્યો. ત્યાં કુમારી 
ફીડમન નામનાં સન્નારી મળ્યાં. પછી, 'ખૂલ જા 
સમસમ' જેવું થયું. 

બેંક્વેટનાં મુખ્ય અતિથિ હતા જેમ્સ એલન 
જુનિયર, ન્યુયોર્ક રાજ્યના શિક્ષણ કમિશ્નર. તે 
સમયના ભારતના શિક્ષણમંત્રી શ્રી ચાગલાએ. નીમેલા 
કોઠારી પંચના એ સભ્ય હતા અને, એ પંચની 
કામગીરી અંગે ભારતમાં ફરી એ તાજેતરમાં જ પાછા 
આવ્યા હતા. બેક હજાર ઉપર વ્યક્તિઓના એ 
સંમેલનમાં એક ભારતીય શિક્ષક ક્યાંક બેઠો છે એ 
વાત એ જાણી ગયા હશે તેથી (?) એમણે. કહ્યું, 
“માસિક આઠ ડોલર કમાતો ભારતીય શિક્ષક પોતાના 
કર્તવ્ય વિશે જેટલો સભાન છે એટલો અમેરિકાનો 
શિક્ષક નથી.'' આમ ભારતીય શિક્ષક ભલે ઓછા 
ભાવે મળતો હોય એનું મૂલ્ય મિ. એલને વધારે આંક્યું. 

મિ. જેમ્સ એલન જુનિયર આજે ભારત આવ્યા 
હોત તો શું કહેત ? શિક્ષકઅધ્યાપકની નિષ્ઠા વર્ગના 


વિદ્યાર્થી પરથી કોચિંગ કલાસના વિદ્યાર્થી પર ગઈ છે 
એમ કહેત ? પંડિત, વનિતા અને લતાની માફક 
ચજ્યાશ્રિત બનેલું શિક્ષણ જરીય ટટ્ટાર ઊભું રહી 
શકતું નથી. એમ ડહેત ? શિક્ષણને ધાર્મિક અને 
રાજકીય રંગોના લપેડા લગાડવામાં આવી રહ્યા છે 
તે એને દેખાત? સંઘોના દબાણ હેઠળ અને 
અમલદારશાહીની જડતા હેઠળ કચડાઈ રહેલા 
શિક્ષણની વેદનાના સૂર એને સંભળાત ? બ્લેક બોર્ડ 
વગરના અને સુદામાના ઘર જેવા પ્રાથમિક 
શાળાઓના ખંડોમાં પરાણે કરાવવામાં આવતી વંદના 
સરસ્વતી સ્વીકારતી નથી તે એ જોઈ શકત? 
એલનના પ્રવચનથી મારું મન ભરાયું; મારું પેટ ભરાયું 
મારે માટે કાળજી રાખી મને પીરસવામાં આવેલા 
શાકાહારી ખાણાથી, બ્રેડ અને બાફેલા ચોળા તથા 
ઉપર આઇસ્ક્રીમથી. 
અમારા બૈયૂપોર્ટનીવે પૂર્વમાં એક શાળામાં મારી 
માફક આવેલા બોજ્જિયન શિક્ષક બિયર્ડ્ઝ ક્લોક મને 
પોતાની ગાડીમાં લઈ ગયા. અમે બંને અંગ્રેજીમાં જ 
વાતો કરતા. હતા પણ, એમનું અંગ્રેજી જબરજસ્ત કફેંચ 
અસરવાળું હતું ત્યારે મારું હાલારી-ગુજરાતીને રંગે 
રંગાયેલું, પરિણામે અમે બોલ્યા એનો પા ભાગ પણ 
એકમેક ભાગ્ધે જ સમજી શક્યા હશું, અને, માત્ર છ 
વખત રસ્તો ચૂકી જતાં ઘેર પહોંચતાં લગભગ, મધરાત 
થવા આવી હતી. ત્યારથી ઉમાશંડરનું ગીત “ભોમિયા 
વિના' મને અણગમતું થઈ ગયું છે. 
7 


'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહકોને 


'ઉદ્દેશ'ના દસમા વર્ષનો આ પ્રથમ અંક છે. જેમણે વાર્ષિક લવાજમ ન મોકલ્યું 
હોય તે' તરત મોકલી આપે. વાષિક લવાજમ રૂ. ૧૫૦/- છે છતાં કેટલાક 
રૂ. ૧૦૦/- મોકલે છે. કેટલાક મનીઓર્ડરમાં પોતાનું નામ સરનામું લખતા 


નહિ હોઈ ઘણી મુશ્કેલી પડે છે. લવાજમ મોકલનારે પોતાનું નામ, સરનામું 
પીન કોડ નંબર સાથે અચૂક જણાવવું, અન્યથા ઓફિસ તરફથી એ પરત 
થશે. ઉપરની બાબત ઉપર ધ્યાન આપવા ખાસ વિનંતી. 





ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૭ 


તંત્રી 


કજ 


નિત નવા વંટોળ 





પુણ્ય અને પાપની પરિભાષા 

હજારો લોકો સમાઈ શકે તેવા ખૂબ મોટા એક 
ભવનની અંદર કથા શરૂ ગઈ હતી. ધાર્યું હતું એટલી 
સંખ્યામાં શ્રોતા કદાચ થયા ન હતા. ઉનાળાના 
મહિનાઓમાં સામાજિક પ્રસંગો ઘણા હોય ને ! જે હોય 
તે, પણ સાંભળવા આવનારાં સહુ સરસ તૈયાર થઈ 
સમયસર આવી ગયાં હતાં, ને અંદર બેસી ગયાં હતાં. 

ફક્ત એક યુવતી, હજી આગલાં પહોળાં 
પગથિયાં ૫ર ઊભી હતી. વારંવાર એ કાંડા પરની 
ઘડિયાળ પર નજર નાખતી રહેતી હતી. બાકીનો વખત 
એની ડોક રસ્તા પર ખેંચાયેલી રહેતી હતી. મારે એની 
સાથે બીજી કશીક વાત કરવાની હતી. એ દરમ્યાન 
પણ એનું ધ્યાન રસ્તા પર જતું રહેતું હતું. કશાકની 
રાહ જોવાતી હતી, એ. તો મને સમજાયું, પણ શેની? 
એ મેં એને પછી પૂછયું. એણે કહ્યું, “ગંગાજળ 
આવવાનું, છે.'' 

ગંગાનું જળ. એટલે ગંગામાંથી જ આવવાનું હોય. 
ને, પણ માહિતી એવી અણધારી હતી કે મારાથી 
પુછાઈ ગયું, “ક્યાંથી આવવાનું છે ?” 

“એરપૉર્ટથી'', એણે સ્વાભાવિક ભાવે જવાબ 
આપ્યો, “કોઈ મોટરમાં લાવવાનું છે, પણ બહુ મોડું 
થઇ ગયું લાગે છે.'' 

મેં ભોળા-ભાવે પૂછ્યું, “ઓહ, બધાંને પ્રસાદી- 
આચમન માટે આપવાનું છે? શિંગ ને મિસરીનાં 
નાનાં પૅકેટ રોજ દરેક શ્રોતાના હાથમાં મુકાતાં હતાં. 
મેં ભોળીએ એમ માન્યું કે ગંગાજળની ચમચી પણ 
દરેકની હથેળીમાં મુકાવાની હશે. ભાઈ, મને શી 
ખબર? 

ગંગાજળ લાવનાર વ્યક્તિની રહ જોતી 
યુવતીએ એવા જ સમ-સ્વરે મને જણાવ્યું, “ના, ના, 
એમ નહીં, કથાકારશ્રીનું ખાવા-પીવાનું ગંગાજળમાં 


બ્ટ્શ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


બનાવાય છે ને એ માટે આવે છે.” 

“વ્હોટ?” મારાથી ભૂલમાં મ્લેચ્છ ભાષાનું 
ઉચ્ચારણ થઈ ગયું. શું વાત છે ? મારી. નવાઈનો પાર 
ના રહ્યો, હા, હરદ્ધારની કે બનારસની વાત. હોય તો. 
ગંગાજળ સ્વાભાવિક લાગે, ને મથુરાની વાત હોય તો. 
જમનાજળ., પણ આ. તો અમેરિકામાં બની. રહેલી, વાત. 
છે. અહીં હડસન કે ઓહાયો કે મિસિસિપી કે પોટોમેક 
કે રિઓ ગ્રાન્દ્ટ જેવી નદીઓનું જળ વાપરવું જોઈએ. 
કે નહીં? 

પીપમાં ભરાઈને કેટલા દિવસે ગંગાનું પાણી 
અહીં પહોંચે ? એમાં ના રહી હોય કશી શુદ્ધિ. અરે, 
કંદાચ એ સ્વાસ્થ્યને હાનિ પણ કરે. અને એ પીપને 
અહીં સુધી પહોંચાડવાના ખર્ચાનું શું? કદાચ આને 
પવિત્ર કામ માની મફતના ભાવે એર-ઇન્ડિયા એને લઈ 
આવતું હશે. પણ દેવ-વાણી સામાન્ય જનને 
પહોંચાડનાર કથાકારને આવું, કરવું શોભે? આવો 
દુરાગ્રહ શા માટે? યજમાનોને આટલી તકલીફ, 
આટલો ખર્ચો શા માટે? “જબ મન ચંગા તો કથરોટમેં 
ગંગા'' જેવી સાદી-સીધી, કહેવતની જાણ નહીં હોય 
એઓશ્રીને ? 

કે પછી. - “એમની ક્યાં કશી માગણી છે? એ 
તો કેવળ ભક્તોની લાગણીને નકારી નથી શકતા.'' 

ખેર. કોઈએ. કશી ચર્ચા કરી ન હતી. કદાચ 
એવા પાપમાં કોઈ પડવા માગતું ન હતું. “ભલે ને 
આવતું, પીપ. આપણે. શું? આપણે, ક્યાં એ પાણીમાં 
ખાવું-પીવું છે ?'' આવા જ વિચાર બધાંએ કર્યાં હશે. 
“આચમન માટે ન હતું એ પાણી, તે જ સારું હતું. 
આપણે તો શિંગ-મિસરીનાં પડીકાં લઈ લેવાનાં. ઘરમાં 
વપરાઈ પણ જાય, ને પાછું ચોખ્ખાનું ચોખ્ખું.'' 

કેટલાંક વિષયો ને બાબતો એવાં હોય છે કે 
જેમની ચર્ચા કરી જ ના શકાય. કોઈને ગમે - ના 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૪ 


ગમે તો પાપ તો શું, યુદ્ધનાં યુદ્ધ શરૂ થઈ જાય. એવો 
એક વિષય આ છે. એના નામમાં અઢી અક્ષર છે ખરા, 
પણ એ શબ્દ તે “પ્રેમ' નથી. કદાચ એનો અર્થ પ્રેમ 
થતો હોય, પણ એવા પ્રકારનો પ્રેમ, જે ક્રૂર થઈ શકે, 
સ્વાર્થ-પરાયણ થઈ શકે, ધૂર્ત થઈ શકે. 

આ વિષયવસ્તુથી થોડા જ અંશાંક દૂર વળી 
જઈએ તો નિરાપદ અને સુરક્ષિત વિચાર-ભૂમિ પર 
પહોંચી જવાય, અને “અભય' પ્રાપ્ત થયું હોય તેમ ચર્ચા 
કરી શકાય આત્મન્‌ની શોધ અંગે, ફ્લિસૂફીના ઊંડાણ 
વિષે, વિશ્વના બૌદ્ધિક વિચારકોનાં મંતવ્યોની બાબતે. 
ભારતીય સમાજમાં જ નહીં, પણ અહીંના પશ્ચિમી 
જીવનમાં પણ, ઈશ્વર અને કર્મકાંડોની સાથે સાથે, 
તાત્વિક પ્રવૃત્તિઓનું ઘણું સ્થાન જોવા મળે છે. માનસિક 
અને શારીરિક ચિકિત્સાની જેમ આધ્યાત્મિક આધાર 
આપતાં અનેક કેન્દ્ર અમેરિકાનાં અસંખ્ય શહેરોમાં 
સ્થપાઈ ચૂક્યાં છે. અને અસંખ્ય સામવિકો પણ બહાર 
પડવા માંડયાં છે. એમાંનું એક “ફ્રી સ્પિરિટ'' નામનું દ્રિ- 
માસિક ખૂબ કુતૂહલથી હું જોઈ ગઈ. 

ખોલતાં જ, અંદરના પૂંઠા પર બે ફોટા હતા - 
આ “જવ્ય-કાળ'માં માનસિક સ્વાસ્થ્ય અને સામાજિક 
 સાફલ્યના અત્યંત લોકપ્રિય એવા બે: ઉપદેશકના. 
એમનાં નામ પણ લખવાં ના પડે એટલા એ. બંને 
જાણીતા છે. બે નવાં “તાત્વિક, અતિભૌતિક, 
આધ્યાત્મિક' સામવિકોની જાહેરાત એમના ફોટાઓ 
દ્રારા થઈ રહી હતી - દીપક ચોપરા દ્વારા “યૂ 
મિલેનિયમ'ની અને એન્ડુ વેઇલ દ્વારા ન્યૂ લાઈફ'ની. 
પછીના પાના પર પર્વતોના સુંદર પરિસરમાં વસાવેલી 
દહ, મન ને આત્મા'ને નવચેતના આપતી એક 
ક્લબની. જાહેરાત હતી. 

“સ્વ-સામર્થ્ય' માટેની કેટકેટલી રીતો હોઈ શકે 
છે તે મેં એ સામવિકમાં જોયું. આપણે ધ્યાન ને યોગ 
વિષે જાણતાં હોઈએ. રેઈકી, અને પ્રાણિક પુષ્ટિનાં નામ 
પણ સાંભળ્યાં હોય. એમ તો અહીં હરે ક્રિષ્ણ કેન્દ્ર, 
શિવાનંદ યોગ વેદાન્ત કેન્દ્ર, પરમહંસ યોગાનંદ કેન્દ્ર, 
સંખ્યા-વિજ્ઞાન અને હિખોૉસિસ જાણનાર “ચજા' 
(દાઢી, મૂછ, જમ્મુ-સ્ટાઈલની સહેજ ત્રાંસી પહેરેલી 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૫ 





ટોપી), “આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાન'ના પ્રણેતા સંત રાજિન્દર 
સિંઘ (દાઢી, મૂછ, શીખ પાઘડી), શ્રી સ્વામીજી 
પ્રકાશાનંદ સરસ્વતી (દાઢી, મૂછ, તિલક) ઇત્યાદિ જેવી 
ભારતીય વંશાવલિવાળી ઉપસ્થિતિઓ છે જ, અને 
ગૂર્જિએફ, બૌદ્ધ, ઝેન વગેરે કિલસૂફીને અનુસરતાં 
કેન્દ્રો પણ છે. 

આ સિવાય ધોળા ને શ્યામ અમેરિકનો, ચીની, 
જાપાની, કોરિયન, યુરોપી વગેરે કેટલી જાતનાં સ્ત્રી- 
પુરુષો પોતપોતાનાં નાનાંમોટાં કેન્દ્રો ચલાવી રહ્યાં છે. 
અને ચિકિત્સા-રીતિઓ તો પાર વગરની. અંગ્રેજી 
શબ્દ-પ્રયોગોનું ભાષાંતર કર્યા વગર એક નાની સૂચિ 
આપું. ન્યુરો-લિન્ગ્વિસ્ટિક પ્રોગ્રામિન્ગ, ધ ટૅરોટ સ્કૂલ, 
ક્રિસ્ટલ વર્કશાંપ્સ, રિફ્લેક્સોલોજી, ટ્રાન્સફોર્મેશનલ 
બ્રેથ, લવિન્ગ ટચ સેન્ટર, શિઆત્સુ, કેન શુઈ, ચિ- 
ગૉન્ગ ને તાઈ-ચિ હીલિન્ગ સેન્ટર, સૅલ્ફિન્ગ, જિન શિન 
ડો, ઇનર ફાયર હોૉલિસ્ટિક મેડિસિન, ડ્રીમ 
એનાલિસિસ, સેલેસ્ટિયલ સોલ ક્લિઅરિન્ગ વગેરે 
વગેરે. કેવાં અવનવાં નામો. પણ પરિણામો સરખે 
સરખાં - મનની શાંતિ, તનની સ્વસ્થતા, વ્યક્તિગત 
સમતોલન, આત્માનું ઊંડાણ. 

આ બધાં નામોની થોડી સમજૂતી આપતી ભાષા 
પણ અવનવી, અતિશયોક્તિથી ભરેલી લાગે ! વિષયને 
ઉપયુક્ત પરિભાષા વાપરવી તો પડે જ ને. હું કદાચ 
થોડી સંશયવાદી હોઈશ, પણ એવાં વર્ણનથી મને 
હસવું આવી જાવ, ને હું “કમાલ છે''નું માથું હલાવું ! 
સદ્ભાગ્યે આવા સામવિકમાં લેખો બે કે ત્રણ જ હોય, 
ને આવી નાની જાહેરખબરોએ. પાનાં ભરેલાં હોય, 
એટલે વાંચવાનું બહુ રહે નહીં. જેમને આ બધી જાતના 
આધારની જરૂર હશે એમના પર શું આ કૃત્રિમ જેવી 
ભાષા અસરકારક નીવડતી હશે ખરી? 

અંગ્રેજીમાંથી ગુજરાતી કરી ઉદાહરણ આપવા 
જાઉં તો નિરર્થક થશે, પણ છતાં થોડાં વાક્યો 
પરિવર્તિત ડરવા પ્રેરાઉ છું. ત્રણ ભારતીય શંતો'નાં 
ભક્તો ઘણાં હોશિયાર નીકળ્યાં કે એમણે અમેરિકન 
જુખ્ય-પ્રવાહ'ના સામવિકમાં હાસ્યોજ્જ્વળ ફોટા 
છપાવી દીધા. એમને માટે લખાયેલા શબ્દો જોઈએ : 


ક્ટ 


(૧) દક્ષિણ ભારતનાં જીવંત સંત 'અમ્માચી'ને મળો 
અને વ્યક્તિગત રીતે એમના આશીવરદ પામવાનો 
અસાધારણ અનુભવ માણો. (૨) શ્રી શ્રી શ્રી રવિ શંકર 
એક એવા ગુરુ છે જે ઈશુનાં પ્રેમ ને કરુણા તથા બુદ્ધનું 
ઊંડું મૌન વહન કરતા વર્ણવાયા છે. (૩) કરૃણામયી 
ભગવતી શ્રી શ્રી શ્રી વિજવેશ્વરીદેવી જન્મથી “દિવ્ય 
માતા' સરસ્વતી, કે જે જ્ઞાન, સંગીત અને કળાની દેવી 
છે, તરીકે પૂજાતાં આવ્યાં છે. માનવજાતને. માટે થઈને 
એ. દસ વર્ષ સુધી દૂરના એક જંગલમાં ધ્યાન-રત રહ્યાં. 
આવો, અમ્માના બિનશરતી પ્રેમની પૂર્ણતા અનુભવો. 

આ આખો વિષય શ્રદ્ધાનો છે, અને બધા પ્રયત્નો 


આત્માના ઊંડાણ પ્રતિ જવાના -- લઈ જવાના છે. તો 
પછી બધું છલન જેવું કેમ લાગે છે? કોઈ “સંત'ની. 
અસંભવ જેવી જરૂરિયાત, કોઈ “સંત' માટેની 
અસ્વાભાવિક જેવી ભાષા. એમનામાં વિશ્વાસ મૂકતાં 
પણ ડર લાગે, રખે ને મૂર્ખા બનીએ. 

શક્ય છે કે આ “સંતો'ને પણ કશાક ડર લાગતા 
હશે. દાખલા તરીકે, એક જમાનામાં દરિયા-પાર જવું 
મોટું પાપ ગણાતું, કદાચ એટલે જ આધુનિક “સંતો” 
ગંગાજળનાં પીપ દરિયા-પાર મંગાવી લેતા હશે ને? 
પાપ ગમે તેવાં જટિલ હોય, એમને ધોવાના ઉપાવ 
સહેલા બની ગયા લાગે છે. 


પ્રેમના છેલ્લે વળાંકે 
(સૉનેટયુગ્મ : હરિણી) 


(૧) 
રથ રવેતણો સાતે ઘોડે વળ્યો જરરી ઉત્તરે: 
હય હહણત્ા સાતે સાથે લગામ ગ્રકર્ષણો, 
ખરરીથી ખરતી નીલી ધૂલિ અફાટ નભોરણે 
ઘસઈ ૬૭ લોખંડી નાળો ઝીણી તણખી ઝરે; 
ફૂલફૂલ થવાં પાંચે ભૂતો: બધે અણી નકળી 
કળી સરિખડી બીડીસીડી સગર્ભ રહસ્યથી 
ધરતી જીજ્ને ધારે ગર્જ નવાઈ કંઈ નથી; 
જળ, અગની, વાયુ વે - સમજ્યા - પરંતુ 
નભે કળી / 

બહેર સરખ્ીજ શરી અભ્યંતરે પણ ઈન્દ્રિય 
૦5 રતુમષ, કહું શટું સમગ તી અજી 
ટૂલફલ થઈ શ્રશે; ગૂર્કી જશે પદ કો ભી ? 
ખબર નથી, કસ્જે દેવ(ય હું અર્ષીશ અદ જેથયો; 
કુંસુમિત હું રંવેરં? ચઉ દ૧તું પેડુ : 
ભવભવ ઉવેખ્ય! હે */ર/ : 

આ ટર ઉે તને જ સમર્ષિયું 


બ્ટ્ 


૨) 
ભવભવ રહ્યા હૈ મ ઉપેક્ષિત ક0તમ : 
પતજ પડી છે મોડી મોડી છતાં તમ કીત* 2 
અગણેત વસંતો આવી'તી, ગુમાજી ઈજી, ક્ષ, 
પણ ધીરજ શી મારી ઝીતે અડોલ રહી તમ / 
વણપલકની આંખે જોઈ તશે મુજ રહને; 
તદપિ તમ નેત્રે ઓછું ન! અમી જરીવે પલ / 
ભવભવ ખય ફૂલો કેકે વસંતલ ચંચલ, 
કશી જ કમી ન; એવી ને'જી ઈક તમ ચહને / 
કંઈ 50રજથ0 ને ૨ ગીતે તમે મુશ્ને ચહ્યો / 
તમ તરફ શેં મર અ/વી ઉદારીનતા સહી ? 
અળજતરું અ હૈયું જયાં ત્યાં ફરંદું, ગણ્યું નહી 
યજ કીતિમહીં એવું તે શું ગ૩ નિરખી ? કહો. 
અવ હું તમને નહં છોડું રે પેછાણી લીધી ઇતિ, 
તમપદ ધરું, લો અ કીતિ; હયો દી # સ્જૈકૃતિ. 


ઉશનસ્‌ 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ર૧ 


સદા-જાગૃત અને સર્જક-પ્રતિભા-સંપન્ન સાહિત્યિક પત્રકારનું સત્વશીલ સંવેદન 
સ્ક 


આ પ્રસ્‍તાવના લખવાનો આરંભ ડરું છું, ત્યાં જ 
અનેક હૃદયમર્મસ્પર્શી સંસ્મરણો અને સંવેદનાનું એક 
ઘેરું ઘમસાણ અંતઃકરણના ઊંડાણમાં મચી રહે છે. 

૧૯૯૮નો આ સપ્ટેમ્બર મહિનો પૂરા છ દાયકા 
પહેલાંના ૧૯૩૮ના સપ્ટેમ્બરના સમયને, મારા 
મનશ્ષક્ષુ સમક્ષ, તાદશતાપૂર્વક ઉપસ્થિત કરી દે છે! 

કરાંચીના બંદર રોડ પરના “ડન્સો હૉલ'માંનું 
એ બ્રભાત પ્રેસ' ! મેનેજરના ટેબલ પર આસનસ્થ 
સ્વ. મુ. શ્રી મૂળશંકરભાઈ દવે, અને અંદર પ્રેસની 
નાની-મોટી સઘળી કામગીરી-જવાબદારી સંભાળતા 
એમના લઘુ-બંધુ સ્વ. મુ. શ્રી ખીમશંકરભાઈ ! સ્વ. 
શ્રી ઈશ્વરભાઈ દવેના આ બંને જ્યેષ્ઠ ભાઈઓ! 
ઇશ્વરભાઈનું સૌ-પ્રથમ મિલન મને અહીં જ થવેલું, એ 
હકીકતની આજે પણ એટલી જ તાજી સ્મૃતિ છે! 

ભાવનગરની સામળદાસ કૉલેજમાંથી 
ગ્રેજ્યુએટ થઈને, ૧૯૩૮માં, કરાંચીના “ગુજરાત 
વિધાલય'માં હું અધ્યાપક તરીકે જોડાયો, ક. મા. 
મુનશીના પ્રમુખપદે યોજાવેલા “ગુજરાતી સાહિત્ય 
પરિષદ'ના ૧૩મા અધિવેશન પ્રસંગે સ્વ. શ્રી 
કરસનદાસ માણેકે શરૂ કરેલું માસિક “સુહિણી' પ્રભાત 
પ્રેસમાં છપાતું હતું અને એનાં મૅટર-પ્રૂફ વગેરેનું કામ 
માણેકભાઈએ, અનૌપચારિક ધોરણે, મને સોંપ્યું હતું, 
તેથી ઈશ્વરભાઈના આ બે જ્યેષ્ઠ બંધુઓ સાથેનો, 
પ્રભાત પ્રેસમાંનો મારો સત્સંગ લગભગ રોજનો થઈ 
ગયેલો ! 

શરીર-સ્વાસ્થ્યની પ્રવૃત્તિઓના નિષ્ણાત, 
વ્યાયાથવીર, અને નિસર્ગોપચાર-પદ્ધતિના ડો. સ્વ શ્રી 
ભૂપતભાઈ અને કરાંચીના સામાજિક જીવનમાં 
પ્રતિષ્ઠિત શ્રી ગણપતભાઈ, - ઈશ્વરભાઈના આ બે 
મોટા ભાઈઓ સાથે પણ મારો એવો જ અંગત સંબંધ 


* પ્રગટ થનાર “અંતરનાં અમી'ની પ્રસ્‍તાવના. 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૭ 


જયાનન્દ દવે 


હતો. 

મુ. મૂળશંકરભાઈ તો નખશિખ સૌજન્યમૂર્તિ, 
પરંતુ મુ. શ્રી ખીમશંકરભાઈ ભગવાન શંકર જેવા જ 
આશુરોષ અને આશુતોષ હતાઃ મૅટર કે પ્રૂફો 
સમયસર પહોંચાડવામાં જરા જેટલીય અનિયમિતતા 
થાય તો, મને તતડાવી નાખવામાં એ કશી જ કરકસર 
ન કરે! પરંતુ હું નમ્રતાપૂર્વક માફી માગું અને વિનંતી 
કરું, એટલે પછી એ પાછા એવા જ આશુતોષ ! અને 
એમની એ ખુશીની ફલશ્રુતિ એટલે, મારા વાંસામાં 
તરત જ પડતો એમનો હળવો વાત્સલ્યપૂર્ણ ધબ્બો! 

ઈશ્વરભાઈ સાથેના મારા પારિવારિક સંબંધોમાં 
આ બધાં સૌપ્રથમ સુમધુર સ્મરણો ! 

બીજાં સ્મરણો તો વળી એનાથીયે પહેલાંના 
સમયનાં છે. પરંતુ એમાં ઈશ્વરભાઈનો પરિવાર નહીં, 
પણ પાછળથી જે માસિક સાથે તેઓશ્રી આજીવન 
સંકળાયેલા રહ્યા, તે 'ઊર્મિ' કેન્દ્રસ્થાને છે. આ 
માસિકના પ્રકાશનનો આરંભ કરાંચીમાં ૧૯૩૦માં 
થયો અને તેના તંત્રીમંડળમાં હતા આ ચાર 
મહાનુભાવો : સ્વ. પ્રા. શ્રી ડોલરરાય માંકડ, રવ. પ્રા. 
શ્રી ભવાની શંકર વ્યાસ, સ્વ. કવિશ્રી ઇન્દુલાલ ગાંધી 
અને સ્વ. શ્રી ચમનલાલ ગાંધી. 

ડીલરભાઈ અને ઇન્દુભાઈનો પરિચય 
આપવાની જરૂર નથી, પરંતુ બાકીના બે તંત્રીઓને 
ગુજરાતમાં આજે, કદાચ, બહુ ઓછા ઓળખતા હશે. 
અંતરંગ મંડળમાં “ભાઉ'ના લાડકા નામથી સંબોધાતા 
ભવાનીશંકર વ્યાસ કરાંચીની ડી. જે. સિંધ કોલેજમાં 
ડોલરભાઈ સાથે જ સંસ્કૃત-ગુજરાતીના પ્રાધ્યાપક 
હતા. “અતિથિ' ઉપનામથી તેમણે લખેલી નમૂનેદાર 
ટૂંકી વાર્તાઓના એકાદ-બે સંગ્રહો પણ એ. જમાનામાં 
પ્રકાશિત થયા હતા, અને દેશના ભાગલા પડયા પછી 
પહેલાં વલ્લભવિઘાનગરમાં અને ત્યારપછી મુનશીની 


ઝ્ઝઝ્ડઝડ્ડ્ડ્ડકકડકકછટ્રથી 


તા 


અંધેરી કૉલેજ (મુંબઈ)માં એમણે અધ્યાપકીય કારકિર્દી 
સંપન્ન કરી હતી. 

બર્મા-શેલના કર્મચારી ચમનલાલ ગાંધી એટલે 
“માઉ'ના પરમ મિત્ર અને વ્યાપારી-વહીવટી સૂઝ સાથે 
એટલી જ સુતીવ્ર સિસૃક્ષા ધરાવતા સંવેદનશીલ કવિ! 
આજે ભલે એ વીસરાઈ ગયા હોય, સળંગ 
મિશ્રોપજાતિ છંદમાં રચાયેલી એમની 'શ્મશાનમાં' 
નામક કાવ્યપુસ્તિકા એ સમયના કાવ્યરસિક સમાજમાં 
સારો આદર પામી હતી. 'ઊર્મિ'નું તંત્રીપદ છોડયા 
પછી, કોઈક અકળ કારણોસર, સાહિત્યિક 
પ્રવૃત્તિઓથી તે અળગા થઈ ગયેલા, તેથી અનેક કાવ્યો 
લખવાની સારી સજ્જતા-શક્યતા-સંભાવના ધરાવતા 
આ કવિની સર્જન-કારકિર્દી અકાળે જ અસ્ત થઈ ગઇ! 

પરંતુ અધિક મહત્ત્વની વાત તો. “ઊર્મિ' સાથેના 
મારા સંબંધની છે : 'ઊર્મિ'માં તે વખતે '્રયોગદશાનાં 
કાવ્યો'નો એક વિભાગ રહેતો. હું ત્યારે (1૯૩૪-૩૮) 
ભાવનગરની કૉલેજમાં ભણતો હતો. કાવ્યલેખનના એ 
આરંભકાળમાં, નાથાલાલ દવે, પ્રેમશંકર હ. ભટ્ટ, 
પારાશર્ય વગેરેની જેમ હું પણ “ઊર્મિ' માટે કાવ્યો 
મોકલતો. ડોલરભાઈ એ. કાવ્યોને છંદ-અલંકાર 
વગેરેના કાવ્યશાસ્ત્રીય ધોરણે ચકાસતા, માર્ગદર્શન 
આપતા, કાવ્યો પાછા મોકલતા. અને યોગ્ય લાગે તો 
સ્વીકારતા પણ ખરા. મારાં થોડાં આવાં કાવ્યો તે 
સમયના 'ઊિ'માં પ્રગટ થવેલાં; અને ૧૯૩૧માં, 
“ભારતી સાહિત્ય સંઘ'ની સ્થાપના પછી અને 
ઈશ્વર્ભાઈએ એનું તંત્રીપદ સંભાળ્યા પછી તો 
'ઊર્મિ'નાં પ્રથમ પૃષ્ઠ પર મારાં કેટલાંક કાવ્યો પ્રગટ 
થયેલાં, એનું ગૌરવ તો મારી તત્કાલીન કવિ- 
કારકિર્દીની એક વિરલ ઉપલબ્ધિ સમાન હતું. 

આ પુસ્તકની પ્રસ્‍તાવના લખવાની દરખાસ્ત 
લઇને શ્રી રાજુલભાઈ દવે મળવા આવ્યા ત્યારે, એમની. 
એ. ઇચ્છાને સહર્ષ સ્વીકારવાની પાછળ, એકમાત્ર 
કારણ હતું, - મારાં મન-હદયની ધરતી. પર દઢમૂળ. 
થઈ ગયેલું, અવિસ્મરણીય અને તેથી ફરી એક વાર 
ચગળવું-મમળાવવું-વાગોળવું, ગમે એવું, ઉપર્યુક્ત, 
પશ્ચાદ્દર્શન! 


બ્ટ્શ 





આ પુસ્તકમાંનાં સર્વ લખાણો હું અત્યંત 
રસપૂર્વક, નિરાંતે, અને પ્રસ્તાવનાલેખકની. 
સભાનતાપૂર્વક, ઝીણી દષ્ટિએ, વાંચી. ગયો છું, અને 
નિખાલસતાપૂર્વક એકરાર કરતાં મને આનંદ થાય છે 
કે આ વાચનને મેં માણ્યું છે, - 'માણવું' શબ્દની સર્વ 
અર્થચ્છાયાઓ અને વ્યંજના સાથે. 

અને આ 'માણવા'ની ફલશ્રુતિની. વિશિષ્ટતા એ. 
છે કે એના પરિણામે, સદા-જાગૃત અને સર્જક-પ્રતિભા 
ધરાવતા એક સાહિત્યિક પત્રકારનાં કતિહૃદયની 
સાત્વિક સંવેદનાનું સુધા-ઝરણું એમાંથી એકધારું અને 
અસ્ખલિત વહી રહ્યું હોય, એવી એક મધુર મુદ્રા મારી 
મનોભૂમિ પર ઊપસી, છે, 

આ લેખોની બીજી પણ એવી. જ વિશિષ્ટતા એ 
છે કે એક સ્વસ્થ અને સમર્થ તંત્રી તથા સંપાદક 
ઉપરાંત, ઈશ્વરભાઈના વ્યક્તિત્વનાં અનેક ભિન્ન- 
ભિન્ન પાસાં - જીવનલક્ષી તત્ત્વચિંતક, સૌન્દર્યમુગ્ધ 
પ્રકૃતિપૂજક, સંવેદનશીલ સાહિત્યસમીક્ષક, સેવા- 
પ્રાણિત સમાજ-હિતચિંતક, માનવ્પ્રેરિત પરદેશ- 
પ્રવાસી, અને શ્રદ્ધા-છલોછલ પરમેશ્વર-ભક્તત જેવાં, - 
એમાંથી સ્વયમેવ વાચક સમક્ષ પ્રગટીને, એને 
સાનંદાશ્ચર્યની અનુભૂતિ આપે છે. 

લેખન-પ્રકાશન અને સંસ્કાર-સાહિત્ય-પ્રસારની. 
ઈશ્વરભાઈની ઝંખના પણ હૃદયના એવા સંવેદનશીલ 
મર્મ-પ્રદેશોમાંથી ઉદ્દભવી હતી કે “આકાશના 
તારાઓમાં', “વૃક્ષોના મર્મર-ધ્વનિમાં', 'પર્વતોનાં 
ઝરણાંઓમાં' અને ૪ેક્રીઓ સાથે રાસડે રમતી. 
વાદળીઓમાં', પરમતત્વ સાથેના સાયુજ્યનો. 
અપાર્ધિવ આનંદ એ અનુભવી શક્યા હતા. 
“સ્મરણોના તણખામાં પણ પ્રકાશનું દર્શન' પામનાર 
એમના જેવા ઉત્કટ પ્રકૃતિપ્રેમી માટે આવી અનુભૂતિ 
સાવ સ્વાભાવિક હતી. 

આ અનુસંધાનમાં, રાજુલભાઈની આ વાત મને. 
સંપર્ણ રીતે સાચી. લાગે છે કે આંતરિક આવેગો - 
ઊર્મિઓના સંવેદનની ક્ષણોમાં, ટાગોર જેવાને પણ 
ક્યાં ખ્યાલ હતો કે એ અનુભૂતિ “ગીતાંજલિ'ના 
આવિર્ભાવ માટે નિમિત્ત બનશે? 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૮ 


 ઈશ્વરભાઈની બાબતમાં એવો અનુભૂતિ- 
આવિર્ભાવ એટલે આ પુસ્તક, જેમાંના કુલ ૫૧ લેખોને, 
એમાં સમાવિષ્ટ સામગ્રીની દષ્ટિએ, ત્રણ વિભાગમાં, 
આ પ્રમાણે, વહેંચી શકાયઃ 

(૧) “શ્રીકેત'ના તખલ્લુસથી 
ઈશ્વરભાઈનાં પોતાનાં લખાણો; 

(૨) “ભારતી સાહિત્ય સંઘ' એ સંસ્થા, 'ઊર્ષિ- 
નવરચના' એ માસિક અને એ બંનેના ઉપક્રમે, 
ઈશ્વરભાઈએ કરેલા અજોડ, આજીવન તથા ક્રાંતદર્શી 
પુરૃષાર્થનો પરિચય આપતા લેખો; અને 

(૩) ગુજરાતના તથા વિદેશના મૂર્ધન્ય કક્ષાના 
અનેક સાહિત્યરસિકસર્જક સહદયોએ ઈશ્વરભાઈને 
અર્પેલી મર્મદ્રાવક શ્રદ્ધાંજલિઓ. 

ઈશ્વરભાઈનાં પોતાનાં લખાણોમાં જેટલી 
વેધકતા છે, એટલું જ વૈવિધ્ય પણ છે. એમાં 
“કલ્યાણમાર્ગના યાત્રી બનવા મથી રહેલા' એમને 
“અંધારી રાતના આસમાનમાં ઝળકતા લાખ લાખ 
તારકોમાં' પોતાના “કૃપાનાથની આંખોનાં પ્રતિબિબ' 
દેખાયાનો તે અહેસાસ કરે છે; પરંતુ એ જ પરમેશ્વર 
એમને જ્યારે કહે છે કે “ઓ પાગલ !પ્રભુને પામવાનો 
પંથ હજુ તો દૂર છે!*' ત્યારે, પશ્ચાત્તાપના રુદનમાં 
પોતાના અભિમાનને ઓગાળી નાખીને, પેલા 
“જગસિંધુના ગાન'માં પોતે એવા ઓતપ્રોત થઈ જાય 
છે કે એ જ ગાન પોતાના “રોમેરોમમાં ગુંજી રહ્યું હોય' 
એવા ઈશ્વર-સાક્ષાત્કારનું બ્રહ્માસ્વાદસહોદર અદ્વૈત 
રચાયાની પ્રસન્નતા તે પ્રગટ કરે છે. 

પ્રકૃતિ સાથેનો એમનો. સંબંધ પણ એવો જ 
સહજ, અનાયાસ અને નિબિડ છેઃ પ્રકૃતિનાં ભિન્ન 
ભિન્ન તત્ત્વો સાથે ઈશ્વરભાઈ જ્યારે તાદાત્મ્યભાવ 
સાધે છે ત્યારે તો, એમનાંમાનો “કવિ' જ જાણે પ્રગટી 
રહે છે !'અને ત્યારે આ “વિ'ને તારાઓથી હસતા 
આસમાનમાંના તારકો “રાતનો ઉજાગરો' કરી રહ્યા 
હોય એવા અને “ેતરો-જંગલો-નદીઓ-ડુંગરાઓ 
અંધારંમાં સૂતાં હોય', એવાં લાગે છે; તો વળી, વહેલી 
પરોઢે “એ જ અંધારું આળસ મરડીને પૃથ્વીના પેટાળમાં 
ઊતરી જતું' જણાય છે! અને “બપોરના તડકા'ને 


લખાયેલાં 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૨૯ 





“ભૂખ્યા માણસના નિઃશ્વાસ'ની ઉપમા તો ઈશ્વરભાઈ 
જ આપી શકે! 

અને કાશ્મીરની સોહામણી સાંજના કમનીય 
સૌન્દર્યથી અભિભૂત થવેલા ઈશ્વરભાઈને જ્યારે 
“સમસ્ત વિશ્વના એ બેનમૂન સૌન્દર્યમાં પ્રકૃતિનું 
મહાગાન' સંભળાય છે, ત્યારે પહેલી જ વાર 
કાશ્મીરના રૂપરાશિના દર્શને મંત્રમુગ્ધ થયેલા પેલા 
ફારસી કવિ ફ્રિદૌસીની પ્રસિદ્ધ પંક્તિઓ યાદ આવી 
જાય છેઃ 

“અગર ફરદૌસ બર રૂએ ઝજીનસ્ત, 

ઈગીનસ્ત, હમીનસ્તો, ઈઝીનસ્ત/' 
અર્થાત્‌ “ધરતીના પટ પર સ્વર્ગ યદિ ક્યાંય હોય, તો 
તે અહીં જ છે, અહીં જ છે, અહીં જ છે! 

એ. જ રીતે કંપાલા (પૂર્વ આફ્રિકાથી લગભગ 
૩૦૦ માઈલ દૂર આવેલા “મચેસન' ધોધમાં એમને 
“સૌન્દર્યદેવતા સાક્ષાત્‌ રુદ્ર-સ્વરૂપે પ્રગટેલા' દેખાયા 
હતા, તો મહાનદી નાઇલમાં એમને “પિયરનાં તોફાન- 
મસ્તી છોડી દઇને સંસારના ઉબરમાં પ્રવેશતી 
નવવધૂનું લજ્જાવતીરૂપ' જોવા મળ્યું હતું ! 

વળી, ભારત બહારના વિશ્વના અનેક દેશમાંનાં 
ભાઈબહેનોને સાહિત્ય-સંસ્કૃતિ-અભિમુખ કરવા 
પ્ચ્ચીસે વર્ષ (૧૯૫૩-૭૮) સુધી. સતત પ્રવાસ કરી 
રહેલા ઈશ્વરભાઇ, તે તે નગરોનાં અસંખ્ય 
પ્રબુદ્જનોના આત્મીય સ્વજન તથા આજીવન સન્મિત્ર 
બની. રહે છે ત્યારે, સુકોમળ હૃદયના એક નખશિખ 
સજ્જન તરીકેનું એમનું નમ્ર-નિખાલસ, આભિજાત્ય- 
સભર, આર્જવપૂર્ણ ભીતરી સ્વરૂપ સોળે કળાએ 
વિલસી રહે છે : એમાં, માનવકલ્યાણની પ્રવૃત્તિઓમાં 
અહોરાત્ર ગળાડૂબ રહેતા મલાયાના ચૂનીભાઈ, 
કંપાલાના પ્રખર સાહિત્ય-સાધક ડાહ્યાભાઈ પટેલ, 
મ્બાલે (યુગાંડા)ના ગાયક-અભિનેતા મેયર શંકરભાઈ 
માસ્તર, કંપાલાના યોગાનંદ; એડનના મણિભાઈ શેઠ 
અને મગનભાઈ, પટેલ, પાણીના હૉજમાં ડૂબતા જેમને 
ઈશ્વરભાઈએ, બચાવ્યા હતા તે એડિસ-અબાબાના 
રતિભાઈ શેઠ, સરોટી (પૂર્વ આફ્કા)ના દેવચંદ 
નથવાણી અને છોટાભાઈ પટેલ.. વગેરેનાં રેખાચિત્રોમાં 


ઉ્ટ્શ 


તેઓશ્રી પોતે જ નમ્રતાપૂર્વક એકરાર કરે છે તેમ, “કોઈ 
ઉપદેશક કે વિદ્વાન તરીકે નહીં, પણ એક જિશ્ઞાસુ 
અભ્યાસી. દષ્ટિએ' કરેલા એ. પ્રવાસો દરમિયાન, 
વાચકને એક સિદ્ધહસ્ત કલમનવેસનો પરિચય મળે છે. 

પરંતુ એમની. સર્જક લેખિનીનું સૌન્દર્ય અને 
સામર્થ્ય આટલા પૂરતું જ મર્યાદિત નથી; એમાં, 
ભણતરના અભાવે જેની જીવન-દિશાઓ શૂન્ય બની 
ગઈ છે એવો, બનારસની લૉજમાંનો, “શેખચલ્લી 
જેવો' જટો. મારા'જ, “જેની સર્વગ્રાહી કલમ સિદ્ધાંતો 
માટે જ ઝઝૂમી એવો' સાહિત્યની દુનિયાનો, 
અસાધારણ આદમી અને ૧૮મી સદીના ફ્રાન્સનો 
મહાન કાંતિવીર બળવાખોર સાહિત્યકાર વૉલ્ટેર, 
“સમાજવાદને દુનિયા સમક્ષ સાચી રીતે મૂકનાર' લંડન 
સ્કૂલ ઓફ ઈકોનોમિક્સના સ્થાપક તથા ઇંગ્લાંડની 
મજૂર-સરકાર પાસેથી “પિયર'નો ઇલકાબ પ્રાપ્ત 
કરનાર સિડની વેબ અને એમના જેવી જ ધારદાર 
પ્રજ્ઞોમેધા ધરાવતી એમની પત્ની બેટ્રિક વેબ જેવું 
આદર્શ દંપતી, અને “ભારતી સાહિત્ય સંઘ' તથા 
“ઊંમધિ' - બંનેમાં ઈશ્વરભાઈ સાથે ખભેખભા 
મિલાવીને જેમણે કામ કર્યું તે, નૉન-મેટ્રિક હોવા છતાં 
પોતાના મૌલિક અધ્યાપકીય કૌશલથી જેમણે ગોરા 
ઇન્સ્પેક્ટરને આંજી દીધો હતો એવા આદર્શ શિક્ષક, 
સફળ નવલિકા-નવલકથા-લેખક, આજીવન ગરીબી 
અને માંદગીનો ભોગ બનવા છતાં ખુમારી- 
ઝિદ્દાદિલીભર્યું જીવન જીવી જનાર, અને મને પણ 
કરાંચીવસવાટ દરમિયાન જેમના સંપર્કમાં અનેક વાર 
આવવાનો. લહાવો, મળ્યો હતો તે હરજીવન સોમૈયા, 
- આ ચાર વ્યક્તિચિત્રોના નિરૂપણમાં એમણે કરેલો 
માનવ્ય-મહિમા તો, વાચકને “મહાભારત'કાર વ્યાસના 
પેલા વિખ્યાત વિધાનનું સ્મરણ કચવે છે કે- 

ન 3% કેર હિ જિંજિત્‌ / 

જભનુષ્યથી ના અદડકું કશુંજ /' 

માનવહૃદયના ભાવોનું આવું અવ્યાજ-મનોહર 
આલેખન લક્ષમાં લેતાં, કોઈક વાચકને એવો વિચાર 
પણ, અવશ્ય સફરે કે વિદેશોના એમણે કરેલા સતત 
અને સુદીર્થ પ્રવાસોમાંથી જો એ, મુક્ત રહી શક્યા હોત 


હ્ટ્્શ 





અને નિરાંતે માત્ર લેખન જ કરવાની એમને સુવિધા- 
સાનુકૂળતા સાંપડી હોત તો, કેવા અને કેટલા બધા 
શ્રેષ્ઠ ગ્રંથો આપણને એમના તરફથી મળ્યા હોત્‌? 

ગુજરાતના તત્કાલીન લગભગ. બધા જ પ્રથમ 
પંક્તિના લેખકો સાથેનો એમનો. અંગત, ઘનિષ્ઠ સંપર્ક 
એ સહુની સિસૃક્ષા તથા સર્જનપ્રક્રિયા સતત સક્રિય 
રહે એવાં પ્રેરણા-પ્રોત્સાહન એમને મળતાં રહે એવી 
વ્યવસ્થા, એ જમાનામાં અશક્ય નહીં તો અઘરાં 
ગણાય એવાં લેખકો માટેના પુરસ્કાર - રૉવલ્ટીનાં 
ઉચ્ચ ધોરણોનું પ્રસથાપન, અનેકવિધ વિષયોની અને 
લગભગ. સર્વ સાહિત્યસ્વરૂપોની ૧૦૦ જેટલી 
કૃતિઓનું પ્રકાશન, અને “અંજલિ ગ્રંથમાળા'ને 
વિક્રમસર્જક ૫,૦૦૦ ગ્રાહકોની સંખ્યાએ 
પહોંચાડવાની અનવદ્ય ઉદ્યમશીલતા : ઈશ્વરભાઈનું 
આ બધું પ્રદાન તો પ્રશસ્ય અને પ્રભાવક છે જ; પરંતુ 
મેઘાણી જેવા સર્જકનો રતિશંકર મહારાજ સાથે, સંપર્ક 
ગોઠવીને એમની. પાસેથી 'માણસાઈના દીવા' જેવો 
આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાનો ગ્રંથ-મણિ. આપણને મેળવી 
આપ્યો, એ જ રીતે, ધૂમકેતુને “જીવનપંથ' જેવું 
ઊર્ધ્વલક્ષી પુસ્તક લખવાની પ્રેરણા આપી અને 
પન્નાલાલ-પેટલીકર-પીતાંબર (ત્રણ “પપ્પા'ની એ 
લેખક-ત્રિપુટી) તરફથી એવાં જ અનેક ઉત્તમ પુસ્તકો 
સાહિત્યરસિક જનતા માટે સુલભ. બનાવ્યાં; અને 
આટલું ઓછું હોય તેમ, કેટલાક શ્રેષ્ઠ સાહિત્યકારોના 
ગ્રંથો માટે, કાલેલકર-મશરૂવાળા-સ્વામી આનંદ જેવા 
શ્રેષ્ઠતર મહાનુભાવોની પ્રસ્‍તાવના મેળવીઃ એમનો 
આવો. પુરૃષાર્થ તો ગુજરાતી, સાહિત્ય - પ્રકાશનના 
ઇતિહાસમાં અભૂતપર્વ હોવાથી, અવિસ્મરણીય જ 
રહેશે! 

અને એમને શ્રદ્ધાંજલિ આપનારા, વિવિધ 
ક્ષેત્રોના મોવડી મહાજનોના ઉદગારો તો જુઓ ! કોઈકે 
એમને “સોળની પોળનો ખેલંદો', તો વળી અન્ય કોઈકે 
“મુક્તિસંગ્રામનો. સારસ્વત' કહ્યા ! “અજાતશત્નુ' એવા 
એમને. કોઈકે “સાહિત્યમાં સૌન્દર્યના ઉપાસક' તરીકે 
બિરદાવ્યા, તો બીજા કોઈકે વળી એ. “દિલેરદિલ' અને 
“ગુલાબી આદમી'ની “સમર્થ લેખિનીના ધણી' તરીકે 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૦ 


પ્રશસ્તિ કરી; કોઈકે “વિદ્યાના એ વ્હાલાને “સંસ્કાર- 
પ્રસારના. ભેખધારી'નું બેમિસાલ બિરુદ આપ્યું; તો 
અન્ય કોઈક સહૃદયી શુભેચ્છકે એમને “ધીરપ-મીઠપ- 
મધુરતાના મહેરામણ' જેવા અમૂલ્ય ઇલકાબ વડે 
નવાજ્યા. યદચ્છા-પ્રેરિત (5૦1111૯005) આ સર્વ 
પ્રશસ્તિ-અંજલિઓમાં એમના પ્રદાનનું સમુચિત 
મૂલ્યાંકન આપણને અવશ્ય સાંપડે છે; પરંતુ '્રકાશન- 
બાગના સુગંધિત પુષ્પ' સમા અને “કોઈક ડૂકેલાના 
દીવે દિવેલ પૂરનાર' એવા ઈશ્વરભાઈની સમગ્ર જીવન- 
કારકિર્દીના સમ્યક્‌ તથા સંપૂર્ણ સરવૈયા માટે તો વાચકે 
ટી. પી. સૂચક અને જયંત પરમારના લેખો, અને ખાસ 
તો એમના છિલીયં દૃવયમ્‌ (દ્ાંધ્ણ' ૯૪૦) સમા 
આજીવન સાથીદાર જયમલ્લ પરમારે આલેખેલું 
'સળંગ જીવનદર્શન' વગેરે અચૂક વાંચવાં જ રહ્યાં. 

અંતમાં, આ સર્વ લખાણો વાંચ્યા પછી 
અંતઃકરણમાંથી સ્વયમેવ સ્ફુરી રહેલી બે વાત 
કહેવાના પ્રલોભનને. રોકી શકતો નથી. એક તો એ 
કે ગુજરાતી સાહિત્યના ગાંધીયુગ પહેલાં, આનંદશંકર 
ધ્રુવ, રમણભાઈ નીલકંઠ, મણિલાલ નભુભાઈ, 
નરસિંહરાવ દિવેટિયા, મુનશી, વિજયરાય વૈદ્ય, 
ડોલરરાય જેવા પ્રખર પંડિતોએ પોતપોતાની લાક્ષણિક 
ઉન્નત-ભ્રૂ (1છુ-910૫પ0 પદ્દતિએ સાહિત્વિક 
પત્રકારિત્વનું ખેડાણ કરેલું, જેમાં સામાન્ય જનસમાજ 
માટે તો ચંચુપાતનો પણ અવકાશ નહોતો. અંગ્રેજી 
સાહિત્યના ઇતિહાસમાં પણ ૧૮મા શતક સુધી આવી 
જ પરિસ્થિતિ હતી. તે.સમયે એડિસને (હવતાંક૦॥0) 
અને રિચાર્ડ સ્ટીલે (રાંતાદ્વત્વં 53ટલાલ) પોતપોતાનાં 
સામવિક પત્રો, અનુક્રમે ન “્પેફૂટેટર' (50૯૦), 
અને ટટ્લર' (1દઘલડ દ્વારા જીવનદર્શનની 
વિભાવનાને પુરોગામી પંડિતોના “ચંદનમહેલો' 
(17017) (૦૪૯7૩)માંથી લ્ત-91૯5 અને ૮૦/૦૯- 
11005લ્ડ સુધી પહોંચાડવાનું જે પ્રશસ્ય કાર્ય કર્યું હતું, 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૧ 


તેવું જ ગુજરાતી સાહિત્યિક પત્રકારિત્વના સંદર્ભમાં 
ઈશ્વરભાઈએ ભારતી સાહિત્ય સંઘ અને અનેક 
ગ્રન્થમાળાઓ મારફત કર્યું, એમ કહેવામાં કશી જ 
અતિશયોક્તિ નથી. 

અને બીજું એ કે ઈશ્વરભાઈનાં નામ તથા 
કામથી મહદંશે અપરિચિત એવી પ્રવર્તમાન ગુજરાતી 
સાહિત્ય-પેઢી સમક્ષ મુકાતા આ પ્રકાશનથી, એક 
સંનિષ્ઠ અને સમર્પિત (તટતાત્વાલ્વ) સાહિત્ય-સંસ્કાર- 
ઘડવૈયાની સત્ત્વશીલ તપથી તેજસ્વી છબીને રજૂ 
કરવાનું અત્યંત આવશ્યક, ઔચિત્યપૂર્ણ અને 
સમયસરનું કાર્ય સંપન્ન થયાનો સહુ ઈશ્વરભાઈ- 
મિત્રોને આનંદ થશે. પિતૃ-ત્રકણ-મુક્તિનો અભિજાત 
ઉપક્રમ, આ રીતે, રાજુલભાઈએ યોજ્યો, તે માટે તેમને 
હાર્દિક અભિનંદનો! 

તા. ૨૨-૧૨-૭૮ના રોજ, પૂર્વ આફ્રિકાના 
ઝાંબિયા-દેશમાં લિવિંગસ્ટનથી લુસાકા જતાં રાત્રે ૮- 
૦૦ વાગ્યે, ગોઝારા વાહન-અકસ્માતમાં અવસાન 
પામેલા ઈશ્વરભાઈ પ્રત્યેના સૌહાઈપૂર્ણ સ્નેહાદરના 
આક્રોશમાં, શેખાદમ આબુવાલા કહે છે કે “મૃત્યુ 
એમની પાસે દુર્જનની જેમ - 'અન-જેન્ટલમેનૂલી' 
આવ્યું !' એમાં આપણે સહુ પણ એવી જ મમત્તપૂર્ણ 
લાગણીથી સૂર પુરાવીશું; છતાં ગીતા-ભાખ્યા 
લોકસંગ્રહની ઉદાત્ત ભાવનાને પોતાના જીવનમાં 
સંપૂર્ણતઃ ચરિતાર્થ કરનાર અને ભગવાને પોતાને 
સોંપેલું કાર્ય કરતાં કરતાં જ શ્વાસલીલાને સંકેલી લેનાર 
આપણા આ આદર્શ કર્મયોગી માટે, “12 તૉલ્તે છા 
101૯55 એ અંગ્રેજી રૂઢ્વાક્યને એના મૂળભૂત 
અર્થમાં આપણે પ્રયોજી શકીએ, એવી વ્યવસ્થા એ 
“હાકાલ' - ભગવાને ગોઠવી, એ પણ એ જ 
હુર્જન'નું 'જેન્ટલમેન્લી' સૌજન્ય ન ગણી શકાય? 


રાજકોટ 
તા. ૧૪ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૮ 


તયાર 


બનૈનીતાલમાં વનનિવાસ 


કવિઓ અને ચિંતકો માટે પહાડો આનંદ અને 
પ્રેરણાના સોત બની. રહે છે. વિલિયમ બ્લેઇક નામના 
વિચારકે જણાવ્યું છે કે જ્યારે યાનવો અને પહાડો મળે 
છે ત્યારે માનસિક અને આધ્યાત્મિક અનુભૂતિઓ 
પ્રાપ્ત થાય છે. આવી જ કોઈ અનુભૂતિ પ્રાપ્ત થાય 
તે હેતુથી શ્રી અરવિન્દ આશ્રમ, દિલ્હી દ્વારા એક સ્ટડી 
કૅમ્પનું આયોજન નૈનીતાલના “વનનિવાસ' નામના 
સ્થળે કરવા વિચારાવેલું. આ હકીકતની જાણ થતાં જ 
મેં આ કેમ્પમાં જવાનો સંકલ્પ કરી લીધો અને તે 
માટેની પૂર્વ-તેયારી રૂપો અમદાવાદથી. દિલ્હી સુધીની. 
ટ્રેઇનનું આરક્ષણ મેળવી લીધું. મેં પસંદ કરેલી ટ્રેઇન 
રાજધાની તરીકે ઓળખાય છે. અને સંપૂર્ણ ગાડી 
વાતાનુકૂલિત હોવાથી તેનું ભાડું સામાન્ય ટ્રેઇન કરતાં 
ચારગણું થાય છે. સપ્તાહમાં અમદાવાદથી તે ત્રણ જ 
દિવસોએ ઊપડે છે તેથી કેમ્પના દિવસ પહેલાં એકબે. 
દિવસ દિલ્હીમાં રોકાવું પડે તેમ હતું. કેમ્પના સ્થળે 
દિલ્હીથી બસનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું. 
નૈનીતાલમાં કેમ્પના દસેક દિવસ માટે રહેવાજમવાનો. 
ચાર્જ રૂ. સોળ સો હતો. અને બસના જવાઆવવાના 
રૂ. ચાર સો અલગ આપવાના થતા હતા, 

આ પ્રવાસમાં હું અને ઘરશાળાના નિવૃત્ત 
આચાર્ય શ્રી શુક્લ સજોડે હતા અને પાંચમી વ્યક્તિ 
તરીકે લોકભારતીના અંગ્રેજીના નિવૃત્ત પ્રા. શ્રી કે. બી. 
રાવળ હતા. અમે પાંચેય તા. ૧૯ના રોજ 
અમદાવાદથી રાજધાનીમાં સાંજે લગભગ પાંચ વાગ્યે 
રવાના થયાં અને પંદરેક કલાકની ખૂબ જ 
આરામદાયક મુસાફરી પૂરી કરી. તા. ૨૦ની. સવારે ન્યુ 
દિલ્હી પહોંચ્યાં ત્યાં શ્રી અરતિન્દ આશ્રમમાં અમારે 
માટે રહેવાજમવાની સરસ વ્યવસ્થા હતી. કેમ્પ 
પહેલાંના બલે દિવસો દરમ્યાન અમે આગ્રા, મથુરા, 
લોટસ ટેમ્પલ વગેરનાં દર્શન કરી લીધાં અને તા. 
ર૩ના રોજ સંસ્થાએ. રોકેલી. બસ દ્વારા નૈનીતાલના 


બભ્ટ્શ 





અરણન્ોશી 


વનનિવાસમાં સુખરૂપ પહોંચ્યાં. પર્વતોના ઢોળાવ ઉપર 
સર્પાકારે કોરેલ રસ્તો બસચાલકની કસોટી, કરે એવો 
હતો અને સહેજ ગફલત. થાય તો કોઈ જ ન બચે 
એવો જોખમી હતો. 

અમારે જ્યાં રહેવાનું હતું તે વનનિવાસ વિશાળ 
મકાન છે. તે મૂળ તો સ્કૉટલૅન્ડની કોઈ વ્યક્તિનું હતું. 
ત્યારબાદ નેપાળના રાજાએ તે ખરીદી લીધું હતું અને 
ચો વર્ષ પહેલાં શ્રી અરવિન્દે મહારાજાશ્રી ગાયકવાડ 
સાથે નૈનીતાલની મુલાકાત લીધેલી તે પ્રસંગની 
યાદગીરી રહે તે માટે શ્રી અરવિન્દ સોસાયટીએ તે 
મકાન ખરીદી લીધેલું. અમારા સ્ટડી કૅમ્પનાં ચાલીસ ' 
સભ્યો અને સાથોસાથ યોજાવેલ ઇન્ટિગ્રેશન કેમ્પનાં 
લગભગ સો યુવક-યુવતીઓનો સહેલાઈથી સમાવેશ 
થઈ જાય અને છતાં કેટલાક રૂમો ખાલી રહે એવડો 
મોટો આ તનનિવાસ તરીકે ઓળખાત્તો બંગલો હતો. 

આ વનનિવાસમાં અમારે જે પુસ્તકનો અભ્યાસ 
કરવાનો હતો તે. નાનકડું પુસ્તક 110 7011૯1 
મહાયોગી શ્રી અરવિન્દે લખેલ છે. આ. પુસ્તકનો 
અભ્યાસ કરાવવા માટે ભુવનેશ્વરના અંગ્રેજીના નિવૃત્ત 
અધ્યાપક શ્રી ડૉ. ચંદ્રશેખર રથને શ્રી અરવિન્દ 
સોસાયટીએ. રોક્યા હતા. શ્રી રથને. ઊડિયા સાહિત્યનું 
શ્રેષ્ઠ પારિતોષિક પ્રાપ્ત થયેલું છે અને અંગ્રેજી ઉપર 
ગજબનું પ્રભુત્વ ધરાવે છે. તેઓશ્રી ઉપર જણાવેલ 
પુસ્તક અંગે રોજ સમયાંતરે ત્રણ કલાક બોલતા, આ 
પુસ્તકમાં શ્રી અરવિન્દે દિવ્વ માતાજીની ઓળખાણ 
ક્શવી છે અને તેમનાં ચાર સ્વરૂપો, મહાશક્તિ, 
મહાલક્ષ્મી, મહાસરસ્વતી અને મહાકાલી વિશે. આ 
પુસ્તકમાં જે કંઈ સામગ્રી આપણને વાંચવા મળે છે 
તે અને શક્તિ, લક્ષ્મી, સરસ્વતી. અને કાલી કરતાં 
વ્યાવર્તકતા ધરાવે છે તે મુદ્દો શ્રી રથે સરસ રીતે 
સમજાવેલો. દસેક દિવસ દરમ્યાન અમને સહુને શ્રી 
રથની ગહન વિદ્ત્તા અને શ્રી અરવિન્દ સ॥હેત્ય તિશેનું 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩ર 


તેમનું પ્રભુત્વ જાણવા અને માણવા મળ્યાં. અમારા 
ચાલીસેકના જૂથમાં કેટલાક એવા પણ હતા જે શ્રી 
અરવિન્દના ખોળામાં રમ્યા હોય, જેમણે શ્રી માતાજી 
સાથે વાતચીત કરી હોય. તો એવા પણ કેટલાક હતા 
જેઓ ત્રીસેક વર્ષ ન્યૂયોર્કમાં રહીને પરત ભારતમાં 
આવ્યા હોય. કેટલાક પ્રાધ્યાપકો, આચાર્યો વગેરેની 
અમારી પરિષદને શ્રી રથે ગુણગ્રાહિણી પરિષદ કહીને 
એમના સૌજન્યને વ્યક્ત કરેલું. 

અભ્યાસના દસેક દિવસ દરમ્યાન ક્યારેક 
આશ્રમ દ્વારા આસપાસનાં સ્થળો જોવા જવાનો 
કાર્યક્રમ પણ રાખવામાં આવતો. અમે આવા કાર્યક્રમ 
દરમ્યાન એક વખત ભીમતાલ અને નૈનીતાલ જેવાં 
પ્રખ્યાત સરોવરો જોવાનો લાભ લીધો. હિમાલયના 
કાશ્મીર, જાલંદર, ગઢવાલ અને નેપાલ ઉપરાંત કુમાઉં 
એમ પાંચ વિભાગો છે. અમે જ્યાં સરોવરો જોવાનો. 
કાર્યક્રમ રાખેલો તે કુમાઉં પ્રદેશ મૂળ ફૂર્માચલ તરીકે 
જાણીતો છે. કદાચ આવા નામકરણ પાછળ પર્વતોને 
કાચબાની પીઠ સાથે સરખાવવામાં આવ્યા હોય ! શ્રી 
કાકાસાહેબ કાલેલકરની જેમ અમને પણ ભીમતાલનું 
પ્રત્યક્ષ દર્શન અનેરું લાગ્યું. આ કુમાઉં વિસ્તારમાં 
નાનાં-મોટાં સાઠ જેટલાં સરોવરો છે, પણ તેમાં 
ભીમતાલ અને નૈનીતાલ એ બે જ બહુ જાણીતાં છે. 
બંને વચ્ચે લગભગ પંદરેક માઈલનું અંતર છે. 
ભીમતાલ ત્રણ પહાડોની વચ્ચે આવેલું છે અને ખૂબ 
જ ઊંડું છે. જળ. ખૂબ જ સ્વચ્છ છે અને કાદંબરીમાં 
સંસ્કૃત કવિ બાણભટ્ટે વર્ણવેલ અચ્છોદ સરોવરની વાદ 
આપે તેવું તેનું સૌંદર્ય છે. આ સરોવરમાં નૌકાવિહારની 
પણ સગવડ છે. પ્રમાણમાં નૈનીતાલ વિસ્તારમાં નાનું 
છે અને તેના પશ્ચિમ કાંઠે નયનાદેવીનું લાક્ષણિક 
પહાડી શૈલીનું મંદિર આવેલું છે. પુરાણની વાર્તા 
અનુસાર દેવી પાર્વતી સતી થયા પછી તેમના મૃતદેહને 
મહાદેવ ઉપાડીને જતા હતા ત્યારે પાર્વતીની એક 
આંખ અહીં સરી પડેલી અને તેનું આ સરોવર બન્યું. 
તેથી જ તેનું નામ નૈનીતાલ પડયું. સરોવરનો આકાર 
પણ. નયન જેવો છે. અહીં પણ નૌકાવિહારની સુવિધા 
છે. કિનારે લીચી, પ્લમ જેવાં ફળો મળે છે. 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૩ 





-&ઝ વખત અનધ્યાયના સમયે અમે કૈંચી 
નામના સ્થળે પર્યટન અર્થે ગયાં હતાં. ઉપરથી જોતાં 
પર્વતો કાતર જેવા આકારના લાગે છે તેથી સ્થળનું 
નામ કૈંચી પાડવામાં આવ્યું છે. અહીં કુમાઉંના પ્રસિદ્ધ 
મહાત્મા શ્રી નીમકરોલી. બાબાનો આશ્રમ છે. ત્યાં 
નીમકરોલી બાબાની મૂતિ છે. આ સંત અંગેની 
લોકવાયકા એવી છે કે એક વખત તેઓ ટ્રેઇનમાં 


* મુસાફરી કરતા હતા ત્યારે ટિકેટ ન હોવાથી તેમને 


નીચે ઉતારી મૂકવામાં આવ્યા. પણ તે જ વખતે 
એજિન ચાલતું બંધ થયું અને અનેક ઉપાયો કરવા 
છતાં ચાલ્યું નહિ. જ્યારે આ બાબાને ટ્રેઇનમાં પાછા 
બેસાડવામાં આવ્યા ત્યારે જ ગાડી ચાલુ થઈ. આ વાત 
જાણ્યા પછી મને આપણા વિસ્તારમાં આવો જ જાદુ 
કરનાર મહમ્મદ છેલનું સ્મરણ થયું. પણ આપણે ત્યાં 
મહમ્મદ છેલનું કોઈ સ્મારક નથી તે બાબત દુઃખની 
લાગણી થઈ. કૈંચીથી પાછા ફરતાં અમે એક શિવમંદિર 
જોયું, જ્યાં પોતાનો સંકલ્પ સિદ્ધ થતાં પિત્તળની ઘંટડી 
બાંધવાનો રિવાજ છે. અમે મંદિરમાં હજારોની 
સંખ્યામાં ઘંટડીઓ જોઈ અને મનોમન માનવીની 
શ્રદ્ધાને બિરદાવી. 

વનનિવાસના દિવસો ઝડપથી સમાપ્ત થઈ રહ્યા 
હતા એવામાં તા. ૨૭ મેનો દિવસ આવ્યો. તે દિવસે 
શ્રી અરવિન્દને નૈનીતાલમાં આવ્યે એક સો વર્ષ થતાં 
હતાં અને પૉંડિચેરીથી શ્રી અરવિન્દના અવશેષોને 
વનનિવાસમાં પધરાવ્યે બારેક વર્ષ થતાં હતાં. આ 
દિવસની ઉજવણી નિમિત્તે આશ્રમના પટાંગણમાં એક 
ભવ્ય કાર્યક્રમ યોજાયો હતો. અને સંસ્થાનાં નિયામક 
બહેન તારાદીદીએ શ્રી અરવિન્દના એક સુંદર કાવ્યનું 
પઠન કર્યું અને શ્રી રથે સુંદર શબ્દોમાં શ્રી અરવિન્દને 
અંજલિ આપી. સ્ટડી કૅમ્પ તા. ૧ જૂનના રોજ પૂરો 
થતો હતો અને યુવાનો માટેનો કૅમ્પ પણ સાથોસાથ 
જ સમાપ્તિ પામતો હતો તેથી તા. ૩૧મી મેના રોજ 
યુવાનોએ કૅમ્પ ફાયરનો આકર્ષક કાર્યક્રમ રજૂ કર્યો. 
ભારતભરમાંથી આવેલાં આ યુવાનોએ પોતપોતાના 
પ્રદેશની લાક્ષણિકતા વ્યક્ત કરતા કાર્યક્રમો આપ્યા. 
વડોદરાની બહેનોના રાસ અને ભાવનગરના કલાકારો 


ભટ્ટી 


4 


શ્રી કૃતાર્થ મહેતા, શ્રી મેહુલ મહેતા વગેરેએ ભજવેલ 
શેરી-નાટક આકર્ષણનો વિષય બન્યાં. 

તા. ૧ જૂનના રોજ અમારો નિવાસ પૂરો થયો. 
બીજા કૅમ્પનાં સભ્યો વનનિવાસનો ઢાળ ચડતાં હતાં 
અને અમે નીચે તરફ જતાં હતાં. વળતાં અમે હરદ્ધાર 
અને ત્રદષિકેશ જવાનો કાર્યક્રમ રાખેલો. નૈનીતાલની 
અસહ્ય ટઢંડીમાંથી હરદ્રારની ગરમીમાં અમને 
નેનીતાલના તોફાની પવનો અને બાજુમાં વસતા શ્રી 
શિવના તાંડવનો ખ્યાલ આપે એવા ઝંઝાવાતો યાદ 
આવ્યા કરતા. આ પવિત્ર ગણાતા તીર્થમાં ખરેખર તો 
ગંદકી અને ભિક્ષુકોનો ત્રાસ અસહ્ય લાગ્યાં. 
ત્રક્ષિકેશમાં અમે ઘણાં મંદિરો. જોયાં, પણ પાવનધામ, 
વૈષ્ણવીદેવીનું મંદિર અને ભારતમંદિર બહુ જ આકર્ષક 


સિતાર 

સિત્ધર ગમે છે 

સર્વ વાઘોમ્ાં, હૃદયચોર / 
જનેત! જેમ 

લીહીને બચીઓ ભરતી. 
નિચ્થાસો જેવ! તાર 
લાંબાલાંબા, પોતીકાં જેવા, 
તૂંજું-દરિયાઉ પેટ 

જેમાં ટૂંટિયું વળેલું આકાશ 
ખૂંટીઓ- 

પ્રેમાળ મેત્રો જેવી 

વધઘટ કરતી તારનાં કંપનની. 
નખલી- 

એટવે કેતારને જીવી કરતે 
સંજીવની મંત્ર... 

અ! બધામાંથી નીપજે 
હૃદયસ્પર્શી સ્વર, 

એકેએક શ્વાસને મક 6%. 
અખરી વિદાયવેળદ 

તેનાથી ખિસ્સું ભર્ચશ.... 
સિતાર અને નખલી છોડ જઈશ 
વગાડનાર માટે, અને 

તેને રભળનાર માટે... 


રમેશ પારેખ 


બ્ટ્શ 





લાગ્યાં. શ્રી આનંદમયી માના આશ્રમમાં અમે રુદ્રાક્ષનું 
વૃક્ષ પણ જોયું. હરદ્વારથી રૂ. એક સૌ વીસની ટિકેટ 
લઈ અમે બસ મારફત રાત્રે દસ વાગ્યે દિલ્હી તરફ 
રવાના થયાં. વહેલી સવારે સાડા ત્રણે જૂની દિલ્હી 
પહોંચ્યાં. અમારી ટ્રેઇન નવી. દિલ્હીથી બપોરે ઊપડતી 
હતી, આટલી વહેલી સવારે અમને એક સજજને 
બાજુમાં આવેલ શીખમંદિરમાં જત્સં રહેવા કહ્યું. ત્યાં 


* અમને ખૂબ જ સગવડ મળી, શ્રીમંત કુટુંબની સ્ત્રીઓ 


બધાં આગંતુકોનાં પગરખાંને પૉલિશ કરીને પરત 
કરતી. હતી. જનસેવા એ પ્રભુસેવા છે એવી પ્રતીતિ 
થઇ. વળતાં રાજધાનીમાં જ પાછાં ફર્યાં અને પ્રવાસમાં 
પ્રેરક થવા માટે શ્રી મનોહરભાઈ દેસાઈનો. અમે. 
આભાર માની ધરતીના છેડામાં પૂર્વવત્‌ સ્થિર થયાં. 


ખીણની ધારે 
ખીણન ધારે 
અટલીક "ટીના અદધારે ખડું 
હું વૃ - પડું પડું- 
ખરચી ગયાં છેક 
પવનમાં પન 
એક પછી એક 
ડગમગ દેહને આકાશ ઓતું- 
અંતરીક્ષ ને પાતાળની વચ્ચે 
જેમતેમ ઊભેલું ઝાલીને 

ડક્ષ પષ/%નું બવડું- 
વ્હાલાં પંખી, 
ઘછુંય ગૂરું છું તમને ઝંખી ઝંખી 
ચતહિન રહું રહું 
પછ...હું ભયભીત : 
સૂકી ડળ 
ઝીલે ન ઝીલે અટલો ડલરવન ભાર 
રખે ને હું વૃક્ષ પડું પડું 

મૂળ સતું ઊખડું- 

જયન્ત પાઠક 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૪ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





નિજી આકાશનાં નક્ષત્રો 

સુરજ, ત્યાં તું જા *, 

પેલ યુવકની સાથે વત કર */; 

નક્ષત્રોની રૂપેરી અદ આગ ભર્ર રતે 

પાછી આવ, સુરજના... 

સુરંજન/, 

તારું હદય અજ ઘાસ છે 

પવનની પેલી પારે પવન છે- 

આકાશન પેલી પારે આકાશ છે. 

(૧૧૯૮૪ સેન'*ંથી) 

બંગાળના સુખ્યાત સર્જક, કવિ જીવનાનંદ 
દાસની નાયિકા સુરંજના 'આકાશલીના' છે. “નિજી 
આકાશ'ની આલેખિકા ડૉ. રંજના હરીશ પણ એક 
દષ્ટિએ આકાશમુગ્ધા છે. આસરવાદમુખ્ય 
વિવેચનલેખોના પ્રથમ સંચયના પ્રારંભે જીવનાનન્દ 
દાસની પંક્તિઓ રમતી મેલી છે. આકાશ વિસ્તરેલું 
છે શાંતિ બની આકાશે આકાશે. પણ રંજનારચિત 
ચરિત્રનક્ષત્રોનું આકાશ અજંપા અને અતૃપ્ત 
આરઝૂઓથી ખચિત છે. ભલે લેખિકા, કપૂરથલાનાં 
બ્રિન્દા રાણીની પુત્રીની “સ્ટોરી'માં 'અજપો શાને?' 
પ્રશ્ર્ની ઓથમાં સંગોપાઈ સાહિત્યજગતનાં નિજી 
આકાશો ખૂંદી વળવા, વ્ક્તિને સમષ્ટિ સાથે 
સાંકળવાનો પ્રયોગ કરતાં હોય. પંખી પોતાની પાંખથી 
આકાશને સ્પર્શવા મથે છે, પણ આકાશને કોઈ સ્પર્શી 
શક્યું છે? અજંપો ચાલુ રહે છે, અજંપો નિયતિ બની 
ઊભો રહે છે. માતાના ઉપવનમાં પરંપરાની. સુગંધ 
કંઈક અવનવું સર્જનાત્મક કરવા તરફ દોરી જાય છે ! 

“કમ્બન' અને ખાસ તો મુલ્કરાજ આનંદની 
નવલકથાના અનુવાદ બાદ લેખિકાનું નામ “અછૂત. 
(૧૯૯૬) નહે, પણ અત્યંત આવકાર્ય સાહિત્યપ્રવેશ 
જેવું બની રહ્યું! ૧૯૯૩માં “ઇન્ડિયન વિમેન્સ 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૫ 


રાધેશ્યામ શર્મા 


ઓટોબાયોગ્રાફિઝ' અને ૧૯૯૬માં “ધ ફીમેલ 
કુટપ્રિન્ટ્સ' ગણનાપાત્ર અંગ્રેજી ગ્રન્થોથી પ્રતિષ્ઠિત 
થતાં જ ચરિત્રપ્રધાન સાહિત્યપ્રકારમાં નારીવાદનું 
આલેખન કરનાર તરીકે નોંધ લેવાઈ. “નિજી આકાશ' 
ઉપરનાં બે અંગ્રેજી પ્રકાશનોના વિષયનું અપેક્ષિત 
ઉત્તમ વિસ્તરણ છે. 

અહીં ઇન્દિરા ગોસ્વામી, મહારાણી. ગાયત્રીદેવી, 
વિજયારાજે સિંધિયા, વિજયાલક્ષ્મી પંડિત, પાર્વતીબાઈ 
આથવલે, બહીનાબાઈ આદિ ચરિત્રાત્મક લૈખો મૂળ 
અંગ્રેજીમાં હતા. એની સફળ ગુજરાતી આવૃત્તિ હોવા 
છતાં લેખિકાનો ભાષાશૈલી પરનો પ્રશસ્ય કાબૂ છતો. 
કરે છે અને અહીંના સ્ત્રીચરિત્રસાહિત્યમાં નોંધનીય 
ઉમેરો કરે છે. 

લેખિકાની શક્તિનો એહસાસ બે 
નવલકથાઓના આસ્વાદલખાણમાં અધિક થાય છે. 
બુકર્સ પ્રાઇઝ - એવૉર્ડથી જગતખ્યાત બનેલ અરુંધતી 
રૉયની નવલ “ધ ગોંડ ઓંફ સ્મોલ થિંગ્ઝ' અને નોબેલ 
લૉરિવેટ ટોની મૉરિસનની કૃતિ “ધ બ્લૂએરટ આઇ' 
વિશે સંક્ષેપમાં પરિચય આપવાની. સાથે વિવેચનાત્મક 
રસદર્શન રસાળ શૈલીથી થયું તે નમૂનેદાર છે. અંગ્રેજી 
અને ગુજરાતી પરનું સમાન પ્રભુત્વ અને નિજી દષ્ટિનો 
સુરેખ વિનિયોગ એનું જમા પાસું બને. 

અરુંધતીની અટપટી કાવ્યમય કથાકૃતિમાં કલમ 
ક્યાંક ક્યાંક અટવાઈ પડતી કોઈને લાગશે, પણ, 
મૉરિસન પરના ચરિત્રલેખમાં તથા એની “ધ બ્લૂએસ્ટ 
આઈ'ના આસ્વાદનમાં રચનાનું સૌંદર્ય અને સંવેદનો 
સાથેનું સીધું તાદાત્મ્ય એનો ખંગ વાળી દે છે. “ગૉડ 
એઓફ..' લેખનો આરંભ ભારતીય વયુવાપેઢીના 
યુરોસેન્ટ્રિક અભિગમ ૫૨ શરસન્ધાન સમો છે. નીરદ 
અને ભારતી મુખર્જીને યથાર્થપણે કોૉલોનાઇઝ્ડ' 
વ્યક્તિત્વના અવશેષો તરીકે ઠપકાયાં છે. રશદી, 


ટવા 4: 


નાઇપૉલ, ઝાબવાલાની ત્રિમૂતિને પ્રો. નરસીમહૈયાની 
મદદથી ભારતીય સર્જકો રૂપે પોંખવાની અનાવશ્યકત્‌ા 
ચીંધી, અરુંધતીની સર્જકતાને સમુચિત. પરિપ્રેક્ષ્યમાં 
પ્રસ્‍તુત કરતી, લેખિકાની, વિવેચનદષ્ટિ વેધક છે. 
અનીસ જંગ, ક્લેર માર્ટિન, ગ્રેટા ઇંટાલ, સાંગા, 
હેલન કેલર, એલન ગ્લાસગો, કેતકી જેવી 
લૈેખિકાઓની આત્મકથાઓ કે ચરિત્રગ્રંથો કર્તાની 
પસંદીદા ચીજો અને સંલગ્ન વિષયોમાં વિશેષ રુચિનો 
નકશો ઉકેલી, આપે. લેખિકાનો અંદરૂની। લગાવ ઘણી 
બધી સ્ત્રીઓની બાહ્યાભ્યંર સમસ્યાઓ તરફ ઝૂકેલો 
છે, જ્યારે પુરૃષ-લેખકો માત્ર કાફકા, પાસ્તરનાક, 
રસેલ જેવા કથા-કાવ્યસર્જકો અને ચિંતક લેખે માતાના 
મંદિરના પારે ત્રણ શ્રીફળ માફક રમતા મેલાવ છે! 
(રંજના '“ડાયહાર્ડ ફેમિનિસ્ટ' છે એમ જાહેરાત 
ફાડવાની લાલચ થઈ જાય, પણ ત્યાં યાદ આવી જાય 
કે એમણે જ અંગ્રેજીમાં 'ફેમિનાઇન ફુટપ્રિન્ટ્સ'ને પણ 
નવાજ્યાં છે ! 

કવિ મિત્ર ચિનુ મોદી “આગવું આકાશ'ને 
આવકાર આપવાના યોગ્ય ઉત્સાહમાં નોંધી બેઠા છે 
કે કર્તાએ “કોઈ જજમેન્ટ પસાર કર્યા વગર' લેખો કર્યા 
છે. કોઈ પણ પ્રતિબદ્ધ કર્તા માટે આવું નિરીક્ષણ 
અન્યાયકર અને જરીક અપમાનજનક લેખાવું ઘટે. 
જ્યારે અહીં તો કર્તાએ, ચોથા પૂંઠાના બ્લર્બ પર એટલા 
જ ઉત્સાહથી ઉપરનું શ્રી ચિનુવિધાન પ્રશસ્તિ માની 
થશિટકાવ્યું છે! હવે “ઇન એન આયર્ન ગ્લવ' લેખના 
અંતે પેટ્રિઆર્કલ ટેરરના અનુલક્ષમાં કર્તાનું કથવિતવ્ય 
જુઓઃ જોકે કૂર વાઘના હાથમાં પોતાનું જીવન 
સોંપનાર ભોળા કબૂતરના જીવનનો. આ. તે કેવો. 
અંજામ? પણ સદીઓથી આમ જ થતું આવ્યું છે ને? 
સશક્તોને હાથે અશક્તોનું શોષણ થતું જ આવ્યું છે 
ને? (પુ. ૩4) 

“ધ પ્રિન્સેસ'માં મહેન્દ્રસિંગને મનોમન (ફોટામાં) 
પરણી ચૂકેલી કુંવરી પરની કમેન્ટ, પિતૃપ્રધાન જમાતની. 
વાતમાં રિપીટ થઈ છે. વાહ, ધન્ય છે ભારતીય નારીને 
અને પિતૃપ્રધાન સંસ્કૃતિને!.. સુધારાવાદી પિતાઓ 
પણ માથું નમાવી દેતા હોય ત્યાં રૂપકુંવર જેવી. 


લ્ટ્ણ 





સતીઓની ખોટ ક્યાંથી હોય? (પૃ. ૫૯) 

એલનના લેખમાં વાંચો : સ્ત્રીના જીવનની 
ડા૧વ₹[2 #લ્તાધંલ્ડ ભારત હોય કે અમેરિકા, આ જ 
હોવાની, પુરૃષ જે મુકામે હસતોહસતો પહોંચી જાય 
તે મુકામે પહોંચવા સ્ત્રીને પોતાના સ્ત્રીદેહને કારણે 
કેટલું ઝઝૂમવું પડતું હોય છે ! (પૂ. ૧૦૧) 

તાત્પર્ય એ કે ઉપર્યુક્ત વિધાનોમાંથી ફોરતી 
ક્રિટિકલ કમેન્ટમાં વેદનાની અભિવ્યક્તિ સાથે 
નારીજગત સાથેના (સજાતીય?) તાદાત્મ્યમાં પરોક્ષ 
જજમેન્ટ પ્રકટ થયા વિના રહ્યું નથી. એમ ના થાય 
તો જ નવાઈ! “કમિટેડ રાઇટિંગ' ન્યાય-ઔશચિત્યભંગ 
ના સહી શકે. 

રંજનાની કેટલીક ચરિત્રનાવિકાઓ વવમાં ઘણી 
નાની છે. મોટી વયના પ્રૌઢ પ્રસિદ્ધો સાથે “ઇમોશનલી 
એટૅચ' થઈ જાય ત્યાં “ઇલેક્ટ્રા કૉમ્પ્લેક્સ'ની મનોદશા 
વાંચી શકીએ. ફ્ઞાંસ્વાઝ સાંગા સાર્ત્રથી ત્રીસ વર્ષ 
નાનેરી, મીલેના જેસેનસ્કા કાફકાથી તેર વર્ષ નાની, 
વિક્ટોરિયા ઓકેમ્પો કવિવર ટાગોરથી ઓગણત્રીસ 
વર્ષ નાનકી છતાં લેજન્ડરી વ્યક્તિઓ પરના પ્રેમાદરના 
મિશ્ર ભાવપૂર્વક તનમનનું સમર્પણ કરતાં ગૌરવ 
અનુભવે. મૅરેજ ફોબિયાથી ગ્રસ્ત સર્જક કાફકા લફરાં 
કરતો રહ્યો, કાયર નીકળ્યો, જ્યારે બુદ્ધિનો સ્વામી 
રસેલ ઠેરઠેર ઠીકરાં ફોડીને પણ સંબંધાતો. રહ્યો. 
લેખિકાએ એમનું એક માર્મિક અવતરણ આપ્યું છે : 
પુરુષજાતને સ્ત્રીને પ્રેમ કર્યા વગર ચાલતું નથી. છતાંય 
ખબર નહીં કેમ, એ સ્ત્રીથી દૂર ભાગતો રહે છે. રખે 
સ્ત્રીની અસર તળે આવી જવાય ! નરી મૂર્ખતા જ વળી, 
બીજું શું? (પૃ. ૧૪૪) તો. 'બિથિકા' કાવ્યસંગ્રહમાં 
પ્રકાશિત 'ઉદાસીન' કૃતિમાં વિક્ટોરિયાસંદર્ભે ટાગોર 
પુકારી ચૂક્યા છેઃ 

ડેમ તરં દર 

મારે મટે બંધ હત ? 

કળથી લદાવેલ ડાળીએ 

ચો તેની તરફ 

વકૈવ હ/થ કઝે% અવહેલ્ય) ? 

પ્રેમી પુરુષવર્ગની મનઃસ્થિતિ હિન્દી 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૧ 


ભાષાસાહિત્ય સાથેના ઘનિષ્ઠ ઘરોબાનો લાભ લઈ 
વિખ્યાત કંવિ સુમનની પંક્તિઓની સહાયથી લેખિકા 
સરસ ફ્રેમિંગ કરી આપે છે : 

કહને કી બતે ઓર ઓર 

કેન્જ્ઝુ "ન કી જતે કુછ ઓર ઓર 

લેકિન જબ તુમ મેલ જાતે હો 

તદ કહને લગતા ઓર ઓર 

નારીવાદનો નારો ઉઠાવી શકવાને સક્ષમ 
રંજનાનું મૌન અથવા તો નુક્તાચીન વગર વર્ણન 
આપવાનું વલણ એકસ્થાને કઠે એવું છે. કાફકા જુલી 
નામની સ્ત્રી સામે બે શરતો મૂકે છે. એક તો એણે 
પરણીને સુખી થવું અને 'દ્વેતીય શરત એ. કે લગ્ન 
બાદ પણ આ પ્રેમસંબંધ ચાલુ રાખવો.' કાફકાની 
સર્જકપ્રતિભાથી એટલાં અંજાઈ ગયાં લેખિકા કે જુલી 
માટેની સ્વમાનભંજન કરતી. અદ્વિતીય દ્વિતીય શરત'ની. 
વિરૃદ્ધ એક ઉદગાર કાઢ્યા વગર માત્ર વિંગત- 
“ાફકાના આ નિર્ણયને માન આપીને જુલી અન્યત્ર 


પરણી ગઈ' વર્ણવી અટકી પડ્યાં? લેખિકાના 
નારીવાદનું અહીં પોત કેવું દીસે? જોકે આવાં સ્થાન 
બહુ નથી એનો હર્ષ છે, 

લેખો એકી પાના ૫ર જ આવે એવી ગોઠવણીના 
કારણે બેકી પેજ પર સુનીતા નામજોષીના ગ્રંથ 
*્િપાાંડ *્િંોલ્માંથી કેટલીક વિસ્મયપ્રેરક 
કથાઓ આપીને ગ્રન્થને મૂલ્યવાન બનાવ્યો છે. 
ઉપરાંત, અનીસ જંગના છાખ્લૉપુ 1તોતમાંની 
“દીવા' લઘુકથામાં રાજાને અનુભવી કારભારી સાચી 
શીખ દેતાં કહે છે તે સંવેદનપટુ નારીચરિત્રોની વેદનાને 
બરાબર વાચા આપે છે, “રાજાજી, તમે દીવા પુરુષોને 
આપેલા, તમારે તે સ્ત્રીઓને આપવાની જરૂર હતી.” 
રજનાનો “નિજી આકાશ' પણ એક ગ્રન્થપ્રદીપ જ 
ગણાય.” 

* નિજી આકાશ : લે. રંજના હરીશ; પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન 
કાયલિય, રતનપોળ નાકા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧; 
વર્ષ : ૧૯૯૮; મૃ. ૧૪૮: કિં. રૂ. ૮૦. 


બે ગઝલ 
ક. આવે ! ઉકેલી જો 
કઈ અવસ્જુ ઉપર *ન ફરી ફરી અ/જે સહેજ હળવેથી ભીડયાં દ્રાર ફરી ઠેલી જો, 
નિરાળા નામરૂપમાં ફરી હરી આવે? ઊઘડયાં છાનદ કશ// હાથ ૨ર કેલી જો. 
સુદૂર કોઈ નિમંત્રણની બંસરી બજતી, ઊથટયાં કેવાં, ધસ્યાં સામટા, ચઢી આવ્યા- 
પછીત વીજી સૂર નતવ તરી આવે? મૂછ નહિ મૂર વિશે, ધરણ ધખેલી જો. 
તમિસ સંગુખે રહેલ પ્રાણ ુંઘૈ ત્યાં આવડાં કોનાં શુભાવહ સુખદ થવ! કામણ, 
અન/ગત# કભ અકલ્ય્જ તરવફ૪ અવે? શોધ ઉત્તર ન કશે, હાથ જો, હેલી જો. 
અકિંચનત્વનીી છટા-ઘટા ખસે જાણે, શું થયું? ડેથ થયું? કોણ આહૂડું આજું? 
કહીથી વૈમવી વિસાત ઊભરી આવે? મેલ પ્રશ્નોની જફા, સ્વરગતિ સ્કુરેલી જો. 
હટે પરેજ/! પછી પટ સુઘટ્ટ છૂંઘટનો, શથાસ-ઉચ્છુવસ ઉપર રખ નજર બડભાગી, 
પિપારુ દષ્ટિ દોડતી નિકટ સરી આવે! ભંતરે ઠામ ઠરી અ/(૫ સંગ ખેજી જો. 
કરું છું બંધ કરણના બધાંય જ્યાં દારો, સહેજ હળવાશ ધર્રી બેસ, કંઈ સબૂરી કર, 
અજબની ક્યાંકથી હવા હરીભરી આવે? ને શિવાકીન થઈ પ%્રદક 6ડેલી જો. 
ક હેમન્ત દેસાઈ 


ઓંગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૭ 


'*“-- ઉર _ 


(વ 





'ઉદ્દેશ' (જુલાઈ ૧૯૯૯)માં પ્રકાશિત થયેલ 
તંત્રીલેખમાં કવિ રવીન્દ્રનાથની બંગાળી રચના “ચિત્ત 
યેથા ભયશૂન્ય' અને એનું સ્વ. શ્રી નગીનદાસ પારેખે. 
કરેલું ગુજરાતી રૂપાંતર આપ્યું છે. 

આ ડૃતિ “ગીતાંજલિ'માં અંગ્રેજીમાં આ પ્રમાણે છેઃ 
15/70/70 //1₹ 70/1/74 /4 10///701// /0077 «1 (0 / 0 
ી /5 7/7/7 ///87; 

11/72/07 /010%0/%/₹27 /૦ /#/ 
1/00/€ 10 (00/74 //5 7707 0/7 //0/00/ 1/7 /740 

/70/1/5 71/ 710/7010 70/7775//€ 100775; 
1/1૮/€ ર190145 ૮0/10 0/// //0//7 (/10 76/7/77 0 (1#/ઈ/ 
10007 /7//0/75૮ 5/779//દ 2//6/65 4/5 017774 

00/65 /721/001/07/7; 
1//€/7 ///₹ 607 5/70077 0/ 7009077 //05 710 7057 
//5 (001/ 1/1/0 1/16 //1010૧/ /250/”/ 20/70 7/ 416 707177 
1/16 2 10/71 4/5 /ભ /0/₹00/0 71/ //17€ /7//0 
007/-0/40/718 //107/&/// (/17 0€//0/1- 
/71/0 //7/ /%17ભ 0/ /7777077, /7/ 70/17, /6/ 110/ 
૮01/7/// 01004૮. 
કવિશ્રી નિરંજન ભગતે એનો ગુજરાતી 
કાવ્યાનુવાદ આ પ્રમાણે કર્યો છેઃ 
યિત્તને શયાં ભય ના હોવ, 
ઉન્નત શિર રહે, 
જાન સૌ કોઈ કુક્ત લહે. 
ભીત જછી ઘર કેરે 
જગને ન વળે ઘેરી, 
જરેળી હૈવે તેવી શી 
હોઠ પરે વાછી વહે... 
સફળ જ્યાં કમરા 
છલકાવે ચારે આરા, 
વાસનદનો વહૃનિ શી 
મનને નદ સ્હેજે દહે. 
' આનંદ - ચિંતાના નેત! 
રૂપે 9ણી તકે રહેત, 
એવ સ્વર્ઝે જાગે સહુ 
પ્રભુ! ભલે ઘાત સહે... ચિત્તને૦ 
અમદાવાદસ્થિત રચના હાઇસ્કૂલમાં નિયમિત 


લ્ટ્શ 


થિત્તનેન 


પ્રાર્થનાસ્વરૂપે આ ગીત ગવાય છે. 


અમદાવાદ 
જુલાઈ ૨૧, ૧૯૯૯ 


પ્રબોધ ર. જોશી 


ગ્રહ 
૧૦૮ મણકાની સિદ્ધિ બાદ 'ઉદ્દેશ'નું દસમું વર્ષ 
શરૂ થાય છે. ગુજરાતી ભાષાનું અગ્રગણ્ય માસિક સંપૂર્ણ 
વાચન સાથે જ્ઞાન આપે છે. 
મુંબઈ 
૨૦-૭-'૯૯ 


ગૌરીશંકર પુરોહિત 


ગ 
આપના દ્વારા પ્રકાશિત થતું 'ઉદ્દેશ' ખૂબ જ ઊંચી 
ગુણવત્તા પ્રાપ્ત કરી રહ્યું છે. સાહિત્ય અને જીવન- 
વિચારનું ઉત્તમ ભાથું પણ શિક્ષણજગતને અને વાચકોને 
પીરસી રહ્યું છે, તેનો યશ આપને ફાળે જાય છે. તે બદલ 
આપ સર્વેને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન. 


અમદાવાદ 
૨૩-૭-૯૯ 


કુસુમબહેન હ. પટેલ 


ગ્રહ 

“ઉદ્દેશ'નો આ વખતનો અંક વાંચ્યો. વાચકોને 
ઇંસેન્સ નાખેલા બરફના ગોળાની જેમ ગુજરાતી ભાષાના 
તંત્રીઓ સાહિત્યની હાંસી ઉડાવી નાખે એવા અંકો 
વાચકોને હાથમાં પકડાવી, દે છે, પણ મારો પ્રતિભાવ 
એના માટે “વન મૅન આર્મી' જેવો છે. આ 
અતિશયોક્તિથી લખતો નથી, પણ “ઉદ્દેશ' વાંચ્યા પછી 
ઊંડી સમજણ કાગળમાં ઉતારવાનો પ્રયાસ કરું છું. 
“ઉદ્દેશ' ખરા અર્થમાં એક ઘટના જ છે. નામાંકિત 
લેખકોની સાથે ઊગતા લેખકોને સમાવી લેવાનું કામ 
કપરું છે, પણ “ઉદ્દેશ' એ કામ ખૂબ જ સિફતથી. કરી 
જાણે છે. બિપિન આશરનો લેખ પુસ્તક ખરીદવાની 
પ્રેરણા આપે એવો છે. 


અમદાવાદ અંકિત ત્રિવેદી 
૨૬-૭-૯૯ 
ક મર્દ 
શિષ્ટ અને સંસ્કારી સાહિત્ય માટેની ઉચ્ચ ભાવના 
સાથેનું “ઉદ્દેશ' તો મહ” જ અને સાર્થક કરે તેવા 
સાહિત્યથી છવનનોક રડ - પરંતુ સાથોસાથ, 


“ --૧૯૯૯: ૩૮ 


ઉદાહરણરૂપ લાગણી અને ઉપ્માનો અનુભવ કરાવીને 
આપ ઉદ્દેશ પ્રેરો છો. 'દરેક વિષે રીત બતાવે - એટલે 
દષ્ટિ આપે અને જે દષ્ટિ આપે તે પ્રોફેસર' એવી શ્રી 
નરહરિભાઇની વ્યાખ્યા આપ વાણી, વિચાર, વર્તન અને 
લખાણથી સિદ્ધ કરો છો. 

“ઉદ્દેશ' આપના આદર્શો અને ઉદ્દેશોથી પ્રેરણા 
આપતું રહે અને આપની અને 'ઉદ્દેશ'માં સહુની 
સુખાકારી સદાય રહે એવી અભ્યર્થના. 


રાજકોટ 
૧૨-૪-૯૯ 


પ્રવીણ લ. શાહ 


શ્ર 
મે '€૯ના અંકનો પ્રમુખ લેખ ભાયાણી-સાહેબનો 
'સુખદુઃખની પારાયણ' સર્વાગસુંદર છે. નાનાં નાનાં 
અવતરણો કે વિશિષ્ટ સંદર્ભ તાજો કરાવતા શબ્દો, 
ઉલ્લેખો સુખદુઃખની વિચારવાત્રા, અને એ પણ 
વેદકાળથી એતિહાસિક ક્રમમાં, કરાવે છે. લેખકની 


દુકાળ 
સાશે 


્ 


બહુશ્રુતતા અને. વિદ્દત્તાનાં સામાન્ય વાચકને પણ દર્શન 
કરાવે છે. અને છેલ્લે સુખની સાચી વ્યાખ્યા આપતા 
નર્મદના વિધાનને - જેને જેમાં માન્યું તેને તેમાં સુખ- 
સમાપનમાં સુયોગ્ય રીતે સમાવી લીધું છે ! ધન્યવાદ... 
શ્રી કાનપરિયાની સમીક્ષાવાળા લેખમાં “ખેતર મારી 
જનની છે' પૂરું વાક્ય મૂકવા જેવું હતું. દરેક અંકમાં 
ગ્રામપ્રદેશનું એકાદું કાવ્ય મુકાતું રહે તો ગ્રામભારતની 
મોટી સેવા થશે. 
માણેકપુરા (વાયા માણસા) 
૧૭-૫-'૯૯ 


ઘેમરભાઇ ચૌધરી. 


ર્રૂ 
“ઉદ્દેશ' અત્યંત પ્રગતિશીલ અને સક્ષમ સામયિક 
પુરવાર થયું છે. અભિનંદન. 


સુરત 
તા. ૨૫-૭-૯૯ 


ડો, દિલીપ મોદી 


થિ 


સમયમ ઊભાં બૂઠ્ઠાં ઝાડ, 


પહં/ડ, ઉઘડ હડ... 


પથર પથર, પડયા ખખડે% નારિયેળ / 


ની ત, 


કોક અદિવા કન્યાનું હાડખોખું 


આંખી ફોડીને 
ઊભ દિશાઓ, 


વેળુ લઈને વાયરો ઊંડે... 


અભ 


છાબ ભરી ભર્રને નાળે અંગાર 


બળે પણષીછાં 


વીઝાય જટાયું શો સીમવગડો 


અહીં કોઈ 
અગ્નિરખ ફરે.. 
પ્હેરો ભરે... 


સૂર્યન# હાથમાં અને *રિછું : 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૩૯ 


રામચન્દ્ર પટેલ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


હમણાં એક અંગ્રેજી દૈનિકમાં સમાચાર હતા. કે 
જાહેરમાં નગ્ન થવાના હક્ક કે અધિકારની માગણીમાં 
બે નગ્ન પ્રદર્શનકારીઓ લંડનમાં વેસ્ટમિન્સ્ટર પૅલેસ 
તરફ ચાલવા માંડેલા. આ પ્રદર્શનકારીઓને પોલીસે 
અટકાવેલા, આપણે ત્યાં “ફાયર' ફિલ્મ અંગે બે નારી 
વચ્ચેના સંબંધ બાબતે મોટો હોબાળો મચેલો. સુરેશ 
જોષીએ એક વાર વાતવાતમાં સૂચવેલું કે આપણા 
મધ્યકાલીન “ઓખાહરણ' આખ્યાનમાં બે સ્ત્રીઓના 
સજાતીય સંબંધો અંગે પ્રચ્છન્ન સંકેતો પડેલા છે. મને 
યાદ છે ત્યાં સુધી વિશ્વપ્રસિદ્ધ ગ્રીક કવિ સી.પી. કેવેફીનાં 
કાવ્યો મારા “જેરુસલામ અને ઇંથાકા' પુસ્તકમાં છપાયાં 
એ પહેલાં “કંકાવટી' સામયિકમાં છપાયેલાં. અને એમાં 
પુરુષની સજાતીય સંવેદનાને ઉત્કટ બતાવતી ત્રણેક 
રચનાઓ એના સંપાદકે મને પાછી મોકલેલી. વચ્ચે બિન્દુ 
ભટ્ટે “મીરાં યાક્ષિકની ડાયરી' નામક લઘુનવલમાં સ્ત્રીના 
સજાતીય પરિમાણનો સંકેત આપેલો. આ બધા 
દાખલાઓ સામાજિક ધોરણો. અને વ્યવહારનું તંત્ર જે 
વ્યક્તિ પર મજબૂત જાપતો. અને નિયંત્રણ રાખવા માગે 
છે એનાથી હટીને છે. 

જાણીતા ચિંતક મિશેલ ફૂકોએ એના મરણ વખતે 
અધૂરા રહેલા મોટા પ્રકલ્પના ભાગરૂપ “લૈગિકતાનો 
ઇંતિહાસ'ના ત્રણ ગ્રંથોમાં સ્પષ્ટ બતાવ્યું છે કે જેને 
આપણે. સ્વાભાતિક કે નૈસગિક લૈંગિકતા કહીએ છીએ, 
વાસ્તવમાં એ સત્તાની નીપજ છે.સમાજે કેટલાંક ધોરણો 
નક્કી કર્યા છે અને એ ધોરણોનાં માળખાં પ્રમાણે આપણી 
લૈંગિકતાને ઢાળવાનો સતત પ્રયત્ન હોય છે. પણ એ 
સ્વાભાવિક સ્થિતિ નથી. અમુક પ્રકારના લૈંગેક સંબંધનું 
સ્વરૂપ જ નૈસ્ડિક છે એ વાત ફૂકોએ. ઉદાહરણો સાથે. 
ખોટી ઠેરવવાનો પ્રયત્ન કર્યો છે. પાગલખાનાં, બંદીખાનાં 
અને હૉસ્પિટલોમાં શરીર નહીં, પણ મન પર જે 
અત્યાચારો કરવાર્માં આવે છે, ફૂકોએ એને ખુલ્લા પાડયા 
છે. સામાન્ય રીતે સમાજનાં ધોરણો, કાયદાઓ, નિયમો 
અને મૂલ્યોને ઉથાપનાર બ્ક્તિજૂથોને ફ્રેન્ચ 
સમાજવિશજ્ઞાની એમિલ દૂયુરકેમે (રલ પાલીલાપ) 
“ઉન્મૂલિતો' (૧100041૬૯) તરીકે ઓળખાવ્યાં છે. આ શબ્દ 


બ્ટ્શ્‌ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


એક રીતે જોઈએ. તો. મુખ્ય સંસ્કૃતિથી ફંટાયેલી 
ઉપસંસ્કૃતિઓને નિર્દેશ છે. આ જૂથમાં જ સજાતીય સ્ત્રી- 
જૂથ અને સજાતીય પુરુષજૂથને સમાવવામાં આવે છે. 
આજના અનુઆધુનિકતાવાદી તબક્કા સુધી 
પહોંચતાં 'સાહિત્ય' સંજ્ઞા આપણે માનીએ છીએ. એટલી 
સરલ. રહી નથી. અને તેથી સાહિત્યસિદ્ધાંત જાતિભેદ- 
વિવેચન (લાવેલ તવંધંડા1) - અંતર્ગત નારીવાદી 
વિવેચન અને પુરુષવાદી વિવેચન (તાત5ત1ાંડા0 
તંધંતંડા) સુધી. પહોંચ્યો છે. આ રીતે જોઈએ તો. 
સાહિત્યસિદ્ધાંત જીવનની વધુ નજીક આવ્યો છે, આપણે 
એક યા બીજી રીતે. એકબીજાથી જુદાં છીએ. અને તેથી 
ઘરમાં કે કામ કરવાની જગ્યામાં ભેદભાવ. કરવામાં 
સંડોવાઈએ. એ સ્વાભાવિક છે. સ્પષ્ટ છે કે જાતિભેદ 
સામાજિક સંજ્ઞા છે. વર્તમાનના જાતિભેદ આધારિત 
સાહિત્યઅભ્યાસમાં પુરુષોને સંડોવવામાં આવ્યા છે. અને 
એમનો બે પ્રકારનો અભિગમ છે : નારીવાદી ધ્યેયને 
અનુમોદન આપતું લેખન અને સજાતીય પુરૃષના મુક્તિ- 
આંદોલનનું લેખન. આમાંથી આજે સાહિત્યક્ષેત્રે 
“સજાતીય વિવેચન” (ઠુત બનંધંતંડા) વિકસી રહ્યું છે. 
જાતિભેદ-આધારિત વિવેચન-અંતર્ગત સજાતીય 
વિવેચન જો વાચકને સાહિત્યકૃતિ ફરી વાંચવાની ફરજ 
ન પાડે, નવા અર્થો માટે એને. સક્ષમ ન કરે, તો એનો 
કૌઈ અર્થ નથી. સજાતીય પરિપ્રેક્ષ્યની દષ્ટિએ કહી 
શકાય કે સમાજના ચોક્કસ વર્ગમાં પુરુષો વચ્ચે ગાઢ 
સંબંધ પ્રવર્તે છે, છતાં આપણે. જાણીએ છીએ. કે આ 
હકીકતને છાવરવામાં આવે છે અથવા દાબી દેવામાં 
આવે છે અથવા એને. વિશે ચૂપ રહેવામાં આવે છે. સ્ત્રી- 
પુરુષના સંબંધોના ભાગરૂપે જ લૈંગિકતાનું નિરૂપણ એ 
વાસ્તવિકતાથી દૂરનું નિરૂપણ છે. અને સજાતીય વિવેચન 
સાહિત્યકૃતિઓમાં રહેલી આવી “ચૂપ જગ્યા'ઓને 
બોલતી કરે છે. એનું મીઢાપણું તોડે છે. 
અનુઆધુનિક્તાવાદે નારીવાદની સાથે સાથે 
પુરૃષવાદની પણ આ રીતે એક વિશેષ વિવેચનશાખા 
વિકસાવી છે. 
7. 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯: ૪૦ 


વૃ 

ડૂબ દત ઉવ/ટમ, 

ચસચસત પત/સન! ત/જા ઘણ જેવ! ત55/ને 

થતકોટિે સ્મશયુખોથ! ચાખવાન! %90*, 

કૈચુડ હચુડ પ૭છાયાને 

ખેચત ખેંચત્દ સદીઓ જ 

" ટેવ 

ભ૫/ કટે 

કંદન%ને જેઠી છ, 

એકલ. 

ર્‌ 

ઝગ ગલ ન 

૫/૪૦ ૪55૬#* એક 

અ સજ) 

કેચુડ કેચુટ 
યત યાયન, ધિત જૈન, 
ભઈ સ/કેન,, બહેન સ્કેન, 

મુત્ર રયન, મુતત સ/યેન# 

પતિ સાકેન#, પત? સેન, મેક રકેન# 

કર સ/થેન(, સકલ સ/કેન,, ક/૯ સેન 

૨ જોમ સ/કેન, ભ(% સ/કેન્# 

સંકુલ ?21%1% સ/જેન/ 

અ સજજન ટેરવ/ 

નેવ છે. ઈટ. 

પથ્થરન( પળિયા કછુંજો છૂટે છે. રાઈટ. 

અદત છે. રાઈટ, 

જર સત્ય ને રસિક ટેઝીપછું 

ભષ/ છે- 

લયી પડેલ પૂલ જેઈ. રઈટ, 

ઉમંગભંગ ઉટ્ટમોએ કુંભકરણની /ેદ્ર! ઈ 
છે. શઈટ, 

52 દીકૈ જુજ કંથ ન શાગે. ર/ઈટ 

એને વહ/લ/ શી ભગવન. ર/ઈટ. 

શ૦ું હું હેલ ૧/2. રઈટ. 

ત" કરજો સંઝતગ/ન. ર/ઈટ. 

કીઈ જાગતું નજ. રઈટ. 

કેમકે કોઈને ક/ન નક. ૨ઈટ. 

છે અને કદ/ચ કચુડ હચુડ સંભજળ/& છે. ' 

ર/ઈટ. 
અ૧૬૧ એવો અભર થય છે. ર#ઈટ, 


કિચુડ કિચુડ 


ગ 

અભ#સન ઊંડાણ તે) અભ જેવ અગ/& છે. 
અઈ 2/6ટ. 

એ" સ્વપ્નહંશી ઉડે છે. ૪રહૈમ્ઝ. 

નથ ૬૦૦૨ હલોળે ચદ 

સઝ”? ભરતી. અડ કોર 

નથ! હ શામત, નેચર. 

ઝંઠજન! મેમ ઢ/% છે સ્૪2૧ગ/. 
ગિઝુથ/ન? જીભ સળવળી નથી. 

૧૨૫૮2 522 તગતગે. 

હક નેવ. નો જડ નોઝ જટ હેઝ અકર્ડ 
વેટઓ? ₹થ/૨ 

ખેલકૂદ, ગમત, ચ% 

ત/6/ચ0ન/ ત/વે ગો? ગરજે ર૩૧ અવે 
મસ હોવ/"ી જે:શેષ એકવત. 
યંગ(રમંઝિણ? ઊડવન ઈચ્છાને જૂજી શાથ, 
ગુલ છોળ તો ઊડે 

ગોહ/ગન/ કય/ર/ *હેંક *હેક મટે. 

આંખ કેચુડ કેચુડ તટે. 

કન કિચુડ હચુડ અંકે. 

ભાષ(ન/ દરિય/% હલ્વેય/ *૨ત 
હલ્વેગ(ન/ દરક ભષને શકતે 
શોધના દ2ય/%/ એકવત/ને હલ્વેરત)ે 

છે- ન દરે%/%/ છું -ને શકતે 

છું- ન દરિય/ક/ નથ- ને હલ્લેવતો કેચુડ હેચુડ 
એકલો. 

૪ 

સજય સકે : 

અભિન્ન થયેલી ભ/પને 

જિન્ન કર૧/- 

કદવ્યૂટુપ કૈટુડ હેયુડ મથામણ: 

કવિત. 

પ 

નરન 

રહસ્યમય નેબિડ અ/શયોના 

ઉદ્વેગ જે 

સિસજ/ 

કિચુડ કેચુડ ગ્ર્તીક્ષ કરે અથધિ(નન. 


લાભશંકર ઠાકર 
[(૧૫-૮'/(7૮ યએગઞમએ1 


તત્વ (8 ઊલ, લાાપઇતો 00010110 4પઠપકા 1999 - 15510 0971-6599 
લ્લાકલ્ત 1૦0 [2૦51 પપાબાદ [070[280 ણા, ડવલ્યાત્ટ 110. 188 1. 11૦0. ૯41 €/920 

















ગહ” હુહમ.---મ૦--ડમટાબાટટઃરન-વપ્યટઆ "ડુ 





કાહા મન્ના”, હ માડ વાગાાટયાલાબક  દ0તાવહારપોટડાવાઇ પક હાઈ” ાેાયાંગ?ાઃ-બાાટદરદઃ 3% પસ૦અતસટ મ: પડા “મડ જા સાન”. 
!? ઉ કન ક ક કઇ (૫ 
| / 7 શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે મા 
ક કી !! 

તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી શક.” 1 
ા - મહાત્મા ગાથી ગિગાળેનને પત્રો-તા ૮-૫-૩૧) 
ની 
લ 
ય ર ર 
13 ! ન નં 
! 1 
1 ! જ ! 
1 1 ક 
પે । 

ર ા 

દ નિ ડં 

વ । 

। 

ી ર 

ક 4 

નુ પુ 

ી આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની # 
પ જત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ કતનના દ્રઢ નિધેરિ સાથે ત્રતિરોધે-પતિકાર, / 
। ઉપચાર અતે નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 1 
। પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અતે તરોતાજા તરવરાટનો | 
પ ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર || 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. ! 

ષક નડ સિ ક ક [| 

ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્નુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ . 

સુદઢ બતાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી રા 

ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 

ર આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધય - 
23/તાપ૬ ! 

ન્ન 11 

દવવાવ ા 

નાજ છગન તાઇ છુરં ! 

જાયડકટાવર', સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઈટ ઠોસ સૈડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 1 


કન, 





ફોન” (૦36) £૩૭ ૦૧ ૦૦ (ર૦ લાઇન) કૈક્્ (૦૩૭) 293 ૨૩ #૫/ ૪7 1110/88ક18 ૮2618 2/5 6000 
5 ર બિ ઝડપ કટકા ઇાઇ%ઘર":::₹૬#₹.£:₹:2£₹545₹41₹ 5%“ “જૂ્ક.૪ૂસ્ઝ:ડ.:-ઝૂ---સ 


ન કેવ્ક.-ન્‍૯ટ સેરન તકને. 


ક 


ક ન * ર્‌ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વનાવા સસ્સ્વતી 


ફન 


ડું : અંક બીજો સપ્ટેમ્બર : ૧૯૯૯ 


તિ. 


વષ દ 


2 


રડ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





બ્ન્્શ્‌ 





“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક: રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
ન્વગંગપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસૈટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કૉમ્પ્લેક્સ, ક્તેહપુર પોલીસ 
ચૌકી પાછળ, પાલડી. અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી, ઓફસેટ, બાર્ડોલપુગ, અમદાવાદ -- ૩૮૦ ૦૦૪ 


વર્ષ : દસમું ' અંક: બીજો સળંગ અંક: ૧૧૦) [3] 
૫ અનુક્રમઃ સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯ 
યમેવૈષ વૃળુતે તેન સમ્ય: | રમણલાલ જોશી ૪૧[/]] 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહને અકાદમી ફેલોશિપ અને પ્રથમ 
નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ ૪ર] 
, ડૉં. ભગવાનદાસ પટેલનું સન્માન ૪ર 
કવિશ્રી મનોજ ખંડેરિયાને કલાપી એવોર્ડ ૪ર 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની ચૂંટણી ૪ર 
મહિલા લેખકો જોગ ૪ર 
“કૂલછાબ'ના તંત્રી હરસુખ સંઘાણીનું દુઃખદ અવસાન ૪૨ 
દસમા દાયકામાં પ્રવેશેલા શ્રી રમણલાલ સોની ૪૨ 
સુધારો ૪૨5 
મૌખિક પરંપરામાં 'ઉક્તિ'નું ગઘઘટન લાભશંકર પુરોહિત %૪૩| [7 
નરરિંહ મહેતાનાં પદો : કર્તૃત્વનો કીયડો જયંત કોઠારી ૪૯ 
ખીજડો યોગેશ પંડ્યા ૫૯ 
લોકગીતોમાં ફટાણાં ગીતો સંકલન: મુરાદખાન ચાવડા ૧૬૪ 
કૌલંબસને કેડે દુષ્યન્ત પંડ્યા 
૨૯, “લક્ષ્મી'નું આગમન, 'શાવર' અને યૌજના ઊંધી ૬૭ 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૭૧] 
આકાશવાણી, ગેબી વાણી 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 
“એવા રે અમે એવા'... સત્યાભાસી ભ્રાન્તકથા રાધૈશ્યામ શમા ૭૩|[] 
પ્રતિભાવ (૧) 
પાઠયપુસ્તકોમાં માતૃભાષાના દીદાર મોહનભાઈ શં, પટેલ ૭૧ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૭૯ 
ક્યહીં ઝૂરે રાધા ?! દેવેન્દ્ર દવે પૂ.પા.૩ (૨) 
કવિતા નલિન રાવળ પૂ્‌પા.૩ 
ગીત નલિન રાવળ પૂ.પા.૩ 
તારા જ નામમાં ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી પૂ.પા.૩ 
પ્રકાશક : રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ૨, અચલાયતન | ₹3) 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવર્ટગપુગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ જ 


સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે. 

આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખૌમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 

વાર્પિક લવાજમ (દશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (એરમેલ) રૂ. ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય : રૂ, ૧,૫૦૦. 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનૂલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીઠિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
મોકલાશે નહિ. 

સ્વીકૃત ટુતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ, ર૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સરનામું : 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

૨, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન : ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજ્મો મનીઓર્ડડ અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ાક્ટથી મોકલવાં. 
બહાગગામના ચેકો સ્વીકારશે નહિ, 
“ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

તિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન શેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇંમૈજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧,૨ સૈન્ચુરી। બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશો, 


બટર સષ્ટેમ્લર ૧૯૯૯ 


૪૧% ૪રત? 





ચમેવૈષ વૃળુતે તેન સમ્ય: 1. 
મુણ્ડકોપનિષદના ત્રીજા મુણ્ડકમાં પેલો જાણીતો શ્લોક આવે ક 


માથમાત્મા પ્રવષનેન ભમ્યો ન મેથયા ત વદુના જુલેન । શૈ 
યમેવૈષ વૃળુતે તેન સમ્ય: તસ્ચૈષ આત્મા વિયુળુતે તનું સ્વાય ॥ મ 


અર્થાત્‌ આ આત્મા પ્રવચનથી પ્રાપ્ત થતો નથી, તીદ્ર બુદ્ધિથી કે શાસ્ત્રોના સ ન ે 


મંળતો. નથી. એ. તો તેને. મળે છે, જેનું આત્મા પોતે વરણ કરે છે. આત્મા એની સમક્ષ પોતાના 
સ્વરૂપને જાતે જ અનાવૃત કરે છે. અહીં મહત્ત્વનો શબ્દ “વૃણુતે' છે. પરમાત્મા પોતે સાધકને 
શોધી કાઢે છે. સામાન્ય રીતે આપણે પ્રભુની ભક્તિ કરવાની વાત જ્યાં ને ત્યાં સાંભળીએ છીએ. 
પણ. ભગવાન ભક્તના પ્રેમમાં હોય છે, એ હકીકત ઉપર જરૂરી ભાર મુકાયો નથી, એક વાર 
મેં લખેલું કે ભાગવતમાં ભગવાન દુર્વાસાને કહે છે કે હું ભક્તને આધીન છું, તેથી જાણે અસ્વતંત્ર 
હોઉં તેવો છું. એથી આગળ વધીને પ્રભુ કહે છે કે હું મારા ભક્તોની પાછળ પાછળ. એટલા 
માટે ફરું છું કે એમની ચરણરજથી પવિત્ર થઈ જાઉં - ઝતનુદ્રઝા'ચં નિત્યં પૂતેયેત્નરથાદ્વિરળુમિ: | 
જોઈ શકાશે 'કે કીમિયો ભક્તિનો છે. ભક્તિમાં મોટામાં મોટું વ્વવધાન મનુષ્યનું મન છે. આ 
મન એક ક્ષણાર્ધમાં આપણને મૂળ માર્ગમાંથી ક્યાંનું ક્યાં લઈ જાય છે. સતત જાગૃતિપૂર્વક એનો 
કાન આમળી આમળીને મૂળ વસ્તુમાં એને લાવવાનું છે. આ જ ભક્તિ છે. એણે. આપણું વરણ 
કર્યું છે એ કેવી, મોટી વાત છે ! એટલે જ તો આપણને એનું સ્મરણ થાય છે. પણ એ પ્રક્રિયાને 
આગળ ધપાવવાની છે. મનને સતત ત્યાં લાવવાનું છે. હમણાં શ્રી જગજિત સિંહના કૃષ્ણ-ભજનની. 
કૅસેટ “સાંવરા' સાંભળતો. હતો. એમાં એક રચના છે “તુમ ઢૂંઢો. મુઝે ગોપાલ”. પ્રાર્થના કરવાની 
હોય તો તે એકમાત્ર પ્રભુ આપણું વરણ કરે એની છે. પણ એ પછી આપણે જે કરવાનું છે, 
તે આપણે ક્ષણવાર પણ ન ભૂલીએ. પ્રીતિ ઉત્તમે એક સુંદર કેસેટ 'સૂર'માં ગાયું છે કે પ્રભ 
 નયનોની જ્યોતિ છે અને હૃદયની ધડકનમાં રહે છે. ધરતીની હરિયાળી તે છે અને ધારા બનીને 





તે વહે છે! આવા પ્રભુનું એક ક્ષણ માટે પણ વિસ્મરણ ન હો. 


રમણલાલ જોશી 


ક 


સાપ્રત પ્રવાહો 





કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહને અકાદમી ફેલોશિપ અને 


પ્રથમ નરસિંહ મહેતા એવૉર્ડ 
“સપ્રસિષ્્ર કવિશ્રા રાજેન્દ્ર શાહને દિલ્હી સાહિત્ય 


“અકાદમીની મેપનેદં- કેલોશિષ એનાયત કરવાનો સમારંભ 
» તાજેતરમાં અમદાવાદ ખૂતતે યોજાઈ ગયો. આધકવિ નરસિંહ 


મહેતા સાજ્ડેત્વનિધિ ટ્રસટ દ્રારા અપાનાર રૃ. એક લાખ એકાવન 
હજારનો 'નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ' સૌપ્રથમ વાર શ્રી રાજેન્દ્ર 
શાહને આગામી ર૪ ઓક્ટોબર '૯૯ના રોજ જૂનાગઢ ખાતે 
આપનામાં આવશે આબંને માટે શ્રી રાજેન્દ્રભાઈને હાર્દિક 
અભિનંદન અને શુભેચ્છોઓ. 
'ડૉ. ભગવાનદાસ પટેલનું સન્‍માન 
દિલ્હી સાહિત્ઝ અડાદમી તરફથી ૧૯૯૮ના વર્ષનું 
'માયા-સન્માન' લોકવિદ્યાના સંશોધક અને વિદ્વાન ડૉ. 
ભગવાનદાસ. પટેલને પ્રાપ્ત થયું છે. સહેજ પન પ્રસિદ્ધિની 
ખેવના વગર તેમણે સતત વિધા-સંશોધનકાર્ય કર્યું છે. યોગ્ય 
વ્યકેર્નું સન્માન થવાથી આનંદની લાગરી અનુભશય છે ડૉ. 
ભગવાનટાસને હાર્દિક અભિનંદન અને સુબેચ5_ઓ. 
કવિશ્રી મનોજ ખંડેરિયાને કલાપી એવોર્ડ 
દન્ડ્યિમ નંશનલ ધિડેડર [અા્દએન.ટી । # ગ ૬ર વર્ષે 
અપાતો કવાપી એવો: આ વર્ષે કઢિશ્રી મનોજ ખંડેરિયાને 
એનાપત થવો છ, ર્અાભિનેદન. 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની ચૂંટણી 
ગુની સાહિત્ન પરિવદની અખબાર્રી યાદી પ્રમાણે 
પૂરિપદન્‌' બંધાન્ણાં અનસાર પ્રમ્ખપદ માટે ચાલુ વરસે 
ધીરુબહન પટેલ, ધીરૂભ્ઈ ૬૬૨, ગઇવીર ગૌધરી ઝને 
રમખવાલ જોશાનાં નામો સૂચવાપાં હતાં. તે પૈકી ધીરૂભાઈ 
ઠાકરે મતપત્રકમાં પોતાનું નામ મૂકવા બાબતે લેખિત સંમતિ 
પાઠવી હતી. અન્વ સભ્યોએ સંમતિ આપી ન હતી. એથી ડૉ. 
ધીરુભાઈ ઠાક- બિનહરીફ ચૂંટાવેલા જાહેર થયા હતા. 


મહિલા લેખકો જોગ 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદને ગુજરાતી ભાષાનાં લેખિકા 
સદ્‌. એનીબહેન સરેયાની સ્મૃતિમાં એક પ્રકાશનશ્રેણી માટે શ્રી 
સી. જી. સરેયા તરફથી એક લાખ રૂપિયાનું દાન મળેલું છે. 
એ પ્રકાશનશ્રેહી માટે મહિલા સર્જકોની તેમ જ મહિલા 
અનુગાદકોની પ્રથમ અપ્રકાશિત રચનાની હસ્તપ્રતો નીચેનાં 
ધોરણે આવક: છે. 
૧, રચનાનો વિષય મહિલાઓની સમસ્યાઓ સાથે સંબંધ 
ધરાવતો હોય. 
૨, રચનાને ઝાહિત્યસ્વરૂપ કવિતા, નાટક, નરલિકા, નવલકયા, 
નિબઇ, પ્ર :સવર્ણન તથા બાળ? હિત્ય પૈકીનું હોય, 


કી 





તંત્રી 
૩, પ્રથમ પસંદગી મૌલિક રચનાને આપવામાં આવશે. પરંતુ 
ભારતીય ભાષાઓની ઉપર દર્શાવેલ ક્રમાંક ૧ અને રમાં 
દર્શાવેલાં ધોરણો અનુસારની અનૃદિત રચના પણ 
આવકાર્ય બનશે. 
મળેલી રચનાઓનું પરામર્શન કરાવ્યા બાદ જો તે યોગ્ય 
જણાશે તો પ્રકાશન કરવામાં આવશે. 
પ૫. હસ્તપ્રતો નીચેના સરનામે મોકલવા વિનંતી છે. પ્રકાશન 
વિભાગ, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, ગોવર્ધનભવન, 
આશ્રમ માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯. 
'ફૂલછાબ'ના તંત્રી હરસુખ સંઘાણીનું દુઃખદ અવસાન 
સૌરાષ્ટ્ર ટ્રસ્ટના 'ફૂલછાબ' દૈનિકના તંત્રી શ્રી હરસુખ 
સંઘાણીનું તા. ર9-૮-'૯૯ના રોજ હાર્ટએટૅકથી રાજકોટ ખાતે 
દુઃખદ અવસાન થયું છે. સ્વ. હરસુખભાઈ એક દષ્ટિસંપન્ન 
પત્રકાર હતા. “'ફૂલછાબ'ની લોકપ્રિયતામાં એમનો અનન્ય ફાળો 
હતો. એમના નિકટ પરિચવમાં આવવાની તક મળી હતી. 
એમના વિનયી, પ્રેમાળ અને સૌજન્યશીલ વ્યક્તિત્વનો પ્રભાવ 
અનુભવ્યો હતો. એમના તંત્રીપદે પ્રગટ થતા “ફૂલછાબ'ની 
રવિતારીય પૂતિમાં “શબ્દલોકના યાત્રીઓ'ની કૉલમ એમના 
આગ્રહથી થોડાં વર્ષ ચલાવેલી. એમના અવસાનથી ગુજરાતી 
પત્રકારત્વક્ષેત્રે ન પુરાય એવી ખોટ પડી છે. પ્રભુ હરસુખભાઈના 
આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે અને એમના રૂગમાનનું દુઃખ સહન 
કરવાની પત્ની શારદાબહેનને અને પુત્રે જ્યશ્રી, અમિતા 
અને બીનાને અને સમગ્ર પરિવારને શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
દસમા દાયકામાં પ્રવેશેલા શ્રી રમણલાલ સોની 
“ઉદ્દેશ'ના મે '૯૯ના અંકમાં “સાંપ્રત પ્રવાહો'માં “દસમા 
દાયકામાં પ્રવેશતા આપણા સાક્ષરો' એ નોંધ લખેલી એમાં 
સર્વશ્રી કે. કા. શાસ્ત્રી, ગુલાબદાસ બ્રોકર અને સ્તુભાઈ 
દેસાઈનો ઉલ્લેખ કરેલો. હમણાં શ્રી રમણલાલ સોનીને મળવાનું 
થ્યું ત્યારે વાતવાતમાં મે કહેલું કે ઉપર્યુક્ત નોંધમાં તમારો 
ઉલ્લેખ કરવાનું કેમ રહી ગયું હશે ? મને લાગે છે કે તેઓ 
આ ઉંમરે (જન્મઃ રપ જાન્યુ. ૧૯૦૮) પણ. એટલું બધું કામ 
કરે છે અને એટલા પ્રસન્ન હોય છે કે તેમણે દસમા દાયકામાં 
પ્રવેશ કર્યો છે એ વાત વીસરાઈ ગઈ હશે ! તેમને સાદર 
અભિનંદન-અભિવંદન. 
સુધારો 
“ઉદ્દેશ'ના ઓગસ્ટ '૯૯ના અંકમાં શ્રી લાભશંકર ઠાકરનું 
“કેચુડ કિચુડ' કાવ્ય ત્રીજા પૂંઠા પર છપાયું છે. એમાં કુલ છ ઘટકો 
છે, પણ પાંચ ઘટકો જ દશવિવામાં આજા છે. ત્રીજા ઘટકની 
'ભાષાના દરિયામાં હલ્લેસાં મારતો' પંક્તિથી 'એકલો' સુધી 
ચોથો ઘટક ગણવાનો છે. એ પછી ચોથા ઘટકને પાંચમો અને 


ગ] પાંચમાને છઠ્ઠો ઘટક ગણવો. આ મુદ્રણક્ષતિ માટે ક્ષમાયાચના. 


સષ્ટેમ્બર ૨૯૯૯ * ૪૨ 


મૌખિક પરંપરામાં 'ઉક્તિ'નું ગધઘટન 





વૃ 

મૌખિક પરંપરાના કંઠોદૂભૂત ગદ્યસાહિત્યની. 
મુખ્યતઃ બે ધારા ગણાવાય છે : પરંપરાગત એટલે કે 
નિતાન્ત મૌખિક, લોકસમુદાયમાં કંઠોપકંઠ પરંપરાએ 
ઊતરીને કેવળ લોકજીભે. જ ટકી રહેલું / રહેતું મૌખિક 
સાહિત્ય; અને બીજી, બિનપરંપરાગત એટલે કે પરંપચ 
દ્વારા ઊતરી આવેલાં આવાં કંઠસ્થ સાહિત્યને, એની. 
મુખગત તાસીરને અકબંધ સાચવીને. લિપિબદ્ધ થયેલું 
કે લિખિત રૂપે પ્રાપ્ત થતું સાહિત્ય. આપણા સાંપ્રત 
સમયમાં તો આ બન્ને પ્રકારની - મૌખિક અને 
લિખિત - કંઠસ્થ ગદઘાધારાઓ વચ્ચેની ભેદરેખા 
પાતળી ને સરકણી રહેવાની; વળી આ બન્ને ધારાઓ 
પરસ્પર પ્રભાવકારી પણ રહેવાની. બિન-પરંપરાગત 
ગદ્યધારાની રચનાઓ, મૂલતઃ, તદ્દન મૌખિક પરંપરાની 
મૂડી હતી. પછીના સમયમાં સંગ્રાહક દ્વારા એ 
રચનાઓ લિપિબદ્ધ થઈને “લિખિત' રૂપ ધારતી થઈ 
હોય છે. આ લિપ્યંતરણની પ્રક્રિયા દરમ્યાન લહિયા, 
લિપિકાર કે સંગ્રાહક / સંપાદકની પોતાની ભાષાકીય 
જાણકારી, શિક્ષણ વ. કંઠ્યરચનાના મૂળ માળખામાં. 
સંરચનાગત ને ભાષાગત - બન્ને પ્રકારના ફેરફારો 
પણ નોતરે. કેવળ મૌખિક ઉચ્ચારણની, કક્ષાએ જ 
પ્રતીત થતા કાકુઓ, લહેકા, ગામઠી. શબ્દપ્રયોગોની 
જગ્યાએ, શિષ્ટ ને શિક્ષિત લિપિકાર, માન્ય ભાષાનાં 
રૂપો, ઉચ્ચારણો, શબ્દપ્રયોગોનો વપરાશ કરવા પ્રેરાય. 
ક્યારેક ક્રિયાપદો કે સર્વનામનાં ઉમેરણો; 'ને', “કે', 
“પછી' જેવાં કથ્યકક્ષાએ પ્રયોજોતાં નંયોજક રૂપોને એ. 
દૂર પણ કરી દે. એટલે અભણ. કથકે મૌખિક રીતે 
લોકબોલીમાં કથેલી રચના, શિક્ષિત જન દ્વારા 
*. શ્રી. વિ, મ. ભટ્ટ સ્માગ્ક ગ્યાખ્યાનમાળા અંતઝત 
“મૌમિકતાની કથ્યમરંપચા અને “કંકાવટી” “ વિપયક વ્યાખ્યાનનો 


આરંભિક અંશ. (બોલાયું, ૧લી “માર્ચ ૧૯૯૭, પોરબંદર). 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૪૩ 





લાભશંકર પુરોહિત 


ઓછ્‌ુંઅદકું રૂપાંતરણ પામીને લિપિમાં ઊંતરે એવું પણ 
બને. દલીલ ખાતર માની લઈએ કે લિપિકાર વા 
સંગ્રાહક / સંપાદક બોલાવેલી કૃતિને અક્ષરશઃ 
લિપિબદ્ધ કરે છે અને કશી કાટછાંટ કરતો નથી, તો 
પણ ભાપષાલેખનની કેટલીક લિપિગત મવાંદાઓ તો 
કથ્ય રચનાના લિપ્યંતરણમાં નડવાની, આવા 
મયદિાસાપેક્ષ લિખિત પાઠ ((સપ)નો પુનઃ ઉપયોગ, 
કથ્ય રચનાના મૌખિક કથન માટે થતો. રહે. આ રીતે 
લિખિત/મૌખિક પાકોનાં રૃપાંતરણો અસંપ્રજ્ઞાતપણે 
થતાં રહેવાની સંભાવના રહે. લેખનનો મુખ્ય આશય 
તો કૃતિ (ટ%)ની જાળવણીનો હોય; એટલ લિખિત 
કૃતિપાઠ દખલગીરી કરનારો ન હોય, કે ન મૂળ કૃતિને 
આંતરનારો હોય. આમ છતાં મૌખિક પરંપરાના 
વિસ્તરણમાં લિખિત “ઉક્તિ'ઓનાં મૌખિક પાઠાંતરોને 
માટે પણ અવકાશ રહેવાનો. 

બીજી બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની એ છે કે 
પરંપરાગત મૌખિકતા (૦ને પ્રસ્‍્તતિ માટેનો 
એનો પોતાનો પ્રયોગઝંદર્ભ ([22110011311113 ૬૦11૪51) 
હોય છે. મૌખિકતાના જુદા જુદા આવિષ્કારો પ્રયોજન 
પરત્વે મનોરંજન, ઉપદેશ, નિહેતક કાલક્ષેપ કે 
વ્રતાનુષ્ઠાનને લગતા આંતરિક વિધિ (તાપત) તરીકે 
અસ્તિત્વમાં આવતા હોય. છે. પ્રસ્‍્તુતિની આ 


6 
કોઇક 
2.674 


નૈમિત્તિકતા, 'ઉક્તિ' (ડ[9૦૯૯)ના ડયઘટનમાં 
નિર્ણાયક નીવડતી રહે. મનોરંજનને તાકતા 


ઉક્તિયદાથોં, રજૂઆત ([9૯011તાત્ણેની વાચિક/ 
આંગિક શક્યતાઓને જે પ્રકારે કથ્ય ઘાટમાં 
ઉપસાવતા હોય છે એના કરતાં ઉપદેશાત્મક હેતુ 
ધરાવતા ઉક્તિખંડકો રજૂઆતના અળગા વાચિક સ્તર 
પર વિચરતા હોય: જ્યારે ત્રતચર્યા કે ધાર્મિક વિધિને 
લગતા વૈધાનિક વાતખિંડો કે ઉક્તિઅંશોનાં પઠન / 
શ્રવણ વિધિગત અનિવાર્યતા ધરાવતાં હોવાથી એ કથ્ય 


ઉજટ્ર્શ 


વ્યાપારોની સપાટી, વ્યવહારુ ઉક્તિની ઉચ્ચરિત 
સપાટી કરતાં વિશિષ્ટ આરોહાવરોહાત્મક લહેકાઓથી 
“ઘૂંટાઈને સાકાશિતિ થતી હોવાની. 
પ્રસ્‍તુતિનો નૈમિત્તિક પ્રયોગસંદર્ભ, શ્રોતાઓની 
પ્રત્યક્ષ પ્રતિકિયા ને પ્રતિભાવો, કથા / વારતા / 
ઉક્તિના શ્રવણ કે કથન પાછળ રહેલી 
ધર્મશ્રદ્ધાવિપયક પ્રતિબદ્ધતા અને શ્રોતાની આંખમાં 
આંખ મેળવીને થતું મૌખિક કથન : આ ચારેય 
બાબતો, મૌખિક ઉક્તિ-એકમના આંતરવસ્તુના 
તત્ત્વરૂપમાં પ્રભાવક પરિવર્તન લાવે, કે ન લાવે, પણ 
એવી પ્રત્યેક રજૂઆતમાં આંશિક રૂપે નવ્યીકરણ 
(10[210૫45ાત1101)ની શક્યતાઓ તો ઊભી. કરે જ. 
વાર્તાત્મક ઉક્તિઘટનામાં તો રજૂઆત કરનારને 
વાર્તાના વૃત્તાંતાત્મક અંશોની નજીક રહીને જ ચાલવું 
પડે એટલે કૃતિમાંના મૂળ ઘટનાસૂત્રને વફાદાર રહીને 
પ્રત્યેક કથક, પોતાની રજૂઆત વખતે, શબ્દ કે 
શબ્દગુચ્છની પસંદગી, પ્રસંગ કે ખંડકની માંડણી, 
નામ-સ્થળની પસંદગી વથેચ્છપણે કરે. ઉક્તિઅંશોને 
ક્યાંક લડાવે; ક્યાંક કશુંક પડતું મૂકે. ટૂંકમાં, પ્રત્યેક 
બક્તિગત કથક વાર્તાત્મક ઉક્તિના આંતરવૃત્ત પ્રત્યે 
વફાદારી દાખવીને પણ, ભાપાગત ભૂમિકાએ, શબ્દ, 
શબ્દગૃચ્છ, વાક્યાંશો, વાક્યખંડોનાં લોપ / વૃદ્ધિ કરે; 
આગેપીછે કરે. ઉપરાંત, એમની પોતાની આંગિક 
ચેષ્ટાઓ, ભાવાનુસારી બદલાતી મુખરેખાઓ, 
ઉચ્ચારણનાં મૃદુ ને તીવ કંપનો, વિશિષ્ટ કાકુઓના 
લહેકાયુક્ત મરોડો, ને પોતાના મૌલિક “અવાજ'ની 
સ્વનિતતા : આ બધી અંગત બાબતો પણ મૌખિક 
ઉક્તિની રજૂઆતને અલગ રંગ આપતી. હોય છે. 
એટલું જ નહિ, શ્રોતાને લાધતા શ્રૃતિબોધમાં પણ 
પ્રભાવકારી નીવડતી હોય છે. મૌખિક પરંપરાની 
જણસ. તરીકે આ ઉક્તિપદાર્થો, પ્રયોગ-નિમિત્ત, 
વક્તા / શ્રોતાની પ્રત્યક્ષતાનો જ આગ્રહ રાખે; એને 
અનિવાર્ય ગણે. અને આ પ્રત્યક્ષતા' એવી પ્રભાવકારી 
હોય છે કે સન્મુખકથનને બદલે આપણે જો કંઠસ્થ- 
ઉક્તિને પૂર્ણ વકાદાર કૅસેટને સાંભળીએ, અરે, વિડિયો 
કૅસેટની દશ્ય / શ્રાવ્ય સુવિધાથી સજ્જ થઈને માણીએ 


બટર 


તો પણ મૌલિક ને સન્મુખ પ્રસ્‍્તુતિને, જીવંત 
અનુસંધાનના અભાવને કારણે, એ કદી આંબી. શકે 
નહિ, 
ર 

-એટલે, મૂળ મુદ્દાનો પ્રશ્ન છે મૌખિક પરંપરામાં 
સાકારિત 'ઉક્તિ' (૪૯૯૦1)ની ડૂપઘટનાનો. 
બિનપરંપરાગત મૌખિક્તાની ધાર તરીકે સંચિત 
આવો લિખિત ઉક્તિસમુચ્ચચય, આખરે તો, 
મૌખિકતાના ગદ્યપોતને ગૂંથી આપતો હોય છે. આ 
ગધપોતની પરખ માટે, એ જે ઉક્તિસૂત્રોના 
તાણાવાણા થકી ગ્રથિત થયું હોય એના સકલ વાફક્‌- 
પ્રપંચને ઉકેલવો ને પામવો - એ બાબત જરૂરી બને. 

મૌખિક ઉક્તિની સંદર્ભપ્રોક્ત શૃંખલા, વક્તાને 
ઇષ્ટ એવા ભાવ / અર્થને સક્ષમ રીતે સંકેતિત કરવામાં 
કામયાબ નીવડે એ જાતનાં નાનાંમોટાં વાક્ય-એકમોનો 
જે વિન્યાસ રચતી થાય એ પ્રક્રિયામાં ઉક્તિનાં જે 
મૂલતઃ અને પ્રથમતઃ પરિમાણો ઊપસતાં રહે તે છે 
ઉચ્ચારણનાં કાલમાન (111૯) અને શ્રુતિગુણો 
(પવા 0]#૪ 107009011૯5). લિખિત પ્રતતના 
પંક્તિબંધને વાંચીને ઉકેલવા માટે એના વાચકને 
પૂ...રો.. અવકાશ હોય છે. વાચનના પ્રથમ તબક્કે 
અવબોધની કચાશ કે ઊણપના કિસ્સામાં પંક્તિ, 
પંક્તિઓ કે સમૂળગા પરિચ્છેદના પુનર્વાચનની, થાકે 
નહિ ત્યાં સુધીનાં પુનઃપુનઃ વાચનની શક્યતા એમની 
સામે ખુલ્લી જ હોય છે. આ કારણે લિખિત 
ગદ્યઘટનાને ગૌણ વાક્ય / ઉપવાક્યોથી ખચિત સંકુલ, 
પ્રસ્‍તારી. ને ગૂંચવણભરી વાક્યરચનાઓનું લાં..,બું... 
લપસીંદર પરવડે એટલે લિખિત ગદ્યના 
આંતરવિધાનમાં કાલમાન (પલ તંપ7તપ01)ની 
કારકતા ઝાઝી ન વરતાય. જ્યારે મૌખિક પ્રસ્તૃતિમાં 
તો ઉચ્ચારણ પછીની તરતની જ પળે હવામાં ભૂંસાતી 
જતી ઉક્તિના વાશિક અંશોએ શ્રોતાની 
ગ્રેહણક્ષમતાનો ખ્યાલ રાખીને ચાલવું પડે; કેમ કે 
મૌખિકતાની ગત્તિશીલતામાં ઉચ્ચરિત ધ્વનિ-તરંગોનું 
પુનર્વસન, વક્તા કે શ્રોતા કોઈ પણ પક્ષે, સંભવી શકે 
જ નહિ, એટલે ઉક્તિ શ્રૃતિગ્રાહ્મ હોય એટલું જ પૂરતું 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯? ૪૪ 


નથી; એ શ્રૃતિગ્રાહ્યતા દ્વારા ઇષ્ટાર્થના બોધની ક્ષમતા 
સચવાઈ રહે એ પણ એટલું જ મહત્ત્વનું છે. હવે આ 
શ્રુતિગ્રહણ અને તદનુષંગી અર્થબોધના શ્રોતૃવ્યાપારો 
કાંઈ લાંબો સમય ખોભરી શકે નહિ. એ તો હોય છે 
સાવ ક્ષણગામી. આ કારણે કંઠ્ય પ્રસ્‍તૃતિમાં સાદાં, 
સરળ. અને ટૂંકાં વાક્યોને જ જગ્યા મળે. એટલા માટે 
જ, દીર્ઘ સમાસરચનાઓ, ઉચ્ચારણક્લિષ્ટ શબ્દ-રૂપો, 
આંતરિક શબ્દપ્રક્ષેપો, પૂરક પદોથી લથપથ ઉદ્દેશ્ય / 
વિધેયના અદોદળા વાક્યખંડો - ટૂંકા કાલમાનની 
આમન્યા ન જાળવતાં આવાં ઉક્તિરૂપો તો આમાં 
ક્યાંય દીઠાંય નજરે ન ચડે. આ સ્થિતિમાં મૌખિક 
પરંપરાના ગદ્યપોતની આકૃતિ, કાલમાનના સતત 
નિયંત્રણમાં રહેવાની. 

લિખિત ગધદ્યને મુકાબલે મૌખિક પરંપરાના 
ગધની કેટલીક ખાસિયતો એના શ્રુતિગુણને કારણે પણ 
ઊભી થતી હોય છે. પ્રકાર અને પ્રવર્તન પરત્વે, લિખિત 
ગઘનો, એટલો બધો મોટો વ્યાપ છે કે, એ ગઘનું 
એકંદર આંતરવિધાન, મુખ્યતઃ લખાણના પ્રયોજનને 
ઉપલક્ષતું રહે. સર્જનાત્મક / ચિંતનાત્મક લખાણોને 
ધોરણે, ને એના લેખકોની રસકીય વાફ્‌-સંપદાને 
ધોરણે, લિખિત ગઘમાં તો કર્તા / કૃતિદીઠ વૈયક્તિક 
મુદ્રા દાખવતી ગદ્યસપાટીઓ પણ સંભવી શકે. 
લખાણનું પ્રયોજન પણ ત્યાં ગદ્યની ભાષિક મુદ્રાને 
સંચારિતિ કરતું રહે. પ્રયોજન તથા પ્રકૃતિને અનુસરી, 
ગદ્યલયની પણ ત્યાં સામાન્ય વા વિધાયક પ્રકારની 
ઉપસ્થિતિ વરતાતી હોય, લિખિત ગદ્યના સ્વરૂપ કે 
લયવિધાનની ચર્ચા અહીં અપ્રસ્તુત છે એટલે એને એક 
કૌર રાખીને, મૌખિક પરંપરાના શ્રુતિગુણનિર્ભર 
ગદ્યપોત અને એમાંના. લયપ્રવર્તનની શક્યતાઓ 
તપાસવાનું ઇષ્ટ છે. 

સાહિત્યિક વાચન કે શ્રવણ જ નહિ, 
રોજબરોજની સામાન્ય વાતચીતમાં પણ, આપણને 
કશીક અવાચ્ય ને અંતનિંગૂઢ અપીલ કરી જતી તમામ 
ભાષાકીય અભિવ્યક્તિઓ ઓછેવત્તે અંશે, 
સૌન્દર્યપ્રભાવકતા ધરાવતી હોય છે. એવું બને કે 
આવી અસરનો અનુભવ થવા છતાં આપણે એ પ્રત્યે 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૪૫ 





સભાન ન હોઈએ; વળી એવા પ્રભાવનું ઝીણું વ્યાકરણ 
માંડી આપવાની સજ્જતા ન ધરાવતા હોઈએ. મૂલતઃ 
પ્રકૃતિની સકલ ઉપસ્થિતિઓનું આંતરિક બંધારણ જ 
આવી સંવાદનિર્ભર લયઘટના પર અધિષ્ઠિત હોય છે. 


પ્રકૃતિનાં ભિન્નભિન્ન સ્ફરણો, સ્થિતિઓ કે 
ઘટનાઓમાં આંતરિક વિન્યાસની વરતાતી 


લયબદ્ધતાના ખ્યાલને, આપણે ભલે સૌન્દર્યગ્રાહી 
માનવચિત્તે, પ્રકૃતિ પર કરેલા રસવિભાવના આક્ષેપ 
ઉ2#બુંલ્લાં૦10) તરીકે ગણી કાઢીએ; પણ એથી કરીને 
લયાત્મકતાની પ્રાકૃતિક સંભાવનાઓ અસ્વીકૃત ઠરતી 
નથી. હા, એટલું ખરું કે પ્રાકૃતિક વા માનવીય 
નિર્મિતિનાં માધ્યમો તથા પરિમાણોની તાસીરને 
અનુલક્ષીને આ લયપ્રવર્તનની આકૃતિઓ, સંઘટના 
અને પ્રતીતિઓ અલગ-અલગ રૂપે ઊપસતી રહે. 
૩ 

મૌખિકતાની ભાષિક ઘટનાનો પાયો ઉચ્ચરિત 
સાર્થક ધ્વનિશૃંખલા છે. ઉત્પાદકતાની, દષ્ટિએ, આ 
ધ્વનિશૃંખલા વક્તાનિર્ભર છે; પણ ધ્વનિઉત્પાદનની 
પ્રેરણાનું મૂળ વિવક્ષામાં રહ્યું હોય છે. અને આ વિવક્ષા 
પ્રકૃતિથી જ શ્રોતૃસાપેક્ષ હોય. એટલે ઉત્પાદિત 
ધ્વનિશુંખલાએ વિવક્ષિતાર્થનું પૂ...રે...પૂ....રું.. વહન કરી. 
શકે તેવી શ્રૃતિક્ષમતા પણ ધારવાની રહે. પ્રસ્‍તુત 
ધ્વનિશૃંખલાના સાતત્યને લીધે, આકાંક્ષા-યોગ્યતા- 
સન્નિધિના બળે, વાક્યએકમો ખડાં થતાં જાય. પરંતુ 
એણે તો સ્થાપિત વ્યાકરણની આણ સ્વીકારવી પડે. 
બીજી તરફ, શ્રોતાને અવગત એવી ભાષાની સામાજિક 
પરંપરામાંથી અર્થનિક્ષેપ તો થતો જ રહે; અને 
મૌખિકતાના પ્રદેશમાં તો આ શ્રૃતિજ્ઞાપ્ય ભાવપૂત 
અર્થબોધ જ નિર્ણાયક રહે. એટલે મૌખિકતા, વ્યાકરણ 
પ્રત્યેની વફાદારીની ઝાઝી પરવા ન કરે. લિખિત 
ભાષાની શિષ્ટતા ને “શુદ્ધે' માટે વ્યાકરણનું શાસન 
આવશ્યક હશે; પણ કંઠ્ય વાણીની રૂઢોક્તિઓ, 
ઉક્તિચલણો ને બોલચાલની લઢણો કાંઈ વ્યાકરણની 
શિસ્તને ગાંઠે નહિ. ઘણી રૂઢોક્તિઓ વ્યાકરણદૂપિત 
પણ હોઈ શકે; પરંતુ વ્યાકરણશુદ્ધ વાક્યરચનાઓ, 
મૌખિકતાના પ્રદેશમાં રૂઢોક્તિ તરીકે કેટલીક વાર સાવ 


બટ્ટ 


નકામી પણ નીવડતી હોય છે. કેટલીક રૂઢોક્તિઓ નકરી 
શ્રાવ્યતાનિષ્ઠ જ હોય; તો વળી કેટલીક વ્યાકરણના 
સીમાડા પર જ પલાંઠી વાળીને બેસી ગઈ હોય. 
બોલચાલની લઢણોમાં પ્રયોજાતા કેટલાક સંયોજકો 
“કે', “-ે-', “અન્‌! (અને) વ.ને વ્યાકરણ તો 
અન્વયસાધક વા કેવળપ્રયોગી અવ્યયનો દરજજો 
આપીને ઇતિશ્રી માને; પરંતુ મૌખિકતાના સ્તરે આવા 
પ્રયોગો, ઉક્તિના આરંભે વા સંધાનમાં આવર્તિત થતા 
રહીને લયહિંડોળની હીંચ-ખટક ગજવત્તા રહેતા હોય. 
એટલે. મૌખિક ઉક્તિઓના પ્રવાહમાં વહ્યમાન ગદ્યને 
પોતીકી “ચાલ' હોવાની. ધ્વનિની શ્રૃતિતરેહોમાંથી 
રચાતી લયસપાટીઓ એ '“ચાલ'ને. સૌન્દર્યરસિત ગતિ 
તો આપે; સાથે સાથે એનો સંચરણમાર્ગ પણ બની રહે. 

જે શ્રુતિસંપદાની મેળવણીમાંથી ઉક્તિપૂત 
ગદ્યના આ વાગ્લયની ઉપસ્થિતિ સરજાતી હોય છે 
એના ધ્વનિપ્રભાવોની. ખાસિયત કેવી હોય છે? 
શ્રુતિગુણોના નિર્ધારણમાં બે વાત ખ્યાલમાં રાખવી ઘટે. 
પહેલી, બાબત. છે ધ્વનિની રજૂઆત. અને તેની ભાત 
(2411૯૧) વચ્ચેના ભેદની આવશ્યકતા, મૌખિકતાની, 
કોઈ વાનગી (લ), દા.ત. વારતાને કોઈ કથક જ્યારે 
રજૂ કરે અથવા મોટેથી (1૦પત1)) એનું ભાવપૂત પઠન/ 
કથન કરે ત્યારે એ રજૂઆત કશીક વૈયક્તિકતા 
(વૉપાતપતાઇ) અને અંગતતા (૪૯૪૭૦1૧1)નો. 
સ્પર્શ ધરાવતી ઉક્તિ-ભાત (0દ॥૯11)ની પ્રસ્તુતિ 
હોય છે. અન્ય કથક કે પ્રસ્તુતિકાર એ ભાત 
(૪41લા)ને પૂર્ણતઃ અવગણે અથવા વિકૃત પણ 
કરતો હોય, આ કારણે વ્યક્તિગત પઠન/કથનના 
અભ્યાસના જ પાયા પર લય વિશેની વ્યાપ્તિઓ બાંધી 
લઇએ તો. શાસ્ત્રીય અસંગતિ. ઊભી થવા પામે, બીજી 
બાબત એ ખ્યાલમાં રાખવી જરૂરી છે કે 'અર્થ*ઃથી 
પૂર્ણતઃ અળગો પાડીને 'ધ્વનિ'ના શ્રૃતિગુણનું નિર્ધારણ 
ન થઈ શકે. નકરો ધ્વનિ, કેવળ “અવાજ' તરીકે તો 
કશી રસકીય પ્રભાવકતા ધરાવતો ન. હોઈ શકે. કંઈક 
ધૂંધળા, ધૂસરિત પણ “અર્થના ખ્યાલ વગરની - 
ઓછામાં ઓછું કશાક ભાવાત્મક આશય (01૫૯) 
વગરની - “ઉક્તિ' તો ન હોઈ શકે. 


બ્ટ્શ્‌ 


ઉક્તિના સ્તરે આ ધ્વનિપ્રભાવનાં મુખ્યતઃ બે 
પરિમાણો પ્રગટ થતાં હોય છે : ગુણાત્મક ને માત્રાત્મક. 
પ્રત્યેક ધ્વનિ, ગુણદષ્ટિએ, પોતીકી વૈયક્તિકતા 
ધરાવતો હોય છે. એટલે કે “અ', “ઓ' કે “લ' વા “ક' - 
મ્માણનિરપેક્ષ ને સ્વતંત્ર હોય છે; કેમ કે એક ધ્વનિ, 
બીજા ધ્વનિ કરતાં “વધારે' કે “ઘટાડે' હોઈ શકે નહિ. 
ધ્વનિઓની. ગુણાત્મક ભેદકતા, એક બાજુથી ઉક્તિના 
અર્થનિબંધનનો, તો બીજી બાજુથી એના સંગીતાત્મક 
પ્રભાવ માટેનો આધાર બનતી. હોય છે. આ ધ્વનિઓની 
સાપેક્ષ ભેદકતા લય અને છંદનો આધાર બને છે. 
ધ્વનિની માત્રાત્મક ભેદકતા સાધી આપવામાં જુદી 
જુદી, બાબતો. ભાગ ભજવતી હોય. છે. એમાં મુખ્યત્વે, 
આરોહ-અવરોહ; હ્ર્વતા-દીર્ઘતા; પદગત/વાક્યગત 
વજન (50૯55), આવર્તન; અને એવાં આવર્તનોનો 
સાતત્યક્રમ (ત્લ્વૃપલાત) - આટલી બાબતો ગણાવી 
શકાય. ઉપાડ, મધ્ય કે અંત - ઉક્તિનાં આ નોખનોખાં 
બૈદુઓ પર સરજાતાં આરોહ-અવરોહનાં અલગ 
અલગ ધ્વનિકંપન, ઉક્તિની લયસપાટીમાં વિશેષ 
મ્કારનાં તરંગ-સંચલનો નિષ્પન્ન ડરે; તો. ધ્વનિની, 
કાલપરક હ્રસ્વતા કે દીર્ઘતા, લયશ્રૃતિની લઘુતા કે 
ગુરુતાને ધોરણે સંકુચન/ વિસ્તરણનું નિયમન કરે. તો. 
વળી, ઉક્તિ-અંતર્ગત નિયત સ્થાનો પર વરતાતા 
સબળ વા અલ્પબળ વજનથી ઊપસતાં લયબિંદુઓ 
ભાવની. તાર-ઉત્કટતા કે મંદ્રતાને વ્યંજ્તિ કરે. છેલ્લી 
બાબત રહી આવર્તનની. ધ્વનિ, ધ્વનિસમુચ્ચય, 


શબ્દગુચ્છ કે વાક્યાંશનાં આવર્તનો, ને એવાં 
આવર્તનોના સાતત્યક્રમ (પલ્તૃપલા૯$)નું 


ઓછાવત્તાપણું જ ઉક્તિના - ને ઉક્તિશૃંખલાથી 
ગંઠાતા વાગ્બંધ (તાંડવ૦પ૫15૯માં અનુરણન કે 
નાદગુંજનની લયાન્વિત અર્ધસાંગીતિક આકૃતિઓના 
નિર્માણની શક્યતાઓ ઊભી. કરતું હોય છે. 
૪ 

મૌખિકતાના લિપિબદ્ધ ગઘપોતમાં ઉક્તિનાં 
કાલમાન અને શ્રૃતિગુણોની કારકતા કવા પ્રકારે પ્રતીત 
થતી. હોય એ. જોયા પછી, વાણીગત ઇતર લયનિબંધન 
કરતાં મૌખિકતાની ઉક્તિનો વાગ્લય ક્યાં ને કેવી રીતે 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯ : ૪૧ 


અલગ પ.ડી આવે છે એ મુદ્દા પર આવીએ. 
માત્રિક સંધિએકમોની મેળવણીની નિયમિત ને 
નિયત તરેહોનું આવતન, પદયલયની ખાસિયત. છે; 
જ્યારે ગદ્યમાં પદો અનિબદ્ધ હોય, છંદયુક્ત પાદબંધનો 
અભાવ હોય, અક્ષરોની સંખ્યા પણ અનિયત હોય, 
અક્ષરો કેવળ અર્થની અપેક્ષાથી યુક્ત હોય. 
(ઝનિવજપટ ઇત્ત લથા ઘાતિવતાલ્(મ | 
અથપિટ્યલ્ષત્યુત લેવ સુળીમેત લુધે: ॥ મસતનાટ્યશાહ્ધ). 
યતિ, વિરામ, છંદ, અક્ષરસંખ્યા - કોઈ કહેતાં કોઈ 
વાતે બંધન નહિ! કેવળ. પદસમુચ્ચયમાં અર્થાપેક્ષા 
જ્જ રડે (“થલિવિરાનત્છન્તોડક્ષરસહ્યાનિયળ: 
ણ્તષિટીન સૃુળવવમથશુમાર્વાતદાપેટ્યક્ષરળિ... ગ.મા.) 
આપણે એ યાદ શખવું જોઈએ કે સંસ્કૃત 
કાવ્યમીમાંસાએ, ગઘ્યનો લક્ષણનિર્દેશ, પદ્યાના અનુપંગે 
- એટલે પઘના વિરોધમાં ઉપસાવ્યો છે એટલે 


સ્વાભાવિકપણે એ નેતિવાચક રહે છે. પરંતુ, “ફ્ઢં તુ 
જેવ પરનજમત્વાહ મઘામિત્યુસ્યતે - એવાં અભિનવ 
- વચનમાં, અને '“છથાયાં તસ વહ્તુ 'યર્વિ 
વિનિર્યતળ્‌ । - એવી “સાહિત્યદર્પણ'કારની સ્થાપનામાં, 
ગઘલક્ષણસંદર્ભે '“ઠન' અને “સ-રસતા'ના સંકેતો, 
ગદઘયને નેતિપ્રદેશમાંથી બહાર કાઢીને લયસંપૃક્ત 
વિધિપ્રદેશની નાગરિકતાનો દરજ્જો અપાવનાગ નીવડે 
છે. પઠનક્ષમતા અને કથાડકુતિમાં વસ્તુની સ- 
રસત્તાનિરમિતિની ગુંજાશ : આ બન્ને ગઘ્યલક્ષણોમાં 
એની લયાત્મક પ્રકૃતિ પરત્વે પરોક્ષ સંકેત નથી ? “શાંત 
વાચન” (ડૉલ્તા *લ્લવાટ્ટ)ની. એકાકિતાનો આપણી 
કાવ્યમીમાંસાએ સમાદર કર્યો જ નથી. એટલે આ પઠન 
તતત્વતઃ, ગ્રંથસ્થ પ્રચ્છન્ન મૌખિકતાનો, એની. પૂરી. 
અદબ જાળવીને થતો, પ્રગટ આવિષ્કાર છે. સ-રસતાની 
ઘટના, જોકે, નિતાન્ત લયનિર્ભર હોતી નથી એ સાચું, 
પરંતુ રસવિધાનમાં લયતત્ત્વનું પણ સર્જનાત્મક 
યોગદાન તો હોવાનું જ. 

ભાષિક ને સાહિત્યિક માધ્યમ તરીકે ગદ્યમાત્ર 
લયની સાપેક્ષતાનો આગ્રહ તો રાખે. સવાલ માત્ર 
ગદ્યના અલગ અલગ કિસ્સાઓમાં લયસંઘટનાનાં 
પરિમાણોના ગુણાત્મક ને માત્રાત્મક તારતમ્યનો રહે. 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૪૭ 





આપણે આગળ નોંધ્યું તેમ પદ્યમાં પ્રતીત થતા 
લવસંચારની નિયતતા ને નિયમિતતાને મુકાબલે, 
ગદ્યનો અંતર્ત્રથિત સામાન્ય લય અનિયમિત, ને નિયત 
ભાતો (2 લ5)વી સમાન આવર્તકતાના 
અભાવવાળો હોય. મ॥ત્રિક સંધિએકમોની ગોઠવણીની 
આકૃતિનું પૃથક્કરણ તો કોઈ પણ ગદ્યખંડમાંથી તારવી 
શકાય. થોડુંક ઝીણું કાંતીએ તો આવાં સંધિએકમોની 
સમ/વિષમ સન્તિધિઓમાંથી કશીક આકૃતિ 
(તલ્યાંછા1) પણ ચીંધી શકાય.-પરંતુ ગદ્યમાં પ્રતીત થતો. 
સામાન્ય લય, અભિવ્યક્તિની સચોટતા, વિશદતા, 
પ્રતિપાદનની તર્કબદ્ધ ક્રમિક્તા વા નિર્પણની 
પારદશિતામાં જ અદષ્ટપણે સંચરણશીલ હોય. ગદ્યની 
સુખપાઠ્યતા, સુગ્રથિતતા ને સેન્દ્રિય એકતા સાધી 
આપવા પૂરતી જ એની ઉપકારકતા હોવાની. જ્યારે 
મૌખિકતાનિર્ભર ગધનો સાંત પ્રવાહ તો આરોહ- 
અવરોહના દોલાયમાન ઉક્તિતરંગો, આવર્તનોની 
કિસમકિસમની વીપ્સાથી ઝંકૃત નાદવલયો, 
શબ્દભારના તાનપલટા, કાકુઓ ને અનુલ્લેખ્ય 
ઉદ્દગારોના બુદ્બુદોથી સતત આંદોલિત થતો રહે. આ 
ઉપરાંત કથનની આખીયે પરિપાટી, સામાન્ય પઠન કે 
કથનથી ઊફરી રહીને, પોતાની સાવ અનોખી ને 
આગવી કંઠયસપાટી પર જ વિચરવાનું પસંદ કરે. આ 
ગદ્યના ઉક્તિબંધના ભાપિક એકમો ને અક્ષરમાત્રાના 
સંધિએકમોની મિલાવટમાં, ક્વચિત્‌ પધ્યબંધનાં 
આવર્તનોની, લયનિયમિતતા સાથે આંશિક મળતાપણું 
પણ દેખાય, એ કારણે એને “વૃત્તગન્ધિ' ગદ્ય તરીકે 
ઓળખાવવાની લાલચ થઈ આવે; અથવા ક્યાંક 
દેખાતી અર્ધસાંગીતિકતાને કારણે, “સંગીતરરત્નાકર 
નિર્દેશે છે એવું, “ગદ્યગાન' કહેવા પણ પ્રેચઈએ; કાં 
તો રા. વિ. પાઠક કહે છે તેમ, “લાગણીવાળું ગદ્ય 


૧. સદ્‌. પાઠકસાહેબે પોતે સાંભળેલા પવા ઓ ઉપરાંત 
કોશિયા દ્વાગ લાંબા રાગે ગવાતા ચધૈયા, સ્ત્રીઓ દ્વારા ધતી મૉ- 
કાણ, ડાકલાં વખતે ધૃ્મતા ભૂવાના ઉદગારો અને હરિકીર્તનકારો. 
વાર્તકાશે, કથાક્ારોના કથાકઘનમાં આરોહ-અવરોહયુક્ત ગઇના 
સંદર્ભો આપી, આ અભિપ્રાય વ્યક્ત કર્યો છે. જુઓ : “બૃહદ્‌ 
પિંગળ' (૧૯૫૩), પૂ. ૧૨૬. 


બ્ટ્ 


આજ સુધી આપણે ત્યાં સ્વરોના આરોહ-અવરોહથી 
બોલાતું... અત્યારે પણ ગદ્ય ગવાય છે” એવા 
અભિપ્રાયમાં ડૌડું ઘુણાવી દઈએ છીએ. હકીડતે, 
મૌખિકતાના ઉક્તિસ્તરે અંકાતું ગદ્ય, 'રાગયુક્ત', 
“ૃત્તગન્ધિ', “ગધગાન', “ગવાય તેવું ગદ', 
“અપદ્યાગદ્ય', “ડોલનશૈલી' - આમાંની કોઈ પંગતમાં 
મૂકી શકાય એમ નથી. વળી, “લહેકાથી ઉચ્ચારાતા 
ગદ્ય' તરીકેની ઓળખ આપી, છૂટી જવાનું વલણ તો 
વિવેચનની, વૈચારિક પલાયનવૃત્તિનું પ્રમાણ બને. 
સદ્ગત પાઠકસાહેબે જે દાખલા ટાંક્યા છે એમાં 
સમૈયા, પવાડા તો ગેય જ હોય; સ્ત્રીઓની મોં-કાણ - 
મરસિયા (તાત નહિ - માં શબ્દોદ્ગારોનો 
શ્રુતિવિસ્તાર, અને ખાસ તો. વિલાપની ખરલમાં ઘૂંટાતા 
સ્વરપુટનું સાંગીતિક દ્રવ્વ આરોહ-અવતરોહના અતિ 
નિલંબનથી કરૃણ - શોક - ને ઘાટો બનાવે. 
હરિકથાકારો, વાર્તાકારો અને કથાવાચકો - આ 


ત્રણેયની કથનરીતિ મૌખિક પ્રસ્તુતિપરક 
(૭9૯10111) હોય છે; પરંતુ ત્રણેયમાં 


ગઘોક્તિઓની કંઠ્ચસપાટીઓ અલગ અલગ ઢંગની 
હોય છે. સાચી વાત તો. એ છે કે ગદ અને પદ્યના 
અંતરાલમાં ખરી રીતે તો ગધના સીમાંત પ્રદેશમાં 
વસવાટ કરતા ઉક્તિબંધોની શાસ્ત્રીય તપાસ કરવાની 
દિશામાં આપણું તિવેચન ઊણું ઊતર્યું છે. ગઘ-પદય 
વચ્ચેના અલ્યક્ષુણણ ઇલાકામાં, પ્રસતુતિની. નોખીનોખી 
ઢબને કારણે કથનપદ્ધતિની વિવિધ રીતિઓ ચલણમાં 
હતી, આ કથનરીતિઓનું વૈવિધ્ય, પ્રસ્તુતિ 
(9૯0િપતત્યના તબક્કે જે લયવિચ્છિતિ સરજે છે 
એનાં આકલન ને પૃથક્કરણ કાંઈ એકલી 
કાવ્યમીમાંસ!, વ્યાકરણ કે પિંગળનો જ પ્રદેશ નથી; 
એમાં' તો લોકવિદ્યા ઉપરાંત વાગ્મિતા (4૫૦૬૦4ત્ડ), 
સંગીત અને નાટ્ય - લયમીમાંસાની વિધવિધ 
શિસ્તનો સહિયારો. પુરૂષાર્થ જ પરિણામદાયી બની 


શકે, આવી. આંતરવિદ્યાકીય શિસ્તની જાણકારી ને 
સજ્જતાથી આ મૌખિકતામાં વિહરતી ગદ્યોક્તિના 
લયસંકુલોનું વ્યાકરણ સમજી શકાય, 
નિઝ 
નમાલી ને નિઃસત્ત્વ ભાપિક ઘટના તો લયથી 
સર્વથા અસ્પૃષ્ટ ને ટાઢીબોળ હોય છે, જ્યારે ગદ્યનો 
સામાન્ય લય, એની. ઉપસ્થિતિના વિશિષ્ટ સંદર્ભમાં, 
સતત સંચરણશીલ રહીને, અદીઠ સૂત્રરૂપે, એકતાની. 
ને સુગ્રથિતતાની મુદ્રા એના ધારક ગધ્યખંડને ઉપસાવી. 
આપે. પરંતુ મૌખિકતાનો વાગ્લય તો ઉક્તિબંધના 
સળંગ વહનમાં, પ્રત્યેક ધારામાં સતત ધબકતો રહે. 
એની. આ ગતિશીલતા તથા જીવંતતાને લીધે આવું ગદ્ય 
પણ હયુંભયું, આંતરે આંતરે ઉદ્રેકના મૃદુ-તીવ્ર સંચારને 
ઝીલતું ને તાજપભરી સોડમથી મઘમઘતું રહે છે. 
નિત્યવ્યવહારના બોલચાલની કથ્યસપાટી કરતાં એનું 
ઉક્તિસંચરણ અળગી સપાટી પર થતું હોય છે; તો 
શિષ્ટ સાહિત્યિક પઠન કરતાં પણ એનો કંઠવ્યાપાર 
નોખો પડી આવે છે, એના આંતરગ્રથનની કથ્ય 
સામગ્રી તો એ બોલચાલનાં વાણીરૂપોમાંથી ઉપાડે છે, 
એ. સાચું; કહો કે એનો આખોયે પિંડ નકરાં કથ્ય 
રૂપોથી બંધાય છે; પરંતુ એની. સંકલના - એટલે કે 
કથ્યરૂપોની આંતરિક અન્વિતિ - માં અને પ્રસ્‍તુતિના 
કંઠિલ 1૦॥લ્માં લયવિન્યાસનાં અવનવાં સંકુલો 
સાકારિતિ થતાં રહે, એને માત્ર “લહેકા' ગણી કાઢવાની 
ભૂલ આપણે કરી બેસતા. હોઈએ છીએ. જો એ માત્ર 
ઉચ્ચારણના લહેકાની વ્યક્તિપરક સ્થૂળતાને જ 
સંકેતિત કરતાં હોય તો એની એસ્થેટિક અપીલ કેમ 
હોઈ શકે? વાસ્તવમાં તો પ્રત્યક્ષ પ્રસતુતિની નરી 
અંગતતાને બાદ કરીએ તો, મૌખિકતાની પરિપાટીમાં 
પ્રતીત થતા ચઢાવ-ઉતરાવ, દુતિ કે વિલંબન, થડકારા 
કે કંપનનાં આંદોલનોનો ધ્વન્યાલેખ એની રસકીય 
પ્રભાવકતાને પ્રમાણિત કરનારો નીવડે છે, 
તિ 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૪૮ 


નરસિંહ મહેતાનાં પદો : કર્તૃત્વનો કોયડો 


કૃષ્ણલીલાનાં પદોના કર્તૃત્વની તપાસ 





[ગતાંકથી ચાલુ] 

કૃષ્ણલીલાનાં પદોના કર્તૃત્વનો પ્રશ્ન ઉકેલવાનું 
થોડું વધુ મુશ્કેલ છે. જ્ઞાનવૈરાગ્યનાં પદોમાં 
ભાવવિચારની બદલાતી સૃષ્ટિનો જે એક આધાર 
ક્તૃત્વના નિર્ણયમાં આપણે લઈ શકીએ. છીએ તે અહીં 
લગભગ પ્રાપ્ય નથી. કૃષ્ણલીલાનાં પદોમાં જે 
ભાવછટાઓ જોવા મળે છે તે પરંપરાગત છે, એનો 
એક સમાન દોર છે અને એમાં જૂનાં અને નવતર 
તત્વોનો ભેદ કરવો શક્ય નથી. એટલે આપણે પદની 
હસ્તપ્રતમાં પ્રાપ્તિના સમય ઉપરાંત પદાવલી, પદથબંધ 
આદિનો જ વિશેષપણે આધાર લેવાનો રહે છે. આ 
આધારોની ભૂમિ થોડી લપસણી હોય છે. તેમ છતાં 
આ આધારો. અને કેટલીક અન્ય માહિતીનો ટેકો લઈ 
આપણે. કર્તુત્વનો પ્રશ્વ વિચારી તો જરૂર શકીએ. 

સં. ૧૭૦૦ સુધીની જૂનામાં જૂની બે પ્રતો પછી 
એમાં ન હોય એવાં કૃષ્ણલીલાનાં પદો સં. ૧૭૪૧થી 
સં. ૧૯૨૦ કે પછીની અને લે.સ; વગરની કેટલીક 
પ્રતોમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. પણ આ બધાં પદોને કંઈ 
અનધિકૃત માનવાપણું ન હોય. લુપ્ત થયેલી કોઈ જૂની 
પ્રતમાંથી પણ પદો. આવેલાં હોઈ શકે. પણ ઘણા મોડા 
સમયે પહેલી વાર પ્રાપ્ત થતાં પદો પ્રત્યે શંકાની 
આંગળી ચીંધી શકાય. આથી આપણે પદોની પ્રાપ્તિના 
સમયના છેલ્લા છેડાથી આપણી તપાસ આરંભીએ એ. 
યોગ્ય ગણાશે. 

સં. ૧૯૦૦ પછીની નોટબુકો (ફા ૨૭)માંથી બે 
પદો પ્રાપ્ત થાય છે અને એ નોધપાત્ર છે કે એ પદો માત્ર 
આ નોટલબુકો (અને બરસિંહ મેહેતાકૃત 
કાવ્યસંગ્રહ')માંથી પ્રાપ્ત થાય છે, અન્ય કોઈ 
હંસ્તપ્રતમાંથી નહીં. એમાંથી “તારી મોરલીએ મન 
મોદ્યાં રે' એ પદ (જે. શૂં. ક. ૧૦૧, પૃ. ૧૯૪)ના ઘણા 
અંશો લોકગીતમાં મળે છે (જુઓ “લોકગીતોમાં 
કૃષ્ણભક્તિ', સંપા. હસુ યાજ્ષિક, ગીતક્રમાંક ૪૧૩ અને 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૪૯ 





જયંત કોઠારી 


૪૧૯). ઉપરાંત અહીંનો “તાવ્યાં ઘી સાકરમાં ભેળ્યાં' 
એ પાઠ એ લોકગીતોને આધારે (“ઘી તાવીને મેં છાસમાં 
રેડ્યાં') “તાવ્યાં ઘી તકરમાં ભેળ્યાં' એમ સુધારી શકાય 
છે. બીજું પદ “લેશું મહીડાનું દાણ' (જે. શું. ક. ૧૬૨, 
પૃ. ૨૧૭) એમાંના “નારી-ઉતારણાનાદ' (-નારીનો નાદ 
ઉતારનાર) જેવા વ્યુત્ક્રમ સમાસને કારણે સંદિગ્ધ 
પ્રામાણિકતાવાળી રચના બની જાય છે. આટલી મોડી 
પ્રતનાં એ બે પદોને નરસિંહ મહેતાની પ્રામાણિક 
રચનાઓ માનવા માટે કોઈ કારણ જણાતું નથી. 

સં, ૧૯૨૦ની પ્રત (દ ૩૩)માં પહેલી વાર પ્રાપ્ત 
થતું એક પદ છે - “હળવે હળવે હળવે હરજી મારે 
મંદિર આવ્યા રે' (જે. શું. ક. ૪૭૮, પૃ. ૩૫૦). દરેક 
પંક્તિમાં એક શબ્દની ત્રણ વાર આવૃત્તિ એ નવતર 
શૈલીતત્ત્વ છે, “મહેતા નરસૈંયા' એવી નામછાપ છે અને 
કદાચ મોડા સમયનો ગણાય એવો “ઘરનો ધંધો' એ 
ભાષાપ્રયોગ છે. આ બાબતો આ પદના 
નરરસિંહકર્તૃત્વને સંદિગ્ધ બનાવે. 

સં. ૧૯૧૦ની પ્રત (ફા ૧૦)માંથી પ્રાપ્ત થતાં બે 
પદ - “હરિજી વિના હું રહી ન શું” (જે. શું ક. ૧૯૧, 
પૃ. ૨૩૦) તથા “લટકો તારો લાખ સવાનો' (જે. શું. ક. 
૩૪૪૭, પૃ. ૨૯૯૦માં ભાવવિચાર અને પદાવલી વગેરેની 
દષ્ટિએ કોઈ પરાયું તત્ત્વ વરતાતું નથી, પણ આ પદોની 
મોડા સમવે પ્રાપ્તિ એના કર્તુત્વને સંદિગ્ધ બનાવે. આ 
બન્ને પદો માત્ર આ જ પ્રતમાંથી (તથા “નરસિંહ 
મેહેતાકૃત કાવ્યસંગ્રહ'માંથી) પ્રાપ્ત થાય છે. 

સં. ૧૮૯૪ની પ્રત (દ ૩૦માંથી મળતાં ત્રણ 
પદમાંથી “સાસરિયા દેખે મારા વહાલા' (જે. શું. ક. 
૪૮૯, પૃ. ૩૫૪માં કેટલીક અભિવ્યક્તિ કઢંગી છે. 
'પ્રીતલડી કરતાં શું કીધી, કઠણ પડી છે હાવું રે', 
“જરસૈંયાચા સ્વામી સંગ રમતાં બેસીશું ગોઠે રે' આ 
પદ આ એક જ પ્રત (અને “નરસિંહ મેહેતાકૃત 
કાવ્યસંગ્રહ')માંથી પ્રાપ્ત થાય છે. બીજાં બે ૫દ “આજ 


બ્ટ્શ 


મારાં નયણાં સફળ થયાં' (જે. શું. ક્ર. ૭૦, પૃ. ૧૭૭)માં 
“વિહારીલો / વિહારિયો' શબ્દનો તથા “રતી મોલ, ધરો, 
માર વહાલા” (જે. શું. ક. ૯ર, પૂ. ૧૮૮)માં 'જૂડી' 
શબ્દનો પ્રયોગ કંઈક નવીન લાગે છે. પણ આ પ્રતને 
કેટલી શ્રદ્ધેય ગણવી તે જ પ્રશ્ન છે એ આપણે જ્ઞાન- 
વૈગગ્યનાં પદોની ચર્ચા વખતે આગળ જોયું છે. 

સં. ૧૮૯૨ની પ્રત (૬ ૨૯)માંથી મળતા “ગૌ 
ચારીને ઘેર આવે' એ પદ (જે. બાળલીલા ક્ર. રર, 
પૃ. ૧૪૪0માં “છોગલાં મૂકી મૂકી આવે' એ પ્રયોગ 
કંઈક જુદો ભાસે છે, પરંતુ પદની, મોડી પ્રાપ્તિ એ જ 
કર્તુત્વને, સંદિગ્ધ બનાતનારી મુખ્ય બાબત, 

એકમાત્ર સં. ૧૮૯૦ની પ્રત (૬ ૨૮ અને 
“નરસિંહ મેહેતાકૃત કાવ્યસંગ્રહ')માંથી મળતા “મને 
કૃષ્ણ જોયાના કોડ' એ પદ (જે. શું. ક્ર. ૨૯૮, પૃ. 
૨૮૧માં શામળિયાને વર તરીકે મેળવવાની. 
અભિલાષા છે અને “લાગું ઉમિયાજીને પાય' તથા 
“શંભુ! કરું તમારી સેવ' એમ સાથે શિવભક્તિ 
જોડવામાં આવી છે. આ જાતનાં નિરૂપણો જૂનાં પદોમાં 
હોવાની સંભાવના. જણાતી નથી. આખા પદનો. સૂર 
નવો છે ને. એની, પ્રામાણિકતાને સંદિગ્ધ બનાવે. છે. 
કદાચ પદયાબંધ પણ નવીન હોય. 

સં. ૧૮૧૯ની પ્રત (ઇ ૨૧)માંથી મળતાં ત્રણ 
પદોમાંથી એક “કહાનજીએ કામણિયાં શાં કીધાં રે' 
(જે. શૂં. ક. ૯૯, પૃ. ૧૯૧) એ. પદ માત્ર આ એક 
જ પ્રતમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. “ઘરનો ધંધો? જેવા કોઈક 
પ્રયોગો, નવતર ભાસે છે, બીજું એક પદ “પંથડો 
નિહાળતી રે' (જે. શૂં. ક. રર, પૃ. ૧૫૫) ભાગવતના 
રસલીલાના એક પ્રસંગને અનુસરે છે અને એમાં પણ 
“પીતાંબર-પગલાં' જેવા કોઈ પ્રયોગ નરસિંહ-કર્તૃત્વની 
શંકા પ્રેરે એવા છે. આ પદમાં બે ચરણ વચ્ચે '' 
ધ્રુવા પ્રયોજાયેલી છે તે તો. નવતર તત્ત્વ જ છે, પૂર્વે 
મળતું નથી. ત્રીજું “જશોદા! તારા કાનુડાને વાર રૈ' 
(જે. બાળ. ક્ર. ૧૭, પૃ, ૧૪૧) આપણું મનગમતું સુંદર 
પદ છે. પણ ગોપી જશોદાને ફરિયાદ કરે એ ઘટક 
જૂનાં પદ્દોમાં મળતો. નથી અને આટલી મોડા સમયની 
મતમાંથી પહેલી તાર પ્રાપ્ત થતાં પદોની પ્રામાણિકતા 
શંકાસ્પદ જ ગણાય. 


બભ્ટ્શ 





સં. ૧૮૬૭ની પ્રત (દ ૨૦માંથી પહેલી વાર 
પ્રાપ્ત થતું પદ એક જ છે - “આ ત્રક્તુ રૂડી રે મારા 
વહાલા !' (જે. શું. ક. ૭૭, પૃ. ૧૮૦). વિવિધ પદાર્થોને 
લગાડાતા “રૂડું વિશેષણની અનેકાવૃત્તિથી આ પદ 
રચાયેલું છે. આ શૈલી, જૂનાં પદોમાં પણ જોવા મળે 
છે, પરંતુ પદની, મોડી પ્રાપ્તિનો પ્રશ્ન તો. રહે જ છે. 

સં. ૧૮૫૧ની પ્રત (૬ ૧૮)માંથી મળતા 
“છાનોમાનો આવ્યો કહાન' (જે. શૂં. ક. ૧૦૧, પૃ. 
૧૯૨) એ પદમાં “'મોરલીમાં ભૈરવ ગાયો' એમ રાગનો 
નિર્દેશ છે તે નરસિંહનાં પદોમાં વિરલ જણાય છે. 
પ્રતમાંથી મળતા. બીજા પદ “ચૂડલો, સોનાનો. લાવે” (જે. 
શૂં. ક. ૪૩૭, પૃ. ૩૩૩)માં “ચોળી ઉતારી' એવી, ખુલ્લી 
વીગત નરસિંહમાં અન્યત્ર છે કે કેમ એ તપાસનો 
વિષય છે. પણ પદોની મોડા સમયે પ્રાપ્તિ એના કતૃંત્વ 
વિશે શંકા પ્રેરે જ. 

સં. ૧૮૫૨ની. પ્રત (દ ૧૧) ૩૨ જેટલાં પદ 
પહેલી વાર આપે છે અને એ રીતે ઘણી નોંધપાત્ર બની 
રહે છે. એમાંથી ૧૬ જેટલાં પદ તો માત્ર આ જ 
પ્રતમાંથી (અને “નરસિંહ મેહેતાકૃત કાવ્યસંગ્રહ'માંથી) 
મળે છે. પહેલાં આપણે, આ પદોની યાદી, કરી. લઈએ. 
માત્ર આ જ પ્રતમાંથી જે પદો મળે છે તે પરત્વે કૌંસમાં 
“એક જ' એવી નોંધ કરી છે : 
૧. વાંસલડીએ વીંધાણી વનિતા (જે. શું. ક. ૧, પૃ. ૧૪૮, એક જ) 
ર. વહાલ ધરીને વહાલા સાથે. (જે. શૂં. ક. ૧૩, પૃ. ૧૫૧) 
૩. વૃંદાવનમાં મહારસ ઝીલે (જે. શૂં. ક. ૧૪, પૃ. ૧૫૨) 
૪. વૃંદાવનમાં વિલસે વનિતા (જે. શં. ક. ૧૫, પૃ. ૧૫૨) 
પ. રાસ રમંતા રઢિયાળો વહાલો (જે. શું. ક. ૨૧, પૃ. ૧૫૫, એક જ) 
૬. જેમ જેમ વહાલો વેણુ વજાડે (જે. શૂં ક્ર. ૨૬, પૃ. ૧૫૮) 
૭ મંડળમાં મહાલંતો વહાલો (જે. શૂં, ક. ૪૩, પૃ. ૧૬૬) 
૮. પ્રેમે પ્રેમદા પિયુતી સંગે (જે. શં. ક. ૪૪, પૃ. ૧૬૭) 
૯. ચાંદલિયાનો. ચટકો રૂડો (જે. શૂં. ક. ૪૫, પૃ. ૧૬૭, એક જ) 
૧૦, રમઝમ રમઝમ નેપુર વાજે, તાળી ને વળી તાળ રે (જે. 

શૂં, ક. ૪૭, પૃ. ૧૧૮) 
૧૧, ઝમઝમ નાદે નેપુર વાજે (જે. શૃં. ક ૪૯, પૃ. ૧૬૮) 
૧૨, શામળિયો ને શ્યામ સજિયાં (જે. શું. ક. ૫૧, પૃ. ૧૬૯) 
૧૩, રમઝમ રમઝમ નેપૂર વાજે, વૃંદાવનની માંહે રે (જે, શું. 
ક્ર. પર, પૃ. ૧૧૯, એક જ) 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૦ 


૧૪. આનંદે આલિંગી વહાલે (જે. શું. ક. પ૩, પૃ. ૧૭૦, એક જ) 
૧૫, દેવ દુંદુભિ અંબર વાહે (જે. શું. ક. પ૪, પૃ. ૧૭૦, એક જ) 
૧૬, રમઝમ રમઝમ નેપુર વાજે, પાય ઘૂઘરડી ઘમકે રે (જે. 
શૂં. ક. પપ, પૃ. ૧૭૦, એક જ) 
૧૭. નેપુર્યાંનો ઠમકો વાજે (જે. શૂં. ક. ૫૧, પુ. ૧૭૧, એક જ) 
૧૮. રાતલડી રઢિયાળી રૂડી (જે, શું. ક. ૫૭, પૃ. ૧૭૧, એક જ) 
૧૯. મધ્ય રયણી મોહનની સાથે જે શું. ક. ૫૮, પૃ. ૧૭૧, એક જ) 
૨૦. ગર્વભરી ગાયે રે શ્યામા (જે. શું. ક. ૫૯, પૃ. ૧૭૨, એક જ) 
૨૧, શોભાસાગર શામળિયો તે (જે. શું. ક્ર. ૬૦, પૃ. ૧૭૨, એક જ) 
૨૨. ભમરી દેતી ભામિની ભાવે (જે. શૃં. ક. ૧૨, પૂ. ૧૭૩, એક જ) 
૨૩, ઘૂઘરડીને ઘમકે ગોરી (જે. શું. ક. ૬૪, પૃ. ૧૭૩, એક જ) 
૨૪. ધન્ય ધન્ય જોડી, ધન્ય ધન્ય લીલા (જે. શૃં. ક. ૭૨, પૃ. ૧૭૮) 
૨૫. જાદવ. જમુના કાંઠડે રે (જે. શૂં. ક. ૭૫, પૃ. ૧૮૦ 
૨૬. મારું મન મોદ્યું રે સખી (જે શું. ક. ૧૦૭, પૃ. ૧૯૫) 
૨૭. વહાલો વાંસલડી વાહે રે (જે. શં. ક ૧૧૩, પૃ. ૧૯૮, એક જ) 
૨૮.ગોરી!તારાં નેપુર રણઝણ વાજણું રે (જે. શૂં. ક. ૧૨૩, પૃ. ૨૦૨) 
૨૯. તારા દિલડાની વાત મેંજાણી રે (જે શૂં. ક. ૧૬૩,પૃ. ૨૧૭, એક જ) 
૩૦. સખી મુને શામળિયો વહાલો (જે. શૃં. ક, ૧૯૮, પૃ. ૨૩૨, એક જ) 
૩૧. મારો રૈ મોહન મલપંતો મંદિરિયામાં આવે રે (જે. શું. ક. 
૨૨૩, પૃ. ૨૪૩, એક જ) 
મારો મોહન મલપંતો. મારા મંદિરિયામાં આવે રે (જે. શું. ક. 
૩૩૯, પૃ. ૨૯૧, એક જ) 
૩૨. જેમ જેમ નીરખું શામળિયાને (જે. શૂં. ક્ર. ૪૩૫, પૃ. ૩૩૪, 
એક જ) 
યાદ કરીએ કે આ પ્રતને રજની દીક્ષિતે 
અવિશ્વસનીય ગણી છે. વસ્તુતઃ આ પ્રતનાં પદોમાં 
અભિવ્યક્તિની કેટલીક વિશિષ્ટ કહેવાય એવી લઢણો 
પકડાઈ આવે. છે, જે કોઈ જુદી કલમનો ભાસ કરાવે. 
ડવચિત્‌ વસ્તુતત્્વ પણ નવતર મળી આવે છે. શૃં.ક. 
૧૨૩નું પદ આખું જોવા જેવું છેઃ 
ઝોર તર નેષુર ર%ઝ% ૧૮૦૪૪૮ રે, 
વાશ્્યાં કાંઈ માઝ% રત મોઝાર 
સૂતું નગર બાઇું જગા/ડેયું 
તે તો તાહચાં ઝાંઝરનો ઝમકાર. રૃ 
સજલડી ઢંઢોળી હું પાછી ફર રે, 
“ ખિંજુડો તે પોઢયો પડોશણ પસ, 
એક ને અનેક વહાલો થરો ભોગવે રે, 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૧ 





અમને નહે અમારાની આશ. ર 
ડૂ હોય તો ઢ/કીને મૂકીએ રે, 

સાવર ઢંડ્યો ક્યમ જાય ? 
મનનો મનો હોય તો કાઢી મૂર્કીએ રે, 

પરણ્યો કાઢી ડેમ શુક? ફઝ 
જારે આંગણે અંબો મહોરિયો રે, 

ગળવ લાગી છે કંઈ સખ, 
ઊઠી ને અરગ, કરભુજી ૪/તળ રે 

છું રે જેહું ને છું રે ચાખ. ૪ 
મારે આંગણ દ્રાખ બિજેરડી રે, 

બિચ બિચ રોષ તે ન#ગરવેલ, 
નરરયાચો સ્વાજી મંદિર પધારિયો રે, 

હૈું થયું છે કોમળ ગેહેલઃ. પ 

પદમાં ત્રણ પરસ્પર અસંબદ્ધ ઘટકો ભેગા થઈ 
ગયા હોય એમ નથી લાગતું? પહેલી કડીમાં જાણે 
કીૌઈ અભિસારિકાનું ચિત્ર છે, જેમાં ઝાંઝરનો ઝમકાર 
આખા નગરને જગાડી દે છે. બીજી-ત્રીજી કડીમાં 
પિયુ / પરણ્યાના બહુસ્ત્રીવલ્લભત્વની વાત છે. ચોથી- 
પાંચમી કડીમાં પ્રભુજી પાતળાને ફળો આરોગવાની 
વિનંતી છે. એ સ્પષ્ટ છે કે આ ઘટકો સંધાતા નથી, 
પરસ્પર અથડાય છે. કૃષ્ણના બહુસ્ત્રીવલ્લભત્વની 
વાત નરરસિંહનાં જૂનાં પદોમાં છે, પણ પિયુડાને ક્યાંય 
પડોશણની પાસે પોઢેલો બતાવ્યો જણાતો. નથી. અહીં 
તો વળી પિયુડાને “પરણ્યો” કહ્યો છે. એ કૃષ્ણને કેવી 
રીતે લાગુ પડે? એથી તો આ કોની વાત છે એનો 
સંશય થાય છે. ભગવાનને ભોજન કરાવવા વિષયક 
“થાળ' નામની રચનાની મધ્યકાલીન પરંપરા છે, પરંતુ 
નરસિંહનાં જૂનાં પદોમાં એ વસ્તુ ખાસ દેખાતું નથી. 
અહીં ફળ વેડીને ખવડાવવાની વાત છે તે પણ નવતર 
છે. “કૂવો હોય તો ઢાંકીને મૂકીએ રે, સાયર ઢાંક્યો 
કેમ જાય' એ લોકસાહિત્યસહજ દષ્ટાંત ને 'બિચ 
બિચ' એ હિંદી પ્રયોગ એ પણ અભિવ્યક્તિની જુદી 
છટા પ્રગટ કરે છે. મધ્ય ધરુવા “રે'નો વિનિયોગ પણ 
અહીં છે. આ પદની પ્રામાણિકતા ભારે શંકાસ્પદ છે. 

અહીં એક પદ (ણં. ક્ર. ૩૫) “નરસૈયો દાસ' 
એવી નામછાપ સાથે મળે છે, જે નામછાપને રજની 
દીક્ષિતે અન્યકર્તૃત્વસૂચક માની છે. આ પદમાં મળતાં 


બ્ટ્શ 


“'શધામાધવ' એ પ્રયોગ તથા “ગાય, શીખે ને સાંભળે... 
તેનો હોજો વૈકુંઠ વાસ' એ. ફલશ્રુતિને એમણે એ. 
“નરસૈંયો દાસ'ની લાક્ષણિકતા તરીકે અલગ તારવી 
છે. “નરસૈયો દાસ' એ નામછાપ જૂનાં પદ્દોમાં એક 
સ્થાને મળે છે (શા. ક્ર. ૯ર) ને '“રાધામાધવ' એ પ્રયોગ 
પણ ક્વચિત્‌ મળે છે (૨૧૧, ક્ર. ૧૫૫), પણ અહીં 
છે તે ફલશ્રુતિ મળવા સંભવ નથી. ઉપરાંત આ પદ 
સં. ૧૭૯૯ની. પ્રતમાં નીચેની વધારાની પંક્તિઓ સાથે 
મળે છે (જે. શૂં. ક્ર. ૧૮,પુ. ૧૭૫) : 
અમને રાસ રમ/ડ, વહલા / મઉરો વંશ વગાડ, વહાલા 
વૈકુંઠથી વૃંદાવન રૂડું, તે અમને દેખટડ વહાલ, / 
આ પઘબંધ તો નવતર જ છે અને પદના 
નરસિંહ-કર્તુત્વને બાધક બની. જાય છે. મધ્ય ધ્રુવા 'ે'નો 
વિનિયોગ અહીં તેમ જ શું. ક. ૧૦૭માં પણ મળે છે. 
ભાગવતમાં રાસલીલાપ્રસંગે કૃષ્ણ અંતધાનિ થઈ 
ગયા અને ગોપીઓ એમને શોધવા નીકળી એવું વર્ણન 
આવે છે. આ વિષયનું એક નાનકડું પદ અહીં છે. (શું. 
ક. ૨૧). આવું જ એક પદ સં. ૧૮૧૯ની પ્રતમાં 
આપણે આગળ નોંધ્યું છે. ભાગવતનો આમ સીધો 
પડઘો જૂનાં પદોમાં જણાતો નથી. 
અહીંનાં પદોમાં એક અલાયદું શૈલીલક્ષણ જોવા 
મળે છે તે છે પદસાંકળી. (જૂનાં પદોમાં એક સ્થાને 
પદસાંકળી જોવા મળે. છે.) એક પદની. અંતિમ પંક્તિના 
શબ્દો બીજા પદના આરંભે આવે છે. જુઓઃ 
શૂં. ક. ૧૩ (અંત)- 
આલિંગન અલવે શું આપી વહાલો ઉર પર લીધે રે, 
નરરૈવાચો સવારી રાસ રજડે, સકળ મનોરથ 
સીધ્યો રે. 
શું. ક. પ૩ (આરંભ)- 
અનંદે અહિંગી વહાલે, વહલી ઉર પર જી રે, 
વળી વિહાર કરે વિનતઇ શું, રકળ મનોરથ સૌજ રે. 
શું. ક. ૫૩ (અંત)- 
ભણે નરસૈયો સુરિન્દર મોલ, દેવ દુંદુભિ વાહે રે. 
શું. ક. પ૪ (આરંભ)- 
દૈવ દુદુંભિ અંબર વાહે, વરસે કુસુય અષાર રે. 
શૂં. ક. પ૪ (અંત)- 
ભે નરસૈયો રમઝમ રપ્ઝમ, રમઝમ નેષુર વાજે રે. 


લ્ટ્શ 





શું. ક. પપ (આરંભ)- 
રમઝમક રમઝ% નેમૂર વાજે પાય ઘૂથરડી જથડે રે. 
શું. ક. ૫૧૬ (અંત)- 
નરસૈયાચ સવજી રસમાં જેલસે, ધન્ય ધન્ય રૂ૭ રત રે. 
શું. ક. પ૭ (આરંભ)- 
રાતલ૭ી રઢિયાળી ૩૭, ઉઠયો શશિવર સોહે રે. 
શું. ક. ૫૯ (અંત)- 
રપઝમ રમઝમ રમત રંગે, મહાલે ચનિત્? *ંહે રે, 
કરુણ કીધી નરસૈયાને, ફૂલ્યો અંગ ન "વે રે, 
શું. ક. ૬૦ (આરંભ)- 
શોભાસ#ગર શ/થળિયો તે માનિ ગંહે રહાલે રે. 

વધારે ધ્યાન ખેંચે છે તે તો. વારંવાર સામે 
આવતી. કેટલીક અભિવ્યક્તિલઢણો છે: ઉર પર 
રાખવું / ધરવું / લેવું (શું. ક્ર. ૧૪, ૧૭, ૪૪, ૫૧, 
૫૨, પ૩, ૫૭, ૧૮, ૧૪), વાદે વાવું, / વાજવું / વજાડવું 
(૨૬, ૪ઝ, ૫૯, ૬૨, ૭૨), મંડળમાં મહાલવું (૪% 
૪૫, ૫૧, ૫૮), ભમરી દેવી (૪૫, ૪૯, પર, ૫૬, 
૬૨) વગેરે. ઉર પર ચખવું' નરસિંહનાં જૂનાં પદોમાં 
પણ મળે, પણ અહીં એ કર્તાની લઢણની ચાડી ખાય 
છે. અન્ય પ્રયોગો તો નવતર છે. “પાતળિયો/ પાતળો' 
(૧૩, ૧૨૩) શબ્દમાં લોકગીતનો રણકો છે ને 
'ગરબી' પણ અ-નારસિંહી હોવા સંભવ છે. નરસિંહની 
પૂરી પદાવલીનો. અભ્યાસ. થશે. ત્યારે, સંભવ છે કે, 
કેટલાક વધુ દાખલાઓ મળી આવશે. 

કેટલાંક પદ્દોમાં ભલે નરસિંહ-પરંપરા જ 
ઝિલાતી લાગે, પણ સં. ૧૮૫૨ની પ્રતમાં “નરસિંહ'ને 
નામે રચાયેલાં ઘણાં નવાં પદો દાખલ થયાં હોવાનું 
પ્રતીત થયા વિના રહેતું નથી. 

“નાનું સરખું ગોકળિયું' એ. પદ (જે. બાળ. ક્ર. 
૧૨, પૃ. ૧૩૯)માં વિચિત્ર ઘટના બની છે. પહેલી બે 
કંડીઓ સં. ૧૮૪૬ની એક પ્રત (ફા ૫)માંથી લઈ એની 
સાથે સં. ૧૭૦૦ લગભગની પ્રત (દ ૨)માંથી એક 
પદ (શા.કં. ર૨૨૫)ની. જોડવામાં આવી છે ! જૂની પ્રતના 
પદની પહેલી કડી છોડી દેવાથી પદની બધી 
પંક્તિઓનો એક સળંગ પ્રાસ હતો તે તૂટી ગયો છે 
એ લક્ષમાં રહ્યું નથી. બે પદોને આમ જોડી દેવાની 
પદ્ધતિ સ્વીકાર્ય નત ગણાય. ઉપરાંત સં, ૧૮૪૧ની 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: પર 


પ્રતમાંથી જે બૈ કડીઓ લેવાયેલી છે તે પદ સંપૂર્ણ 
રપે, પાઠાંતરો સાથે, “નરસિંહ મેહેતાકૃત 
કાવ્યસંગ્રહ'માં મળે છે ઉપ્ણજન્મવધાઈનાં પદ, ક્ર. ૮, 
૪૩૭) ને ત્યાં “કર જોડીને કહે નરસૈયો' એવી 
નામછાપ મળે છે. આ પદની જ પ્રામાણિકતા 
શંકાસ્પદ છે. 
સં. ૧૮૪૧ની બીજી પ્રત (વ ૨)માંનાં બે પદ 
“આંગણિયે મોહન મોરલી વાહી ગયો રે' (જે. શું. ક 
૧૦૪, પૃ. ૧૯૩) તથા “રજનો વિહારી બહેની મને 
સાંભરે રે' (જે. શું. ક. ૧૭૫, પૂ. ૨૨૨)માં મધ્ય ધ્રુવા 
“'નો વિનિયોગ છે, તથા. પહેલામાં “મીટનો મેળાવો', 
“મનનો મેલાપી' એ શબ્દો ને બીજામાં “પાતળો' શબ્દ 
ધ્યાન ખેંચે છે. એ પ્રતમાંના ત્રીજા પદ “ઓ વાજે 
વૃંદાવન મોરલી' (જે. શરું. ક્ર. ૬૬, પૃ. ૧૭૪)માં 
રાસપ્રસંગે “ચુઆ - ચંદન-કીચ મઓ' એવી વર્ણન- 
વીગત અને “જમુનાજળ લેઈ આરોગાવે, ચરણ તળાંસે 
નરસૈંયો' એવી હકીકત કંઈક જુદી પડતી લાગે છે. 
ચુઆ-ચંદનનાં છાંટણાં તો જૂનાં પદોમાં વર્ણવાયાં છે, 
પણ કીચ મચવાની વાત છે કે કેમ તે તપાસનો વિષય 
છે. એ જ રીતે રાસપ્રસંગે નરસિંહનું સાલ્ષિત્વ અને 
દિવેટ્યાપણું પણ જૂનાં પદોમાં વારંવાર ઉલ્લેખાયું છે, 
પણ અહીં છે તેવી કૃપ્ણસેવા ક્યાંય આલેખાઈ છે કે 
કેમ તે તપાસનો પણ વિપય છે. આ પ્રતનાં આ પદો 
મોડા સમયનાં સર્જનો હોવાની શક્યતા ઘણી છે. 
કેવળ સં. ૧૮૪૧ની. પ્રત (વ. ૧)માંથી મળતા 
“ર્ડો આવ્યો આસો માસ' (જે. શૃં. ક્ર. ૧, પૃ. ૧૪૫) 
ના પદમાં “ગરલે રમે', “સંગે ગોપી બની, “વાહે મધુરો 
સ', “ચોળી કસમસે' જેવી કેટલીક પદાવલી અને 
છે. રે લોલ*ની ધ્રુવા કર્તૃત્વની અધિકૃતતાને શંકાસ્પદ 
બનાવી મૂકે છે. પદના તિષયનિરૂપણમાં પણ કેટલુંક 
કઢંગાપણું છે. ગોપી ટોળે વળ્યા પછી શણગાર સજે 
છે અને રાસ રમવા માથે મહીનાં માટ મૂકીને જાય છે ! 
સં. ૧૮૩૮ની પ્રત (ફા ૪)માંથી ત્રણ પદ મળે 
છે. તેમાંનું “ગોકુળમાં ગોવિંદજી પ્રગટ્યા' (જે. કૃ. જન્મ. 
ક્ર. ૮, પૃ. ૧૩૩) એ. પદ માત્ર આ પ્રતમાંથી જ પ્રાપ્ત 
થાય છે. આ પદમાં “નાંધડિયો' શબ્દ નરસિંહના 
શબ્દકોશનો. હોવા વિશે શંકા રહે છે. જાચકજનને 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૩ 





“દીધાં ભલી પેરે પાન' એ ઉક્તિ કઢંગી ભાસે છે અને 
છેલ્લી કડીઓમાં 'પૂરો' - 'હણનાશ'નો પ્રાસ પણ 
કાચો છે. બીજા પદ “આ જો ઝે હરિ જોવા સરખો” 
જે. શું. ક્ર. ૭૧, પુ. ૧૭૮)માં રાસ રમીને વૃંદાવનમાં 
આવતા કૃપ્ણનું ને એમના સ્વાગતનું વર્ણન છે. છેલ્લી 
પંક્તિમાં એકાએક “ગધામાધવ' આવી. જાય છે. સં 
૧૮૫૨ની પ્રતમાં “નરરૌયો દાસ'નું એક વૌલીલક્ષણ 
“રાધામાધવ' શબ્દનો પ્રયોગ હોવાનું જણાવેલું. અ પદ 
એ પદોના જૂથ સાથે કદાચ બેસે. ત્રીજા પદ “ગુલાલે 
ભર્યા ગોવિંદજી* (જે. શું. ૮૧, પૃ. ૧૮૫)માંનો “ઘેજૈયા' 
જેવો શબ્દ જૂનાં પદોમાં છે કે કેમ તે તપાસનો વિષય 
છે, ઉપરાંત “આ ત્રક્તુમાં અતિ રૂડા દીસો, અતિ રૂડા 
છો અંગે' એવી શિથિલ અભિવ્યક્તિ જોવા મળે છે. 
આ પ્રતનાં આ પદોની અધિકૃતતા શંકાસ્પદ તો 
લેખાય. 

“જળકમળ છાંડી જા રે બાળા” એ પ્રસિદ્ધ પદ 
(જે. બાળ. ક. ૨૧, પૃ. ૧૪૩) સં. ૧૮૩૫ની પ્રત (૬ 
૧૩)માં પહેલી વાર મળે છે. અ પદ વિશે પહેલું ધ્યાન 
ખેંચતી વાત એ છે કે આ પ્રતમાં કર્તાનામ “ત્રિલોચન' 
છે, “નરરિહ' નામ પછી સં. ૧૮૫૨ની પ્રતમાં દાખલ 
થાય છે અને એ પછીની ત્રણે પ્રતોમાં પણ એ મળે 
છે. સં. ૧૮મર એ સં. ૧૮૩૫થી બહુ દૂરનો સમય 
નથી ને એક સિવાયની બધી પ્રતો “નરસિંહ' નામ આપે 
છે તેથી એવી દલીલ થઇ શકે કે સં. ૧૮૫૨ની પ્રતમાં 
કોઈ જૂની પ્રતને આધારે “નરસિંહ' નામ આવ્યું હોય 


અને સં. ૧૮૩૫માં પદ 'ત્રિલૌચન' નામે ચ.ડી ગયું 
હોય. પણ પદની પદાવલી, વસ્તુનિરૃપણ વગેરે પણ 


કેટલાક પ્રશ્રો ઊભા કરે છે. “બાળા' શબ્દ જ જુઓ. 
“બાળક'ને માટે “બાળા' શબ્દનો પ્રયોગ સ્વાભાવિક 
છે ? અથવા નરરસિંહનો એ પ્રામાણિક શબ્દપ્રયોગ છે ? 
“શાને કાજે, નાગણ ! તારે કરવી ઘરમાં ચોરીઓ'માં 
“ચોરીઓ' એ પ્રયોગ સુભગ ને સાચો લાગે છે ? હાર 
વગેરે “આપું તુજને ચોરિયો'માં “ચોરીને'ને બદલે 
“શોરિયો' પ્રયોગ ચાલે? એ નોંધપાત્ર છે કે આ 
“ચોરીઓ' - “શોરિયો'વાળી કડીઓ ત્રિલોચનની 
નામછાપવાળી ૧૮૩૫ની પ્રતમાં નથી, નરસિહ 
નામછાપવાળી સં. ૧૮૫૨ની પ્રતમાં ઉમેરાયેલી છે. 


લ્ટ્શ 


ઉપરાંત સં. ૧૮૩૫ની પ્રતમાં 'નાગબંધ છોડાવિયા' 
એવો પાઠ છે, ત્યારે સં. ૧૮૫૨ની પ્રતમાં “નાગ 
છોડાવિયા' એવો “નાગ' માટે બહુવચન દર્શાવતો 
અસંગત પાઠ છે. “જળકમળ' શબ્દ એમ સૂચવે છે 
કે કૃષ્ણ કમળ લેવા આવેલ છે (એવી એક કથા છે), 
પણ કૃષ્ણ તો એમ કહે છે કે “મથુરા નગરીમાં જુગટું 
રમતાં નાગનું શીશ હું હારિયો.' વળી કૃપ્ણ નાગનું 
માથું (કે કમળ પણ) લઇને. જતા નથી. જોઈ શકાય 
છે કે વસ્તુનિરૂપણ તાલમેદ્િયું છે. આવું પ્રસંગાત્મક 
અને સંવાદશૈલીનું પદ નરસિંહનાં જૂનાં પદોમાં જોવા 
મળતું નથી. સામે આ પદ સૂરદાસને નામે મળતા એક 
પદ તથા એક નિમાડી. લોકગીત સાથે ભાવ અને 
ઉક્તિનું ઘણું બધું સામ્ય દર્શાવે છે. (જુઓ હરિવલ્લભ 
ભાયાણી, પ્રાચીન-મધ્યકાલીન કૃષ્ણકાવ્ય અને 
નરસિંહસ્વાધ્યાય, ૧૯૮૬, “જળકમળ' પ્રભાતિયાની 
પ્રાચીનતા અને કર્તુત્વ' એ લેખ). બધું વિચારતાં આ 
પદ મોડા સમયનું અને તેથી નરસિંહકૃત ન હોવાની 
શક્યતા. પૂરેપૂરી છે, 

આ પ્રતમાંથી મળતાં અન્ય પાંચ પદોમાંથી 
“ગોકુળ ગામ અતિ રળિયામણું' (જે. શું. ક. ૭૪, પૃ. 
૧૭૯) એ. પદ માં “ગોપી પરમ પામ્યાં આનંદ', “હમચી. 
ખૂંદે', “વાંકાં વાંકાં વાજિંત્ર તે વાય' વગેરેના 
ભાષાપ્રયોગો નવતર હોવાનું ભાસે છે, પણ અન્ય ચાર 
પદો - “કાજળ તારું કામણગારું' (જે. શૂં. ક. ૨૧૩, 
પૃ. ૨૩૯), “વારી જાઉં રે સુંદર શ્યામ' (જે. શું. ક. 
૨૨૦, પૃ. ૨૪૨), “ઘણે રે દહાડે ઘેર પધાર્યાં (જે. 
શું. ક. ૩૫૧, પૃ. ૩૦૧), “જશોદાના જીવન ઊભા' 
(જે. શું. ક્ર. ૪૯૫, પૃ. ૩૫૭)-માં એવું કશું તરત નજરે 
ચડતું નથી. ક, ૨૨૦ના પદમાં “લટકા' શબ્દનો સુંદર 
ઉપયોગ થયો. છે, પણ બાકીનાં પદો. સામાન્ય કોટિનાં 
છે. આ પ્રતને કેટલી અધિકૃત માનવી. એ જ પ્રશ્ર રહે. 

સં, ૧૮૩રની પ્રત (દ ૧૨)માંથી મળતાં ચાર 
શૃંગારનાં પદો. વિશે કંઈ ને કંઈ પ્રશ્ન થાય છે. “ચાલો 
હરજીને જોવા બેલ બેલ' (જે. શૂં. ક. ૮૭, પુ. ૧૮૭૩માં 
“બોલ બેલ' 'તેલ તેલ' એવા ટ્રિરુક્ત શબ્દોનો સળંગ 
પ્રાસ છે એમાં નર્યો આયાસ છે તે ઉપરાંત “બેલ બેલ” 
તે હિંદી “બેર બેર' (- વારંવાર)નું સ્વરૂપાંતર લાગે છે 


બટ્દ્શ્‌ 


ને “ટ ભીનાં ને સહુ તેલ તેલ'માં “તેલ તેલ'નું કશું 
ઔચિત્ય નથી. પદને અ-નારસિંહી માનવામાં કોઈ જ 
મુશ્કેલી વરતાતી નથી. બીજા એક પદ (જે. શું. ક. 
૧૧૪, પૃ. ૧૯૮)નો. નીચેનો પદ્યબંધ જૂનાં પદોથી 
નવતર ભાસે છે : 

૨4 ને રઢેવાળી, કહાન તરે વાંસળી રે, 

કહી રે, બાઈ? મંદિર ડેમ રહેવ ? 

જીવડો આકુળવ્યાકુળ થાય. 

“કુબજાને. કહેજો રે ઓધવ' (જે. શૂં. ક્ર ૧૮૧, 
પૃ. ૨૨૫)માં ગોપીનો કુબજાને સંદેશો છે તે નવતર 
વસ્તુ છે ને “એકાર' શબ્દ લોકસાહિત્યનો રણકો ધરાવે 
છે. 'આ કોણ આવ્યું મારે આંગણે રે' (જે. શૂં. ક. ૨૮૦, 
પુ. ૨૭૨) એ. પદમાં મધ્ય ધ્રુવા “રે'નો, વિનિયોગ, છે 
ને “નીંદરડી, આવી, ગોરી ! તારે આંગણે રે' એ પંક્તિ 
અસપષ્ટાર્થ રહે છે. આ પ્રતમાંથી મળતા બાળલીલાના 
એક પદ 'આ જો ને આહીરને આંગણે' (જે. બાળ. 
ક. ૩, પૃ. ૧૩૫) વિશે આવું કશું કહેવાય એવું નથી. 
પણ નરસિંહના સૂરમાં, એમની શૈલીના અનુસરણમાં 
ન લખી શકાય એવું થોડું છે ? આ પ્રતમાંથી મળતાં 
પદોની પ્રામાણિકતા પરીક્ષાને પાત્ર આવશ્ય છે. 

સં. ૧૮૦૧ની પ્રત (મજમુદાર અને વૈદ્યના 
“ભ્રમરગીતા'માં ઉપયોગમાં લેવાયેલી પ્રત)માંથી 
ઉદ્વવસંદેશનાં ત્રણ પદો મળે છે - “સુખના દા'ડા રે 
ઓધવ.!' (જે. શૂં. ક. ૧૭૭, પૃ. ૨૨૪), “ઓધવજી! 
વહાલા ક્યારે આવશે ?' (જે. શું. ક. ૧૭૮, પૃ. ૨૨૪) 
તથા “હાલો મન ! હિમાળે. ગળીએ* (જે. શૂં. ક. ૧૭૯, 
પૃ. ૨૨૪). આ પદોમાં “દા'ડા', “હાલો”, “છુપાણાં', 
“ભેળાં “આંખ-મીંચામણી' જેવા લાક્ષણિક 
કાઠિયાવાડી શબ્દો મળે છે. “હાલો, મન! હિમાળે 
ગળીએ... જનપનાં તે જોગીડાં થઈએ, વેણા-જંતર લેઈ 
લેઈ ફરીએ' એ ઉક્તિ શેણી-વીજાણંદની કથાનો પડઘો 
પાડે છે અને બીજા કેટલાક ઉદૂગારો “ચઢીને જોઉં છું 
માળિવે જી' જેવા પણ સંદેહ-પ્રેરક લાગે છે. એક પદમાં 
“હેતા નરસિંહ' એવી નામછાપ પણ મળે છે. આ 
ત્રણે પદો પ્રામાણિક હોવાની શક્યતા જણાતી નથી. 

સં. ૧૭૯૯ની. પ્રત (દ ૧૧)માંથી પહેલી વાર 
મળતાં પદોમાંથી એક પદ “અમને રાસ રમાડ, વહાલા” 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૪ 


જે. શૂં. ક. ૬૮, પુ. ૧૭૫) વિશે અપણે આગળ વાત 
કરી ગયા છીએ. અને પદ્યબંધ, “નરસૈયો દાસ' એવી 
નામછાપ વગેરે કારણોથી આપધે એની પ્રામાલિકતા 
શંકાસ્પદ ઠગવી હતી. અહીં “રસૈયો દાસની 
નામછાપથી બીજું એક પદ પણ મળે ક - 
છોગાળો સહુને મન વસ્યો રે* (જે. શરું. ક્ર. ૧૫૮, 
૨૧૫). આમાં પણ એનાં “રાસ- ક પ 
વગેરે શૈલીલક્ષણો જોવા મળે છે ને મધ્ય ધવા “રેનો 
તિનિયોગ છે. “આણી વાટે ગયા વનમાળી રે' (જે. શું. 
ક્ર. ૨૩, પૂ. ૧૫૭)ની “બાઈ મારી બહેનડીઓ'”, “સખી 
સાહેલીઓ' એ એકાંતર ધુતાઓ અ-નાગસિંહી છે 
અમાં કોઈ શંકા નથી. ચાર કડી પછી “ઢાળ નામે 
જુદું ઘટક જોડાય છે એ પણ નવતર છે. ભાગવતનો 
ગસલીલા-અંતર્ગત પ્રસંગ એમાં આલેખાયો છે. 
બાકીનાં શુંગારનાં ત્રણ પદો “આવ્યાં આશાભર્યાં રૈ, 
વહાલાજી ! (જે. શું. ક. ૯, પૃ. ૧૪૯ કા “ઝીણલાં ઝાઝર 
વાજે વૃંદાવન' (જે. શું. ક. ૨૮, પૃ. ૧૫૯), “થનગન 
થનગન કરતી હીંડું' (જે. શું. ક્ર. ૧૨૧, પૃ. ૨૦૪)માં 
કોઈ નવતર તત્ત્ત પકડી શકાતું નથી, પણ 
બાળલીલાના એક પદ “જમો રે જમો, મારા લાડકડા' 
જે. બાળ. ક્ર. ૧૦, પૃ. ૧૩૮)નો વિષય નવતર જણાય 
છે, અને “વેણુ વાગે, વહાલાજી! તમારી બલભદ્ર-પે 
મોટી થાવે રૈ'માં “મોટી થાવે રે' પ્રયોગ કઢંગો છે. આ 
પદ અને “ઝીણલાં ઝાંઝર” એ પદ માત્ર આ પ્રતમાંથી 
(તથા “નરસિંહ મેહેતાકૃત કાબસંગ્રહ'માંથી) પ્રાપ્ત 
થાય છે તે નોંધવું જોઈએ. આ પ્રતમાંથી મળતાં આ 
પદોની આધારભૂતતા વિશ્વે શંકા કરવાને પૂરો 
અવકાશ છે એમ લાગે છે. 

સં. ૧૭૯૨માંથી મળતાં પદોમાં કેટલીક 
શંકાસ્પદ અભિવ્યક્તિતરાહો નજરે પડે છે. “જાવા દે 
જાદવ! મેલ મુજ પાલવ' (જે. શૂં. ક. ૨૭૭, પૃ. ૨૭૧) 
એપદમાં “રીત વિના પેમ નહિ”, “હ વિના સ્નેહ તે વિય 
લાગે' એ ઉક્તિઓ તો અર્થહીન છે, અને “છછાસની છાંટ 
આવે', “હીંડોળે ચડ્યું તે હાથ ના'વે” એ ઉક્તિપ્રયોગો 
નવતર લાગે છે. “માંચીએ. બેઠાં, આવીને વળગ્યાં' એ 
પદ (જે. શું. ક્ર. ૪૫૫, પૃ. 2૪૧)માં “આગે સાસુ-શું 
સંતોષ નહોતો, “ંદના નંદ શું નેહઝડ લાગી મૂકી ત્યારે 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: પપ 





ઊગ્યો સૂર એ ઉક્તિઓ ઉભડક, અછડતી લાગે છે, 
અને “માંચી', “બઈ', “જખ મારે' એ પ્રયોગો નરસિંહન 
શબ્દકોશના હોવા વિડો સંશય થાય છે. “તું મારે 
ચાંદલિયે ચોટ્યો' એ પદ (જે. શૂં. ક. ૧૪૧, પૃ. ૨૦૯)માં 
“ચાંદલિયે ચોટ્યો', “ખડકી”, “રુદયાકમળ” જેવ! પ્રયોગો 
નવતર હોવા સંભવ છે. ઉપગંત ચાંદલાના પદ તરીકે 
ઓળખાવાવેલા આ પદમાં પહેલી પંક્તિમાં જ 
ચાંદલાની વાત છે, પછી તો ઇતર વૃત્તાંત ગૂંથાયું છે - 
અડકીએ જોઉં તો અડકીને ઊભો' વગેરે. ચંદલાનાં 
અન્ય પદોમાં ચાંદલાની વાતને અનુસંધાને આભૂપણ- 
વર્ણન ને શુંગારકેલિવર્ણન આવે છે. 'શામલડી 
શણગટડો વાળે' એ પદમાં આવું કોઈ નવતર તત્વ 
દેખાતું નથી, પણ આટલી મોડી પ્રતમાંથી મળતાં આ 
પદોની અધિકૃતતા કેટલી તે પ્રશ્ન તો રહે જ છે. 
પાછલે પગે ચાલતાં આપણે જૂનામાં જૂની 
મતોથી સો વરસને અંતરે પહોંચ્યા. અહીં આપણે 
અટકીએ. આટલું દિગ્દર્શન પયપ્તિ છે. વળી આથી 
પૂર્વેનાં પદો પરત્વે સમયના દૂગ્ત્વની આપણી જે મુખ્ય 
દલીલ છે તે હળવી થતી જાય છે. જ્તાનવૈરાગ્યભક્તિ- 
બોધના વિભાગનાં પદો તો સં. ૧૭૦૦ આસપાસની 
બે પ્રતો પછી સં. ૧૭૯૨ની પ્રતથી મળવા લાગે છે 
અને અ, પછીના સમયના વિભાગનાં પદો સામાન્ય 
રીતે અવિશ્વસનીય છં એમ આપણે તારવ્યું એનો અર્થ 
એવો થયો કે જ્ઞાનવેગગ્યભક્તિબોધનાં નવાં પદોનું 
ભગ્ણું સં. ૧૭૯૨થી શરૃ થયું છે. કૃષ્ણલીલાનાં પદ 
પરત્વે પણ એ સીમારેખા આપણે ક કારીએ તો એમાં 
કિ ન જરૃર છે. આને અર્થ એવો તો નથી 
જ કે સં. ૧૭૦૦ પછીની ને સં. ૧૭૯૨ પહેલાંની 
ક પહેલી વાર મળતાં પદો બધાં અધિકૃત છ, 
પણ એની અધિકૃતતા તપાસવાનો મોરચો થો.ડો જુદો 
હોય. એ પદો સં. ૧૭૦૦ સુધીની કોઈ નષ્ટ થવેલી 
પ્રતમાંથી આવેલાં હોય એવી સંભાવના સાવ નકારી 
ન શકાય. છેવટે, આપણે શરૃઆતમાં જ કહ્યું તેમ સં 
૧૭૦૦ આસપાસનો સમય પણ નરસિંહના માન્ય દોઢ 
સો કે વધારે વર્ષના સમયનું અંતર બતાવે છે. એટલા 
સમયમાં પણ નરસિંહને નામે અન્યગયિત પદો. ચડી 
ગયાં હોવાને પૂરતો અવકાશ રઢે છે. એટલે એની 


ક 


હ્ટ્શ 


પ્રમાણભૂતતા પણ જરૂર તપાસી શકાય. પણ એ કામ 
તો. ઘણું મુશ્કેલ હોવાનું, ખાસ, સાધનો. અને સૂઝ માગે 
એવું હોવાનું. એમાં જુદા જુદા થરો તારવી બતાવવાનો 
પ્રસંગ આવે. એ કામને અત્યારે ભવિષ્ય પર જ છોડવું 
પડે તેમ, છે. 

પણ લેખનસંવત ન ધરાવતી પ્રતો મોડા 
સમયની. હોવાની ઘણી સંભાવના દેખાય છે. એટલે 
એમાં પ્રમાણભૂતતા વિશે શંકા ઉત્પન્ન કરતાં નવતર 
તત્ત્વો દેખાય છે એની થોડી નોંધ લઈએ. 

૬ ૭૭ (આંતરિક પ્રમાણ પરથી આ પ્રત સં. 
૧૯૦૦૫છીની હોવાનું નક્કી થાય છે)માં નીચેનાં સાત 
પદો પ્રાપ્ત થાય છે. આ પદો આ એક જ પ્રતમાંથી 
પ્રાપ્ત થાય છે. 

“તનમાં વજાડે વેણ ગોવિંદ ગારુડી રે' (જે. શૂં. ક. ૧૦૮, પૃ. ૧૯૫) 
“આવા. છેલ, ન. થરશ્ીએ” (જે. શૂં. કં. ૧૭૧, પ્‌. ૨૨૯૦) 
'તમે મ કરો. ઝાઝા ફેલ' (જે શું. ક, ૧૭૨, પૃ. ૨૨૧) 
“અમે ઓળખ્યા તમને આજ' (જે શૂં. ક. ૧૭૩, પૂ. ૨૨૧) 
'રૂપ તમારું જોઈ રે' (જે. શૂં. ક, ર૨૧, પૃ. ૨૪૨) 
'ઓશ આવો ને સુંદર શ્યામ' (જે. શૂં. ક. ૩૨૮, પૃ ૨૯૧) 
“મનની આંટીએ. મેલીએ' (જે. શૂં. ક. ૩૨૯, પૃ. ૨૯૨) 
બધાં પદોમાં “નરસી. મહેતા' એવી નામછાપ છે. 
ક્ર. રર૧ અને ૩રલ૯નાં પદોમાં 'રૂપાળાજી' ને 
“મરમાળાજી' એવી સળંગ ધ્રુવાઓ છે. બાકીનાં પદોમાં 
“ગોવિંદ ગારુડી રે* - 'મોહી મહિયારડી' એવી 
એકાંતર ધ્રુવાઓ છે. આ પ્રકારની ધ્રુવાયોજનાઓ 
નવતર છે એમાં કોઈ શંકા નથી. પદાવલી અને 
અભિવ્યક્તિમાં પણ નવતર તત્ત્વો દેખાય છે. 
જેસલપુચએ બીજી આવૃત્તિમાં આ પદો રદ કર્યા છે 
એ યોગ્ય જ છે. આમાંનાં કેટલાંક પદો દેવાનંદને નામે 
મળે જ છે એ પણ એમણે નોંધ્યું છે. 1 
ધ્રુવાવૈચિત્્ય બીજાં કેટલાંક પદોમાં ,પણ જોવા 
મળે છે. ભા. ૧ માંથી પ્રાપ્ત થતા “રૂડો આવ્યો આસો 
માસ કે નવરંગ શરદ ભલી રૈ લોલ' (જે. શું. ક. ર, 
*પૂ. ૧૪૫૫માં “કે... રે લોલ' એ. ધ્રુવા નવતર છે તે 
ઉપરાંત “શ્રીમહારાજ', “વ-સત્ત', “બની' (સજા, 
શોભી એવી હિંદી અર્થછાયામાં) એ પદાવલી પણ 
શંકાસ્પદ લાગે છે. દ ૪૪માં પ્રાપ્ત થતા “વહાલા મારા 


ઉદર 





વૃંદાવનને ચોક કે વહેલા પધારજો રૈ લોલ” (જે. શું. 
ક્ર, ૬૯, પૃ. ૧૭૧)માં પણ એ ધ્રુવા છે. દ ૪૧માંથી 
પ્રાપ્ત થતા “વાંસલડી ! વેરણ મારી રે, વશ કીધા તેં 
વૈકુંઠનાથ, રે નાર ધુતારી ! (જે. શું. ક. ૧૦૯, પૃ. 
૧૯૬૩ એ. પદમાં દરેક કડીને અંતે “રે નાર'ધુતારી 
એ ધ્રૂવા આવે છે. “તટ જમુનાનું અતિ રળિયામણું રે 
જેણે તટ ખેલે ગોપી-ગોવાળ' (જે. શું. ક્ર. ૬૭, પુ. 
૧૭૫)માં મધ્ય ધ્રુવા “રૈ' છે તે ઉપરાંત પદાવલી. ને 
અભિવ્યક્તિના પ્રશ્ચો પણ છે. “તમે તરુવર અમે વેલડી 
ર્‌ે એમ કહ્યા પછી તરત જ '“વહાલો મારે 
વિરહિણીયાંચી, વેલ' એમ કહેવાયું છે ને “લેણલા', 
“કુંકુમકાંબળી' જેવા નવતર શબ્દો પ્રયોજાયા છે. 
'આંખલડીને ચાળે રે શામળો મન લેઈ ગયો રે હવે 
કેમ જાવું મોરી માય ?' (જે. શું. ક. ૨૦૨, પૃ. ૨૩૪)માં 
પણ્‌ *& દતા ૧” છે આતે પ૯. શંકાસ્પદ 
અંશો છે. 

કોઈ પદોન। પદ્યબંધો પણ નવતર ભાસે છે. ફા. 
૨૧માંથી પ્રાપ્ત યતા ૫૬ (જે, શું. ક્ર. ૨૮૩, પૃ. 
૨૭૪)નો પદ્યબંધ જૂઓ: 
નહે મેલું રે નંદલાલ: છેડલો નહે જેલું, 
તરી ઘસે સુંદર ચલ, છેડલો નહે મેલું. ન. ૨ 
ચાર સખી મળી જુમનાજીમં/ ૬0 ભરવ/ને ચી રે, 
પ્રેય કર્ર વહાલો પાસે આવ્યો, ઝબકે બાંહોડી 

ઝાલી રે. ન. ર 

જોઈ શકાય છે કે પહેલી કડી પછી ચાલ 
બદલાય છે અને એ. કડી ધ્રુવા તરીકે કામ આપે છે. 
આ પધબંધ સં. ૧૭૯૯ની. પ્રતમાંથી મળતા “નરસૈંયો 
દાસ'તી નામછાપવાળા 'અમને રાસ રમાડ, વહાલા !' 
એ. પદના પદ્યબંધને મળત્તો છે. 

દ ૪૨માં પ્રાપ્ત થતા નીચેના પદ (જે. શૂં. ક. 
૭૯, પૃ. ૧૮૨)નો દોઢાવેલો પઘયબંધ પણ. નવતર છે : 
અવ્યો આવ્યે રે ઝત ર૧, અતિ રે ઉલટ થવ, 

કડી રે લાખેણી જાવ, વેશ ઉરે. 
સહિયર સમળી ટોળી, પહેરો નવરંગ ચોળી, 
' કુંકુમકેસર ધોળી, ભાજ્ન ભચે. 

આ પદની પદાવલીમાં કેટલાંક શંકાસ્પદ તત્ત્વો છે. 

' ૬ ૪રમાંથી પ્રાપ્ત થતા નીચેના પદ (જે. શું. 


સપષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૧ 


ક્ર. ૯૧, પૂ. ૧૯૦)માં ટૂંકા ચરણનો પદ્યબંધ છે. 
૯/૧, ૯૧ રે %/૯૪, ૨૯ રજ, 
મરે પૂજવો છે ગોપીનાથ ગરુવો. 9 

“આ પધ્ધબંધ સં. ૧૮૩૨ની પ્રતમાંથી મળતા 
“ચાલો હરજીને જોવા બેલ બેલ' એ પદ્યબંધની સાથે 
બેસે. એવો છે. દ ૪રમાંથી જ મળતા એક ત્રીજા પદ 
'હીડું મથવાને ઊભાં જશોદાસણી (જે. બાળ. ક્ર, ૧ 
પૃ. ૧૩૯)નો અને દ ૭૪માંથી મળતા “માતા રે જશોદા 
હરિને ઘૂમણ ઘાલે' (જે. બાળ. ક્ર. પ, પૃ. ૧૩૧)નો 
પદ્યબંધ પણ એવો જ છે. આવો. પદ્યબંધ જૂનાં પદોમાં 
જવલ્લે જ પ્રાપ્ત થાય છે. 

દ ૪૧ના “મારે આંગણે આવીને કોણે પંચમ 
ગાયો' (જે. શૂં. ક. ૪૨૧, પૃ. ૩૩૦) એ, પદમાં પણ 
પદ્યબંધ એ પ્રકારનો છે તે ઉપરાંત વસ્તુનિરૂપણમાં 
દેખીતી અસંગતિ છે. પહેલી પંક્તિમાં જાણે કોઈ 
ઉષ્ણ?) આંગણે આવીને પંચમ રાગ ગાય છે એમ 
વર્ણન છે; પણ પછીનું વર્ણન તો રાતભરની શૃંગારકીડા 
પછી ગોપી કૃષ્ણને જગાડી રહી છે એ પ્રસંગનું છે. 
પંચમગાનની વાત પંખીઓના અવાજને માટે તો થવેલી 
જણાતી નથી કેમ કે “સાવજડાં કલકલવા લાગ્યાં' એવી 
પંક્તિ પછી. આવે જ છે અને “નરસિંહ મેહેતાકૃત 
કાવ્યસંગ્રહ'માં તો. “કોણે :'પંચમ ગાયો' પછી 
“ધસમસતા . આવીને વહાલે પાલવ-ડો સહાયો' એવી 
બીજી "પંક્તિ પણ 'છે. આ પદનો “આત્મારામ' 
શબ્દપ્રયોગ પણ સંદેહાસ્પદ જણાય. છે. 

શબ્દપ્રયોગો અને અભિવ્યક્તિ પરત્વે સંદેહ તો 
આ પદોમાં અનેક સ્થાને જન્મે છે. દ ૪૭ના “દીવેટિયો 


રે 'દીવેટિયો (જે. શું.-ક્ર. ૧૯, પુ. ૧૧૬) એ. પદમાં 


“મંડળ માંહે મહાલંતી' એવો પ્રયોગ અને ફા ૨૬ના. 

“આજ વૃંદાવન આનંદસાગર' (જે. શૂં. ક. ૪૨, પૃ- 

૧૬૬) એ પદમાં “મંડળ માંઢે ભમે' એવો પ્રયોગ. મળે 

છે, જે સં, ૧૮૫૨ની પ્રતમાં એક લઢણ તરીકે આપણને 
ી દેખાયેલો. ર 

દ ૫૦માંથી મળતા “સાંભળ, દ લડેમી! વાત કહું 

હું' એ પદ (જે. શું. ક. ૧૫૭, પુ. ૨૨૫૫માં પ્રાસ અર્થે 


કૃત્રિમ રીતે ખેંચી અણાયેલા “માટી” (- મઇ), “તંબોળ _ 


લેઈ મુને છાંટી', “વૃક્ષ ૫૨ તે વબ્દપ્રયોગો 


સષ્ટ9ેમ્બર ૧૯૯૯ : ૫૭, 


અ-નારસિંહી હોવાની પૂરી શક્યતા છે. ૬ ૪૭માંથી 
મળતા “અમારું મન, વહાલા! તમ-શું બાંધ્યું' એ પદ 
જે. શું. ક . ૨૮૦માં પણ પ્રાગ અર્થે જ 
હીગે કુંદન-જડ્યો' ને “હીરો ટુંદન-રસ્યો" એવો કઢંગો 
પ્રયોગ થયો છે. 

દ ૮૧માંથી મળતા “મોરચંદ્રક ત 
પદ (જે. શું. ક. ૩૫૦, પૃ. ૩૦૦ની “જ 

વદનચંદ્રનો ચંદ્રમા, ચતુર નારી-ગિડે ચંદ્ર લા જ 

“તદન-મકરંદમાં મદન-મકરંદ ભળ્યો' એ પંક્તિઓની 
કષ્ટ-કલ્પનાઓ, કૃપ્ણને માટે “નટ-નાયક સંગીત- 
સ્તુતિધર' એ પ્રયોગ તથા “કામરસ - કેળવ્યો', “આ 
વારકાનું સુખ' જેવા શબ્દપ્રયોગોમાંની નવતરતા 
ઊડીને આંખે વળગે એવી છે. “આગે સૃણ્યું નરશૈના 
વેણે' એ. અંતિમ પંક્તિમાં અન્યકર્તૃત્વનું સૂચન જોઈ 
શકાય? 

કેવળ દ ૩૪માંથી પ્રાપ્ત થતા “ઘૂમ ?ે ગોરસ 
મારું' (જે. શું. ક્ર. ર૩૭, પૃ. ૨૫૦0માં “ઘુમાવ'ના 
અર્થમાં “ઘૂમ' શબ્દનો પ્રયોગ તેમજ “મહીડું મારું મેળ 
ન આવે' ને “તારે - મારે પ્રીત ઉધાણી* એ. પ્રયોગો 
કર્તૃત્વનો સંદેહ જગવે એવા છે. દ ૬૦માંથી મળતા 
“કહો, કેમ વરસીએ. રે, ગોકુળમાં' (જે. શું. ક: ૯૮, 
પૂ. ૧૯૧)માં પણ જાંધડિયો', '“મલ-જેઠી' 
(જેઠીમલ'નો વ્યુહ્રમ), “અટકણ. બોલે' એ. પ્રયોગો 
નવતર લાગે છે. ફેક. 

દ ૬૧૩માંથી પ્રાપ્ત - થતા : “જોયો, જોયો 
જાદવરાય! (જે. શું. ક. ૨૪૮, પૃ. ૨૭૧)માં “કોણ 
છબીલીએ તને છોયો”, “તું તો ગૌર ફીટીને થયો માંડો'. 
“કેઈ સખીને મન તું માચ્યો?' એ શબ્દ પ્રયોઝ ગૌ નવતર 
હોવાનું ભાસે છે. ી 

વિષય અને વિપયનિરૂપણની દષ્ટિએ પણ કેટલાક 
નવતર અંશો આ પદોમાં દેખાય છે. બાળલીલાનાં ૨2 
પદોમાંથી ચારેક પદો જ જૂની પ્રતમાંથી છે. અમાં 
કૃષ્ણના દિવ્ય ચરિત્રનું - વિરોધનો આશ્રય લઈન 
કરેલું -નિરૂપણ છે, ગોપીના કૃષ્ણ પરના રોષનું નિરૃપણ 
છે.પ્રભાતનું ચિત્ર છે,પણ જશોદા સમક્ષ ગોપીની ** 
કોઈ પદ નથી. અહીં ૨૨માંથી મળતા “' 
મોહન નાચે (જે. બાળ. ક્ર. ૭, પૃ. 


૨૯૬, 


તણે મુગટ' 


હ દ 
ક ગ 


ગોપી ગોવિંદના ગુણ' (જે. બાળ. ક. ૧૧, પૃ. ૧૩૮), દ 
૬૭માંથી, મળતા “આ જો ને, આ જો ને' (જે. બાળ. ક. 
૧૪, પૃ. ૧૪૦), દ ૫૦માંથી મળતા “જુઓ રે, જશોદા ! 
કહાને' (જે. બાળ. ક્ર. ૧૧, પૂ. ૧૪૦) - એ પદોમાં 
ગોપીની રાવની વાત આવે છે, દ પલના “જશોદાજી 
જમવાને તેડે' (જે. બાળ. ક. ૯, પૃ. ૧૩૭)માં ભોજનનો 
વિષય છે અને દ ૬૭ના “જાગ ને જાદવા, જનની જશોદા 
ભણે' (જે. બાળ. ક. ૨૩, પૃ. ૧૪૪)માં પ્રભાતે 
જગાડવાનો વિષય છે. આ દષ્ટિએ આ પદોના કર્તૃત્વ 
વિશે શંકા કરવાને અવકાશ છે. 

દ ૪૫માંથી પ્રાપ્ત થતા “જીવનને જાતાં રે જીવ 
શે ન ગયો રે' (જે. શૂં. ક્ર. ૧૭૧, પૃ. ૨૨૩)માં મથુરા 
જઈ રહેલા કૃષ્ણને ગોપી સલાહો આપે છે - મથુરા 
નગર ધુતારું છે, એ જોવા ન જશો, એ નગરની 
નારીઓ મીઠાબોલી છે, એની વાત કાને ન ધરશો, 
મામાજીના મહેલમાં ન જશો વગેરે. કૃષ્ણ મથુરા જતાં 
ગોપીની. થતી વેદનાનું આલેખન જૂનાં પદોમાં મળે. છે, 
પણ મથુરા વિશેની. આવી વાતો. નવી છે. “હા જી, હા 
જી કરતાં નાથ જી! હીંડજો રે, નીચું જોઈ ભેટજો, 
શામળ-વાન' જેવા કેટલાક ઉદગારો અને 'વા'લામોઈ' 
જેવો શબ્દપ્રયોગ પણ નવીન લાગે છે. આ જ પ્રતમાંથી 
મળતું 'ઓધવજી ! કહેજો રે વહાલાજીને વીનતી રે' (જે. 
શૂં. ક્ર. ૧૮૦, પૂ. ૨૨૫) એ. પદ ઉદ્ધવસંદેશનું, છે ને 
આ વિષય જૂનાં પદોમાં જોવા નથી મળતો. 

દ ૩૫માંથી પ્રાપ્ત થતા “ભલે ને પધાર્યા કહાન 
વાટડી રે જોતાં' (જે, શું. ક. ૧૦૨, પૃ. ૧૯૨) એ પદમાં 
“વહાણું રે વાયું મુંને આંસુડાં રે લોહતાં', “વાયદો કીધો 
તો સાંજે ગાવડી દોહતાં, નરસૈયાચો સ્વામી આવ્યો 
વલોણું વલોતાં' એ કાલવિલંબ દર્શાવતી 
પ્રસંગકલ્પનાઓમાં કંઈક નવતરતાનો ભાસ થાય છે 
અને પંક્તિ-અંતર્ગત આવતા “ઝણકારા', “સણકારા', 
“ભણકારા' જેવા પ્રાસો, ને “શીતના સણકારા' જેવા કોઈ 
શબ્દપ્રયોગો પણ એની વિલક્ષણતાથી. ધ્યાન ખેંચે છે. 

દ ૩૫માંથી પ્રાપ્ત થતા “આવડો શો. આસંગો 
બાઈ! (જે. શું. ક. ૪૩૨, પૃ. ૩૩૩) એ પદમાં ગોપી 


બટર 


કૃષ્ણને કેવા મરકટ પેરે નચાવે છે ને કૃષ્ણ ગોપીની 
કેવીકેવી સેવા બજાવે છે એનું વર્ણન છે. આ 
વર્ણનમાંની વીગતો. નવતર છે અને “રાઓલું સ્મકડું' 
ને કદાચ “'ઢળકણો' એ શબ્દપ્રયોગ પણ નવતરતાનો 
ભાસ કરાવે છે. દ ૭૯માંથી પ્રાપ્ત ઘતા “આજ રે 
શામળિયે વહાલે' (જે. શું. કં. ૨૮ર, પૃ. ૨૭૩) એ 
પદમાં પોતાનો હાર કૃષ્ણે રુક્મિણીને આપી દીધો તેથી 
રાધિકા રીસે ભરાયાં ને કૃષ્ણે એમને મનાવ્યાં તે પ્રસંગ 
આલેખાયો છે. જૂનાં પદોમાં પ્રસંગાત્મક પદો. ખાસ 
જોવા મળતાં નથી ને આ પ્રસંગ તો. પાછો પરંપરામાં 
પણ જાણીતો. નથી. કૃષ્ણ અણવીંધ્યાં મોતી. પરોવી 
આપી રાધાને મનાવે એ. વાત પણ નવી છે. 'કર્મસંજોગે 
સૂતી' જેવા કોઈક ઉદ્દગારો અને “ધમણ ધમાવું ને 
ગોળો ધિકાવું' એ દિવ્યોની વાત પણ જુદી. તરી આવે 
છે. આ પદ મોડા સમયનું સર્જન હોય એવી પાકી છાપ 
પાડે છે. 

જોઈ શકાય છે કે કૃપ્ણલીલાનાં પદો પરત્વે ઘણાં 
બધાં અનુમાનોથી ચાલવાનું થાય છે. નરરસિંહનાં 
પદોના કર્તૃત્વના પ્રશ્ન પર નક્કર પ્રકાશ તો ત્યારે જ 
પડી શકે, જ્યારે પદો હસ્તપ્રતમાં પ્રાપ્યતાના ક્રમે 
ગોઠવાય, એનો. સંપૂર્ણ શબ્દકોશ રચાય તેમ જ વસ્તુ, 
વર્ણનવીગત, ભાવવિચાર, પદ્યબંધ, પદાવલી આદિની 
દષ્ટિએ વિવિધ. હસ્તપ્રતોમાંથી, મળતાં પદોનો, અલગ- 
અલગ અભ્યાસ થાય. જેસલપુરાએ પોતાને અનધિકૃત 
લાગ્યાં તેવાં પદો છોડી દીધાં છે, પણ કર્તૃત્વના નિર્ણય 
મટે તો “નરસિંહ' એ નામછાપ ધરાવતાં સર્વ પદોનો 
એક વખત સંચય થઈ જવો જોઈએ, કેમ કે અનધિકૃત 
ગણી છોડી દેવાયેલાં પદોમાંથી અન્યકર્તૃત્વની કોઈ 
નિર્ણાયક ચાવી મળી પણ આવે. 

આશા રાખીએ કે આપણી સાહિત્ય-વિદ્યા- 
સંસ્થાઓ અને આપણા સંશોધક વિદ્વાનો ગુજરાતી 
પ્રજાના હદય પર શાસન કરતા આ ભક્તકવિનું સાચું 
વિદ્યાતર્પણ કરવાનો. આ પડકાર ઝીલી લેશે અને 
નરસિંહ સ્વાધ્યાયપીઠોને આ દિશામાં વાળશે. 

[સંપૂર્ણ] 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૮ 


ખીજડો 


---------------------------------------------------------------------- 


રાવજી આવીને સીધો જ ખીજડા હેઠે ખાટલો 
ઢાળીને સૂઈ ગયો. આખરે તો આ ખીજડો જ એનો 
આશરો હતો ને ! આ દેહ ગયઢો થયો ત્યાં લગી કામ 
ખેંચ્યું. હવે છોકરા-વહુઓને પોતે નકામો લાગવા 
મંડ્યો છે. આ ટાણે કંકુ જીવતી હોત તો તો ક્યાં કોઈ 
સવાલ જ હતો? આ છોકરા-વહુઓના ત્રાસમાં બે 
મિનિટેય ભેગો નો રહેવા દેત. પણ હવે શું ? બસ, હવે 
તો માત્ર એને સંભારી સંભારીને જીવવાનું છે. છોકરા- 
વહુઓના ત્રાસે જીવ બાળી બાળીને રુદિયાને રાખ 
બનાવવાનું. જેને પોતાના દેવ ગણીને પાળ્યા પોષ્યા 
એ પોતાના જ લોહીને હવે નકામો લાગવા મંડ્યો છે. 
લાગણીની ભીતને લૂણો લાગી ગયો છે. બીજું કાંઈ 
નહીં! 

તેણે આંખ ઊંચી કરીને આંખમાં છલોછલ હેત 
ભરીને ખીજડાને જોઈ લીધો. બસ... એ જ બે- 
ફિકરાઈથી ફરફર ફરફરે છે. અને પોતે... પંચાવન 
પછીનું શરીર. એ શરીર નહોતું, પણ ભારખાનું લાગતું 
હંતું. અને હવે એ ભારને ઉપાડી શકાય એવી પંડયમાં 
શક્તિય નહોતી રહી. ઘરે બબ્બે ભેંસ દૂઝણી હતી, 
પણ સમ ખાવા પૂરતુંય ઘીનું ટીપું મળ્યું હોય તો. અરે, 
જ્યાં બે ટંક રોટલાનો દુકાળ હતો ત્યાં ઘી-દૂધની આશ 
કેમ કરવી? 

કંકુ પોતાને મૂકીને લાંબે ગામતરે હાલી ગઈ 
ત્યારે દુઃખ જરૂર લાગ્યું હતું કે હવે શું થશે? પણ 
મનમાં ઊંડે ઊંડે એક આશ્વાસન પણ જરૂર ઊભું હતું 
કે છોકરાવ તો છે ને! જીવ્યા એટલું ક્યાં જીવવું છે ? 
કંકુ નથી તો. શું થયું? સાવઝ જેવા બેય દીકરાના 
ખભાનો. સહારો રૃદિયામાં પડેલા કારી ઘાને રૂઝવી 
દેશે. પણ હવે લાગતું હતું કે કંકુની। હારોહાર ભગવાને 
મનેય બોલાવી લીધો હોત તો. વધારે સારું હતું. 

હવે તો. આ જિંદગીનો એકમાત્ર આશરો હતો. 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૫૯ 


યોગેશ પડ્યા 


આ ખીજડો, પોતાના સોળ વરસના આયખાની 
સાક્ષીએ પોતાને મોભી બનાવીને બાપા મોટા ગામતરે 
હાલ્યાગયા ને ખેડયનો ભાર પોતાના પંડ્ય ઉપર આવી 
ચડયો ત્યારે કોઈ આશરાની કે સહારાની જરૂર નહોતી 
પડી. કારણ ? પંડયમાં જુવાની તગતગતી હતી અને 
આંખ્યુંમાં વાડીની રંગત ફેરવવાનાં સમણાં હતાં. 
મહેનત બાવડાંમાં હતી અને ચોમાહાં સારાં હતાં. 
મોલપાણી સારાં થયાં. ઊપજ આવવા મંડી. દેણાં 
ભરાવા માંડ્યાં ને ખાલી ઘરના ખૂણા ઊજળા થયા. 
આ જે કંઈ ગણો એ બધુ વાડીમાંથી જ થયું. એવી 
વાડીમાં એકાએક ખીજડો ઊગી નીકળ્યો. રહેતાં રહેતાં 
ફાલ્યોફૂલ્યો, પછી તો રાવજીએ, પડખોપડખ કરેણ, 
બદામ અને આંબલીય રોપી. પણ ખીજડા પ્રત્યે અપાર 
મમતા એટલા માટે હતી કે પોતાના ભર્યા ભર્યા 
ભૂતકાળનો સાક્ષી હતો. 

પોતાનાં લગ્ન થયાં. પરણ્યાની પહેલી રાતે 
નાત્ય અને ઘરના રિવાજ મુજબ આણાંતના ઓરડે 
પોતાને નહોતો જવા દીધેલો ને પોતે નિરાશ થઈ 
ગયેલો. ભાભીએ ઠોળ્ય કરીને કહી દીધું : “બે દી છે, 
રાવજીભાઈ, ચપટી વગાડતામાં પૂરા થઈ જાશે.'' પણ 
રાવજીના અંતરના તો ઓરતા અધૂરા રહી ગયા. 
સગપણ થયા કેડ્યે ભાભીએ ઘણી વાર વાતવાતમાં 
કહેલું કે “મારી દેરાણી તો રૂપરૂપના અંબાર ને ચાંદના 
કટકા રોખી છે.'” 

એવી ચાંદના કટકા રોખી પોતાની પરણેતશનો 
ભાભીએ, તરણેતરના મેળામાં મેળાપ કરાવી આપ્યો. 
રાવજી પોતાની વાગ્દત્તા કંકુનાં રૂપજોબન જોઈને 
એટલો. બધો પોરસાઈ ગયેલો કે તેને એમ થયું કે પોતે 
ખરેખર ખાટી ગયો છે... ! એવી, ચંદ્રની। ચાંદનીને પણ 
પોતાના રૂપજોબનથી આંટી મારી દે એવી પરણેતરનું 
મોઢું જોયા વગર રાત કાઢવી પડે. એટલું જ નહીં, પણ 


આ તો સળંગ ચાર-ચાર દી... 

એ રાત્રે તો રાવજી નિરાશ થઈ મેડે જઈને સૂઈ 
ગયેલો. અને બીજે દિવસે તો સવારે ઊઠીને વાડીએ. 
હાલ્યો ગયેલો, સોહાગરાતનાં અધૂરાં સમણાંને 
આંખોમાં સજાવતો ખીજડા હેઠે ખાટલો ઢાળીને સૂતો. 
કે આંખ મળી ગઈ. પણ બંધ આંખે અચાનક કાન 
ઉપર કૈક ફરકતું હોય એમ લાગ્યું, ને તે ઝબકીને જાગી 
ગયો. આંખ્યું ચોળીને જોયું તો હાથ એકનો ઘૂમટો 
કાઢીને કંકુ માથે ભાત લઈ ઊભી હતી. અને એના 
હાથમાં હતું મોરનું પીછું. 

તેની ધડકન તેજ બની ગઈ. કંકુની સામે નજર 
મળી ન મળી ને દેહની અંદર રગરગમાં રોમાંચના 
દરિયા ઊછળવા લાગ્યા. પોતે શરમાઈને કદાચ નથી 
બોલી શકતો એમ જાણી કંકુ હસી. જાણે ફૂલ ઝર્યા. 
રાવજીએ પણ વળતા પ્રતિસાદ રૂપે સ્મિત આપ્યું. 

કંકુ રાવજીની પડખોપડખ ખાટલા ઉપર બેસી 
ગઈ. એકાંત અને યૌવનનો મેળાપ થયો અને પછી, 
તો. આંબાવાડિયાના એકાંતમાં બેય જણાં એકબીજામાં 
એવાં તો ગૂંથાઈ ગયાં કે કલશોર કરતાં પંખીડાં પણ 
શરમાઈ ગયાં. 

કંકુ તો બપોર ચડતાં ઘરે પાછી આવી ગયેલી. 
સાંજ ઢળ્યે રાવજી ઘરે આવો ત્યારે ભાભી ઓસરીની. 
ધારે ઊભાં રહી મોઘમમાં હસતાં હતાં. એને સમજતાં 
વાર ન લાગી કે આ મોકો ભાભીએ. જ ઊભો કરી 
આપ્યો. હતો... 

એ આંબાવાડિયુ પોતાની પહેલી, પહેલી પ્રીતનું 
સાક્ષીરૂપ હતું. અહીં એવી કેટલીય રળિયામણી યાદો, 
સંભારણાં ધરબાયેલાં હતાં, જેને યાદ કરીએ. તોય 
દિવસ પણ રળિયામણો લાગવા માંડે. રાવજી હવે, 
આંબાવાડિયામાં ખાટલો ઢાળી સૂઈ રહેતો. 

પણ ધીરે ધીરે દુકાળનાં વરસ આવવા લાગ્યાં. 
કૂવામાં પાણી ખલાસ થઈ ગયાં. તળનાં પાણી શોષાઈ 
ગયાં. આંબાવાડિયું સૂનું થઈ ગયું. ઝાડવાં સુકાઈ ગયાં. 
પંખીઓ ઊડી ગયાં. રહી ગયા પાછળ. એકલા ટહુકા 
અને એ રૂડાં સંભારણાં... અને બીજો રહ્યો એક આ 
ખખડધજ ખીજડો. કુદરતની થપાટ ખમી ખમીને માંડ- 


ઉટ્શ 


માંડ ઝઝૂમી ઝઝુમીને ખડો રહી ગવેલો પોતાની જાત 
જેવો આ ખીજડો, જે રાવજીનો કાયમનો સાથી બની. 
ગયો. રાવજી બસ હવે એના તલકછાંયડે સૂતો રહેતો. 
એની. પાસે ખાટલો. ઢાળી એના થડે માથું ટેકવી, સૂઈ 
જતો ત્યારે લાગતું કે મારા ભાઈબંધે મારુ માથું પોતાના 
ખોળામાં લઈ લીધું છે. 

બૈય દીકરાઓ અને બૈય વહુની કોચમણીથી 
હૈયું ક્યારેક દુઃખી દુઃખી થતું, દીકરા વહરાં વેણ કાઢતા 
ઈ વેણ હૈયામાં ભોંકાતાં ત્યારે તે વાડીએ હાલ્યો 
આવતો અને ખીજડાને બથ ભરીને બે ઘડી રડી લેતો, 
ખીજડો જાણે મૂળમાંથી હલબલી ઊઠતો. ખીજડાના 
સ્પર્શમાત્રથી રાવજીને વહાલપનું સુખ અને સાંત્વન 
પ્રાપ્ત થતું હોય એમ પોતે ધીરેધીરે શાંત થઈ જતો. 

દિવસો વીતવા લાગ્યા. 

ને રાવજીને પંડ્ય ઉપર ઉંમરના થર ચડવા 
માંડ્યા... એક દિવસ વહેતી. હવા વહેતાં વહેતાં ગામમાં 
વાત લેતી આવી. કે બાજુના ડૅમમાંથી આસપાસનાં 
ગામડાંમાં કેનાલ ખોદીને આ નપાણી ભોમકાને એ 
હૅમનું પાણી પૂરું પાડવાની સરકારે જાહેરાત કરી છે. 
વાત સાંભળીને આસપાસના પંથકમાં ખેડૂતો સજી થઈ 
ગયા. આઝાદી. મળ્યા પછી ગામનો થોડો વિકાસ તો 
થયો. હતો, પણ ગામમાં કેનાલ નીકળે એ તો સોનામાં 
સુગંધ ભળ્યા જેવું હતું, હરખની વાત હતી. એક દિવસ 
ગામમાં કોન્ટ્રાક્ટરનો માલસામાનેય ઊતરી પડયો. 
સિંચાઇવાળાની ગાડીયું હડિયાપાટી લેવા માંડી. 

બે દિવસ પહેલાં હજી તો પોતે રોંઢો કરવા બેઠો 
હતો ને ત્યાં મોટી વહુએ પોતે સાંભળે એમ મે'ણું માર્યું 
હતું, “બાપાને ઘરમાં હવે શું ડાટી છે તે આખો દી 
ઘરમાં ને ઘરમાં જ પડ્યા રે'છે ? સાંજસવાર વાડીએ. 
આંટો બાંટો મારતા હોય તો...'' અને વળી પાછું 
દૂધવાળો દૂધ આપ્યા પછી ઉમેરણ રેડે એમ નાની 
વહુએય ઉમેરણ પૂરી દીધું, “બાપાને કદાચ એમ હોય 
કે બેય વહુઓ ભેગી. થઈને પાછી ઘરને બટકાં ભરવા. 
માંડશે તો શું કરીશ ? બાપાને આપણી ઉપર વિશ્વાસ 
ન હોય એટલે ચોકીપહેરોય રાખતા હોય...'' અને પછી 
બેયના ખડખડાટ હાસ્યનો. અવાજ- 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯ ૬૦ 


પોતે સન્‍્ન થઈ ગયો. તહરાં વેણ છાતીની 
આરપાર નીકળી ગયાં હતાં. જાણે શ્રી નોટ શ્રીની ગોળી 
સનનન... કરતી છાતીને વીંધતી કે પીઠના લોચા કાઢી 
આરપાર નીકળી જાય એમ... 

ગવજી ખાતો ખાતો થંભી ગયો. અન્નદેવને પગે 
લાગી, પાણી પીને ઊભો થઈ ગયો. ખીટીએ ટિંગાતું 
કાળિયું ખભે નાખીને પગમાં પગરખાં પહેરતાં એટલું 
જ બોલ્યો. “બસ બાપા, બસ. માગં અંજળપાણી પૂગું 
થઈ ગયાં. હવે મારે અહીં રહીને શું કામ છે. સાંભળી 


લ્યો! સૂરજદાદાના સમ ખાઈને બોલું છું કે હવે આ 


સૂર 
આંગણામાં ફરીને પગ નહીં મૂકું. મારો જ ગેટલો તમને 
ભારે પડતો હોય તો પછી... પછી... મારે અહીં રહીને 
શું કામ છે?...”” ને તેનો કંઠ તરડાઈ ગયો. હાલતાં 
હાલતાં કહેવાઈ ગયું : “તમને તમાર ધણીના બાપનું 
સહેજ પણ દાઝતું હોય તો સવાર-સાંજ બબ્બે બટકાં 
ભાતમાં મોકલી દેજો. એમ માનજો કે વાડીએ ત્રીજો 
કૂતરો પાળ્યો છે...” 

આખી. જિંદગીમાં કોઈ દિવસ બે વહ વેણેય 
નહીં બોલેલો આજે જે કંઈ બોલ્યો એ બળતસરાનું 
બાપ્પીભવન હતું. ખણખણતા રોકડા રૂપિયા જેવાં 
નકદ વેણ સાંભળીને બેય વહુઓ ક્ષણભર સડક થઈ 
ગયેલી. પણ પછી તો... 

વાડીએ આવીને રવજી એટલં બધુ રોયો, એટલું 
બધુ રોયો કે ખીજડો મૂળમાંથી હચમચી ગયો ને 
પંખીડાં સૂનમૂન થઈ ગયાં. ભેરૃની પીડાથી મૂળથી ટોચ 
સુધી હલબલતો ખીજડો ધ્રજતાં ધૂજતાં જાણે કહેતો 
ન હોય કે બસ, ભઈલા, બસ... હવે વધુ ને બોલીશ. 
નહીતર આંખ્યુંગ્પી મારી ડાળીઓ પરથી પાંદડાંરૂપી 
આંહુડાં ખરી પડશે.. ભાઈ, ખમી ખા... ખમી ખાવાનો 
વખત છે...! 

એ દુઃખ અને વિયાદના દરિયામાં વમળાતો પોતે 
ક્યારે ઊંઘી ગયો એ જ ખબર ન રહી. પણ કોઈએ. 
તેને હડબ.ડાવ્યો ત્યારે જ ખબર પ.ડી કે પોતે સૂઈ ગયો 
હતો. તેણે આંખ ચોળીને જોયું તો ડાબેજમણે પડખે 
પોતાના બેય છોકર હતા. અને દૂર એક વાદળી જીપ 
ઊભી હતી. તે ખાટલામાં બેઠો થયો. 


સણ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૬૧ 





“ઊઠો, બાપા. કેનાલના ઇંજુનેરસાહેબ માપ 
લૅવા આવ્યા છે...” 

“માપ? શેનું માપ?” 

“આપણા ખેતરમાંથી નહેર નીકળે છે ને 
એટલે...'” 

એ ખાટલામાંથી ઊઠ્યો, સિંચાઈખાતાના 
ઇજનેગ્સાઢેબ, કારકુન અને ત્રણચાર મજૂર જેવા 
માણસો લાંબી સાંકળ-ચેન લઈ આમતેમ જમીન માપી 
રહ્યા હતા. રવજી તેમની કોર સૂનમૂન થઇને જોતો 
રહ્યો. થોડી વાર પછી સાહેબ બોલ્યા : 

“આ પડતર જેવો જમીનનો ભાગ રાખીએ જેથી 
તમને નુકસાન બહુ ઓછું જાય...” 

“તાંધો નહીં, સા'બ... વાંધો નહીં...” છોકરાઓ 
બોલ્યા. 

સાટઢેબે દૂર રહ્યે રહ્યે બેય છોકરાઓ સાથે કશીક 
વાતચીત કરી. મોટા છોકરાને એક કાગળિયું આપ્યું. 
જીપ ચાલી ગઈ. અને પછી છોકરાઓ ગવજીને ઘરે 
તેડી લાવવા માટે કાલાવાલા કરવા મંડ્યા. રાવજી 
બોલી ઊઠ્યો : “ત્યાં મારું શું કામ છે? તમારી 
લૂલીઓને વશમાં નહીં ચખો તો એક દી, જેમ મને 
કાઢ્યો એમ તમનેય કાઢશે...'” 

“અશ્શે, બાપા. પણ અહીયાં ગ્હ્યો રહ્ઓરો તમે 
સારા નો લાગો અને ગામ અમને કઢે કે છતે દીકરે 
બાપો વાડીએ દી ટૂંકા કરે છે...” 

“મારું ઉપજણ જ્યાં ન હોય એવા ઘગમાં રહીને 
માટે શું લેવું છે ? ઈ ઘર તો સોંપી દીધું તમને બૈયને... 
અખિયાતું... વાપરી ખાજો... જાવ હવે ભલા થઇને... 
હવે તો ભલી મારી વાડી ને ભલો આ ખીજડો. માનજો 
કૅ ડોહો મરી ગયો છે...” 

છોકરાઓએ માન્યું કે બાપા માને એમ નથી. 
એટલે એમની દુખતી રગ દબાવવી ! માટે છોકરે એના 
છોકરાના સમ આપ્યા. સમ સાંભળીને રાવજી ઢીલો 
થઈ ગયો. એ પોતરા તો ગવજીને કંઠવા'લા હતા. એ 
લાચાર થઈ ગયો ને ઘરે આવવ! તૈયાર થજે. 
છોકરાવને લાગ્યું કે અડધી બાજી જીતી ગયા છીએ. 

છોકરાઓ રાવજીને ઘરે તે.ડી લાવ્યા. રવજી ઘરે 


લ્ટ્શ 


આવ્યો તો ખરો, પણ એની નવાઇનો પાર ન રહ્યો. 
ઘરનું વાતાવરણ સ્રાવ બદલાઈ ગયું હતું. પોતાના 
આવતાની સાથે જ વહુઓએ ગાદલું પાથરી પથારી 
કરી આપી સરસ મજાની ! વહુઓ આવ્યા પછી દૂધનાં 
બે ટીપાંય મળ્યાં હોય તો પાણી અગરાજ એને બદલે 
શેડક્ઢા દૂધની તાંસળી ભરીને આવી ગઈ. બાજરાના 
રોટલાની અંદર નખથી ઝીણા ઝીણા ખજૂરા પાડેલા 
અને એની અંદર વેલણથી વીરડા ગાળેલા. એ 
વીરડામાં ડ્બાડૂબ ઘી પૂરેલું અને એની ઉપર દેશી 
ગોળનાં થપેડાં બાઝી ગયાં હતાં. ભાણું પીરસીને મોટી 
વહુ લાજ કાઢી, અવળું ફરી કહેવા લાગી: 
“છોૌકચ્મતમાં આ.ડંઅતળાં વેણ કઢાઈ ગયાં'તાં તી. 
અમે ખોળા પાથરીએ. છએ. બાપા, અમે તો. છોકરું 
ગણાઈએ. છોરૃ કછોરુ થાય, પણ માવતર કમાવતર 
નો થાય. અમારી ભૂલ માફ કરી દેશો ને... ?' 

ચવજીને ખાતાં ખાતાં કલેજે ટાઢક વળી ગઈ. 
ગળતે સાદે એટલું જ બોલ્યો, “વહુ બેટા, બાપ હોય 
કે સસરો હોય... ભલે ઈ “મર” બોલે, પણ “મર વાંચ્છે 
નહીં. અને મને તો ઈ તમારાં વેણ મનસકમાંવ. નથી. 
તમતમારે ખાવ-પીવો ને મજા કરો. તમારું છે ને તમારે 
વાપરવાનું છે. હું તો હવે ખર્યું પાન... કદાચ બે-પાંચ 
તરસ કાઢું.” 

તે દી ફરી વખત મોટી વહુ કહેવા લાગી : 
“બાપા, હવે તમારી ઉંમર થઈ. તમારે તો ઘરે રહીને 
જ અમને થાકરી કરવાનો લાભ આપવો જોઈએ. પછી 
કે'દી. આવી. સેવા કરવાનો પરસંગ મળશે.?'' નાની 
વહુએ. પણ એર્માં ટાપશી પુરાવી. 

ચવજીને સમજાયું નહીં કે આ બધો ફેરફાર 
એકાએક કેમ થઈ ગયો? શું કોઈએ. મૂઠ મારી હશે 
કે દેવ શિઝાણા ? કે'વાવાળાએ કીધું હશે તે મારી વગે 
અછો અછો વાનાં કરવા મંડચાં... પણ એક તાત છે. 
આવી સેવા તો કંકુની હયાતીમાંય કોઈ દી ભોગવી 
નથી. આંખમાથું દૃખે ને કંકુ પગ દાબી દે એ ગનીમત, 
પણ આમ. તે કંઈ... ખાટલેથી પાટલે ને પાટલેથી 
ખાટલે... 

દસબાર દી. થઈ ગયા. મન હવે મૂંઝાતું હતું. 


બ્ટ્ણ 


વાડીએ. આંટોફેરો કરવા છેયું ઝાવાં નાખતું હતું. 
છોકરાવને એણે બે-ચાર વાર કહેલું, “લ્યો, હું એક આંટો 
વાડીએ. મારતો આવું...'' પણ છોકરા-વહુ સાથે મળીને 
ના પાડી દેતાં - “હવે ત્યાં કણે તમારું' શું કામ છે, 
બાપા... ઘણું કામ કર્યું. હવે તો બસ તમારે આરામ જ . 
કરવાનો છે...” 

પણ ખાટલામાં પડ્યાં પડચાંય શવજીનું મન તો 
દોડીને વાડીએ પહોંચી જતું. આમ તો વાડીએ ગયાને 
પંદર દી જેવું થઈ ગયું હતું. એ વાડી, એ ઝાડવાં, એ 
પંખીડાં... અને ખાસ તો. એના સુખદુઃખના સાથી 
ખીજડાને આટલા દીથી ભાળ્યો નહોતો તેથી તે બેચેન 
બની ગયો. હતો. 

' એક દી લાગ મળી ગયો. અને તે. છટકી. ગયો, 
બપોરા ઢળ્યા હતા. સૂર્ય પશ્ચિમાકાશ તરફ દોડી રહ્યો 
હતો. રાવજીના પગમાં સૂર્યની ગતિ જેટલી ગતિ હતી. 
એ ભેરુ સમા ખીજડાની માયા ને ઉત્કંઠામાં વાડી ક્યારે 
આવી ગઇ એ. ખબર જ ના રહી... 

પણ આ શું ? વાડીની ઝાંપલી પાસે આવતાં જ 
તેના પગ. થંભી ગયા. વાડીના ઉપલા પડમાં પચાસથી. 
સાઠ માણસો તીકમ-કોદાળી, પાવડા, તબડકાંના 
અવાજોની બોછાર બોલાવતાં હતાં. 

મારો ખીજડો... તેની બહાવરી આંખો આમતેમ 
ફરી વળી, પણ પોતાના સાથીદારનાં ક્યાંય કરતાં 
ક્યાંય દર્શન ન થયાં. તેને લાગ્યું, કાળજું હમણાં ફાટશે 
કે શું... 

તે દોડયો. ત્યાં પહોંચીને જોયું તો. પોતાનો 
ખાટલો ઓરડીની આડશે મૂકી દેવાયો હત્તો. અને 
ખીજડો? કપાયેલ ખીજડો તો ખોદાયેલ નહેરની 
ધૂળમાં રગદોળાતો આમતેમ હડસેલા ખાતો હતો... 
છિન્નભિન્ન એનું થડિયું... એનાં ડાળીડાંખળા.... એનાં 
પાંદડાં... 

કપાયેલ ખીજડાના હાલહવાલ. જોતાં જ એ ત્યાં 
ને ત્યાં પોક મૂકીને ધ્રુસ્કે ધ્રુસકે રડી પડ્યો. ને પછી. 
એવો. તો હીબકે ચડ્યો કૈ એવું તો કંકુના મોત ટાણે 
પણ નહીં રડ્યો હોય કદાચ- 

દસ-બાર દી પહેલાં મોટે દીકરે એને એક 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૬૨ 


કાગળિયું પકડાવી દીધું હતું. અને સમજાવી પટાવી 
એમાં પોતાનો અંગૂઠો. મરાવી લીધો હતો. અને એ પછી 
બે-ચાર દી પહેલાં એના હાથમાં નોટોના થોકડા... એણે 
અમસ્તું પૂછેલું. છોકરાએ જવાબ આપેલો કે 
કારખાનામાં ચારપાંચ મહિનાનો પગાર એક હારે કર્યો... 


પૂરતાં ઘરે પોતાનાં માનપાન... બધો જ તાગ મળી 
ગયો... એ દોડીને સુકાયેલા ખીજડાના અચેતન થડને 
બથ ભરી ગયો. રહરહ આંસુડે રોતો કહેવા લાગ્યો : 
“અરે, માર જેવા ગરીબ-રાંકના માળવા સમાન મારા 
ભેરુ, મારા સુખ ખાતર તૌ. તું ભલા, કપાઈ મૂઓ? હે 
ભગવાન, મારું નસીબ જ કોણ જાણે કેવું છે કે પહેલાં 
કંકુને માસથી વિખૂટી પાહડી દીધી અને હવે આ મારા 
દુઃખનો એકમાત્ર વિસામો. હતો તે પણ છીનવી લીધો ?'” 
રાવજીએ થડ ઉપર માથાં પછાડયાં. લોહી 
નીકળ્યું, પોતાના સ્વજનના મૃત્યુના દુઃખથી પણ વધારે 
ખીજડાના. કપાઈ જવાના દુઃખથી એનો આત્મા એટલો 
બધો કકળી ઊઠ્યો કે એણે પોતાના મગજનું સંતુલન 
ગુમાવી દીધું. અને એ. આઘાતમાં જ એનું પ્રાણપંખેરુ 
ઊડી, ગયું. માણસ ભેગું થઈ ગયું હતું. ગામમાં 
છોકરાઓને પણ જાણ થતાં દોડી આવ્યા. બાપ ફાની 
દુનિયા છોડીને પરલોક સિધાવી ગયો હતો. 
સૂર્યાસ્ત ઢળવાને આરેવારે રાવજીના મૃતદેહને 
સ્મશાને લાવવામાં આવ્યો. ત્યારે ત્યાં અગ્નિદાહ દેવા 
માટેની ચિતા તૈયાર થઈ ગઈ હતી... વિધિના સંજોગ 
એવા ઊભા થયા હતા કે એ ચિતા બીજા કશાનાં 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩ 


લાકડાંની નહીં, પણ રાવજીના જોડીદાર ખીજડાની જ 
બનાવેલી હતી. 

મૃતદેહને ચિતા પર મૂકવામાં આવ્યો. મોટા 
દીકરાએ જમણા પગના અંગૂઠે અગ્નિદાહ આપ્યો. 
અને ગણતરીની ક્ષણોમાં જ ચિતા ભડભડ સળગી 
ઊઠી. ખીજડાના થડિયા પર ચત્તુપાટ પડેલું શબ 
સળગવા લાગ્યું. તડતડ... ફડફડ... ભડભડ... 
શરીરમાંથી પાણી છૂટવા લાગ્યું. ને ઘીની આહુતિઓ 
અપાવા લાગી... ભડભડ સળગતી ચિતા. કોની ?... 
રાવજીની સાથે સાથે ખીજડો પણ રાખ બનવા 
લાગ્યો... 

થોડીક વેળા ગઈ ને શબ કમરમાંથી બેઠું થઈ 
ગયું. સાથે સાથે ખીજડાનું થડેયું પણ બેઠું થયું. રાવજી 
જાણે ભડભડ બળતા અગ્નિના લપકારા વચ્ચે બોલતો 
સંભળાયો : “બસ...ભાઈ...બસ... મારા લાલ! હું તો 
છતી આંખ્યુંએ આંધળો તે રૂપિયાના લોભમાં કાંઈ નો 
સમજ્યો તે તને છોડીને ઘરે હાલ્યો આવ્યો. પણ તું 
તો મર્યાના મઠ લગી મારી હાર્યે ને હાર્યે જ રહ્યો. ભડ 
છો, ભાઈ. રંગ છે તારી ભાઈબંધીને, તારી વફાદારીને ! 
કે મને ઠેઠ લગી એકલો જ નો પડવા દીધો... હાલ્ય 
ભાઈ, હાલ્ય... હાલવા મંડીએ. મોડું થાય છે...” 

કોઈ ડાઘુએ વાંહડાથી, શબને નીચે બેસાડયું... 
ને ચિતા ફરીવાર ભડભડ બળવા લાગી... રાવજી જાણે 
બથ ભરીને ખીજડાને ચોંટી ગયો હતો... બસ... પછી 
તો ધીરે ધીરે શાંત થતા ગયા... રાવજી.... અને 


ખીજડો... ધીરે ધીરે....!!! 
છ 


લોકગીતોમાં ફટાણાં ગીતો 


લોકસમૂહના માનસનું દર્પણ લોકગીતો છે. 
માનસશાસ્ત્રના અભ્યાસ માટે આ એક સબળ સાધન 
છે. ભિન્ન ભિન્ન લોકસમૂહોની રૂઢિ, રિવાજ 
માન્યતાઓનું નિ3્પણ લોકગીતોમાંથી લાધે છે, જેથી 
લૌકમાનસશાસ્ત્રના અભ્યાસુ માટે લોકસમૂહોને 
સમજવામાં અને અભ્યાસ કગ્વામાં લોકગીતો મદદ- 
રૂપ થઈ શકે છે. ઉદાહરણ તરીકે ધંધાદારી યોદ્ધા 
પ્રોફેશનલ સૉલજર્સ) જાતિનાં લોકગીતોમાં ઘોડા, 
અસ્ત્રશસ્ત્રદ વિરહ, મિલન, વિયોગ, આતુરતા, 
મઢેચ્છાઓ આદિ મન-ઉદ્ટેગોનું નિરૂપણ મળશે. 
સામંતશાહી શાસક જનસમૂહોનાં લોકગીતોમાં વૈભવ, 
યુદ્ધ, પ્રભાવ, વીરત્વ આદિ નીરખવા મળશે. 

લોકગીતોના ઘણા પ્રકાગે છે. મુખ્યત્વે ગજરાતી 
ભાષામાં મંગળિવાં, પ્રભાતિયાં, હાલરડાં, હઠીલા, 
ચમવળા, કૃષ્ણવળા (શ્યામવળ), વાણી, ઘાઘ, દોહરા, 
ગસડા, સોરઠા, પવાડા, લાખા, પડજ્યા, મરસિયા, 
સલોખા આદિ લોકગીતો મળે છે. 

લોકજીવનમાં આનંદ, ઉત્સવ, ઉમંગ, પ્રેમ, 
વિરહ, મિલન, વિજોગ, શોક, ગ્લાનિ, મહેચ9ાઓ 
આદિ લાગણીઓને જીવનની. આવશ્યકતાઓ ગણી, 
જીવનની વાસ્તવિકતાઓ સમજીસ્વીકારી જીવન- 
પ્રસંગોને અનુરપ થઈ તેને વણી લઈ લોકગીતોની 
ગ્યનાઓ કરવામાં આવેલ અને લોકજીવન ધબડક્તું 
ગળી. હયુંભર્યું બનાવેલ છે. 

માંગલિક પ્રસંગે ગવાતાં લોકગીતોને મંગળિયાં 
કહેવામાં આવે છે. આ મંગળિયાં લોકગીતોમાં કટાણાં 
લોકગીતોનું આગવું મહત્ત્વ અને સ્ત્રાન છે. ખુશીનો 
પ્રસંગ હોય અને હાસ્યરસ ન હોય તો આખો પ્રસંગ 
સાવ મોળો અને કિક્કો લાગે. 

આવાં કટાણાં લોકગીતો પર સંશોધન કરી 
મહાનિબંધ લખી શકાય તેટલું વિશાળ લોકસાહિત્યનું 


બ્ટ્શ 


સંકલન : મુરાદખાન ચાવડા 


કાર્યક્ષેત્ર છે. દરેક લોક્સમૂહ, જનસમૂહમાંથી આ 
સામગ્રી સહેલાઈથી લાધી શકાય છે. 

જાન ગામના પાદરે આવી વિસામો કરે અને 
ગોધૂલિસમવે જાનનું સામૈયું કન્યાપક્ષ તરકથી કરવામાં 
આવે ત્યાંથી જ આ ફટાણાં લોકગીતો ગાવાનાં શર 
થાય છે. 

સ્વાગત (સામૈયું) કરનારી કન્યાપક્ષની 
મહિલાઓ મીઠી હલકે ફટાણાં ગાવાં શરૃ કરે છે. 

“કળ રે કબૂતરજી, દું ભલે અયો જી. 

આ ૧/દરાટોળું શીદને «થો જી. 
અ/ *કડાટોળું શીદને «યોજી ક/ળ/ રે ૦ ટેક.” 

“ભોળા કબૂતર જેવા તર લાડલા, તું ભલે 
પધાર્યો. તારું સ્વાગત કરીએ છીએ. પણ... આ વાંદરા 
અને મર્કટ જેવાં નટખટ ને અળવીતરાં જાનૈયા, 
જાનડીયુંને શ! માટે લાવ્યો ?'' આમ કાળ કબૂતરની 
ઉપમા. કાળું કબૂતર સાવ ભોળું હોય છે. થોડુંક સુસ્ત 
પણ ખરું! આખી જાનનાં જાનૈયા-જાનડીયુંને સીધી 
રીતે વાંદરા, વાંદરી, માંકડા કે માંકડી કહીને સંબોધન 
કરે તો શું થાય? વિવાહના સ્થાને વઘોણું જ થાય. 
પણ કટાણાના સંબોધનથી કોઈ ગુસ્સો કે રીસ ન 
ચઢાવે. પણ હાસ્યની છોળો ઊડે. કોઈ જાનેયા 
મશ્કરીમાં કહી પણ દે કે જે ઉપમાઓ, વિશેપણો દેવાં 
હોય તે તમે ઘો, પણ અમાડું કાર્ય સાધીને જ એટલે 
કે વરને પરણાવીને, વહુ લઈને જઈશ જે કહેવું હોય 
તે કહો. અમે સાંભળવા તેયાર છીએ. 

કુંવારી જાન માંડવે જમવા જાય. જાનૈયાઓ 
પંગતમાં બેસી જમે ત્યારે ફ્ટાણાંની રમઝમ જામે. 

“ભખ રે ૨૬ઈ, થોડેરું રે શકજો, 

નહીંતર તમને થઢશે આટો રે. 

નથી રે મદર# */વલ ગમાં વૈદ રે. 

કે ઉત્તરે ૨૦#ઈ, તમરો અકે રે-” 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૬૪ 


લગ્નનું જમણ હોય એટલે વાનગીઓ પણ હોય. 
તો વાનગીઓને શે. ભુલાય? 
“થાળ ભવ મગથુલિય રે વદિવારી ઢોલા રે. 
વેવ!ઈઈ ખાઈને ફૂલેય/ રે. વહવાર! ઢોલ રે. 
વેવ#ઈ જાયો જેટડો રે. 
બેટડો કોન પેટનો રે. 
સિદ્ધજુરન/ સોમૈયા રે. 
હાથલડ! હજામન રે. 
પગલ પ૪ઠ#ણન/ રે. 
થળ ભર્યા મગથૂલિવ રે'” 
વાયુપ્રકૃતિની વાનગીથી વેવાઇને આફરો ચઢી 
ગયો. પેટ એટલું ફૂલી ગયું કે જોઈ લ્યો કોઈ ગર્ભવતી 
મહિલાને. તેવા હાલ વેવાઈના થઈ ગયા. અને વેવાઈએ 
પુત્રને જન્મ દીધો. કારણ, પેટનો આફરો ઊતરી ગયો. 
આ બેટડાનો બાપ કોણ? ઉત્તર છે કે સિદ્ધપુરના 
ભવાયાનો, જેના હાથ હજામના જેવા ચંચળ અને કોમળ 
છે, પણ પગ તો પઠાણના છે. એટલે કે વર્ણસંકર છે. આ 
ફ્ટાણામાં સામી છાતીએ. કેવીક ગાળ ભાંડી છે ! સીધી 
રીતે સામી છાતીએ. આવું કહેવાની કોઈની હિંમત ચાલે 
ખરી ? અને ભૂલેચૂકે કોઈને કહેવામાં આવે તો વર લીલા 
તોરણે પરણ્યા વિના ઘેર પાછો જ જાય ને ! પણ સામી 
છાતીએ. આવી. ગાળ ભાંડે તોય હસીમજાકમાં ટળી 
જાય, ગુસ્સો કોઈને ચઢે જ નહિ. 
“જે તો લડે કોડે રઈ! મસૂરની દળ, 
પેલો જીખો ખાવ! અવી મસૂરની દાળ. 
ઊભે ઊભે ઝપટ, મસૂરની દાળ. 
એન કૂથીએ રેલ! ઊતય રે મસૂરની! દાળ.” 
આજનો યુગ બુફેયુગ છે ઊભાંઊભાં બુકે 
ઝાપટવાની ફેશન આજના સુધરેલા સમાજની સભ્યતા 
ગણાય છે. ત્યારે આપણી લોકસંસ્કૃતિ તો વર્ષો પહેલાં 
આ બુકે સભ્યતા જાણતી. હતી. ફરક વાનગીઓના જ 
સુધારાનો છે. બુકેમાં પ્રવાહી વાનગી દાળ કઢી જેવું 
પીરસવામાં નથી આવતું. એટલો જ સુધારો જણાય 
છે, જેથી સૂટબૂટના પહેરનારાઓની કોણીએ રેલા ન 
ઊતરે. તેની કાળજીના કારણે કદાચ પ્રવાહી વાનગી 
બુકેમાં નહીં પીરસવામાં આવતી હોય. નહીંતર બધા 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫ 





જ બુકે ઝાપટનારાઓની સ્થિતિ ભીખા વેવાઈ જેવી 
જ થાય ને! 

“જોજે ભીખા વેવાઈ, ભત પડે રે. 

ભત પડ તે પડવા રે દેજો. 

ભખ વ૧ેવઈનું હો9રું ભરવા રે દેજો. 
કળ ૧૧ઈનું ડોજરું ભરવ રે દેજો. જેજે જખ,૦'' 

ઘરની ભીત તૂટી પડે તો ભલે પડે. પણ અહીં 
ખાધા વિના ખસે એ બીજો. ભીખો વેવાઈ તો ન જ 
ખસે. અહીં પેટ-ઉદરના સ્થાને હોજરું (હોજરી) અને 
ડીજરું તળપદા શબ્દ પ્રયોજવામાં આવેલ છે. તેનો અર્થ 
ઉદર થાય છે. 

આ કટાણાં જમવાના સમયનાં છે. 

પછી આવે પલ્લાનો પ્રસંગ. વરપક્ષ તરફથી 
કન્યાના માંડવે પલ્લાના દાગીના ચઢાવવા વરપક્ષના 
જાનૈયા, જાનડીયું આવે તે પ્રસંગનું ફટાણું. 
“માચ ભીખાભ#ઈન! હાથમાંકી છૂટયો ગલોલો, 
ડે વેવ/ઈઈ અજુનદ બવડા વચ્ચે થજો ગલોલો. 

એની બાયડી પૂછે, બેટ, શું થયું રે? 

બાષુ, શું થયું રે. ગલોલો. 

વેવાઈએ માય ગલોલો.'” 

ગલોલો એક જૂનું અસ્ત્ર છે. ધનુષ્યકમાનની 
બેવડી દોરી વચ્ચે એક ચામડાની પટ્ટી (ચ!) પર 
ચીકણી માટીની બનાવેલી નાનકડી, ગોળી મૂકી કમાન 


-ખેંચી ગોળી ફેંકી વેવાઈની પીઠમાં ગલોલાની ગોળી 


મારી. વેવાઈ ચીસ તાણી ગયો. વેવાઈની પત્નીથી ન 
રહેવાણું અને પોતાના પતિને પૂછી નાખ્યું, “દીકરા, 
શું થયું તને? ઓ મારા બાપ, તને શું વાગ્યું?” 

તો ઉત્તર મળ્યો કે વેવાઈએ ગલોલાની ગોળીનો 
ઘા કર્યો. પત્નીનું પોતાના પતિને દીકરા અને બાપનું 
સંબોધન - કેવો વિરોધાભાસ અને ગાળ, દેવાની એક 
યુક્તિ ! આ કટાણું સાંભળી બેઉ પક્ષો હસી પડે છે. 
હાસ્યની છોળો ઊડે છે. 

ભારતની સંસ્કૃતિ પર્યાવરણવાદી આદિકાળથી 
રહી છે. એટલે' જ માનવસંસ્કૃતિથી પર્યાવરણ માથાના 
કેશની જેમ ગૂંથાયેલું રહ્યું છે. વૃક્ષ, પશુ, જીવ, 
જાનવરોને પણ લોકોએ લોકજીવનમાં સ્થાન આપી 


ઉટ્રરી 


ઉચિત ન્યાય બક્ષ્યો છે. ને આપણી સંસ્કૃતિની 
ધરોહરને જીવતી રાખી ધબકતી રાખી છે. તેથી તો 
ગાયને પૂજ્ય ગણી છે. વરાહને અવતાર તરીકે માન્યતા 
મળી છે. પીપળા અને વડનાં વૃક્ષોની પૂજા કરવામાં 
આવે છે. લોકજીવન સાથે મોર, કોયલ, પોપટ, 
ચંદણઘો આદિ જીવ્જંતુઓને પણ લોકગીતોમાં સ્થાન 
મળેલ છે. ફટાણાં લોકગીતો. શા પાટે બાકાત સહે? 
એટલે નીચેના ફટાણા ગીતમાં ચંદણઘોને પણ સ્થાન 
મળી ગયેલું છે ! 

ચંદનઘો માનવ અને અન્ય પ્રાણીઓનું કટ્ટર 
શત્રુ ઝેરી જાનવર. જો કરડી જાય તો ક્ષણવારમાં જીવ 
હરી લે તેવું તેનું કાતિલ ઝેર! 

ઘોનું હેડક્વાર્ટર પીપળાનું ઝાડ, આવી 
લોકમાન્યતાના આધારે કેટલીક લોકકહેવતો પડી. 
“દોના પાપે પીપળો બળે! લોકજીવનમાં, કોઈ 
સમસ્યાઓની ગરબડ પેસી ગઈ તો કહેવામાં આવે 
છે કે “ઘો પેસી ગઈ.' ને “ઘો કાઢો.' 

ફટાણા ગીતમાં ઘો. 
“પેપળેથી ઊતરી ચંદણથો રે. 
ભીંખદ વેવાઈના ધોતિયામાં પેઠી ચંદણથો રે. 

અરેરે માડી રે કાઢો રે ચંદઠય રે. 

છગો જામીન હોય તો કાઢું ચંદણઘો રે. 

લખાના પોતિવમાં પેઠી ચંદણથો રે.'” 

ચંદનઘો ત્વરિત ગતિએ. દોડનાર સરીસૃપ પ્રાણી 
છે. પીપળાના ઝાડ પરથી દોટ દીધી. અને હડફેટે 
ભીખો વેવાઈ ચઢી ગયો. ને ચંદનઘો ભીખા વેવાઈના 
ધોતિયામાં ચઢી ગઈ. ડસો માર્યો. ભીખો વેવાઈ 
કરગરવા લાગ્યો કે “હવે આ ઘો કાઢો !” (ગ્રામ્ય 
વિસ્તારોમાં કોઈ સમસ્યા ઊભી થઈ હોય તો તેને લોક 


બ્ટ્શ્‌ 





કહે છે કે “ઘો પેઠી' ને “ઘો કાઢી' - આ કહેવત 
પ્રયોજાય છે.) 

સામે ઉત્તર મળે છે : આ ઘો કાઢવા માટે જામીન 
જોઇશે. માટે જામીન લાવ્ય. (સમાજની ગૂંચવણ કાઢતી 
વેળાએ. અપાતી જામીનગીરી.) છગાને. જામીન તરીકે 
લાવ્ય, યા મૂક. તો જ તારી ઘો કાઢું (સમસ્યા સુલઝાવું.) 

લોકસમૂહમાં રંગનો પણ મહિમા છે. લાલ, 
પીળો, લીલો, કાળો, વાદળી આદિ રંગ લોકસમૂહને 
ગમતા રંગ છે. આ રંગને સ્થાન પણ ફટાણાં ગીતોમાં 
આપેલ છે. 
“હાં રે સોહામણો પીળી રે પોપટ્ડન ઘાઘરો. 
હાં રે સોહામણ અંગે રે ઊંચો ને ટૂંકો ઘાઘરો. 
હ રે સોહામણો પ૫'રે રે ભીખ વેવાઈ, ઘરો. 
હાં રે સોહ/%% અંગ નચ ને ઊંચો ક/કર.” 

કોઈ પુરુષ અન્ય પુરુષને કહી દે કે “લ્યા, ઘાઘરો 
પે'યં'' યા “પે'રી લે.” તો સામી વ્યક્તિ ક્રોધમાં 
સળગી ઊઠે અને મોટો ઝઘડો કરી બેસે. પણ વેવાણ 
વેવાઇને ફટાણાં ગીત ફટકારતાં ઘાઘરો પહેરવાનું 
ખુલ્લા મોઢે જાહેરમાં કહે ત્યારે હાસ્યની છોળો. જ ઊડે. 
કોઈ લડવા માટે બાંયો ન ચઢાવે. 

આ છે ગુજરાતી ફટાણાં લોકગીતોનો રસાસ્વાદ. 
છે ને કમાલ, અદ્ભુત, પરોક્ષ અને પ્રત્યક્ષ રીતે ગાળો 
ને મીઠી મશ્કરી, ઠહ્ઠા ને હાસ્યરસથી ઊભસરાતું 
લોકજીવન ! છે ને અહિંસક શસ્ત્ર એટલે ફટાણાં 
લોકગીતો ! 

આવાં અસંખ્ય ફટાણાં લોકગીતોનું કોઇ 
ઉત્સાહી અને ખંતીલો સંશોધક સંપાદનકાર્ય માથે 
ઉપાડે તો લોકસાહિત્યનું એક કાર્યક્ષેત્ર (ફીલ્ડવર્ક) મળી 
શકે તેમ છે. 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯ : ૬૧ 


કોલંબસને કેડે 


------------------------------------------------------- 


૨૯. 'લક્ષ્મી'નું આગમન, 'શાવર' અને યોજના ઊંધી 

આજથી આશરે ૨,૩૦૦ વર્પ પૂર્વે 
એરિસ્ટૉકેનીઝ લખી ગયો છે કે માણસો અને 
મૃષકોની ઉત્તમ યોજનાઓ ઊંધી વળી જાય છે. 
અમારી બાબતમાં પણ તેવું જ થયું. 

અમે અમેઝિકા જવા માટે ૧૯૬૫ના ઓગસ્ટની 
૧લી તારીખે રવાના થયાં ત્યારથી વિચાર કરતાં હતાં 
કરે ભારત પાછાં જશું ત્યારે, પૅરિ(સ), જિનીવા 
(સ્વિત્ઝર્લેન્ડ) અને રોમ જોતાં જઈશું. વૉલ્તેર અને 
વિક્તર હ્યુગોની, બાલ્ઝાક ફ્લોબેર અને કામુની, 
આનાતોલ ફ્રાન્સ અને મોંતેંની, સૉર્બો અને કોલી 
બેર્જેરની, એક્લિ ટાવર અને આર્ક દ ત્રિયોંફની ભૂમિ 
પૅરિ(સ)માં ઓછામાં ઓછા ત્રણ દિવસ ગાળવા હતા. 
અમેરિકા જતી વખતે અમાર ભહારાજા'એ જિનીવા 
ઉતરાણ કર્યું હતું, પણ તે માત્ર કૉકી પીને જરા તાજા 
થવા પૂરતું જ. અલબત્ત વિમાનચાલકે અમને મોં બ્લાં 
(શેત શુંગ)નાં દર્શન કરાવ્યાં હતાં. પરંતુ રૂસો અને 
રોમાં રોલાંની, ચોકલેટ, ઘડિયાળ અને ખાનગી 
ખાતાંવાળી બંકોની ભૂમિ પર ચાલવાની તીવ્ર ઇચ્છા 
હતી. 

શેમ ઊતરવાનું કારણ એ નગરીની પ્રાચીન 
ઇમારતો, સંત પીટરનું દેવળ, માઇકલએજેલોની કલા 
વગેરે જોવાનું આકર્ષણ તો હતું જ, પણ, “રોમ કંઈ 
એક જ દહાડામાં બંધાયું નથી', એ. કહેવત સાંભળી 
હોઈ, રોમ બાંધનાર ઇજનેરો, કોન્ટ્રૅક્ટરો અને 
કડિયાસુથારો ભારતના જ હશે. એ બાબત સંશોધન 
પણ. કરવું હતું. 

આમ આ ત્રણેક સ્થાનો જોવા વિચારતાં હોઈ એ. 
વિશે થોડું થોડું સાહિત્ય એકઠું કરવા માંડયું હતું અને 
હું ક્રેચ ભાષાના મારા જ્ઞાનને તાજું કરવા લાગ્યો હતો. 


સપ્ટેમ્બ૨૧૯૯૯ : ૬૭ 


દુષ્યન્ત પંડયા 


પરંતુ, અમારી અમૂલ્ય ડૉલરલલ્મી અમે આમ 
વેડકી નાખીએ તે આપણા દેશના હિતમાં નથી એમ, 
આપણી ભારતભૂમિ પર નિત્ય કૃપાદપ્ટિ વરસાવતા 
વિભુને કદાચ લાગ્યું હશે એટલે, એ પરમ કૃપાળુ 
પરમાત્માએ. અમારે ત્યાં “લક્ષ્મી'નાં પનોતાં પગલાં 
કગવ્યાં. અમારી પુત્રી વગ્દાનો જન્મ થયો. 

૧૯૬૧ની ર૪મી જૂન શાળાનો ઇલ્લો દિવસ 
હતો. અમે માન્યું હતું કે, બધું સમુંસૂતરું ઊતરી જશે 
અને અમે ૩૦મી જૂને અમેરિકાની નવી દુનિયા છોડી 
૧લી જુલાઈના પ્રભાતે પેરિ(સ)માં અથારાં પુનિત 
પગલાં પાડી શકશું. આવી ગણતરીથી અમે 
અમેરિકન એક્સપ્રેસ મારકત, તારીખ ત્રણ જુલાઈ 
સુધી પૅરિ(સ)માં રોકાણની, બે દિવસ જિનીવાની અને 
ત્રણ દિવસ રોમના રોકાણની વ્યવસ્થા કરાવી હતી 
અને નવમી જુલાઈએ પુરાણપવિત્ર ભારતભૂમિમાં 
ઊતરવાનું ઠરાવ્યું હતું. પણ, વરદાબહેને અવતરવાને 
માટે જ ૩૦મી જૂન પસંદ કરી ! પરિણામે તે સાંજે 
અમારું અમેરિકાથી ઊ.વાનું ઊડી ગયું. 

ઘેર પાછા વળવાની ઉતાવળમાં, વરદાના જન્મ 
પહેલાં મેં દાક્તરને પૂછ્યું હતું, “અમારું બાળક કેટલા 
વાસાનું થયા પછી એ. ઇંડિયા સુધીનો પ્રવાસ કરી 
શકશે ?'”' કાગળમાં કંઈ પ્રિસ્ક્રિપશન ચીતરતા 
દાક્તર મારી સામે જોઈ કહે : “'એ તો બાળકના જન્મ 
પછી જ કહી શકાય. નબળું હોય તૌ ઇન્ક્યુબેટરમાં 
રાખવું પડે. હા.... તમે બંને જઈ શકો છો. બાળક 
પૂરું તંદુરસ્ત થયે અમે એને તમારે ત્યાં સલામત 
મોકલી આપીશું.'' આ શબ્દો સાંભળી, જૂન માસ 
હતો તોય મને ટાઢનું લખલખું આવી ગયું હતું. 

બ્રુકહેવન મેમોરિયલ હૉસ્પિટલના પ્રસૂતિ 
વિભાગમાં પુપ્પાનું નામ લખાવ્યું ત્યારે અમને સવાલ 


ડક ઉટી 


પૂછવામાં આવ્યો, “બાળકનું નામ શું રાખવાનું છે ?'' 

અલ્યા ભૈ-પૂછનાર બહેન હતી એટલે “અલી 
બહેન' કહેવું પડશે - બાળક આવે, જોશીમહારાજ 
પાસે જઈ એના જન્માક્ષર કરાવાય અને એની 
નામરાશિ કઈ છે તે જાણી લેવાય, પછી બારમે વાસે, 
બાળકનાં ફૈબા “ઓળી ઝોળી પીપળપાન' કરવા અને 
નામ પાડવા આવે. અને અહીં જન્મ પહેલાં જ નામ 
પાડી દેવાનું ? બાળક છોકરો છે કે છોકરી એ જાણ્યા 
વિના, એનું જન્મલગ્ન જાણ્યા વિના અને એની રાશિ. 
જાણ્યા વિના એનું નામ શી. રીતે અપાય ? 

“છોકરાનું એક અને છોકરીનું એક, એમ બે 
નામ આપો. છોકરો જન્મશે તો છોકરાનું નામ ચોપડે 
ચડશે અને છોકરી અવતરશે તો છોકરીનું નામ 
લખાઈ જશે. અમારા ચોપડામાં જન્મ થતાં જ નામ 
લખાઈ જવું જોઈએ,'' કાઉંટર ઉપરનાં બહેન બોલ્યાં. 
“અમારે ત્યાં ખાનાંઓ ઘણી વાર ખાલી રહી જાય 
છે અને, ભરાઈ ગયાં હોય તો, ચોપડા કે ફાઈલો 
ગુમ થઈ જાય છે'', એમ કહી એના ઉત્સાહ પર 
ફ્રિજની બાટલીનું ઠંડું પાણી રેડવાનું મે ટાળ્યું, 
“બાળકના જન્મ પછી દ૬સપંદર મિનિટમાં નામ 
આપીએ તો ચાલે ?'' મેં એ યુવતીને પૂછ્યું. 

“દસપંદર મિનિટ જ શું કામ ? અર્ધો કલાક, 
અરે, પોણા કલાક પછીયે આપશો તો. ચાલશે.'' એણે 
ઉદારતાની અવધિ દેખાડી. 

અમે બંનેએ નામ વિશે થોડી વિચારણા કરી 
જ હતી. પણ તે હવે ગંભીર રીતે કરી. 

૩૦મી જૂને બુધવારે મને રોટરી ક્લબનું 
નિમંત્રણ હતું. એટલે હું અગિયારને સુમારે ઘેરથી 
નીકળી ગયો હતો. એક-સવા વાગ્યે પાછો આવ્યો 
ત્યારે પુષ્પા હૉસ્પિટલમાં જવાની તૈયારી કરી. રહી 
હતી. સેલીની ગાડી તે જ દિવસે ન હતી. માર્ગરેટની 
પણ ન હતી. પણ અમારા ગામના પોલીસનાં પત્ની 
શ્રીમતી લોરેન પોતાની ગાડી લઈને તરત હાજર થયાં 
અને લગભગ અઢી વાગ્યે પુષ્પા હૉસ્પિટલે ગઈ. 
પોલીસ-પત્ની હતાં એટલે પૌલીસથાણે તો નહીં લઈ 


લ્ટ્ર્શ્‌ 





જાય ને એ દહેશત હત્તી, હું પણ ગાડીમાં સાથે જ 
બેઠો હતો. ટ્રાફિક ઓછામાં ઓછો હોય અને ટ્રાફિક 
સિગ્નલનું નડતર પણ એકદમ ઓછું હોય એવે 
રસ્તેથી લૉરેને પોતાની ગાડી હાંકી. નારીની પીડા 
બીજી નારી જ સમજી શકે. લોરેન પાસે પણ માગણાં 
હશે ને? નહીં તો સેલીની અને માર્ગરેટ કૉવેલની 
બેઉની ગાડીઓ કેમ ન હોય ? 

ત્રણને સુમારે હૉસ્પિટલમાં પહોંચી ગયાં અને 
પુષ્પાને અંદર પ્રવેશ કરાવી દીધો. એના ડૉ. 
મોલિનોફને બધા ખબર અપાઈ ગયા. યથાસમ્‌ય એ. 
તથા બાળનિષ્ણાત બીજા દાક્તર પણ આવી ગયા. 

મને મૅક્સિમ ગોર્કીની વાર્તા “બર્થ ઓવ અ 
મૅન' (“માનવીનો. જન્મ') યાદ આવી. વનવગડે ચાલી 
જતી એક શ્રમજીવી સ્ત્રીને અચાનક વીણ ઊપડે છે, 
અને ત્યાં વગડામાં જ બાળકને જન્મ આપી, સ્વસ્થ 
થઈ, નવજાત પુત્રને કાખમાં ઘાલી પાછી ચાલતી થાય 
છે. આપણે ત્યાં હજી સુયાણી અદશ્ય નથી થઈ. 
પ્રસૂતિગૃહમાં દાક્તર હોય જ, પણ ઘણી વાર 
આયાઓ જ દાક્તરનું કામ કરી દેતી હોય છે. ત્યારે 
અહીં નવી દુનિયાના આ દેશમાં, પ્રસૂતિનિષ્ણાત 
દાક્તરની સહાયમાં બાલનિષ્ણાત પેડિયેટ્રિશેયન પણ 
ખડો રહે, અલબત્ત આપણે ખર્ચે જ. 

પુષ્પા અંદર લેબરરૂમમાં હતી ત્યારે, બહાર 
લાઉન્જમાં બેઠો બેઠો હું માખો પણ મારી. શકું એમ 
ન હતો, કારણ ત્યાં માખો જ ન હતી. “એસ્ક્વાયર' 
માસિકનો અંક પડ્યો હતો તે, પોતાનું કામ કરતા 
શિક્ષકના ફરમાનથી પરાણે વાંચતા વિદ્યાર્થીની જેમ 
હું વાંચવા લાગ્યો. દર બે મિનિટે, મારી નજર સામે 
કાઉંટર પ૨ બેઠેલી યુવતી પર પડતી. કોઈક વાર 
અમારું તારામૈત્રક રચાતું ત્યારે એ મને કહેતી, “સ્ટલ 
સમ ટાઈમ', હજી થોડી વાર છે. 

વચ્ચે એક વાર હું અંદર પણ જઈ આવ્યો. પણ 
પુષ્પાને કષ્ટાતી જોઈ તરત પાછો આવ્યો. એના. 
'તામ્રવર્ણના થઈ ગયેલા શરીર પરથી. એની પીડાની 
કલ્પના, જે શિશુની એ માતા બનવાની છે તે શિશુ 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮ 


સંબંધી અનેક વિચારો, જન્મમરણના ચક્રરૂપી 
સંસારની ઘટમાળના વિચારો... એમ મનમાં વિદ્યુત 
કરતાંયે વધારે વેગથી વિચારો નાચીખૂંદી રહ્યા હતા. 
* આશરે ૫-૩૦ને સુમારે પ્રિ. કોવેલ અને 
એમનાં પત્ની માર્ગરેટ આવ્યાં. મને “હલો' કર્યું અને 
મારા મુખ પરના ભાવથી જ પરિસ્થિતિ પામી ગવાં. 
માર્ગરેટ અંદર પુષ્પા પાસે પણ જઈ આવ્યાં. મારી 
ઇંતેજારી વધતી જતી હતી. પુષ્પાના છૂટકા માટે હું 
પ્રાર્થના કરતો હતો. પણ ભગવાન એટલો આઘો હશે 
કે મારી પ્રાર્થનાના મૂક ધ્વનિતરંગોને પહોંચતાં 
ઠીકઠીક વાર લાગતી હશે. સવા સાત. વાગ્યે મને 
ચટપટી થત્યં ટેલિફોનયુવતીને મેં પૂછ્યું. “હું અંદર 
જઇ શકું ?'' એ કહે, “તમારી ચિંતા હું સમજી શકું 
છું. મેં હમણાં જ પૂછી જોયું છે. યોર વાઇફ ઇઝ વેરી 
એક્ટિવ, તમારાં પત્નીને ખૂબ વીણ ઊપડી છે.'”' એનો 
અર્થ એ કે હવે પુષ્પાની પીડાના અંતને ઝાઝો સમય 
નથી. ૭-૫૦ વાગ્યે હું એની સામે જઈ ઊભો તો, 
હંસતે મુખે, એણે મને અભિનંદન આપ્યાં અને 
પુત્રીજન્મની વધામણી આપી.. અહીંની માફક 
વધામણી. આપનાર ત્યાં હાથ લાંબો નથી કરતું. 
આઠ ને દસ મિનિટે ડૉ. મોલિના બહાર આવ્યાં. 
એમની પ્રસન્ન મુખમુદ્રા પરથી હું કેટલુંક તો સમજી 
શક્યો. મને અભિનંદન આપી એમણે કહ્યું કે, 
“બરાબર ૭-૪૨ વાગ્યે તમે પુત્રીના પિતા બન્યા છો. 
માદીકરીની તબિયત સારી છે. પંદરેક મિનિટ પછી 
તમે અંદર એમને મળી શકશો.'' માર્જી અને રૉબર્ટ 
કોવેલને મેં આ વાત. કરી. એમણે પણ મને અભિનંદન 
આપી હસ્તધૂનન કર્યું. મારી પ્રાર્થના સાંભળનારને મેં 
ફરી પ્રાર્થના કરી. લગભગ સાડા આઠે હું અંદર ગયો. 
માતાજી કાચમંદિરમાં ઠેલણગાડીમાં હતાં અને, મહા- 
પરાક્રમ કર્યાના હર્ષના ભાવ સાથે પ્રસન્નતાથી ઊંઘ 
ખેંચતાં હતાં. પણ “માતાજી'નાં માતાજી ક્યાં ? 
થોડી વાર પછી એ. પણ મળ્યાં. તંદ્રાવસ્થામાં 
હતાં. પીડામુક્તિનો અને માતૃત્વનો બેવડો, આનંદ 
એમને ચહેરે મલકી રહ્યો હતો. એની એ અર્ધજાગ્રત 


સષ્ટેમ્બર૨૧૯૯૯: ૧૯ 





અવસ્થામાં અમે નામ પસંદ કરી નાખ્યું : “વરદા'. 
બહાર આવી લખાવી દીધું. અમેરિકાન! જન્મનોંધના 
ચોપડામાં એ નામ ચડી ગયું. પછી માર્જી અંદર ગયાં. 
પાંચસાત મિનિટ પછી હસતે મુખે બહાર આવી “ક્યૂટ 
ડૉટર' - નમણી, સુંદર પુત્રીના પિતા બનવા બદલ 
ફરી અભિનંદન આપ્યાં તથા પુષ્પા વિશે કશી જ 
ચિતા ન કરવા જણાવ્યું. ૯-૩૦ વાગ્યે અમે 
હોસ્પિટલમાંથી વિદાય લીધી. સાત કલાક પહેલાંના 
મનના તનાવ ક્યાંય દૂર ચાલી ગયા હતા. બે જ 
કલાક પહેલાં જન્મેલી વરદાના ભાવિનાં મનનાં ઘોડાં 
દોડી રહ્યાં હતાં. કોવેલ દંપતી પણ પૂરા ચાર કલાક 
મારી સાથે રોકાયાં હતાં. એ બંનેની હૂંક બેપાર્ટમાં 
પગ મૂક્યો ત્યારથી અમને મળી તે મોટું સદભાગ્ય 
હતું. સજ્જનો અને સન્નારીઓ વગરનો જગતનો 
કોઈ ખૂણો ખાલી નહીં હોય એવી પ્રતીતિ થઇ. 
તરહ 

વરદાનો જન્મ તો થયો. ૩૦મી જૂને, પણ એના 
ત્રણેક મહિના પહેલાં, એક દહાડો શાળામાં મિસિસ 
પોર્ટ્સે મને પૂછ્યું હતું : “ડૉ. પંડયા, સ્ત્રીને પહેલી 
જ પ્રસૂતિ આવવાની હોય. તેને લગતો કોઈ રિવાજ 
તમારે ત્યાં ખરો ?'' મેં ટૂંકમાં સીમંતવિધિની અને 
મોસાળાની વાત કરી હતી. મને એ. બહેન કહે, 
“અમારે ત્યાં પણ સીમંતિનીને ભેટ આપવાનો રિવાજ 
છે, પણ એ. જુદી. જાતનો. છે. પુષ્પાને માટે અમે એ 
ગોઠવીએ તો તમને વાંધો નથી ને ?'” મે કહ્યું, “એમાં 
વળી વાંધો શાનો ? એ તો આનંદની વાત થશે.'' મને 
હેલનબહેન કહે, “હું તમને એની જાણ કરીશ, પણ 
તમને આગ્રહભરી વિનંતી કે, તમારે પુષ્પાને આ વિશે 
એક અક્ષર પણ ન કહેવો !” 

આ વાતને બેક અઠવાડિયાં થયાં હશે. એ 
અઠવાડિયાને શુક્રવારે મિસિસ પૉર્ટ્્સ મને કહે, 
“આજે અમે '“શાવર'નો કાર્યક્રમ રાખ્યો છે.” મારી 
જિજ્ઞાસાને દબાવી હું યથાસમય ઘેર આવ્યો. ચાપાણી 
પી અમે બેઠાં હતાં ત્યાં નીચેથી દાદર ચઢી ધબધબ. 
કરતાં સેલીબહેન ઉપર આવ્યાં. પુષ્પાને કહે, “મારી 


બ્ટ્શ 


સાથે ચાલ, મારે બજારે જવું છે.'' પુષ્પા મને કહે, 
“તમે પણ ચાલો,” હું બોલ્યો, “મારે હજી છાપું 
વાંચવું બાકી છે. તું જ એકલી જઈ આવ.'” એ સેલી 
સાથે ગઈ, સેલીએ, ગાડી સ્ટોરને. રસ્તે, સેવિલ તરફ 
જ લીધી, પણ સ્ટોર તરફ જવાને બદલે અંદરની 
શેરીઓમાં એની ગાડી ફરવા લાગી. પુષ્પાએ કારણ 
પૂછતાં સૅલી કહે, “એક મિત્રને ત્યાં થોડું કામ છે. 
તે કર્યા પછી સ્ટોરમાં જશું.'' મિસિસ પોર્ટ્સનું ઘર 
આવતાં સૅલીબહેને નીચે ઊતરવાનું કહેતાં, પુષ્પા 
કહે, “તમારા મિત્રને ત્યાં મારે શા માટે આવવું 
જોઈએ,?' એને પરાણે ઉતારી, સૅલીબહેન એને 
મિસિસ પોર્ટ્્સના ઘરમાં લઈ ગયાં તો ત્યાં, માર્જી, 
કૉર્લિસ, અમારી શાળાની બીજી પરિચિત. 
શિક્ષિકાબહેનો વગેરેને જોઈ એ ડઘાઈ ગઈ, પછી 
“શાવર” - ભેટની વૃષ્ટિ-નો વિધિ થયો. કેક કાપી 
અને ખાધી, કૉફી પીધી અને, ખૂબ હરખાતી એ ધેર 
આવી હતી. ભેટસોગાદોની બૅગ સાથે. ભેટસોગાદો 
બધી પ્રથમ વાર માતા બનનારને શિશુના જન્મ પછી 
ઉપયોગી ચીજવસ્તુઓ જ હતી. આમ એ. 
'કુંવરબાઈનું મોસાળું' વૈડુંઠનાથપ્રેરી હેલનબહેને અને 
બીજી બહેનોએ પૂર્યું હતું. 

માતાપુત્રી. ૩જી જુલાઈએ, ઘેર આવ્યાં. માર્જીએ 
પોતાની નવી શેવી ગાડીનું મુહૂર્ત એ. બંનેને બેસાડી 
લાવવામાં કર્યું, ઘેર આવ્યા પછી, રૉકિંગ ચેર - 
ઝૂલતી ખુરશી ૫૨ વરદાને ખોળામાં લઈ પોતે બેઠાં 
અને હાલરડું ગાઈ વરદાને સુવાડીને એ ઘેર ગયાં. 

અમે અમારી ટિકેટો અને હોટેલોનું બુકિંગ રદ 
કરાવી નાખ્યાં હતાં. નાનકડી વરદાને જોતા, અમારો 
એ એફેલ ટાવર અને આર્ક દ ત્રિયોંફ કડકભૂસ થઈ 
ગયાં, જિનીવાનું સ્વપ્ન મોં બ્લાં પરના બરફ જેવું 
થીજી ગયું અને સંત પીટર સૂઈ ગયા અને 
માઇકલએંજેલો મુર્ઝાઈ ગયો. ગ્રીક નાટકકાર 
એરિસ્ટૉફેનીઝની પંક્તિઓ બરાબર સાચી પડી અને 
એ ત્રણે પ્રવાસધામો મુલાકાત નહીં લીધેલાં સ્થળો 


ઉદ્દેશ 


તરીકે અમારે ચિત્તને ચોપડે ચઢયાં. એકાદ હજાર 
ડૉલર જેટલું વિદેશી હૂંડિયામણ આપણા દેશને માટે 
બચાવી દેશપ્રીતિ દાખવવાની તક આ નવજાત, 
શિશુએ અમને આપી. આંગ્લ કવિ વર્ડ્ઝવર્થના 
કાવ્યમાંના પ્રસિદ્ધ શબ્દોમાં સુધારો કરી કહી શકાય 
કે “ચાઈલ્ડ ઇંઝ ધ ટીચર ઓવ મૅન' - બાળક 
માનવીનો ગુરુ છે. સાડા ત્રણ વાસાનાં વરદાબહેન 
અમારાં બરાબરનાં ગુરુ થઈ ગયાં. 

હવે પહેલો પ્રશ્ર હતો અમારા એ. “બાલગુરુ'નો 
પાસપોર્ટ કઢાવવાનો, અમારા બંનેના પાસપોર્ટ અને 
અરજી લઈ હું ન્યુયૉકમાંની। ભારતીય દૂતકચેરીએ. 
ગયો. જુલાઇ માસ હતો, સમય સવારના દસનો. હતો, 
પણ ભારતીય કૉન્સ્યુલેટનું વાતાવરણ ખૂબ ઠંડું 
લાગ્યું, પણ સદભાગ્ય એટલાં કે, અરજી વાંચી, 
પુષ્પાના પાસપોર્ટમાં જ વરદાનું નામ એ. સાહેબોએ. 
આમેજ કરી દીધું. તરત જ. 

પછી થોડી ખરીદી કરી. જાણવા મળ્યું કે, 
આપણે ખરીદેલો નવો માલ જૂના તરીકે ખપાવી 
શકાય. એમ કરી આપનારા “કુશળ' વેપારીઓ ત્યાં 
વસે છે. લગભગ પૂરા એક વર્ષના નિવાસને લઈને 
અમે ઘણી વિદેશી વસ્તુઓથી અમારું ઘર ભરી શક્યાં 
હોત, પણ અમને એવો કશો મોહ ન હતો. અમારાં 
સર્વ ક્ટુંબીજનો માટે કંઈ ને કંઈ અમે લીધું હતું. તથા 
અમારાં બંનેનાં સાથીમિત્રો માટે પેન ખરીદી હતી. 

પણ હજી અમારી સામે મોટું પ્રશ્ચચિહ્ન હતું. 
આપણી પંચવર્ષીય યોજનાને ખોરંભે પાડનાર 
તત્ત્વોના જેવી, અમારી. પ્રવાસયોજનાને ઊંધી 
વાળનાર વરદાને લઈને અમે કે'દા'ડે દેશભેગાં થઈ 
શકીશું ? મુખ્યત્વે મિનિસ્ટરોના લાભાર્થે વપરાતું 
મૂલ્યવાન વિદેશી હૂંડિયામણ વાપરી અમે દેશદ્રોહ 
આચરી. રહ્યાં હતાં તેમાંથી અમારે મુક્તિ જોઈતી 
હતી. અને, એથી વિશેષે વરદા એનાં વડીલોના ખોળા 
ખૂંદવા ઝંખી રહી હતી. 

ત 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૦ 


નિત નવા વંટોળ 


ન્ન્ક્ક્ક્કક્ક--કઝક્-ક્---ક----કકડઝ-----ડડ-૬-ક- ડડ 


આકાશવાણી, ગેબી વાણી 

“મારા નસીબમાં રેડિયો જ નથી,” એવું વર્ષોથી હું 
કહેતી આવી છું. એમાં અતિશયોક્તિ હોય એટલી જ 
હકીકત હોય, ને જેટલી મજાક હોય એનાથી થોડી ઓછી 
ચીડ હોય. મજાક જાતની, ને ચીડ એ નસીબ પર જેને 
કારણે રેડિયાનું સુખ મને બહુ મળ્યું ન હતું! 

હવે તો આ વાત સાવ સાધારણ લાગે, ને રેડિયાની 
જરૂર પણ હવે રહી નથી, પણ સંગીતનાં તથા મનોરંજનનાં 
અન્ય સાધનો જેવાં કે ટેપ-રેકોર્ડર, ટેલિવિઝન વગેરે 
બજારમાં, અને પછી ઘરમાં આવવા માંડયાં, એ. પહેલાં 
લોકોના જીવનમાં શું હતું? એક રેડિયો, ક્યારેક તો એ 
પણ મોટી સંપત્તિ ગણાતી હશે. પછી ઝૂંપટપટ્ટીઓમાં જ્યારે 
રેડિયા ભેટ-રૂપે અપાતા થયા, ત્યારે કદાચ એનું પદ નીચું 
ઊતરી ગયું હશે; કદાચ એનો સંકેત થોડો હાસ્યાસ્પદ પણ 
બન્યો હશે! 

મારું નાનપણ, આમ તો, રમતાં રમતાં પસાર થયેલું. 
કોઈ સગવડની અછત ન હતી. સાયકલ, મોટર, ટેલિફોન, 
પરિભ્રમણ - બધું જ હતું. રેડિયો પણ, અલબત્ત, હત્તો જ, 
પરન્તુ મારે માટે ખરીદાયેલો ન હતો - એટલે કે, ઘણો 
પહેલાંનો હતો. ઉપરથી ગોળ એવા લાકડાના ડબ્બા જેવો 
એનો આકાર હતો. નીચે તરફ, સ્ટેશન અને અવાજ માટેનાં 
ચકરડાં હતાં. એની ઉંમર એવી થવેલી કે બહુ સ્ટેશનો 
પકડાતાં નહીં અને આરામથી સાંભળી કે માણી શકાય 
તેટલો ઊંચો અવાજ એમાંથી નીકળતો જ નહીં. 

સાંભળવા લગભગ તો નવરાં જ ના. હોઈએ, ને 
રેડિયાની બહુ આવશ્યકતા જણાય પણ નહીં, પણ રવિવારે 
સવારે કદાચ સમય મળે - જો બંગાળી કલા-ફિલ્મના 
“મોર્નગ શો' ના હોય તો. રેડિયો પરથી. આવતાં નાટકો. 
સાંભળવાની બહુ મઝા આવતી. કૉલેજ દરમ્યાન બે-ત્રણ 
વાર રેડિયો-નાટક ભજવેલાં પણ ખરાં. જાતજાતનું પશ્ચાત્‌- 
સંગીત તત્કાળ હાથવગું કરી શકાતું, એ જોઈ બહુ નવાઈ 


લાગતી. એટલી ટેક્નૉલોજી પણ જાણે જાદુઈ, કે ચમત્કાર 


જેવી લાગતી! 
આ અભિગમ હજી બદલાયો નથી. ટેકનૉલોજી તો 
ક્યાંની ક્યાં આગળ વધી ગઈ, પણ હું એવી ને એવી, ચિર- 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૧ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


વિસ્મિત, ને અક્ષત અનભિજ્ઞ, જ રહી ગઈ! આખી સદી 
બદલાઈ જવાની, પણ હું મારી સીમાબદ્ધતામાં અણનમ 
રહેવાની! 

જૂના એ રેડિયાના જમાનામાં આખા અઠવાડિયામાં 
એક જ શતે, એક જ કલાક રેડિયો સાંભળવાનો શોખ 
લાગેલો. કઈ રીતે તે તો યાદ નથી. પણ બુધવારે આઠ- 
કે નવ? - વાગે એટલે 'બિનાકા ગીતમાલા' સાંભળવાની 
જ. લગભગ અદમ્ય ખેંચાણ હતું એનું. મારો રેડિયો જાણે 
એ વાત જાણતો હોય. એ રાતે જ એનો મૂડ બગડે. સ્ટેશન 
માંડ પકડાઈ જાય, પણ એનો અવાજ ઊંચો થાય જ નહીં. 
એના સ્પીકરના ગોળાકાર પર કાનને ચોંટાડીને બેસવું પડે. 
મને એકલીને જ સંભળાય એ સંગીત અને અમીન 
સાયાનીનો અત્યંત આકર્ષક કંઠશબ્દ, મારા ભાઈ મને 
કહેતા, “એના કરતાં રેડિયાની અંદર જ બેસી જા ને?” 

છેવટે મારે માટે સારો, નવો, આધુનિક ને દેખાવડો 
રેડિયો વસાવવામાં આવ્યો હતો. એ પછી માગ રૂમમાં 
ક્યાંય પણ બેસીને હું રેડિયો સાંભળી શકતી. કોઈ સાંજે 
જરા મોટેથી મૂકીને બહારના હીંચકા ૫૨ પણ બેસી શકતી. 
તો એક વર્ષે, કૉલેજની ઉનાળાની રજાઓ દરમ્યાન, દર 
બપોરે ફોનની ઘંટડી વાગતી. હું જ જાગતી હોઉં, ને હું 
જ ઉપાડું. પેલી બાજુ પરનું કોઈ ફોનના રિસીવરને રેડિયા 
પાસે મૂકી દે. એક અમુક ગીત વાગતું હોવ. હું સાંભળું, 
એની સૂચિત પ્રશંસાથી ફુલાઉ, ઘણી ખુશ થાઉં, ને ફોનમાં 
કહું પણ ખરી, કે “મારા રેડિયા પર આ જ ગીત વાગે 
છે. આમ કોનથી મને સંભળાવવાની જરૂર નથી.” એ છૂપા 
ચાહકે લાગલાગટ ત્રણેક મહિનાઓ સુધી રોજ આમ મને 
ફોન કર્યા. પછી તો. એ ગીતની લોકપ્રિયતાનો ઘટક બદલાઈ 
ગયો હશે, તે રોજ ન હતું આવતું. એ રીતે, એ વ્યક્તિ 
છાનાં છાનાં, ગેબી માધ્યમ દ્રાર, ચાહી ચાહીનેય કંટાળી 
હશે! 

-કે પછી એમને ફિલ્મી ગીતોને બદલે શાસ્ત્રીય 
સંગીતમાં રસ પડવા માંડયો હશે? ! અરે, એમ તે કાંઈ 
બને! ના, ના, - હું તો હસું છું! 

અમેરિકા આવ્યા પછી તો જાણે એવું બન્યું હતું કે 
આંધળાં ને બહેરાં ના હોઈએ. ! જોતાં - એટલે કે નિરીક્ષણ 
કરતાં, અને સાંભળતાં - એટલે કે સમજતાં ને માણતાં 


લટર 


જાણે શીખવું પડ્યું હતું, કર્ણેન્દ્રિયને તો ભારે સતેજ થવું 
પડ્યું. નવા ગીત-સંગીત તેમ જ જુદા ઉચ્ચારો પ્રતિ કાનને 
કેળવવા પડયા, પણ એ બધું ધીરે ધીરે થયું - કારણ કે 
અમેરિકામાં ક્યાય સુધી રેડેયાની ટેવ ન હતી પડી, 

પહેલી મોટર ખરીદી એમાં રેડિયો નખાવ્યો જ ન 
હતો. હતું તો મનમાં એવું કે કેસેટ - રેકોર્ડર નંખાવીશું. 
તે શક્ય ના બન્યું. પણ ફાયદો એ થયો કે ગાતાં ગાતાં 
હું ગાડી ચલાવતી રહી. હિન્દી, ગુજરાતી, બંગાળી - જે 
મનમાં આવે તે ગાઉં. માઈલોના માઈલો મસ્તીમાં કપાઈ 
જાય ! પછી તો મોટરોમાં રેડિયો અને કૅસેટ-પ્લેયર એક 
સાથે આવતાં થયાં, એટલે કશું નહીં નંખાવવા અંગેની 
દલીલ રહી જ નહીં. 

કોઈ પણ બહાનાસર, કે કારણસર, વિવિધ પાશ્ચાત્ય 
સંગીત-પ્રકારોનો પરિચય થવા માંડયો, ને એમાંના ઘણા 
પસંદ પણ પડવા માંડયા. યુરોપી ક્લાસિકલ, અમેરિકી 
જાઝ, બ્લૂ ગ્રાસ, કન્ટ્રી અને સ્ટાન્ડર્ડ કહેવાતા પ્રકારોની 
અર્થચ્છાયા સમજાતી થઈ; એ. દરેકના લય અને તાલ 
પકડાતા. થયા. કર્ણપ્રિય સંગીતનું એક સંપૂર્ણ નવ્ય વિશ્વ 
મારી અંદર વસવા લાગ્યું. 

રેડિયો પરનાં સારાં સ્ટેશનોની પણ જાણ થઈ ગઈ. 
અમેરિકામાં આ તો બધો પ્રાઇવેટ ઉદ્યોગ, એટલે ગામેગામ 
ને શહેરેશહેરમાં પ્રતિસ્પર્ધા રૂપે કેટલાંયે સ્ટેશનો હોય. 
ન્યૂયોર્ક જેવા મહાનગરમાં તો વળી અસંખ્ય હોય. મેં 
ક્યારેય ગણતરી કરી નથી, પણ મુખ્ય સ્ટેશનોની યાદી 
છાપામાં જોઈ હશે, એ. પરથી અનુમાન કરું તો સહેજે 
પચાસ-સાઠ તો હશે જ. એમાંથી ચાળી ચાળીને આપણે 
શોધવાનું કે ક્યા સંગીત-પ્રકાર માટે કયું સ્ટેશન સૌથી 
વધારે ગમે છે. બહુ બહુ તો છથી. આઠ જેટલાં સ્ટેશન ૫૨ 
પરંદગી ઊતરે. એનાથી. વધારે તો. સાંભળી પણ ના શકાય, 

આ સિવાય એવાં પણ સ્ટેશન હોય, જેમના પર 
ચોવીસે કલાક સમાચાર આવતા રહેતા હોય, 

હા, આખો દિવસ ને આખી રાત. અતૂટ સમાચાર. 
જાતજાતના સમાચાર ચાલુ ને ચાલુ જ રહે. સ્થાનિક, 
આંતર્દેશીય, વિશ્વ-સંબંધી સમાચાર - દર વીસ મિનિટે, 
એટલે કે કલાકમાં ત્રણ વાર; રમત-ગમતના સમાચાર-દર 
અડધા કલાકે; બિઝનેસ, શેર-બજાર વગેરેને લગતા ખબર 
પણ કલાકમાં બે વાર. પણ હું સૌથી વધારે સાંભળું, 
હવામાન તથા ન્યૂયોર્કની આસપાસના મહામાર્ગો પરના 
ટ્રાફિકના સમાચાર. એ તો દર દસ મિનિટે આવે, ને કઈ 


બ્ટ્શ 





મિનિટે આવે એની. પણ ખબર હોય, બહાર નીકળવું હોય 
ત્યારે તો સાંભળી જ લઉં. કેટલી ઠંડી છે, શું પહેરવું, છત્રી 
સાથે રાખવી કે નહીં, કયા રસ્તા પર ભીડ છે, કે સમારકામ 
થઈ રહ્યું છે, કે અકસ્માત થયો છે વગેરે બધું જાણવા મળી 
જાય. 

પણ આ માહિતીની ટેવ એવી પડી ગઈ છે કે કશે 
ના જવાનું હોય તો પણ દિવસમાં એક-બે વાર તો સાંભળી 
જ લેવાનું! ખાસ તો, આપણે કેવાં ઘેર છીએ, ને ટ્રાફિકમાં 
કેવાં નથી ફસાયાં એ જાણીને મઝા પડે ! જોખમ જ ના 
લીધું હોય તો બચી તો જવાય જ ને,પણ તોયે નિરાંત લાગે ! 
વળી, ઓછામાં ઓછી ત્રણેક વાર તો એવું બન્યું છે કે ' 
ગાડીમાં જતાં જતાં ટ્રાફિક-રિપોર્ટ સાંભળતી હોઉ, ને તે 
જ વખતે જણાવે કે અમુક ચાર-રસ્તે ના જતાં, ત્યાં આગ 
લાગી છે કે કશો અકસ્માત થયો છે; અને હું એ જગ્યાની 
સાવ નજીક હોઉં, ને બીજો રસ્તો લઈને સરકી જાઉં! 
ન્યૂયોર્ક શહેરની અંદરના અને નજીકના રસ્તાઓ પરના 
ટ્રાફિકના ખબર રાખવા, એ જાણે સાચા ન્યૂયોકરનું અંતરંગ 
લક્ષણ છે! 

વિચાર કરતાં મને લાગે છે કે તીવ્ર પ્રતિસ્પર્ધાના 
આ રણ-મેદાનમાં રેડિયો-સ્ટેશન માટેની પસંદગીનું કારણ 
એના સંગીત-ચયનથી પણ વધારે એના પ્રવક્તાનું 
પ્રસ્તુતિકરણ, હોય છે. ઉદ્ઘોષકની શૈલી, એની સમીક્ષા; 
ગીત, ગાયક, સંગત ઇત્યાદિ વિષેનું એનું સંશોધન ઘણો. 
અગત્યનો ભાગ ભજવે. છે. પણ આ બધાંથી અગ્ર-સ્થાને 
હોય છે. એનો કંઠ-શબ્દ, એના અવાજનું પોત. મને પોતાને. 
ધીર અને ઘનગંભીર કંઠ-ધ્વનિ બહુ ગમે, ને એ ધરાવતા 
ગાયકો, ઉદ્દોષકો, અભિનેતાઓ યાદ રહી. જાવ. મૈત્રી- 
માધ્યમમાં પણ ક્યારેક આવું “'ગળું' લાધી જાય. જોકે એવો. 
અભિલાભ તો વિરલ જ હોય છે. 

નાનપણમાં જે સાપ્તાહિક શબ્દ-શ્રવણનું કર્ણાંકર્ષણ 
હતું, તે અવાજના ધારણ-કર્તાને મળવાનો, સાંભળવાનો, 
એમની. સાથે વાતો કરવાનો અનાયાસ પ્રસંગ થયો. જેને 
સાંભળવા કાનને રેડિયાના સ્પીકર સાથે ચોંટાડી. રાખતી 
હંતી, તે સજ્જન કલાકો સુધી મારા મહેમાન હતા. કોઈ 
અકલ્પ્ય રીતે, ગોપન ચાહનાનો એ દૂરગામી કાળ મૂર્તિમંત 
થઇ ગયો. સ્મરણમાં જે અકબંધ હતો તે ધ્વનિ જ્યારે સદેહે 
ઉપસ્થિતિ થઈને લાધ્યો, ત્યારે નબળા, નકામા રેડિયા 
અંગેની ફરિયાદો ક્ષુલ્લક બનતી હતી, વિસ્મરણીય બનતી 
હતી. 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૨ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





'એવા રે અમે એવા'... સત્યાભાસી ભ્રાન્તકથા 

વિનોદ ભટ્ટની “આત્મકથા' કેટલીક દષ્ટિએ 
અપૂર્વ છે. નર્મદ, ગાંધીજી, મણિલાલની આપ- 
કથાઓને તો. અહીં યાદ પણ ના કરાય. બીજા 
પ્રકરણમાં જ લેખકે વ્તોદનું ઓઠું (ભહોરું?) લઈ 
કબૂલી લીધું છે, “આપણો. કોઈ અંગત મિત્ર આપણાં 
ગમે તેટલાં વખાણ કરે તો પણ આપણે આપણાં કરી 
શકીએ એટલાં તો તે ક્યારેય કરી શકવાનો નથી' (પુ. 
૧૩). એટલે જ તો મિત્ર “રાધેબાબુ'ને આ ચોપડી 
પૂર્વવત્‌ ભેટ મોકલી નહિ. વિવેચન, મિત્ર લેખકને 
સમજાતું નથી (ગળે તો ક્યાંથી ઊતરે ?) તોયે લગભગ 
દરેક પુસ્તક મોકલી મને અવલોકન લખવાની નેહહઠ 
ચાલુ, જેથી ક્યારેક બુદ્ધિબંધ, બાજુબંધ જેમ ખુલખુલ 
જાય... 

પણ કર્તા ના સુધરવા કલમબદહ નાર્સિસ્ટ છે. 
બીજાં પત્ની. સાથે 'ફુલટાઈમ લવર'નો. ચાર્લીરોલ, 
ભજવતી વેળાની વાતને પણ તે આમ મૂલવે છે, “હું 
ખુદ મારા જ પ્રેમમાં હતો' (પૃ. ૯૦) તે એટલી હદે 
કે લેખક લેખે પોતાનું નામ વાંચવાનું એવું વ્વસન પડી. 
જાય છે કે “મારા નામને મારી આંખ વડે પંપાળ્યા કરું 
છું' (પૃ. ૧૩૦). 

આત્મરતિ પાકી. સ્વાભાવિક છે કે આત્મસ્તુતિ 
તરફ એ પહેલી. ગતિ કરે, પણ જાતનિન્દાનો. ટેકો લઈ 
પરનિન્દા, પરપીડનનો. સ્વાર્થ પણ. સાધી લે. “આંખ 
નીચે કાળાં ફૂંડાળાં હાળાં કર્મોનું ફળ !, ફૂટી ગવેલા 
વાસણ. જેવો કર્કશ અવાજ, ખોટવાઈ જતી જીભ, 
જાહેરમાં બોલવા જતાં ધ્રૂજતા ટાંટિયા' જેવાં 
લઘુતાગ્રંથિનાં લક્ષણો, ઉપરાંત લખાણો છેક-ભૂંસ 
કરવાની ટેવ અને “તકદીરના જોરે' પોતે પ્રસિદ્ધ 
હાસ્યલેખક બની ગયો તોવે મીડિયોકર હાસ્યકાર છે 
. એવી તેવી કબૂલાતો શું સૂચવે છે? દોષો જાહેર કરી 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૩ 





રાધેશ્યામ શર્મા 


કરી ગાળો પણ હું જ મને દઉં, કોઇને નહિ દેવા દઉં, 
મારી ગમતી રીતેભાતે મને ગાળો દેવાનો, દોપદર્શક 
અધિકાર એય મારું સ્વરાજ્ય છે ! (આમાં, “મેં મરૂંગા 
લેકિન તુઝે રાંડ કહેલાઊંગા'ની દયનીય મનોદશા 
ઝબકી જાય) એથી. આગળ. હવે હું બીજાઓ વિશે જે 
લખીશ અને દોષદર્શન દ્વારા ગલિતપણે ગાળો પણ 
દઈશ તો એ તો મારો પ્રિવિલેજ પરવાનો છે. 
આવાં તમામ સ્થાનોમાં આ લટકાનું લાયસન્સ 
લેખકે જાતરખુ છોગું બનાવી ફરફરાવ્યું છે ! 
સત્યાભાસી આત્મકથા ત્યારે ભ્રાન્તિજન્ય ભ્રાન્તકથા 
બની રહેવાનો સંભવ છે. ગુરૃતાગ્રન્થિ લેખકની 
લઘુતાગ્રન્થિનો “માસ્ક' ચઢાવી કથાના “ટોન' અને 
ટેનર'માં ઘૂસી જાય ત્યારે મોટા ભાગે આવું જ બને. 
આત્મસ્થાપના માટેનો મનોરુગ્ણ વલવલાટ, લઘુ-ગુરુ 
ગ્રન્થિઓના મિશ્ર કૉલાજમાં જે રીતે છતો થાય છે 
એમાં કથકની વિશ્વસનીય નિખાલસતાનું ધોવાણ થઈ 
જવાનો ભય સવિશેષ છે. જાતસ્થાપક, જાતરક્ષા 
(ડિફેન્સ મિકેનિઝમ)ની ચાલ ચાલ્યા વિના જંપી શકે? 
એમ થાય તોવે કોઈને વાંધો ના હોય એમ છતાં એ, 
વ્યાધિ વકરીને સ્વપ્રતિષ્ઠાનો ઉન્માદ (મે'ગલમેનિયા) 
બની જાય તો ના નહિ. જોકે, એટલી હદે કેસ પહોંચતો 
અટકી ગયો, કેમ કે “માત્ર ૩૫ ટકા માર્ક્સ'વાળો 
હાસ્યલેખક “પરિષદપ્રમુખ પણ થઈ ગયો', નસીબના 
જોરે “નાની ઉંમરમાં જ બધું મળી ગયું' અને “હું તદ્દન 
નિર્ભ્રાત છું* એવું ભાર દઈ જાહેરમાં જાતકથાનાં 
ઉપર્યુક્ત ચટાકેદાર પ્રકરણો વર્ણવવાનો લુત્ફ લૂંટી 
શક્યો એટલી ઇંચ્છાપૂ[ત હાલપૂરતી તો થઈ ચૂકી. 
પહેલાં નિજદોષવર્ણન, પછી પરદોપદર્શન- 
વર્ણન, ત્યારબાદ પરોક્ષ રીતિએ નિજી નિખાલસતાનું 
ગુણકીર્તન ઘુસાડવાનો. ઉપક્રમ પ્રસ્‍તુત આત્મકથામાં 
એવી સ-રસ સફાઈથી પાર પાડવામાં આવ્યો છે કે 


બટ 


એનાં સપ્રમાણ ઉદાહરણો આપવાની જરૂર જ નથી. 
વળી સુરૃચિભંગ થાય એવી કોઈ ચેષ્ટા સરસ્વતીની 
સાક્ષીએ થઈ નથી તેથી પૉઝિટ્વિ થિન્કિંગના, 
સ્વગુણાનુવાદના આદર્શ નમૂના તરીકે એક ખાસ 
એવૉર્ડ એનાયત થાય તો નવાઈ નથી. 

“મારા બાળ ગોઠિયા', “હું ઔદીચ્ય બ્રાહ્મણ', 
“મારું ગમતું ગામ' જેવાં દસ્તાવેજી મૂલ્યવાળાં પ્રકરણો, 
કઠીર પિતા અને પ્રભા-કેલાસ જેવાં ઉદારચરિત 
ચરિત્રો, એક જ ચંપલ હોવાથી પુત્ર પાસે નિશાળે જઈ 
પિતા વડે ચંપલ માગવાના અને છોકરાની આંખ. જતી. 
કરવા તૈયાર થતી ચિ. મોનાના ભાવભીના પ્રસંગો, 
કથાનકની ઉત્તરાર્ધે પ્રકટતી પ્રચ્છન્ન ફિશિયારીઓને 
છાવરી. શક્યા છે. હળવીફલ શૈલી વસ્તુને નિતાંત 
રોચક અને સુવાચ્ય બનાવે માટે લેખકે લીધેલો શ્રમ, 
લોકારાધનાના નિશાનને ચોડ્કસ પહોંચી વળે છે. 

બિનસલામતીના કારણે આવેલું ચીડિયાપણું, 
આશુરોષ વગેરેમાં પિતાનો વારસો સાચવ્યો એ રીતે 
બે પત્નીના પંથે પરવરવાની ચાલચલગત પ્રથમ શ્વસુર 
શંભુપ્રસાદ (એય એક “ફાધર ઇમેજ'...) પાસેથી 
પામીને કર્તાએ. બીજી પત્ની કીધી. એસ.પી. શંભુપ્રસાદે 
તો ત્રણ લગ્ન પૂરાં કરેલાં, લેખક ત્રીજું લગ્ન “તકલાદી 
શરીર'ના કારણે કદાચ નહિ કરી શકે. સ્વ. 
કેલાસબહેનની સંમતિથી જ સૌ. નલિની સાથે લેખક 
જોડાયા હશે, પણ દ્વિતીય પત્ની સાથેના સંવનનસમવે 
ઉભયપક્ષે થયેલાં મનદુખણાંનો અપેક્ષિત ચિતાર 
શગવડે ગુમ કરી દેવાયો, લાગશે. 

કારણ? 'કેટલીક વાત ખાસ. સંબંધમાં આવેલા 
એવા લોકનાં મન દુખાવવાને અન મારા સંબંધીઓને 
નુક્સાન પહોંચાડવાને હાલ લખવી હું ઘટ્તિ ધારતો 
નથી' - એવા નર્મદગાંધીન્યાયપંથે લેખકે પણ “સગાં- 
વહાલાંઓની લાગણીને ઠેસ ન પહોંચે એ માટે' પૂરી 
કાળજી લીધી છે. “મામકાઃ ગણાય એવા રતિલાલ 
બોરીસાગર, ચંદુલાલ સેલારકા, નિરંજન ત્રિવેદી, 
વિનોદ જાની, મધુસૂદન પારેખ “પ્રિયદર્શી, વસુબહેન 
અને ગ્રેટાદમ શેખાદમ માટે સુપાત્રે સ્નેહાભિપેક 
કરવાની પણ યોગ્ય તક ઝડપી છે. “હૃદયશીલ 


ઉટ્રશ્‌ 





સાહિત્યિક મિત્રો'માં લાભશંકર ઠાકરને રણજિતરામ 
ચન્દ્રક સ્વીકારાવાની બાબતે સમુચિત અને માજી 
મુખ્યમંત્રી શંકરસિંહ વાઘેલા પાસેથી સાહિત્ય પરિષદ 
માટે એકાવન લાખ રૂપિયા જેવી જંગી રકમ દાનમાં 
તાણી લાવવા માટેની અપૂર્વ સિદ્ધિ અભિનંદનીય છે, 
પણ એની વિગતવાર રજૂઆતમાં સમર્થ “રઘુવીર 
કરતાંયે હું એક્કો ચઢિયાતો'નો 'બિગ બ્રધર ટોન' 
અહીંતહીં ડોકિયાં કરે છે. (“સમભાવ* - તંત્રી ભૂપત 
વડોદશ્યાએ કોઈ જાહેર વ્યાખ્યાનમાં હાલ માજી 
પરિષદપ્રમુખની. મુખ્ય પાત્રતા એક '“ફંડ-કલેક્ટર' 
તરીકે ઉપસાવી હતી.) એવી જ અદા ચાર્લ્સ ડિકન્સ 
અને ચૅપ્લિનના પ્રસંગો આપતાં વિનોંદજી પોતે એ 
સ્તરના સર્જક છે એમ આડકતરી તુલના-ઉપમાથી 
સૂચવતા સુજ્ઞોને પકડાશે. કેથેરિનનો કરૃણમધુર કાગળ 
તો “બગાસું ખાતાં લાડુ' મળ્યા જેવો લેખાય. (નિરંજન 
ભગતસાહેબં વિશે ૨૦૦ પાનાંનું પુસ્તક ક્યારે આવે 
છે?) 

'પરિષદપ્રમુખ...' પ્રકરણમાં બકુલ ત્રિપાઠીએ 
બોરીસાગરના પ્રસ્‍તાવપત્રમાં સહી, ના કરી એના 
ઉલ્લેખમાં “બકુલભાઈએ. ધરાર સહી. ના કરી'માંનો 
'ધરાર' શબ્દ લેખકના તીવ્ર અણગમાનો ચોખ્ખો 
પર્યાય છે. પછીનું વાક્ય “જોકે તેમને ઓળખનાર 
કોઈને પણ આ વાતનું આશ્ચર્ય ન થાય' હળવાશથી 
જરીક હલકાપણામાં ઊતરી જવાની મિસાલ છે. 

ડૉ, ભાયાણીસાહેબ આવી કબાલા- 
કબાડાબાજીઓ સમજી પ્રમુખ 'બનવાની' નામરજી 
બતાવી ખસી. ગયા. રહ્યા એક ડૉ. રમણલાલ જોશી. 
લેખકે, જોશીજીનો પ્રમુખપદ માટે “બબ્બે વાર 
હારવાનો અનુભવ' ટાંકીને ફોન ૫૨ “તમે હારશો તો 
મને નહીં ગમે અને જીતશો તો પરિષદને (અહીં 
“પરિષદ' એટલે કોણ કોણ કેવા કેવા?) નહીં ગમે' 
એમ કહીને તે કોઈ શત્રુ (ચંદ્રકાન્ત બક્ષીજી ?) હોય 
એમ એક વાક્ય - “આ રમણલાલ મારી. સામે પણ 
ઊભા રહ્યા' તીરની જેમ વછોડ્યું છે. 

જોષી અટકદાર ચારેક સાક્ષરો સાથે ભટ્ટ- 
હાસ્યકારને બિયાબારાના યોગો વંચાય છે. “શ્લીલ- 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૪ 


અશ્લીલ'ની પ્રસ્‍તાવના ઇંચ્છાનુસાર, સુરેશ હ. 
જોપીએ. ના લખી અને લેખકના સંપાદનને અમાન્ય 
ઠરાવતો કાકુમઢ્યો પત્ર લખ્યો (જેથી તો એમના 
ગઘના પ્રશંસક હોવા છતાં) - એટલે લેખકે લખી 
વાળ્યું, “યક્તિ તરીકે તેમના માટે હું ક્યારેય આદર 
રાખી શક્યો નથી.' જોષી શિવકુમારે અને ગુલાબદાસ 
બ્રોકરે રૂપિયા ૧૧નો પુરસ્કાર યોગ્ય ના માન્યો 
એટલામાં એમના “બ્રોકરત્વ'ને પ્રકાશિત કરવામાં તેમ 
જ ડવિશ્રી સુન્દરમૂનો. ધમકીભર્યો પત્ર મળતાં એને 
“અ-સુન્દર” કહેવાની હિંમતને જરૂર દાદ મળે, પણ 
આવું બધું બહુ શોભનીય નથી. 

ઉમાશંકર જોશીને અપાવેલું, “વિનોદની 
નજરે'મ્રાં સગા પાછળ ઈંટ મારવા દોડ્યાની વિગત 
સૌ ટકા સાચી હોય છતાં રઘુવીરની હાજરીમાં, પ્રસંગ 
દૂર કરી, બીજી આવૃત્તિ પૂરતું વચન પાળી. ત્રીજી 
આવૃત્તિ જેવી “એવા રે અમે એવા...'માં કથાકારનું 
અવળચંડું મન “વિનોદની નજરે' પ્રકરણમાં વિગતવાર 
વર્ણન કરી. અક્ષમ્ય વચનભંગ કરવાની કોટિએ કૂદી 
પડે છે. સગાં-વહાલાં જીવતાં છે એટલે એમની 
“લાગણીને ઠેસ ન પહોંચે' એવા પ્રસંગો ટાળ્યા છે એમાં 
જો શુદ્ધ બુદ્ધિ હોય તો (સદ્દગત સુરેશ જોષી કે) 
ઉમાશંકર જોશી. હયાત નથી ત્યારે વચનભંગ કરવાની 
સ્વચ્છંદતાનું પાતક યોગ્ય છે? બીજી આવૃત્તિમાં 
પ્રસંગ ના લઈ આત્મકથામાં કેમ ના લીધોની સંપૂર્ણ 
જાણકારી આપવી એમાં નીતિમત્તાની નાદારી નથી? 
ઉમાશંકર અને “વિનોદની નજરે'માં શિકાર બનેલા 
બીજા બધા સાહિત્યકારો, હાસ્યકારનાં શું સાચાં 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૫ 





સાહિત્યિક સગાં-વહાલાં નથી જેમને જીવતાં કે મર્યા 
બાદ તો દુઃખ ના પહોંચાડવું જોઈએ? પ્રવીણ જોપી 
“ઇમેજ-કૉન્ફ્િયસ' હતા તો શું તે એમનો ગંભીર ગુનો 
હતો? જધ્ધલ જાતને ભાંડી વાહવાહ મેળવવાની 
ઇમેજ વિનોદની પોતાની નથી તે? આ લખનાર 
નૌશાદસાહેબને સાત વાર સલામ ઝૂકીને આજે પણ 
કરે, પણ ટાઉનહોલમાં મારા ત્રીજા પુત્ર અપૂર્વે દંડવત્‌ 
પ્રણામ કરેલા એને મારી સાથે જોડીને ચીમનભાઈ 
પટેલની કાવ્યપ્રશસ્તિવાળી ઘટના સાંકળી દીધી છે. 
પત્રકાર સંઘના લાભાર્થે એ વખત પૂગ્તા મિત્ર, પ્રમુખ 
નિરંજન પરીખના આગ્રહથી મેં પ્રાસંગિક રચના 
જાહેરમાં વાંચેલી, એ એટલી નગણ્ય હતી કે મારી 
સદાની સાથી વિસ્મૃતિના કારણે “કુમાર'તંત્રીને પત્ર 
લખી બેઠો, આ સઘળી હકીકત સમજીને બીજી 
આવૃત્તિમાંથી એ અંશ દૂર કર્યો, પણ અહીં 
આત્મકથામાં વિસ્તારથી રજૂ કર્યો એમાં વિનોદબ્રાન્ડ 
આત્મીયતાનો અનુભવ બીજા બધા પેઠે મને પણ 
મળ્યો. 

એક વાર સદગત બબાભાઈ પટેલ મળી ગયા, 
કહે : રધેશ્યામ, જાહેર સમારંભમાં પેલો જોકર વિનોદ 
ભટ્ટ લોકોને હસાવવા તમારે વિશે ગમે તેમ રિમાર્ફ્સ 
કેંક્તો હતો. કે શર્મજીનું લખેલું સમજાતું નથી વગેગે 
વગેરે, ત્યારે અને અત્યારે થાય છે કે આવા મિત્ર 
પ્રમુખોવે મારાં અભિનંદનો તો પાથે જ છે! 

[એવા રે અમે એવ...' લેખક : વિનોદ ભટ્ટ, પ્રકાશક : 
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા, ગાંધી રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, પ્રકાશનવર્ષઃ ૧૯૯૯, પૃ. ૨૨૪, 
કિંમત રૂ. ૯૦] 


ઉટ્ર્‌રી 


પ્રતિભાવ 


પાઠયપુસ્તકોમાં માતૃભાષાના દીદાર 

શિક્ષણનું માધ્યમ બાળકની માતૃભાષા જ હોય 
કે અંગ્રેજી જેવી અન્ય કોઈ સક્ષમ ભાષા હોય એનો 
વિવાદ આપણે ત્યાં જેટલો ઉગ્ર રહ્યો તેટલો ઉગ્ર 
અન્યત્ર ક્યારેય હતો. કે નહિ, હતો તો કિયા દેશમાં 
કિયા કાળમાં તેની. માહિતી મને મળી. નથી. ઉગ્ર વિવાદ 
પછી. મને-કમને માતૃભાષાને શિક્ષણના માધ્યમ તરીકે 
સ્વીકારાઈ છે. જેમને શિક્ષણનું માધ્યમ અંગ્રેજી જ 
અભીષ્ટ જણાયું તેમણે પોતાનાં બાળકોને અંગ્રેજી 
માધ્યમવાળી શાળાઓમાં, મોટી રકમો. દક્ષિણામાં 
આપીને, પ્રવેશ મેળવાવ્યો છે. પોતાનું બાળક અંગ્રેજી 
માધ્યમમાં ભણે છે એમાં એમનો. સામાજિક દરજ્જો 
ઊંચો ગયો છે એવી સમજ પણ સર્ફરી આવી છે. 

માધ્યમની. ચર્ચાને, જોકે, અહીં અપ્રસ્તુત ગણી 
છે. ગુજરાતી ભાષા, માતૃભાષા જ માધ્યમ તરીકે 
સ્વીકાર્યા પછી ગુજરાતી ભાષાનો વિનિયોગ માધ્યમ 
તરીકે કેવો થઈ રહ્યો છે તે અલપઝલપ એકાદ નાનડડું 
ઉદાહરણ લઇને જોઈએ. 

ભાષા શીખવા માટે “વાચનમાળા'ની સહાય 
લેવાય છે. ધોરણ પાંચની વાચનમાળા (૧૯૯૮નું 
પુનર્મુદ્રણ)ના પૃષ્ઠ ત્રણ ઉપર “ટેપ્પણ' આપ્યું છે. તેમાં 
પહેલી જ લીટીમાં ત્રીજો શબ્દ “અરુણું' આપ્યો છે. તેનો 
અર્થ આપ્યો છેઃ “અરુણના જેવા લાલ રંગનું'. બાળક 
“અરુણું' શબ્દનો અર્થ કેવી, રીતે સમજશે ? “અરુણના 
જેવા' એટલે કયા અરુણના. જેવા ? એ અરુણ કોઈ દ્રવ્ય 
છે? પદાર્થ છે? એનો રંગ કેવળ લાલ જ હોય છે? 
એ ક્યાં જોવા મળે? 

ટિપ્ણની નીચે. “સ્વાધ્યાય' આપ્યો છે. તેમાં 
પહેલો જ પ્રશ્ન છેઃ કવિએ કેવો ધ્વજ પ્રકાશવાની વાત 
કરી છે? કાવ્યમાં એક પંક્તિ છે : ધ્વજ પ્રકાશશે 
ઝળળ કસુંબી, પ્રેમશૌર્ય અંક્તિ, પેલા પ્રશ્નો ઉત્તર 


ઉઊટ્શ્‌ 


મોહનભાઈ શાં. પટેલ 


આ પંક્તિ વાંચીને, સમજીને બાળકે આપવાનો છે. 
બાળક તો તરત જવાબ આપશે, કદાચ, એ આખી 
પંક્તિ કડકડાટ બોલી પણ જશે, પણ તેથી બાળક 
સમજ્યું શું હશે તેનો ખરો અંદાજ નીકળી શકો ખરો? 
એને “ધ્વજ પ્રકાશશે' એ ઘટના સમજાઈ હશે ખરી? 
સૂર્ય પ્રકાશે, ચંદ્ર પ્રકાશે, એમ ધ્વજ પણ પ્રકાશે? 
ધ્વજનો રંગ, ધ્વજ પર અંક્તિ શબ્દ એ તો એ સમજે, 
પરંતુ 'પ્રકાશશે' અને તેય વળી. 'ઝળળ' ! આ દ્વયર્થ 
બાળક 'ચિત્ત ચોડીને ભણે' તોયે મેળે મેળે અથવા આ 
પ્રકાશના પ્રશ્ચોથી એ. પયપ્તિ રીતે સમજી શકે કે કેમ 
તે વિશે મને સંદેહ રહે છે. શબ્દના વાચ્યાર્થ પરથી 
લક્ષ્યાર્થ સુધી પહોંચવા માટે પૂરતાં પ્રજીવકો એને 
મળ્યાં છે ખરાં? વાચ્યાર્થને ઠેકી જઈને લક્ષ્યાર્થની 
ઉપલબ્ધિ એને થાય એ. માટે આવાં ટિપ્પણો કે આવા 
સ્વાધ્યાય-પ્રશ્નો પૂરતા વાજબી ગણાય? 

સ્વાધ્યાયનો બીજો જ પ્રશ્ચ છેઃ પોતાનાં 
સંતાનોને શું ભણાવવાનું કવિ સૂચવે છે ? 

આ પ્રશ્રમાં “'પોતાનાં' એટલે કોનાં ? “નેજ'નો 
અર્થ 'પોતે' કે “'પોતાનું' થાય, પણ પોતાનાં એટલે 
કોનાં? વળી 'તું ભણવ' એમ કવિ કહે છે, એમાં 'તું' 
એટલે કોણ એ સ્વાધ્યાયના પેલા પ્રશ્ન પરથી ફલિત થાય 
ખરું? “તું' એટલે “ગુજરાત' સૂચિત છે. પણ પુછાયો તે 
પ્રશ્ન કેવો લાગે છે ? માતૃભાષા ગુજરાતી સાવ અદોદળી 
ભાષા નથી. એ. ભાષાના મર્મોને ઉદ્ઘાટિત કરતાં પણ 
આપણે બાળકને નહિ શીખવવાનું? બાળકોને ભાષા 
શીખવા માટે રમતાં મૂકી દેવાનું ધારીએ છીએ? જોકે 
બાળશિક્ષણના મર્મજ્ઞો તો મર્મમાં એમ કહેતા હોય છે 
કે બાળકને કશું શિખવાડવાનું હોય નહિ, એની મેળે જ 
એને શીખવા દો! 

ભાષાની મુશ્કેલી ભાષાના પુસ્તકમાં હોય એ. 
એક પ્રકારનો વિષાદ પ્રેરનારી ઘટના કહેવાય. અન્ય. 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૧ 


વિષયનાં પુસ્તકોમાં ભાયાનો વિનિયોગ કેવી રીતે થયો 
છે તેને વિશે તો કૌણ કોને કહે? ભૂગોળનો તજ્ક્ષ 
એમ કહે કે મારી જવાબદારી ભૂગોળની ખરઈની છે, 
ભાપાની નહિ, તો આપણે એને શું કહીશું? અંગ્રેજી 
ભાષામાં આવું બને ખરું? 
અગિયારમા ધોરણનું ભૂગોળનું પાઠયપુસ્તક 
હાથમાં આવ્યું. યદચ્છયા જ પુસ્તકનાં પાનાં ફેરવતો 
હતો, પંચોતેરમું પાનું આવ્યું ત્યાં થોભી જવાયું. નીચેના 
ફકરા પર નજર ઠરી. 
(૩) સ્લીટવર્ષાઃ સ્લીટવપમિાં વરસાદનાં 
ટીપાં નીચે જમીનસપાટી પર પડતાં 
પહેલાં વચ્ચે માર્ગમાં કોઈ અતિશય ઠંડી 
હવામાંથી પસાર થતાં તે થીજી જાય છે 
અને હિમકણો રૃપે નીચે જમીન પ૨ પડે 
છે. આને સ્લીટ વર્ષા કહે છે. આમાં 
હિમકણો પોચાં અથવા અર્ધ થીજેલી 
સ્થિતિમાં હોય છે. સ્લીટવર્ષામાં 
હિમકણોની સાથે પાણીનાં ટીપાં જોર્વા 
મળે. છે. આમ, કેટલાક પ્રદેશોમાં 
હેમપત્તીઓ અને પાણીનાં ટીપાંનો 
મિશ્ર વરસાદ થાય છે. 
(૧૯૯૪ની આવૃત્તિ) 
[જોવાં' પુસ્તકમાં છે એમ જ રહેવા દીધું છે.] 
આ પૅરેગ્રાફનું કથ્ય છે, સ્લીટવર્ષા. 
“સ્લીટવર્ષા' એ સામાસિકં શબ્દ છે. “સ્લી2' અને 
“તર્પા' એ બે શબ્દો એમાં છે. “સ્લીટ' શબ્દ ગુજરાતી, 
નથી, અંગ્રેજી છે. “વપ શબ્દ ગુજચતી છે, તત્સમ 
શબ્દ છે. એટલે. એ સમાસમાં ભાપાસંકરતા છે. જોકે 
તેથી અડવા-આભડવા જેવુંય કશું નથી ! “સ્લીટ' માટે 
ગુજરાતી પર્યાય લેખકને હાથવગો થયો નહિ હોય. 
“લીટ' (કલ્ટ) શબ્દનો ગુજરાતી પર્યાય ન જ મળે 
એવું નથી. શ્રી દેશપાંડેએ “બરફ કે કરા સાથેનો 
તરસાદ' એવો અર્થ આપ્યો છે. એમાં કુલ પાંચ શબ્દો 
છે. લેખકને એક જ શબ્દ જોઇતો હશે. ગુજરાતી 
ભાષાના શબ્દભંડોળ સાથે જેમને પરિચય હોય તેમને 
એ પાંચ શબ્દોનો એક શબ્દ મેળવવો એ અઘરું કામ 


સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૭ 


નથી. ફાધર બુલ્કેના કોશમાં એનો અર્થ 'સહિમ વૃષ્ટિ, 
“હેમી વર્ષા” આપ્યો છે. ગુજરાતીમાં પણ આ અર્થો 
જેમના તેમ લઈ શકાય. ડૉ. રઘુવીરે “આશ્યાનવર્પ', 
“આશ્યાનવર્ષણ' એના પારિભાપિક પર્યાયો આપ્યા છે. 
અંગ્રેજી કોશમાં 'હાંત્ત તળપદ 5૦1000 1૯૯, 5 
71૯13 31047 13115 ૧5 11 2િ115' એવો અર્થ આપ્યો 
છે. “આશ્યાન' શબ્દ બાળકને બહુ અઘરો પડે, ખર્રું? 
તો એને ઉસેર્ટી દો! આ બધા સ્તો જોવા-વિચાર્યા 
પછી “સ્લીટવર્ષા' એવી પરિભાપાને સ્થાને 'સહિમ 
વૃષ્ટિ' અથવા “હિમી વર્ષા' એવી પરિભાપા સ્વીકારી 
શકાઈ હોત. આજકાલ વિધાર્થીઓની દયા. ખાનાગે 
વર્ગ જ્યારે ઊભરાઈ રહ્યો છે, ત્યારે આમ સરળ 
પરિભાપા યોજાઈ હોત તો તે વર્ગ પણ સ્રુખી થાત! 
માતૃભાષાના માધ્યમ દ્વાર આપણે શિક્ષણ આપવાનો 
નિધરિ કર્યો છે, પણ માતૃભાષા માટેનો આપણો પ્રમાદ 
અને ઔદાસીન્ય, ખરેખર, અક્ષમ્ય છે. ગુજરાત રાજ્ય 
શાળા પાઠયપુસ્તક મંડળે તો. આ સંદર્ભે ખૂબ સાવધાન 
રહેવું, જોઈએ... ભગવાન એનું ભલું કરો. 

હવે આગળ જોઈએ. 

૬ વરસાદનાં ટીપાં નીચે જમીનસપાટી પર 
પડતાં...' અહીં “સપાટી' શબ્દ વધારાનો છે. “જમીન 
પર પડતાં' એટલું લખાયું હોત તો પણ પયાંપ્ત જ 
હતું. “નીચે' શબ્દ પણ વધારાનો જ છે. વરસાદનાં 
ટીપાં (અહીં “ીપાં'ને બદલે “ફોરાં” શબ્દ વિશેપ વથાર્થ 
ગણાય) પડે તો “નીચે' જ પડે, અને તે 'જમીન' પર 
જ પડે, “સપાટી' લખવાની શી જરૂર? પરંતુ લેખકે 
જે આધાર લીધો હશે (કદાચ ! તે અંગ્રેજી... “૦0 પ૯ 
114૮૯ ઈ [106 €4111)' એવું કંઈક હશે એટલે એને 
ગુજરાતી ભાષામાં વ્યક્ત કરતાં જમીન (ટવ: 11) અને 
સપાટી (કપ૫તિત્છ એવું ગોઠવાઈ ગયું હોય એવું પણ 
બને !.. “વરસાદનાં ફોરાં જમીન પર પડતાં...' એટલું 
જ બસ થાત. “... વચ્ચે માર્ગમાં કોઈ અતિશય ઠંડી 
હવામાંથી પસાર...' અહીં “ચ્ચે' અને “માર્ગમાં' એ 
બેમાંથી કોઈ એક શબ્દથી નભી જાય એમ છે, “..કોઈ 





*૧18 ટપ ૦%ત ઝિંતા૦ળતળ ૦ કઠ - 
ઉંત#લતં૦॥ 1૯55, 0%, 1998. 


-----------ક 


અતિશય...' એમાં “કોઈ' શબ્દ કયા શબ્દ કે શબ્દોની 
સાથે સંબંધાય છે? “હવાની સાથે? “હવા' સાથે 
“કોઈ' કેવી રીતે જશે ? “કોઈ હવા' એવું ચાલશે ખરું? 
ભલા ભૈ, ગુજરાતી શબ્દોનો યથાર્થ યથોચેત પ્રયોગ 
ન આવડે એ કેવું ? આપણે તો ગુજરાતી માધ્યમ દ્વારા 
બધા વિષયો શીખવવા નીકળ્યા છીએ ! વિષય પણ 
ન આવડે અને ગુજરાતી ભાષા પણ ન આવડે એ કેવું ? 
અડાવીસ, જેટલા શબ્દોનું એક વાક્ય? એમાં અર્થ 
બિચારો ગૂંચવાતો-ગૂંગળાતો-અટવાતો વ્યક્ત થવા 
બાથોડિયાં ભરે છે !લેખકને જે કહેવું છે તે કદાચ આમ 
પણ કહી. શકાયું હોત- 

“'હેમી વર્ષામાં વરસાદનાં ફોરાં જમીન પર પડે 


ઈ 


તે દરમ્યાન અતિ ઠંડી હવામાંથી પસાર થતાં તે થીજી 
જતાં હોય છે.'” 

“હૅમી વર્ષામાં...'થી વાક્યનો આરંભ થાય છે, 
પછી. “આને સ્લીટવર્ષા કહે છે' એ વાક્યની જરૂર ન રહે. 

હિમકણોની વાત કરતાં કરતાં 'હિમપત્તીઓ'ની 
વાત એકાએક આવી ગઈ! “કણ' અને 'પત્તી' એ 
સમાનાર્થી શબ્દો છે? આગળના વાડ્યમાં 
«,..હિમકણોની સાથે પાણીનાં ટીપાં જોવા મળે છે...” 
એમ કહ્યું જ છે. તો, હિમપત્તીઓ ક્યાંથી આવી પડી? 

પાઠ્યપુસ્તકમાં આવી શિથિલ અભિવ્યક્તિ 
ચલણી. થઈ જાય. તો. તેથી ભાષાને અને. વિષયને તેમ 
જ વિદ્યાર્થીને લાભ કરતાં હાનિ જ થવાની! 


સાભાર સ્વીકાર 


ગૂર્જર ફાગુસાહિત્ય : લે. રમણલાલ ચી. શાહ, પ્ર. શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ, ૩૮૫, સરદાર 
વલ્લભભાઇ પટેલ માર્ગ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૪, મુ. વિકેતા : આર.આર. શેઠની કંપની, મુંબઈ-૧, કિં. રૂ. 
૧૦૦. દષ્ટિક્ષેપ : લે. પ્ર. બિપિન આશર, એમ ૧/૧૩, રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ, એ.જી. સોસાયટી પાછળ, 
કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-પ, મુ. વિક્રેતા : સાહિત્યધારા, એમ ૨/૮, રૂરલ હાઉસિંગ બોર્ડ, એ.જી, સોસાયટી. 
પાછળ, રાજકોટ-પ, કિં. રૂ. ૧૦૦. કાવ્યક્ષેપ : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ; વિક્રેતા : ઉપર મુજબ. કિં. રૂ. ૧૦૦. 
સૂફી કાવ્યપ્રસાદી (મુસ્લિમ સંતોનાં ભજનો) : સંપા. ગંગાદાસ પ્રાગજી મહેતા, પ્ર. કુસુમ પ્રકોશન, ૬૧/ 


એ, નારાયણનગર સોસા., જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭, કિં. રૂ. ૫૦. સુરવાલ જે? 
તવમ નેં શુજ્ઞાક્ષ્ત : ગયજિડાનયાત માવાની, પ્ર. ઝરત વિઘાપીટ, ઞગદમવવાવ-9૪, મૃત્ય : ૭૬, હરિ 
ઇં તત્સત્‌ : નર્મદાશંકર હ, વ્યાસ, સંપાદક-પ્રકાશક નલિન ન. વ્યાસ, ૨૨, જાગનાથ પ્લોટ, રાજકોટ- 
૩૬૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૩૦. તારાપણાના શહેરમાં : જવાહર બક્ષી, પ્રકાશક : વિશાલ પબ્લિકેશન, ૧૪, 
“સરિતા”, ફેન્ડ્ઝ કો- ઓ. સોસાયટી, પમો રસ્તો, જે.વી. પી.ડી. સ્કીમ, મુંબઈ-૪૦૦૦૫૧૬, કેં. રૂ. ૧૫૦. 
ફ્લેશબૅક : રસિકલાલ વકીલ, પ્ર. અસાઈત સાહિત્ય સભા, ઊંઝા, કિં. રૂ. ૮૦. કૅલેન્ડર વિશે કંઈક : 
રામજીભાઈ પટેલ, વિક્રેતા : અક્ષરભારતી ગ્રંથભંડાર, ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- 
૯. કિં. રૂ. ૧૫. ચહેરા અને રસ્તો. : સંપા. રમણ સોની, પ્ર. પ્રત્યક્ષ, ઈ/ર, તારાબાગ, પોલિટેકનિક, વડોદરા- 
૩૯૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૪૦. કન્યા : લે. ગોવિન્દભાઈ, વિક્રેતા : સુમન પ્રકાશન, ૯૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મન્સૂર 
બિલ્ડિંગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨, કિં. રૂ. ૩૬. ચીસનો પર્યાય (લઘુકથા-૨૫) : લે, રમેશ ત્રિવેદી, પ્ર. નવયુગ 
સાહિત્ય અને શિક્ષણ સંસ્થાન, તખતપુરા, થરા-૩૮૫૫૫૫, જિ, બનાસકાઠા, કિં. રૂ. ૧૫. 


ઉદ્દેશ 





સષ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૮ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખી 





કોઈ કારખાનાનો કામદાર એના કામના 
સમયમાં પોતાના અંગત ઉપયોગ માટે કારખાનાના 
ક્ષેત્રનો ઉપયોગ કરે, કારખાનાનો સમય અને માલ 
વાપરીને ઘેર લઈ જવા માટે વાસણનો ઘોડો તેયાર 
કરે, યા તો. કોઈ દફતરનો કર્મચારી દફતરના સમય 
દરમ્યાન દફતરની સ્ટેશનરી વાપરીને અંગત પત્રો 
ટાઈપ કરે, યા તો કોઈ બિલ્ડરનો માણસ બિલ્ડરની 
ટ્રકનો ઉપયોગ ઘર બદલતા મિત્રની ઘરવખરી 
પહોંચાડવામાં કરે - આ બધા કિસ્સાઓ જાણીતા છે. 
પણ આ જાણીતા કિસ્સાઓને પોતાની વિચારણામાં 
ખેંચી લાવી એને કોઈ જુદી જ રીતે જોતા કરી મૂકનાર 
કેંચ મિશેલ દ સર્તો (પાતાલ 122૦૯ €૦૫૦૮૫0ને 
ઓળખવા જરૂરી છે. 

મિશેલ દ સર્તો કહે છે કે કારખાનું, દફતર યા 
બિકહ્ડિંગ એ કાર્યક્ષેત્રો છે. એનાં પોતાનાં નિયમો, કાર્યો 
અને તંત્રો છે, જેને દ સર્તો વ્યૂહો (ડપ્ટ્ટાંલ્ડ) તરીકે 
ઓળખાવે છે. જ્યાં જ્યાં આવા “વ્યૂહો' હોય ત્યાં ત્યાં 
યુક્તિઓ' (તાંત્ડ દ્વાચ કુશળ વક્રગતિઓ 
(લત્િલ્તલં૦પક પાલ્તાળવલવાટડ) દાખલ કરી શકાય 
છે. આ બધી “કુશળ વક્રગતિઓ' વ્યૂહાત્મક 
વ્યવસ્થાનાં હેતુ અને કાર્યમાં ગાબડાં પાડે છે. 

એક રીતે જોઈએ તો “યુક્તિ' એ તિશિષ્ટ અને 
વ્યવસ્થાવિરોધી ચાલ છે. એમાં શિસ્તવિરોધ જોઈ 
શકાય. યુક્તિઓ વ્યૂહાત્મક તંત્રનાં છિદ્રોને કે એમાં 
“રહેલી જગ્યાઓને રોકી લે છે અને એક પ્રકારનો ભેદ 
(તાઈલ/યા ૮૦ ઊભો કરે છે. આ પ્રકારની ચાલ દ્રારા 
યુક્તિઓ વરતારો ન કરી શકાય એવી ઘટનાઓ 
જન્માવે છે. આ ઘટનાઓ વ્યૂહની વ્યવસ્થાને વિચલિત 
કહે છે. 

દ સર્તોના મત મુજબ વ્ૂહ એ એવું માધ્યમ 
છે, જેના મારફતે વર્ચસ્વી નિયમો અને ધોરણો નક્કી 


સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૭૯ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


થયેલાં હોય છે. “યુક્તિ' આ વ્યૂહની સામે પોતાના 
વ્યવહારથી કે પોતાની ક્રિયાથી નિયમોને ચાતરે છે. 
કહો ને કે નિયમોને પોતાની સામે વાપરે છે. દ સર્તો 
આથી જ આ વ્યવહારોને વિરોધી વ્વહાગે 
(૦[2૪૦૭5ંબાદ્યાં ૭॥લાંત્લ્ડ) તરીકે ઓળખાવે છે. 
આગળ વધીને દ સર્તો સમજાવે છે કે સમાજો વર્ચસ્વી 
વ્યૂહોથી નિયંત્રિત છે અને તેથી જ એને યુક્તિઓથી 
પડકારવામાં આવે છે. દ સર્તો આ પદ્ધતિને “મૂક 
ટેકનાલોજી' (ડાલા (૯૦11101081) કહે છે. આ મૂક 
ટૅકનોલોજીની યુક્તિ એવી તો વૈયક્તિક ભૂમિકા ઊભી 
કરે છે કે એનું અર્થમાં કે અસંપ્રજ્ઞાત નિર્ણયમાં 
ન્યૂનીકરણ (હતંપતાં૦1) થઈ શકે તેમ નથી. 

અહીં એક વાત સ્પષ્ટ થશે કે “્યૂહ' એ વ્યાપક 
ભૂમિકા છે, જ્યારે “યુક્તિ' સ્થાનિક છે. યુક્તિ વ્યૂહ 
પર નિર્ભર છે. વ્યૂહનો સિદ્ધાંત થઈ શકે, વ્યૂહનું 
સામાન્યીકરણ થઈ શકે, પણ યુક્તિનો સિદ્ધાન્ત કે એનું 
સામાન્યીકરણ શક્ય નથી. આ સમસ્ત ખ્યાલને અંકે 
કરવા દ સર્તોએ અપહૃત (૪૯1પતૃપળ જેવી સંજ્ઞા 
ધરી છે. 

આ અપહૃતને આજની ગ્રાહિત્યવિવેચનની 
પદ્ધતિઓમાં પણ જોવાય છે. દ સર્તોએ લેખક અને 
વાચકથી સ્વતંત્ર થઈને સ્વાયત્ત થયેલી સાહિત્યકૃતિની 
ભૂમિકામાં ફરીને અધિભોક્તા (૮૦05૫૫૯ને દાખલ 
કર્યો છે. અને સાથે વૂહ અને યુક્તિને ગોઠવ્યાં છે. 
અધિભોક્તા વાચક તર્કનાં પ્રભાવી સ્વર્પોથી તૈયાર 
થયેલા વાચનના વ્યૂહમાં પડકારની યુશ્તિઓને સામેલ 
કરે છે અને પ્રભાવી, સ્પર્ધાત્મક અને સફળ વાચનથી 
કંટાય છે. સાહિત્યકૃતિના વાચન દરમ્યાન વ્યૂહની સામે 
યુક્તિઓ પ્રયોજવામાં વાચક નિષ્ઢ્વિય ન રહેતાં એકદમ 
સક્રિય બને છે. અહીં કૃતિનો અર્થ પ્રકાશિત થાય છે 
એ કરતાં વાચક દ્વારા યુક્તિઓથી શી. અસર ઊભી 


---------૯ 


થાય છે એ વાત વધુ કેન્દ્રમાં આવે છે. 

વાચક પ્રતિભાવ સિદ્ધાન્ત અંતર્ગત સમાવી 
લેવાય એવો મુદ્દો છે, છતાં દ સર્તોનું વાચક કે વાચનનું 
પ્રતિમાન જુદું પડે છે. દ સર્તોનો આશય. કૃતિનો અર્થ 
ઉઘાડવા તરફ જેટલો નથી એટલો વાચકના 
અભિગમને ઉપસાવવા તરફ છે. અહીં કૃતિ વિવિધ 
પ્રકારે મૂર્ત અને વિશ્ઞિષ્ટ ક્રિયોત્તેજનાઓનું કારણ બને. 
છે. આથી યુક્તિયુક્ત વાચન માટે કૃતિ ક્રીડાક્ષેત્ર બને 
છે; અને વ્યૂહની ભૂમિકાનાં સંઘટન, સમરૂપતા અને 
સંયોગને સ્થાને વિઘટન, ભેદ અને અ-સંયોગને 
ઉપસાવે છે. એટલે કે વાચક પૂર્વે રચાયેલી 
સાહિત્યફાતિઓનો અક્રિય અંધિભોક્તા. નથી. 
અધિભોગ (૮૦1૧૭0101[91010)નું કાર્ય દ્વેતીયિક નીપજ' 
(ડલ્લ્ઊાપ્તદ્ા'/ [27૦વંપતપં૦10નું કાર્ય છે. આથી. કૃતિ. 


એના સંદર્ભ સાથે માત્ર સંલગ્ન નથી થતી, પણ કૃતિ 
પોતે પણ એક સંદર્ભ જન્માવે છે. 
આમ વાચક સામે વર્ચસ્વી કે અગ્રપ્રસ્તુત 
વાચનની પૂર્વરીતિઓ છે, રાજનીતિક અને સામાજિક 
પરિબળો છે અને સંસ્કૃતિ છે. આ બધાના વ્યૂહને એ. 
સદંતર અતિક્રમી જઈ શકતો નથી, પરંતુ એમાં 'શોર્ટ 
સરકિટ' કરી યુક્તિ દ્વારા એ છ્ેતીવિક નીપજ જન્માવી 
જરૂ૨ શકે છે, અને એ દ્વારા સર્વવ્યાપી વર્ચસ્વી તંત્રોની 
સામે જે “સ્થાનિક' છે, જે “હાંસિયા'માં છે, જે “વિશિષ્ટ' 
છે એનું બળ ઊભું કરી શકે છે. મિશેલ ફૂકો અને 
ઝાક દેરિદાની જેમ મિશેલ દ સર્તોનું પ્રદાન પણ 
ઇતિહાસ, સાહિત્યવિવેચન અને સાહિત્યના ઈતિહાસ 
પરત્વે નવી દિશાઓ ચીંધી રહ્યું છે. 
0] 


સાભાર સ્વીકાર 


ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય (ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧)નાં 

અંગ-બિનઅંગત : લે. ધીરુભાઈ ઠાકર, કિં. રૂ. ૬૦. એવા રે અમે એવા : લે. વિનોદ ભટ્ટ, કિ. 

રૂ. ૯૦. દક્ષિણ આફ્રિકાની મુલાકાત : લે. સ્વામી સચ્ચિદાનંદ, કિં. રૂ. ૪૦. 
અન્ય ી 

સફેદ સાડી લાલ કિનાર : લે. એમ.ડી. નાયક, પ્રકાશક : પૂનમચંદ ધનરાજભાઈ કોઠારી, શ્રી 
લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ૬૪/૧, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિંમત : રૂ. ૮૫. છે...ને...હે ! : લે. ઈશ્વર પરમાર, 
પ્રકાશક : ઈશ્વર પરમાર, મોરપીંછ, સિદ્ધનાથ સામે, દ્વારકા-૩૬૧૩૩૫, કિંમત : રૂ. ૩૫. નાટ્યપાથેય 
(અભ્યાસ લેખો): લેખક-પ્રકાશક : દિનકર ભોજક, સ્ટેશન રોડ, માયા બજાર, વીસનગર-૩૮૪૩૧૫, 
કિં. રૂ. ૨૫. ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદના ૨૦મા અધિવેશનના પ્રમુખનું પ્રવચન : ડૉ. મુગટલાલ બાવીસી, 
પ્રકાશક : ગુજરાત ઇતિહાસ. પરિષદ, ૮/૦ ભો.જે, વિદ્યાભવન, એચ.કે. કોલેજ હૉલ પાછળ, આશ્રમ રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯. દેવનાં દીધેલ : લેખક : ભદ્રશંકર કાશીરામ પંડ્યા, પ્રકાશક : કે, બી. પંડયા, 
૧૪, શીતલ કિરણ એપાર્ટમેન્ટ, લૉ ગાર્ડન રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧૬, કિં. રૂ. ૯૫. માટી 
મારા દેશની ઃ લે, મગનલાલ ગંધા, પ્રકાશક : ચંપાગૌરી મગનલાલ ગંધા, 'કુળદેવીકૃપા', ૧/૯, વાણિયા- 
વાડી, રાજકોટ-૨, કિં. રૂ. ૨૫. તાથદ્વારાના શ્રીનાથજી : હિમાંશુ શાહ, પ્રકાશક : હિમાંશુ શાહ, ર/૩, 
કિંજલ ફ્લૅટ્સ, બંસી પાર્લર સામે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭, કિં. રૂ. ૪૦. સાંપ્રત સહચિંતન (ભાગ 
૧૧) : રમણલાલ ચી. શાહ, પ્રકાશક : શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ, ૩૮૫, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 
રોડ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૪, કિ. રૂ. ૩૦. પિશાચી : રતિલાલ. સથવારા, પ્રકાશક : પલક જે, શાહ, ૩/૨, 
પારસકુંજ સોસાયટી, બીજા માળે, સહકાર નિકેતન રોડ, મ્યુ. સ્કૂલ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯, 


કિ, રૂ. ૫૦. 


બ્ટ્શ 





સષ્ટ6ેમ્બર ૧૯૯૯૩ ૮૦ 


ક્યહીં ઝૂરે રાધા ? ! 

શિખગ્ણિી-સોનેટ 

વહે જનને કાંઠે ૪જર વચુન,, ગોક ચરે 
રતે - જંસીનદ લય લહરમાં ર%જચરછો, 
પચેઢી વેન જૂદુલ ૪ને વસ્કહરકે 
ઘડીગં ચ્હેર પે શરમ નીત ટૂક પમરે/ 


ભય/ કેસૂ રંગે મણય-પિચકારી રસભર 

છલાવે અ/નંદે ઉથબથ થતી કાય, રમણે 

સ્મિતે જીધું ગ્હાટું ડું, થું ડે તછોય ૬%? # 
કડું ખ/ જ. ચું નયન, ધરું રૃુંદાવન ભળી... 


મેય: ગૂલ્યા સંગે ત્રતિપળ મને સોમ્ય હરિ? 
સગી સહી, ગુંજારવ મઇૃર કરછ ચહચહે/ 
સ્થટું પેલા ઘેલ/ સહુ અ૭૫લ/, કંગન લહે 
થલ સ્પશના ઝરણ સમ ઝીલે શેખ રિણ: 


દંગ* લ૯હેરતી છબિ સતત ઓ ડહ/નજેરહે 
ડમી ગૂરે ચ૧/?/ ટુર અવ ફૂઉૈશે નવ દહે: 


દેવેન્દ્ર દવે 


ગીત 
ગ/મગ/મન ચરેચૌટે 
નગરનગરની ગલીએ વટે 
49% ઇુરજીકર ર/%/ 9૪ન/જીની રંગે 
ચગી રહ છે રાસ. 
યૂમત# કવિજનોએ લઈ હાથે કરતાલ 
શબ્દને 
વરસાવ્યો ધોધમાર વરસદ. 
ધસમસ્ય લયનાં ડહોળદ પૂર 
ઊથટ્યું છે 
કાટ #િય ગીતઇઝું ઠેર ટર કચકટછ. 
નલિન રાવળ 


“ કવિતા 
અ %શજુએ 
તે બ!જુએ 
જયાં જયાં જુઓ સૌ જાજુએ 
ધૂમધડ/ક 
અ#ભડડાકા 
દશે દિશાએ ઉસ ગેટેગોટ ઇમ/ડ/. 
જુઓ 
રભ) 
ફટકડ” રર લૂચો જેઈ 
કન ફાડ 
ટૂટી રહી ધણધણી કવિત. 
નલિન રાવળ 


તારા જ નામમાં 

હર૪%નઇ વ્ટેલડ/ં ર₹૨/ સ/ર/% ગ/(%૨૮/, 
25૯ અમ «ભો "ઇતર ત/ર/ % ન. 
એ ઠામટકાણું કશુંય પસ ન છત 
રેલ્લા રુજિરના! જોતય/ તર જ ન/કથ/. 
અ/ *ોલ-લહલહી ધર અબ્છીઠ ક્યને 
તર" ઝુંડ ઊતય તર જ નક. 


વળગ૩, ને 92 અને ૨5૯/ ને ૪/૫૦/- 
2// ૨ 6ઉત/ર સં૬૧૨/ ત/ર/ % ન/%*/: 
પંઠીો ભને ર/ન-૧ન વેઠ વણાંય, ૪% 
સ/તેય ટેંઇુ નગય તર જ ન(૫*? 
વનવ/સ ૪૪ વ૭/૧/ થઈ ૫૪૭થ/'ત# એટલે 
5/0%૧૮/૩% અંદય ત/ર! જ ન/5*/. 
ડેસર-કસુંબ ૬/૮૭ ઘો”્ય એ તન 
ઘડ પછી તો સંચય ત/ર જ ન/**. 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
હરણ્યો - મૃગ નક્ષત્ર 


રેલ્લા - પલોટાતા બળદ/ 
યુવાનીમાં પ્રવેશતા બળદ 


થાય છે એ વાત વધુ કેન્દ્રમાં આવે છે. 

વાચક પ્રતિભાવ સિદ્ધાન્ત અંતર્ગત સમાવી 
લેવાય એવો મુદ્દો છે, છતાં દ સર્તોનું વાચક કે વાચનનું 
પ્રતિમાન જુદું પડે છે. ૬ સર્તોનો આશય કૃતિનો. અર્થ 
ઉઘાડવા તરફ જેટલો નથી એટલો વાચકના 
અભિગમને ઉપસાવવા તરફ છે. અહીં કૃતિ વિવિધ 
પ્રકારે મૂર્ત અને વિશિષ્ટ ક્રિયોત્તેજનાઓનું કારણ બને. 
છે. આથી યુક્તિયુક્ત વાચન માટે કૃતિ ક્રીડાક્ષેત્ર બને 
છે; અને વ્યૂહની ભૂમિકાનાં સંઘટન, સમરૂપતા અને 
સંયોગને સ્થાને વિઘટન, ભેદ' અને અ-સંયોગને 
ઉપસાવે છે. એટલે કે વાચક પૂર્વે રચાયેલી 
સાહિત્યકૃતિઓનો અકિય અધિભોક્તા નથી. 
અધિભોગ (૮૦150111[211011)પું કાર્ય દ્વેતીવિક નીપજ” 
(૩૯૦૦ાતંતા" ]2#૦તપઘતાં૦1)નું કાર્ય છે. આથી કૃતિ 


એના સંદર્ભ સાથે માત્ર સંલગ્ન નથી થતી, પણ કુતિ 
પોતે પણ એક સંદર્ભ જન્માવે છે. 
આમ વાચક સામે વર્ચસ્વી કે અગ્રપ્રસ્તુત 
વાચનની પૂર્વરીતિઓ છે, રાજનીતિક અને સામાજિક 
પરિબળો છે અને સંસ્કૃતિ છે. આ બધાના વ્યૂહને એ 
સદંતર અતિક્રમી જઈ શકતો નથી. પરંતુ એમાં “શોર્ટ 
સરકિટ' કરી યુક્તિ દ્વારા એ દ્વેતીવિક નીપજ જન્માવી 
જરૂર શકે છે. અને એ દ્વારા સર્વવ્યાપી વર્ચસ્વી તંત્રોની 
સામે જે 'સ્થાનિક' છે, જે “હાંસિયા'માં છે, જે 'વિશિષ્ટ' 
છે એનું બળ ઊભું કરી શકે છે. મિશેલ ફૂકો અને 
ઝાક દેરિદાની જેમ મિશેલ દ સર્તોનું પ્રદાન પણ 
ઇતિહાસ, સાહિત્યવિવેચન અને સાહિત્યના ઇતિહાસ 
પરત્વે નવી દિશાઓ ચીંધી રહ્યું છે. 
27 


સાભાર સ્વીકાર 


ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય (ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧)નાં 
અંગ-બિનઅંગત : લે. ધીરુભાઈ ઠાકર, કિં. રૂ. ૬૦. એવા રે અમે એવા : લે. વિનોદ ભટ્ટ, કિં. 

રૂ. ૯૦. દક્ષિણ આફિકાની મુલાકાત : લે. સ્વામી સચ્થિદાનંદ, કિં. રૂ, ૪૦. 

અન્ય 

સફેદ સાડી લાલ કિનાર : લે. એમ.ડી. નાયક, પ્રકાશક : પૂનમચંદ ધનરાજભાઈ કોઠારી, શ્રી 
લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ૧૪/૧, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિંમત : રૂ. ૮૫. છે...ને...હે ! : લે, ઈશ્વર પરમાર, 
પ્રકાશક : ઈશ્વર પરમાર, મોરપીંછ, સિદ્ધનાથ સામે, દ્વારકા-૩૬૧૩૩૫, કિંમત : રૂ. ૩૫. નાટ્યપાથેય 
(અભ્યાસ લેખો): લેખક-પ્રકાશક : દિનકર ભોજક, સ્ટેશન રોડ, માયા બજારે, વીસનગર-૩૮૪૩૧૫, 
કિં. રૂ. ૨૫. ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદના ૨૦મા અધિવેશનના પ્રમુખનું પ્રવચન : ડૉ. મુગટલાલ બાવીસી, 
પ્રકાશક : ગુજરાત ઇતિહાસ પરિષદ, «/૦ ભો.જે. વિધાભવન, એચ.કે. કૉલેજ હૉલ પાછળ, આશ્રમ રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯. દેવનાં દીધેલ : લેખક : ભદ્રશંકર કાશીરામ પંડ્યા, પ્રકાશક : કે. બી. પંડયા, 
૧૪, શીતલ કિરણ એપાર્ટમેન્ટ, લૉ ગાર્ડન રોડ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૯પ. માટી 
મારા દેશની : લે. મગનલાલ ગંધા, પ્રકાશક : ચંપાગૌરી મગનલાલ ગંધા, “કુળદેવીકૃપા', ૧/૯, વાણિયા- 
વાડી, રાજકોટ-૨, કિં, રૂ. ૨૫. ન્પથદ્દારાના શ્રીનાથજી : હિમાંશુ શાહ, પ્રકાશક : હિમાંશુ શાહ, ૨/૩, 
કિંજલ ફ્લેટ્સ, બંસી પાર્લર સામે, વાસણા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭, કિં. રૂ. ૪૦. સાંપ્રત સહર્ચિંતન (ભાગ 
૧૧) : રમણલાલ ચી. શાહ, પ્રકાશક : શ્રી મુંબઈ જૈન યુવક સંઘ, ૩૮૫, સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ 
રોડ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૪, કિં. રૂ, ૩૦. પિશાચી : રતિલાલ સથવારા, પ્રકાશક : પલક જે. શાહ, ૩/૨, 
પારસકુંજ સોસાયટી, બીજા માળે, સહકાર નિકેતન રોડ, મ્યુ. સ્કૂલ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯, 


કિ, રૂ. ૫૦. 


કટ 





સપ્ટેમ્બર ૧૯૯૯: ૮૦ 


ક્યહીં ઝૂરે રાધા ? ! 

શિખરિણી-સાનેટ 

વહે બન્ને કટે ૪ભર ૧ુનઇ, ગોકળ ચગે 
નેચંતે - જઝન# ૯૪ વહર%/ ₹%/જ૨૨છો, 
પચેદી ૧ળ૮ન/ કૃદુલ ૫૦૦ ૧સ%૯હરછો 
૪% ચ્હેર પે જર% તય ટૂલ પ૪મરે! 


ભય કેસૂ ડગે પ્રણય-પિચ્કાર રસભર 
છલાવે અનંદ લથબથ થત કય, રકો 
સ્મિતે જીધ્છું *હ(ટું જુઝડું, છું ટે નહો? શે? / 
ઝટું ખ/7: ચોળું નયન, ૧જું રૃંદવન ભળી... 


થિયા? ઝૂલ સંગે %તિપળ મને સોમ્ય હરિ 
સ સી; ગુંજારવ થઇુર કે ચહચછે? 
સ્મટું 9૯૮ વેવ સહુ અડપલ, કંગન લહે 
મટીવા સપથ ઝરળ સમ ઝીવે શિખર: 


દંગ*% લ્હેર છજિ તત આ ડહ/ન/૦રછે 
કયી ઝૂરે ૨૦/?/ રર અર ફેશ નવ દહે? 


દેવેન્દ્ર દવે 


ગીત 
ગ(કગ/%ન/ ચોરેચૌટે 
નગરનગરની ગએ વટે 
4990૪ ગુરજીકર ર/૧# ૬૪નજીન સંગે 
ચગઝી રહ છે રસ. 
ઝૂ”ત કજિજનોએ લઈ હાથે કરતાલ 
થબ્દન્છે 
વરસાવ્યો ધોકમ/ર વરસ/દ. 
ધસમસ્યં લયન ડહોળ/ પૂર 
ઊથટ્યું છે 
ક/6/જેય ગઝત્છેઝું ટેર ઠેર કચકજ. 
નલિન રાવળ 


કવિતા 
અદ બજ/જુએ 
તે જુએ 
જ્યાં જયા જુઓ સૌ જાજુએ 
પજધડકા 
અ/ભકડકા 
દશે દિ?/એ સત ગટેઝટ ઇજડ/. 
જરે 
ભળો 
52/53/70 ઝર ૬%) જે? 
કન «5 
ટટ ગહી ઇણઉજતી કત. 
નલિન રાવળ 


તારા જ નામમાં 

હરડ્યીન વલ સય ઝય ગ/થ*/, 
55૯ અમે ત ન"ઇત૧/ «(ર જ ન/**. 
એ હામટેકછું કજુંચ પ ન છત/ 

2૯૧ રુજિરન/ જીતય/ તર % નજક. 
અ/ *ોલ-લહલણી વર અજકીઠ કરને 
ત/ર/ન ઝડ ઊતથ ૮/2 ૪% ન/**. 
તળગ#ડ, ન ન%ર અને ચકવ/ નં મ0૫ળ- 
૭/6 શ ઉત/#ર સંઘય/ ત/ર જ ન/3*/! 
પોઠી ભરીને ર/7-૧ન ૬૧૭૨૮ ૧૯/%, પછ 
સ/તેમ સિંધુ નગય તર જ નમ, 
વનવ#સ ૪% વ્હ/(૬/ કઈ ૪૭#/'ત/ એટલે 


5/79૧૮/% 2૪/6%/ ત#૪ ૪% ન/%*/. 
ડેસર કુંજ ૧/ટડે ઇ”્ય એ ઝતન# 


૩ પછી તળ ૨5૮ ત/ર/ જ ન/5*/. 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 


હરણ્યો - મૃગ નક્ષત્ર 
રેલ્લા - પલોટાતા બળદ/ 
યુવાનીમાં પ્રવેશતા બળદ 


1વતતંલ્ડા (0. ઊલ, તાહ 11001117) 50[21201છ01 1999 : 551૫ 0971-6599 
11વ્લાપ્ડલવ 10 [૩૦૩ પ1૫૦૫૬ [૩1૦€૮)/8પટાઇ 1લ્ણાલ્ટ 110. 188 ૨. ₹1૦. ૦૭૫ ૯€/920 





૦, *.*- ૧ %-૦/--૦ મ ર ધ ૦ નન આ 
* “નકક “*#“.-.»”.-₹..:.૪.-.“ 52 -* ર્ન ઈ દૂર “ઝાક ૨:95 શક ક પ. જૂ “-.- «ક ૨ 


ક 
મહે 


ઈન કટ 


। 
| ઇ ૯ શરીરનેકંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરે નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનુ કંકણ દિધુ નભી શકે..)6, 


-મહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રોન્તા ૮-૫-૩૧) 





--55 વ ક કડ 4. 4.425. .ઞકઞ-કત્-૦૦ 2-૪ *૫૦- 


ત “૧% 
“ન્ઝડ-:ન્‍-ઝ----::--:-----:-*5“- 
ક સઝ ક “૪ પ 





#“જુૂરુર વજઇજસન્નન૪”જનન' ર નભતબુન્ુખ્જઇનજનતનુ 
1 ફં 
ા 
દુ 
ફુ 
[ડં 
મ 
ર 
ક કં 
હ 
| 
?િ ફાં 
ર ર 
હે ન 
જ રે 
! 
દૃ 1 
ર ધૂ 
ન ક _-. પ પ 
રં 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે, જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડેલા, 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અતે તરોતાજા તરવરાટનો 
ન્વિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


કકળાઝુનઇ રવ્‌ ભજરત--અ૦, 3-૦૪-૨... ૦-૦. કયાન જૂજનયન”સાણ#૮. ન્ઝનજનસન-ન-1 
સ“. ---“-*56“ક્:*/*ઃ------ 


ટભ્સ્કનસુત્ઝજન્ન્ન્સ--દન 
વયં યટ દહન 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષપધોથી સુશ્નુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપુર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરું પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - “' 


€/તવપ૬ 
(વતાતવ 


આપના સ્વાસ્થ્ય-સંભાળની કાળજી લેતી કંપની 
દ જુ “ઝાયડસ ટાવર', સમ્ખેજ-ગાધીનગર હર્ઠ-વે, સેટેલાઇટ કોસ રેડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 1 
ફોન ' (૦૩૬) ૪૩૩૦૧ ૦૦ (ર૦ લાઇન) ફેક્સ * (૦9૬) 2૩3 ૨૩ કપ / ££ 11079457018 7)/05 €010 ક 
જખ્ઝ રૂઝ" જઝ%ટઝમરૂઝઝૂનઇઝ%ક:/5%£:૬“ક“:“મઝફ્કૂરૂૂૂ ઝરકસછ્‌ *“વ“““ઝ#ઝ-6::#ક.”ડ““૪-ૂ- જન ] 


ઝનજનન્સ ક -૪ ડટસન૦-૯૮૦ *૯-૪૧- ઝમ જાન -સજનાાત-ર-નાજ, 
જ ક 


“7 “ઝક 


સ્પાઇ્ડ 


8282224 


મ્મકડ્૦કન્ન પેસાબ ભાન્મ 


4 
શ 
શન 


ક 


ક 


હ 
ર 
ઠં 
] 
1 
દ્‌ 
1 


ન્હ્કન્નનનજીનયા 
દો 2“ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્તભાવા સસ્સ્તત્તી 


વર્ષ દસમું : અંક ત્રીજો ઓક્ટોબર : ૧૯૯૯ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી. 





ટ્ર 
અંક ઃ ત્રીજો 
અનુક્રમઃ ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ 


વર્ષઃ દસમું 


સળંગ અંક: ૧૧૧ 


રમણીયનું સંવેદન હરિવલ્લભ ભાયાણી ૮૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 

સરસ્વતીચંદ્ર અનુવાદ પ્રકલ્પ ૮૨ 

“સાંવિત્રી' વિશેનું ગુજરાતી સામયિક “આવાહન' ૮૨ 

માય ડિયર જ્યુને ૧૯૯૯નો કથા એવોર્ડ ૮૨ 

દસમા દાયકામાં પ્રવેશેલા લેખકો ૮૨ 
ધ ડાય સાલવેજિઝ લેખક : ટી.એસ. એલિયટ 

ભાવાનુવાદ: અરવિંદ કોરડે ૮૩ 

કીલંબસને કેડે દુષ્યન્ત પંડયા 

૩૦. વિદાય, દીકરીઓ, ભુલકણાપણું, ધરત્તીને છેડે ૯૦ 
નિત નવા વંટોળ મીતિ સેનગુપ્તા ૯૩ 

સંદેશ શાંતિનો, આનંદનો. 
ફેમિનિઝમ/નારીવાદની સુસ્પષ્ટ વિભાવના ડૉ. રંજના હરીશ ૯૬ 
એક સો વીસ વરસ પછી હરિવલ્લભ ભાયાણી ૧૦૪ 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 

નિશાચક્ર : અરૂઢ કોટિની કરુણગર્ભ સંવેદનકથાબાબુ દાવલપુરા ૧૦૫ 

સુગંધિત પવનઃ લહેરખી નહીં, સુસવાટો હરિકૃષ્ણ પાઠક ૧૧૦ 
પ્રતિભાવ 

'ભારતવાસીની એક પ્રાર્થના' ઉપર બીજી પ્રાર્થના મનુ રાવળ ૧૧૫ 
ઓછું લાગે ચન્દા રાવળ, 'જ્યોત' ૧૧૭ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૧૧૮ 
પહેલા વરસાદની આષાઢી ધાર જેમ યશવંત ત્રિવેદી પૂ.૫ા.૩ 
ડકડા ગઝલ સુધાકર જાની પૂ,પા.૩ 
આપણે અનામી પૂપા.૩ 
ગઝલ સુરેશ ઝવેરી “બેફિકર' પૂ.પા.૩ 


પ્રકાશક : રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ૨. અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 


નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


લેઆઉટ, ટાઇપમેટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કૉમ્પ્લેક્સ, કતેહપુગ પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બાસ્ગોલપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 


(1૫1 


(૧) 


(૨) 


(3) 


(૪0 


સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 


“ઉદ્દેશ'ન્‌ા ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે. . 

આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંન,, 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 

વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (એરમેલ) રૂ. ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય ; રૂ. ૧,૫૦૦. 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ 
સાથે ટિકેટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા ફૂતિ પરત 
મોકલાશે નહિ. 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાથ છ. 

છૂટક નકલ રૂ. ૨૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સરનામું : 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયસ હાઇસ્કૂલ પાસે, 
નવરેંગપુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન : ૭૪૯૩૬૪૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજૂમો મનીઓર્ડર અથવા _ “ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડાફ્ટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો. સ્વીકાસશે નહિ. 
“ઉદ્દેણશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

વિજ્ય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રિલીફ રેડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મેગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧,ર સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે, 


દશી ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ 
૪૧3% ૦રર%? 


રમણીયવનું સંવેદન 


સાંભળો, ભર્તૃહરિ કહે છેઃ હું આસપાસ જોઉં છું ત્યારે મારા હૃદયમાં સાત શલ્ય ભોંકાય 
છે. કેટલાં? એકબે નહીં, પણ 'સાત ! શલ્ય એટલે સાલ - શૂળ જ કહો ને. 
કયાં કયાં છે એ સાત અણીદાર શલ્ય? 
એક તો રાતે જે કૌમુદીની લહાણ કરતો, તે દિવસે વરવો દેખાતો ચંદ્ર - ધૂંધળો, ધોળા ફક 
ધાબા જેવો. ી . 
બીજું, જેનું જોબન વહી ગયું છે તે રૂપસ્વિની. 
ત્રીજું કમળ પરવારી ગયાં હોય એવું સરોવર. 
ચોથું, રૂડોરૂપાળો' પણ “મૂં ગોમ જ્યોતો' બોલતો જુવાન. _ 
પાંચમું, લુટારુ રાજા. 
છઠ્ઠું, દુઃખદળદરથી છૂટકો ન પામક્ષો સજ્જન. 
સાતમું, રાજાને પડખે ચડીને પેધી ગયેલો દુર્જન. 
મનીષી ભર્તૃહરિ તો લોકોનાં સુખદુઃખના ચિંતક. એટલે એમણે જે સાતનું પત્રક આપ્યું એમાંનાં 
પાંચ તો જાણે સમજાય. રૂપાળો અભણ, લુટારો રાજા, રાજાનો દુષ્ટ મળતિયો, જુવાની ખોવેલી સુંદરી, 
સજ્જનનું દળદર. પણ ભલા, બાકીનાં બે - દિવસે ઝાંખોઝપટ ચાંદો ને કમળ વગરનું સરોવર - 
એને પેલાંની હારમાં કાં બેસાડ્યાં? એનું એવું તે શું છે કે આપણને શૂળની જેમ છાતીમાં ખૂંચે ? 
' મહામના ભર્તૃહરિ ! અમારી નજરે પણ એવો ચાંદો ક્યાં નથી પડતો ? ને ભાઈ ! સરોવર કમળ- 
વાળું કે કમળ વગરનું - એમાં એવો તે શો ફેર પડે? આપણું શું ગયું? 
પણ એ જ આ સુભાપિતરત્નમાં ભતૃહરિને ચમકાવવું છે તો? સંવેદન બૂઠું બની ગયું હોય 
એવાની એ વાત નથી કરતા. અહીં ઇશારો એવો છે કે રૂપ જે માણી શકતો. હોય, નિસર્ગનાં મબલખ 
રૂપ જે માણી શકતો હોય, એને રમ્યની અરમ્ય અવસ્થા ધારદાર કાંટાની જૈમ ભોંકાયા વિના રહે 
ખરી? ચાંદની. વરસતા ચંદ્રનો આહ્લાદ, કમળે અલંકૃત સરોવરનું દશ્ય - એ જેમને ચિત્તે ચોંટયાં 
હોય એમને એની. ખોટ ખટક્યા કરે. એક કવિએ. કહ્યું જ છે કે જળ વડે કમળ, કમળ વડે જળ, 
બંને વડે સરોવર શોભી રહ્યું છે. નિશા વડે ચંદ્ર, ચંદ્ર વડે નિશા, બંને વડે ગગન દીપી રહ્યું છે. 
આપણો આજનો કવિયે ઉદ્ગારે છેઃ મને આમંત્રે ઓ મૃદુલ તડકો, દક્ષિણ હવા, દિશાઓના હાસો, 
ગિશ્વિર તણાં શૃંગ ગરવાં. પણ તમે સમજો છો ને? આ વચનોમાં ચાવીરૂપ શબ્દ છે 'આમંત્રે' ? 
મન, ઇંદ્રિયો સચેત હોય એને જ આ આમંત્રણ અડે, ભેટે, ને પ્રતિસાદ ઊઠે. બાકી તો રાધેશ્યામ! 
જંજાળમાં લપેટાયેલો શ્રીગોપાળને ક્યાંથી ભજે? ી 


હરિવલ્લ્લભ ભાયાણી 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





સરસ્વતીચંદ્ર અનુવાદ પ્રકલ્પ 

શ્રી ગોવર્ધનરામ ત્રિપાઠી ફાઉન્ડેશન, મુંબઈ તરફથી 
આગામી. વર્ષોમાં મહાનવલ “શરસ્વતીચંદ્ર'ના અંગ્રેજી 
અનુવાદની મથામણના ભાગરૂપે “સરસ્વતીચંદ્ર અનુવાદ 
પ્રકલ્પ'ની યોજના કરેલ છે, જેમાં “સરસ્વતીચંદ્ર'ના ભાગ - 
૧નાં પ્રકરણ નંબર ૧ અને ૭ અને ભાગ રના પ્રકરણ 
નંબર ર પૈકી ગમે તે એક પ્રકરણનો અંગ્રેજી અનુવાદ તા 
૩૧-૧-૨૦૦૦મસુધીમાં ગો.ત્રિ. ફાઉન્ડેશન, €/૦ ડાહીલક્ષ્મી 
પુસ્તકાલય, સમડી ચકલા, નડિયાદ-૩૮૭૦૦૧ના સરનામે. 
મોકલી આપવા સર્વસારસ્વતોનેજાહેર આમંત્રણ પાઠવવામાં 
આવ્યું છે. પ્રથમ ત્રણ શ્રેષ્ઠ અનુવાદકોને ક્રમમાં રૂ. ૨,૫૦૦, 
રૂ. ૧,૫૦૦ અને રૂ. ૧૦૦૦ નો પ્રતીક પુરસ્કાર તથા પ્રત્યેક 
અનુવાદકને રૂ, ૧૫૧ ખર્ચ પેટે આપવાની વ્યવસ્થા છે. વધુ 
વિગત માટે ઉપરના સરનામે પત્રવ્યવહાર કરવો. 


'સાવિત્રી' વિશેનું ગુજરાતી સામયિક 'આવાહન' 
ઓશેવિલ, પૌંડિશેરીમાં “શ્રી અરવિંદ ઇન્ટરનૅશનલ 
ઇન્સ્ટિટ્યૂટ ઓફ એજ્યુકેશનલ રિસર્ચ સંસ્થા તરફથી 
'સાવિત્રી ભવન' નામની. સંસ્થાનો પ્રારંભ થયો છે. એમાં 
પુસ્તકાલય, સભાખંડ, પ્રદર્શનખંડ, સંગ્રહસ્થાન, ધ્ધાનખંડ, 
રંગમંચ વગેરે વિભાગો આકાર લઈ રહ્યા છે. એનો હેતુ 
'સાવિત્રી' ગ્રંથના અધ્યયન-મનન દ્વારા 'સાવિત્રી'નાં 
સ્પંદનો જગતમાં પ્રસારવાનો છે. આ સંસ્થામાં 'સાવિત્રી' 
વિશે પ્રવચનો અને અભ્યાસવર્તુંળો ચાલે છે. આ સંસ્થા 
11100૧1101 નામનું અંગ્રેજી ત્રૈમાસિક પ્રગટ કરે છે. 


તત્રી 


(સરનામું: સાવિત્રી ભવન, ભરતનિવાસ, ઓરોવિલ- 
૬૦૫૧૦૧, તામિલનાડુ. આ સંસ્થા તરફથી ગુજરાતી- 
ભાષી પ્રજાના લાભાર્થે અંગ્રેજી 1090૮40100નું 'આવાહન' 
નામે સામયિક ગુજરાતીમાં શરૂ થયું છે, 'આવાહન'ના 
પ્રથમ અંકમાં શ્રી નીરદબરને “સાવિત્રી ભવન'ના 
ખાતમુહૂર્ત દિને આપેલા સંદેશનો સારાંશ આપવામાં 
આવ્યો છે. આ ઉપરાંત “સાવિત્રી' મહાકાવ્યની રૂપરેખા, 
એનું તુલનાત્મક વિશ્લેષણ અને સાવિત્રી ભવનની વિવિધ 
પ્રવૃત્તિઓનો ખ્યાલ આપવામાં આવ્યો છે. આ અંગે વિશેષ 
માહિતી માટે નીચેના સરનામે સંપર્ક કરવો : શ્રી પી.એમ. 
વૈષ્ણવ, પ, વ્રજવલ્લભ એપાર્ટમેન્ટ્સ, કાશીવિશ્વનાથ પ્લૉટ, 
સાયલાનો ઉતારો, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧. 


માય ડિયર જયુને ૧૯૯૯નો કથા એવોર્ડ 

પ્રસિદ્ધ વાર્તાકાર માય [ડેયર જયુને તેમની વાર્તા 
“ાર્વિનનો પિતરાઈ' માટે ગુજરાતી ભાપાનો કથા એવોર્ડ 
એનાયત થયો છે. આ વાર્તાનો અંગ્રેજી અનુવાદ પણ કથા 
એવોર્ડ મેળવનાર વાર્તાઓના સંગ્રહમાં પ્રગટ થશે. શ્રી 
જુયુને અભિનંદન. 


દસમા દાયકામાં પ્રવેશેલા લેખકો 
આ વિશેની નોંધ અગાઉ 'ઉદ્દેશ'માં લીધી છે. એમાં 
“આધુનિક નવલકથા સર્જકો'ના લેખક શ્રી રામચન્દ્ર 
દામોદર શુક્લ અને કવિતાલેખક ડો, તનસુખ ભટ્ટનાં નામો 
ઉમેરી લેવાં. આ સૂચન માટે કવિશ્રી 'અનામી'નો આભાર. 
ળ” 


ઉદ્દેશ'નાં નવાં આજીવન પ્રોત્સાહક સભ્યો 


, જમતી વ5/ ઉય/ધ્ય/ય 
- કીમતી કુઝુદજહેજ 5/કટ 


, જ 5૧/૪/ જ ૭ 

. કી ટ/જેન્ટ્ર જે જેટ? 
, 57 જ/ટજ 2/60 

. કીજતી જ્‌જજ જજ 








જુટજ 
અનમદ/વ/& 
જૂન/ગટ 
ર/2/૧/£ 
4/27 
ઝુજઈ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૨ 


ધ ડ્રાય સાલવેજિઝ 





લેખક : ટી.એસ. એલિયટ 
ભાવાનુવાદ : અરવિંદ કોરડે 


૧ 
જાત ની વજેશેજ ઈજર વિષે હું; પણ ધારું છું કે અ રરેત# 
છે એક %ળ૧ન બદગી ઈશ્વર છેન્ન, અવશ ને હઠીલી, 
અલ્પંશે કીર, પ્રાથમિક રતે જ એક માન્ય સમા- 
ઉપયોગી, પણ વિશ્વસપાત્ર નહીં વાણિશ્યના વહન મટે; 
પછી સેતુ-શેલ્પી કાજ કેવળ એ સમસ્યા એક. 
કેતુ સમસ્યાનું સમઉાન સધત#ં 
નગરોથ/ વસત 9% વીસરત સદ! તે સરિતેશ્વરને છેક, 
છતાં તે ઉગા, વિન/શિકા ધરે પ્રચંડ પ્રવાહ 
ફરી ફરી સ્મરણ કરાવતી જે માનવ, વીસરતો એ % 
વંત્રોના પૂજ્કોજી ન સન્માનાતી તે ન આરાધાતી 
કેતુ તે %તિજ્ષ! કરતી. નિહાળતી રહેતી તે »ત&/ કરતી. 
તેની તલ હયાત હતી તેન શૈશવન! શવન*/, 
ને મધુમાસના ફોરાયેલા “એઈલનટ્સ'ના આંગણમાં, 
પાનખરન! મેજ પર મૂકેલ રસવન્તી દ્રાક્ષની માદક ગંધમાં, 
ને શિશિરની સન ૧/યુછીપની ઈ૫૧/ળ*%/. 
સરિત! સમજાવેલ છે અપી જીતર, ને સગર છે અ/પી સજીપ. 
સ/ગર છે ધરતીની ઓળ જઈ મળે પથ્થરની કૌર 
પૂર્વસર્જનન સંકેત કાજ તીર પર સાગર કરે જોર - શોર : 
તારક - શીન, અધવતુળ કરચલો, વહેલનાં અસ્થિ, 
અતિ નાજુક સેવાલિકા ને શ્ય પવનષ્ુષ્પ છે, 
છીછર૮ ૬૯/શય જે અપી જેશાર સંતોષે છે 
ટંકે મ(છી ખોવ(વેલ!ી ચ0જ સર્જે કટેલી જાળ, 
જર્જીરેત કરચલાનો કળશ, તૂટેલું હલું _ 
ને મૃત્યુ પાશેલ વિદેશીનો મચ્છી પકડવાનો કાંટો, 
સાગરને છે સૂર અનેક, 
મજુ અનેક ને સુર અનેક. 
ઝુલ/(બનદ છોડ ૫ર છે સજરસ 
ને ફર વૃક્ષમાં છે ધુમ્મસ. 
સગર કરે છે રસચ 
ને સ/ગર રડે છે બેસુમ#ર. 
ભિન્ન ભિન્ન છે ધ્વનિ અપાર 





બટ્ટ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૩ 


પજ ભાસે છે સૌ એક સમાન. 
વહાણના દોરડાનું કંદન 
ને ખળખળ મોજાનદ વહ/લ અફળાતા ૬0 4ેલિ સથાન. 
દૂર પથ્થરના મુખ રઢાતું એક જ ગાન. 
સમીપ સરતી મુખ્ય ધરા કરતી શોકમય સુઝાવ, 
સાગરના ઊંમટેલા સૂર ને શોકગ્રસ્ત એ અવાજ 
ને દૂર ઉડેલ! 'સીગલ'ને જું કેર પછી વળ/ય : 
અને સન્નાટામજ શત ઇુમ્મસન્દ અતંકમાં મૃત્યજંટ 
કાઢે છે ક્યાસ સમયનો, સમય આપણો નહી, રથવાટ 
સિવાય ઊભરતી મરુભૂમિથી ઘંટનાદ થાતો, તે સમય 
જે કાળમ/પક વંત્ર કરતાં પણ ઝાચીન સમય, 
અતીત ને અન!ગતન સ્કટિકને એકત્ર કરત? 
ભાવિના તાણાવાણાના તંતની ગૂંચ ઉડેલતી 
ભાવિના તાંતણાની ગણતરી કરવ/નો પ્રયત્ન ડરતી, 
એવી જાગૃત ૫૭ રહેલ શિતાતુર અતર કો' એક 
વનિતાથી ગણતરી થતા કાળ કરતાં પણ જૂજો સપ, 
ભોર અને ભરમધ્યચત્રિ વચ્ચે, અતીત છે પૂર્ણ છજ્ન, 
ત્યારે ઉષાના દર્શન પૂર્જે ભાવિ બને છે ભવિષ્યશૂન્ય, 
જ્યારે સમય થંભે છે અને સથય અંતહીન છે; 
અને મરુભૂમિ ઊભરે છે, જે છે અને હતી શરૂઆતથી જ 
ઘંટનાદ થાય છે 
મૃત્યુઘંટનો. 

ર્‌ 
ક્ય છે તેની અંત, અવાજવિહીન વેલપ, 
પાનખરના પીખાતાં કુક છુષ્પો, 
ત્યજીને પોતાની પાંખડીઓ અને રહે છે સ્તબ્ધ; 
ક્યાં છે તૂટે; વહાણના વહી જવાનો અંત, 
સાગરતટે અસ્થિ/પિંજરની પાથનઇ અપ્રાર્થિત, 
માથના જે ભારે વિષત્તિની જાહેરાતની ક્ષણે થાય છે? 


અંત જ નથી, કેળુ છે સરવાળે: શળે છે ૬ટ. 
અગળન દિવસ ને તાસનદ પરિષ/કથી 

શ્યા(રે ભાવન જ બનાવજે છે પોતની જાતને ભાવનાશૂન્ય. 
ભગ્તતામાં વ્યતીત થવેલાં વર્ષે 

જે પણ માનતા હત ખૂબ ૪ વિશ્વસનીય રૈતે- 

અને તેથી સુયોગ્ય જ હતાં ત્યાગ કદજે 

સરવ!ળો છે એ અખરે, ખોવત 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૪ 





ઉદ્દે? 


ગવનો અથવ! સત્ત! ખવાતા ઝુસ્ય/ને. 

વજિગ્ક્ઝ ભક્તિ જૈ કર/ઈ હશે ભક ભ/૬/્ીન, 
તડ/ત/ ન/૧ ઝૂક્ક છેદ્ર સહ, 

મૌન શ/વ્ય અ-નક/રની% ર૧ 

અખરી જહેર કત ઘંટનઇદન્ઇ. 


અંત ક્ય/ છે તેમન, મછીમ#ર હંક/રાય છે 

૫૦નન? દિશ, ૨૫/ ઉૃમ્મસન ભવય છે? 

આપે ૨ેચારી નથી શકત# સમજવીન સાગરને 

અથવ/ ડૂડ/કચચનદ બગ/ડ વીન સ/ગરને 

અથવ; ભવને જેને ઉત્તર-દ/વેત્વ જ ન હવ, 

અતત" જેમ જેને પહોંચવા કો' નેશ જ ન હવ. 

વિચારવાનું છે અપણે તેમને કા% જેમને કરવ! કાયમી અડ/શ ઊજં. 
હીક્ઠાક બધું, ખેચી દોરડાં દિશ/બદલ, શ્ય/રે ઉત્તર પૂર્વ નજીક અવે છે. 
ઘયાચરહેત ને ન બદલ/ત છીછર, કેન્ઇર પર; 

અથવ ન9/ મેળવત# ૬/ હલેસા સૂકવતઇ બંદર પર; 

કરત્# નથી એજ સકર જે ઉપાર્જનશ્રૂન્ય હોય, 

કારણ નથી ખપતી સંપત્તિ જે શ્રમરિહો હોય. 


અવાજ વગરનું રુદન, તેનો અંત જ નથી, 

કરમ/વેલ! પુષ્પની કરમ/વ/ન અંત % નકી, 

દર્દરહિત અને ગતિવિહીન યતન? હ્ણોન્છે, 

સગરન# ધસવાનો ને તૂટેલ વહાણન ખેચાણનો, 

અસ્થિન! મ્રાર્થન મૃત્યુન# ઈશ્વરને. કેવળ ડવચિતૃ કરાતી 

%/થના બસ એ % એક આખરી હ્રણઠની. 

એવું ભાયે છે, શાછે વક્ત રદ્દ જય છે, 

જે અતીતની જીજી એક ભત છે, અને તે ટેરળ ક્રમ જતે અટકે છે. 
અથવ વઉેક/#સ પણ : પછીનો અ/શિક અભ 

પોસ/% છે ઉત્ક/તિન/ ડૃહ અજય: 

જે જને છે, લૌહેક જન*/ અતીતથી અલ રેઠ# ૧૬/૦૮ અ/%%૨*. 
સુખની થ9) - નથી રર ક૦/- ર*%%, 

ઉપભોગન, સ્વતૃતષ્તિની, સહીસવ/મતીની, સ્નેહન 

અથવ મનભાવન ભોજનની, કેંછુ છે એકએક થત# અજ૦/ ૮ની. 
હત અ૫૪ને અનુજવ કંછુ અશોક ખોવ/૧ હત 

તે અર્ઈજોધ શ૧૬/% છુનઃ છુનઃ અનુભવ સ્કપ/ય/ હત 

ભિન્ન સરૃથ*, અથબોધની પેજ પર. 

સુખ અપણે શેળવી! શકીએ. કેં પહેલાં પણ કહ્યું છે 


છની 
ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૫ હટ 





ડે અતતન! અનુભજો અથવબોધમં પુનર્જીવેત થાવ છે 
જે નથી અનુભજે કેવળ એક % જનન્‍્ઝન# 
કિંતુ છે ઘણા જન્મોના. નથી ભુલાતું 
કંઈક જે છે સંભવિત રીતે તદન અનિવચનીવઃ 
અતીત" એક ૫ઇછળ દષ્િપત એ ખાતર છે 
નોંધાવેલ ઈતિહ/સની, અધદષ્ટિયાત પાછળની બાજુ 
ખભ/ પરથી, તે છે %/થમિક ભવ તર. 
હવે, આપણે અવ્યા છીએ તદર વેદન!ની ક્ષણોની શોકમાં 
(છીએ, અથવા નથી ગેરસ%%૦ે જીક, 
ખોટી બાબતો *ાટે આશા રાળીને અથવા ખોટી બાબતોના 
ભવને માટે, તેનો પશ્ર નથી), 
જે કાયમ એકસરખી જ છે 
એવ કાયજીપણ/ સકે જે સમજ ૭/૪ છે. 
આપણે આની વધુ મશંસા કરીએ છીએ 
6/જાની તત વેદનામં, લગભગ અનુભવીએ છીએ, 
આપણને સામેલ કરી તેમાં, અપણી વેદન! કરત પણ વધારે. 
કરણ, અપ પોતની અતત છે ઇેરવેજો ક%વતમન કેય/ઓે ૬૩, 
પણ અન્યન સંતાપ રહે છે, એક અનુભવ 
ગેરલાયક, અનુગામી વછથાકડવા અગ્રાહ્ય, 
લોક બદલ છે તેમને, અને સ્મિત કરે છેઃ પણ વદેન! રહી જાય છે. 
સમય ભક્ષક એ સવ રક્ષક છે, 
જેમ સરિતામાં મરેલા સદીઓ, ગાયો એને પક્ષીન! ષિંજરાનું ભારક છે, 
કડવાં અને કરડેલાં સફર%ન છે. 
અને જર્જીરેત ખડકો અસ્વસ્થ ૨૦%/ 
ધોવાય છે મોજાંઓથી ને ઢંકાય છે ઇુમ્ચસમ/; 
એક શત દિવસે જે કેવળ એક સ્ચારક છે, 
સ/ગરગથનના સથવે તે એક સમંદરથિહ્ન છે 
પથ નિશિત થ/૧ જેન/થી: હતુ ઉદસ કતુ* 
અથવા એકાએક ભવ ત્રાટકતાં, તે છે જેમ તે હતો હંમેશ. . 
૩ 
આશ્વજ થાય છ કદીક મને કે કૃષ્ણ ખરે એમ જ કહેવ માગે છે- 
બીજી બી બાબતોમાં - અથવ એક જ બાબતને મૂકવાની રીત એ એક : 
કે ભવિષ્ય છે એક કફૂંધળું ગીત, એક શાહી ગુલાબ, વ અત્તરનો ઈંટક/વ, 
વ્યકુળ વિલાપ તેઓને કાજ જેઓ નથી અહીં હજુ રડવાને અજ 
દબ૧# છે છુસ્તકના/ જે જળ પનામા એ જે કટી નકી ખોલ(જાં ર/વ. 
ને જે રસ્તા ઉપરન! છે તે જ નીચેન છે, જે રસ્તા અગળન્દ છે, પછળના તે જ 





બ્ટ્ર્શ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૬ _ 


નહીં સહી શકો તમે સહજ કિંછુ છે એ ચીજ સચોટ, 

કે સમય નથી દુઃખનું ઓસડ : નશી અહીં કોઈ મરૈજ હાજર. 
જ્યારે રેલગાડી રવાન થાય છે, ને વાકી બધા ગોઠવાઈ જાય છે 
ફળાહાર માટે, સામવિકી ને ધંધાકીય પત મટે 

(અને જેઓએ તેમને વિદાય થતા જોવા તે પણ ચાલ્યા પ્લેટફૉર્મ છોડ). 
તેઓન ચહેર/ સ્વસ્થ થય છે સંત(૫ છોડી, 

ગરકાવ થાવ છે નિદ્રમય લયમાં સેંકડો ઘડી. 

યાર્ત્ટીઓ, આગળ ધપો? અતીતમાંથી નહીં પલાયન થઈ 
ભિન્ન ભિન્ન જીવનમાં અથવા ભાવિમાં કોઈ; 

તજે'“એ જ %નગણ નથી જેમણે છોડયું છે એ સ્ટેશન 

અથવા તમે એ નથી જેઓ પહોંચશે કોઈ અંતિ* સ્ટેશન, 
જ્યારે સક થતી રેલપટ્ટિકા સરકે છે તમારી પાછળ; 

ને અઘોર નાદ કરતા વહાણના તૂતક પર બેસી 

નિહાળો પહોળા થત પાણીન! ચાસને તશર પાછળ, 
વિચારશો નહી ત્યારે તમે, “અતીતની અંત આવે છેઃ 

અથવા “ભવિષ્ય અપણી સનન્‍્યુખ ઊભું છે.' 

રાત્રિ થતાં, વહાણન દોરડામ ને હવમ, 

એક ગાનનદે અવ#% છે, (જેકે કાને પડત નહી, 

ગણગણતા સથયની છીપલી, ને ન કોઈ એક ભાષા%) 
“અગળ ૧ષે' તકે જે હેચારો છો ડે તમે સ/ગરની સફરે છો; 
તમે તેઓમાંન નથી જેઓએ જોયેલું બંદર ને 

પાછા સરકતા, અથવા તેઓ જેઓ વહાણ મહીથી ઊતરશે. 


અજી પસે અને દૂરન# કેન/ર વચ્ચે 

શયારે રથ રગેતઢઈ ગયો છે, ૯હ્યથાં ૯ ભજતિષ્જ 
અને અતીતને એક સગન *નથ. 

એવી 4% જે કર્જ ડે અક%ન ની, 

તકે ૫/% અદ શકો છો: “ગજ તે જિંડન# 
મનવજીનું મન અતિ તષ જને છે 

મૃત્યુની જૃજ*/'' - તે એક કર્જ છે 

(અને પ્રત્યેક પળ એ મૃત્યુની જ ક્ષણ છે 

જે ફળધારણ કરશે અન્યના! જીવન : 

ને વિચારો જ નહીં કમન ફળમાં. 

અગળ ધપ. 

છે સમંદરન/ ૧૫/૧૨, હૈ દરિજ/ન# ૯/૯, 

તું આવ્યો છે જે બંદરે, અને તું જેન) દેહ 
સહેશે સાગરની તપ#સ અને સાગરનો ચુકદો 





બટ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૭ 


ઉદર 


અથવ ગમૈ તે હશે ઘટન, અ જ છે તારી સાચી મંઝિલ. 
તેથી કૃષ્ણ ત્યારે તેમ જ સમજાવતા હતા અર્જુનને 
યુદ્ધના કેદ/નમાં. 

અલ નહી, 
આગળ ધપ, હે સમંદરના વાવાવર. 

જ 

દેવી, જેમનું દેવળ ઊજું છે જૂ/શેર પર, 
કરો માર્થના તેમના માટે જે છે વહાણમાં, તેઓ 
જેમનો વ્યવસાય છે માછલીનો, અને 
જેમનો સંબંધ છે કાયદેસરની વયાતાવાત સદથે 
અને તેઅ જે જિવંત્રિત કરે છે તેમને. 


પુન: કરો પ્રાર્થના તે સ્ત્રીઓને પણ કજ 
જેમણે જોયા છે તેમન! પુત્રો વા પતિઓને 
ચાલી નીકળત, અને કર્દી પછા ન ફરતા : 
ઓ ઈંકરની દીકરી 

ઓ સ્વર્ગની મહારાણી. 


તેમન! પણ માટે કરો પ્રાર્થના જે હતા વહાણમાં, અને 

જમન ૧/%/નો અંત આવ્યો છે રેત પર સાગરન હોઠમાં 

અથવ અંકક#રજવ કંઠમ જે તેમે નકરશે નહે 

અથવા જ્યાં સાગરના ઘંટનાદનો દૈજી અવાજ પહોંચી નથી શકતો. 
પ 

મંગળ ગ્રહ સાથે વતત કરજ ને સંવાદ મૃતાત્મા સહ 

દરિયાના પિશાચની કરછી કહેવી, 

જન્યાક્ષરો વાંચવા, ભવિષ્યવ#ણી કરવી, 

જાણી લેવાં શલ્ય સઘળાં હસ્તલરો મહીથી, , 

જીવન સકળું ્રગટ રડું હસ્તરેખ# જથ 

ને સર્જે જીવનવિપદા અંગુલિ મહીથી; વહેમી છુટકારો 

પિશાચી મહેરબાનીથી, વ! ચાની પતીથી, અનિવાર્યનું સમાધાન 

ગંજીકાન( પાનથી, પંચકોણ વગ/ડીને 

અથવા શેતની તેજાબથી, અથવ ચીરફાડ 

પુનઃ પુનઃ કરવી પૂવચેતનાથાં થતી ભવની પ્રતિમની- 

કૂખ અથવા કબર અથવા ખ્વાબને ખોદવું ી 

અટ %ઘું છે કાય. 

મનદેરંશન ને કેફી દ્રવ, અને સમાચારજ્ગતનું ભાવિ : 

અને હશે હંમેશાં, તેમાંના કેટલાક વિશેષ ડરીને 

શ્યારે હોય છે વિનય રાષ્ટ્રનો અને હોય છે મૂંઝરણ 


. ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૮ 


ન 
ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૮૯ બ્ટ્શ 


એશિયન હનર ૪ર અથવ એડગ્4/ર રેડ પર. 
માણસની જિક્ષસા શોધે છે અતીત અને ભવિને 

ને વળગી રહે છે પરિમણોને. પરંતુ પ૭ડવને 

તે બિંદુને કરે છે ચ્છેદન સજયહીનત/નું 

સમય વડે, જે છે કાર્જ સંતોનું- 

નથી કંઈ કાર્ય અન્ય, કેતુ કંઈક અષયું 

અને લેવાયું જીવનભરન/ મૃત્યુ અને ઝેમ*/, 

ઉત્સાહ, નિઃસ્વાથતા અને આત્મ-સથર્ષણ, 

બહુધા આપણ રે ૩% તે એક કેવળ ન લક્ષ અપાવેલ 
ક્ષણ, સમવ અંદરની અને બહારની ક્ષણ, 

વ્યગ્રતાને યોગ્ય, સૂરજના કેરણ-પટમાં ખોવાવેલ, 

એ અદંષ્ટ થહેકત વનલત#, અથવા ગીષ્મની તે દમિન 
અથવ જળપ્રપાત, અથવ અતિ ગહનતાથી સંભળાતું સંગીત 
જે ક્યારેય પણ સભળ્યું નથી, પણ તકે % તે સંગીત છો 
૨ય/રે તે સંગીત ચુ હોય છે. અ/ ડેવળ સૂચન અને “#રજ/ છે. 
સૂચન ધારણા વડે અનુસરાય છે; અને બછીનું 

પ્રર્થના, આચાર, શિસ્ત, વિચાર અને કર્જ છે. 

અધ ધરેલ સૂચન, અર્ધ સમજેલ ઉપહાર, સ/જત્ડર છે. 
અહીં અસંભવ જોડાણ 

અસ્તિત્વન ષિંડનું એ એક વાસ્તવિકત છે. 

અહી અતીત અને અનાગત 

જ્રિતાય છે, અને સમાધાન સધાય છે, 

જ્યા અન્યથા કર્મ ગતિ હરત 

તેની કે જે કેવળ ગતિશીલ છે 

અને તે* ગતિનો સ્ત % નથી- 

ટોર/% છે તે શેત/નદ, ટૈજ 

શક્તિ વડે. અને સાચું કર્જ છુક્ત છે 

તે પણ અતીત અને ભ#વિ*થી. 

અ/૪&૮ મટે, મહદઅંશે અ/ હેતુ છે 

જે કઈી અહીં મેળવતો નથી; 

જેઓ કેવળ અપરજિત છે, 

કરક, અપછો »વત્ન કરી ર& છીએ; 

આપલે, અખરે તૃહ્તિ પમશું 

જો આપણું એહિક પુનઃ પરતનું પોષણ આઘે 

(સદાપર્ણી વૃક્ષથી - ચર્ચજી - વુ દૂર નહી) 

અથપૂર્ણ ભૂમિના જીવનને. 





ડા 


કોલંબસને કેડે 


૩૦. વિદાય, દીકરીઓ, ભુલકણાપણું, ધરતીને છેડે 

વરદાબહેન તંદુરસ્ત જન્મ્યાં હતાં અને 
લોકવાર્તાની રાજકુંવરીની માફક “રાતે નહીં એટલાં દીએ. 
અને દીએ નહીં એટલાં રાતે' વધતાં હતાં. ૭મી જુલાઈએ 
દાક્તર પાસે લઈ જવાનાં હતાં. દાક્તરે એને તપાસીને 
કહ્યું, “તબિયત ટકોરા જેવી છે. તમે એ બાર વાસાની 
થાય પછી, આસાનીથી ઇંડિયા લઈ જઈ શકો છો.'' પણ 
દાક્તર કદી દેશની બહાર ગયા નહીં હોય એટલે, એમને 
બુકિંગની મુશ્કેલીની ખબર નહીં હોય, ૩૦ જૂનની 
અમારી ટિકિટો. રદ કરાવતી વેળા મેં પોદળામાં સાંઠો 
નાખી રાખ્યો હતો કે, ગમે ત્યારે, એકદમ ટૂંકી મુદતે, 
મારે ટિકિટની, જરૂર પડશે. 

વરદાની હતી. એટલી સારી એની માની તબિયત 
ન હતી. ત્રણ વાસાની વરદાને લઈ પુષ્પા ઘેર આવી હતી. 
તે પછી એને જરાય આરામ મળ્યો ન હતો. વરદાના 
પાસપોર્ટને અંગે એક વાર અને, આવકવેરો પૂરો ભર્યાના 
પ્રમાણપત્ર માટે બીજી વાર, એમ બે વાર, મારે ન્યૂયોર્ક 
જવાનું થયું હતું. ત્યાંની ઇન્કમટૅક્સ ઓફિસનો અનુભવ 
પણ નોંધવા જેવો છે. મારી આવકનાં બધાં કાગળિયાં, 
દર પખવાડિયે કપાયેલા કરની વિગતો વ. હું મારી સાથે 
લઈ ગયો હતો. તેની સાથે, '૬૫-૧૬ના વર્ષમાં ભારતમાં 
જે કર ભર્યો હતો તેનું સરકારી કાગળિયું પણ મારી સાથે 
હતું. 

ઇન્કમટૅક્સ કચેરીમાંની કોઈ બહેનને મળવાનું 
કહેવામાં આવતાં હું તેની પારો ગયો. બધા હિસાબ કરી 
તેણે મારી પાસેથી સવા ત્રણ સો ડૉલર માગ્યા. મેં પૂછ્યું. 
“મોં ભારતમાં જે કર ભર્યો છે તે મજરે મળે ?'* એ કહે, 
“વેઇટ અ મિનિટ.'' અંદર જઈ, એના સાહેબને પૂછી આવી 
મને એ કહે, “મળે. તમે ત્યાં કેટલો ટૅક્સ ભર્યો છે ?'' 

ભારત સરકારમાં ભરેલા ટૅક્સનાં કાગળિયાં કાઢી 
એને બતાવવા ગયો તો મને કહે, “મારે એ પેપર્સ જોવાં 
નથી. તમે મને રકમ જ કહો.'' રૂપિયાના ડૉલર કરી મેં 


ઉ્ટ્શ 





દુષ્યન્ત પંડ્યા 


તેને તે રકમ કહી તો, મને લગભગ પચાસપંચાવન ડૉલર 
તેણે બાદ કરી આપ્યા. 

જે રકમ થઈ તે મારી પાસે રોકડી ન હતી. એણે. 
ચેક લીધો અને મને ઇન્કમટેક્સ ક્લિયરન્સ સર્ટિફિકેટ 
એણે આપી દીધું. ભારતમાં ટૅક્સ ભર્યો હતો તેનો પુરાવો 
માગ્યો ન હતો તેમ, “ચેક વસૂલ થઈને આવે પછી દસ 
દિવસ પછી આંવજો,” એમ પણ એણે. ન કહ્યું. 

આમ મારે બૈ વાર ન્યૂયોર્ક જવાનું થયું હતું અને 
એ બે દહાડા પુષ્પાને ખૂબ શ્રમ પડ્યો હતો. વરદા થોડા 
ઉજાગરા પણ કરાવતી અને અમારું પૅકિંગ પણ ચાલુ 
હતું, આ બધું પુષ્પાને થાક આપતું. 

અમેરિકન એક્સપ્રેસને ફોન કરતાં તા. રરમી 
જુલાઈની. ટિકિટ મળી. ગઈ. વર્દાના આગમને. અમને એ. 
લાભ આપ્યો કે, પ્રવાસીઓની પહેલી જ હારમાં અમારી 
બેઠકો હતી. ત્યાં સામે હુકમાં વરદાની ટોપલી ટાંગી 
શકાતી હતી. પણ વરદાને એની મમ્મીના ખોળામાં 
બેસીને જ પ્રવાસ કરવો હતો. નાર્નાં બાળકોને પણ ગમતું- 
અણગમતું હોઈ શકે છે એ પાવલૉવવાદી 
માનસશાસ્ત્રીઓએ નોંધવું રહ્યું. 

અમે કંટકપુષ્પ નિવાસે-થૉર્નબ્લૂમ હાઉસે-થી 
લગભગ સાડાચાર-પાંચને સુમારે નીકળ્યાં. વરદાને એ- 
પોતાની. માતૃભૂમિ છોડવી. ગમતી નહીં હોય કે શું, એ. 
કંઈ કજ્યિ ચડી હતી. સામાન બધો પૅક કરવા અંગેની 
દોડધામમાં પુષ્પા એની પ્રત્યે જરા ઓછું ધ્યાન આપી 
શકી હતી. વળી, અમને સેલીબહેને આપેલું તેવું જ સુઘડ 
અને સ્વચ્છ ઘર એ પાછું સોંપવા માગતી હતી. એટલે 
બધો સામાન ઉતારવાની જવાબદારી મારી હતી અને 
મારી જવાબદારી હોય એટલે કશુંક ભૂલવાનું તો આવે 
જ. ઘેરથી નીકળ્યે અર્ધો કલાક થયા પછી મને યાદ આવ્યું 
કે મુંબઈના વરસાદની હેલીનો સામનો કરવા લીધેલી બે 
નવીનકોર ચીની છત્રીઓ ક્લોઝેટ-ઓવરકોટ, કોટ વ. 
રાખવાના મોટા કબાટ-માં રહી ગઈ છે. એક વર્ષ પહેલાં 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ ૯૦ 


અમેરિકા જવા માટે જામનગરમાં ઘેરથી સ્ટેશને ગયા 
પછી યાદ આવ્યું હતું કે મારાં ચશ્માં હું ઘેર ભૂલી ગયો 
હતો. ગાડી હજી આવી ન હતી અને આવ્યા પછીયે 
પંદરવીસ મિનિટ ઊભી રહેવાની હતી એટલે, મારો પુત્ર 
અશોક એની સાઇકલ પર જઈ તરત એ. લાવી આપી 
શક્યો હતો. અહીં અશોક ન હતો. અમારે અ-શોક થયા 
વિના છૂટકો ન હતો. થોર્નબ્લૂમ હાઉસને અમારી એ 
વિદાયની “ભેટ' હતી. 

અતિથિઓને અમારે ત્યાં જમવા આવવાનું નોતરું 
દઈ આવ્યો હોઉં અને, એ અતિથિઓ. બારણે ટકોરા 
વગાડે ને હું બારણું ઉઘાડી, એમને બેસાડી, દોડતો. 
ગ્સોડામાં જઈ પુપ્પાના કાનમાં કહું, “આ પતિપત્નીને 
આજે જમવા આવવાનું નોતર્રું આપ્યું હતું.” રાંક 
ગુનેગારની અદાથી. હું બહાર સરકી જાઉં, પુપ્પા પાણીના 
પ્યાલા લાવી સ્વાગત કરે, થોડું બેસે, અને પંદરવીસ 
મિનિટ પછી અમે સૌ આનંદથી જમવા બેસીએ. આવું 
બેત્રણ વાર બન્યું હશે. આમ મારી લાજ રહી ગઇ છે - 
પુખ્પમાએ. રાખી છે. 

૧૯૭૧માં લંડનથી મુંબઈ આવતો હતો ત્યારે, 
પાછા વળતી વખતે સામાન આપી દીધા પછી અને ટિકિટ 
શેક કરાવ્યા પછી મારાં પાસપૉર્ટ અને ટિકિટને જ હું 
ગુમાવી બેઠેલો. ખિસ્સામાં મૂડી પાછી સાડા ત્રણ પાઉંડની 
જ. પણ બીજે જ દિવસે બીજો પાસપોર્ટ મળ્યો, માત્ર એક 
પાઉંડમાં જ. એર ઇંડિયાની કુપાથી આ ભુલકણા 
શિક્ષકને એક પેની આપ્યા વિના બીજી ટિકિટ પણ મળી, 
અને એ. પાછી તરત પ્રભુકૃપાથી કન્ફર્મ પણ,થઈ ગઈ. 


'.”. અને.એરપોર્ટ યરથી મારાં ટિકિટ - પાસપોર્ટવાળો ગુમાઈ 


ગયેલો મારો પોર્ટફોલિયો પણ મળ્યો !આમત એક પ્રવાસ 
માટે બે દિકેટ અને બે પાસપોર્ટનો મારો રેકોર્ડ ગિનેસ 
બુકને ચોપડે ચડાવવા જેવો જ હશે. 

ત્યારે એરપૉર્ટ પર આજના જેવો સલામતીનો હાઉ 
ન હતો. સૅલીબહેન, લાયલપ્રસાદ તથા એમની ત્રણેય 
પુત્રીઓ. ક્રિસ્ટીન, ગ્રેચન તથા. લીઝા અમને વળાવવા 
કેનેડી. એરપોર્ટ સુધી આવ્યાં હતાં. ત્યારના અને આજના 
કેનેડી એરપોર્ટમાં આસમાનજમીનનું અંતર થઈ ગયું છે. 
અહીં ઘરઆંગણે પણ સાંટાફૂઝના એરપોર્ટથી જૂદું 
સહારનું મોટું એરપૉર્ટ વિકસ્યું છે. તયા અમદાવાદને પણ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૧ 





આંતરગષ્ટ્રીય એરપોર્ટનો બિલ્લો લગાડવામાં આવ્યો છે. 
પણ પ્રવાસી સિવાયની બીજી કોઈ વ્યક્તિને એ 
અમદાવાદી કિલ્લાની અંદર પ્રવેશવા દેવામાં અવતી 
નથી. કેનેડી અને હીથચે એરપૉર્ટો પર આજે પણ તેવું 
નથી. ત્યારે તો, આજના કરતાંય વધારે છૂટથી 
એરપૉર્ટોમાં ફરી શકાતું હતું. 

સમય થતાં, કસ્ટમ્સનો તથા પાસપોર્ટ વગેરેનો 
વિધિ પતાવી, “આવજો, આવજો' કહી. અમે “મહારાજા” 
ભણી ઉદાસ હૈયે ચાલવા લાગ્યાં, આશરે એક વર્ષ પહેલાં 
આ અજાણ ભૂમિમાં પગ મૃક્યા ત્યારે આશંકા, ભય, 
ચિંતા વગેરેનાં વાદળો અમારાં ચિત્તમાં ઘૂમગતાં હતાં. 
અહીં અમને સ્વજનો સાંપડ્યાં હતાં, મિત્રો મળ્યાં હતાં, 
થોડાક મહાનુભાવોને પણ મળવાસાંભળવાનો લહાવો 
સાંપડ્યો હતો, પોતાનાં માતા અને બહેનોથી. કેટલેય દૂર 
હોવા છતાં સીમંત જેવો પ્રસંગ ઊજ્વનાર તથા 
હૉસ્પિટલમાં પડખે રહેનાર પ્રેમાળ કુટુંબીજનો પુપ્પાને 
સાંપડ્યાં હતાં તથા અમને વરદા ઉપરાંત બીજી બે 
પુત્રીઓ પણ પ્રાપ્ત થઈ હતી. વિનીની અને, ટનેટની વાત 
અગાઉના પ્રકરણમાં લખી છે. 

આમ લોહીના નથી હોતા તેવા સંબંધોના પાશ 
બુદ્ધની કરુણાથી કે ભગવાનની કૃપાથી સદા બંધાતા રહે 
છે અને, ધર્મની, જાતિની, વર્ણની બધી દીવાલો ભેદી, 
વૈશ્વિકતાની અનુભૂતિ આપણને કરાવે છે. પારકી છડ્ઠીનાં 
જાગતલ, જગતને ખૂણેખૂણે વસે છે એ પ્રભુની મોટી કૃપા 
નથી શું! 

૧૯૧૬ની ૨૨મી જુલાઈએ અમે સાંજના સાડા 
સાતને રુમારે અમારા “મહારાજા' વિમાનમાં બેઠાં. 
વિમાન પૂરું ભરાઈ ગયું. પરિચારિકાઓ અને વૈમાનિક 
પણ હતાં, પણ વિમાન અમને યથાસમય અમેરિકા 
છોડાવવા ચાહતું ન હતું. ઊડનારાં વિમાનોની હાર - 
ક્યૂ-માં અમારું વિમાન ત્રીજું કે ચોથું હતું, આમ પણ 
હાટકેશભક્તો હોય ત્યાં વાહન મોડું જ હોય. આઠને 
બદલે સાડા આઠે અમે ઉત્તરાભિમુખ થયાં, પછી 
વિમાનની બધી કવાયત શરૂ થઈ, ખાઈપીને પોઢી જ 
જવાનું હતું. પણ અમારાં ટિનકુડાં વરદાબહેન “સંયમી” 
હોઈ “જાગ્રત' રહેતાં હતાં અને અમને, સામાન્ય ભૂતોને, 
સૂવા દેતાં ન હતાં. 


બટર 


આમ થોડું ઊંઘતાં અને વધારે જાગતાં, અમે પૂર્વ 
દિશા ભણી પ્રવાસ કરી રહ્યાં હતાં. સાત જ કલાકના 
પ્રવાસમાં અમે બાર કલાક પૂરા કાપી નાખ્યા હતા. 
હીથરો હવાઈ અરે પહોંચ્યાં, ત્યારે સવારના આઠ વાગ્યા 
હતા. બે કલાકનો વિરામ હતો. લાઉંજમાં બેસી ચાપાણી 
પીધાં. બાથરૂમમાં જઈ ઢળકો પણ ઢોળી લીધો. એ જ 
હીથરો એરપોર્ટના બાથરૂમમાં ૧૯૯૩માં શાવર માટે 
એક પાઉંડનો ચાર્જ .લેવામાં આવતો હતો. “હરહર 
ગંગે'નો ભાવ, ત્યારને, પાઉંડને ભાવે, ૩૫-૩૬ રૂપિયા ! 
ત્યારે નાહવાનું જ નાહી નાખ્યું અને ગેડી પાસે ઊભા 
રહી દાઢી, કરી, હાથમાં પાણી લઈ, 'અપવિત્રં પવિત્રો 
વા... બોલી પ્રોક્ષણથી જ પતાવ્યું હતું, 

વરદાને હીથરોની હવા ખૂબ ગમી ગઈ હશે કે 
શું, ત્યાંના ઘોંઘાટમાં એ પૂરા બે કલાક નિરાંતથી ઊંઘી. 
આમ પણ, 'ગીતા'ના પેલા શ્લોક પ્રમાણે, 'બધાં ભૂતો' 
જાગતાં હોઈ એ “મુનિઃ માટે નિશા હતી. 

એર ઇંડેયાના સંચાલકોને અમારી ઊંધી વળી 
ગયેલી પ્રવાસયોજનાનો ખ્યાલ, આવી ગયો હશે કે શું 
તે ખબર નથી. પરંતુ, લંડનથી ઊપડ્યા પછી, અમારું 
વિમાન પૅરિ(સ)ના શાર્લ દ ગોલ એરપોર્ટ પર થોભ્યું અને, 
પૅરિ(સ)ની ધરતી પર નહીં તો, એ નગરીના એરપોર્ટના 
લાઉન્જમાં જરા ચક્કર લગાવ્યું. એફેલ ટાવરની ઝાંખી 
થઈ હતી. અને. સીન. સર્તાનાં વહેતાં વારિને પણ 
વિમાનની બંધ બારીમાંથી જોયાં હતાં. 

અને આશ્ચર્ય !અમારા “મહારાજા' વિમાને રોમમાં 
પણ ઉતરાણ કર્યું! ક્લાનગરી રોમે પોતાના 
વિમાનપત્તનના નામને. કોઈ રાજકારણીના નામ સાથે 
નથી જોડ્યું, પણ મહાન ચિત્રકાર દ વિન્ચીના નામ સાથે 
જોડ્યું છે. પાંચ દહાડાનું પ્રધાનપદ ભોગવેલાને હાથે 
આપણે. કેટલાં બધાં ઉદ્દઘાટનો કરાવીએ છીએ, દેશને 
ઊંધે કાંધ નાખનાર રાજકારણીઓનાં નામ આપણે કેટલી 
બધી. બાબત્તો, સાથે જોડીએ. છીએ.? એરપોર્ટ સાથે. 
સીઝરનું, નીરોનું કે મુસોલીનીનું નામ હોય કે ચાર ચિત્ર 
દોરનાર લિયોનાર્દો દ વિન્ચીનું ? આવા આર્ટિસ્ટો બાંધવા 
બેસે પછી, રોમ એક દહાડામાં શી રીતે બંધાઈ રહે ? 
આપણા રાજકારણીઓ, કૂવો ખોદ્યા વગર કૂવામાં 
સરકારી, લોનને. ડુબાડે છે તેમ, રોમ બાંધ્યા વગર જ 


બ્ટ્શ 





રોમ બંધાયાનું પ્રમાણપત્ર આપત. 
સીઝર અને માર્ક એંટનીની ભૂમિ દેખાડ્યા પછી 
રાણી ક્તિયોપૅટ્રાનું મિસર અમને બતાવ્યા વિના 
“*મહારાજા'ને કેમ ચાલે ? એટલે અમે મિસરના કાહિરોના 
એરપોર્ટે પણ થોડું રોકાયાં. 
લંડન પછીનાં આ ત્રણ રોકાણોનો લાભ એ થયો 
કે, અમે મુંબઈ ર૪મીની સવારે નવને સુમારે ઊતર્યા. 
નહીં તો, મુંબઈથી વિદેશ જતાંઆવતાં વિમાનો આપણને 
નિશાચર બનાવી દે છે અને, એ કથોરે સમવે 
ચડવાઊતરવાને લઈને વિમાનયાત્રાનો થાક - જેટલૅગ 
- બમણો. બનાવી દે છે. 
અમે ૨૪મી જુલાઈની સવારે સાંતાક્ૂઝ 
વિમાનમથકે ઊતર્યા, થાક તો. ઉતારવાનો જ હતો, પણ 
એથી વધારે અગત્યનું કાર્ય વરદાનાં નાનીબા, 
મામામામી, માસીમાસા તથા મારાં કુટુંબીજનો તરફથી 
અમારો મોભો વધારનારી વરદાના સ્વાગતનું હતું. તેમ 
જ અમારા પ્રવાસકાર્યક્રમમાં ઘવેલા ફેરફારને કારણે, 
જામનગરની. વિમાનની ટિકેટો અમને મળતી. ન હતી. 
અમે ર૭મીની સવારે રાજકોટના વિમાનમાં રવાના થયાં 
અને ત્યાંથી, મારા વડીલ ભાઈ કોઇની ગાડી લાવેલા તેમાં 
બેસી અમે જામનગર ગ્યાં. ી 
અમે ઘેર પહોંચતાં કુટુંબમાં સૌને અમારા 
આવવાનો આનંદ થતો હતો તેથી વધારે આનંદ, અમારાં 
મુંબઈવાસી કુટુંબીઓની માફક વરદાને વધાવતાં થતો 
હતો. ચોવીસ વાસાની એ ઢીંગલી સૌના વાત્સલ્યનું, 
આકર્ષણનું, પ્રીતિનું કૅદ્ર બની ગઈ ! આમ, કોઈની સાથે 
એક અક્ષર પણ નહીં બોલતી, વરદાને સૌ બોલાવવા, 
રમાડવા, વહાલ ડરવા લાગ્યાં. 
પણ વરદાના છડ્ઠીના લેખ લખનાર વિધાતાએ 
નક્કી કરી નાખ્યું હતુંઃ “વરદાને લઈને તમે જામનગર ભલે 
જાઓ, તમારી પુત્રી તમને જામનગર નહીં રહેવા દે !” 
અને. એણે જામનગર છોડાવ્યું જ મેં સપ્ટેમ્બરમાં 
છોડ્યું અને પુષ્પા અને વરદાએ ઓક્ટોબરમાં, 
વિજયાદશમીને દિવસે. અમારો પ્રવાસ પૂરો નથી થયો. 
એ. હજીયે ચાલે છે. 
(સંપૂણ) 
ત 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૨ 


નિત નવા વંટોળ 





સંદેશા શાંતિનો, આનંદનો 

જુદા જુદા અનેક ધર્મ-પંથોના મુખ્યાધિકારી 
વ્યાખ્યાન આપવાના હોય ત્યારે પાંચ સો-સાત સોથી 
માંડીને પાંચ-સાત હજાર જેટલાં ભક્ત-જનો ઊમટી 
પડતાં સાંભળ્યાં - જોયાં છે. નામદાર પોપને સાંભળવા 
તો લાખ માણસ પણ ભેગું થાય. પણ એ સર્વ તે તે 
પંથમાં માનનારાં હોવાનાં. કુતૂહલને કારણે, કે માહિતી 
પામવાના ઉદ્દેશથી હાજરી આપનારાં હોય ખરાં, પણ 
નામનાં જ. જેમના વ્યાખ્યાનમાં રંગ, ર૫, નાત, જાત, 
દેશ, ભાપા, અથવા ધાર્મિક માન્યતાના કોઈ ભેદ-ભાવ 
સાચવ્યા વગર પાંત્રીસચાલીસ હજાર લોકો પહોંચી 
જાય, તેવી વિભૂતિઓ કેટલી હોઈ શકે? 

વધારેની ખબર નથી, પણ એવા એક વ્યક્તિ- 

વિશેપનું નામ લઈ શકું : પરમ-પૃજ્ય ૧૦૮, અથવા 
૧,૦૦૮, કે પછી ૧૦,૦૦૮ શ્રી શ્રી દલાઈ લામા. 
કેટલાંક અઠવાડિયાં પહેલાં જેવું વાંચ્યું કે શ્રીજી ન્યૂયોર્ક 
શહેરમાં વ્યાખ્યાન આપવા પધારવાના છે, એવો જ 
એ. તક નહીં ચૂકવાનો નિર્ણય કરી લીધો. ત્રણ દિવસ 
તો એક સભાગૃહમાં એમની 'કથા' યોજાઈ હતી, ને 
એની. ટિકિટના દર રોજના પંચોતેર અને સો ડૉલર 
હતા. મેં એટલા પૈમા ખરચતા કે નહીં એના તિચાર 
કર્યા, પણ ખરચનારાં દ્રાચ બધી ટિંકેટો ખરીદાઈ ગઇ. 
મેં એક દિવસના પૈસા તો ખર્ચ્યા જ હોત, જો ચોથી 
સવારે એમનું એક વ્યાખ્યાન શહેરની વચ્ચે આવેલા 
વિશાળ ઉપવન “સેન્ટ્રલ પાર્ક'માં ના યોજાયું હોત. 

બેસવા માટે ઘાસનું મેદાન, ચોતરફ લીલાં 
વૃક્ષની શોભા, અને ઉપર ખુલ્લું આકાશ. દલાઈ લામા 
જેવી લોકપ્રિય અને વિશ્વ-માન્ય વિભૂતિના પ્રવચન માટે 
એ સ્થાન, તથા મોડી સવારનો એ સમય, સુયોગ્ય 
હતાં. વરસાદની આગાહી હતી, પણ ખોટી ઠરી. 
છાપામાં, રેડિયો ને ટેલિવિઝન પરના સમાચારમાં, તથા 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૩ 





પ્રીતિસેનગુપ્તા 


ઘણાં સામવિકોમાં આ પ્રસંગની જાઢેગત વાડવાર થયા 
કરેલી, અને ભારે ભીડ થવાની વકી હતી. હું બે કલાક 
વહેલી નિયત સ્થળે પહોંચી ત્યારે પાંચ-સાત હજાર 
લોકો ભેગા થઈ ચૂકેલા, અને આવનાગંનો પ્રવાહ 
અનવરત ચાલુ હતો.* 

ઢાળ પડતા જતા મેદાનને નીચલે છેડે એક 
ઊંચો મંચ બાંધેલો, ને એની આસપાસ સકેદ મલમલ 
જેવા કાપડની ત્રણ “દીવાલો' ને “છાપરું' બનાવેલાં, 
લીલી વેલ, પાન અને સૂરજમુખી, ડહેલિયા, ને 
દાઉદીનાં હળદશિયા રંગનાં ફૂલોથી મંચને શણગાગેલો, 
આ પીળો અને મરૃન દલાઈ લામાના $ંગ છે. 
આયોજકો એ ભૂલ્યા ન હતા. સવારથી સ્પીકર દ્રાચ 
તિબેટી બૌદ્ધ સંગીત રેલાતું થયું હતું. પછી પાંચ લામા 
મંચ ૫ર બેઠા, અને અડધો કલાક તિબેટી વાદ્ય તથા 
બૌદ્ધ ધૂન રજૂ કર્યાં. અગિયાર વાગતાની સાથે 
કાર્યવાહી શરૃ થઈ. 

નગરપાલિકાના ઉપવન-વિભાગના અધિકારી 
હાવર્ડ સ્ટર્ને લગભગ ચાલીસ હજાગની શાંત, 
શિસ્તબદ્ધ મેદનીને આવકારી. ન્યૂયોર્કના 'તિબેટ 
હાઉસ'ના મુખ્ય પ્રતિનિધિ, જાણીતા અમેરિકન 
અભિનેતા રિચર્ડ ગિઅરે આ પ્રસંગને “બિન- 
ગરજકારણીય, કક્ત સામાજિક મિલન' તરીકે 
ઓળખાવ્યો; તથા શ્રીજીના જીવનની ઝડપી ઝલક 
આપી. એ ૧૯૨૫માં જન્મ પામેલા, ને ચાર વર્ષની 
વવે તિલેટી બૌદ્ધ ધર્મના અધિષ્ઠાતા તરીકે એમની 
નિમણૂક થવેલી. એ માટે છ વર્ષની વયથી શરૃ થયેલું 
પ્રશિક્ષણ “આજ ગુધી ચાલુ છે.” તિશ્રની અગ્રણી અને 
બહુમાન્ય વ્યક્તિ બનેલા શ્રીજીને “દલાઈ લામા'ની 
પદવી સોળ વર્ષની વવે એનાયત થયેલી. એ વખતે 
ચીની સરકારે વચન આપ્યું હતું કે એ તિબેટની બૌદ્ધ 
પ્રણાલીઓનું ખંડન નહીં કરે. 


હટ 


પણ એનું પાલન કરવાનો એમનો ઇરાદો 
પ્રથમથી જ ન હતો. ૧૯૫૯માં તો દલાઈ લામાનું 
અપહરણ-ને પછી હત્યા - ડરવાનું મોટું કાવતરું 
યોજાયું હતું. સમયસર એની ગંધ આવી જતાં શ્રીજી 
ઘણું સાહસ કરીને ભારત તરફ ભાગી છૂટ્યા. એમની 
સાથે એંસી. હજાર તિબેટીઓ એ. જ વખતે હિજરત 
કરી ગવેલા, ચાલીસ વર્ષે આજે પણ હજારો તિબેટીઓ 
ચીની અત્યાચારોથી બચવા તિબેટ છોડવા મથી રહે 
છે. આપણા ઉત્તર પ્રદેશ રાજ્યમાં આવેલા ધર્મશાળા 
નામના પર્વતીય ગામમાં, દલાઈ લામાનદ નેજા નીચે, 
તિબેટની નિર્વાસિત સરકાર સ્થાપિત થયેલી છે, 

શ્રીજી પહેલેથી હિંસા અને અત્યાચારના. કટ્ટર 
વિરોધી રહ્યા છે. તિબેટના સ્વાતંત્ર્ય અને વિશ્વ-શાંતિ 
માટેના એમના સક્રિય પ્રયત્નોને પરિણામે ૧૯૮૯માં 
એમને શાંતિ-નોબેલ પારિતોપિક મળ્યું હતું. તિબેટી 
બૌદ્ધ ધર્મીઓ તો એમને 'અનંત કરુણામય બુદ્ધના 
સાક્ષાતૂ અવતાર' ગણે છે. રાજકારણીય નેતા અને 
આદરણીય ધર્મ-ગુરૂૃથી પણ વધારે એક અનુકંપાશીલ 
વ્યક્તિ તરીકે સમગ્ર વિશ્વમાં એ પ્રસિદ્ધિ, પ્રશંસા, 
તેમજ અનુયાયીઓ પામી રહ્યા છે. 

મંચ પર આવીને સૌથી. પહેલાં શ્રીજીએ નમીને 
આકાશ સામે જોયું; પહેલા શબ્દ “હલો, ગુડમૉનિંગ'' 
ઉચ્ચાર્યા, અને “બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સ'' કહીને મેદનીને 
સંબોધી. પછી બોલ્યા કે, “બધા. મનુષ્ય સમાન છે, ને 
દરેકમાં શાંતિ, સુખ, સંવાદિતા સર્જવાની સંભાવના હોય. 
છે.'' અતિ-કઠિન જીવન જીવ્યા પછી પણ એ કડવાશને 
નથી પોષતા; બલકે વિનોદ-વૃત્તિ માટે એ જાણીતા છે. 
દા.ત. લોકોને ચેતવતાં એમણે કહ્યું કે “ભારી પાસેથી 
ચમત્કાર કે દૈવી, જાદુની, આશા. ના રાખતા. એવું કશું 
હું આપી શકું તેમ નથી.' પછી. તરત ઉમેયું, કે “મને 
પોતાને જ ચમત્કારની જરૂર છે!” આખો શ્રોતાગણ 
હંસી પડ્યો. અલબત્ત, શ્રીજી પોતે આવી શક્તિ હોવાનું 
કહેનારંમાં વિશ્વાસ મૃકતા નથી. 

- શ્રીજીને આવા પાસેથી, નિરાંતે જોવા મળ્યા; 
એમનો અવાજ સાંભળવા મળ્યો, વાત કરવાની રીત 
ખૂબ સહજ, કથનની શૈલી ખૂબ સરળ, અંગ્રેજી 


ઉટી 





ઉચ્ચારો “ઇન્ડિયન ઇંગ્લિશ' પ્રમાણેના, ને અવાજ 
જાણે ઓળખીતો લાગે. હું પહેલેથી જ ભાવાર્દ્ર બની 
ગયેલી. ને જ્યારે એ બોલ્યા કે “મારી સોળ વર્ષની 
વયે મેં મારી સ્વતંત્રતા ગૂમાવી, અને ચોવીસમે વર્ષે 
મારો દેશ ખોયો,'”' ત્યારે આંસુની ધારા વહી. નીકળી. 
હું તિબેટ જઈ આવી છું. લ્હાસામાં એમનો પ્રાસાદ તેમ 
જ એમનો બંગલો મેં જોયો છે. ચાલીસ વર્ષથી એ ઘેર 
પાછા જઈ નથી શક્યા, વળી, તિબેટની આખી પ્રજાની 
નેતિક જવાબદારી એમના પર છે. કેટલું સમતુલન 
રાખી શકે છે શ્રીજી, અને અનર્ગળ સકારાત્મક ગુણો 
કેળવવા અંગે પ્રેરણાત્મક સંદેશ આપતાં થાકતા નથી, 

ચારેક કાવ્ય-પંક્તિઓ ટાંકતાં એમણે કહ્યું કે 
“જ્યાં સુધી આકાશ રહેશે, જ્યાં સુધી સંવેદનશીલ 
વ્યક્તિઓ રહેશે, ત્યાં સુધી સેવા કરવા માટે તથા મારું 
યોગદાન આપવા માટે હું ટકી જઈશ.'' કરુણા તથા 
પરોપકાર જેવાં નૈતિક મૂલ્યો પર શ્રીજી હંમેશાં સૌથી 
વધારે ભાર મૂકે છે. એમણે લખેલાં આઠેક મુખ્ય 
પુસ્તકોમાં, ફરી ફરી, આ મૂલ્યો વિષેના ઉલ્લેખ 
માધાન્ય પામે છે. તાજેતરમાં બહાર પડેલી “એથિક્સ 
ફૉર ધ ન્યૂ મિલેનિઅમ'માં પણ આ જ સારાંશ નજરે 
પડે છે. એ સવારના વ્યાખ્યાનનો વિષય જરા પણ જૂદો 
ન હતો. એક પ્રાચીન તિબેટી મૂલપાઠમાંથી એ આઠ 
શ્લોક વાંચવાના હતા અને એ દ્વારા કરુણા ને 
પરોપકારની શાશ્વત માનસિક સ્થિતિ તૈયાર કરવા માટે 
જરૂરી આઠ બાબતો ચર્ચવાના હતા. 

આ માટે એમણે એક અનુવાદકની. સહાય લીધી. 
એમણે કહ્યું, “મારું અંગ્રેજી નબળું છે. ૧૯૪૭થી હું 
એ. શીખતો આવ્યો છું, પણ હજી એ બહુ સારું નથી 
થયું, મારી ઉંમર વધતી. જાય છે, ને મારું અંગ્રેજી પણ 
ઘરડું થતું જાય છે. મારા શબ્દોમાંથી રખે ને તમને 
સૌને ખોટો સંદેશ મળે, ને તેથી હું મારા અનુવાદક 
મિત્રની મદદ લઈશ.”' કશી કચાશ એમના ઇંગ્લિશમાં 
હતી નહીં, ભલે ને એમની ઝડપી વાફ્ધારા દરમ્યાન 
કીઈ કોઈ શબ્દ પૂછતા હોય ! ભાષા સરળ હોય, અને 
અર્થ વિશદ હોય, તો જ સંદેશ સર્વ-જન સુધી પહોંચે- 
એ. સભાનતા એમનામાં છે. 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૪ 


મનના ઘડતર માટેનાં આઠ સૂત્રો આ પ્રમાણે હતાં. 

(૧) વિશ્વનાં સર્વ મનુષ્યની હયાતી, એકમેક પર 
અત્યંત આધાર રાખે છે, તેથી હંમેશાં “હું અન્ય 
જનોના સુખ માટે પ્રયત્નશીલ રહીશ.'' વિશ્વ આપણા 
સહુનું છે, 

(૨) બીજાંનો વિચાર કરતી વખતે મારી જાતને 
નીચી મૂકતાં હું શીખીશ.'' ઘમંડ અને દર્પ જેવા કુત્સિત 
ભાવો તથા આત્મ-વિશ્વાસ અને આત્મ-સન્‍્માન વચ્ચેનો 
ભેદ સમજવો ખૂબ અગત્યનો હોય છે. 

(૩ “ભારા મનમાં જેવો કોઈ ખરાબ કે હલકો 
વિચાર ખડો થાય કે તરત સભાનપણે, અને પ્રયત્નપર્વક, 
એને ખસેડી નાખવા હું પ્રયત્ન કરીશ.” સહનશક્તિ 
તથા ધૈર્ય નબળાઈની નહીં, પણ વ્યક્તિત્વની 
સશક્તતાની નિશાનીઓ છે. શાંત રહેતાં શીખશો તો 
સુખ, અંતે સફળતા, ને વિજય પણ પ્રાપ્ત તશે. 

(૪) “હું ઊતરતી કક્ષાનાં જીવતત્ત્વો તથા 
પ્રાણીઓ પ્રત્યે સ્નેહોદાર દષ્ટિ રાખતાં શીખીશ.'' 
જ્યારે આપણે દુઃખી જીવોને જોઈએ ત્યારે આપણી 
જવાબદારીથી સભાન થઈએ, અને એવા જીવો પ્રત્યે 
કાળજી ને અનુકંપા દર્શાવીએ. 

(૫) “જ્યારે અન્ય લોકો, ઈર્ષાને કારણે, મારી 
સાથે ખરાબ રીતે વર્તશે, ને મારી નિંદા કરશે, ત્યારે 
હું એ બધું સ્વીકારી લઈશ; હાર સ્વીકારીશ, ને જીત 
એમને આપીશ.'' છતાં આમાં વહેવારુ બનવું. એવા 
લોકોને પૂરેપૂરો ફાયદો નો લેવા દેવો, કારણ કે એનાથી 
એમનું પોતાનું ભવિષ્ય બગડશે. 

(૬) “એવા લોકોને હું મારા આધ્યાત્મિક 
માર્ગદર્શક ગણીશ.'' કારણ કે લાભદાયક અનુભવ 
કોઈ-ની પણ પાસેથી મેળવી શકાય છે - જો ધૈર્ય 
કેળવીએ. તો. 

(9) “બીજાંની પીડા હું મારી ગણીને લઈ લઈશ, 
અને એમને મારી હર્ષિતતા આપીશ.'' જો સહભાગી 
થવાની. વૃત્તિ હોય તો બીજાનું દુઃખ ઘટાડી શકાય; 
આપણી અંદરની તાકાત અને હિંમત વિકસાવી શકાય. 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૫ . 





(૮) “જીવન કેવળ એક ભ્રાંતિ છે. હું મોહ અને 
આસક્તિથી મુક્ત થવા પ્રયત્ન કરીશ.” આપણી 
અનુભૂતિ તથા વાસ્તવિકતાની વચ્ચે મોટું અંતર હોય 
છે. બૌદ્ધ ધર્મમાં આ બાબતનું ઘણું ઊંડું અને જટિલ 
સ્પષ્ટીકરણ મળે છે. 

શ્રીજી અવશ્ય જાણે છે કે આ અધિનિયમો કેવળ 
બૌદ્ધ ધર્મની મૂડી નથી, પરન્તુ ભક્ત નરસૈંયા અને 
રવીન્દ્રનાથ ટાગોરથી માંડીને સંત ફ્રાન્સિસ અસીસી 
એવં બીજા બધા ધર્મોમાંના વિચારકોની વાણીમાં 
ફલિત થતા જોઈ શકાય છે. આ વિશ્વ-ધર્મનાં, માનવ- 
ધર્મનાં, સહિયારાં મૂલ્યો છે. “આપણે દરેકે 
પરોપકારિતા અને પરહિતવાદ (તાંધ'પાંડળ) વિકસિત 
કરવા નિક્ષિત થવું જોઈએ,'' એવી પ્રેરણા એમણે 
જનતાને આપી. હજારોની એ મેદની મંત્ર-મુગ્ધ થયેલી 
હંતી, તે જોઈ શકાતું હતું. ી 

વાતો તો એમણે ઘણી વધારે કરી હતી. 
આટલામાં લગભગ દોઢ કલાક થયો હતો. બધાંને 
નમસ્કાર કરી, “ગુડબાય' કહી, ઊઠી જાય તે પહેલાં 
એમણે બધાં પાસે એક પ્રાર્થના અંગ્રેજીમાં 
બોલાવડાવી, આટલા હજારો લોકો મંચ કે દલાઈ 
લામાને પોતાને જોઈ શકે તેમ હતા જ નહીં, તેથી ખૂબ 
મોટો એક ટેલિવિઝન સ્ક્રીન ઊંચે એક તરફ લગાવેલો, 
જાણે સિનેમાનો પડદો. એના પર શ્રીજીનો “ક્લોઝ- 
અપ' સતત બતાવાયેલો. એ પડદા પર છેલ્લે એ 
પ્રાર્થનાના શબ્દો અપાયા, કે જેથી લોકો વાંચતા જાય, 
અને ઉચ્ચારતા જાય. ત્રણ વખત એ થોડી પંક્તિઓ 
શ્રીજીની, સાથે બધાંએ, ઉચ્ચારી. એ જે વિચારે છે, બોલે 
છે, આચરે છે - મનસા, વાચા, કર્મણા તેનો જ 
આશીર્વાદરૂપ એ. સાર હતો : 

“દૃરિદ્રોને ધન મળો, નિરાશ જનોને નવી આશા, 
ગભરાયેલાં ડરતાં અટકો, અને સતત ખુશી પામો, 
દુઃખ દ્વારા નિર્બળ થયેલાં પરમ આનંદ પામો, 
અશક્તોને સામર્થ્ય મળો, એમનાં હૃદય શક્તિથી યુક્ત 

બનો.” ધ 


અસ્તુ. 


હટ 


ફેમિનિઝમ/નારીવાદની સુસ્પષ્ટ વિભાવના 





'તારીવાદની સુસ્પષ્ટ વિભાવના' જેવા ગંભીર 
વિષય પરના મારા વક્તવ્યનો પ્રારંભ મારે બે ગ્રીક 
માઈથોલૉજિકલ વાર્તાઓના ફેમિનિસ્ટ પુન*કથન દ્વારા 
કરવો છે. આ ઉપરાંત બે સમકાલીન અમેરિકન સંદર્ભો 
પણ આપવા છે 


પહેલી વાર્તા છે : 

અને તેની જીભ કાપી નાંખવામાં આવી પછી તે. 
સદીઓ. સુધી ગાતી. રહી તેનું ગાન નક્કી કલા ખાતર 
કલા'ના સિદ્ધાંતને વરેલું હતું તેના ગાનનું અર્થઘટન 
અશક્ય હતું અર્થઘટનનો પ્રયત્ન એટલે કલાનું 
ઉપદેશમાં પરિવર્તન, અર્થઘટન એટલે કલાનું પતન 

(રીક મિય પ્રમાણે થેરિયસે ફ્લોમીલા પર 
બળાત્કાર કરેલો અને તેને બોલતી બંધ કરવા તેની જીભ 
કાપી નાખેલી. ત્યારબાદ દેવત્વના જોરે બોબડી 
ફ્િલોમીલાને તેણે કાવ્કોકિલા' (2૦૯110 
1ટટૌ પાતાલ) બનાવી દીધેલી ત્યારથી આજદિન સુધી 
જીભ વગરની 'કાવ્યકોકિલા'નો મીઠો સ્વર પશ્ચિમી 
કાવ્યપરંપરામાં પડઘાયા કરે છે) 

-સુનીતિ નામજોશીના 01011૫51 'ન21૦૧માંથી' 


બીજી વાર્તા છે : 

દેવ ડૅફનીનો પીછો કરે છે ડૅફની ભાગે છે અને 
ડૅફનીને વૃક્ષ બનાવી દેવામાં આવે છે એનો અર્થ? અર્થ 
વળી શો ? એનો. અર્થ એ જ કે આ અંજામ થાય છે 
કૃત સ્ત્રીનો (?) ડૅફની હા પાડે છે કહે છે, 'જી, જી, 
જી' એપૉલો ખુશખુશાલ પણ પછી એપોલોને. કંટાળો 
આવવા લાગે છે. કોઈ છોકરી દેવની પાછળ પડે તે તો 
બરાબર ન જ કહેવાય ફરી ડૅફની શાપગ્રસ્ત બને છે. 
તે વૃક્ષ બની. જાય છે એનો અર્થ ? અર્થ વળી શો.? એનો 


* ગુજગતી અધ્યાપક ઞઘના પગ્માં અધિવેશનમાં 
આપેલ વક્તવ્ય 

** ઝી્‌ડગ્, અગ્રેજી વિભાગ, ભાપાભતન, ગૂજ યુનિ, 
અમદાવાદ 


ઉ્ટ્્શ 





ડા. રજના હરીશ” 


અર્થ એ જ કે આ અંજામ થાય છે કૃતઇન સ્ત્રીનો (0) 
ડૅફની હા પાડે છે તે મૌન રહે છે. એનું “ટાઇમિંગ' 
બરાબર છે પણ ફરી એક વાર તે શાપનો ભોગ બને 
છે. એપોલો તેને વૃક્ષ બનાવી દે છે એનો અર્થ? અર્થ 
વળી શો ? એનો અર્થ એ જ કે વૃક્ષ મૌન રહેતાં હોય છે. 
-રુનીતિ તૌમજોશીના પુર્તક 14 1ાઝલ્ડમોથી 


મારા મનમાંનો બે અમેરિકન સંદર્ભામાંનો પહેલો સંદર્ભ : 

“શું તમે ફેમિનિસ્ટ છો ?'' 

“ના હોં, ફેમિનિસ્ટ નથી જ.” 

“કેમ?” 

“કેમ કે હું પુરૂષને ધિક્કારતી નથી મારે તો પતિ 
છે, પ્રેમી છે, દીકરો. છે ” 

“તેથી શું?'' 

“તેથી એ જ કે હું ફેમિનિસ્ટ બનવાનું મને ન 
પાલવે ” 

-અરુણા સીતેશના 1ણ 105010101)માંથી ૨ 


અને બીનો સંદર્ભ : 

“હા, હું ફેમિનિસ્ટ છું જ છું અને પિતૃસત્તાક 
સમાજમાં ફેમિનિસ્ટને થતા દંડને માથે ચઢાવવા હું તેયાર 
છું હું બધું જ છોડીશ યુનિવર્સિટીની ડીનશિપ, 
પ્રોફેસરશિપ, બધું જ, પણ મારું વલણ નહી બદલું હું 
ફેમિનિસ્ટ હતી, છું અને રહીશ '” 

-હેલબ્રનના 10710 1૧ તતા ૦ ૪ટા1૫15 ૦માંથી * 
ક્ર 

વાત સદીઓ. પહેલાંના ગ્રીસની હોય કે 
સમકાલીન અમેરિકા કે ભારતમાં વસતી સ્ત્રીઓની વાત 
અભણ ડાકુરાણી ફ્લનદેવીની હોય કે વિદુષી કેરોલિન 
હેલબ્રનની જે કંઈ હોય તે વાત તો એકની એક જ છે 

ાવ્ય-કોકિલા'ના બિરુદથી સ્ત્રીને નવાજતા 
પહેલાં થેરિયસથી માંડીને સમકાલીન અમેરિકન યુનિના 
સત્તાધારીઓ સુધી દરેકેદરેક પિતૃસત્તાક સમાજ તેની 
જીભની આહતિ. માંગે છે સત્તાના જોરે તેની જીભને 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ ૯૧ 


કંબજે કરી વળતર રૂપે કાવ્ય-કોકિલા, વિદુપી સન્નારી, 
પતિવ્રતા જેવાં બિરૃદો / પાશ્તિપિકોથી બોબડી / 
વાચાહીન અસંબદ્ધ લવારા કરતી સ્ત્રીને કાવ્ય-કોકિલા 
તરીકે બિરદાવતાં પિતૃસત્તાક સમાજને લેશમાત્ર સંકોચ 
થતો નથી. એટલું જ નહીં, પોતાની જીભ, શરીર કે 
બુદ્ધિનો આવો સોદો ન કરનાર સ્ત્રીને અપમાનિત કરતાં 
/ કરાવતાં પણ તેમને સંકોચ થતો નથી. 

ક્યાં છે પરિવર્તન? ક્યાં છે એકવીસમી સદીમાં 
હોંશપૂર્વક પ્રવેશવા થનગનતું ડીકૉલોનાઇઝ્ડ વિશ્વ? 
ક્યાં છે મનુષ્યમાત્ર / જીવમાત્રનું ગૌરવ? 
પયવિરણવાદીઓ જ્યારે જીવમાત્રના હક્કોને આગળ 
કરી રહ્યા છે ત્યારે વિશ્વની અડધોઅડધ વસ્તી, એટલે 
કે સ્ત્રીઓના હક્કનો વિચાર કરવા જેટલો સમય કે 
માનસિક્તદ ક્યાં છે? ઉપભોનિતદઇવાદી સમાજમાં એ 
આજે પણ મહદઅંશે એક ઉપભોગ્ય જ છે. 


શું પ્રતિબદ્ધ સાહિત્ય નિમ્નસ્તરીય સાહિત્ય છે ? 

પોતાના સામ્રાજ્યને અકબંધ ગખવા પિતૃસત્તાક 
વિચારશૈલીએ પકડાવી દીધેલ ઘણા બધા સિદ્ધાંતોમાંનો 
એક સિદ્ધાંત છે : “પ્રતિબદ્ધ સાહિત્ય એટલે નિમ્નસ્તરીય 
સાહિત્ય.” એવું સાહિત્ય પ્રચારત્મક હોઈ, 
ઉપયોગિતાવાદી હોઈ સૌદર્ય: અનુભૂતિ કચવવામાં 
સક્ષમ બની શકતું નથી. સૌંદર્ય- અનુભૂતિનો તેમ જ તેની 
વ્યાખ્યા કરવાનો ઇજારો જાણે પ્રાસાદોમાં વસતા 
સામંતશાહી પિતૃસત્તાકોનો જ ન હોય! પરંતુ સહેજ 
ધ્યાનપૂર્વક તપાસીએ. તો ખ્યાલ આવે છે કે જગતની 
દરેકેદરેક દ્ા1પ૦11ઇનું સાહિત્ય પ્રારંભકાળે પ્રચારત્મક 
જ હતું. પરંતુ સમય જતાં વિકાસના નિશ્ચિત તબક્કાઓ 
પસાર કરી તે વિશ્વના ઉત્તમ સાહિત્યમાં સ્થાન પામ્યું. 
ઉદાહરણ માટે અશ્વેત સાહિત્યને આગળ. કરી શકાય. 
સમકાલીન સાહિત્યમાં મારા મતે સર્વશ્રેષ્ઠ લેખન અશ્વેત 
મહિલાઓ (ટૉમી ધોરિસન, એલિસ વોકર, માયા એન્જેલો 
વ.) દ્વારા થઈ રહ્યું છે. અશ્વેત સ્ત્રીલેખનનાં મૂળ તો. 
“ફરિયાદ' અને 'વિરોધ'ના સ્વરમાં જ હતાં. તેમના માટે 
અન્ય કોઈ પણ રીતે પોતાના લેખનનો આરંભ કરવો 
અશક્ય હતો. અને ફરિયાદના સ્વર સાથે, સમસ્યાઓનાં 
પોટલે-પોટલાં સાથે, સાહિત્યજગતમાં પદાર્પણ કરનાર 
અશ્વેત સ્ત્રીઓ ઉચ્ચસ્તરીય સૌંદર્ય-અનુભૂત્તિ સુધી 
પહોંચી જ શકી છે તે વાત પણ નક્કી. 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૭ 





વિવેચનના માનદંડો સ્થાપિત કરનાર સંપૂર્ણ 
સમર્પણથી ટેવાયેલ સત્તાધારીઓ ભલે સ્ત્રીઓની 
સમસ્યાઓને “અધૂરા સમર્પણ*નું ફળ માનતા. “નિતાંત 
નિર્હેતુક પ્રેમના નિરૃપણને ચાહિત્યનું સર્વોચ્ચ લક્ષ્ય'' 
માનવું તેમને પોસાય એમ છે.” પરંતુ જીભવિહીન 
ક્લોમીલાને તે ક્યાંથી પરવડે? કયા 'નેર્હેતુક પ્રેમ'ની 
વાત માંડે આ બોબડી કાવ્ય-કોકિલા ? વિદ્રોહ નહીં તો 
કમસે કમ નવા યુગની કાવ્ય-કોકિલા ફરિયાદ કરે તેટલું 
બળ તો સદીઓના અનુભવે તેનામાં પૂરવું ઘટે જ. 
“લેખિકાઓ જો ફરીયાદીની ૬૨% બજાવતી રહેશે તો 
તેમનું લેખન પત્રકારત્વની કક્ષાએ જ રહી જશે.''* જેવું 
વિધાન વૈશ્વિક પ્રવાહો પ્રત્યેનાં આંખમીંચામણાંનું છોતક 
છે. સમાજની સાહિત્યિક અનુભૂતિને ઘડનાર જવાબદાર 
સઇહિત્યમર્મશ્નોએ પોતાન્સ વૈચઇઈરેક એકડદંડિયદ 
મહેલમાંથી નીચે ઊતરી સમકાલીન ]૩૦5૮૦1૦41દ/ 
[2૦૩ 0૦તલ1 વિશ્વની બદલાતી જતી સ્રાહિત્વિક 
આબોહવાનો તાગ મેળવવો ઘટે અને પોતાના થકી 
સમાજના એક આખા વર્ગને બદલાતી જતી પરિસ્થિતિ 
સાથે કદમ મિલાવતો કરવો ઘટે. ફરિયાદના સ્વર સાથે 
આરંભાયેલ દરેકેદરેક સાહિત્ય પોતાની યોગ્યતાના જોરે 
શ્રેપ્સતમ સાહિત્યોમાં સ્થાન પામ્યાનાં ઉદાહરણો ઓછાં 
નથી. તો પછી એકમાત્ર સ્ત્રીની ફરિયાદના સ્વરને લીધે 
તેના પ્રત્યે અસહિપ્ણુતા દાખવવી ન્યાયપૂર્ણ નથી. 
અનુકંપા કે વિશેષ ઉદારતા બતાવી સ્ત્રીલેખનને 
બિરદાવવાની અહીં વાત નથી. વાત છે હક્કની. વાત છે 
તેમના હક્કનું જે છે તે તેમને આપવાની. તેમની 
પ્રતિબદ્ધતાને લીધે તેઓ દંડાય નહીં તે જોવાની. પછી 
તો એમની. કલમમાં કૌવત હફ તો તેઓ ટકશે. પોતાના 
ગંતવ્યસ્થાને તો તેમણે પોતે જ પહોંચવું પડશો. 


નારીવાદની વ્યાખ્યા 


૧. નારીવાદનાં મંડાણ; પુરુષે કરેલ પહેલ : 
નારીવાદી અભિગમનાં મૂળ ૧૮મી સદીમાં 
ઇંગ્લૅન્ડમાં થયેલ સ્ત્રી-હક્કના'આંદોલનમાં છે તેમ મનાય 
છે. અને આ આંદોલનનો પ્રારંભ જે. એસ. મિલ જેવા 
પુરૂપોએ. કરેલો. ચણી વિક્ટોરિયાના દરબારી એવા જે. 
એસ. મિલે સ્ત્રી-હક્ક માટેનાં બિલ પસાર કરાવવા માટે 
મોટી મોટી લડત આપી હતી. કરજિયાત સ્ત્રીકેળવણી, 


બ્ટ્શ 


ર 


સ્ત્રીને મતદાન અને વારસાનો અધિકાર મળવો જોઈએ. 
એમ વિચારનાર મનુષ્ય પુરૂષ હતો, સ્ત્રી નહીં. તે 
જમાનામાં જે એસ. મિલની. વાત સ્ત્રીઓને ગળે ઊતરી 
ન હતી. મિલ જેવા પુરુષોએ. નારીચેતના, નારીવિકાસમાં 
રસ ના લીધો હોત તો કદાચ વિશ્વનું સમગ્ર. ચિત્ર જ 
ભિન્ન હોત, આ વાત જેટલી પશ્ચિમી દેશો માટે છે તેટલી 
જ સાચી ભારત માટે પણ છે. સ્ત્રી-ડક્કની વાતનાં મંડાણ 
રજા રામમોહન રાય, કેશવચંદ્ર સેન, મહાત્મા ફુલે, 
આચાર્ય કર્વે, જસ્ટિસ રાનડે, ગાંધીજી જેવા પુરૂષો દ્વારા 
જ થવેલાં, 

ભારતીય નારીવાદી સાહિત્યના સારા અભ્યાસી, 
ન્યૂયોર્કની સ્ટેટ યુનિ.ના પ્રોફેસર જેરાલ્ડિન જ્ઞેબ્સે પોતાના 
લેખ ““તછુલ્ત 11છુલ'3ઃ 1િદ્ડા 1/તલ ઈલાપંપાંડો 111 
11તૉત'માં ભારતમાં થયેલ નારીજાગરણનો યશ જાણીતા 
સમાજસુધારક પુરુષોને આપ્યો છે. એટલું જ નહીં, ઉપર 
જણાવેલ લેખકમાં તેમણે “નારીવાદ એટલે પશ્ચિમના 
દેશોમાંથી ઉધાર મેળવેલ વિચાર” તે વાતનું ખંડન કર્યું 
છે. તેમણે પુરાવાઓને આધારે સાબિત કર્યું છે કે તે 
નારીવાદનાં પ્રણેતા ગણાતાં વર્જિનિયા વુલ્ફના લેખનકાળ 
દરમ્યાન (૧૯૧૫-૩૦) ભારતમાં નારીજાગરણની ઘટના 
ઘટી ચૂકી હતી. અનુકંમે ૧૯૧૭, ૧૯૨૫ તથા 
૧૯૨૭માં 10/16, 1€11/1, /1107€ જેવાં રાષ્ટ્રીય નારી- 
સંગઠનોની સ્થાપના થઈ ચૂકી હતી. આ બધાં જ 
સંગઠનોની નિસ્બત ભારતીય સમાજ/ ભારતીય પ્રશ્રો 
સાથે હતી. આમ, ફોૉંબ્સના મતે ભારતીય નારીવાદ 
પશ્ચિમના આંધળા અનુકરણનું ફળ ન હતો. તેથી તદ્દન 
વિરુદ્ધ સત્ય તો એ. હતું કે ભારતીય નારીવાદીઓને 
પશ્ચિમી નારીવાદી વિચાર સ્વીકાર્ય ન હતો, કેમ કે “આ 
ભારતીય સ્ત્રીઓને પશ્રિમી નારીવાદના સ્વીકારમાં 
ગુલામીની ગંધ આવતી. હંતી.'' (ફોર્બ્સ, પૃ. ૫૨૯). 
શેક્સપિયરનો કૅલિબન જેમ પ્રોસ્પેરોની ભાષા બોલે તેમ 
આ સ્ત્રીઓ ધોળી સ્ત્રીઓની “નારીવાદી' 'પુરુષવિરોધી” 
ભાષા બોલવા તૈયાર ન હતી. કૉલોનાઇઝરનું અનુકરણ 
આશિષ નાન્દી. જેવા વિવેચકોએ કૉલોનાઇઝૂડ માનસનું 
મુખ્ય લક્ષણ માન્યું છે. ભારતીય સ્ત્રીઓને તે મંજૂર ન 
હતું. અંગ્રેજ સલ્તનત વિરુદ્ધના જંગમાં પુરૂષ સાથે 


ખભેખભો કિલાવી, તેમનો સ્વીકાર કરી, આ. 


ઉદ્દેશ 





નારીવાદીઓ., સ્ત્રીના દમનના અપયશનો. ટોપલો રૂઢિ, 
રીત-રિવાજ તથા સમાજીકરણ પર ઓઢાડી દઈ એક 
અલાયદા નારીવાદને ઓપ આપી. રહી. હતી. 

આમ '“નારીવાદના મૂળ' વિષયક ચર્ચામાંથી ત્રણ 
મુદ્દાઓ તારવી શકાયઃ 

૧, નારીવાદ (પશ્ચેમી કે ભારતીય) એ પુરૃષ દ્વારા 
પ્રેરિત હતો. 

૨. પુરુષ દ્વારા પ્રેરિત પ્રારંભાયેલ આ ચળવળ 
પુરૂષવિરોધી ન હતી / નથી. મૂળમાં આ સત્તાના 
દુરુપયોગવિરોધી વિચારધારા હતી જે સ્ત્રી-પુરુષ ઉભય 
માટે જરૂરી હતી. 

૩, ભારતીય નારીવાદી વિચારધારાનું પોતાનું 
આગવું, પશ્ચિમી વિચારધારા કરતાં તદ્દન જુદું જ રૂપ હતું. 


૨, માજિનલ સાહિત્ય : વિકાસના ત્રણ તબક્ક।ઃ 

નારીવાદી વિચારધારાના વિકાસને અન્ય 
માર્જિનલ્સના વિકાસની, જેમ ક્રમવાર ત્રણ તબક્કામાં 
વહેંચી શકાય. માર્જિનલ સાહિત્યના દરેકેદરેક અધિકારી 
અભ્યાસુએ માર્જિનલ સાહિત્યના વિકાસને ત્રણ 
તબક્કામાં વહેંચ્યો છે. પોસ્ટકોલોનિયલ વિવેચનના 
ઓથોરિટી મનાતા એશક્રોફ્ટ, ગ્રિફિથ્સ તથા ટિફિને 
પોતાના પુસ્તક “110 8111[ગત્લ 107ધલ્ડ કિત” 
(૧૯૮૯)માં આ ત્રણ તબક્કાઓને 1111૪, 
'લ્તલાંઝટ અને ડાડા નામ આપ્યું છે. તેમના 
મત પ્રમાણે પ્રથમ 1પસમટ તબક્કામાં માર્જિનલ્સ 
સેન્ટર દ્રારા પ્રસ્‍થાપિત મૂલ્યોને સ્વીકારી, અપનાવી, 
સેન્ટર પર સ્થિત કૉલોનાઇઝરનું અનુકરણ કરી માલિકને 
સ્વીકાર્ય એવી વાત માલિકની ભાષામાં કરે છે. આ 
તબક્કાના લેખનનો સ્પષ્ટ તથા એકમાત્ર આશય સેન્ટર 
દ્વારા સ્વીકૃતિ પામવાનો જ હોય છે. શેક્સપિયરના 
ઢેમ્પેસ્ટ'માં કૅલિબન પોતાના કૉલોનાઇઝર પ્રૉસ્પેરોની. 
ભાષા શીખે છે. પ્રૉસ્પેરોનાં મૂલ્યો અપનાવે છે. બીજો 
તબક્કો છે પ્ત્તતાં૪ટ, જેમાં પોતાની, યોગ્યતાનું ભાન 
થરતા માર્જિનલ્સ પોતાના હક્ક માટે સભાન બને છે. 
સેન્ટરસ્થિત માલિક કરતાં પોતે ઊતરતા નથી. તેની 
અનુભૂતિ થતાં તેઓ. સેન્ટરને પડકારતા થાય છે. અને 
માલિકે શીખવેલી ભાષાનો, મૂલ્યોનો, તર્કોનો, આવડતનો 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૮ 


ઉપયોગ તેઓ. પોતાનો હક્ક મેળવવા કે માલિકનો 
પ્રતિરોધ કરવા કરે છે. «મ્યેસ્ટ'નો કૅેલિબન આ વાતને 
સ્પષ્ટ કરીને પ્રૉસ્પેરો સમક્ષ મૂકે છે, “તેં મને ગુલામીના 
ઉપહારરૂપ તારી ભાષા આપી. હવે હું એનો ઉપયોગ 
તને શાપ આપવામાં કરીશ. આ છે મારો નફો તારી 
ભાપ્પ શીખવાનો.” કોઈ પણ માર્જિનલ લેખનના 
વિકાસમાં આ તબક્કો અનિવાર્યપણે આવતો જ હોય છે, 
જેને વિકાસના ક્રમ તરીકે એક ટેમ્પરરી ફેઝ માની 
નિભાવી લેવો પડે તેમ બધા જ વિવેચકોનું મંતવ્ય રહ્યું 
છે. 

અને ત્યારબાદ આવે છે, માર્જિનલ સાહિત્યના 
વિકાસનો અંતિમ ડ્લત્રિપિત્ત1ટટ (આત્મનિર્ભર?) 
તબક્કો, જેમાં પોતાનું સ્વમૂલ્ય સ્થાપિત કરી એક 
સુનિશ્ચિત સ્થાન કંડારી ચૂકેલ માર્જિનલ્સ એક વિશેષ 
સ્વસ્થતા સાથે આગલા તબક્કાની આક્રમકતાને ત્યજી 
સાહિત્યજગતમાં એક વિશિષ્ટ સ્થાન કંડારે છે. 
ફરિયાદનો સ્વર હવે સંભળાતો નથી. કેમ કે ફરિયાદ 
કરવાની. હવે જરૂર નથી. અન્ય સર્જકોની જેમ તેઓ. પણ 
નિવ્યજિ પ્રેમ અને સૌંદર્ય-અનુભૂતિની વાત કરવા સક્ષમ 
બને છે. [૦50૦તંલવા તેમ જ ]૩૦5ાત્બાંબાપંત્ાં બંને 
જ વિવેચનસિદ્ધાંતોએ આ તબક્કાઓનો સ્વીકાર કર્યો છે. 
'ત્ણંલ01દ0ં૦ ૦ ઢા હાંપતાાઉ વત 
તાંઈલ'લાત્જ'ના ]2૦૭0૧૦વલ સિદ્ધાંતે આ અંતિમ 
તબક્કાને ગૌરવપૂર્ણ સ્થાન આપ્યું છે. આ તો થઈ સમગ્ર 
માર્જિનલ સાહિત્યની વાત. 


૩-૧. નારીવાદી વિચારધારા ઃ વિકાસના ત્રણ તબક્કા : 

નારીવાદી સંદર્ભમાં વિચારતાં વિકાસના આ ત્રણે 
તબક્કા નારીવાદી વિચારધારાના વિકાસમાં સ્પષ્ટ દેખાઈ 
આવે છે. નારીવાદી તેમ જ નારી દ્વારા લખાવેલ આ બંને 
પ્રકારનું સાહિત્ય માજનલ સાહિત્ય છે અને તેથી 
માર્જિનલ સાહિત્યને લાગુ પડતા વિવેચન- સિદ્ધાંતો આ 
સાહિત્યને સમજવામાં ઉપયોગી તો ખરા જ. નારીવાદી 
સાહિત્યના સંદર્ભમાં ઉપર જણાવેલ તબક્કાઓનું 
નામાભિધાન એલેન શોવાલ્ટરે નીચે પ્રમાણે કર્યું છે. 

૧. પ્રથમ તબક્કો “હિજ્ાપળ1૦' કે જે 1તપ- 
૯ તબક્કો. છે. 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૯૯ 


૧ 


૨. ટિતીય તબક્કો “[છાાં॥ડા' કે જે “ઇતલીં૫€' 
છે, આક્રોશથી ભરેલ છે. 

૩. તૃતીય “લતોલ એટલે કે માર્જિનલ 
રઇટિંગના વિકાસનો અંતિમ તબક્કો, ડટ]. 47570118 
તબક્કો, જેમાં બધા ભેદભાવ ભૂલીને એક લાંબી મજલ 
કાપી સ્વસ્થાને પહોંચ્યાની નિચંત અને 
આત્મવિશ્વાસમાંથી સાહિત્ય પ્રગટે “છે. 

નારીવાદી વિવેચકોએ (૦1111116, હિળાંળઉાંડા 
તેમ જ (હળતાટ સંજ્ઞાનો ઉપયોગ પોતાની. ઇચ્છા 
અનુસાર કર્યા કર્યો છે. પરંતુ હું આ વક્તવ્યમાં આ 
સંજ્ઞાઓ એલેન શોવાલ્ટરે કરેલ વ્યાખ્યા સાથે પ્રયોજી 
રહી છું. (શોવાલ્ટર, ૧૯૮૧), માગ વક્તવ્યમાં મેં 
નારીવાદના આ ત્રણે તબક્કાઓ તથા એમના માટે 
પ્રયોજાવેલ સંદ્ચાઓ યથાવત્‌ રખી છે. પરંતુ નારીવાદી 
પરંપરાના વિકાસને (૧૯૨૦થી આજદિન સુધી) મેં આ 
ત્રણ તબક્કાઓ હેઠળ વહેંચ્યો છે. 


૩-૨. ફેમિનિન તબક્કો (૧૯૨૦થી ૧૯૪૯) : 

પક્ષિમી નારીવાદી વિચારધારાનો આ પ્રથમ 
તબક્કો એટલે વર્જિનિયા વુલ્ફ અને તેમનાથી પ્રભાવિત 
લેખનનો તબક્કો. 

નારીલેખનની ઘણી બધી મથામણો વુલ્ફનું પુસ્તક 
/& 10000 જ 015 ૦% (૧૯૨૯) લઈને આવે 

છે. આજદિવસ સુધી લખાયેલ દરેકેદરેક મુદ્દાના મૂળ 

પ વુલ્ફના પુસ્તકમાં પડેલ છે. આ દસ્તાવેજમાંથી 
માર વક્તવ્ય માટે જરૂરી એવા મુદ્દા તારવવા હોય તો 
તે નીચે પ્રમાણે છેઃ 

૧. વુલ્ફનો સર્જનાત્મક ભૂમિકા વિશેનો. વિચાર. 
તેમની દષ્ટિએ સર્જનની ઉદાત્ત ક્ષણે 5૦%/ઠુલાતંલાની 
સભાનતા અતિક્રમી સર્જક લેખક 41470૬700૫5 
કાંઢધ્ટ ૦ કત (ઉભયલિંગી ચેતનામાં પ્રવેશે છે. 

ર, વુલ્ફ સ્ત્રીને વ્યક્તિ કે લેખિકા બનવું હોય તો 
તેને માટે બે પૂર્વશરત મૂકે છે 

૧) સ્ત્રી પાસે પોતાનો અલાયદો ઓરડો હોવો 
જોઈએ, / 1૨0010 ૦ 00€'ડ 071. 

૨) તેને પોતાની સ્વતંત્ર આવક હોવી જોઈએ, 611 


110€00ાલ 0 010€*ડ 0૫/71. 


હટ 


૩, આ બે પૂર્વશરતો સાથે આ પુસ્તકનાં બે જ વર્ષ 
બાદ લખાવેલ લેખ “11010550115 401 1701011' 
(૧૯૩૦)માં વુલ્ફ અન્ય ઊ પૂર્વશરતો પણ મૂકે છે. સ્ત્રીએ 
વ્યક્તિ / લેખિકા બનવા માટે ઉપર જણાવેલ ચાર શરતો 
ઉપરાંત પોતાનામાં રહેલ “એન્જલ ઓંફ ધ હાઉસ' - 
ભારતીય સંદર્ભમાં ગૃહલક્ષ્મી-ની છબિને જતી કરવી પડે. 
(લાઠ ધોલ &છુર્ણ ૦ ધટ 110૫5) અને અંતે 
પોતાના નારીદેહના અનુભવોને કાગળ પર ઉતારવાની, 
હિંમત કેળવવી પડે. વુલ્ફ આ ચારમાંથી ત્રણ પૂર્વશરતો 
પૂરી કરી શકેલાં, પણ તે પોતે આ લેખમાં જણાવે છે તેમ 
અંતિમ શરતનું પાલન તેઓ પોતે પણ કરી શંક્યાં ન હતાં. 

અહીં નોંધવું જોઈએ કે વુલ્ફનો દ॥તં૦૪/7110પડ 
ડાતાટલ જ લતણ્ઉં?ટ ॥11ાતેનો સિદ્ધાંત 
અર્ધનારીનટેશ્વરની પરંપરા ધરાવતા ભારતીય 
પિતૃસત્તાકોને એવો. માફક આવી ગયો કે તેમણે વુલ્ફે 
કરેલ આ વિધાન બાદ તેને તેમણે આપેલ રદિયા વિશે 
વાંચવાનું, સમજવાનું માંડી વાળ્યું, પોતાને અત્યંત મૉડર્ન 
માનતા માંધાતાઓ પણ વુલ્ફના આ સિદ્ધાંત સુધી. જ 
સીમિત રહ્યા. 

પણ સત્ય વાત તો એ. છે કે '/ 1૨૦૦001 ૦1 
010'5 0071'ને બીજે વર્ષે પ્રકાશિત લેખ 
૬11"01૦551015 101 18/01001'માં આત્મહત્યાના થોડા 
જ સમય. પહેલાં વુલ્ફે પોતાની ટ્વાતં(૦1/0000ડ 
11૯01)થી તદન વિપરીત વિધાન કર્યું : “સ્ત્રીનું સ્ત્રી 
તરીકે ન લખવું તે એક દુઃખદ ઘટના છે.” એટલું જ 
નહીં, સ્ત્રીનાં સંવેદન, તેની અભિવ્યક્તિ તેમ જ ભાષા 
પુરૂષની ભાપાથી કયા પ્રકારે ભિન્ન હોય છે તેની વાત 
પણ તેમણે કરી. 

વુલ્ફે નારી-લેખનવિષયક લગભગ દરેકેદરેક 
મુદ્દાને ચર્ચ્યો. પરંતુ નોંધપાત્ર વાત એ છે કે વુલ્ફના 
સ્વરમાં ક્યાંય પડકાર ન હતો. લેખનના પુરુષક્ષેત્રમાં 
પગપેસારો કરતી નારીને તે માર્ગ ચીંધે છે, મદદ કરે 
છે. કંઈક હદ સુધી સામ પક્ષને કેમ પરાસ્ત કરવો તેની 
યુક્તિ પ્રયોજે છે. પણ આ બધું એ સ્ત્રીસુલભ રીતે કરે 
છે. તેથી. જ જેન માર્ડફ્સ નામક વિવેચકે ૧207 
*્લા11॥1ડ 255૮05 010 ટાંત 1/00” 
(9800માં વુલ્ફ વિશે લખતાં રમૃજભર્યા સ્વરે તેમને 


ઉર 





'ગેરિલા ફાઈટર ઇન પેટિકોટ' કહ્યાં છે. 

વુલ્ફના નેતૃત્વ હેઠળના આ તબક્કામાં સ્ત્રીલેખન 
વિષયક પ્રશ્ચોની સભાનતા છતાં પડકાર કરતાં સ્વીકારનો 
સ્વર વધુ સંભળાય છે. 

આ તબક્કાના અંતભાગમાં ફ્રાન્સમાં પ્રકાશિત 
એક પુસ્તક નારીવાદી વિચારધારા માટે એક તદ્દન નવો 
કઞલ્ડાબાલ રોપે છે, એ પુસ્તક છે - સિમોન દિબુવાનું 
પુસ્તક “1૯ 5૦૦૦॥ત 5૦%' (4949), 

વુલ્ફ તેમ જ ફૉઇંડની થિયરિઝને ફગાવી, દઈ 
વૃત ૦ 5૦%૯૦ના સિદ્ધાંતની રૂએ. સ્ત્રીપુરુપને 
સમાન ભૂમિકા પર મૂકી સ્ત્રીને સમાન અધિકાર 
અપાવવા તત્પર આ પુસ્તક સાથે જ ખરું જોતાં પોતાના 
હક્ક માટે લડત આપતા નારીવાદનાં મંડાણ થાય છે. 
“ ૪70111 15 101 10901૧1 છપા કદ્ઞતેટ,' સ્ત્રી 
જન્પતી નથી, પણ. બનાવાય - ઘડાય છે. આ દિબુવાનો 
મુખ્ય સિદ્ધાંત છે. 

59%/૦લાતલ (5૦૦ 10૦ઠયાંત્તાં છે, જ્યારે 
'ટુણાતલ” 5૦તંબત્પાધાત્તા ૮૦૧૭૪૫૯ છે)માં 
ઘૂમરાતા નારીલેખનને આ સાથે એક નિશ્ચિત દિશા મળે 
છે. અને '૪૯થી દસેક વર્ષ સુધી આ વિચાર ક્રેન્ચ 
ફેમિનિસ્ટોમાં વાગોળાયાં કરે છે - નારી-લેખન/ 
વિવેચનમાં કોઈ પણ પ્રકારની સ્પષ્ટતા વગર. 

આમ. “લપ્રપ1ર' તબક્કા-અંતર્ગત પણ એક 
વિસંગત વિચારધારા સમાનાન્તર ચાલે છે, દિબુવા તથા 
તેમનાં અનુયાયીઓ સ્ત્રી-પુરુષના ભેદને સામાજીકરણ 
(૧૫।૫7પ101)નું પરિણામ ગણાવી સમાન મનુષ્યો 
માટે સમાન અધિકારોની માંગ ચાલુ રાખે છે. 


૩-૩. («111151 તબક્કો (૧૯૬૦ થી ૧૯૭૫) : 
સિમોન દિબુવાનાં #વૃપતા137 ૦ 5૯%૯ડનાં. 
સિદ્ધાંત પર રચાયેલ આ તબક્કો એટલે. વિશ્વભરમાં 
તરખાટ મચાવતો તબક્કો. યુ.કે.. અમેરિકા, ફ્રાન્સ તેમ 
જ અન્ય પશ્ચિમી દેશોના નારીજાગરણના આ #ઢતાંખ્છ 
આક્રૌશગ્રસ્ત તબક્કાએ તેમને વિશ્વપ્રેસ દ્વારા વિશ્વફલક 
પર લાવી મૂક્યાં. સદીઓથી પ્રતાડિત સ્ત્રીશક્તિએ જ્યારે 
માથું ઊંચક્યું ત્યારે સમગ્ર વિશ્વે તેની નોંધ લીધી. કારણ 
કે તેમનો આક્રોશ શોભનીયતાની, સીમા અને વિવેક 


દ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૦ 


વટાવી આત્યંતિક બની ગયો. પિતૃસત્તા દ્વારા લદાયેલ 
દરેકેદરેક બંધનને ફગાવી દેવા તત્પર સ્ત્રીઓ જાહેર 
માર્ગો પર આવી ઊભી. દબાવેલ કચડાવેલ સ્વરે ફરિયાદ 
કરવાને બદલે, કરગરવાને બદલે રણચંડીના ભયંકર 
આક્રોશ સાથે તેઓ ઘરનો ઉંબર વટાવી ગઈ. બંધનના 
11012૦ જેવાં અંતર્વસ્ત્રો ફગાવી દઈ, બંધનના 
સામાજિક ॥ટાદ[2101 સમા પત્નીત્વ તથા માતૃત્વના 
શેલ્સને અવગણી તેમણે પોતાનો વ્યક્તિ હોવાનો હક્ક 
પ્રસ્થાપિત કરવા પ્રયત્ન કર્યો. અને સ્ત્રીશક્તિનું આ રૌદ્ર 
રૂપ પુરૃષને એવું તો ભયંકર અને અસ્વીકાર્ય લાગ્યું કે 
વિશ્વભરના પ્રેસે જાહેર માર્ગો પર આવી ઊભેલ 
“ોૉપલેસ' સ્ત્રીઓના કોટા ચમકાવ્યા. અને એની અવળી 
અસર એ. થઈ કે નારીવાદને સમજ્યા, જાણ્યા વગર 
ભારતના ગામડાગામમાં વસતા પુરુષે પણ “નારીવાદ' 
શબ્દ પર ઘસીને ચોકડી મારી દીધી. ભલભલા 
માંધાતાઓએ બુદ્ધિના સ્તરે નારીવાદને સમજવાનું માંડી 
વાળી તેને “વલ્ગર' જેવાં વિશ્નોપણોથી નવાજી પડતો 
મૂક્યો. 

૧૯૯૭માં ઓટાવા યુનિ. ખાતેની મારી મુલાકાત 
દરમ્યાન વિમેન્સ રાઇટિંગ સેન્ટરનાં ડાયરેક્ટર પ્રો. 
ડેબોરાહ ગોરહામ સાથે થયેલ મારી ચર્ચા દરમ્યાન 
તેમણે કરેલ તર્ક કંઈક આવો હતો - “જ્યારે પણ 
માર્જિનલ્સ દાવો કરે ત્યારે તેમણે આત્યંતિક તો થવું જ 
પડતું હોય છે. તો જ તેમની સુનવણી થતી હોય છે. અને 
આમ કરીને રેડિકલ ફેમિનિસ્ટોએ કંઈ જ ખોટું કર્યું ન 
હતું. પરંતુ અન્ય માર્જિનલ્સની સરખામણીએ. 
ફેમિનિસ્ટોને ઘણી મોટી કિંમત ચૂકવવી પડી. કેમ કે મારી 
સમજણ પ્રમાણે આ એક જ આંદોલન એવું હતું કે જે 
જાહેર જગ્યાઓ છોડી ઘરના બેડરૂમ સુધી પહોંચી ગયું. 
પુરૂષનો મોટામાં મોટો ગઢ એટલે એનું ઘર, તેનો બેડરૃમ, 
તેની શય્યા. અને ત્યાં સુધી પહોંચી જનાર આંદોલનને. 
તે કેમે કરી સહી શકે તેમ ન હતો. માટે ભયભીત પુરૃપે 
પોતાની સમગ્ર શક્તિ સાથે આંદોલનને ડામવાના પ્રયત્ન 
રૂપે તેનો નેગેટિવ પ્રચાર કર્યો,'”* તેમના આ તર્ક સાથે 
સંમત- થવું જ પડે તેમ હતું. 

આ તબક્કો. નકારાત્મક હતો. તે સ્વીકારવું પડે. 
ગિધ્ટ 3તા1તે ગ્ણપંડાના આ તબક્કા દરમ્યાન પુઝુપ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૧ 





અને પુર્પસત્તાનો વિરોધ એ જ મુખ્ય લક્ષ્ય હતું તે વાત 
પણ સાચી. જમીન, મકાન અને પશુધનની જેમ સ્ત્રીદેહને 
પોતાની માલિકીની વસ્તુ ગણી ચાલેલ પુરૂષને જીવનભર 
માટેપાઠ ભણાવી દઈ સીધો કરવો, સ્ત્રીદેહને માન આપતો 
કરવો, તે ર્તાત્તા 118111151ના વટુલાતંતની મુખ્ય 
આઇટમ હતી. અને તેથી જ આ ગાળાના વિવેચનનો ઝોક 
પુગૃપે પોતાના સાહિત્યમાં સ્ત્રીદેહને કેવો અન્યાય કર્યો છે 
તે તરફ જ હતો. કેટ મિલેટનો રિદ્વતાંત્વ્રા [€1811પંડા 
શોધપ્રબંધ 5૦%પત્નાં ?૦1પંત્ડ (૧૯૬૯) આનો શ્રેષ્ઠતમ 
નમૂનો છે.' 

આ તબક્કા દરમ્યાન રેડિકલ ફેમિનિસ્ટ સ્ત્રીઓએ 
પોતાના દેહ પર પોતાનો, ફક્ત પોતાનો જ અધિકાર હોઈ 
શકે તે વાત સાબિત કરવા પૌતાના શરીરને લગતા 
તમામ નિર્ણયોમાં અન્ય કોઈનો પણ હસ્તક્ષેપ ન સાંખી 
લેવા નિર્ધાર કર્યો. 'ણ॥41€ 9૦)? 15 (2100412 
€51ત1€'ના નાગ્રઓ બુલંદ થતા ગયા, જે પુરુપ માટે - 
ખાસ કરીને હાજીહાથી ટેવાયેલ પુરૃપો માટે - કેટલું 
ભયાવહ હશે તે કલ્પી શકાય. 


૩-૪. રૅડિકલ ફેમિનિઝમ તથા તેમાં બળ પૂરતી 
અન્ય 1૦1દ11/ (1€૦11€5 : 

૧૯૧૦-૭૦ના નારીવાદી આંદોલનને તત્કાલીન 
વિવેચનનાં બદલાતાં પરિમાણોએ પણ બળ પૂયું. 
પશ્ચિમના સાહિત્યજગતમાં આ સમય હતો. ડેરિડાના 
ડીકન્સ્ટ્રક્શનનો. ક્રસ્ટેવાની “ઇન્ટરટેક્સુઆલિટી'નો. 
ઈંગલટનની “માર્ફ્સિસ્ટ' થિયરીનો. આ બધા જ પ્રવાહો 
સાહિત્યની ૧૦૪૦ત્લાધનંતઇ” (તત્ત્વકેન્દ્રિતા) અને 
1 4110ટુ૦્વ્લાળાંતા% (શિશ્રકેન્દ્રિતાને પડકારી રહ્યા 
હતા. કોઈ પણ પૉંધંત્તાતાલ 7€િત્યા(નો ધરમૂળથી 
અસ્વીકાર તે આ સમયની વિવિધ સાહિત્ય- 
વિચારણાઓનો મુખ્ય મુદ્દો હતો. આમ, પ્રસ્થાપિત. 
મૂલ્યોને નકારી નવાં મૂલ્યોનું સ્થાપન તે આ સમયની 
માંગ હતી અને તેથી આ સઘળા પ્રયત્નોનો સીધો. આશય 
નારીવાદને સમર્થન આપવાનો ન હોવા છતાં નારીવાદી 
આંદોલનો માટે તે યોગ્ય વાતાવરણ સર્જી રહ્યા. 
€ગં(૧1150744.લાતાં સમાજની 
[211411૦8૦વલાપતતંઇ (શિશ્રકેન્દ્રિતા)નો ભારોભાર 


ઉ્ટ્શ 


વિરોધ જેટલો અન્ય વિચારધારાઓને હતો. તેટલો જ 
રૅડિકલ ફેમિનિસ્ટને પણ હતો અને તેથી આ આંદોલન 
વધુ સરળ બની શક્યું. 

પિતૃસત્તાના આટઆટલા તીવ્ર વિરોધ ઉપરાંત આ 
તબક્કાનાં ફેમિનિસ્ટ વિવેચકૌનું મુખ્ય લક્ષણ તેમનું 
101૯ 1ઝતાં0 રહ્યું, પુરૂષને કેન્દ્રમાં રાખીને એણે 
સ્ત્રીને કરેલ અન્યાય માટે શબ્દની ચાબુકથી તેને દંડવા 
સિવાય આ નારીવાદીઓ પાસે અન્ય કોઈ એજન્ડા ન 
હતો. અને તેથી જ કદાચ આ તબક્કો ધાર્યા પરિણામ 
ન મેળવી શક્યો. 


૩-૫. 1[રાળલ્ા€/ 01110૦01૧1110 (ગર્ભાધીન) 
તબક્કો (૧૯૭૯થી વર્તમાન) : 

૧૯૭૫માં પેટ્રિશેયા મેયર સ્પૅક્સના 110 
ઈલતાોલ 1તાતટાંદતતાં0ાના પ્રકાશન સાથે નારીવાદી 
વિચારધારાનો ત્રીજો અને સૌથી મહત્ત્વપૂર્ણ તબક્કો 
પ્રારંભાયો. સ્પેંક્સે સૌપ્રથમ વાર નારીવાદી વિવેચનના 
બાઇનોક્યુલરને પુરુષ પરથી ઉઠાવીને સ્ત્રીલેખન પર 
માંડયું, સૌપ્રથમ વાર કોઈએ પુરુષને ઉઘાડો પાડવાને 
બદલે સ્ત્રીને, તેના મનને, તેના સર્જકત્વને સમજવા 
પ્રયત્ન કર્યો. પણ આ કામ આરંભાયું ત્યારે ખુદ સ્પૅક્સને 
પણ. તેનો ખ્યાલ ન હતો કે તેઓ. નારીવાદી 
વિચારધારાની નવી. દિશા ખોલી, રહ્યાં હતાં. 

સ્પૅક્સના પુસ્તક દ્વારા નારીવાદી અભિગમમાં 
આવેલ “યુ ટર્ન'ની સૌપ્રથમ નોંધ એલેન શોવાલ્ટરે લીધી. 
૧૯૭૯માં પ્રકાશિત “4 1લણદ્ષાપાટ છ 1ણ 
૦૪1'માં શોવાલ્ટરે નારીવાદી અભિગમની બદલાતી 
જતી. તાસીર ૫૨ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું. 

એટલું જ નહીં, આવા સ્ત્રીકેન્દ્રિત અભિગમ માટે 
“ફેમિનિઝમ' સંજ્ઞા અપયપ્તિ લાગતાં તેમણે ફ્વેન્ચમાં 
વપરાતી સંજ્ઞાનું અંગ્રેજીકરણ કરી. “ટૂ/11૦ત્લાધંજ 
ટુ/॥10વ્લાપતંતંડાળ' જેવી નવી સંજ્ઞાઓ પ્રયોજી. 
સંજ્ઞાઓ પ્રયોજીને અસ્પષ્ટ રહેવા દેવી તે બરાબર નથી 
જ. એટલે ૧૯૮૧માં ફરી એક વાર એક દીર્ઘ લેખ 
“છાપતાંડા ભાવંધંતંડાણ 10 1 /1તલ11ટડડ'માં તેમણે 
આ સંજ્ઞાની તલસ્પર્શી ચર્ચા કરી. સંજ્ઞામાં જ સ્ત્રીદેહ 
(87119)નો તેના લેખન પરનો પ્રભાવ અભિપ્રેત જણાવી, 


૧૧ 


બટ્ટ 





આગલા તબક્કાના લતૃપદ્ંઇ ૦0 ડ૦%લ્ડના પાયાના 
સિદ્ધાંતને રદિયો આપી શોવાલ્ટરે 120૦૫ંત્ડ ૦ 
1ગંપલતાત્લ્નું ઘડતર પ્રારંભ્યું. 

પ્રો. શ્રી. જયંત ગાડિત દ્વારા હાલમાં (૧૯૯૯) 
પ્રકાશિત “અનુઆધુનિક સાહિત્ય સંજ્ઞાકોશ'માં 
8910૦૦૯૫નત્સંજ્ઞાનો અનુવાદ 'ત્રિયાવિવેચન' (પૃ. ૮૮- 
૮૯૦) કરવામાં આવ્યો છે. મારી સમજણ પ્રમાણે 'ત્રિવા' 
શબ્દ સાથે રૂઢ થયેલ હીણપતભરી અર્થચ્છાયાને ધ્યાનમાં 
શખતાં આ અનુવાદ બરાબર નથી. તેને બદલે “ગર્ભાધીન” 
જેવી સંજ્ઞાનો ઉપયોગ થઈ શકે. 

નારીવાદનો આ અદ્યતન તબક્કો જો નારીદેહને 
લીધે નારીને હીન ગણતા ફ્રોઈંડ તથા લેકાનની 
લડડલાપંતા1ડ8ંત થિયરી પર સ્વીકારની મહોર મારતો 
હોય તો આમાં સ્ત્રીનો વિકાસ ક્યાં આવ્યો? આ પ્રશ્ર 
અવારનવાર મને પુછાતો રહ્યો છે. 

આ બાબતની સ્પષ્ટતા પણ અનિવાર્ય છે, કેમ કે 
સહેજ સમજફેરથી ૪01૦તલાપનત અભિગમનું હાદ ચૂકી 
જવાય. આ વિચારધારા સ્ત્રી-પુરૂષના [॥101૦૬ાંત્તા 
ભેદના પાયા પર રચાઈ છે. આટલી બાબત પૂરતું એ 
ફૉઈડ કે લેકાનને સ્વીકારે છે. પરંતુ છાંળત્ટાંત્તા ભેદને 
કારણે, ગર્ભધારણ કરવાની શક્તિને કારણે સ્ત્રી-પુરૂષ 
કરતાં ઊતરતી. છે તેને તે રદિયો, આપે છે. સ્ત્રીશરીરને 
લીધે સ્ત્રીનું લેખન પુરુષ કરત્યં જુદું છે એ વાતને તે 
મહિમા કરે છે. એલેન સીકસ્યૂ તથા ક્રિસ્ટેવા જેવાં 
ટ/૦૯તંઘંત્ડ ગૌરવપૂર્વક પોતાને '010/ાપ॥4કા' 
કહેવડાવે છે. ગયા વર્ષે ૧૯૯૮માં સીડ્સ્યૂએ પોતાની 
ભારતયાત્રા। દરમ્યાન આપેલ વ્યાખ્યાનોમાં સ્ત્રીદેહના 
અનુભવોની તેના લેખન/વિવેચન પર થતી, અસરથી 
માંડીને વાત. કરેલી. 

નારીવાદી અને ગર્ભાધીન અભિગમના ભેદ વિશે. 
ચર્ચા કરતાં કૅરોલિન હેલબ્રને લખ્યું છે : 

“નારીવાદ ઓલ્ડ બાઈબલ જેવો હતો. પુરુષે 
ભૂતકાળમાં કરેલ એક એક પાપને શોધી શોધીને તેના 
માટે તેને શિક્ષા કરવી તે જ આ તબક્કાનું ધ્યેય હતું, 
જ્યારે ગાયનોસેન્ટ્રિક અભિગમ છે ન્યુ ટેસ્ટામેન્ટ સમો. 
ક્ષમા અને કલ્પનાશક્તિના જોરે ગુલામીની ગર્તામાંથી 
લોકોને મુક્ત વિશ્વ તરફ દોરી. જવા તે જ તેનું લક્ષ્ય છે.” 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૨ 


(51301411 81) 

સ્ત્રીદેહધારી મનુષ્યનું લેખન તદ્દન જુદા પ્રકારનું 
હોય છે તે સમજણ પર મંડાયેલ આ વિચારસરણી પુરુષે 
ભૂતકાળમાં ગુજારેલ સિતમોની, ફરિયાદ કરવાનું માંડી 
વાળી, તેમના પર વેર લેવાનું જતું કરી, ડટા(ઝ)/માંથી 
બહાર આવી આત્મસમજણ વિકસાવવા પ્રયત્ન કરે છે. 
સ્ત્રી તથા તેના દ્વારા સ્જત સાહિત્ય હવે તેમના 
અભ્યાસનું કેન્દ્ર છે. અને આમ («પડા તબક્કાની 
11ત1€-ત્લા1લ'લ્તે1૯5૭ડ૭ આ તબક્કામાં વિદાય લે છે. 
અને આ તબક્કો 1708લા1- ત્લા(લા'લ્તં બને છે. 

[7050110વલાવપંકાળ તથા 1]0૦5૪૦૦1૦11તાંડાળ 
અંતર્ગત 'ત્લંણ9800% ૦ વાઈટ ત્ટ'નો ઘણો 
મહિમા થઈ રહ્યો છે ત્યારે આ ત્લૉટઝઉં૦ામાં 
8710૯૯॥પનંત્ડ પણ ભળે છે તેમ કહી શકાય. તેનો 
મિજાજ [2૦૩૫૧૧૦તંલા1૫51/[2૦5૫૬૧૦બા1ંત્ા છે. આ 
ત્ણંલઝપતણંજાનના ભાગરૂપે સ્ત્રીઓની લેખનપરંપરાને 
શોધીને પુનઃસ્થાપિત કરવાનો ઉપક્રમ વૈશ્વિક સ્તરે જોર 
પકડી રહ્યો છે. ભારતના સંદર્ભમાં આ કામ કાલી ફૉર 
વિમેન જેવા પ્રકાશકો તથા સૂઝી. થરો જેવાં સંશોધકોએ 
ઉપાડી લીધું છે. 

છેલ્લા દસકામાં છુ%0૦વ્લાધંટ અભિગમના ઘણા 
પેટાફૉટા પડ્યા છે, જેવા કે શ્વેત અમેરિકન લેખિકા 
એલિસ વૉકરે પ્રારંભેલ “છ ત્વાપંડા1', કરિસ્ટેવા તથા 
સીક્સ્યૂએ પ્રારંભેલ ॥10૯101115 (ગંળાંબ્ટાંત્તાં 
₹0011511), ભારતનાં વંદના શિવા અને તેમનાં જર્મન 
સાથી મારિયા મીસે (તતવ 71૯5) પ્રારંભેલ 
€૯૦લાતાં11511 (૯૦૦૦ટ્ટાંલ્ત્રાં (0111511). આ. બધા 
વિવિધ અભિગમો સ્ત્રી-પુરુષ 10010૪7ના ભેદના 
પાયાના સિદ્ધાંતને સ્વીકારે છે. 

નારીવાદી, (ટળપંત્તાંડા) અભિગમ એટલો બધો 
પત્ત્ાંકધંત છે કે તેને સંપૂર્ણપણે સમજવા માટે ઘણાં 
ઊંડાં ઊતરવું પડે. આવાં ઘણાં ઘણાં વક્તવ્યો અપાય 
ત્યારે કંઈક કર્યાનો. - પામ્યાનો સંતોષ થાય. પણ આવા 
અપરંપાર શેડ્ઝ ધરાવતા નારીવાદો ((ટાળાં॥15015)નું 
મુખ્ય ધ્રુવવાક્ય એક જ છે: નારીનો વ્યક્તિ/મનુષ્ય 
તરીકૅ સ્વીકાર. દેવી કે દાસી નહીં, ફક્ત વ્યક્તિ. તેના 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૩ 





દેહનો આદરપૂર્ણ સ્વીકાર. 


સમાપન : ી 

આ લેખમાં મેં નીચેના મુદ્દાઓની વિગતે 
છણાવટ કરી: 

-શું પ્રતિબદ્ધ સાહિત્ય નિમ્નસ્તરીય સાહિત્ય છે ? 

-નારીવાદર્ની, વ્યાખ્યા 

-નારીવાદનાં મંડાણ, પુરુષે કરેલ પહેલ 

-માર્જિનલ સાહિત્યઃ વિકાસના ત્રણ તબક્કા : 
441પપલ કલ્ઢતાંઈલ ડલતિડિ ટ 

-નારીવાદી। વિચારધારાઃ વિકાસના 
તબક્કા 

-ફેમિનિન તબક્કો (10109૯) 

-ફૅમિનિસ્ટ તબક્કો / ફાયરબ્રાન્ડ ફૈમિનિઝમ 
(૦૦) અને તેમાં બળ પૂરતી અન્ય લા 
113૯0014૯5. 

-કીમેલ / ગાયનોસેન્ટ્રિક (ગર્ભાધીન) તબક્કો 
(ડલંદ્વિપિં11111છ) 

ઉપર જણાવેલ સમગ્ર ચચનિ અંતે હું એ તારણ 
પર આવી છું કે ફેમિનિઝમ વિશેની આડેધડ ઊભી 
થવેલ વિભાવનાઓને બદલવી રહી. “સાત પગલાં 
આકાશમાં' જેવા એકાદ પુસ્તકના વાચનને આધારે 
ગુજરાતી સમાજ માટે, તેમ જ સમગ્ર ભારતીય 
સમાજને માટે અત્યંત મહત્ત્વપૂર્ણ તેવી નારીવાદને 
લગતી વિભાવનાઓ ઘડી ન શકાય. આ લેખ દ્વારા 
મેં શાસ્ત્રપૂત વિભાવનાઓને પ્રસ્તુત કરી છે. મારો આ 
પ્રયાસ ફેમિનિઝમ વિશેની સાચી વિભાવનાઓ 
વાચકોના મનમાં જન્માવે તો મારું આ બોવ્યું/ લખ્યું 
લેખે લાગ્યું ગણાય. 


પાદટીપ : 
(૧) મારા પુસ્તક “નિજી આકાશ' (ગૂર્જર, ૯૮૦માંથી. 
(ર) અરુણા સીતેશ સંપાદિત 1101 1૯50110113 
(35 10/૯5 પછ. 1995)માં ૧૯ સમકાલીન અમેગિકન 
સ્ત્રી વાર્તાકારોની વાર્તાઓ ઉપરાંત તેમના ઇન્ટરવ્યૂ પણ છે. 
૧૯માંથી ૧૫ સ્ત્રીઓએ ઉપર દર્શાવ્યા પ્રમાણે જવાબ 
આપ્યો છે. 


ત્રણ 


બ્ટ્શ 


(૩) કેરોલિન હેલબ્રનના 1110 15 તપ્તાંત 6 
દલાષપોપંકાણ?' (1.010. 1તાાંડાપ 111૫1101, 1997)માં 
નારીવાદી હોવાને કારણે તેમને પડેલ તકલીફોની વાત છે. 
કોલંબિયા યુનિ. (યુ.એસ.)ના અંગ્રેજી વિભાગનાં પ્રો. તથા 
જાણીતાં નારીવાદી લેખિકા હેલબ્રને યુનિ. સત્તાધારીઓની 
રૅજાડથી હારીને ૧૯૯૫માં રાજીનામું આપી દેવું પડેલું. 

(૪) રઘુવીર ચૌધરી, સુનીતા ચૌધરી સંપાદિત 
“નારીચેતનાની નવલિકાઓ' ભગૂર્જર, '૯૮)ની 
પ્રસ્‍તાવનામાંથી. 

(૫) પ્રો. ડેબોરાહ ગોરહામ, અધ્યક્ષ, ઓટાવા યુનિ., 
વિમેન્સ રાઇટિંગ સેન્ટર (કૅનેડા)ના મેં તા. ૨૭ મે ૧૯૯૭ને 
દિવસે કરેલ ઇન્ટર્વ્યમાંથી. 


સંદર્ભ: 
75૯0, ઉં, 112118 (€વં.) “1100 
211121૯ 1/11ધ25 ડિતતં(, 1.013. : 1ર૦પલંવંછુટ, 1989. 
વ€ 3િણ્તપઇ 01, 311101૫0. “5૦૮01 52%” (1949), 


1111. -*તિ111: €'1411, પપ. ૪. : કિતા 1966. 

£01005, ઉલદાતો1. €વંછુલ્તે પછુલ૩ ૦ નિષ્ઝા 
10૯૦ 1ટાળાં1ાંડ1 11 11તાંલ 113 1//011001'5 5ાતાલ્ડ 
1110118101 ”૦1010', 01. 15, 1૫0 6, 1982. 
[1તંત. “4 
103010તંલ 1511, €વતઈંતંછુલ ૨ ૫11, ગિવાપાછુ 
11૦115૯, 1988. 

510194110% 214110. “4 11ભાતાપઇલટ 07 1107 
0૫10. 1ગ1ત્લ૦ા : શિપાલત્ણાંભ0ા 1પ, 2255, 1987, 


“6ત11€011, /01પંત્ક ત 


ગ્ણાા1ાંડા લાળાંતડાાઉ ય તર ર૩૭ 11 
'(ાધંત્તાં ॥તૃપાંત).' 17111 1981. 

545, તલત તલા, “110 1 0ાતોલ 
14તટઠાં1તપ01.' ઇપે,૪. 1410, 1975. 

100૦, 11 છુામાંત. 1૨0011 0? €1૫૦'૩ (2૫8717 
(1929). 1.01. : 11 110૪દ્1'11 11055, 1954. 

૬12:0?્ડિડાંળાપ્ડ (01 11/0ણા' (1930) 11 “1110 
1101141 ઉ(0૫૯૩8011.' 1.૪. : 120111તા૧ત *િ'૯૩5, 1990. 


ત 


એક સો વીસ વરસ પછી 
૧૮૬૫માં 


સરકારી કેળવણીખાતાએ નંદશંકરકૃત “કરણઘેલો' એ પુસ્તકની ત્રીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરવાનું 
ટાળ્યું - એ પુસ્તકને સરકારે પારિતોષિક આપ્યું હોવા છતાં, વાચકો અને વિવેચકોએ. એને વખાણ્યું 
હોવા છતાં, એવાં બીજાં પુસ્તક લખવાની. નંદશંકરને વિનંતી કરી હોવા છતાં. કારણ ? કમિટીના સેક્રેટરી 
મહીપતરામ નીલકંઠનો વાંધો : “કરણઘેલો'માં આવતી. ભૂતપ્રેતની વાત લોકોના વહેમમાં વધારો કરે. 


૧૯૯૫માં 


ગુજરાતી સાહિત્ય અકાદમીએ હ. ભાયાણીકૃત “ગુજરાતી ભાષાનું એતિહાસિક વ્યાકરણ' એ 
પુસ્તકની બીજી આવૃત્તિ પ્રકાશિત કરવા અસમર્થ હોવાનું જણાવ્યું - પુસ્તક અકાદમીએ પોતે જ તૈયાર 
કરાવ્યું હોવા છતાં, પહેલી આવૃત્તિ છ વરસમાં ખપી ગઈ હોવા છતાં, વિવેચકોએ. એ પુસ્તકનું સંદર્ભગ્રંથ 
લેખે મહત્ત્વ પિછાણીને એનો. અંગ્રેજી અનુવાદ તેયાર કરાવવાની ભલામણ કરી હોવા છતાં. કારણ ? 
અકાદમી. પાસે ભંડોળ નથી. એની સમિતિ ઉપર દર્શક, યશવંત શુક્લ, ભોળાભાઈ પટેલ છે. 

હરિવલ્લભ ભાયાણી 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ : ૧૦૪ 





ઉટ્્શ્‌ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





- નિશાચક : અરૂઢ કોટિની કરુણગર્ભ સંવેદનકથા 
શ્રી કિશોર જાદવની પંહેલી લઘુનવલ 'નેશાચકઃ 
ઉ. આ. ૧૯૭૯) પ્રમુખ ધારાની પરંપરાગત સુખપાઠ્ય 

| નવલકથાઓનાં ચિરપરિચિત નાનાવિધ કથાનકોના 
ચટાકેદાર વસ્તુસંભાર અને. કૌતુકમૂલક વસ્તુવિન્યાસના 
કંસબ થકી નિષ્પન્ન થતા કથારસથી . ટેવાયેલા 
વાચકવૃંદને હંફાવે તેવી અરૂઢ કોટિની પ્રયોગાત્મક કૃતિ 


છે. નાના નાના આઠ ખંડકોમાં રચાયેલ આ લઘુનવલનું . 


નાભિકેન્દ્ર છે અનામી કથાનાયકની અસ્તિત્વપરક 
વિફળતાજન્ય વેદના-સંવેદના. કેવળ તર્કબુદ્ધિ્વારા કદાચ 
પામી ન શકાય...એવી આ અરાજકતાભરી ધૂમિલ 
સંવેદનાને યથાર્થ રૂપમાં ઓળખવા-આલેખવા માટે લેખકે 
અજમાવેલી રચનારીતિ-કથનરીતિ પ્રથમ દષ્ટિએ ભાસે 
છે તેટલી સરળ-સુગમ નથી. કથાની ભાવગૃષ્ટિમાં 
પ્રવેશવા માટે 'પશ્ચાદૂભૂ' રૂપે આરંભે મુકાયેલ 
કથાખંડકની અનંગલીલાના કયોલકલ્પિતના આવરણથી 
" આચ્છાદિત આવાસમાં નાયકની આંગળી , પકડીને 
પહોંચવું અનિવાર્ય છે. દૂ 
'-.- આ પી આવાસમાં : નાયકના 
'પદાઘાતથી જાણે જળ હલીને' ચંચળ તરંગવલયો રચે 
છે, તે ક્ષણોમાં તેને પોતાનો. “આદિમ પડછાયો ડોલતો 
સાપોલિયાની જેમ એમાં દોડતો? દેખાય છે. “મકાનનાં 
તિવિધરંગી પ્રતિબિંબો હવે આંદોલિત થઈ' ઊઠે છે અને 
, “પારદર્શક સપાટી નીચે તળિયાની તખ્તીઓ ધ્રૂજતી' 
અનુભવાય છે. આથી “સમતુલા જાળવવા, ખુરસીમાં' તે 
બેસી પડે છે તે વખતે તેની આંખો સામે “કાળા આરસનું 
આવક્ષ' તર્યો કરે છે, “એના તરતા માથાની ચોફેર 
'ઘડિયાળનો, એકધારો! ટિક્‌ ટિક્‌ અવાજ બણબણ્યા કરે 
છે.' બારીની 'ફેઇમ'માં જડાયો હોય એવો કોઈકનો 
“કષ્ઠવતૂ, ચંહેરો' તેના તરફ ચળક ચળક જોયા કરે છે. 
ફ્લૅપડોરના ઊભી લીટીઓવાળા કરકરિયાળા શ્વેત 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯ ૧૦૫ 





આબુ દોલલંપુરા 
હરિકૃષ્ણ સાહક 


કાચની પાછળ કોઈકની છાયાકૃતિ. જણે વજ 
સંબોધતી જણાય છે. પણ તેનો અવાજ સહેજે સંભળાતો 
નથી. છાયાકૃતિમાંથી જાણે “ઓજસ પ્રગટતું' ભાસે છે, 
એથી નાયકને લાગે છે કે એ અનંગલીલા જ હશે. પરંતુ 
પ્રયત્ન કરવા છતાં કશું બોલાતું નથી; “આંખો સામે 
ઝબકારા લેતાં પ્રકાશવર્તુળોના લીધે તેને કશું દેખાતું 
નથી” ને નીચે બંને પગ જાણે જળમાં' ઝબકોળાયેલા, 
તરબોળ. છે. નાયકને એકાએક યાદ આવે છે કે આવી 

જ “કૅબિન'માં તેના સાહેબ બેસતા. આથી “કશુંક બરકવા 


 કરતો' નાયક અકળ એવી કોઈ ઉત્તેજનાને કારણે ઊભો 


થઈ જાય છે. અંનંગલીલાના આવાસમાં છે એવું જ 
રહસ્યમય વાતાવરણ નાયકના સાહેબની કૅબિનમાં પણ 
હોવાનો એહસાસ તેને કથાના અંતતભાગે ફરી એક વાર 
સાતમા ખંડકમાં થાય છે. એ કૅબિનની બરાબર સામેની 
બારીમાંથી, સાહેબની 'અનુપસ્થિતિમાં નાયક બહાર 
ચોગાનમાં નજર નાખે છે, તો ત્યાં આરોહ-અવરોહમાં 
રહીને વાજિત્ર વગાડી રહેલી સ્ત્રીનું કાળા આરંસમાંથી 
કંડારેલું શિલ્પ દેખાય છે. પ્રથમ ખંડક અને સાતમા 


'ખંડકનાં સ્થળવિશેષ, વચ્ચેનું આ પરિવેશગત સામ્ય 


સૂચક છે. . _ 

* પ્રથમ ખંડકમા સ્વપ્નગત અનુભૂતિમાંથી' પઃ પસાર 
થંયા પછી, નાયક _પ્રભાતકાળે અનંગલીલાના ' ઘર 
આગળથી પસાર થાય છે તે વખતે ઘર તો બંધ છે, પણ 
તેના “રહેણાક આગળ સોનચંપાના વૃક્ષ પર, પંખીઓનાં 
જૂથ ગુમસૂમ બેઠો હોય એવાં, પીળચટાં પુષ્પો લાગેલાં' 
છે. એનાં' રૂપ-રંગ- -ગંધની તરલ ગહન સંવેદનાની 
ભંગુરતા અવગત કંરવા માટે નાયકના આ શબ્દો, 
ધ્યાનમાં લેવા જેવા છેઃ “શેરીના નાકે જતાં પૂંઠ ફેરવી 
જોયું તો પેલા લાલ ટપકા પર ઝાંખપનું પોતું ફર્યું હતું 
અને સોનચંપાની, ડાળ પરનાં પીળાં પંખી ઊડી ગયાં 
હતાં.” (પૃ. ૫): _ ટપાંલપેટીનું * લાલ ટપકું ઝાંખુપાંખું જ 


બટ 


દેખાય છે !ટપાલપેટીનું લાલ ટપકું લગભગ અદશ્ય થયા 
પછી, અનંગલીલા સાથે પત્રસેતુ રચાશે કેવી રીતે એ 
કલ્પનાનો વિષય છે. કમસાંગકોલા અને સાહેબના 
પારસ્પરિક સંબધો કેવા હશે, એ સમજવા માટેય સાતમા 
ખંડકમાં નાયકે સાહેબની એ કેબિનની આસપાસના 
પરિવેશનું કરેલું આ સ્વાનુભૂતિમૂલક વર્ણન પણ 
માર્ગદર્શક નીવડે એવું છે: 'રાત પડચે અહીંના 
ચોગાનનો વિસ્તાર ઘન તમિસમાં ભળીને જાણે આવો... 
નગ્ન સ્ત્રીદેહ ધારણ કરી લેતો હોય એમ લાગતું હતું 
ને ચંપાવૃક્ષ પર ગંધનું ટોળું'ગુંજતું એવી. ભ્રમણા જાગતી 
હંતી.' (પૃ. ૭૭). ચંપકવુક્ષ પરનાં પુષ્પની ગંધના ટોળાનું 
પુનરાવર્તન પામીને પ્રતીક બનવા પામતું કલ્પન ભાવકની 
કલ્પનાને અવકાશ આપે તેવું સક્ષમ અને સાંકેતિક છે. 

કથાના પ્રારંભે પ્રથમ ખંડકમાં સૂચવાયું છે તેમ, 
અનંગલીલા નાંધકના પોતાની વિચ્છિન્ન આંતર- 
ચેતનાના ખંડિત અંશોને શોધવા-સાંધવાની મથામણનો, 
અખંડ રૂપમાં પોતાની આદિમ ચેતનાને પારખવા- 
પામવાની આરતનો. સ્વપ્નવત્‌ આવિર્ભાવ છે. બેઉ 
ધપત્રસેતુ' રચીને એકબીજા સુધી પહોંચવા ઝંખે છે, પણ 
તેમ બની શકતું, નથી. અનંગલીલાને મળવા નીકળેલો 
નાયક તેને. ત્યાં જઈ પહોંચ્યો એ. વખતે. તે ઘેર નહોતી, 
એવું સાંભળીને અનંગલીલા, મૂંઝવણ-ગૂંચવણ અનુભવે. 
છે અને “આશ્ચર્યમાં ગરકી' જાય છે! શું બીજી કોઈ 
ભળતી જગ્યાએ આ મહાશય પહોંચી ગયા હશે, કે 
પછી...? એ બધું વાચકે જ કલ્પી લેવાનું રહે છે. 
વિશ્રંભમાં કશુંક અસ્પષ્ટ ગણગણતી અનંગલીલાના 
વદનમંડળ, પર સ્મિતની એક દીપ્તિ ઝગમગી ઊઠે છે, 
પણ ઓજસ્વિતાને કારણે તેની સમીપે હોવા છતાં નાયક 
દૂરતા અનુભવે છે : “માત્ર એક અખૂટ અંતર ઊભું હોય 
એમ મારો દ્વિધામય હાથ અમારી વચ્ચે લટકતો હતો. 
આ હાથમાં ધરી રાખેલા પત્રને સેરવી લેવા અનંગલીલા 
મારી સમીપ ખસકતી આવતી હોય, એવી વાંછના સેવતી. 
હોય એમ લાગ્યું.' (પૃ. ૭). પણ લટકતા દ્વિધામય હાથને 
લંબાવી ઉભય વચ્ચેનું અંત૨ વિદારવામાં નાયક અપાર 
કુષ્ટ અનુભવે છે. અણગમતી. પરિસ્થિતિમાંથી ઊગરવા 
મથતી અનંગલીલા વિદાય થાય છે તે પ્રસંગે “એના 


બ્ટ્શ 





ચહેરા પરનો સૌમ્ય ભાવ, ઝળડતું તેજ એ જાણે મારા 
જ અંશોનું એક પ્રતાપી રૂપ હોય એમ મને. લાગ્યું. પણ 
એ. જ એનું સ્વકીય સ્વરૂપ હોય એવો નિતાંત આભાસ 
રચાતો હત્તો. એના લીધે અમારી વચ્ચે આવું તેજવર્ણું 
દૂરત્વ ખડું થતું હતું. અથવા તો આમ અનુભવાય એવા 
એના સમ્મોહક બળમાં હું ખેંચાતો હતો.' (પૃ. ૮). 
દ્વિધાગ્રસ્ત નાયકની સંકુલ સંદિગ્ધ સંવેદનાને સરલીકૃત 
કરી તેને પ્રણયભાવનાં રંગરોગાન કરવાના પ્રલોભનથી 
લેખક અળગા રહી, પાત્ર સાથેનું કળાગત અંતર જાળવી 
જાણે છે. ધાર્યું હોત તો પ્રણયરસિક વાચકોના લાભાર્થે 
આ અભિજાત પ્રણયીઓના પ્રેમપત્રની એકાદબે 
વાનગીઓ તેઓ સહેલાઈથી પીરસી શક્યા હોત; પણ 
એમ થયું નથી. પ્રથમ ખંડકમાં એટલું જ જાણવા મળે 
છે કે જતનથી. સાચવી. રાખેલા પેલા પત્રોની મંજૂષા 
નાયકને ઘેર ક્યાંક ગેરવલ્લે થઈ ગઈ છે. (એમાં જો 
અનંગલીલા સાથે નાયકની અવારનવાર થતી 
મુલાકાતોમાં બેઉ જણ કામક્રીડામાં રાચતાં હશે એવી 
શંકાગ્રસ્ત ઇર્ષાળુ મનોદશાથી પીડાતી અને આવા 
પ્રસંગોએ ઘરની આસપાસ્ન “ક્યારેક આક્રમક બની. જઈ' 
ચોકીપહેરો ભરતી હોય તેમ ચકરાઈ જતી આંખે 
આંટાફેરા કર્યા કરતી કમસાંગકોલાનું જ કોઈ ગેબી 
કારસ્તાન કારણભૂત હશે તો.... તો એ પત્રમંજૃષા ક્યારેય 
પણ જડશે. નહિ ! કથાના અંત સુધી એ. ખોવાયેલા સુખદ 
સ્વપ્ન સમી પત્રમંજૂષાનો પત્તો મળતો. નથી, એ ઘટના 
સૂચક છે, (એમાં, આ બેઉ પ્રેમી જીવ વચ્ચે કદી પત્રસેતુ 
રચાશે નહિ એવો નકારાત્મક સંકેત સમાયેલો હશે?) 

અનેક પુરુષોનાં પડખાં સેવવામાં પારંગત એવી 
આ કમસાંગકોલા નાયકની ઘરવાળી બની જાય અને 
સ્વપ્નસુંદરી અનંગલીલા 'પશ્ચાદૂભૂ'માં જ કાયમ માટે 
રહી જાય, એ એકબીજાને માટે નિર્માયાં હોય એવાં પ્રેમી 
હૈયાં વચ્ચે સેતુબંધ રચાય જ નહિ, એવા ઘટનાક્રમને 
આપણે વિધિની વક્રતા કહીશું? પરણ્યા પહેલાં જ 
રતિક્રીડાનાં અવનવાં આસન શીખી ગયેલી (અને એવાં 
રસિક કામાસન લગ્ન પછી નાયકનેય શીખવી જાણે. 
એવી) કમસાંગકોલાના મોહપાશમાં નાયક હાથે કરીને 
ફસાય, ને પરણ્યા પછી પહેલા જ દિવસથી પસ્તાયા કરે, 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૬ 


એન્પ્ર પેલા સાહેબ સાથે એ જ ઘરમાં કામક્રીડા આદરતાં 
સહેજે અચકાય નહિ એવી કમસાંગકોલા સાથે નાયક 
ઘરસંસાર નિભાવ્યે જાય, એ ઘટમાળને આપણે 
પરિસ્થિતિની વક્રતા ગણીશું કે નાયકની વિવશતા ? લગ્ન 
પૂર્વે જ ઘણાબધા યારો સાથેની વ્યભિચારલીલાને કારણે 
ગવાઈ-વગોવાઈ ચૂકેલી આ ઊખડેલ-રખડેલ કન્યકા 
સાથેનો અવૈધ જાતીય સંબંધ નાયકને લગ્નની દિશામાં 
દોરી જાય છે; પણ આ બે “ખચબ' જણ એટલી હદે 
ધાર્મિક દષ્ટિએ અપાત્ર ઠરેલાં છે કે ખ્રિસ્તી દેવળમાં લગ્ન 
અંગે તેમનો “સોગંદવિધિ થવા ન પામ્યો.' લગ્ન નિમિત્તે 
યોજાયેલ મહેફિલનું બસૂરું વાતાવરણ, પતશળાં પર તૂટી 
પડતી મહેમાનોની પંગતમાં મૂંગામૂંગા ગળચી રહેલા 
“સાહેબ'ના વર્તનની અભદ્રતા, બહાર કોઈના વાડામાં 
રમખાણે ચડેલાં ભૂંડની ચિચિયારીઓ, નવવધૂના દાઝેલા 
એક પગમાં એ જ ટાણે ઊપડેલો તાડો અને નાયકે 
પોતાના નિકટના સમોવડિયા સાથીદારને આ શુભ 
અવસરે જણાવી દીધેલો અડગ નિર્ણય - “તેને હું ખદેડી 
મૃકીશ. હગ્ામજાદી ચંડ'- - આ નતવદંપતીના 
લગ્નસંસારના નાટકની નાન્દીની ગરજ સારે છે. બીજા 
દિવસના મંગળમય પ્રભાતે ભરપૂર ઢીંચીને આવેલા 
નવવધૂના પિતાશ્રી જમાઈરાજ પર દાંત કકડાવીને 
ઝંઝાવાતની જેમ ત્રાટકે છે, એલકેલ શબ્દફૂલડાં વેરીને 
ઘૂરકતી આંખે તરાપ મારવાનો પેંતરો ઘડે છે, તે પ્રસંગે 
તેમની વચ્ચે વિષ્ટિકારની ભૂમિકા ભજવી રહેલી નવવધૂ 
નાયકને ભિડાવે છે : “તું ટેઢા મનનો... તાગ ઠીબા જેવું 
કાળોતરું તારું મન... તે જબરદસ્તીથી મને ઘરમાં વાલી... 
તું માચ પિતાજીની માકી માગ... તું અબઘડીમાં દેવળમાં 
જા... તારું મન સાફ કર...' અને પતિદેવ પણ રોકડું 
પરખાવે છેઃ જવળમાં જવું અને વેશ્યાકર્મ કરવું તારી 
સાથે, એમાં કશો કર્ક હું જોતો નથી. તે ધન્ય પળે 
ગૃહલક્ષ્મી તેમના “શેતાન” ભરથારને જાણે શુભ કામના 
પાઠવે છેઃ “ તારું ધનોતપનોત જશે.' આ વાગ્યુદ્રથી 
અદકેડું શૂરાતન ચડ્યું હોય તેમ, આ. વીફરેલી વનિતા 
બારણાં ભીડી અંદર ભરાઈને વરવખરી તોડી કોડી 
રણચંડીનું રૂપ ધરે છે. એ જોઈને “જર બીધેલી' તેની 
પિત્રાઈ બહેન લાનુલા “મંદમંદ મરકલાં' વેરે છે ત્યારે 


ઓક્યેબર ૧૯૯૯: ૧૦૭ 





સહેજ કૉમિક શ્લિફ' અનુભવાય છે ! 

પ્રથમ પુરુષ એકવચનમાં નાયકની કેક્યિતરૃષે 
રચાયેલી આ લઘુનવલમાં કથનકેન્દ્રની તિષયવસ્તૃને 
અનુરૂપ પસંદગીમાં, અને કેન્દ્રસ્થ ચરિત્રની બહિર્ગત 
પરિસ્થિતિ તેમ જ તેની મનઃસ્થિત્તિઓની અભિવ્યક્તિમાં, 
લેખકની કળાકીય સૂઝ તથા કલ્યકતાનો અંદાજ મળી રહે 
છે. વ્યવવહારજીવનમાં પાપ-પુણ્ય કે નીતિ-અનીતિ જેવાં 
ધાર્મિક-ૈતિક મૂલ્યોથી પર એવા નાયકની દષ્ટિએ તો 
ધર્મ-સંપ્રદાયના વિધિનિયેધ, દેવળ-દેવમંદિરના 
ક્રિયાકાંડ અને ઈશ્વરનું હોવું - ન હોવું અર્થહીન છે. પણ 
કમસાંગકોલા ધાર્મિક વિધિવિધાનનાં વળગણથી સ્રાવ 
મુક્ત નથી. તેનો પ્રસતાવ એવો છે કે, પિતાનું શિચ્છત્ર 
પરિણીત ગૃહસ્થ માટે અનિવાર્ય હોવાથી નબાપો નાયક 
પિતાત્રહણવિધિથી કોઈને પિતાપદે સ્થાયે તે હિતાવહ છે. 
નાયક સૂચવે છે કે “માર સાહેબને જ' પિતાપદે સ્થાપીએ 
એ ઉચિત લેખાશે. આ સૂચન પાછળ રહેલો તેનો છૂપો 
આશય કમસાંગકોલા પામી જાય છે. “સાહેબ' પિતા બને 
તો પોતાની એક સમયની રખાત સમી કમસાંગકોલા સાકે 
એમણે પિતાની રીતે ભાતે ધર્મસમાજની પ્રસ્‍થાપિત 
આચારસંહિતા મુજબ આમન્ય! જાળવીને જ તતંવું પડે! 
પોતાના સાઢેબને “બાપ' બનાવવાના અને એ રતે એમને 
આ પૂર્વજીવનની “રખાત” સાથે બાપની જેમ વર્તવાની 
ફરજ પડે એવી સ્થિતિમાં બેઉને મૂકવાના! ઇરાદાને પારખી 
ગયેલી કમસાંગકોલા જાણે પોત્ધની પવિત્રતા-નિર્દોપિતા 
પુર્વા કરવા માગતી હોય તેમ, સાહેબને અબઘડી 
બોલાવી લાવવાની તત્પરતા દેખાડે છે. નાયક અ 
“ફરરદી'ના સ્વેચ્છાચાર-સ્વચ્છંદને નાથવાની તક ઝડપી 
સાહેબને બોલાવી લાવવા તત્કાળ ઊપે છે. તેની આ 
પ્રવૃત્તિમાં વસ્તુતઃ પરપીડન - આત્મપીડનની વૃત્તિ જ 
કારણભૂત છે : “માગ ખરેખર અંતરથી નહિ બલકે મારી 
કોઈ કુટ્લિ યા ટવેષાવેશી લાગણીના જોરે, કમસાંગકૌલાને 
ને સાથે માચ ખુદના મનને હરદમ પી.ડા પહોંચાડવા, 
વ્યથિત કરવા હું ઉપદ્રવ કરવા ધારતો હતો.' (પૂ. ર૨). 
પણ દ્વિધાગ્રસ્ત મનોદશામાં એ અધવચાળેથી જ યાછો 
ઘેર આવે છે, અને જુએ છે તો...“ઓચિંતાં રસોડાનાં 
બારણાં ધડાધડ ઊઘડી ગયાં. હું દિગ્મૂઢ બની ખોડાઈ 


બ્ટ્શ 


રૂઢ 


ગ્યો. લેવાઈ ગયેલા ચહેરે વિકળ દશામાં મારા સાહેબ 
ઊંધમૂંધ ત્યાંથી ભાગ્યા... એમના સમાગમમાં ખલેલ 
પડ્યું હતું કે પછી ધોળા દિવસના તાપનું ધણ મેં રસ્તા 
પર ભાળેલું તેથી આવો આભાસ થયો હશે. અંદર મૂડા 
પર કમસાંગકોલા અર્ધ અંધારામાં જડવત્‌ શી બેટી હતી. 
એનાં જાડા થરવાળાં બેવડ પોપચાં પર જાણે મધનનો 
મેદ જામ્યો હત્તો ને હિંસ નજરે સામે અવકાશમાં એ. 
નિષ્પલક તાકી રહી હતી. અંદર ઓરડામાં ગયો તો 
ખૂણામાં લપાઈ જઈને લાનુલા મોં સંતાડી, ચઢી આવેલી 
વે'ળમાં [ખિલખિલ હસ્યા કરતી હતી...' (પૂ. રર-૨૩). 
જૂની રંગભૂમિની કોઈ નાટકમંડળીના ખેલનું સ્મરણ કરાવે 
તેવું આ દશ્ય લાનુલાની જેમ આપણને રમૂજ પૂરી પાડે 
એવું, મનોરંજક છે! 
નાયકની આ બિનધાસ્ત હવસખોર ઓરત 
તરફની. નફરત-સૂગ-ચીડ તેની વાણી-વર્તણૂકમાં અછતી 
રહેતી નથી. ઉપર્યુક્ત ઘટનાના આઘાતે કિંકર્તવ્યમૂઢ બની 
ગમગીનીમાંથી છૂટવા-છટકવા, એ. વરવી વાસ્તવિકતાને 
વિસારે પાડવા ખૂબ ઢીચે છે; જૂઠાં પડી રહેલાં અંગની 
ચેતના ટકાવી રાખવા મરણિયા પ્રયત્ન કરે છે; બાથરૂમમાં 
શરીર પર ધડધાડિયો કરી હળવાશ અનુભવે છે. પછી 
શયનખંડમાં જઈને તેણે “જોયું તો પથારીમાં 
કમસાંગકોલા મગતી થઈને તોસ્તાન પડી હતી - કોઈ 
સહસપગું પ્રાણી મારા સન્નદ્ધ અવયવો પર ચહતું મેં દીઠું, 
મારા ખંડિત પડછાયાઓ. હશે ? એના મુશ્કેટાટ બાંધેલા 
વાળ, ગળા પરનો. કાંઠલો, ચત્તું ભોડું, ઢીંચણેથી વળીને 
ખડા રહેલા બે પગના ઢેકા, લૂગડું ખસી જવાથી ઉઘાડી 
પડેલી માંસલ ગૌરવર્ણ સાથળોની વચ્ચેની કરાડ, છાતી 
પર લટી પડેલાં ભર્યાભાદર્યા સ્તનમંડળ...' નાયક 
અંધકારમાં પશુ કોઈ શિકાર પર ત્રાટકે એમ, તેના પર 
લપકે છે તે ઘડીએ. કમસાંગકોલા “છટ્્‌' ફુત્કાર કરી આ 
“તકટા' ધણીને ધુતકારી કાઢે છે. અવમાનનાથી ઘવાયેલા 
અહમ્‌થી પીડાતો. નાયક પથારી બદલીને સૂઈ જાય છે. 
ત્યારબાદ “આસ્તે આસ્તે આખું તન ઢીલું થઈ જતાં, 
ક્યાંક સાંકડું બારું શોધીને, મારામાંથી એક કરચલો 
બહાર નીકળીને લસર્યો ને ભોંયભેગો ઊંડાણમાં 
ઊતર્યો... (પૃ. ૨૫). શરીરમાં જાણે કોઈ આસુરી 


ઉટ્ટર્‌ 





શક્તિના સંચારથી ઉત્તેજના વ્યાપી ગઈ હોય તેમ 
સ્વપ્નસ્થ નાયક કમસાંગકોલાને મકાનની કમાને બાંધેલા 
દોરડાના ગાળિયામાં ગળાફાંસો દે છે; તેના. શબના 
મોમાંથી બહાર લબડતી જીભ અને આંખોની 
બખોલોમાંથી નીકળી આવેલા નિર્જીવ તગતગતા ડોળાથી 
ખડું થતું જૂગુપ્સાભર્યું દશ્ય ભયગ્રસ્ત મનોદશામાં પણ 
ફરી ફરી જોવામાં રારો છે... પણ તેને “એકાએક થયું, 
મારી દષ્ટિ સામે મારા ખુદના જ બે પગ ઝૂલતા હતા 
ને ઘોઘરો ફાડીને હું ઘાંઘરવા મથ્યો, પણ જીવ તાળવે 
ચોંટીને વલખતો હતતો.' (પૃ. ૨૮). આ સ્વપ્નદશ્યમાં 
નાયક જારકર્મા પત્નીની હત્યા કરવા જતાં જાણે પંડની 
જ હત્યા કરી નાખે છે! પરસ્પરવિરોધી વૃત્તિઓ અને 
અવચેતન ચિત્તમાં ઊંડે ઊંડે છુપાઈ રહેલી સુષુપ્ત સંકુલ 
સંવેદનાઓને મનોવૈજ્ઞાનિક ભૂમિકાએ. રૂપબદ્ધ ડરવાની 
લેખકની સૂઝ-શક્તિ ધ્યાનાર્હ છે. 

કમસાંગકોલાની હત્યા - પોતાની જ હત્યાના 
પયાયિરૂપ હત્યા - અંગેનું આ દુઃસ્વપ્ન “કોઈ લેણદારની 
જેમ દરવાજા ઠકઠકાવતું આંતરે આંતરે' નાયકને પીડયા 
કરે છે. આવી મનોદશાથી ત્રસ્ત નાયક નવવધૂ સાથે તેની 
પિતરાઈ બહેનને ઘેર પધારે છે તે પ્રસંગે એ સાઢુભાઈ 
- “બેઠી દડીનો લઠંગો, અલમસ્ત આદમી' નજીવા 
કામનાં બહાને “આંખના છબકારા મારતો' તેની આ 
નવોઢા સાળીની આસપાસ આંટાફેરા કરે છે અને તક 
મળે તો. કમસાંગકોલા પણ જીજાજી સામે આંખોનું ત્રાટક 
રચવા અતિ આતુર છે, તે જોઈ નાયક ગૂંગળામણ 
અનુભવે છે. ત્યાંથી પાછા ફરતાં માર્ગમાં એક લશ્કરી 
વાનમાંના સિપાઈઓ આ છેલછોગાળી ઓરતને જોઈ 
સીટીઓ લગાવી કિકિયારીઓ કરે છે ત્યારે પણ 
કમસાંગકોલા પોરસાઈ ઊઠે છે! નાયકને જાણે 
રીઝવવાના હેતુસર તે, પોતાના પૂર્વજીવનના યાર-અર્થાત્‌ 
પેલા કમાન્ડરના ઓર્ડરલીના આકસ્મિક મૃત્યુના પોતે 
ઉપજાવી કાઢેલા સમાચાર સંભળાવે છે અને એ રીતે 
તેની સાથે માણેલા સહચારનાં મધુર સ્મરણ તાજાં 
કરવામાં રાચે છે. તેની ધારણા કદાચ એવી. હશે કે આ 
“સુખદ' સમાચાર જાણીને હવે પતિદેવ રાહત 
અનુભવશે! પણ વસ્તુતઃ તેની. આ ચતુરાઈભરી ચેષ્ટાનું 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૮ 


પરિણામ ધાર્યા કરતાં ઊલટું જ આવે છે. નાયકની 
ભીતરમાં “હવડ વાવમાં ૬ફડાટા મારતા ચામાચીડિયાની 
જેમ પેલું દુઃસ્વપ્ન છટપટતું મનના ખૂણેખાંચરે ચકરાવા 
મારતું' જ રહે છે. બીજા એક સંબંધીને ત્યાં યોજાયેલ 
' પાર્ટીમાં પણ આલતુફાલતુ મજનુઓ તરફ સ્મિત વેરી 
ક્યાંક “તારા-મૈત્રક સાધતી' આ નવવધૂની નિર્લજ્જતા 
અને નફટાઈભરી ચેષ્ટાઓથી વાજ આવી ગયેલો નાયક 
અકળાઈને ત્યાંથી અધવચાળે એકલો ભાગી છૂટે છે. ઘેર 
પાછો ફર્યા પછી તે આવી સ્વચ્છંદી વર્તણૂક બદલ પત્નીને 
ટોકે છે, પણ. તેને ગૃહલક્ષ્મી પ્રતિઆક્ષેપના શસ્ત્રથી મા'ત 
કરે છેઃ “તું અદેખાઈથી ખદબદે છે. મત્સરનો કીડો... 
તે જારકર્મ કર્યા છે ને તું બદીથી ભરેલો છે...' (પૃ. ૪૧) 
અને સમયસૂચકતા વાપરી ભડોભડ બારણાં ભીડી 
ઓરડામાં ભરાઈ, આ્કંદ આદરે છે ! અવર્ણનીય એવી 
દાંપત્યજીવનની આ વરવી વાસ્તવિકતા આલેખવા, 
માણસ નામના પ્રાણીની હિંસતા - હીનતાને સૂચવવા, 
ત્રીજા ખંડકના અંતભાગે યોજાયેલ કોઈ કાળોતરા 
માદાપશુનું કલ્પન વ્યંજનાગર્ભ છે. 

આ કપોલડલ્પિતની ભૂમિકાએ આલેખાવેલા 
દશ્યમાં પેલા હવામાં માથું ઉગામી વીંઝતા, મારકણા 
ડોળા આડાઅવળા ફેરવી રહેલા માદાપશુની કાળી 
ચામડી પર ગમાણમાંથી ચળાઈને આવતા તેજને લીધે 
“ચાંદનીનાં ચાઠાં' ઊપસી આવે છે. આ ચાંદનીનો એક 
લંબચોરસ ટુકડો સંદર્ભભેદે, આપણને જ્યાં લાનુલા સાથે 
અત્િથિખંડમાં અજવાળી રાતે નાયકે સંભોગસમાધિના 
પ્રસંગે આનંદની પરિતૃપ્તિ અનુભવેલી એ સ્થળે લાવી 
મૂકે છે. નાયકની એક બાજુએ. છે જેના પંજામાંથી છટકી 
ન શકાય એવું એક સહસપગું માદાપ્રાણી અને બીજી 
તરફ છે સ્વપ્નલોકમાંથી સૃષ્ટિ ૫ર ભૂલી પડી હોય એવી 
લાનુલા... “એનાં લાલાયિત ઓષ્ઠદલની સુંવાળી 
આર્દ્રતા... સ્તનોના હૂંફાળા મસૃણ ઢૂવા, ફાલેલા નિતંબની 
પુષ્ટતા, મરોડ લઈને ઝૂર થતી એની તંગ, લચલચ કાયા, 
પ્રચંડ આવેગનાં આવર્તનો... (એની) જાણે ફૂલની 
પાંદડીઓનો કુમાશભયો સ્પર્શ... એના અરફુટ અવાજની 
ત્રકજુતાનો સ્પર્શ... ઓરડામાં વર્ચસ્વ જમાવી બેઠેલો 
ચાંદનીનો ટુકડો... ચાંદનીનું ધવલ બિંબ અમારા દેહને 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૦૯ 





ભેદીને અંદર ઊતરતું, ક્યાંક ઊંડે ને ઊંડે ગર્તી રહ્યું હોય 
એમ લાગ્યું...' (પૃ. ૫૬-૫૭). અભિચાર અને વ્યભિચાર 
વચ્ચેની નાજૂક ભેદરેખાને, મારકણા માદાપશુ અને 
કામણગારી કામિની વરચેની સૂક્મ ભેદરેખાને 
સંનિધીકરણની પ્રયુક્તિના વિનિયોગ થકી ઉપસાવી 


આપવાની લેખકની પરિવેશનિર્માણકળા અર્ત્યત 
નોંધપાત્ર છે. 
મનોવાસ્તવલક્ષી નવલમાં આવશ્યક એવી 


ચૈતસિક આબોહવાનું નિર્માણ કરી માનવીના અવચેતન 
ચિત્તની સંકુલ સૂક્ષ્મ સંવેદનાઓ તથા તરલ છટકણી 
વૃત્તિઓની છવ્મલીલાને કપોલકલ્પનાની ભૂમિકાએ 
રૂપાવિત કરવાની લેખકની ત્રેવડ અને કલ્પક્તા વિશેષ 
કરીને સ્વપ્નદશ્યોના આયોજન તેમ જ આલેખનમાં તરી 
આવે છે. કમસાંગકોલાની સાથે નાયક ટ્રેનમાં પ્રવાસે 
નીકળે છે તે પ્રસંગે “છેલબટાઉ નારને દીપે એવી એક 
લીલી પામરી' એ સ્થૂળકાય ઠીંગણી સ્ત્રીએ એ. રીતે 
સજેલી છે કે “એના શરીર સાથે મેળ નહિ ખાતો એનો 
મોટો ભારેખમ ચહેરો' વિશેષ કઢંગો કદરૂપો ભાસે છે... 
સાંધ્ય તેજમાં દ્રેન વળાંક લેતી ક્યાંક અંતરલમાં 
ઊતરતી હોય એમ' વેરાન મુલકમાં પ્રવેશે છે ત્યારે ટ્રેનમાં 
બીજા કોઈ “ઉતારુનું ચિહ્મ સરખું જણાતું નથી...' એક 
ડબ્બાના વચલા બંધ દરવાજા આગળ જડાઈને ઊભેલો 
નાયક કાચબારીમાંથી અંદર નજર નાખે છે તે વખતે એક 
પડછંદ સિપાહી નગ્નાવસ્થામાં 'ધૂંધળાશ પડતા સોફા 
પર પડેલો છે અને “..નિર્વસ્ત્ર મદમાતી થઈ પેલાને ગેલ 
કરતી...' લળીને તેની છાતી પર કમસાંગકોલા કામાતુર 
દશામાં ઢળી પડી છે. અગાઉ પણ જેની સાથે તેણે 
અવનવાં કામાસનની મુદ્રાઓમાં સંભોગસુખ માણ્યું હતું 
એ જ આ સિપાહી છે ? એ એકાએક ચોંકી ઊઠીને ડગલો 
પહેરવા માંડે છે ત્યારે સાવ પાસેથી જોતાં નાયકને સહસા 
આંચકો-આઘાત લાગે છે. કારણ? આ તો પોતાનો 
સાહેબ જ, જૂનો ને જાણીતો છૂપો રુસ્તમ છે! આ 
સ્વપ્નગત સંવેદનાથી અસ્વસ્થ બનેલો નાયક પત્ની સાથે 
ક્જિયાના પ્રસંગે સાહેબની સુફિયાણી સલાહ અને 
દરમિયાનગીરીથી ઉશ્કેરાઈને પત્નીને સંભળાવે છે કે “એ 
તારા બાપ પાછળ જા. નીકળ અહીંથી*... (પૃ. ૭૧). આ 


હટ 


કજિયાના સમાધાન પછીની. રાતે અતિથિખંડમાં લાનુલા 
સાથે સંભોગસમાધિની ફળશ્રુતિ રૂપે નાયકની. 'શિરએ. 
શિરામાં જાણે છિન્નતાનું વાદળ' વીખરાતું જાય છે, તેને 
પ્રતીતિ થાય છે કે “કશું જ બદલાયું નથી.” મોડી રાતે 
ચોંકીને જાગી ગયેલો નાયક જુએ છે, તો... “હરત ગતિએ 
ખસતો ચાંદનીનો લંબચોરસ ટુકડો અમારી પથારી વચ્રે 
આવી, ખળાયો હતો. - અમારી, આંખોને ઝંખવી નાખત્તો 
ચાંદનીનો લંબચોરસ ટુકડો.' (પૃ. ૮૦), બેઉ એવી 
મનોભૂમિકાએ પરસ્પર એકતા અનુભવે છે કે લાનુલાને 
પણ હવે. મોતનો ડર સ્પર્શી શકે તેમ નથી. સ્વપ્નજગત 
અને વ્વહારજગતનાં આ બે સંભોગચિત્રોનું કળાત્મક 
સંનિધીકરણ - ]૫» [૦૦૩8 ભા - લેખકની કળાકીય 
સજજતાનું ઘોતક છે. 

દીદી તત્કાળ પૂરતી તો. લાનુલાના નાયક સાથેના 
દેહસંબંધ અંગે ચુપકીદીપૂર્વક આંખ આડા કાન કરે છે, 
પણ લાનુલાએ તેયાર કરેલી મેખલાની કળા-કારીગરીને 
નાયક મુક્ત કંઠે વખાણે છે તે પ્રસંગે પતિ સાથે ઝઘડી 
પડે છે. 'વ્ડાલેશરી' સાહેબ સાથેની તેની છાનીછપની 
કામલીલાઓ. વિશે પતિ. આંગળી ચીંધે છે ત્યારે એ 
“લબાડ' ધણીના મોં પર થૂંકવાની હદે જાય છે. આ દુઃસહ 
અવહેલનાથી ઇંછેડાયેલો નાયક “સૂગના ઉબાળમાં' 
તુચ્છકારપૂર્વક કટારનો, ઘા ઝીંકે છે, પણ ઘા ચૂકી જાય 
છે. પછી જે દંગલ જામે છે એમાં કમસાંગકોલાનાં મા- 
બાપ વગેરેના હુમલામાં કુટાઈ-ઘવાઈને બેભાન બની 
જાય છે; પરંતુ કળ વળતાં. વળી પાછું તેમની વચ્ચે અજોડ 
વાગ્યુદ્ધ જામે છે. નાયકની એ સમયની મનઃસ્થિતિનું 
કાર્યસાધક કલ્પનોના વિનિયોગથી થયેલું આલેખન 
કલ્પકતાસભર અને પ્રભાવક છે : “...મારા માથામાં જાણે 
ઘણ ઠોકાતા હોય એમ ચિરાડા પડતા હતા. શરીર 
વચ્ચેથી રેલના બે લીસ્સા પાટાઓ, દોડ્યે જતા હતા. તેના 
પર થઈને ધ્વંસીલા વેગે એક ટ્રેન ભીષણ અવાજ કરતી 
ચૂરમાર ધસમસ્વે જતી હોય એમ હું કિકિયારી પાડવા 
મથ્યો, અસંખ્ય અવાજોનું ઘમસાણ મચી ઊઠ્યું, ઉપર 
અવકાશપટમાં જાણે ધુમ્મસના ખાંચાખાંચાળા ગઢ 
નાસતા જતાં હતા...' એ. પળોમાં ફાટેલા અવાજે નાયકના 
મુખેથી નીકળી. પડેલા શબ્દો “ધોળું ધુમ્મસ'... છેલ્લા 


ઉટ્શ 





સ્વપ્નદશ્યમાં ટ્રેનની ચોતરફ વીંટળાઈ વળેલા ધોળા 
ધુમ્મસના પડળથી રચાયેલા સ્વપ્નગત ચૈતસિક 
પરિવેશની. ભયાવહ ભીસને સંકેતે છે. (પુ. ૯૦). 

એ સાંજે બહાર કશોક ખખડાટ થતાં ખોલી 
નાખેલી “બારીએ ઝૂલતા પર્દાના શણગારમાં, 
શાલવૃક્ષોની હેઠળ નીલરંગી હોડીઓ' તરલ ગતિએ 
તરતી દેખાય છે; નાયકને શયનખંડમાં નવા પોષાકમાં 
સજ્જ થઈ સૂતેલી કમસાંગકોલા 'ખરેખર અપૂર્વ, 
સૌંદર્યલસિત' ભાસે છે. પણ પછી એનો 'પુલકિત 
કાંતિવર્ણો લાગતો ચહેરો' વેદનાગ્રસ્ત થતો વિકૃત બની 
જાય છે. “નીંગળતા લોહીમાં મેખલાની ફૂલભાત 
ખરડાઈને પથારી રતાશથી' ભીંજાઈ જાય છે... અને 
સૂર્યાસ્ત પછી “અંધારાં ઊતરતાં તો. મકાન ફરતે ચોપગું 
તેજ ખાબક્યું ને બારી-સોંસરવો, તેની પાછળ...' નાયક 
કૂદી પડે છે, કમસાંગકોલાની અને વિશેષતઃ કથનાયકની 
અંતર્ગત જીવનકારુણીને સૂચવત્તા આ પ્રતીકાત્મક 
પરિવેશનિર્માણમાં 'નિશાચક્'ના સર્જકની * 
અભિવ્યક્તિગત સભાનતા અને સજ્જતાની હૃદ્ય પ્રતીતિ 
મળી રહે છે. 

બાબુ દાવલપુર। 

[કથાત્રયી: લે. કિશોર જાદવ, પાર્શ્ પ્રકાશન, અમદાવાદ, 
કિં, રૂ. ૧રપ, પ્ર. આ. ૧૯૯૮] 

ન્ડ 


સુગંધિત પવનઃ લહેરખી નહીં, સુસવાટો 

એડવીસ વાર્તાના આ સંગ્રહમાં એક સિવાયની 
એટલે કે વીસ વાર્તાઓ તો ૧૯૯૭ના એક વર્ષમાં જ લખાઈ 
છે ને પ્રગટ થઈ છે. એક જ વર્ષમાં કોઈ વાર્તાકાર વીસ 
વાર્તાઓ લખે તો સ્વાભાવિક છે કે “નવનીત સમર્પણ'ના 
સહતંત્રી દીપકભાઈ દોશીની માફક કોઈને પણ લાગે કે 
“લેખક ઉપર કશી કૃપા વરસી રહી છે.' આ કૃપા કેવી વરસી 
છે તે જોવાનો આ ઉપક્રમ છે. 

પ્રસ્તાવનામાં વાર્તાકાર શ્રી પ્રવીણસિંહ ચાવડા 
જણાવે છે કે “ઇચ્છા કરીને લખી શકાતું નથી, એટલે 
હું ફરીથી લખતો થયો એનાં કારણો તો રહસ્યનાં 
આવરણ નીચે જ રહેશે...' આવા રહસ્યના આવરણમાંથી 
ઊતરી આવેલી વાર્તાઓ આપણા વાર્તારસિક વાચકનું 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૦ 


અને સુજ્ઞ ભાવકોનું પણ ધ્યાન ખેંચતી રહી છે એટલું 
આરંભે જ નોંધવું રહ્યું. આ વાર્તાઓ પૈકી કઈ વાર્તા કયા 
* સામવિકમાં પ્રગટ થઈ છે તેની વિગત જો લેખકે આપી 
હોત તો તેમના વાચકવર્ગનોયવે ખ્યાલ આવી રહેત; પરંતુ 
લેખકનો એક નોંધપાત્ર વાર્તાકાર તરીકે સ્વીકાર થયો 
છે તે એક હકીકત છે. 

આ વાર્તાઓમાં સહુપ્રધમ ધ્યાન ખેંચે છે લેખકે 
નિપજાવેલી ને પ્રયોજેલી ભાષા અને વાર્તાઓનો રચના- 
પ્રપંચ. ઘણે ભાગે સર્વજ્ઞના કથનકેન્દ્રથી કહેવાતી હોય 
તેવી રીતિએ અને ભાષાને સહેજ પણ “સાહિત્યિક ન 
બનવા દેવાના સંકલ્યથી લેખક વાર્ત માંડે છે. લેખકને 
પોતાને જેનો પરિચય છે અને જે આત્મસાત્‌ છે તેવી 
મધ્યમવર્ગની સૃષ્ટિની અ વાત ઓ છે. અહીં કોઈ વર્ગ- 
સભાનતા કૅ વર્ણ-સભાનતા ધારક કે પ્રેરક બળ બનતાં 
નથી; અને લેખકે સંવાદોમાં ખપ પૂરતી પાત્રોચિત ભાયા 
સક્ષમ રીતે પ્રયોજવા સિવાય આગ્રહપૂર્વક બોલી કે 
રૂઢિપ્રયોગો-કહેવતો પ્રયોજતાનુંયે ટાળ્યું છે. આથી અહીં 
એક સાહજિકતા ને પ્રતીતિકરતા અનુભવાય છે. જે બીજી 
બાબત ધ્યાન ખેંચે છે તે તિષય-વસ્તુની મર્યાદા છતાં 
માનવીય સંબંધોની સંકુલતાનું ઝીણું નિરીક્ષણ અને 
નિરૂપણ અને ઠેરઠેર આવતાં વિલક્ષણ અને આગવાં 
હાસ્ય-વિનોદનાં સ્થાનો. 

અમદાવાદની, નદીની પશ્ચિમે આવેલી એક 
સોસાયટીમાં રહેતો સનાતન તેના કંઈક આળસુ અને 
મોડા ઊઠવાની ટેવવાળા દીકરા અભિજિતને કહે છે : 
“વહેલા ઊઠો, વહેલા ઊઠો, નહિ તો ભીખ માગશો.' પણ 
બને છે એવું કે પડોશમાં રહેતી ચારૃ અને અભિજિત 
પરણી જવાનાં છે એવું માની બેઠેલ માતાપિતાને અચાનક 
જાણવા મળે છે કે ચારના તો બીજે ચાંલ્લા થવાના છે. 
પોતાના-અસ્તબસ્ત રૃમમાં ઊંઘતા દીકચ પાસે માતા- 
પિતા જાય છે. આ બધું જાણશે ત્યારે અભિજિતને કેવો 
આઘાત લાગશે તેની ચિંતા કરતાં જાય છે. અને 
“અભિજિત નાનો હતો. ત્યારે પારણા ઉપર ઝૂકતાં તેમ” 
બંને એક સાથે પથારી ઉપર ઝૂકે છે અને બંનેના મોંમાંથી 
લગભગ સાથે જ શબ્દો નીકળે છે, “ઊઠો, બેટા અભુ...” 
અહીં ફરીવાર જન્મ થાય છે પુત્રનો નહીં, માતાપિતાનો. 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯? ૧૧૧ 





આ સમગ્ર કથામાં સોસાયટીના રહીશોના આંતર-સંબંધો, 
તેમનાં વાણી- થવહાર અને ભાષ્ધ ઠ્વાસ જ પ્રગટ થતાં 
સ્ત્રી-પુરુષોનાં અલગ વ્યક્તિત્વ બઇું ખૂબ આસ્વાદ્ય થયું 
છે. “એનો ચજમહેલ' એ વાર્તા છે તો બાલ-માનસની, 
પણ તેમાં સાથોસાથ માલસને જે સ્થળ-સમયની માયા 
ને આત્મીયતા બંધાઈ જતાં હોય છે તેનીવે વાત વણાઈ 
ગઈ છે. 

“જૌક' વાતમાં જૂના જમાનાના કુંદનલાલનું 
વેવિશાળ તેમના દાદાએ જ ગોઠવેલું ને તેમણે જ કોક 
કરેલું. પણ કુંદનલાલના મનમાં અંબાલાલ માસ્તરની 
ભાર્ગવી વસી ગઈ છે. ભૂલી ભુલાતી નથી. અંબાલાલ 
આ બધી વાત મિત્રના કુટુંબમાં તેમનાં જુવાન છોકચ- 
છોકરી આગળ, હળવાશથી કરે છે. પણ તેમનઇ મનમાં 
પડેલો સણકો તો છેલ્લે પમાય છે, જ્યારે પોતાને ગામ 
પાછા કરવાને બદલે મામાના દીકરા બટટુકને ત્યાં રોકાઈ 
જવાનું ઠચવે છે. કારણ તો કે એટલું જ કે બટ્ટકની વહુને 
“એ. લોકો* કંઈક સગામાં થાય છે. 

આવી સરસ વાતમાં અંતે “એમ કંઈ આવા 
સંબંધો કોક થતા હશે ! એવું વિધાન વાર્તાને કંઈક મુખર 
બનાવે છે. 

“ઓળા'માં બાપના પ્રેમથી વંચિત રહેલો ધનો 
બાપનું મરણ થાય છે ત્યારે કશુંવે “શાસ્તર' કરવા અંગે 
નામક્કર જાય છે; પણ એક ડારમી ગત ગુજાર્યા પછી 
એ. બાપની અંત્યેષ્ટિ તો કરે છે; પણ વધુમાં મરનારની 
પાછળ આખી નઇત જમાડવાનો નિર્ધાર ડરે છ. ચાલીસ 
વર્ષ સુધી ધણીથી જુદારો વેઠીને દીકરા સાથે રહેલી મા 
જીવલી જે અત્યાર સુધી ઘરની ભીતરમાં દબાઈને બેઠેલી 
તે પ્રથમ વાર મોં વાળે છે. બધું મતી ગયા પછી ધનો 
એન્ધ બે વરસના છોકરાને ખોળામાં લઈ, લાંબો સમય 
તાકી ગ્હી, માથે હાઘ કેરવી કપાળે બચી કરૈ છે એમાં 
એનો અભાવ અને પ્રાપ્તિ એક સાથે પ્રગટે છે. ઓળા 
બની રહેલ મા-દીકરામાં જીવનના સંચારનું કારણ 
સ્વજનનું મૃત્યુ બને છે એવી નિયતિની આ કથા છે. અહીં 
સમાજના વ્યવહારે અને માન્યતાઓનું પણ ઝીલું, સુરેખ 
નિર્યલ્ર થયું છે. 

'ચાખડીએ ચડીને'માં ઓશિયાળાં અને આશ્રિત 


બ્ટ્શ 


7 


૨. 


ગંગાફઈનું ભર્યું ભર્યું વાત્સલ્ય નંદિતાના હૃદયમાં 
સચવાઈ રહ્યું છે. એના દીકરાની જીવલેણ માંદગીની પળે 
થાકીને તંદ્રામાં પડેલી નંદિતાને ગંગાફઈના આગમનનો 
અણસાર થાય છે, બધું હળવું હળવું થઈ જાય છે. 
હવામાં લહેરાતાં આવીને ઝળુંબીને હળવેથી પાર્થના 
કપાલે કરચલીવાળો સૂકો હાથ ફેરવીને' જાણે ગંગાફઈ 
ચાલ્યાં જાય છે. બીજા દિવસથી દીકરો સારો થવા મંડે 
છે ને નંદિતાને થાય છે કે 'નક્કી ગંગાફઈ ગયાં...' પાંચમે 
દિવસે ભાઈનું પત્તું આવે છે - ગંગાસ્વરૂપ ગંગાફઈનું 
મહા વદિ ચોથ ને અમુક અમુકના રોજ... કોઈ વડેરું 
નાનાંની ઘાત લઈને જાય એવી માન્યતાનો અહીં આધાર 
લેવાયો, છે. પણ જે ખરી વાર્તા છે તે તો ર્નંદિતા ને 
ગંગાફઈના અનન્ય પ્રેમની. 

“સુગંધિત પવનર'માં બે વ્યક્તિઓના સંવાદથી 
વાર્તાનું કાઠું બાંધવાનો. પ્રયત્ન થયો. છે. તેરમાં શ્રુતિ 
પોતાના પ્રિયજન અને શ્રદ્ધેય એવા પુરુષમિત્રની આગળ 
ઘટસ્ફોટ કરે છે કે જે કંઈ વાત ચાલે છે તે પૂર્વીની 
સગાઈની નહીં, પ્રણ તેની પોતાની સગાઈની, અને પૂછે 
છે, તમે કહો, હવે શું થશે? તમે જે કહો તે સાચું જ 
પડે છે. ત્રણ વાર ના-ના-થેઈ ગયું.-છે, હવે શું થશે? 
લેખકે અંત ખુલ્લો અને અનુત્તરં રાખ્યો છે. લાગણીનાં 
ઝીણાં ઝીણાં સ્પંદનોને સ્પર્શી લેતી ને વ્યક્ત કરતી આ 
કૃતિ “વાર્તા' થાય છે કે કેમ તે અંગે કદાચ મતભેદ 
રહેવાનો, 

“ખી અને આકાશ'માં ધૂનીપણાનો સ્વાંગ રચીને 
મુગ્ધ સ્ત્રીઓને ભોળવતા પુરુષની કથા રચાઈ છે, તો 
“શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન' અને 'પારેવડાં'માં સ્ત્રી પરત્વેની 
લોલુપતાને કારણે હડધૂત થતા કે હાસ્યાસ્પદ ઠરતા 
પુરુષોનું ચિત્રણ મળે. છે. 

“ગંગાનો. વરમાં ખૂબ ઓછું બોલીને. વધુમાં વધુ 
વ્યક્ત થતી ગંગા એના અંતકાળેય એના ફરેબી પતિથી 
વધુ એક વાર છેતરાતી બચી ગઈ કદાચ; પણ પેલાએ 
રચેલો. સ્વાંગ આખરી. હશે કે કેમ એવી શંકા તો રહે 
જ છે. ગંગાનું ચિત્રણ હૃદયસ્પર્શી થયું છે... 'ભુતાવળ”માં 
કથકની એટલે કે કથાનાયકની અને એને જિંદગીભર 
પ્રાપ્ત નહીં થયેલ વીમળીની વાર્તા મુખ્ય છે, જે “જિગર 


બ્ટ્્શ 





અને અમી'ના નાયક વિશ્વભરના ઓઠે કહેવાઇ છે. અહીં 
લેખકને થોડો સાંધામેળ કરવો પડ્યો છે; પણ જે ખરી 
ભુતાવળ છે તે કોઈ કથાના નાયકને કથાની બહાર 
વાસ્તવની ભોંય પર જીવવું પડે ત્યારે સર્જાતી 
કરુણતામાંથી પ્રગટે છે તેવું કથાનાયક પામી ગયો છે. 
કોઈ લેખક પોતાની વાર્તા માટે કથાનાયકની અંદરની 
કરુણતાની ઝીણી ઝીણી વાતો પૂછી ગયો છે... આ 
વાર્તામાં લેખકની વિરલ એવી હાસ્યનિરૂપણની શક્તિનો- 
ઘે હિસાબ મળ્યો છે. 

“તાળાં'માં અતિરંજનનો આશ્રય લેવાયો છે. 
હુકમચંદ શેઠનો આતંક, તેમના વિમાર્ગે ગયેલ પુત્ર 
ધરમચંદને જેલને હવાલે કરવાનો. શેઠનો નિર્ણય, 
હુકમચંદ શેઠની ધમકી. અને. ધરમચંદના મિત્ર હોવાના 
નાતે તેના. જામીન થવાની સીધા-સાદા ગુમાસ્તા કનુની 


તેયારી ને ખુમારી, ધરમર્ચંદના તેના. પિતા વિરુદ્ધના 


બળવાથી લોકોમાં પ્રગટતો આનંદ અને અંતે પુત્ર સામે 
પિતાની શરણાગતિ - આ બધું અતિરંજિત કરીને છેલ્લે 
લેખકે વાર્તાને પણ મુખરિત કરી છે. હુકમચંદ શેઠનું 
પરિવર્તન (કે પછી બેળે બેળે સ્વીકારેલી હાર) એ આંતર- 
બાહ્ય તાળાં તૂટવાની ઘટના હતી તેવું, સોઈ-ઝાટકીને કહી 
જ દીધું છે, અહીં ઠેરઠેર સરકારી તંત્રો પર આતંક 
જમાવીને બેઠેલા અસામાજિક કહી શકાય તેવા વર્ગના 
પ્રતિનિધિરૂપ હુકમચંદ શેઠનું ચરિત્ર યાદ રહી જાય તેવું 
આલેખાયું છે... 

“ઉઘાડ' સુંદર વાર્તા છે. નીલિમાએ 
સાહિત્યપ્રીતિનો દેખાવ કરીને પોતાની સાથે કશીક 
બનાવટ કરી છે તેવું માની બેઠેલ વડીલ અને આદરપાત્ર 
અણ્ણા સામે ધીમે ધીમે પ્રગટ થતું નીલિમાનું તેજસ્વી 
વ્યક્તિત્વ માણસને બીજી દષ્ટિએ બીજે ખૂણેથી પણ જોવું 
જોઈએ. એ વાત વ્યંજિત કરી જાય છે. નીલિમા કંઈક 
મુક્ત રીતે જીવે છે; પણ તેમાંયે એની કશી લાચારી છે; 
ને તે છતાં તેના વ્યક્તિત્વમાં રહેલી રસિકતા, સંસ્કારિતા 
અને સચ્ચાઈ ખુદ અણ્ણાના હૃદયમાં કશોક ઉઘાડ કરી 
જાય છે. 

“ચાકરી'માં ઘરથી દૂર એકલો પડી. ગયેલો કાચો- 
કુંવારો મિહિર ધીમે ધીયે કામવાળી બાઈ ઊગમ ઉપર 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૨ 


કશોક અધિકારભાવ ધરાવતો થઈ જાય છે અને છેલ્લે 
તેનો ફુંગરાટ ત્યારે જ શમે છે જ્યારે ઊગમ તેને દેહ ધરી 
દે છે. કશા અપરાધભાવ સાથે બદલી થવાથી જઈ રહેલા 
મિહિરને પટાવાળો ઉસ્માન કહે છે, “આપની બહુ ચાકરી 
કરી, સાહેબ. બહુ લાયક બાઈ છે. આપની પહેલાં 
ચંપાવત - સાહેબની પણ ખૂબ ચાકરી કરી હતી...” પ્રશ્ચ 
થાય છે કે શું ઊગમે ચાકરીના ભાગરૂપે દેહ ધરી દેવાનું 
સ્વીકારી લીધું હશે; અને શું બધા સાહેબો આમ જ પેશ 
આવતા હશે? આપણા સમાજમાં રૂઢ થઈ ગયેલી 
માનસિકતા અહીં આલેખાઈ છે. 

“ચાર બિલાડીઓ'માં આરતી આરતી નથી અને 
શીલા શીલા નથી. એબ્સર્ડ લાગે તેવા ઉટપટાંગ અને 
રમૂજની છાંટવાળા સંવાદો દ્વારા વાર્તા હાંસલ કરવાનો 
અહીં પ્રયત્ન થયો છે. છેલ્લે એવું ઇંગિત મુકાયું છે કે 
ટોળ-ટીખળ. અને તોફાનીપણાનો આશ્રય લઈને બેઠેલી 
આરતી એ. બધાંની ઓથે પોતાની કશીક ભીતરી 
કરુણતાને ઢાંકવા મથે છે. વાર્તા વાંચ્યાનો સંતોષ અહીં 
થતો નથી. 

“બારી પાસેનો. દરદી'માં પ્રસિદ્ધ વાર્તાકૃતિઓને 
ઓથે, કંઈક હળવી કલમે વાર્તા ચાલે છે. છેલ્લે લેખક 
થોડો વળાંક લાવ્યા છે. કશુંક અગોચર રહે, અજાણ્યું 
રહે તો તેવી અગોચરતામાં કશુંક આશ્વાસન પામી શકાય 
એવું સૂચવાતું લાગે છે. અહીં વાર્તાની રચના-રીતિનો એક 
વધુ તરીકો મળે છે. 

“લાચારી*ની નાવિકા આભાની નિયતિ એ કંઈક 
અંશે 'ઉઘાડ'ની નીલિમા જેવી જ છે. અકસ્માત્‌ મૃત્યુ 
પામેલ રણજિતના ઉપવસ્ત્ર રૂપે જીવન ગુજારી રહેલી 
આભા પલટાયેલી પરિસ્થિતિમાં રણજિતના મિત્ર 
પ્રશાન્તને રણજિતનો વિકલ્પ બનવા સૂચવે છે; અને પૂછે 
છે, “મિત્રધર્મની મુદત કેટલી ?' આભાનું વ્યક્તિત્વ સરસ 
આલેખાયું છે. એનો પ્રશ્વ છે : “આ પાછળ રહેનારાંઓ 
કોઈ વિશિષ્ટ માનવપ્રકાર હશે, નહીં ?' 

આભાના કેશની સુગંધથી ભાગી છૂટવા મથતા 
પ્રશાન્તને છેલ્લે એ સુગંધ હવામાં “ઘોડીની હણહણાટી 
જેમ' વાગે છે. વર્તમાનમાં જીવતી ને જીવવા માગતી એક 
નારીની લાચારીની આ સુંદર વાર્તા છે. 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૩ 





“દાહ'ની નાયિકા સુમન એના પતિનો અન્ય સ્ત્રી 
સાથેનો સંબંધ જાણી જાય છે તે પછીની તેની મૂંગી વ્યથા 
સ્પર્શી જાય એવી રીતે વ્યક્ત થઈ છે. અહીં પતિની નજરે 
દશવિલું સુમનનું ચિત્ર પરમ આસ્વાદ છે. 

“અને અહીં દસ વરસથી ઘરમાં પથારીઓ કરતી, 
વાસણ માંજતી, એના માથે બામ ઘસી દેતી, જૂની બંડી 
સાંધી દેતી “ના નથી આપવાનાં' કહીને ઊતરી. ગવેલાં 
કપડાં સંઘરી રાખતી, મહિને એક વાર ટેબલ ઉપર ચડીને 
પંખો સાફ કરી, અથાણાની બરણી તૈયાર કરી, એનું મોઢું 
લૂગડાથી તાણીને બાંધી ઘેર બા-બાપુજી માટે મોકલતી 
સુમન એના ઘરના એકમાત્ર ઓરડા વચ્ચે અજાણી થઈને. 
બેઠી હતી.' છેલ્લે પત્તિને મળેલું કવર, જે તેણે હજી 
વાંચ્યુંયે નથી ને ખીસામાં રાખી મૂક્યું છે તે સુમનના 
દેખતાં સળગતી સગડીમાં મૂકી દે છે; ને ધીમે ધીમે 
સળગતા કવરમાં જુએ છે તો “એક ખૂણામાં થોડાક 
અક્ષરો ખરડાઈ ગવેલા હતા. આંસુનું એક ટીપું ત્યાં 
પડીને સુકાઈ ગવેલું હતું...' આમ આ પત્ર પણ સુમને 
વાંચી લીધો હશે કે પછી સામે પક્ષે ત્રીજા સૂચિત 
પાત્રનીયે કશીક વ્યથા-વેદના હશે કે શું? એવી અસમં- 
જસ મૂકીને વાર્તા પૂરી થાય છે. 

અન્ય એક વાર્તા “ફૂચડો'માં લોપાને મન ભગીસ્થ 
એનો આત્મા છે. એના જેટલું લોપાને કોઈ ઓળખી શડતું 
નથી. ભગીરથના શબ્દોમાં લોપા કેવી છે? 

“એ એકલી રહી શકે નહીં. એને ખૂબ ખૂબ પ્રેમ 
જોઈએ. એને ખૂબખૂબ પ્રેમ આપવો છે. અને એનાથી 
વધારે પ્રેમ લેવો છે. આખા અસ્તિત્વની મૂંઝવણ એનામાં 
છે. અંધારી રાત્રિમાં પૃથ્વીના ટાપુ ઉપર લોપા એકલી 
ઊભી છે. એને એના સર્જક સાથે વાતો કરવી છે. ઝઘડા 
કરવા છે. આ બધું સમજે, એની વિચ્ચિત્રતાઓને પ્રેમ કરે 
એવો દરિયા જેવડો, આકાશ જેવડો પુરૂપ જોઈએ 
લોપાને! 

લોપા પરણવા તૈયાર હોય તો ભગીરથ કૂચડો 
લઇને ઘર ધોળવાવે તૈયાર છે. પણ લોપા તો એને કહે 
છેઃ “સુધાંશુ તો બિલકુલ સમજતો નથી. તને દેખાય છે 
એ એને કેમ નહીં દેખાતું હોય ? ભગીરથ !એને આપણી, 
મારી વાત કર. હું શું છું એ એને સમજાવ... બોલ, 


લ્ટ્શ 


ભગીરથ, આટલું કરીશ ને?' 

ભગીરથ કહે છે: “કરીશ ને, લોપા, કેમ નહીં 
હે 

પણ વાર્તાને અંતે પહોંચતાં ભાવકને તો. થવાનું 
કે લોપાનું વ્યક્તિત્વ અન્ય કોઈને સમજાવવું તે કૂચડો 
લઈને ઘર ધોળવા જેવું કામ તો. નથી. જ... 

'ભૂત' વાર્તા વાંચ્યા પછી ભૂલી ન શકાય એવી 
છે. જીવતું-જાગતું પ્રિયપાત્ર અળખું થઈ પડે, એકબીજા 
વિના ચાલતું ન હોય ને એકબીજાની ભાપા બોલતાં થઈ 
ગયાં હોય એવી પ્રેમની ઉત્ક્ટતાએ પહોંશેલાં 
પ્રેમીઓમાંથી એક વાસ્વધર્મી થવા મથે ને બીજું પેલી 
ઉત્કટ મનોદશામાંથી બહાર ન આવી શકે કે ન આવવા 
ઇચ્છે તેમાંથી ઊભી થતી તાણ અને વિચ્છેદ પછીવે પેલી 
સ્ત્રી પીછો ન છોડે, ન છોડી શકે, અને પુરૂપને લાગે 
કે “પોતે ઊંચકી શકે એના કરતાં અનેકગણા મોટા, અનેક 
મુખ, હાથપગ અને નહોરવાળા, કોઈ ચીકણા, સુંવાળા 
પ્રાણીને ઉપાડી રાખ્યું હોય...' અને વારે વારે, ઠેરઠેર સામે 
આવી જતી એ અબોલ ને ઝાંખી-દૂબળી પડી ગયેલી સ્ત્રી, 
બીજે ચાલી ગયાની ખાતરી કર્યા પછીયે નાયકને એક 
સુસવાટો સંભળાય, ઠંડીનું લખલખું આવી જાય, મખમલ 
જેવો સ્પર્શ ગાલ પર અનુભવાય. અને હોઠ ઉપર ગરમ 
ગરમ શ્વાસ- 

આખી વાર્તા એવી આબાદ લખાઈ છે કે વાર્તાના 
નાયકની માફક ભાવકને પણ પેલું “ભૂત” પીછો કરતું 
અનુભવાય. 

લેખકે અગાઉના વર્પ ૧૯૯૨માં લખાવેલી 
એકમાત્ર વાર્તા “મીરાણી” સંગ્રહના અંતે રાખી છે. મીઠું 
ગળું, મોહક વજક્તિત્વ અને અને ગરબા, રાસ, ફટાણાં 
ને મરસિયાનો. ભંડાર હૈયામાં સંઘરીને બેઠેલ મીરાણીમા 
જીવે છે, ભૂતકાળમાં તેમનું રૂંધાઈ ગયેલું ગળું ફરીથી 
વહેતું કરવામાં એક વાણિયાનો. છોકશે નિમિત્ત બને છે. 
'કાલે સવારે આવીશ' કહીને ગયેલા એ છોકરાના 
મરસિયા ગાવા જવાનું કહેણ આવે છે. આવો તિપર્યાસ 
રચાય છે એટલી જ આ વાર્તા નથી. અહીં મીરાણીનું 


દપ 


ઉટ્રશ્‌ 





જે વ્યક્તિત્વ પમાય છે તે વાર્તાની ખરી ઉપલબ્ધિ લાગે 
છે - અને એથી જ અહીં વાર્તા કરતાં વધુ તો એક 
ચસ્ત્રિચિત્ર મળતું લાગે છે. 
છેલ્લે, આગળ ઉપર જે બે વાર્તાઓનો માત્ર 
અછડતો, ઉલ્લેખ કર્યો છે તેમાં તેમની અભિવ્યક્તિનો 
જે વિશેષ પમાય છે તે ઉદાહરણ રૂપે જોઈએ. 
પુરુપની સ્ત્રી પરત્વેની લોલુપતાની વાત તો 
આદિકાળથી કહેવાતી આવી છે, (આપણી ભાપાની 
પ્રથમ ગણાયેલી નવલિકા “ગોવાલણી'માંયે એ ઘટક અંશ 
તો છે જ.) પણ અહીં લેખકે હળવી કલમે ને મામિકતાથી. 
જે સિદ્ધિ દાખવી. છે તે પ્રશસ્ય છે. ા 
'શાસ્ત્રોનું જ્ઞાન' મેળવવા ધાર્મિક ચોપડા વાંચ્યા 
કરતા વેપારી મનસુખને ભાન થાય છે કે મંજુલા 
માસ્તરાણીની દિનકી એકાએક “મોટી' થઈ ગઈ છે. 
દિનકીનાં નખરાંમાં એ પૂરેપૂરો ફસાય છે, ખુવાર થાય 
છે ને અંતે મારપીટનોવે ભોગ બને છે. 
આટલું બધું થયા પછી ડરિયાણાનો વેપારી 
જેઠાલાલ જાણવા માગે છે : આ જે કંઈ બન્યું તે એમ ને 
એમ, ૨જમાત્રના ફેરફાર વિના ફરીથી ઘટવાનું હોય તો? 
ને મનસુખ જવાબ આપે છેઃ 
“આ બધું કંઈ પહેલી વાર થયું હશે, જેઠાલાલ? 
આગળ કેટલાયે જન્મોમાં આ જ ગાલે થપાટ મારીને 
સંબંધોની શરૂઆત કરી હશે, આમ જ ચગડોળમાં ફર્યો 
હોઈશ અને આમ જ કૉલર ફાટ્યા હશે. આવતા કેટલાયે 
જન્મોમાં આ બધું આમ ને આમ. ઘટવાનું છે, તો આ 
જન્મમાં જ ફરી એક વાર થાય તો શો વાંધો છે ?' આ 
બે વાર્તાઓ, ઉપરાંત “જન્મ', 'પંખી અને આકાશ', 
“ઉઘાડ', 'દાહ', 'ઓળા' અને '“ભૂત' જેવી વાર્તાઓ 
લેખકના બીજા વાર્તાસંગ્રહ માટે ભાવકોને ઉત્સુક રાખશે. 
હરિકૃષ્ણ પાઠક 
[સુગંધી પવન; લે. પ્રવીણસિંહ ચાવડા, પ્રકાશક : ગૂર્જર 
ગ્રંથરત્ન કાયલિય, રતનપોળ નાકા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ 
૦૦૧, પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૯૮, કિં. રૂ. ૬૮.] 
ણ 


ડુ 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૪ 


પ્રતિભાવ 





'મારતવાસીની એક પ્રાર્થના' ઉપર બીજી પ્રાર્થના 

ઉદ્દેશ'ધા ૧૯૯૯ન૫ જુલાઈ માસના અંકનો 
“ભારતવાસીની એક પ્રાર્થના નામનો ડૉ. રમણલાલ 
જોશીનો પાંચ વર્ષ પછી પુનર્મુદ્રિત તંત્રીલેખ કોઈ પણ 
સંવેદનશીલ આત્માને માટે હૃદયદ્રાવક છે. સ્વરાજ્ય- 
પ્રાપ્તિના ૫૩મા વર્ષના ઉંબરે ઊભા છીએ ત્યારે દેશની 
આ દશા જોઈ કયો સ્વાભિમાની દેશપ્રેમી ભારતવાસી 
આવી કરૃણામય પરિસ્થિતિથી ચલિત ન થાય? ન થાય 
માત્ર કોઈ સત્તા અને ધનભૂખ્યો અભાગી અધમ 
રાજકારણી ! 

૧૭ વર્ષના પરદેશનિવાસ પછી ૧૯૯૦માં હું 
ભારત પાછો આવ્યો ત્યારે અન્ય કૌટુંબિક કારણો 
ઉપરાંત ઉછરંગરાય નવલશંકર ઢેબર, “સોરાષ્ટ્રના સંત” 
ટેબરભાઈની, જીવનકથા લખવાનો ૧૭ વર્ષ સેવેલો 
સંકલ્પ એક મહા મજબૂત કારણ હતું. 

વિદ્યાવ્યાસંગી અને પ્રજાકીય તંત્રના સરકારી 
નોકર તરીકે અને તે પછી જાહેર જીવનને સ્પર્શતા પ્રશ્રો 
પર તત્કાલીન વિષયોક્ત ટૂંકા લેખો લખવા સિવાય સળંગ 
પુસ્તક લખવાનો કશો અનુભવ તો હતો નહિ. વ્યવસાયે 
હું લેખક કે સાહિત્યકાર હતો. નહિ. જિંદગીનાં ૧૫ વર્ષ 
સર્નદી. સૈવામાં અને ૨૫ વર્ષ ખાનગી ક્ષેત્રે ગાળ્યા પછી 
લેખનકળાનો અવકાશ જ ક્યાં રહ્યો? જન્મજાત. કોઈ 
કળા હોય તો પણ વ્યવસાયાત્મક જીવનના આટાપાટામાં 
મુઠ્ઠીઓ વાળીને નાસી જાય, પરંતુ ડૉ. રમણલાલ 
જોશીની 'લખે તે લેખક'ની ઉક્તિએ મારા ભીરુ હદયમાં 
હિંમતનો સ્રોત વહેવડાવ્યો. 

૧૯૪૭ના ઉનાળામાં હું ઉછરંગરાય ઢેબરના 
પરિચયમાં આવ્યો. કર્માનુયોગે તે પરિચય પિતાપુત્ર જેવા 
જીવનભરના સંબંધમાં પરિણમ્યો. તે અરસામાં 
દેશભરમાં સ્વરાજ્યનો ઘંટારવ શરૂ થયો હતો. સરદાર 
પટેલની રાહબરી. નીચે રિયાસતી રાજકારણીઓ દેશી 
રજ્વાડાંનો અહિંસક ખાતમો કરવા તલપાપડ હત્ય. 
કાઠિયાવાડના ત્રણ ભડવીરો ઉછંરરાય ઢેબર, 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૫ 


મનુ રાવળ 


બળવંતરાય મહેતા અને રસિકલાલ પરીખ ગાંધીજી અને 
સરદારના નેતૃત્વ નીચે અગ્નિપરીક્ષા પામેલા હતા. ઢેબરે 
તો યુગપરિવર્તક રાજકોટ સત્યાગ્રહની સ્થાનિક નેતાગીરી 
ઉઠાવીને નિભાવી હતી. અણિશુદ્ધ પવિત્ર અને અકિંચન 
સમાજસેવક તરીકે તેમણે “સંત ઢેબર'ની ઉપાધિ પ્રાપ્ત 
કરી હતી. કાઠિયાવાડનાં ૨૨૨ રજવાડાં ભાંગી સૌરાષ્ટ્રનું 
એકમ રચાયું ત્યારે ઢેબર દેશભરમાં સૌથી નાની ઉંમરના 
મુખ્યમંત્રી બન્યા. 

બીજા વિશ્વયુદ્ધના અનુગામી ઓળા આખી દુનિયા 
પર છવાયેલા હતા. નેતાઓની અનિચ્છા છતાં અંગ્રેજ 
સલ્તનતે ભારતને રણભૂમિમાં ઉતાર્યું હતું પ્રજાના 
પરિતાપની કોઈ અવધિ કે અંત ન હતો. જીવનનિર્વાહની 
રોજિંદી ચીજવસ્તુનો અભાવ દૈનિક જીવનને અકારું 
બનાવી ચૂક્યો હતો. ખાવાને અન્ન પણ ન હતુ. લાખો 
ટન અનાજ અમેરિકા અને અન્ય દેશોમાંથી આયાત થતું 
હતું. એવા કપરા કાળમાં ઢેબર મંત્રીમંડળને મધ્યયુગી 
સામંતશાહીની કાલિમાનો સામનો કરવાનો હતો. 
વિલાસી, બિનજવાબદાર અને સ્વચ્છંદી રાજવીઓ 
ઉપરાંત તેમના પર નભતાં અનેક ચરિત્રહીન સામાજિક 
અંગોપાંગોનો સામનો કરવાનો હતો. હજારો વર્ષની 
ગુલામીથી હતપ્રભ થયેલી પ્રજામાં સ્વત્વ અને 
સ્વરાજ્યની ચિનગારી ફૂંકવાની હતી. સો ટકા આપખુદ 
તંત્રમાંથી સ્વાયત્ત લોકતંત્ર સ્થાપવાનું હતું. આમ છતાં 
તત્કાલીન ભારતના પ્રજાકીય શાસનમાં ઢેબર મંત્રીમંડળે 
સુવર્ણયુગની સ્થાપના કરી તેના મૂર્ધન્ય શિલ્પી 
ઉછરંગરાય ઢેબર હતા. 

ઉપમા અસ્થાને છે, પણ રઘુવંશના આલેખન 
વખતે કવિકુલગુરુ કાલિદાસે જે મૂંઝવણ અનુભવી, “ક્વ 
સૂર્યપ્રભવો વંશઃ ક્વ ચાલ્યવિષયા મતિઃ” ગાયું એવી જ 
કંઈક લાગણી લઘ્વંશે મેં પણ અનુભવી, પરંતુ સર્વ 
નિશ્ચિત નિર્ધારમાં ઈશ્વરનો આધાર અભિપ્રેત છે. 

પ્રથમ આધારમાં નલિન મહેતા સાંપડ્યા. 
૧૯૫૧માં મેં પંતપ્રધાન ઢેબરનું સચિવપદ છોડ્યું તે 


પણ 2 


સ્થાને મારા અનુગામી તરીકે નલિન મહેતા પસંદગી 
પામ્યા. ત્યારથી માંડી લગભગ ૧૯૭૫-૭૬ સુધી નલિન 
મહેતા અને. તેમનાં સુલક્ષણા પત્ની હેમાંગિની મહેતા 
ઢેબરનાં બાળકો તરીકે તેમની સેવાશુશ્રૂષા કરતાં રહ્યાં. 
૧૯૫૪ના અંતમાં ઢેબર રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રમુખપદે 
વરણી પામ્યા ત્યાશ્થી ૧૯૭૭ના માર્ચ માસમાં સ્વર્ગવાસ 
પામ્યા ત્યાં સુધી રાજકોટના વલ્લભ વિદ્યાલયનું પૂજ્ય 
ભક્તિબા અને સુભદ્રાબહેન શ્રોફના નેતૃત્વવાળું 
સ્ત્રીમંડળ અને તેમનાથી પણ અધિક રાત- દિવસ 
ઢેબરના છેલ્લા ત્રેવીસ વર્ષના ક્ષણેક્ષણના સાક્ષી નલિન 
મહેતાથી વધારે જાણકાર કોણ મળે? તેમણે 
ઢેબરજીવનકથા લખવામાં મારા સાહાય્ય થવાની માંગણી 
ઔદાર્યથી અને તત્પરતાથી સ્વીકારી મને અભિકુત કર્યો. 
ઢેબરે સ્થાપેલી સૌરાષ્ટ્ર રચનાત્મક સમિતિના મોવડીઓ 
રતુભાઈ અદાણી, મનુભાઈ પંચોળી, જયાબહેન શાહ, 
બાલકૃષ્ણ વૈધ અને દેવેન્દ્રકુપાર દેસાઈ તથા તેમની જ 
રાહબરી નીચે ચાલતી સમાનધર્મી બે અન્ય સંસ્થાઓએ 
પુસ્તકપ્રકાશનનું બીડું ઝડપ્યું... અને એમ જીવનકથ્‌ા્‌ના 
આલેખનનો આરંભ થયો. 

લખાણ શરૂ થયું ત્યારે અનેક મિત્રો, સગાંઓ અને 
સંબંધીઓ, પૂછતાં કે આજે ઢેબરને કોણ ઓળખે છે ? 
એ. બધાંનો નિશ્ચિત મત હતો. કે આ પ્રયાસ નિષ્કારણ 
ખર્ચ અને. નિષ્ફળ. શ્રમમાં પરિણમવાનો છે. અર્ધા 
સૈકાથીયે ઓછા સમયમાં ગાંધીજી જેવા મહામાનવને 
ભૂલી જનાર પ્રજા અને તેમનાં વરવાં ચિત્રો ચીતરનાર 
કૃતઘ્ન શબ્દસ્વામીઓ સામે ઢેબર કઈ વાડીના મૂળા? 
આવાં વેણ સાંભળી સાંભળીને પણ સ્થિરચિત્તે પુસ્તક 
લખાયું. 

ઘણા સમકાલીન રાજકારણીઓ, પ્રજાસેવકો, 
ઢેબરના અનુયાયીઓ, ચાહકો અને તે વખતના, 
રાજકારણનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કરવા ઇચ્છા કરતા 
વિદ્યાવાંચ્છુઓને પુસ્તક ગમ્યું. તે સમયના એક કૉંગ્રેસી 
આગેવાને તો જીવરાજ મંત્રીમંડળ ત્રિપુટી અને ગુજરાત 
પ્રદેશ કૉંગ્રેસ સમિતિના ગજગ્રાહની અજાણ વાતોની 
વિગતથી આશ્ચર્ય બતાવ્યું. 

૧૯૯૧ના જુલાઈની ૧૫મી તારીખે નલિન મહેતા 
અને હું નિયત કાર્યાલયમાં લેખનકાર્ય માટે એકઠા થયા 
ત્યારે નમ્રભાવે હું બોલ્યો કે “આપણા પરિશ્રમનો 


ઊદ્દેશ 





પરિપાક માત્ર એક એતિહાસિક તવારીખ જ ન રહે, પણ 
સાહિત્યકૃતિનું એક અનેડું સર્જન બને એવી એક અગમ્ય 
પ્રાર્થના મારા મનમાં ઊઠે છે.'' ત્યારે ક્યાં ખબર હતી 
કે અંતે એ પ્રકાશિત ગ્રંથ ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીનું 
પારિતોષિક પામશે ? એમાં નલિન મહેતા કે મનુ રાવળે 
અભિમાન ડરવા જેવું કશું નથી, કારણ કે પુસ્તકના 
કલ્પિત સૌંદર્યમાં અનેક મહાનુભાવોનો સહારો છે. સૌથી 
પ્રથમ તો રતુભાઈ અદાણીનો, જેમણે. અમારી અજાણી 
લેખનશક્તિમાં વિશ્વાસ મૂક્યો, આ ઉપરાંત મનુભાઈ 
પંચોળી જેવા સિદ્ધહસ્ત પ્રાજ્ઞ સાક્ષરવર્યની સંપાદકીય 
દોરવણી, બાલુભાઈ વૈધઘનું હસ્તપ્રતનું અક્ષરશઃ વાચન 
અને ઢેબરના સત્તત સાન્નિધ્યનિષ્ઠ સાથી તરીકે 
નાનામોટા અનેક પ્રસંગોનું વાસ્તવિક વિવેચન, ઢેબરના 
અંગત પરિચારક દૂદાજીથી માંડી ભારતના પ્રધાનમંત્રી 
નરસિંહરાવ અને ઉપરાષ્ટ્રપ્રમુખ શંકરદયાલ શર્મા 
સુધીના અનેક મહાનુભાવોની મુલાકાતોમાંથી પ્રાપ્ત 
થયેલું ભાથું, આ ગ્રંથના તાણાવાણામાં વણાયેલું છે; પરંતુ 
સૂંઠને ગાંગડે ગાંધી થવા નીકળેલા બિન્‌- અનુભવી. 
નવોદિત લેખકને ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલ, ડૉ. રમણલાલ 
જોશી, પ્રો. રમેશ દવે, શ્રી બકુલ ત્રિપાઠી જેવા 
સાહિત્યકારોનું પ્રાથમિક માર્ગદર્શન ન મળ્યું હોત તો 
ગ્રંથનું સૌષ્ઠવ આટલું જળવાયું ન હોત. એની ખામી માટે 
માત્ર સર્જક જ જવાબદાર છે. 

ઘણાં મૂલ્યવાન સૂચનો ઉપરાંત ભોળાભાઈએ 
કૃષ્ણ કૃપલાણીનું “રવીન્દ્રનાથ ટાગોર, એક જીવન' વાંચી 
જવાનું સૂચન કયું. સૌથી. મૂલ્યવાન સૂચન તો અમારા 
કર્મયજ્ઞના સઘન સાથીદાર, ગુજરાતના વિલક્ષણ કવિ 
હસમુખ પાઠકે કર્યું. ગ્રંથપાલ તરીકેના તેમતા વિશાળ 
અનુભવ પરથી ફ્રેન્ચ લેખક, વિવેચક, પ્રાધ્યાપક આન્દ્રે 
મોર્વાનું “/૭[૪૯ત5 ૦7 810ટ1૧]21)7 ('જીવનચરિત્રનાં 
પાસાં') નામનું પુસ્તક વાંચવાનું સૂચવ્યું. આટલો લાંબો 
સમય તે પુસ્તક આ જીવનકથાના લેખનકાર્યની 
દીવાદાંડી બન્યું. પાઠક વિલક્ષણ કવિ જ કહેવાય ને? 
નહિ તો રાજઘાટની. ગાંધીજીની ખાંભી. પર લદાતાં 
અસંખ્ય ફૂલોનો ઉપહાર ધરતા કોંગ્રેસી અને અન્ય ઢોંગી 
રાજકારણીઓનો ઉપહાસ કરતું હાયકુ એમના સિવાય 
બીજો કોણ લખી શક્યો હોત ? એમણે ગાયું, “આટલાં 
ફૂલો નીચે... આટલો લાંબો સમય ગાંધી કદી સૂતો ન'તો.' 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૬ 


થોડા જ દિવસ પહેલાં ડૉ. ચન્દ્રહાસ શાહ, અર્ધા 
સૈકાથી વધારે જૂના અમારા ગાઢ સ્નેહી મિત્રનો ફોન 
આવ્યો. સી.એન. વકીલ, પ્રો. લાકડાવાળા, પ્રો દાંતવાળા 
વગેરે ખ્યાતનામ શિક્ષકોના અર્થકારણના ખ્યાતનામ 
વિદ્યાર્થી અને રાષ્ટ્રની પ્રથમ વિકાસયોજનાઓના અમારા 
સહકાર્યકર, આ. ઉંમરે પણ અહર્નિશ ક્રિયાત્મક 
ચન્દ્રહાસને પાંચ વર્ષ સુધી ઢેબરની જીવનકથા વાંચવાનો 
સમય મળ્યો ન હતો. વાંચીને એમને લાગ્યું કે સૌરાષ્ટ્ર 
વિશ્વવિદ્યાલલ, ગુજરાત વિશ્વવિદ્યાલલ વગેરે જેવાં 
વિદ્યાધામોમાંથી કોઈને આ ગ્રંથનું એતિહાસિક મૂલ્ય 
સમજાયું નહિ હોય ? - એવું આશ્ચર્ય બતાવ્યું. 

પુસ્તકપ્રારંભના પ્રથમ મુલાકાતી નિવૃત્ત સનંદી 
અધિકારી અને રાજકોટ સત્યાગ્રહના સંજય જમનાદાસ 
શાહે આ ગ્રંથને લેખકના જીવનની એક અનેરી સિદ્ધિ 
લેખાવ્યું. ડૉ. રમણલાલ જોશીએ નિર્વ્યાજ સમીક્ષક તરીકે 
ગ્રંથને તે વર્ષનું સર્વોત્તમ પુસ્તક ગણાવ્યું, રજનીકુમાર 
' પંડ્યાએ ક્ષોભ-ઉત્પાદક વખાણ કર્યાં. આમ છતાં ન કોઈ 
વિશ્વવિઘ્યાલયે એની નોંધ લીધી, ન એને વિષે કોઈ વિદ્વાન 
વિચારકે કોઈ નિબંધ લખ્યો. જે દેશમાં “આત્મકથા 


ઓછું લાગે 


છે જનમ જનમની પ્રીત; 


મહાપાતકમ્‌'ની ભર્તૃહરિની ઉક્તિ નસેનસમાં વહેતી 
હોય અને નહેરુ કુટુંબ સિવાયના રાજકારણીઓ. વિષે 
અલ્પ કથાઓ લખાઈ ન હોય ત્યાં આ ગ્રંથની આટલી 
ઉપેક્ષા ગ્લાનિપ્રેરક છે. આર્થિક, શૈક્ષણિક અને 
વ્યાવસાવિક રીતે પછાત રાષ્ટ્રમાં રાજકારણના ખૂની 
ભપકાનો પ્રભાવ અત્યધિક હોવાથી પ્રજાજીવનને 
ભ્રષ્ટતાની પરાકાષ્ઠાએ પહોંચાડે છે. ગાંધીયુગના પ્રથમ 
ફાલના નેતાઓ અને આજના ધૂર્ત રાજકારણીઓની 
સરખામણી એ બાલ્ય પ્રયાસ છે. પરંતુ જેમણે બન્ને પાસાં 
જોયાં છે તે સરખામણી કર્યા વગર રહી શકતા નથી. 
તેમાં ભૂતકાળ તરફના પ્રણયની રોમાંચકંતા માત્ર નથી, 
પણ સત્યની સુવર્ણરેખા છે. એથી તો ડૉ. રમણલાલ 
જોશીએ. કવિવર રવીન્દ્રનાથ ઠાકુરની ચિરંતન રચના 
ટાંકીને સંસારનું સર્વદેશીય સૌદર્ય ઝંખતા અને સર્વોદય 
શોધતા સંવેદનશીલોની આહ આલેખી! સુક્ઞેષુ કિં 
બહુના ઈ 
* “ઉ.ન. ઢેબર . લોકાભિમુખ રજપુરૃૂપ (એક જીવનકથા)' : 
પ્રકાશક : સૌચષ્ટ્ર રચનાત્મક સમિતિ સેવા ટ્રસ્‍ટ, ગષ્ટ્રીય શાળા 
પ્રાંગણ, રાજકોટ. 
ણ. 


છતાં શું ઓછું લાગે? 


ગાયું મનચહહયું જે ગીત, સૂરગાં ખોટું લાગે? 
રહી રહીને ટહુક ઊઠતો, 


ટૂંજ ભરે અમથરાઈ, 


વહ્યા કંઠની વ્યગ્ર સરગમો 
દિશે દિશે અફળ/ઈ. 
આ પંચમને આઘાત પંખી કે' રેતું લાગે, 


સૂરમ/ ખોટું લાગે: 


કોમલ ગંધ ઉરપ્સૂનની 
નેમલિત પંખડી સ્પંદે, 


પ્રચ્છન્ન તોવે સ્વરેત હવાઓ 


વસંતને અહ્‌વને, 


અ કુસુમાકરને હાથ તીર તો થોથું લાગે, 


શું ઓછું લાગે? 


ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૧૭ 


ચન્દા રાવળ, 'જ્યોત' 


સ અ સકસસણણણણ કાઝી 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખો) 


છાપાંની કઢારોનો. કચરો ભરી ભરીને છેલ્લા કેટલાય 
વખતથી આપણે ત્યાં સંખ્યાબંધ નિબંધસંગ્રહોનાં ગાડેગાડાં 
હાલ્યાં આવ્યાં છે. જીવનની અને સાહિત્યની કાચી સમજનો 
કિચૂડાટ આપતાં, ગળિયા બળદ જેવાં ગદ્ય જોડેલાં આ 
ગાડાંઓ ઓછાં ચાલે છે અને ઝાઝાં બેસી જાય છે. 
વાગ્મિતાની રંગબેરંગી ઝૂલ સાથે લોલલાગણી લહેરાવતા 
ભદદ “હું'પણાનાં ફૂમતાંઓ હાસ્યાસ્પદ બની રહે છે, આ 
બધામાંથી જુદો તરી આવતો રણકદાર ગતિવાળો માફો 
તો ક્યારેક જ નજરે પડવાનો. ગુજરાતી નિબંધની. આવી. 
પરિસ્થિતિ વચ્ચે અમેરિકન નિબંધકાર જોસેફ એપ્સ્ટાઇનની 
કેફિયતને. જો. કાન દઈ સાંભળીએ. તો કદાર્‌ થોડો. લાભ, 
થવાનો સંભવ છે. 

જોરોફ એપ્સ્ટાઇન માને છે કે કેટલાક લેખકો 
સદભાગી હોય છે. એમને એમનું સ્વરૂપ એટલું વહેલું મળી 
જાય છે કે એમને જે કહેવાનું હોય છે તે કહીં દઈ શકે 
છે. પોતે એવ સદભાગી લેખકોમાંનો એક છે. 

અમેરિકામાં ફાઈ-બીટા-કપ્પા નામે ૧૭૭૧માં 
નૅશનલ ઓનર સોસાયટી સ્થપાયેલી છે, અને એમાં ઊંચી 
_ બુદ્ધિમત્તા ધરાવતા પૂર્વસ્નાતકોમાંથી આજીવન સભ્યોની 
પસંદગી કરવામાં આવે છે. આ સોસાયટીનું “ધી અમેરિકન 
' સ્કૉલર' નામે એક વૈમાસિક બહાર પડે છે. ૧૯૭૪માં આ 
તૈમાસિકના સંપાદક તરીકે જોસેફ પોતાની કારકિર્દી શરૂ કરે 
છે. સંપાદક તરીકે પોતાને રસ પર્ડે એ વિષય ૫ર લખવાનું 
ફરજિયાત રાખતાં, કેટલુંક લખાતું જાય છે. પણ પછી. તો. 
લખવાનું ગમવા માંડે છે, લખવાના પ્રેમમાં પડે છે, અને એમ 
કરતાં જોરોકને એનું સ્વરૂપ હાથ લાગી જાય. છે. 

, નિબંધના શેક્સપિયર ગણાય એવા મૉન્તેનથી 
માંડીને હૅઝલિટ, એમરસન, ચાર્લ્સ લૅમ્બના પ્રભાવો પોતે 
બેધડક ઝીલે છે. કોઈના પ્રભાવમાં આવી જવાની વ્યગ્રતા 
જોસેફને સતાવતી નથી. પણ આ બધો પ્રભાવોમાંથી એ 
પોતાની શૈલીનું ઘડતર કરે છે. જોસેફનું માનવું છે કે શૈલી 
એ બીજું કશું નથી, પણ જગતને જોવાની રીતિ. છે, નિબંધ 
લખવા માટે બે વીગત જરૂરી છે : વિષય અને દષ્ટિબિન્દુ. 
વિષયોની તો. કોઈ ખોટ નથી, પણ લખતાં. લખતાં દષ્ટિબિન્દુ 
સંકુલ થતું આવવું જોઈએ. 


હટ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


જોસેફ કહે છે કે નિબંધલેખન આત્મોપલબ્ધિ (૩ ૦1- 
તૉ5૯૦”૯))નું કાર્ય છે, એટલે કે હું જ્યારે કોઈ વિષય 
પ૨ નિબંધ લખવાનું શરૂ કરું છું ત્યારે હું વિષય પર શું 
વિચારું છું એ જાણતો નથી હોતો, જરાતરા વિપયનો 
અણસાર હોય છે. લેખન સ્વયં મને વિષયનાં પાસાંઓ તરફ ' 
દોરી જાય છે, જેમની હયાતી અંગે કે જેમની મહત્તા અંગે 
પહેલાં મને કોઈ ખબર નહોતી, જંઝ સંગીતકારની જેમ 
નિબંધકારે પણ સહજસ્ફૂર્તિનો આભાસ. રચવાનો હોય છે, 

જોસેફ ઉમેરે છે કેઆ આત્મોપલબ્ધિ આત્મચિકિત્સા 
(561111070][2)/થી “તદ્દન જૂદી વસ્તુ છે. વિક્ષિપ્ત 
ચેતનાવાળાઓ ભલે કથાસાહિત્ય, કે કવિતા.સાથે.પનારુપાડે. 
પણ નિબંધમાં તો અનુન્માદ (501411) અને એની આસપાસ 
રચાતાં સંતુલન અને સપ્રમાણતાનાં પરિમાણો જ પ્રગટવાં 
જોઈએ, એક વાચકે લખ્યું કે “તમારા નિબંધો અંતરંગ 
(21111119 છે, પણ અંગત (૦૦750141) નથી.' જોરોફે આ 
વાતને ફરિયાદરૂપે નહીં, પણ દાદરૂપે લીધી, જોસેફ પોતાના 
નિબંધોમાંથી અંગત ઘાલમેલને દૂર રાખે છે. સહેજવારમાં 
કંટાળી જતો જોસેફ પોતાના નિબંધોમાં કંટાળાજનક સામગ્રી 
ન ઘૂસે એની તકેદારી રાખે છે. પોતાના વાચકો પર એ ન 
જોઈતી અંગતતા થોપતો નથી. 

ડબ્લ્યૂ, એચ. ઓડેને કોઈ પણ કાવ્ય વાંચતી વેળાએ, 
પૂછવા જેવા બે પ્રશ્વ કલ્પેલા. એક તો, “કાવ્ય ભાપાપ્રપંચ 
છે તો એ ભાષાપ્રપંચ કઈ રીતે કાર્ય કરે છે ?' બીજો, “કયા 
પ્રકારની વ્યક્તિ આ કાવ્યમાં વસે છે ?' જોસેફ આ બંને પ્રશ્રો 
નિબંધને લાગુ પાડવા માગે છે. એનું માનવું છે કે બીજો પ્રશ્ન, 
વધુ મહત્ત્વનો છે અને એના જવાબ ૫૨ જ નિબંધની સફળતા 
ટકેલી છે. વધુપડતી હતાશા, અલંકૃત વાગ્મિતા અને કર્કશ 
ફરિયાદો. નિબંધોને વણસાડે છે; તો, નરી કેફિયતો કે 
કબૂલાતો પણ નિબંધોને બગાડે છે. જોસેફની માન્યતા પ્રમાણે 
નિબંધલેખનમાં મૉન્તેને પહેલવહેલો 'હું'નો ઉપયોગ શોધ્યો. 
અને સમર્થ રીતે એને પ્રયોજ્યો. પોતા વિશે લખવું અને છતાં ' 
જગત આખું તમારી આસપાસ ઘૂમી રહ્યું છે તેમ ન બતાવવું 
અને તિષય કરતાં “હું'ને ક્યાંય જરા સરખોવ મોટો ન 
ચીતરવો. એ. નિબંધકારની પાયાની શરતો. છે. 

ન. * 
ઓક્ટોબર ૨૯૯૯: ૧૧૮ 


ત્ર 


ઝુ “3.5 ક કેક ક જાડા કહુ 


ખૂ નેશનલ બુક ટ્રસ્ટનાં પુસ્તકો, વસાવો ય 
ી આપનું પુસ્તકાલય સમૃદ્ધ બનાવો જ 





* બધી વયનાં વાચકોની રસ-રૃચિ અનુરૂપ વિવિધ વિષયોનાં શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોની વિશાળ શૃંખલા એકદમ વાજબી કિંમતે ” 
ક કચાસ્ાકિત્ય દમ-એક તબીબી કોયડો રૂ. ૨૧.૦૦ * 
* મહાશ્ઞેતા દેવીની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ (બંગાળી) રૂ. ૪૬.૦૦ એમ.પી.એસ.મેનન., અનુ. પુલોમા શાહ ક 
* અનુ. : ચંદ્રકાન્ત મહેતા વીતી. ગયેલું ભાવિ ી રૂ. ૫૫,૦૦ * 
* સમકાલીન ગુજરાતી વાર્તાઓ - જર, ૨૬.૦૦ સંપા.: બાલ ફોન્ડકે, અનુ. યક્ષેશ દવે ૦ 
* સંપા. : રાધેશ્યામ શર્મા . ી બાળ-સાકિત્ય ક 
* તનોજ દાસની વાર્તાઓ (ઓડિયા) રૂ. ૫૫.૦૦ તેર સરસ વાર્તાઓ રૂ. ૨૦.૦૦ * 
* અનુ. રેણુકાં શ્રીરામ સોની અનુ. પુષ્પા ક, શાહ છ 
2 ગુજરાતી લલિત નિબંધ ર.-૩૭.૦૦ ભારતના તહેવારો રૂ. ૨૫.૦૦ ” 
* સંપા. : પ્રવીણ દરજી અનુ. ચંદ્રકાન્ત મહેતા ક 
* નિંસર્ગે (કન્નડ) રૂ. ૫૭.૦૦ ગવરી ગાયનો હીંચકો રૂ. ૨૧.૦૦ * 
* મેજિ અણ્ણારાય અનુ : સુમન શાછુેં ર જુજ્જા અને ટૉમસ વાઇંઝલેંડર, અનુ. વર્ષા દાસ ક 
» ગાંધારી (મરાઠી) રૂ. ૨૧.૦૦: જળચરોની અદ્ભુત દુનિયા રૂ. ૧૧,૫૦ ” 
* '4.ધોં. મહાનોર, અનુ. ભારતી વૈદ્ય ર ન બ.ફ. છાપગર, અનુ. નરેશ ર. માંકડ ૦ 
ક છીવનચરિત્ર  _નવસાક્ષર સાકિટ્યમાળા ક 
* મોરારજી દેસાઈ . રૂ. ૨૮.૦૦ કોઠીની વાત કે'વી નંઈ ! રી રૂ. ૬.૦૦ * 
* યશવંત દોશી સ્વામી આનંદ ક 
ન શ્રી અરવિંદ ૩. ૩૦.૦૦ અક્કલ બડી કે ભેંસ રૂ. ૩.૫૦ * 
* નવજાત; અનુ. સુંદરમ્‌ દિલીપ રાણપુરા ક 
* તિનોબા રૂ. ૩૫.૦૦ ભોજન અને આપણું શરીર રૂ. ૯.૫૦ * 
* નિળા દેશપાંડે, અનુ. ભારતી વૈદ્ય રેણુ ચૌહાણ, અનુ. સરલા જગમોહન ૦ 
* ભગવાન મહાવીર રૂ. ૧૭.૦૦ આંખોની સંભાળ રૂ. ૮.૦૦” 
* જગદીશચંદ્ર જૈન, અનુ. નરેન્દ્ર અંજારિયા ઉદયચંદ્ર ગુપ્ત, અનુ. સરલા જગમોહન ૦ 
* નેતાજી સુભાષચંદ્ર બોઝ ર. ૩૪.૦૦ બાદશાહ સલામત રૂ. ૩.૫૦ ૬ 
* શિશિરકુમાર બોઝ, અનુ. પ્રમોદકુમાર પટેલ ચિનુ મોદી ૦ 
મ પ્રકીર્ણ રવાતંત્ર્ય-સંગ્રામની વસંત ફૂ. ૯૦૦, 
* ગુજરાતી થિવેટરનો ઇતિહાસ રૂ. ૪૯,૦૦ નારાયણ દેસાઈ ક 
ક» હસમુખ બારાડી ી સ્વાતંત્ર્ય-સંગ્રામનાં ગીતો રૂ. ૯.૦૦ * 
* બાગનાં ફૂલો રૂ. ૬૦.૦૦ સંપા. મહેન્દ્ર મેઘાણી ્ 
* વિપ્ણુ સ્વરૂપ, અનુ. ઇસમાઈલભાઈ નાગોરી પાણીની જાળવણી રૂ. ૯.૦૦ * 
* ઔષધીય વનસ્પતિ રૂ. ૪૮.૦૦ શામજીભાઈ આંટાળા ના 
* સુધાંશુ કુમાર જૈન, અનુ. એમ.વી.એમ. કેસરી અસૂર્યલોક (સંક્ષિપ્ત) રે. ૮.૦૦ * 
૪ આપણું પયવિરણ ૩. ૨૯.૦૦ ભગવતીકુમાર શર્મા ૪ 
* લઈક ફતેહઅલી, અનુ. રાજુભાઈ જંત્રાણિયા 'હિન્દ-છોડો' લડત. રૂ. ૮.૦૦ * 
'* ભારતીય સમાજ 3. ૩૩,૦૦ ચંદ્રકાન્ત મહેતા છ 
* શ્યામાચરણ દુબે, અનુ. હર્પિદા રામુ પંડિત દૂસરી આઝાદી-“ેવા રૂ. ૧૨.૦૦ * 
* મધુપ્રમેહ સાથે જીવતાં શીખો રૂ. ૩૩.૦૦ ઇલા ભટ્ટ ૦ 
* એમ.એમ.એસ. આહુજા, અનુ. કિરણ શીંગ્લોત ૦ 
ક વધુ માહિતી તથા સૂચિપત્ર માટે સંપર્ક સાધો ક 
ધ નૈરાનલ બુક ટ્રસ્‍ટ ઈન્ડિયા (પાશ્િમ ક્ષેત્રીય કાર્યાલય ગ 
જ મ્યુનિસિપલ ઉર્દૂ પ્રાયમરી સ્કૂલ, જે.જે. હૉસ્પિટલ સામે, મુંબઈ-૯, ફોન : ૩૭૨૦૪૪૨ ક 
દાન એ-૫ ગ્રીન પાર્ક, નવી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૧૬, ફોન : ૬૫૬૪૦૨૦, ફેક્સ : ૧૮૫૧૭૯૫ મજે 


» 
“ર 
શ 


વગાઇતાંજ યોદો! 


ન 


જાદૂ જ જોઇ લો જાણે મજબૂત ચો#ડે-ક્ષષમ માત્રમાં અને જોઠએ માત્ર એક ટીયુ 

ફેવિક્વિક-વન-ડ્પ ઇન્સ્ટટ એડ્હેસિગ મો?! ભાગના હ્લાસ્ટિક રબર એંકિલિક ચિનાઈ માટીના વાના 
સિરેમિક ધાતુ અને લગભગ. બધી જ વગ્તુઓ ચોટાડે એવી શક્તિશાળી ફોર્મ્યુલા 

ફેવિક્વિક-વન-ડ્રૉપ ઇન્સ્ટટ એડહેઞિવ વાપરો અને જાતે જ અનુભવો જગતના સોથી વવુ ઝડ પયી ચીટકાવતા 
એડહેસિવનો જાદૂ 

કે્‌વિક્વિક તરત જ ચોટાડે લા ખુ ય્કે ફેવિક્તિકથી તમાડી આગળીઓ પણ ચોટી જાય સાવચેતીપૂર્વક વાપરગો 


વન - ડપ ઈન્સ્ટટ એડ્હેસિવ 
૦૩ વિક્વિક પિંડિવાઈટ ઈન્.મ્ટ્રીઝ ઉ મુબઈ ૪૦૦૦૨૧ 


ર. કન ક ર 
વ રજ્ઝિસ્ટ ટ્રે.મારક છે, «૮ છવિકોલા બ્રાન્ડ એડહેસિવ્સ બનાવે છે પિડિલાઈટ| ઉત્પાદન્ન 


6) 1૫ ૪ 54.11)૯1 1101 





ઓક્ટોબર ૧૯૯૯: ૧૨૦ 





બટર 


પહેલા વરસાદની આષાઢી ધાર જેમ 


પહેલ! ૧રસાદન#ી અથલ ઉર જેથ કોળ કર રહેવ ખૂંજે? ટુકડા ગઝલ 

અપી મોરલ/ન «4 અ૬/% જેમ મઉરતે કંઠ કોણ ટ્રંષે? અખું નગ 

બાર્રીન# જન કચ ઉપર શય ન(% ૬છું ત્/ કજ જતરી અડે? છે બેખબર. 

વ/દળન/ જીના ૪/૯૧૦ કનાર ભરે છે કોણ અહીં અ! તડકે? “ કઝ 4ળ 

મેઝ5/ કવકવતું અ/જ અહી રકેમ/ળી સત કોળ જળે ને ઝૂંછે? કક અકર 

પહેલ, ૬રઝ/દન અપી ૧/ર જેક કોળ ૧/૨ ઝય ક ખૂણે? કઈ જને 

મ #ચતે જની ટૃવગળીને હૃદથે ચ/છી પ૬ન ગોઠવે અખ, સીન «શર. 

જ" ચઢી રસઝબસ ઝી કોળ ખેંચળું #ુંજઝું ૪૭૪? છે થ/સ તે 

પહેલ ૧રસદન્ટ અપી 9/૨ જેમ કોળ અજીગઝ પું ટૂંકે? જ ઝર. 

પહેલ, વરસાદની અપી ધાર જેમ કોળ મગ રૃદિય/ક/ ઝંખે? મન અઘછું 

યશવંત બરિવેદી ખલી-સભર. 
મ/ળસ નહી, 
શ અથગ. 
ઝે પણ નકી 
અં%૪ ૧ગર2. 
સુધાકર જાની 

આપણે 

તમ ત તમે જ રહ, પણ હું જ રહ્યો. 

હૂંચ/તંર મ સેતુ આપણો તો તૂટી ગયો. તમે તો- 

નક તજને કપ ઠત, સે" કું? કહેત); 

એટલું તો 4/ઝે છે ડે અક છ/૨0નઇ ખરક ઝય. તક «- 

તાકી શકયું છે કોણ પોતું જ અંતર? ર ગઝલ 

અંતરનું %ત2 ઝ'ક કર ફૂટી ગયો. તકે તે- હેય વો, ઝુદન ટેટ જે અકને શહ/શે છે? 


આત્મરતિમાં તમાં એવં તો ખંધી ગય! અમે ટજ ગમ/'/ ૨5 હશે ત્/ ૪ હન/ઝે છે 
ર તી »ુંઈ ગય: 


ઈરજ્યૃતિના બંધ મરક છૂટી ગય. તયે તો- હજી પણ લાગણીન/ વગની એવા ધસારો છે. 


હૃદમક ય/દની ત/2, હજી મીઠી પથર છે. 
કાળજીથી ખીવવ્યો'તો ગુલશને-બહર ડેવ? દ 


તાજાંતાજાં ઝુલોને વિધાત# જ ચૂંટી ગયો. તકે તો-' " નથી મળતું અથછું મણ ખરેખર તે હજી અથે, 


જયાં હો ત્યાં હો ખુશીમ/, રહેજો તમ/રી રીતે; તશે મ/ગો અને હાજર કરે. ઈકર તમારો છ 


'અનામી'તો સાથ તો સદાયનો છૂટી ગયો તમે તો- ' નજર નીચી ડરો જો આઘ, છાયામાં છપાશે ત, 
રે 


વ કડા હ પ હ ચી ન%ર ઊંચી કરો જો અ/૫, છાપ/ની રક છે 
9 2&/, હુ 7૪ હુ જ 2&. 


'હુંપટય/ અ/પછ એનુ તો તૂટી ૨: કટ્ટનન કરું હતું ને ટૃલન? તસર અજ ગઈ 
અપ ઝંગ/ક તો સઠાકનો છૂટી ગયો. તે તો- ડજ પણ “ેટિડર' વથક કોન જિચાચે છે? 


અનામી સુરેશ ઝવેરી 'બેફિકર' 


1તંતલ્ડા) (ક ઊલ તા, તપતા 1101111) €ઇલતળંણ* 1999 ; 1551૫ 0971-6599 
, 11૯લભાડણ્તે દહે 051 71110૫1 [210]24)8લા1, 11લ્લાત્ટ 110. 188 રિ. 110. ૯/1 €/920 





રતા કટાળમાટોકમરાઈઇલૂટજં 





જ 








્ઝ્ઝ્ન્ન્ક્્્ન્‍-નકન્ડ- ૪કન્‍્સૂ--ન્‍સ્ન્ઝનન જ ુક-૦૦-૦-... ન્ન્ત્ટ 
4.₹..“.-ડ4£%- સક શિ સિ ૦ હ કા ક ૪૫ શિ વુ ન્ભનબત્ગટુ-* - 


ઠં ન 

ર 

6 શરીરને છે ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 

। તેટલી પણ રને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી શકે.૦ (0 


- મૃહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રો-તા ૮-૫- ક 


૬ 
ફર 





૨ 52._.: ૦. 


કયતો પળાક#નાુનસ નરક : શુ ૬ 
૦-૦૦૭-48. 4 ક... ૧. 
*્ક-ડડઝડડ્કકકડકડ્સ્ડઝડ્ડટઝ્કકડક:₹5*૫૬--” નસ્ય 


જપાન જ 


ન્ન, 


સ 
સ. કોબા. તતડે - જ. પકી, 

'કનતખય#ન--..જઆછન્‍કજઝન્‍; 
ક ત૦સ્‍-નતઝ ઝનતબયન, 


ત *5*“--544:5 





“*“જૂરૂબ્ક ૬૦ -1 -«-- 


1: 
! 


“*&-“*--- -5-“-“.--- “7૪7 શ 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે, જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓન્ત ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી મુશ્રુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરુ પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


€]/લપવ૬ 
દવતાતવ 
“આપના સ્વારથ્ય-સભાળની કાળજી લેતી કંપની . 


ર “ઝાધડસ ટાવર' , સરેખેજ-ગ(ધીનગર હાઇ વે, સેટેલાઇટ કોસ ગેડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૬૧૫ 
ફોન (૦૭૯) £૭૭૦1 ૦૦ (ર૦ લાઇન) ફેક્સ (૦36) £૭૩ ર૩ 7૫/ £2 ॥80./0'176 ૦018-2)/ત15 0071 


નન". ૧ર. ત૦% પાત વ-હતાય, કક. ૬૧%૭યપ્યાન-નનનજઇથ-.પઝન2ય.7-.... "કીર... ૪ જ. સય ઝઝઝ . ... ર? (૪-.૭-- મ... -ન-* પ”. પા .-1 .૪). ડળ” 





જુનના 





કાના 0! 
કળ નનેતબમમૂકમ 


દદ 





છ 
લજનજજનઝનઝુનઝ-જઝ્-જનઝ- બ કબ્ર ઝબ્ઝઝબ્ઝસનજન્ન્નન-નનજજબનન-તનક ઝન ઝાક, 
-ઝૂઝત્ઝનઝરૂડતનઝ્છઝ૦-૦૦ઝ૯નસ ઝ્ઝઝઝઝ્ક્ઝ્સ્ઝગ્ઝ્ૂક્પ્ઝ્સ્્ઝરૂ્ઝ્્ક્ઝક્ટ-ક્કકઝ્ક્ઝ્ઝ્ઝકરઈ"નઝઝઝકઝકસપન્ડ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વભાપા સરસ્વતી 


$ 


વર્ષ દસમું : અંક ચોથો નવેમ્બર : ૧૯૯૯ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





બટ્ટ 





વર્ષઃ દસમું અંક : ચોથો સળંગ અંકઃ ૧૧૨ 
અનુક્રમઃ નવેમ્બર ૧૯૯૯ 
શણગાર બેઠકખંડનો, બેસણાનો હરિવલ્લ્લભ ભાયાણી ૧૨૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
જર્મન સાહિત્યકાર ગુન્ટર ગ્રાસને નોળેલ પારિતોષિક ૧૨૨ 
સંસ્કૃત વર્ષ નિમિત્તે ગીતનનૃત્ય સમારોહ ' ૧રર 
ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ઉપકમે શ્રી યોગેશ્વરજી વ્યાખ્યાનમાળા ૧૨૨ 
આચાર્ય શ્રી યશવંત શુક્લનું દુઃખદ અવસાન ૧૨૨ 
ઘનશ્યામદાસ, સરાફ સાહિત્ય પુરસ્કાર-૧૯૯૮ ૧૨૨ 
ભૂલસુધાર ૧રર 
ભાષાના ચિંતન વિશે હાઇડેગર હરસિદ્ધ મ. જોશી ૧૨૩ 
અજાણ્યા મુલકમાં અભિજિત વાસ ૧૨૮ 
વિદ્યાપીઠનો હોબાળો હરિવલ્લ્લભ ભાયાણી ૧૨૯ 
વૃક્ષવલ્લરિ અનુ. ધનવન્તી ૧૩૦ 
સૂક્ષ્મ સ્તરો પ્રવીણસિંહ ચાવડા ૧૩૭ 
આંખનાં રતન વીણા ઉપાધ્યાય ૧૪૩ 
બે ધૂળા, ધૂળાપરના રામચન્દ્ર પટેલ ૧૪૯ 
પથ્થરની દોસ્તીમાં ત્વચા પણ મરી ગઇ.. રમેશ પારેખ ૧૫૪ 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા નીતિન તડગામાં ૧૫૧ 
વિસ્તરતી સીમાઓ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૧૫૯ 
બોલ વાલમના, જિતેન્દ્ર પંડયા પૂપા.૩ 
ઉર અને આતમ લઈને “ 'રાઝ' નવસારવી પૂપા.૩ 
ચાલો હવે ! જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ પૂપા.૩ 


પ્રકાશક : 


ગ્મણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 


સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 
“ઉદ્દેદા' ફાઉન્ડેશન વતી. મુદ્રક : ચ્મણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન ર 


નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 


લેઆઉટ, ટાઇપસૈટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કોમ્પ્લેક્સ, ફતેહપુગ પોલીસ 


શ્રોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૦. ફોન : 8૬૧ ૦૪૪૧. 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલયુરા, અમદાવાદ”- ૩૮૦ ૦૪ * 


“૫ 


(૧) 


(૨) 


(૩) 


(૪) 


સૂચનાઓ _ 


કે દર'માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. . . 


“ઉદ્દેશ'ના ગ્રોહક ગમે તે અંકથી થઈ 
9કાય છે. 


આ માસિકમાં પ્રર્સિદ્ધ ' થતા લેખોમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) ૩. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (અરમેલ) રૂ. 9૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય : રૂ. ૧,૫૦૦. 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ. મોકલવી. કૃતિ 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
ક નહિ. 

કો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય 
છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રભવહારનું 
સરનામુ ; 
“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 
૨, અથલાયતન સોસાયટી, 
સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
કોન : ૭૪૯૩૬૫૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજુમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડાક્ટથી મોકલવા. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારશે નહિ. 
“ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ - 
ભરી શકાય છે : 
વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 
૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ. 
ગ્લીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 
સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 
કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
કોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મેગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન રોડ, આણંદ “ ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 
૧,ર સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 
“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


ન્ડ 
દથી નવેમ્બર ૧૯૯૯ 


૪૧ %/% ૪૮237 . 








શણગાર બેઠકખંડનો, બેસણાનો ઉન્ટ 


આ વીશમીને છેડે પહોંચ્યા તો ખરા. પણ કેટલું બધું ઊંધુંચત્તું થઈ રહ્યું છે ? મનમાં કે સપનામાંયે 

ન હોય એવું. 
ી જુઓ, આ 'ટૅઇંની કાળી ધાતુપ્રતિકૃતિ. બાજુમાં કાળા પથ્થરનું શિવલિંગ અને જળાધારી. એક 

ખૂણે ભાલું ફેંકતો આદિવાસી - એની ઉપર જગન્નાથ-સુભદ્રા અને તિરુપતિ બાલાજી, તો પડખે, 
ભરેલી છાતી કાઢતી યક્ષી. આવુ આવું મારા દીકરાના બેઠકખંડને શણગારે છે. 

મારે ત્યાં સુખડના ગણપતિ (સુરેશને ત્યાં તો એ દુંદાળા દેવ કમરે કમરે. આકાર ને મુદ્રાઓ 
જોયા જ કરો) ને સરસ્વતી (કોઈક પ્રશંસકની મારા જન્મદિવસની ભેટ). કોઈકને ત્યાં ખજુરાહોનું . 
શૃંગારશિલ્પ, મોહેં-જો-દડોની પશુપતિમૂર્તિ કે નતિંકા. ન 

ભોળાભટ લોકોને ભમાવતી પુરાણકથાઓના ગબ્બારા ઉડાડતાં પુરોહિતો - કહો ને 
ગોરમહારાજો, મંદિરના પૂજારીઓ કદી થાક્યા જ નથી - મૂળે તો પોતાનું પેટ ભરવા. 

અને અત્યારે પણ એ કથાઓનો, એ. દેવોનો સારો વપરાશ થઈ રહ્યો છે. એમને વપરાશી 
ચીજ બનતાં કેટલી વાર? ચમત્કારોના અને અંધશ્રદ્ધાના આદીઓને ભાતું બંધાવવાનું કામ તો'એ 
પહેલાંની જેમ આજે પણ કરે' જ છે. પણ એમની નવી કામગીરી બેઠકખંડને શણગારવાની છે- 
જેમ પશ્ચિમવાળા કરે. છે તેમ. ઇસ્થેટિક, ટેસ્ટ, તમે સમજ્યા ને? તો વળી એમ જ ભગવદ્‌ગીતાનો, 
સ્તોત્રોનો, ભજનોનો પણ નવો વપરાશ આપણે હાથ લાગ્યો છે, જાણો છો ને? ભીંત પાસે મરનારના 
સ્વજનો.-સામે ખરખરો કરનારા. બધા ઢળેલે ચહેરે ને મૂગે મોઢે. પાછળથી સંભળાતા ધીમા કેસેટના 
સૂર - શબ્દો તો કોને કાને પડે? ગાતાં આવડતું હોય તોયે એની પંચાતમાં કોણ પડે? ભક્તિબક્તિ 
રહી, શોકની, હતા જમાવવા ફાળો આપે એ કાંઈ ભગવદ્‌ગીતાની ને ભજનોની, નાનીસૂની સેવા છે? 
ભલે દાઢી કહેવાતી. સાવરણીનું કામ આપવાનું એનું કર્તવ્ય. 

ફરી પાછા એને સાંભળશું બીજા કોઈકના બેસણામાં -.જો એ લોકો નવા સંસ્કારવાળા હશે તો. 

ઉઠમણું. ગરુડપુરાણ, સત્યનારાયણની. કથા, ભાગવત સપ્તાહ બેસારવી, ભજનમંડળી નોતરવી 
એ. તો એક અવસર, ઉત્સવ. કવિએ. કહ્યું જ છે, ઉત્સપ્રિયાઃ ખલુ મનુષ્યાઃ. । 


હરિવલ્લ્લભ ભાયાણી _ 


સાંપ્રત..પ્રવાહો 


જર્મન સાહિત્યકાર ગુન્ટર ગ્રાસને નોબેલ પારિતોષિક 

પ્રસિદ્ધ જર્મન સાહિત્યકાર ગુન્ટર ગ્રાસને સાહિત્યનું 
નોલેલ પારિતોષિક આપવાની જાહેરાત હમણાં થઈ, એમની. 
પ્રથમ નવલકથા “ધ ટિન ડમ' ૧૯૫૯માં પ્રગટ થયેલી. આ 
વંગ્યાત્મક નવલકથામાં નાઝીઓના ત્રાસવાદ સામે. કટાક્ષ 
કરવામાં આવ્યો છે. એમાં એક યુવક દમન કરનારા સામે 
રમકડાનો ઢોલ પીટીને પોતાનો વિરોધ પ્રગટ કરે છે. એમની 
અન્ય કૃતિઓ 'કૅટ એન્ડ માઉસ', “શૅમ ધ ડાયરી ઓફ એ 
સ્નેલ' વ. જાણીતી છે. કલકત્તાની ઝૂંપડપટ્ટીમાં જઈને 
સ્વાનુભવમૂલક લખનારા લેખકોમાં ગુન્ટર ગ્રાસ જાણીતા છે. 
અત્યારના વિશ્વના જીવનપ્રવાહો વિશે કટાક્ષ-વંગનો 
વિનિયોગ કરી પોતાનો અભિગમ સહજ ભાવે વ્યક્ત કરનારા 
સર્જકોમાં ગુન્ટર મોખરાનું સ્થાન ધરાવે છે. 


સંસ્કૃત વર્ષ નિમિત્તે ગીત-નૃત્ય સમારોહ 

નરોડા આર્ટ્સ એન્ડ કૉમર્સ કોલેજના ઉપક્રમે તા. ૧૬ 
ઓક્ટોબર '૯૯ અને તા, ૧૭ ઓક્ટોબર '૯૯ના રોજ 
ટાઉનહોલમાં સુંદર કાર્યક્રમ માણ્યો, સંસ્કૃત માધ્યમથી 
ભારતનાં વિવિધ ભાગોનાં નૃત્યો, ગરબો, રાસ વગેરે રજૂ થયાં. 
શ્રી ગીતાબેન મહેતાએ સામગાન રજૂ કર્યું. જયદેવનું 
'ીતગોવિંદ', દયારામકૃત 'શ્યામ રંગ સમીપે ન જાવું'નો 
છાયાનુવાદ, અવિનાશ મુનશીની બે ગુજરાતી રચનાઓનો 
છાયાનુવાદ વગેરે પ્રસ્‍તુત થયાં હતાં. શ્રી કેતુમાન પારધીનું 
સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું બીજા દિવસે 'મેઘદૂત' અને 
“્કતુસંહાર' દશ્યશ્રાવ્ય રૂપે રજૂ થયાં અને પ્રસિદ્ધ માણભટ્ટ 
શ્રી ધાર્મિકલાલ પંડયાએ માણસંગીત રજૂ કર્યું, આવા કાર્યક્રમો 
સંરકૃતના પ્રસારમાં મહત્ત્વનો ફાળો આપે છે. કાર્યક્રમના 
આયોજન અને સાઘન્ત સૂરપૂર્વકના માર્ગદર્શન માટે સંસ્કૃત 
વિભાગનાં અધ્યક્ષ ડૉ. ગીતા મહેતાને અને કૉલેજના આચાર્ય 
શ્રી ઘનશ્યામભાઈ પટેલને અભિનંદન, 


ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ઉપકમે શ્રી યોગેશ્વરજી 


વ્યખ્યાનમાળા દ ર 
શ્રી યોગેશ્વરજી અધ્યાત્મપુરૃષ ઉપરાંત કવિ અને ચિંતક 


હતા. એમની રમૃતિમાં સ્થાપવામાં આવેલ વ્યાખ્યાનમાળાનું 
પ્રથમ વ્યાખ્યાન આ લખનારે ભાવનગર યુનિવસિટીના કોર્ટ 
ખંડમાં તા. ૨૩-૯-૯૯ના રોજ આપ્યું હતું. વિષય હતોઃ 
*ગુજરાતી કવિતામાં અધ્યાત્મનિરૂપણ'. વિધાર્થીઓ, 


હટ 





તંત્રી 


અધ્યાપકો ઉપરાંત ભાવનગરના સાહિત્યકારો અને 
અભ્યાસીઓ આ પ્રસંગે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. ગુજરાતી 
ભાષાસાહિત્ય ભવનના અધ્યક્ષ અને પ્રસિદ્ધ કવિ શ્રી વિનોદ 
જોશીએ કાર્યક્રમની રૂપરેખા રજૂકરી હતી. કાર્યકમ સારો થયો. 
આયાર્ય શ્રી યશવંત શુક્લનું દુઃખદ અવસાન 


ગુજરાતના જાણીતા ચિંતક, કેળવણીકાર અને વિવેચક 
આચાર્ય શ્રી યશવંત શુક્લનું તા. ૨૩-૧૦-'૯૯ના રોજ સાંજે 


. અવસાન થતાં ગુજરાતના સંસ્કારજીવનને મોટી ખોટ પડી 


છે, તેમનો જન્મ ૮ એપ્રિલ ૧૯૧૫ના રેજ ઉમરેઠમાં થયો 
હતો, જુદાં જુદાં સામવિકોમાં તંત્રી તરીકે તેમણે કામ કર્યું 
હતું ૧૯૪૭માં ગુજરાત વિદ્યાસભામાં જોડાયા હતા. છેક 
સુધી તેમણે જુદા જુદા હોદ્દા ઉપર એ સંસ્થામાં કામ કર્યું, 
'બુહિપ્રકાશ'ના એ તંત્રી હતા. વર્ષો સુધી તે શ્રી હ.કા. આર્ટ્સ 
કૉલેજના આચાર્યષદે રહેલા. થોડો સમય સૌરાષ્ટ્ર 
યુનિવર્સિટીના વાઈસચાન્સેલર તરીકે પણ કામ ડરેલું. 
ગુજરાતના જાહેર જીવનમાં તેમણે મહત્ત્વનો ફાળો આપ્યો 
છે. સાહિત્યક્ષેત્રમાં તેમણે નિબંધ, વિવેચન અને અનુવાદમાં 
નોંધપાત્ર પ્રદાન કર્યું છે. ૧૯૮૩માં મારા પુસ્તક 'શબ્દલોકના 
યાત્રીઓ, ભાગ ૧'માં યશવંતભાઈનું રેખાચિત્ર આપતાં 
અંતમાં મેં લખેલું કૈ “ગોવર્ધનરામે પોતાની અંગત 
રોજનીશીમાં લખેલું કે પોતે 'જાહેર પુરૂષ' ન થઈ શકે. 
યશવંતભાઈની કારકિર્દીનો બોધ પણ એ. જ છે કે શક્તિશાળી 
લેખકે 'જાહેર પુરુષ' ન થવું!' પ્રભુ મુ. યશવંતભાઈના 
આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


ઘનશ્યામદાસ સરાફ સાહિત્ય પુરસ્કાર-૧૯૯૮ 

ઉપરનો પુરસ્કાર જાણીતા લેખક ડૉ. મણિલાલ હ. 
પટેલને તેમના પુસ્તક “વૃક્ષાલોક' માટે મળે છે. ડૉ. 
મણિભાઈને અભિનંદન. 


ભૂલસુધાર 

'ઉદ્દેશ'ના ઓક્ટોબર '૯૯તા અંકમાં 'આવાહન'ની 
નોંધ પ્રગટ થઈ છે. એમાં વિશેષ માહિતી માટે જે સરનામું 
અપાયું છે, તેને બદલે નીચેના સરનામે પત્રવ્વવહાર કરવા 
વિનંતી છે : 

તંત્રી, “આવાહન', મા પ્રગતિ કેન્દ્ર, ૦ શ્રી દિલીપ 
એન. પટેલ, ૧/૧૨૧૫, દરગાહ રોડ, નવસારી-૩૯૬૧૪૪૫. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૨૨ 


* 


ભાષાના ચિંતન વિશે હાઇડેગર' 





. ભાંષાના આધુનિક ચિંતનમાં ભાષાના મૂળ, 
તેનો વિસ્તાર અને તેના તાત્તિક મૂલ્ય વિશે -બે 
શાખાઓ જુદી પડે છે. એક સાધારણ ભાષાનું 
તંત્તરચિંતન અને બીજી શાખા ચિંતન માટે કેવી ભાષા 
હોવી જરૂરી છે તેનું આલેખંન કરવું તે છે. હાઇંડેગર 


_ ભાષાના આદર્શ વિશે વિચારે છે ત્યારે: :રસેલ અને 


વિટ્જેન્સટાઈન સામાન્ય ભાષાની ત્રટિઓ અને ચિંતન 
માટે તેની. ઉપયોગિતા. વિશે વિચારે છે. પાશ્ચાત્ય તત્ત્વ- 
ચિંતનમાં -પરમેનાઇડીસ અને પ્લેટોના સમયથી. શબ્દ, 


નામ અને પદ વિશે વિચાર થતો રહ્યો છે. ય. 


કહ્યું કે વસ્તુઓ અનેક છે તેમ છતાં તેને. અનુલક્ષીને 
એક.નામ કે શબ્દ વાપરવામાં આવે છે. તે અમુક અંશે 
એક. અને અનેકની. સમસ્યાનો ઉકેલ પણ સૂચવે છે. 
જેમ આત્મતત્ત્વની બાબતમાં “હું'ના વપરાશનો નિર્દેશ 
કરવો તે સ્વાભાતિકપણે આત્મતત્ત્વના હોવાપણાનું 


સૂચન છે. “હું' કોઈ છુપાવેલો તત્ત્વને બાહ્ય પ્રગટ રીતે. 
દર્શાવે છે. તેમ એક જ શબ્દ કે નામને. દર્શાવવું તે 


અનેકની પશ્ચાદ્ભૂમાં તે તત્ત્વ રહ્યું છે તેનો, નિર્દેશ કરે 
છે. આમ છતાં ભાષાના "જે વિતિધ ઉંપયોગ છે તેમાં 


ભાતના કે ઉદ્દીપકલક્ષી ઉપયોગ, તેના વાસ્તવિક અને. 
યથાર્થ ઉપયોગને બાજુમાં રખી દે છે. રૂડૉલ્ફ કારનેપ_ 


આ સંદર્ભમોં કહે છેકે કવિ જે રીતે શબ્દને વાપરે 


છે તે તેના યથાર્થલક્ષી અર્થને દૉબી-દે દે છે. જેમ કે કવિ. 
“સૂર્યપ્રકાશ' કે “વાદળા” ને કાવ્યમાં રજૂ કરે છે, પરંતુ 


તેમાં તેની ઊર્મિ- ક. ભાવના રહી છે. એ તેના 


હવામાનસૂચક યંથાર્થ અર્થને” સૂચવતાં નથી.. કવિ : ત 
તેનો. નિર્દેશ. થતો રહે છે. તેથી આધુનિક યુગમાં 


આંપણી. ભાવના. ઉદ્દીપિત કરવા શબ્દનો ઉપયોગ કરે 


છે. જે ચિંતકો ભાષાના સામાન્ય વ્યવહારને. આવકારે 


છૈ એ આવી ભાષાની સહેજે ટીકાક ક્રે છે અને ફરિયાદ 
કરે 'છે"કેઆ તો યથાર્થ ઉપયોગને ઢૉંકી દે છે. 


નવેમ્બરે ૧૯૯૯ ઃ : ૧૨૩ 





' હરસિદ્ધ મ. જોશી 


અર્થઘટનશાસ્ત્રઃ. હાઇડેંગર ભાષાને 
સ ન ભાગ તરીકે સમજવા પ્રયાસ કરે છે. 
એમાં એ ડેરીડાની સમજૂતી નજીક જાય. છે. હાઇડેગર 
બોલાતો શબ્દ અને ગ્રંથસ્થ શબ્દ વચ્ચે ભેદ પાડે છે 
અને બોલાતા શબ્દને. ભાષાના લૌકિક મૂલ્યની દષ્ટિએ 
વંધુ આવકારે છે. તાત્વિક પરંપરમાં.અલબત્ત, અમુક 
નિશ્ચિત શબ્દો .જેવા કે “અનંત', “વિચાર', “બુદ્ધિ', 
“વિવેક', “ગુણ”, વાપરવામાં આવ્યા હોય, પરંતુ તેના 
વિવિધ ભાવાર્થો અને અર્થઘટનો સંભવિત છે એ 
બાબતને હાઇડેગર સ્વીકારે છે. એ દષ્ટિએ -ધાર્મિક 
ગ્રંથોનાં વિવિધ અર્થો, સ્પષ્ટીકરણ અને તિવરણ થયાં 
છે. આ પરથી અર્થઘટનશાસ્ત્ર ઊલતાલાલાધંત્ડ જેવું 
વિજ્ઞાન પણ ઉદ્દભવ્યું છે. અને પરિણામે ભાષાનાં. 
બંધારણ અને- માળખામાં ફેરફાર સૂચવવો અને 
કાર્યાન્વિત કરવો આવશ્યક છે. પ્રાચીન સંસ્કૃતિ અને 
ભાષા તરીકે ગ્રીક ભાષામાં “લોગોસ'નો અર્થ “ભાપા' 
અને “અર્થ' એમ બંને થતો. હતો. આ. દશવિ છેકે . 
જેમ ભાષા પ્રાતિક 'છે તેમ તે વધુ અર્થગમ્ય છે. પરંતુ 
જેમ તે શાબ્દિક કે ગ્રંથસ્થ થાય છે તેમ, તેની 
પરિર્તનશીલતા અદશ્ય થઈ જાય છૈ. હુ હુસ્સે્લ પણ એમ 
થાને છે કે ભાંષાનું આદિમ સ્વરૂપ બોલાતી ભાષા છે 
અને. .પ્રત્યાયનમાં' તે. વધુ લૌકિક છે. પછીથી તે. 
ધીમેધીમે ગ્રંથસ્થ થાય છે. " 
ગ્રંથસ્થ શબ્દ અંને, ભાપાની. મુશ્કે કેલી એ છેકે 
સમય જતાં લોકો અને' બૌદ્ધિકો કરીથી તેના બોલાતા ી 
સ્વરૂપ તરફ વળે છે અને તેનો સંદર્ભ કયો છે તે. તરફ- 


સંદર્ભનો મુદ્દ ભાષાના ચિંતનમાં ઉપસ્થિત કરવામાં 
આવેછે. અને : ગ્રંથસ્થ લખાણના સંદર્ભને તપાસાય છે. 


] આ અંગે હાઇંડેગર કહે છે કે જ્યારે લેખિત બાબતનું 


હ્ય 


અર્થઘટન થાય છે ત્યારે અર્થઘટત્તના બે પ્રકારો ઉદ્દભવે 
છે. પ્રથમ “વસ્તુઓનું અર્થઘટન' અને બીજું 
“્વતત્ત્વ'નું અર્થઘટન અહીં નોંધપાત્ર બાબત. એ. છે 
કે વસ્તુઓને સમજાવવા જતાં વ્યક્તિ પોતાની જાતનું 
અર્થઘટન પણ કરે છે. જ્યારે બાહ્ય વસ્તુઓ અને 
સવિશેષ નજીકના પરિચયમાં રહેતી વસ્તુઓ. 
અર્થઘટિતિ ધાય છે ત્યારે વક્તિ વસ્તુઓના સ્તરે 
ઊત્તરી જાય છે અને પૌતાના “સ્વ'ને પ્રગટ કરે છે. 
આ સ્વતત્ત્વમાં જે વ્યગ્રતા, ચિંતા, અનિશ્ચિતતા અને 
વ્સ્તપણું રહ્યાં છે, તે મનુષ્ય વ્યક્ત ડરતો. હોય છે. 
વસ્તુઓના અર્થઘટનમાં વિજ્ઞાન, આલોચનાત્મક 
પ્રમાણશાસ્ત્ર રહ્યાં છે, પરંતુ 'સ્વ'ના અર્થઘટનમાં 
અસ્તિત્વલક્ષી મનોભાવના રજૂ થાય છે. આમ 
સંદર્ભલક્ષી અર્થઘટનમાં બે પ્રકારનાં અર્થઘટનો સંભવે 
છે, એ સાચું છે કે પોતાની જાતનું અર્થઘટન જે 
પ્રતિળિબિત થાય છે એ ભૂલભરેલું હોય છે, પરંતુ 
પોતાની કેવી લાગણી અને વ્યથા છે તે આ દ્વારા 
અવશ્ય વ્યક્ત થાય છે. આ માનવચેતનાનો અભ્યાસ 
છે તેથી જે સંદર્ભલક્ષી અર્થઘટન થાય છે તેમાં 
વ્યક્તિની વ્ગ્રતાઓ, જોવામાં આવે છે. 

મનુષ્ય પ્રયોજન અને ધ્યેયલક્ષી પ્રાણી છે. 
મનુષ્યના સંબંધો અને કામગીરીને સમજવામાં આવે 
છે. અમુક વખતે આવી કામગીરી અને સંબંધો, ધ્યેય 
અને હેતુને વ્યર્થ તેમ જ આધારવિહોણાં અનુભવવામાં 
આવે છે. શૂન્યાવકાશ અને અનિક્ષિતતાની લાગણી 
પ્રતીત થાય. છે. આપણે અમુક મૂલ્યો અને ધોરણોના 
માળખામાં આપણી પસંદગીઓ અને ગમા, 
અણગમાને વર્ગીકૃત કરતા હોઈએ છીએ. આપણાં 
કાર્યો અમુક ખ્યાલોમાં સમાવાતાં હોય છે. આ 'મૂલ્યો' 
સ્વયં વ્યર્થ જણાય. આપણી આશાઓ સ્વયં 
આધારવતિહોણી પ્રતીત થાય. વિભિન્ન સંસ્કૃતિઓમાં 
આવી ચિંતા, જગ્રતા અને વિફળતાની લાગણીને 
છાવરવાની યુક્તિ તેમ જગ્રકિયા તે સંસ્કૃતિને અનુકૂળ. 
હોય છે. આધુનિક યુગમાં તકનીકી પ્રગતિની સાથે આ 
યુક્તિ સંલગ્ન થઈ છે તે નોંધપાત્ર બાબત છે. જુદાં 


બ્ટ્શ 





જુદાં જૂથ અને જુદી પરંપરાને અનુરૂપ આ અશાંતિ, 
વ્યગ્રતા અને ભયની લાગણી તત્કાલીન પરિવર્તિત 
કરવામાં આવે છે. 

કાવ વિશે: ભાષા અને તેના અનેકવિધ 
આવિર્ભાવ આ સાંસ્કૃતિક પરિવર્તનોને રજૂ કરે છે. તે 
સંદર્ભમાં હાઇડેગર કાવ્યને વધુ પસંદ કરે છે. કાવ્યના 
મૂલ્ય અંગે જોતાં હાઇડેગર ગદ્ય કરતાં તેને મહત્ત્વનું 
લેખે છે. સત્યને વ્યક્ત કરવામાં તે વધુ ક્ષમતા ધરાવે 
છે એમ એ, માને છે. શબ્દ અને વસ્તુ, બોલવું અને 
હોવું એ બે વચ્ચે એકતા રહી છે. પ્રાચીન મતમાં 
એરિસ્ટૉટલે લિખિત ભાષા, બોલીચાલીની, ભાષા, 
અવાજો, નિર્દેશન, ઉચ્ચારો. અને શબ્દભારનો 
ભાષાની ગણનામાં સમાવેશ કર્યો હતો. જોકે ભાષા 
ભૌતિક તત્ત્વ પર આધારિત છે તેમ છતાં તેનો સંકેત 
ભૌતિક તત્ત્વોથી પર એવા તાત્વિક સ્તરનો નિર્દેશ કરે 
છે. અલબત્ત, ભાષાનું સંચાલન વ્યાકરણ દ્રારા થાય 
છે અને પ્રત્યેક શિષ્ટ ભાષા વ્યાકરણ દ્વારા નિવંત્રિત 
થતી. હોય છે. આમ છતાં એ મુખ્યત્વે વિચારનું અને 
વિનિમયનું સાધન છે. જ્યારે બે વ્યક્તિ વચ્ચે કે તેથી. 
વધુ સમૂહમાં નિર્ણય કે વિચાશે વ્યક્ત કરવાના હોય 
ત્યારે ભાષા મહત્ત્વનું વાહન બને છે. વ્યક્તિ અને 
વ્યક્તિ વચ્ચે જે વિનિમયનાં આંદોલનો સર્જાય છે, તેને 
વાચા અને શબ્દ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે છે. તેનાં 
પ્રારંભિક અનૌપચારિક અને ઔપચારિક સ્વરૂપો 
રહ્યાં છે. 

સત્યની શોધ કરવી એ. પરોક્ષ રીતે ભાષાકીય 
માધ્યમનું ધ્થેય છે. હાઇડેગર એમ કહેવા ઇચ્છે છે 
કે ભાષા સ્વયં મનુષ્ય સમક્ષ ખુલ્લી રીતે વ્યવહાર કરે 
છે. એ સ્વયં પ્રતિનિધિત્વ કરે છે. એ ગૌણ સાધન નથી 
પરંતુ પ્રધાનલક્ષી દષ્ટિએ મુખ્ય અંગની માગણી ડરે 
છે. ભાષા, એ. કેવળ મનુષ્યનું કાર્ય છે. આમ છતાં એ 
અભિવ્યક્ત, સાધન, કે પછી કાલ્પનિકપણે 
પ્રતિનિધિત્વ કરે છે એ સઘળું ભાષાને ગૌણ બનાવી 
મૂકે છે. ભાષા કેવી રીતે સાંભળવામાં આવે છે કે શી 
રીતે બોલાય છે, એનું વિશેષ મહત્ત્વ છે. મનુષ્યનું હાર્દ 


ન. નવેમ્બર ૧૯૯૯ ૧૨૪ 


તેની વાણીમાં છે. જેટલે અંશે મનુષ્યો બોલે છે તે અંશે 
જગતની વસ્તુઓને એ આમંત્રણ આપે. છે. તેનાં નામ 
બોલીને તેનું આહ્વાન કરે છે અને બે વ્યક્તિ વચ્ચે 
રહીને એ સંયુક્તપણાનું નિર્દેશન કરે છે. સાંભળ્યા 
વિના બોલાતું નથી અને મનુષ્ય બોલે છે તેમાં ભાષા 
પ્રત્યે પ્રતિક્રિયા કરે છે. 

માનવ - અભિવ્યક્તિમાં કાવ્ય એ પ્રાતિક રૂપમાં 
વિશેષ મહત્ત્વ ધરાવે છે, એમ હાઇડેગર માને છે. એ કહે 
છે કે કવિ એ દેવ અને મનુષ્યની વચ્ચે રહે છે. “જે બાબત 
સમયાતીત છે તેને કવિ મનુષ્ય સમક્ષ અર્થઘટિત કરે છે.” 
(૧). વિચારક અને કવિ બંનેનું ધ્યેય એક જ છે. તે 
સતૂતત્ત્વને પ્રતીત કરવાનું છે. પરંતુ બંનેનાં માધ્યમો 
અને પદ્ધતિ ભિન્ન છે. એ પોતાના દષ્ટિબિંદુએથી વિષય 
અને વસ્તુને નિહાળે છે. આમ છતાં હાઇડેગર ડહે છે 
કે વિચાર એ કેવળ ગણતરી નથી, પરંતુ તે સર્જન છે. 
આ સર્જનલક્ષી પુરુષાર્થ વિશિષ્ટ પ્રેરણા દ્વારા ઉદ્ભવે છે 
અને મનુષ્યને ચિંતન તરફ દોરી જાય છે. હોલ્ડરલીનનાં 
કાવ્યો માટે તેને વિશિષ્ટ આદર છે. કાવ્ય અંગે વિવેચન 
કરતાં હોલ્ડરલીન પ્રેરણા' ઉપરાંત 'આનંદતત્ત્વ' 
ઉ૦)7૦૫૭)નો. પણ ઉલ્લેખ કરે છે. હોલ્ડરલીનના કાવ્ય 
“હોમ કર્મિંગ'” વિશે કહેતાં હાઇડેગર તેની પ્રશંસા કરે 
છે અને “એ ઉત્તમ તત્ત્વ છે, પુણ્યશાળી છે. તે એક જ 
છે અને આનંદમય છે' એવું વિવેચન કરે છે. જે સરળ 
અને શુદ્ધતત્ત્વ છે તે આપોઆપ અન્ય પ્રત્યે ખુલ્લું થાય 
છે અને મનુષ્યના'આત્મતત્ત્વને ઉદીપ્ત કરે છે. 

કાવ્યમય રજૂઆત કરવામાં કવિ વ્યક્તિગત 
લાગણી, પ્રતીકો. અને વ્યક્તિગત સ્વરૂપો આપવા 
પ્રયાસ “કરે છે. પરિણામે પરાત્પર તત્ત્વ તરફ 
પહોંચવાનો ઇરાદો સેવે છે. જેને એ. એ. વ્હાઇટહેડ 
“સઘન અનુભૂતિ' કે “સૌંદર્યલક્ષી આકલન' કહે છે તેને 
હાઇડેગર સતૂતત્ત્વ (9લંતટ્ઠના લક્ષણમાં સમાવે છે. 
હોલ્ડરલીન ફરિયાદ કરતાં કહે છે કે.પુણ્યશાળી નામ 
પ્રાપ્ત કરવું એ અઘરું કાર્ય છે. તેનો' અર્થ હાઇડેગર 
. એમ ઘટાવે છે કે વર્તમાન ભાષામાં કવિની જે અનુભૂતિ 
છે તેને વ્યક્ત કરવા માટે પૂરતા શબ્દો નથી. શબ્દ 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૨૫ 





અને વસ્તુ, વાચા અને સતૃતત્ત્વ એ એકતામાં રહેતાં 
યુગ્મો છે. વાણીમાં મૂર્તિમંત થયેલી ભાષા, હમ્બોલ્ટના 
મતાનુસાર, કેવળ વિનિમયનું સાધન નથી, પરંતુ એ 
ખરેખરું જગત છે જેમાં મનુષ્ય “4' અને 'વેષય' 
વચ્ચે ઘનિષ્ઠ સંબંધ સ્થાપે છે. 

મનુષ્ય પાસે અભિવ્યક્તિની વિવિધ શક્યતાઓ 
રહી છે તેમાં ભાષા એ તેનો એક પ્રકાર અને સ્વરૂપ 
દર્શાવે છે. પોતાની આંતરિક એકતા માટે ભાષા 
મનુષ્યને ખુલ્લો અને છતાં પ્રતિબદ્ધ માર્ગ રચે છે. આ 
સંદર્ભમાં નોંધપાત્ર બાબત એ છે કે તર્કશાસ્ત્ર પોતાનાં 
ઉદ્દેશ્ય-વિધેય, દ્રવ્ય-ગુણ, સંબંધક-સંબંધ જેવાં 
માળખાંઓ વ્યાકરણ અને ભાષા પાસેથી સંપાદિત કરે 
છે અને પછી જગતના અને વસ્તુઓના પ્રત્યયો 
('કેટેગરિઝ') માટે ઉપયોગમાં લે છે. અગાઉ જોયું તેમ 
ભાષા એ વ્યાકરણ દ્વારા સંચાલિત થાય છે અને 
વ્યાકરણની રચના બોલીચાલી તેમ જ ગ્રંથસ્થ લિખિત 
ભાષા પર પ્રભાવ પાડે છે. તેને લીધે વિચારનાં સ્વરૂપો 
પર પણ તેની અસર પડે છે. જગતમાં વસ્તુઓ વચ્ચેના 
સંબંધો, પોતાની ઘરગથ્થુ ભાષા અને બહારના 
વિષયોને સમજવાની આંતરિક ભાષા વચ્ચે જે સમન્વય 
સાધવામાં આવે છે તે ભાષા નિશક્ષિત કરે છે. આ દર્શાવે 
છે કે શિશુઅવસ્થામાં બાળક પર જે ભાષાનું શિક્ષણ 
પ્રભાવ પાડે છે તે તેનાં આંતરસંબંધપરક, વૈજ્ઞાનિક 
સમજૂતીનું માળખું અને તાત્ત્વિક ભેદ, સંબંધ અને 
સ્વરૂપ પ૨ અસર કરે છે. 

શબ્દ અને અર્થ વચ્ચે જે સામંજસ્ય રહ્યું છે તે 
માટે ગ્રીક ભાષામાં 'એરીગ્નેન' (લા1ટ્ટુળલ) શબ્દ 
વપરાયો છે. હાઇંડેગર કહે છે કે આ પ્રકારનું સામંજસ્ય 
ભાષા સ્વયં ઉત્પન્ન કરે છે. હાઇડેગર 'લયબદ્ધતા' 
દ્વારા તેને . વર્ણવે છે. કવિ કાલિદાસ તેને 
'ાર્વતીપરમેશ્વરૌ'ના સંબંધ જેવો વર્ણવે છે. તેથી જ 
બાળક ચોક્કસ વસ્તુ અને વિષય માટે નિશ્ચિત શબ્દનો 
ઉપયોગ કરે છે. એટલે હાઇડેગર તેને સતૂતત્ત્વનું 
નિકેતન લેખે છે. તેથી વાણીવ્યવહારમાં “એરીગ્નીસ'નું 
એ ગીત છે. 'એરીગ્નીસ' ત્રીસની એક દેવીનું નામ 


બ્ટ્ટ્શ 


છે. એ સંગીત પર પ્રાધાન્ય ભોગવે છે. આ રીતે ભાષા 
અને વિચારનું સત્ય જુદા જુદા પ્રદેશમાં હોવા છતાં 
એકરૂપ સત્યનું સ્થાપન ડરે છે. એ ફક્ત કથનો અને 
વિધાનોનો ગુણધર્મ નથી. સત્ય એ વસ્તુઓમાં અને 
સતૂતત્ત્વમાં બંધાઈ જતું નથી. તેમાં ખુલ્લાપણું છે. 
આને લીધે તો હાઇડેગર કહે છે, કલાત્મક વિષયને 
કાવ્યનું સ્વરૂપ આપી શકાય છે અને તેની પ્રતિમા એક 
પ્રતીકનું સ્વરૂપ બને છે. વાન ગોંઘ અને બીથોવનની 
કૃતિઓ માનવસ્મૃતિ અને ચિંતનવ્યવવહારમાં અંકાઈ 
જાય છે તેનું કારણ એ. છે કે એ પ્રતિમાઓ છે અને 
પ્રતીકના રૂપ તરીકે ચિત્તમાં રહે છે. 'ઓરિજિન ઓફ 
ધ વર્ક ઓફ આર્ટ' લેખમાં હાઇડેગર કલાકૃતિને કાવ્ય 
સાથે સરખાવે છે અને બંનેમાં પ્રત્યાયનનું રૂપ રહ્યું 
છે, બંને માનવસંવેદનશીલતાને આંતરિક રીતે સ્પર્શે 
છે એમ. સૂચવે છે. - 
ભાષા અને સત્ય: ભાષા દ્વારા સત્ય સ્વયં 
અભિવ્યક્ત થાય છે અને જે જગત ઊર્ધ્વપ્રદેશમાં રહ્યું 
છે તેને તે પ્રગટ કરે છે. વાણી અને સત્ય, આંદોલન અને 
પ્રકાશ બંનેનો ઊગમ '“એરીગ્નીસ'માં રહ્યો છે. 
'એરીગ્નેન' એ. મનુષ્ય તથા સતૂતત્ત્વને તાદાત્મ્યમાં 
જાળવે છે, હાઇડેગરનાં પછીનાં લખાણોમાં સતૂતત્ત્વ 
(9 લળ) કરતાં સત્ય (1૫110 શબ્દ વધુ વપરાયો છે. 
સત્યની સમસ્યા વિશે વધુ ફળદાયી વિચારણા કરવામાં 
આવી છે. જેને સત્ય કહેવાય છે તે હકીકતની આ બાહ્ય 
અભિવ્યક્તિ છે. જે આંતરિક રીતે છુપાયલું છે તે બાહ્ય 
પ્રગટ થાય. છે. ભાષા અને તેની રચના આ હકીકત અને 
સત્યને અભિવ્યક્ત કરવામાં મદદરૂપ થાય છે. 
અલબત્ત, હકીકત અને સત્ય વચ્ચે ભેદ રહ્યો છે. હકીકત 
એ વૈજ્ઞાનિક બાબત છે ત્યારે સત્ય ધોરણણલક્ષી અને 
મૂલ્યાત્મક છે. પરંતુ તેનું મહત્્ત એ. ભાષાની માધ્યમ 
તરીકે જરૂરિયાત છે. તુલનાત્મક દષ્ટિએ સમકાલીન 
ભારતીય તત્ત્વચિંતનમાં શ્રીકૃષ્ણચન્દ્ર ભટ્ટાચાર્ય આ 
બાબતને નોંધતાં સત્યની અભિવ્યક્તિ અને તેના 
પરામર્શ માટે ભાષા અનિવાર્ય છે તેમ કહે છે. અહીં 
ભાષા શાબ્દિક અને શબ્દશઃ નથી, પરંતુ પ્રતીકાત્મક છે. 





કડી 


તાત્વિક ચર્ચામાં બોલવું અનિવાર્ય છે તેમ છતાં તેના 
શબ્દો વ્યાખ્યા અને અર્થઘટનને અધીન સહે છે. તાત્તિક 
ચર્ચામાં સતૂતત્ત્વ તેની પશ્ચાદ્ભૂમાં છે તેથી પોતાની 
સમજૂતી અન્ય સમક્ષ રજૂ કરવા શાબ્દિક માધ્યમની 
આવશ્યકતા રહે છે. 

વાદવિવાદ અંગે હાઇડેગર માને છે કે અધિફત 
પર્યાય વ્યક્ત કરવા અને પ્રત્યાયન માટે ભાષા અને 
અભિવ્યક્તિ અનિવાર્ય છે. એ ટોળટપ્પા કે ગપ્પાં 
મારવાની પ્રવૃત્તિથી ભિન્ન છે એ દેખીતું છે. 
વાદવિવાદમાં શબ્દો અને તત્ત્વો પોતાના અર્થને પ્રગટ 
કરે છે. વાણી કે લિખિત સંવાદ પોતાની રીતે શ્રોતા 
કે વક્તા સમક્ષ અર્થ સાથે અભિવ્યક્ત થાય છે. જે 
કંઈ ઉદાહરણ દ્વારા દર્શાવવામાં આવે છે તેને જીવનના 
અનુભવ દ્વારા સમર્થન મળે છે. જ્યારે સંવાદમાં 
આપણી. દષ્ટિ અન્ય માણસોની દષ્ટિ સાથે સંવાદિત 
રીતે જોવા મળે છે, ત્યારે વિનિમયનું સત્ય પ્રતીત થાય 
છે એવું સમજૂતીમાં જોવા મળે છે. જીવનના 
અભિગમમાં આપણે કેવળ દ્રષ્ટા હોતા નથી, પરંતુ 
આપણે જ્યારે કોઈ બાબત સમજીએ છીએ ત્યારે 
પૂર્વગ્રહ, ખોટી પૂર્વધારણા, વાતાવરણમાંથી દબાણને 
આપણે ફેંકી દેતા હોઈએ છીએ. આપણે જીવનમાં 
ખરેખર હિસ્સેદાર બનીએ છીએ. આપણે વધુ સભાન 
થઈએ છીએ. હાઇડેગર કહે છે કે “સમજૂતી દ્વારા 
સત્યના શબ્દોને તેમ જ તેમની દૃષ્ટિને વધુ યોગ્ય રીતે 
મૂલવીએ છીએ અને આપણું આંતરિક સત્‌તત્ત્વ પ્રગટ 
થાય છે અને તે વ્યક્તિમત્ત્વને સુનિક્ષિત કરે છે.' (૨). 

આ રીતે દઢનિશ્ચિય ('૯5011૯) સક્રિય 
હિસ્સેદારી તરફ આપણને લઈ જાય છે. વ્યક્તિને 
કર્તવ્ય પ્રત્યે કબૂલાતપણું આપે છે. આ પ્રકારની 
વ્યક્તિમત્તામાં અધિકૃતપણું રજૂ થાય છે. આ રીતે 
ભાષા, અર્થની સુનિશક્ષિતતા, યોગ્ય પ્રત્યાયન અને 
સંવાદ મનુષ્યને તેના અધિકૃતપણા તરફ દોરી. જાય. 
છે. બિનઅધિકૃતપણામાંથી અધિકૃતપણા તરફ જે માર્ગ 
રહ્યો છે એ બુદ્ધિનો કે સહાનુભૂતિ, અંતઃસ્કુરણા કે 
મનનલક્ષી તિચારનો. માર્ગ છે એ સ્પષ્ટ ડહેવું મુશ્કેલ 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૨૧ 


છે. પરંતુ વિચારણા અંગેના હાઇડેગરના વ્યાખ્યાનમાં 
હાઇડેગર ગણતરીપૂર્વકની વિચાગણાની ટીકા કરે છે 
અને ધ્યાનલક્ષી કે મનનલક્ષી વિચારણાની હિમાયત 
કરે છે. હાઇડેગર યંત્ર અને તકનીકી વિદ્યાના પ્રયોજન 
અંગે મનુપ્યને જાગૃત કરે છે અને કહે છે કે મનુષ્યે 
તેના ગુલામ ન થવું જોઈએ, પરંતુ પોતાની સ્વતંત્રતાનો. 
યોગ્ય ઉપયોગ કરવો જોઈએ. એ કહે છે કે જો મનુષ્ય 
ગણતરીપૂર્વકના ચિંતન વિરુદ્ ધ્યાનલશ્ષી વિચારણાને 
નિર્ણયાત્મક રીતે સ્થાપિત નહિ કરે તો એ તકનીકી 
વિદ્યાનો ગુલામ બની જશે. પરંતુ એક વખત 
ધ્યાનલક્ષી વિચારણા જાગૃત થાય તો એ અવિરતપણે 
ચાલૂ રહેશે અને મનૃપ્યને પોતાના જીવનમાં અને 
કાર્યમાં ઉપયોગી નીવડશે.' (૩). આમ પગિવર્તનની 
દિશામાં મનુપ્ય પોતાના ચૈતન્યની વિશ્નિષ્ટ દિશા કેળવે 
છે અને વસ્તુજગતમાંથી કેવી રીતે મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી 
અને સ્વ-ચૈતન્યને શી રીતે પ્રતીત કરવું તેની પદ્ધતિ 
સૂચવે છે. જર્મન ભાષામાં “ર્લીઝ' શબ્દના વિતિધ 
અર્થો થાય છે, જેમ કે સંગઠિત થવું, શાંતિ પ્રાપ્ત કરવી 
કે નિશ્ચિત બનવું એવા વિવિધ અર્થો થાય છે. હાઇડેગર 
માને છે કે રહસ્ય પ્રત્યે ખુલ્લા રહેવું અને વસ્તુમાંથી 
મુક્તિ પ્રાપ્ત કરવી એ આકસ્મિક બનાવો નથી, પરંતુ 
ખંત, ઉત્સાહ અને હિંમતપર્વકની વિચારણાથી એ 
સર્જાય છે. 
૧૯૫૫માં ઈ. પ્રીટોરિયસને પત્ર લખતાં 
હાઇડેગર વાણી અને લેખનના કાર્યની તુલના કરતાં 
કહે છે કે વાણીનું મુખ્ય કાર્ય મનુષ્યને સંસ્કૃતિ અને 
સંસ્કાર બક્ષવાનું છે. લિખિત ભાપા આખરે ગ્રંથની 
રચના તરફ દોરી જાય છે. અલબત્ત એ સાચું છે કે 
સંસ્કૃતિનું વિકસિત કાર્ય લિખિત ભાષા પર આધાર 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૨૭ 


રાખે છે. પડંતુ આરંભમાં લિખિત ભાષા હોતી નથી. 
તેની રચના ધીમેધીમે ઘડાય છે. લિખિત ભાષા અંગે 
ધીમે ધીમે બૌદ્ધિક અર્થઘટન થવા પામે છે. તેમાં 
મતભેદને અવકાશ રહે છે. જેમ જેમ વિજ્ઞાન અને 
તત્ત્વજ્ઞાનમાં લિખિત સામગ્રીનો વિસ્તાર વધતો ગયો 
એમ તેમાં અર્થનો હાસ થતો. ગયો છે. જે ક્ષતિ થઈ 
છે તેની પૂર્તિ કરવામાં પરંપરા, વૈવિધ્ય અને 
દઢનિશ્રિતતાનાં તત્તતો લાવવાં જરૂરી છે. અલબત્ત, 
હાઇડેગર એમ માને છે કે આ ક્ષતિની પૂર્તિ ભાપાના 
માધ્યમ દ્વાર અને તેમાં વિશેપ કરીને સતૂતત્ત્વનો 
ઘનિષ્ઠ સંબંધ સ્થાપવાથી થઈ શકે છે. 

સમકાલીન તત્ત્વર્ચિતનની દષ્ટિએ એમ જણાય 
છે કે હાઇડેગરના ચિંતનમાં અમુક વિશિષ્ટ વિષયો 
અને બાબતોને પૂરતાં ધ્યાનમાં લેવામાં આવ્યાં નથી, 
જેવાં કે અર્થઘટનના વિષયમાં મનોવિશ્લેપણ સંપ્રદાયે 
માનસિક યુક્તિઓ, બીમારી, મનઃ-શારીરિક ગ્રંથિઓ 
અને નવ-મનોવિશ્લેપણવાદી વિચારકોના પ 
અને સાંસ્કૃતિક પરિવેશ અંગેના પ્રતિભાવો. 
ઉપરાંત તાત્વિક સંવાદમાં પૉલ રિકૂરે દર્શાવેલાં વક્તા 
અને શ્રોતા વચ્ચેનાં વિશિષ્ટ પાસાંઓ જેવાં કે મૌખિક 
સંમતિ, લિખિત વિસંવાદિતા અને મૂળભૂત દંષ્ટિભેદો, 
ર્ટ્રૉસન, સર્લના પ્રત્યક્ષવાદી આગ્રહો અને લેવી- 
જ્્રૉોસનો રચનાવાદ ગણનામાં લેવાય તો ભાષાના 
ચિંતનમાં વ્યાપક ફેરફાર સંભવિત છે, અને 
અર્થઘટનાશાસ્ત્રની ભૂમિકાને વિસ્તૃત કરી શકાય. 
૬ સંદર્ભો : (૧) “હોલ્ડરલીન એન્ડ ધી દસેન્સ ઓક પોએટ્રી": 
સંપ વરનેર બ્લૉક, શિકાગો, ૧૯૬૫, મા. ૨૮૮. (ર) “બીદન્ગ 
એન્ડ શ્રઈમ': «ાઇકેગરું પા. ૩૪૨. (૩) “ડેસ્કૉર્સ આન ઘિન્કિંગ* : 
પા. પર-પર. 


'ઇડેગર. 





અજાણ્યા મુલકમાં 





રાજસ્થાન એ મને ખૂંદવો ગમતો પ્રદેશ છે. એક 
ફોટોગ્રાફર તરીકે તો મને આ પ્રદેશનું અનેકવિધ 
પ્રકારનું આકર્ષણ છે જ. તેવું જ આકર્ષણ રાજસ્થાનના 
માણસોની ભીની લાગણીનું અને એટલે જ જ્યારે પણ 
મને તક મળે તો રાજસ્થાન જવાનો પ્રસંગ હું જતો 
ન કરું આવા સંજોગોમાં કોઈ આમંત્રણ મળે તેની તક 
જ ઝડપવાની હોય. અને અચાનક મને આવી તક 
સાંપડી આવી. 
મારા પરમ મિત્ર રમણભાઈના ઘરમાં પૂર્વજોનું 
બનાવેલું દેરાસર છે. એ. દેશસરનું પુનઃનિર્માણ કરવું 
એવા ખ્યાલથી એમણે એ. દેરાસરને સુશોભિત કર્યું, 
ગભંગૃહ સિવાયનું આખું માળખું પુનઃનિર્માણ પામ્યું. 
અને. પછી તેની ભોંયને મઢવાનો સમય આવ્યો ત્યારે 
ત્યાં આરસ પાથરવાનો હોવાથી આરસની ખરીદી 
કરવા માટે એમણે રાજસ્થાનમાં આવેલ મકરાણાથી 
આરસ ખરીદવો તેવું નક્કી ક્યું. મકરાણા જતાં મને 
પણ આમંત્રણ આપ્યું કે આપણે બન્ને સાથે જઇને 
સારો આરસ. ખરીદી લાવીએ. રાજસ્થાન પ્રત્યેનું મારું 
આકર્પણ અને પરમ મિત્ર સાથે જવાની વાત બન્ને 
એટલાં ભાવી ગયાં કે હું એમની સાથે નીકળી ગયો. 
અમે કચ્છના રસ્તે મોટર દ્વારા મકરાણા જવા નીકળ્યા. 
રસ્તામાં કેટલાંક બીજાં કામો પણ નિપટાવ્યાં. અને 
મકરાણા પહોંચતાં ત્રણચાર બીજાં શહેરોમાં પણ 
રોકાયા. તેમાંનું એક શહેર હતું, જેસલમેર. જેસલમેરમાં 
અનેક જૂનાં પણ અદ્દભુત કોતરણીવાળાં જૈન મંદિરો 
_આહેલાં"ઈંશ્ારા મિત્ર એમાંનાં કેટલાંક મંદિરોની 
, શુલાકાત લેવાના હતી, અને કેટલાક જૈન તપસ્વીઓને. 
ડ મળવાના હતા. * 
જેસલમેર એટલે, સોનાનો પ્રદેશ. ત્યાંની માટી 
. સીનેરી. પથ્થર પણ પીળાશપડતા તડકામાં પડયા હોય 
“ “તો સોનાની ખાણ લાગે. આ માટી જોઈને જ પ્રસિદ્ધ 


ઉદ્દેશ 





અભિજિત વ્યાસ 


ફિલ્મદિગ્દર્શક સત્યજિત્‌ રાયને એક વાર્તા લખવાની 
પ્રેરણા મળી. હતી, જે પરથી પછી એમણે એક ફિલ્મ 
“સોનાર કેલા'નું સર્જન કર્યું. જેસલમેરનો કિલ્લો સોને 
મઢ્યો જ લાગે, ગામ પણ અદ્ભુત. અનેક 
કોતરણીવાળી હવેલીઓ જોઈને આભા જ થઈ જઈએ 
જેસલમેરની પટવાની હવેલીઓ ખૂબ મશહૂર. એની. 
કોતરણીની કલાકારીગીરી નયનરમ્ય. કલામાં રસ લેતી 
કોઈ પણ બક્તિને જેસલમેરનું આકર્ષણ રહેવાનું જ. 
મને પણ જેસલમેરનું આડર્ષણ ખૂબ રહ્યું છે. 
જેસલમેરના અનેક ફોટોગ્રાફ્સ મેં પાડ્યા છે. 

એક વહેલી સવારે અમે જેસલમેરમાં બહાર 
નીકળ્યા. મારા મિત્ર રમણભાઈ દેરાસરમાં પૂજા- 
અર્ચના કરવા ગયા. હું એ દરમ્યાન ટહેલતો હતો. 
નજીકના સ્ટોરમાંથી જેસલમેરનાં રમણીય પિફ્ચરકાર્ડ 
ખરીદ્યા, પછી કેટલાક મિત્રોને યાદ કરીને લખ્યાં. હવે 
તેના ઉપર પોસ્ટની ટૉકેટ લગાવી પોસ્ટ કરવાનાં હતાં. 
એટલે નજીકમાં કોઈ પોસ્ટઓફિસ ખરી તેની મેં તપાસ 
આદરી. તપાસના, પરિણામરૂપ ખબર મળ્યા કે ત્યાં 
નજીકમાં જ પોસ્ટઓફિસ હતી. હું તે પોસ્ટ-ઓફિસે 
પહોંચ્યો. 

પોસ્ટઆફિસ બહારથી ઘર જેવી લાગતી. હતી. 
એક બુઝર્ગ ભાઈ અંદર બેઠા હતા. તેમની પાસેથી 
ટિકેટો ખરીદી. પિક્ચરકાર્ડને ચોંટાડી એમને જ પોસ્ટ 
કરવા કાર્ડ આપ્યાં. આ બધા સમય દરમ્યાન હું એ. 
રૂમનું નિરીક્ષણ કરતો હતો. રૂમની. એક બારી પાસે. 
કેટલાય બધા જુદીજુદી જાતના અને ભાતભાતના 
આકારના પથ્થરો પડયા હતા. મને એ પથ્થરોમાં રસ 
પડ્યો. અંગત રીતે પણ મેં ઘણા જુદી જુદી જાતના 
પથ્થરો ભેગા કરેલા છે. મારી આ જિજ્ઞાસાભરી, પણ 
રસપૂર્વક જોવાની વિધિને પેલા બુઝર્ગ જોતા હતા. એ 
સમજી ગયા હતા કે હું બહારથી આ શહેરમાં ફરવા 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૨૮ 


આવેલો છું. એમણે પૃચ્છા કરી. ક્યાંથી આવો છો? 
શું નામ છે? પછી અમારી વાતચીત એ પથ્થગે વિષે 
થઈ. કેટલાક પથ્થગેને મેં ઓળખી બતાવ્યા. પથ્થગેમાં 
કેટલાંક કૉસિલ્સ હતાં. તે ઉપરાંત કેટલાક સેન્ડસ્ટોન 
અને કૉરલ્સ હતાં. ખાણમાંથી નીકળતા એગેટ, કેડ 
સ્પાર્ક, ક્વૉર્ટૂઝ વગેરેને મેં ઓળખી બતાવ્યા. તે ઉપરથી 
એટલું તો એ બુઝર્ગ જાણી શક્યા હતા કે હું આ 
પથ્થગેને તિપે જાણું-સમજું છું. 

આ પથ્થરોમાં એક ફોસિલ પથ્થર ખૂબ સગ્સ 
હતો. તેમાં એક વનસ્પતિની વેલની ડિઝાઈન હતી. તે 
મને ખૂબ ગમ્યો. આ કૉસિલ એટલે પથ્થરમાં સચવાદ 
રહેલ વનસ્પતિ કે પ્રાણીનો અવશેષ, જેને બનતાં લાખો 
વર્ષ થતાં હોય છે. આ કૉસિલ કોઈક વનસ્પતિનું હતું. 
ખૂબ સુંદર હતું અને મને ખૂબ ગમ્યું હતું. મનમાં ને 
મનમાં એક એવી ઇચ્છા જાગૃત થઈ હતી કે મને આ 
કોૉંસિલ મળી જાય તો ખૂબ સારું. 

કેટલીય તાર સુધી. હાથમાં એ પથ્થર રાખીને 
જોયા કરતો હતો. મને આ પથ્થર (કૉસિલ) ગમ્યો 
છે એવી માનસિક નોંધ પેલા બઝર્ગ સજ્જને પણ લીધી 
હતી. માગ જુદા જુદા પથ્થગેને ઓળખી બતાવવા અને 
તેને વિષેનાં જ્ઞાન અને જાણકારીથી પણ એઓ. 
પ્રભાવિત થયા હતા. મારા મનમાં આ કફૉસિલ મળી 
જાય તો કેવું? - એવા તિચારે એવું પૂછવા પણ પ્રેર્યો 
કે “આપ બેચતે હૈં ઇંન પથ્થગેં કો?'' પણ સજ્જને 
ના પાડી. મનમાં થયું, કૉસિલ ન મળ્યું, પણ આવું 
અલભ્ય અને સુંદર કૉસિલ જોવા તો મળ્યું. આ પછી 
મારી પોસ્ટની કાર્યવાહી પૂર્ણ કરીને હું નીકળવામાં જ 


£૫? 


6 


હતો ત્યારે પેલા સજજન બૉલ્યા, “વે આપ ગખિવે.'” 
અને મને ખૂબ ગમતું કૌસિલ એમણે મને આપ્યું. 
મને ખૂબ આનંદ તો થયો કે આ અલભ્ય 


કૉસિલને હું મેળવતો હતો. પણ કયા સંબંધોએ આ 
મને મળ્યું છે તેવો પ્રશ્ન મનમાં થઈ આવ્યો. એટલે 
સહજ પુછાઈ ગયું કે આનું મારે કંઈ આપવાનું ? લ્ય 
પેલા સજ્જન ગદ્દગદ સ્તરે બોલ્યા. “આપ વ્યાસ રં 
મે ભી વ્યાસ હૂં. આપ બડે શરીક સે રખિયે. મેડી તરક 
સે ભેંટ.” 


પ્રે 


પ, 


હ 


હું તો આ બધી વાતચીતમાં જેમ એમણે મારે 
વિપે પૂછ્યું તેમ એમને વિષે પૂછતાં ભૃલી જ ગયો 
હતો.મારી અટક જેમ વ્યાસ હતી, તેમ તેમની પણ 
વ્યાસ હતી. અને આ અટકના સરખાપણાનો સંબંઇ 
એમણે જોડીને મને જે પ્રેમથી આ કૉસિલ આપ્યું તેથી 
મારી આંખો ભીની થઈ આવી. એક અજાણ્યા 
મુલકમાં, અજાણી જગ્યાએ કલ્પના પણ ન કરી હોય 
તેવી ઘટન! બની રહી હતી. મારી સામે ઊભેલી એક 
વ્યક્તિને એક અજાણી વ્યક્તિથી કે પૉસ્ટઓકિસના 
સાહેબથી વિશેષ નહોતી જોઈ ત્યારે એ જ વ્ક્તિએ 
મારી સાથેના અટકના સરખાયણાને કારણે-નો કોઇ 
સંબંધ જોડી દીધો હતો તે કેટલું રોમાંચક હતું. 

આજે પણ માગ ઘરના દીવાનખાનામાં ગખલ 
આ કફૉસિલ મને એ સજ્જનનો સ્નેહભર્યો અવાજ યાદ 
કચવ્યા કરે છે. “્યાસ' હોવું એક નિમિત્ત હતું કૅ 
અમારી વચ્ચે પણ સંબંધોનું થીજી ગવેલું કોઈ સ્મરણ 
કૉસિલરૃપે પ્રગટ થયું !આ પ્રશ્ન માસ મનમાં ઘુમરાયા 
કરે છે. 


6* 


પ" 


વિધાપીઠનો હોબાળો 
“દર્શક', પ્ર. ચુ. વૈઘ, ચુનીભાઈ વૈદ્ય, પ્રકાશ શાહ - એમનાં ગુજરાત વિદ્યાપીઠના વર્તમાન હોબાળા 


વિશેનાં નિવેદન (નિરીક્ષક' નો ચાલુ અંક) સંબંધે : 


હવે અત્યારે કાગારોળ કર્યાનો કશો અર્થ ખરો? ગુજ. વિ.નું આ ખટરસ ભોજન તો વરસોથી રંધાતું 


હતું, અને તેના રસોઇયાઓમાં મોરારજી દેસાઈ, 


(એક પત્રઃ તા. ૧૯-૧૦-૯૯) 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૨૯ 


“ર્શક' તગેરેનાં નામોનો પણ સમાવેશ થયેલ 
વ્યાપેલો સડો એકબે અંગોની કાપક્ૂપથી અટકે ખરો? 





છે. સર્વાંગ 


હરિવલ્લભ ભાવાણી 


લ્ટ્શ 


વૃક્ષવલ્લરિ 





તુતુન ઝાડના થડની પાછળ છુપાઈ ઊભો રહ્યો. 

તે વખતે સાંજ હતી, આકાશ ખુલ્લું, ભૂર, 
ગંભીર હતું. દાદાજી છાંયડાવાળી પગદંડી પર માપેલા 
પગલે ચાલતા હતા. એમણે પહેર્યા છે કાળા પમ્પશુ, 
ખભે. લટકાવી છે સરસ ગડી કરેલી, શાલ. એમનું 
ટાલિયું માથું ચકચક કરે છે. હાથમાં ઝૂલે છે સુંદર 
ચન્દનકાષ્ઠની લાકડી. આજકાલ જરા નીચું નમીને જ 
ચાલતા હોય છે; શરીર ટટ્ટાર નથી રાખી શકતા. મા 
તે દિવસે કહેતી હતી, દાદાજી બોતેરમા વર્ષમાં 
પ્રવેશ્યા; તુતુને સાંભળેલું. દાદાજી એકદમ નીરોગી છે, 
સ્વસ્થ છે. મોટા દાદાની જેમ ઓટલા પર બેસી, હાથમાં 
હુડકો પકડી, ખાંસતાં ખાંસતાં, કફભરેલું મોઢું ફુલાવી 
ઉઆફક્‌ થૂ કરતા નથી. દાદાજી હજી ઘણા દિવસ 
જીવશે, 

બે હોલાં પાસેપાસે અનાજ ચણતાં હતાં. દાદાના 
ભારે પગનો. અવાજ થતાં તરતર કરતાં દૂર ચાલી 
ગયાં. થોડી ચકલીઓ. પણ ઊડી ભાગી. ગઈ. તુતુને 
ઝાડની પાછળથી ડોકિયું કર્યું. તુતુન પલાયન થઈ ગયો 
છે એનો ખ્યાલ દાદાને હજી આવ્યો નથી. છાંયડાવાળા 
શીતલ પથ પર એ ચાલતા હતા. રોજ સાંજે વરસાદ, 
વીજળી, વાતાઝોડું ન હોય તો, દાદા ફરવા નીકળે. 
થોડે દૂર જંગલની કોરે એક ઝરણું છે. બાજુએ એક 
મોટો પથ્થર છે. પથ્થર પર બેસી. દાદા એકીટશે 
સૂર્યાસ્ત જોયા કરે. ત્યારે ચશ્માંના કાચમાંથી દાદાની 
આંખો દેખાય, ભાવગંભીર, ગમગીન, નિરિપ્ત. 


શ્વાસનિઃશ્વાસ ધીરા અને ગહન બને. તુતુને એક દિવસ.” 


માને પૂછેલું; ત્યારે માએ સમજાવેલું, અસ્તાચલગામી 
સૂર્યને વૃદ્ધ દાદા ત્યારે પ્રણામ કરે છે. તુતુને 
ચોપડીઓમાં ચિત્રો જોયાં છે. સાત સાત ઘોડાવાળા 
રથમાં સૂર્યદેવ લેઠા છે. ઘોડાઓના ઉદ્દામ સ્નાયુઓમાં 
સંયોગ છે, તેજ અને ગતિનો. દાદાની બાજુમાં બેસી, 
રક્તતર્ણા સૂર્યના સત સાત ઘોડાનો હણહણાટ અને 
ખુરધ્વનિ સાંભળવા તુતુને ઘણી વાર પ્રયત્ન કર્યો છે. 


ઉદ્દેશ 





અનુ. ધનવન્તી 


ગઈ કાલે મોડી રાતે અને આજે સવારે વરસાદ 
પડેલો. અહીં તહીં હજી પણ પાણીનાં ખાબોચિયાં છે. 
દાદાએ નાનકડો ઠેકડો માર્યો. તુતુનને રોજ રોજ 
દાદાની જોડે આવવાનું ગમતું નથી. અત્યારે, જ્યારે 
બંસી, ડાકુ, નાન્તુ અને બીજા બધા હુતુતુ ૨મતા હોય, 
અથવા કોયલનાં બચ્ચાં શોધતા કાગડાના માળા 
ભાંગતા હોય. બંસી બચ્ચું જોઈને કહીં શકે, કોયલ 
છે કે કાગડો. એક દિવસ કાગડાઓએ બંસીના 
માથામાં ચાંચ ખોંચી કાણું કરી દીધું હતું. ડાકુ ઊડતા 
પક્ષીને ગોફણથી મછટીભેગું કરી શકે. ઝાડ પરથી પાકી 
કેરી નીચે પાડી શકે. નાન્તુ વનેરુ સસલાંઓ સાથે 
હરીફાઈમાં દોડી, જીતી શકે. પણ, તુતુને વિચાર્યું, હું 
કાંઈ પણ કરી શકતો નથી. મને કોઈ કાંઈ કામ ન. 
આપે. 

તુતુને આસપાસ નજર કરી. અહીં ઘાસ ઓછું 
છે. ઝાડ પણ. છૂટાંછવાયાં છે. ઘેરા લીલા પાંદડે પાંદડે 
નારંગી પ્રકાશ ડોલમડોલ થાય છે. થોડી લાલ 
ખડમાંકડી દેખાય છે અને ઘણી જ જાતનાં પક્ષીઓનું 
કૂજ્ન સંભળાય છે. પેલી બાજુ વનતુલસીની લીલી 
ગીચ ઝાડી છે. તુતુને સાંભળ્યું છે, જગા બહુ સારી 
નથી. ગઈ વસતન્તે કુડુનીની મા એ ઝાડીમાં ગઈ તે 
ગઈ, પાછી ફરી જ નથી. કુડુનીની મા ખોવાઈ ગઈ 
છે. એક બપોરે, એકાંતમાં, તળાવને કિનારે, વૃક્ષની 
છાયામાં, તુતુન પાસે બેસી કૂડુની ઘણી વાર સુધી સડી 
હતી. એનું કોઈ નથી. બાપ પણ નથી. એક વર્ષ પહેલાં 
જંગલમાંથી' લાકડાં કાપી પાછા ફરતા હતા ત્યારે 
એમને સાપ કરડેલો, કુડુની હવે એકલી એકલી 
વનવગડામાં ઘૂમ્યા કરે છે. એને ખાતરી છે, એનાં મા- 
બાપ પાછાં ફરશે. ક્યાં પણ, ક્યારે પણ એમનો. ભેટો 
જુરૂર થશે. 

પાછળથી એક મૃદુ અવાજ આવતાં તુતુને માથું 
ફેરવ્યું. એક ખિસકોલી ધાન ચાવે. છે. ટચૂકડું, રૂવાંટ્યું 
શરીર, ભૂખરો રંગ, ઉપર લાંબા કાળા પટ્ટા, ધનુષ્યની 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૦ 


જેમ વંકાયેલી પૂંછ. તુતુનને, બહુ દિવસથી ખિસકોલી 
પકડવાનો શોખ છે. નાન્તુ ક્યારે પણ ખિસકોલી પકડી 
શક્યો નથી. નાન્તુ એમની જોડે હરીફાઈમાં ઊતરી 
ઝાડ ૫૨ ચઢી શકતો નથી. એમના પગમાં તો વીજળી 
દોડે. તુતુન શ્વાસ રૂંધી, પા પા કરતો આગળ વધે છે. 
માટી ભીની છે. તુતુનના નાના નાના પગતળિવે લીલું, 
જીવંત ઘાસ શિર ઝુકાવે છે. પાંદડાંઓ વચ્ચે કંપે છે 
પીળો પ્રકાશ. પક્ષીઓ કલરવ કરે છે. 

ખિસકોલીને પિંજરામાં રાખી તુતુન પાળશે. 
ઘરમાં એક ઘરડો પોપટ છે. એને દાદીમાએ ઘણું બધું 
બોલતા શીખવ્યું છે. સવારે “કૃષ્ણ બોલો, રાધા 
બોલો'” જપે. માલંચ વૈષ્ણવી આવે ત્યારે બોલેઃ ““હરે 
કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે કૃષ્ણ, હરે હરે.'' તુતુનને બોલાવે: 
“ટય ટ ટ” તુૃતુનને પોપટ બહુ ગમે. પણ દાદીની 
નજર આખો વખત પોપટ ૫૨ જ હોય. કોઈ એક દિવસ 
તુતુને પોપટની પાંખ પકડી ખેંચેલી. થોડાં લીલાં, લીલાં 
પીંછાં ખરી પડેલાં. પણ તુતુનને આ બાબતનો જરાવે 
ખ્યાલ' નથી. અને હવે તો તુતુન શિશુ નથી. હવે તો 
એ-મોટો. છોકરો છે. છતાં પોપટની પાસે જવાની એને 
સખત મનાઈ છે. 

તુતુન ખિસકોલી પાળશે. પા પાણી 
નાખી નવડાવશે, ખવડાવશે અને બોલતાં શીખવશે. 
પ્રયત્ન કરીએ તો ખિસકોલી પણ કેમ ન બોલી શકે? 
“બધા જે કરી શકે તે તું પણ જરૂર કરી શકીશ.'”” 
તુતુન ચિંતન કરતો હતો. બંસી સિવાય એ કોઈને 
ખિસકોલી પાસે નહીં આવવા દે. બંસીનું એક કુરકૂરિયું 
છે, બ્યૂટી; ગોળમટોળ અને માખણ જેવું પોચું. બ્યૂટીને 
ખોળામાં લીધા વિના બંસી જીવી જ ન શકે. અને 
કડુનીને? કુડુનીને વધુ દૂભવવા તુતુનની હિંમત નથી. 

ખિસકોલીની હરફર અને ગતિ પ્રમાણે તુતુન 
ડગલાં ભરે છે. ખિસકોલીનાં હળવાં પગલાંનો મંદ 
અવાજ તુતુન સાંભળે છે. બીજું કાંઈ એને નથી દેખાતું, 
-નથી- સંભળાતું. દાદીમા પાસેથી તુતુને અર્જુનની 
લક્ષ્યભેદની વિખ્યાત વાર્તા સાંભળી હતી. 

ખિસકોલી ઝાડથી દૂર દૂર ચાલે છે. વારંવાર 
આજુબાજુ શંકાશીલ નજર ફેરવી લે ને પાછી ધાન 
ચાવવા લાગે. ચારેબાજુ ઝાડ દૂર દૂર છે. દોડીને 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૧ 





પહોંચતાં પણ વાર લાગે. તુતુન એકદમ નિશ્ચલ છે. 
ખિસકોલી અને એની વચ્ચે દસેક હાથનું છેટું છે. આ 
વખતે એક છલાંગે ખિસકોલીની ઉપર તૂટી પડશે. 
તુતુનનો ઉશ્કેરાટ એની આંખમાં કંપતો હતો. હૃદયમાં 
હતો ઝમઝમાટ. હાથથી પકડવા જઈશ તો ખિસકોલી 
લપસી જઈ શકે. છાબડી, ટોપલી કાંઈક હોય તો બહુ 
સારું, પણ આસપાસમાં તો એવું કાંઈ દેખાતું નથી. 
ત્યારે તૃતુનને કુડુની યાદ આવી. આવી ક્ષણે કુડુની 
કાંઈ ને કાંઈ શોધી જ આપે. કુડુની અત્યારે ક્યાં છે 
કોણ જાણે. 

ઘાસાચ્છાદિત માટીમાં ખિસકોલી સાવચેતીથી, 
ધીરે, ધીરે ચાલે છે. તુતુને ખમીસ કાઢી હાથમાં લીધું. 
તે જ ક્ષણે પાસેની ઝાડીમાંથી એક દેડકો કૂદકો મારી 
બહાર નીકળ્યો. ભડકીને ખિસકોલીએ માથું ઊંચું કયુ; 
તીરની ગતિથી તરરરર કરતી એક ઝાડ પર ચઢી જઈ 
જરા થોભી પૂંછડી ઊંચી કરી, નીચું નમી, ઝાડનાં 
મૂળિયાં તરફ તાકી રહી, પછી પાંદડાંઓમાં ખોવાઈ 
ગઈ. 

દાદા હાંક મારે છે. એ દેખાતા નથી, પણ એમનો 
અવાજ હવામાં તરે છે. હવે તો એ ઝરણા પાસે પહોંચી 
ગયા હશે. તુતુન હજી થોડી રાહ જોવા માગતો. હતો. 
થોડી વારે ખિસકોલી નીચે ઊતરે પણ ખરી, ત્યારે 
તુતુન ફરી પ્રયત્ન કરશે એને પકડવા, વધારે ચપળ 
અને સાવધાન રહી. જોકે એની અક્ષમતા આ વખતે 
પુરવાર થઈ જ નથી. આ દુર્થટનાનું કારણ તો પેલો 
અવિવેકી દેડકો જ હતો. પણ તુતુન પોતાની જાત વિષે 
સભાન છે. એને એક ખિસકોલી જોઈએ. છે જ. તો 
જ તો એ બંસી, ડાકુ, નાન્તૃ અને બીજા બધાને ગર્વથી 
દેખાડી, શકશે. બંસી, ડાકુ, નાન્તુ જેવા થવાની ઇચ્છા 
તુતુનની બહુ વખતની છે. કુડુની સિવાય કોઈને એની 
મદદ જોઈતી નથી. એના ઉપર કોઈ નિર્ભર કરતું નથી. 
કડુનીને પતંગિયાં પકડી આપે તો. એ ખુશી થાય. 
પતંગિયાંની પૂંછડીએ દોરો બાંધી ઉડાડવાનું બહુ ગમે 
કુડુનીને. એક વાર તુતુને એક સુંદર પતંગિયું પકડેલું. 
ચમકતો સોનેરી રંગ. તે દિવસે ઝાડીની અંદર પગમાં 
કાંટો વાગી ગયેલો. ઘણી વાર સુધી વીંછી કરડયો હોય 
એવું બળતું રહ્યું. કુડુનીનો ઉજ્જ્વલ ચહેરો જોવા તુતુન 


બ્ટ્શ 


ઘણું બધું સહી શકે. કુડુનીને હસતી જોવ! છું ચું ના 
સહન કરી લઉં? તુતુન વિચારે છે. 

દાદાનો અવાજ તીક્ષ્ણ થતો જાય છે. કદાચ એને 
ખોળવા હમણાં જ નીકળી પડવાના. ધરમાં મા વહશે. 
બાપ મારશે, ઝાડ મંદ મંદ ડોલે છે. ખિસકોલી ગાવબ 
છે. દેડકો થપ થપ કૂદે છે ચાદીનું ઢેકું લઈ, દેડકાનં 
નિશાન કરી, ફેંક્યું તુતુને. ઈ...શ, થોડા મદે. લાંબા 
કૂદકા મારતો દેડકો ભાગ્યો, દાદા હવે અધીરા થઈ 
ગયા છે. માઘામાં ખમીસ ભરાષતાં, ભગરવતાં તૃતુન 
દોડ્યો, 

દાદા ઝરણાની બાજુમાં, મોટા પથરને ઠોકતા, 
ઠીકતા ઊભા છે. એ ગુસ્સામાં છે. તૃતુન ધીરેથી 
બોલ્યોઃ “ત્યાં એક ખિસકોલી હતી ક્યાંયે ખોવાઇ 
ગઈ.” દાદાનો ગુસ્સો, ભયંકર, *“ગામમાં કેટલી 
ખિસકોલીઓ છે. તે કદી જોઇ નથી એકે?” દ'દાનો. 
અવાજ ઘેરો, ગંભીર છેઃ “કાલથી તું ઘરમાં જ રહેજે. 
આ બાજુ ઘણાં બધાં ઝેરી જીવજંતુઓ છે.” પથ્થર 
ઉપર પગ ઝુલાવી બૈસતાં દાદાએ કહ્યું: “અહીં આવી 
બેસી, જા.” 

વરસાદને લીધે ઝરણાનો પ્રવાહ જોરદાર છે, 
રેતી પર, નાનામોટા પથ્થર પર, પાણી વેગથી વહે છે. 
તુતુને જોયું છે, વરસાદના સમયે ઝરણાનું પાણી 
ડહોળાવેલું હોય, માટીના રંગવાળું, પછી ધીરે, ધીરે 
સ્વચ્છ, સ્ફટિક બને. 

દાદા પાસે બેઠો બેઠી તૃતુન નિહાળે છેઃ ઝરણું, 
પેલી પારનું વન, દૂરના ડુંગરાઓ, અને સૂર્યાસ્ત. પહાડ 
અને વનવિભાગ તુતુનને આકર્ષે. એ દોઈ દિવસ 
જંગલમાં ગયો નથી. પહાડ ચડમો નથી. કુડુની કહે 
છે, ડુંગરશઓના તળિયા સુધી વિસ્તરતા જંગલમાં 
ગણ્યાં ગણાય નહીં એટલી જાહનાં ફૂલ અને પક્ષી છે. 
તરુએ તરુએ. છે મધપૂડાઓ, રની. સસલાંઓ, શાહુડી 
અને. હજી શુંનું શું. ફુડુની, એના કઠિયારા લાપ. જોડે 
ઘણી વાર જંગલમાં જતી. એ ઘણું બધું જાણે, પિછાને. 
એણે કહ્યું છે, એક દિવસ તુતુનને જંગલમાં લઈ જઈ 
બધું બતાવશે. અને જે સાપ એના બાપને કરડેલો એની 
પણ તપાસ કરશે. 

અને વનમાં પાછી વટેશ્વરની મૂરતિ છે, જાગ્રત 


બ્ટ્શ 





મૂર્તિ. મા, દાદીમાં પાસેથી તૃતુને વાર્તાઓ સાંભળી છે. 
એ મૂતિને વહેલાં શિશુબલિ દેવાતો. માતાઓની આંખ 
બિડાયા તિના. રાત પસા૨ થઈ જતી. ત્યારે અહીં 
ડાકુઓનો પણ વાસ હતો. લાંબા બરછટ વાળ, લાલ 
લાલ જાસૂદના ફૂલ જેવી આંખો, કપાળે ગરમ લોહીનું 
કરેલું વાલ તિલક, કાખલાકડી પ૨ સવાર ખડતલ 
શરીર, આ બધું મળી એક ભયંકર ધ્રુજારી ઉપજાવતું. 

હવે સૂર્યદેવ દેખાતા નથી. આકાશમાં ઘડીએ 
ઘડીએ રંગ બદલાય છે. રખોડી, નારંગી, જાંબલી, 
પીળો, હલકાં વાદળાં તરે છે. દૂરથી આવતાં પક્ષીઓનાં 
ટોળાં વનની તરફ ઊડી રહ્યાં છે. ઝરણાનું પાણી આછા 
કાળા રંગનું છે. તનનાં ઘનઘટાવાળાં વૃક્ષો નીચે 
અંધકાર વધારે નિબલિડ થતો. જાય છે. દૂરના ડુંગરાઓ 
ધારે ધીર અસ્પષ્ટ થાય છે અને દાદા ભાવગંભીર. 
કદાચ, હજી પણ. એ. સૂર્યદ્ેવના વિખ્યાત સાત. સાત 
ઘોડાઓનો હણહણાટ અતે ખુરધ્વનિ સાંભળે છે. 

પાછળથી કોયલનો અવાજ આવતાં તુતુન 
ચંચલ, થયો. કુડુની કોકિલના સૂરની. નકલ કરી. શકે, 
ઝાડની પાછળ ઓઢણી ફરકતી. દેખાઈ, તુતુને જોયું, 
દાદા આકાશના રંગ નિહાળવામાં મગ્ન છે. હવામાં 
કુડુનીનો હાથ. તરતો દેખાયો. તુતુનના પગ માટીને 
સ્પશ્યા. 

“તુતુન, ક્યાં જાય છે?” 

“કુડની બોલાવે છે. જાઉં, દાદા ?' 

ચશ્માંના કાચમાંથી દાદાએ કુડુનીનો અસ્પષ્ટ 
અસ્પષ્ટ ઓળો જોયો; “આજકાલ તું કાંઈ પણ 
સાંભળતો. નથી.” 

તુતુનને રડવું આવે છે. કુડુની કેવી સારી છે! 
એની મા નથી. એનો બાપ નથી. દાદા ચશ્માંના કાચ 
કઘડાના ખૂણાથી સાફ કરતાં બોલ્યાઃ “પહેલાં તો. તું 
આવો ન હતો, તુતુન. ઉંમરની. સાથે તું બહુ બેદરકાર 
બનતો. જાય. છે.'” 

કુંડુની દાંત વડે નીચેનો હોઠ મરડી ઊભી રહી. 
એની આંખના ખૂણામાં આતુરતા ટમટમે છે. તુતુન 
આવતો નથી. તુતુન આવશે નહીં. 

ઝાડઝાંખરાંમાં પંખીઓ કલરશ્વ ડરે છે. ચારે- 
બાજુ નાનાં સોટાં તરુઓ નીરવ છે. એકબે પક્ષી હજી 


નવેમ્બર ૧૯૯૯? ૧૩૨ 


ક્યાંક કજે છે. તમરાંઓ રસ્તા પરે ઊતરી આવ્યાં. 
અહીં તહીં આગિયા ચંમકે છે. ત્યાં દૂર દાદાની સાથે 
તુતુન ઘરે પાછો ફરે છે. વનતુલસીની ડાળીએ હાથ 
ફેરવે છે કુડુની. ઝાડ બધાં હવે ઊંઘી જવાનાં. 
આકાશમાં રૂ જેવાં વાદળાંઓ તરે છે. વરસાદ પડવાનો 
સંભવ છે. વરસાદમાં ઝાડ બધાં એકબીજાની સાથે 


તાતો કરે. કૂડુનીએ ઘણી વાર સાંભળ્યાં છે એમને. * 


ટૂપ, ટૂપ, ટૂપ, પાંદડેથી પાંદડે, ટીપું ટીપું પાણી ટપકે 
ત્યારે ઝાડ નીચે ઊભાં રહી પલળવાનો એક અનેરો 
આનંદ આવે. હવામાં કુમળાં પાંદડાંની સુગંધ હોય 
અને ભીના લદબદ શરીરે પાંદંડાંની મહેક - એક પગે 
ઊભી રહી, બે આંખો બંધ કરી, કુડુનીને ઝાડ 
બનવાની ઇચ્છા થાય. 
ક્ર 
અત્યારે બહાર ભરબપોર છે. વાતાવરણ 
નિઃસ્તબ્ધ છે. વાડીનો આ ખૂણો શીતલ. અને નિર્જન 
છે. પાંદડે પાંદડે તડકો ઝિલમિલ કરે છે. પક્ષીઓ આ 
ઝાડ પેલે ઝાડ ઊડાઊડ કરે છે. બે કબૂતરો પાસે પાસે 
ધાન ચણે છે. વાડીમાં આંબા, ફણસી અને જામફળી 
તો સેંકડોની સંખ્યામાં છે. હમણાં આંબે એક પણ કેરી 
નથી. હાથ જ્યાં' સહેલાઈથી પહોંચે નહીં એવી. 
જામફળીની. પાતળી ડાળીઓની. ટોચે એકબે જામફળ 
લટકે છે. 
જામફળીની ડાળીઓ વચ્ચે, કુડુનીની રાહ 
જોતો, તુતુન બેઠો છે. કુડુની ત્યાં આવવાની છે. ગઈ 
કાલે એણે કહ્યું હતું, આજે એ. જંગલમાં આવશે. 
વટેશ્વરી દેવીનું સ્થાન અને હજી ઘણું બધું દેખાડશે, 
તુતુનને. એ ઘણું બધું શું તે કુડુનીએ હજી વિગતવાર 
કહ્યું નથી. કુડુની કેમ હજી આવતી નથી? ઘરમાં બધાં 
હમણાં સૂતેલાં છે. બધાંની નજર ચૂકવી ભાગી આવ્યો 
છે તુતુન. બે ડાળીઓ વચ્ચે સૂતો-બેઠો તુતુન અધીર, 
' અસ્થિર બની જાય છે. દૂર દૂર દેખાય છે ગૃહસ્થી ઘર, 
લાલ માટીની કેડીઓ, લીલાંછમ ખેતરો. કુડુની આવું 
કરી જ ન શકે.. કુડુની જુઠ્ઠી નથી. 
તુતુને ખિસ્સામાંથી એક ગોફણ અને એક 
માટીની ગોળી કાઢી. સવારના માટી, પાણી ભેગાં 
મસળી, હથેળીમાં ગોળ ગોળ ફેરવી, તડકામાં સૂકવવા 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૩ 





રાખેલી. પછી ભઠ્ઠીમાં શેકી સખત બનાવી, ઈંટ જેવી. 
સખત બની કે નહીં તપાસવા, એક વાંસની ડાળીએ 
ફેંકી, ઠપ કરીને ગોળીઆં પાછી ઊછળી આવી. 

બે હોલાં તરતર ફરી ગહ્યાં છે. એક હોલાને 
નિશાનમાં રાખી, કાન સુધી રબર તાણી, તુતુને ગોળી 
છોડી. ગોળી હોલાને અડી નીચે પડી. બંને હોલાં કર... 
કરતાં ઊડી ગયાં. 

કુડુનીનું માટીનું ઘર અહીંથી બહુ દૂર નથી. 
તુતુન કેટલીયે વાર ત્યાં ગયો છે. ત્યારે એનાં મા-બાપ 
બંને હતાં. હવે એક બુદ્ર્ી - મઇુની મા-કુંડુની જોડે 
રહે છે. પણ એકલી છે. તુતુન મધુને કોઈ દી મળ્યો 
નથી. એણે ઝાડ પરથી કૂદકો માર્યો ત્યારે વાડીમાં 
કોયંલનું કૂજન સંભળાયું. ચારે બાજુ છે વૃક્ષોની હારની 
હાર. પાંદડાં કાંપે છે. આકાશ છિટ્ છિટ્‌ ઉજ્જ્વલ છે - 
કોઈ કોયલ દેખાતી તો. નથી. અદશ્ય કુડુની ફરીથી 
કૌકિલની જેમ ટહુકી. તૃતુન હસ્યો, ઝાડને લક્યમાં 
રાખતાં બોલાવીઃ “કુડુની.””' આંબાના થઃની પાછળ 
સંતાવેલી કુડુની બહાર આવી. ટ 

“શું' વિચારમાં હતો ?” કુડુનીની આંખો હસી. 
“ક્યારની આવી છું હું.'' રાખોડી રંગની ચોકડીવાળી 
ઓઢણી પહેરી છે કુડુનીએ. એના બરછટ વાળ છૂટા 
છે, કપાળમાં કર્યો છે કાંચપોકાનો ચાંલ્લો, અને પાતળા 
હોઠમાં મસ્તી છે, દબાયેલી. 

તુતુન ગંભીર થયોઃ “કેમ તેં આટલું મોડું કર્યુ? 
ક્યારનો તારી રાહ જોઉં છું.” 

“વાહ રે, મારે શું કાંઈ કામ જ નથી ?'' કુડુનીએ 
ભ્રમર નચાવી. “ભારે તો કેટલાંયે લકરાં!” 

“જવું નથી ?'” 

“ચાલ.” 

વાડીની બહાર ધાનનાં ખેતરો, ત્યારપછી ફાલતુ 
જમીન, અને તે પછી નાનકડું, માત્ર નામનું ઝરણું. 
તિરતિર કરતો રેલો વહે. બે હાથે ઓઢણી ઢીંચણ સુધી 
ખેંચી કુડુની ઝરણું પસાર કરી ગઈ. એના ગોરા પગ. 
ઉપર જલબિંદુ ચમકે છે. પાણી ઝાપટી દેવા સૂકા પટ 
પર, ધબ ધબ. કરતી કુડુની પગ પછાડતા લાગી. એના 
નાના સુડોળ પગ જોઈ તુતુન મલકાયો. “તારા પગ 
કેવા રૂપાળા છે!” 


બ્ટ્શ 


સ 


“એમ ને!” શરમાઈને. કુડુનીએ ઓઢણી છૂટી 
કરી પગ ઢાંકી દીધા. પાલવ કમરે ખોસ્યો, અને છૂટા 
વાળનો. અંબોડો કર્યો. 

સામે છે એક નિબિડ વનભૂમિ, લીલાં 
ઝાડઝાંખરાંને લીધે આજુબાજુ બહુ રમણીય લાગે છે. 
એક અજાણ્યા રહસ્યને ઉકેલવાની તમન્નાને કારણે 
તુતુન. ઉત્તેજિત. છે. કુડુનીની. સાથે ચાલતાં ચાલતાં એ 
ચારેકોર ધ્યાનપૂર્વક જુએ. છે. કેટકેટલી જાતની છે 
વનરાજિ, બધી એ ઓળખતો નથી, જુદી જુદી જાતનાં 
પક્ષીઓ કલરવ કરે છે. કુડુનીની ઝડપી ચાલ આ 
પરિચિત. વનભૂમિ. સાથે એક અતૂટ મૈત્રીથી બંધાયેલી 
છે. કુડુની હમણાં દુઃખી, ગમગીન નથી દેખાતી. એનો 
ચહેરો અત્યારે ખુશીથી ઉજ્જ્વલ છે. 

ઘણા વખત પછી કૂડુની જંગલમાં આવી. છે. 
એને બહુ મઝા આવે છે. આસપાસ તે પિતાની હાજરી 
અનુભવે છે. સહેજ નીચા, પણ ઘાટીલું શરીર. ખભે 
કુહાડી. કઠિયારાના દીકરા, પોતાના કઠિયારા બાપુ, 
કાપી, શકાય એવાં વૃક્ષો શોધતા હોય. કુડુની ભારે 
દિલથી બોલી: “પેલાં ઝાડ કાપેલાં ત્યારે હું પણ આવી 
હતી.'' આંગળી ઊંચી કરી એણે ઝાડ બતાવ્યાં. 
કાંટાળાં ઝાડનાં થોડાં ધિંગાં ધિંગાં ઠૂંઠાં. કેટલાંક હૂંઠાં 
પર ત્રણચાર હાથ લાંબી શાખાઓ ઊગી નીકળી હતી, 
કુમળાં, કુમળાં પાંદડાંઓથી ભરેલી. કુડુની. એક કાપેલા 
હૂંઠા પર હાથ રાખી, શાખાઓને સ્પર્શ કરતી બોલીઃ 
“ભારા બાપુને વૃક્ષો બહુ વહાલાં હતાં.” 

પાછળથી એક ઝમઝમ. અવાજ આવતાં તુતુને 
ડોકું ફેરવ્યું. એક ભૂખરા રંગનું પ્રાણી - તુતુને પહેલાં 
ક્યારે પણ જોયું નથી. - નજીકની ઝાડીમાંથી બહાર 
નીકળી, એની ટચૂકડી આંખો પટપટાવતું ઊભું છે. 
તુતુને ખિસ્સામાંથી ગોફણ, ગોળી કાઢી, પ્રાણીનું 
નિશાન તાક્યું. પ્રાણી ફૂલવા લાગ્યું. જે બધાં પીછાં 
લાગતાં હતાં તે તીરની ધાર જેવાં સીધાં ખડાં થઈ 
ગયાં. અજ્ઞાનને લીધે તુતુન થોડો ભય અનુભવે. છે, 
કંડુની બંને પગ પછાડી ધબધબ ધબધબ અવાજ 
કરતી બોલીઃ “શાહુડી !' તુતુનનો હાથ ધ્ૂજ્યો, ગોળી 
લક્ષ્ય ચૂકી ગઈ, શાહુડી ઝમઝમ કરતી પાછી ઝાડીમાં 
ઘૂસી ગઈ. તુતુને કહ્યું: “મેં પહેલાં ક્યારે પણ શાહુડી 


બ્ટ્શ 





જોઈ નથી. ગોળી વાગી હોત ને તો બહાદુરની બેટી 
ફરી કદી જોવા નહીં મળત.'' કુડુનીના હાથમાં એક 
ગોળી મૂકીઃ “જો, કેવી કઠણ છે ! જંગલમાં આવીએ 
ને ત્યારે આવું કાંઈક લઈને આવવું જોઈએ.” કુડુની 
હસીને બોલીઃ “વાહ, વીરપુરુષ.” 

આકાશમાં કાળાં વાદળાં દોડે છે. દિવસની 
રોશની ઓછી ને ઓછી. થતી જાય છે. ઝાડીની અંદર, 
એક જૂનું જ્ટાજૂટધારી વડવૃક્ષ છે, લતાઓથી 
લપેટાયેલું, વડની નીચેથી, ઝાડવાંઓની. છેક પાસેથી 
નીકળતી એક પગથી વનભૂમિની, વચ્ચોવચ્ચ પહોંચે 
છે. પગલું, પગલું આગળ વધતી કુડુની વડની નીચે 
ઊભી રહી, ત્યાં, જ્યાં એના બાપુ તે દિવસ ભૂરાભખ 
મરી પડેલા હતા. બાપુ ત્યારપછી ઘરે આવ્યા જ નહીં. 
બાપુના મૃત્યુ પછી મા ખોવાઈ જવા માગતી હતી. મા 
ખોવાઈ ગઈ. તૃતુન કુડુનીના દુઃખે દુઃખી બને છે. 

વડનાં ભારી. પાંદડાં શિરશિર શિરશિર કંપે છે. 
ભેજવાળી હવા વહે છે. કુડુનીને કાંઈક કહેવાની ઇચ્છા 
થતી હતી તુતુનને, પણ ઘણી વાર સુધી એ. ચૂપ જ 
રહ્યો. પછી સુકોમળ સ્પર્શે કુડુનીનો હાથ હાથમાં લઈ 
બોલ્યો. “બીજું કાંઈ નહીં બતાડે? પેલું વટેશ્વરીનું 
મંદિર, મૂર્તિ, રાસલાનું ઘર, અને બીજું બધું જેના. વિષે 
તે મને હજી વાત પણ નથી કરી!ઃ' 

બચપણથી પરિચેત એવી વટેશ્વરની મૂર્તિ શબ્દ 
સાંભળતાં કુડુની વિચારોમાં ખોવાઈ ગઈ. આકાશમાં 
પવને ભગાડેલાં વાદળાંના થર જામી ગયા છે. પહાડનું 
શિખર સ્પષ્ટ દેખાતું નથી. પ્રકાશ ક્રમે ક્રમે મંદ પડે 
છે. પવન ફૂંકાય છે. ઝાડ ડોલે છે. પાંદડાં થરથર કંપે 
છે. કુડુનીને હવામાં વરસાદની સુગંધ આવી. ત્યાં દૂર 
હુંગરાઓ ૫૨ વરસાદ પડે છે. મા યાદ આવે છે. લાલ 
કોરનો. સાડલો, માથે ઘૂંઘટ, કપાળે સિંદૂરનો ચાંદલો, 
પાનના રસથી ભીના લાલ હોઠ. છેલ્લે કુડુની માની 
સાથે વટેશ્વરીના સ્થાને આવેલી. ત્યાં એક દાંતરો પુરુષ 
માની રાહ જોતો હતો. સફેદ ધોતિયું, લીલો જામો. અને 
સ્વચ્છ ચાદરમાં, એ બહારથી ભલે ને બાપુ કરતાં 
વધારે ભદ્ર દેખાતો. હતો, પણ અંદરથી, એ એક 
ડરપોક, નપાણિયો હતો. માને જોઈ, સાવધાનીથી 
ઝાડીમાંથી બહાર નીકળ્યો, ચારે બાજુ શંકાભરી, નજર 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૪ 


ફેરવી. ત્યારે કદાચ એને યાદ આવતી હતી બાપુની 
બહુ વાપરેલી, ચકચકતી કુહાડી. અને પછી, કુડુનીએ. 
પ્રત્યક્ષ જોયું એક દશ્ય : પેલા પુરૃષ પાસેથી બંને હાથ 
વડે બાપુનું મૃત્યુ ગ્રહણ કરે છે મા. ત્યારપછી જૂના 
વડની ડાળીએ એક ઈંટનો ટુકડો લટકાવી પ્રણામ 
કર્યા... 

આકાશ જાણે એક કાળી સ્લેટ છે. વૃક્ષો નીચે 
છે ગાઢ અંધકાર. કુડુનીનો સ્થિર પડછાયો જોયો 
તુતુને. એને ઘર યાદ આવ્યું. લાંબો. રસ્તો કાપવાનો 
છે. અંધારું થતાં, વરસાદ પડતાં, બધાં ચિંતા કરશે. 
ઘરમાં કહ્યા વગર આટલે દૂર તુતુન ક્યારે પણ આવ્યો 
નથી. વટેશ્વરીનું સ્થાન અને સસલાનું ઘર જોવાની 
ઇચ્છા હોવા છતાં તુતુનને હવે પાછા જવું છે. એણે 
કહ્યું, “વટેશ્વરીનું મંદિર કરી કોઈ વાર જોઇશું હૈ!” 

“એ. જ સારું.” કુડુની મ્લાન હસી. 

તુતુન ઘણું બધું જોવાની આશામાં આવ્યો, પણ 
કાંઈ જ બતાવાયું નહીં. પલ બે પલ કુડુની તુતુનને 
જોઈ રહી. ઊંચા કદનો બાંધો, માથે ઘાટા કાળા વાળ, 
મોટી મોટી આંખો, હાફપેન્ટ નીચે અનાવૃત ઘાટીલા 
પગ. વનભૂમિમાં હજી ઊંડે જવાની ઇચ્છા થાય છે; 
છેક ત્યાં, અદશ્ય પહાડના તળિયા લગી. એણે કહ્યું : 
“આવીશ ?'' 

“ક્યાં?” 

“ત્યાં, પહાડ પર.” ટ 

“એ તો બહુ દૂર છે. આકાશ ઘેરાયેલું છે. 
વરસાદ પડશે.” 

તુતુનને તાકી રહી કુડુની. એ ઉદાસ થઈ બોલીઃ 
“વું ઘરે જા.'' હાથ ઉપાડી રસ્તો બતાવ્યો: “પેલે રસ્તે 
જઈશ તો ઝરણું આવશે.'' 

“તું નહીં આવે?” . 

“ના.” કાશના ઘાસમાંથી દોડયે જતી કુડુની 
બોલી. 

મેઘ ગર્જે છે. પંખીઓ ત્રસ્ત છે. હવામાં કુડુનીનો 
અવાજ તરે છે. કુડુનીને પાછી લઈ જવા તુતુને બૂમ 
પાડી. સામે પથ સ્પષ્ટ નથી દેખાતો. કુડુની ઘણી 
આગળ દોડી ગઈ છે. એના ખરબચડા વાળનો 
અંબોડો છૂટી જઈ બરડા ૫૨ ઊડે છે. તુતુન દોડ્યો. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૫ 





જોતજોતામાં વરસાદ તૂટી પ.ડ્યો. શીમળો, તડ 
અને પીપળો જાણે નશામાં આવી ઝૂલવા લાગ્યા. નેતર 
અને બેરીનાં ઝાડ વ્યાકુળ થયાં.હચ્ડીની ડાળીઓ 
કંપવા મંડી. દારુ ડોલ્યા. વરસાદમાં, લીમડી, લીંબોઈ 
સાથે ઘસાતો તૃતુન દોડ્યે જાય છે. આખા શરીરેથી 
ટશટશ કરતું પાણી ઝરે છે. એકદમ અજાણ્યો પથ 
તુતુનને પગલે, પગલે અડચણરૂપ બને, છે. એણે બૂમ 
પાડીઃ કુડુની ઈ....ઈ....ઈ.... 

વરસાદથી તરબોળ વનભૂમિ. માટીની અને 
વર્ષાની સુગંધ કુડુનીને હજી અંદર આકર્પી જતાં હતા” 
શરીરમાં ભોંકાતી હતી વરસાદની ધારા, જાણે તીરની 
અણીઓ. શ્વાસ લેવો પણ મુશ્કેલ હતો. હોઠ 
અધખુલ્લા રાખી, વરસાદનું પાણી પીતી દોડ્યે જાય 
છે કુડુની. 

બહુ વખત સુધી તરસાદની જોડે જાણે ઝરતો. 
હતો કાળો મેશનો રંગ. વચ્ચે વચ્ચે વીજળી આકાશને 
ખંડિત કરતી હતી. દૂર વજપાત થયાનો કડકડ અવાજ 
આવ્યો. છિન્નભિન્ન વનભૂમિ અંધકારમાં પોતાને 
સંતાડતી રહી. 

પાછળ તુતુનનો અવાજ સંભળાય છેઃ “ડુંગર 
હજી કેટલે દૂ....૨?'' કેડી છોડી દઈ કુડુની ઝાંખરળુ 
જંગલમાં પેઠી. કુડુનીનું આછું દેખાતું છાયાચિત્ર પણ 
તુતુને અંધકારમાં વિલીન થઈ જતું જોયું. કુડુની કેમ 
જવાબ નથી આપતી? હજી કેમ દોડયે જાય છે? હું 
તો પાછો ઘેર ચાલ્યો નથી ગયો ! તુતુન વ્યથિત હતો. 
પગલે પગલે ઝાડવાં, ઝાંખશં. શરીર પણ છમછમ કરે 
છે. કુડુની બહુ તોરીલી છે. એને ઘેર પાછી લઈ જનાર 
કોઈ નથી. ડોકું ઊંચું કરી, ગળું ખેંચી, તુતુન બોલાવતો 
રહ્યોઃ “કુડુની ઈ-ઈ-ઈ ! કુ...ડુ...ની. ઈ...ઈ...ઈ...”” 

પલ બે પલ પછી આકાશમાં વિદ્યુતરેખા અંકાઈ. 
બે હાથથી ઘોર અંધારને ચીરી રોશની નીચે ઊતરી. 
તુતુન કુડુનીને આતુરતાથી શોધવા લાગ્યો. પણ 
જગલી વનરચજિ અને વૃષ્ટિની ધારા સિવાય કશુંય 
દેખાયું નહીં, ફરી પાછો અંધકાર છવાઈ રહ્યો. 
દિગ્ભ્રાન્ત બનેલો તુતુન કુડુનીને પાછી મેળવવા 
અંધકારને કેંદવા લાગ્યો. 

વરસાદનાં મોટાં મોટાં ટીપાં પડે છે. અંધારામાં 


બ્ટ્શ 


બધું એકાકાર છે. ઊંચા ઘાસને, ળે હાથે ફાડતો 

આગળ વધતો તુતુન, વૃક્ષની નીચે પહોંચી, થંભી, 

રડતા અવાજે બોલ્યોઃ “કુડુની.” 

 ઓરસચિંતી પડી જવાથી એને વાગ્યું, એના 

માથામાં ઝીમઝીમ થાય છે. એનું શરીર બધિર થઈ 

ગયું છે. તૃતુન બોલાવે છે. તુતુન ગભરાઈ ગયો છે. 

કુડુની ગમગીન હસી, ધીરે, ધીરે ઊઠી બેઠી. _ 

તુતુનને આસ્થા આવી. બોલ્યોઃ “વાગ્યું તને ?'' 

“પગમાં,” 

“મારા ઉપર ટેકો દઈ ઊભી થા.” બે હાથે 
કુડુનીને ઉઠાડતાં તુતુને કહ્યું: “તને ઘણી ઘણી 
બોલાવી. તેં સાંભળ્યું નહીં?” 

કુડુનીએ. ઉત્તર ન આપ્યો. એને ઠંડી લાગે છે. 
ભેજવાળી હવા હાડકાં સુધી પહોંચે છે. બંને હાથ 
છાતી ૫૨ વાળી દઈ ડકુડુની હિ હિ કરતી ધ્રૂજે છે. 

તુતુને પૂછ્યું: “ઠંડી લાગે છે ?'' 

“ખૂબ જ્‌.” 

“ઓઢણી નિચોવી લે.'' 

કુડુની શરમાઈ પહેલાં જરા આમતેમ કરતી 
રહી. પછી કમરેથી પાલવ તાણી નિચોવવા લાગી, 
તુતુને કુડુનીની ખુલ્લી પીઠ નિહાળી. છાતીનો પણ 
થોડોક ભાગ દેખાયો. એક પાંદડેથી બીજે પાંદડે પાણી 
ગબડતું ગબડતું ઝર્યા કરે છે. એ પાણીમાં છે ઝાડની 
સુગંધ, કુમળાં પાંદડાંની સુગંધ. 

“આમ તરબોળ થઈ ભીંજાવાનું મને બહુ ગમે.'' 
તુતુન બોલ્યો. 

“મને પણ.'' દેહ ઢાંકતાં, ઢાંકતાં કુડુની બોલી. 
“વરસાદ પડે ત્યારે વૃક્ષો વાતો ડરે.” 

તુતુન હસ્યો. “તારી જોડે વાતો કરી છે?” 

“અલબત્ત, મેં સાંભળી છે એમની વાતો.'” 

માથા. ઉપર કાગડે “કાં કૉં' કર્યું. તુતુનને ઘર 
યાદ આવતું હતું. બધાં જ ચિંતામાં હશે. ચિંતાથી 
, બહાવરી મા જરૂર રડતી હશે, “પાછી નહીં ફરે?” 
તુતુને પૂછયું. 

પવન વધુ ને વધુ જોરદાર ફંકાય છે. ફરી ફરી 
વરસાદ પડયા જ કરે છે. ક્યારની પરિચિત રસ્તાની 
ખોજમાં છે કુડુની. પહાડન્‌ પાછળ મૂકી, ઝરણા તરફ 





ઉદ્દેશ ુ 


આગળ વધે છે. તુતુનનો હાથ પકડી ચાલતાં, ચાલતાં 
પેલું જૂનું પ્ગણું વડવૃક્ષ અથવા કાપેલા ઝાડનાં હૂંઠાં 
શોધતી હતી. ત્યાં પહોંચતાં જ બાપુનો સ્પર્શ રસ્તો 
બતાવી દેશે, 

પગલે પગલે છે માત્ર કાદવ અને પાણી. છાતી 
સુધી ઊંચું ઊભું ઘાસ. કાળાં વૃક્ષો ડોલે છે. તુતુનને 
ડર લાગે છેઃ “ક્યારનાં ચાલીએ છીએ આપણે !'” 
એણે કહ્યું. 

“આજે વરસાદ નહીં અટકે. આજે હવે આપણને. 
જાણીતો રસ્તો હીં જ જડે. આપણે રસ્તો ખોઈ નાખ્યો 
છે,'' કુડુનીએ ઉત્તર આપ્યો. 

ઘાસમાંથી બહાર નીકળી બંને એક વૃક્ષ નીચે 
આવી ઊભાં રહ્યાં. શરીરેથી ટશટશ પાણી ઝરે છે. 
અંગ બધાં બરફ જેવાં શીતલ છે. થરથર કૉંપે છે બંને. 
ઝાડપાન, ઘાસ, વનરાજિ બધી ડોલે છે. પર્ણથી પર્ણ 
પર બિન્દુ બિન્દુ પાણી ટપકે છે. હવામાં છે કુમળાં 
પાનની સુગંધ. ભીનાં અંગોમાં છે કુમળાં પાનની 
સુગંધ. કુડુનીને વૃક્ષ બનવાની ઇચ્છા થતી હતી. એક 
પગે ઊભી રહી, આંખો બીડી તેણે. હું ઝાડ છું, હું 
ઝાડ છું - કલ્પના કરવા માંડી. એટલામાં અંધારામાં 
તુતુનનું છાયાથિત્ર દેખાતાં બોલીઃ “ચાલ, આપણે વૃક્ષ 
બનીએ.” 

તુતુન હસ્યો, કુડુનીના વાળમાં, કપાળ પર, 
છાતી પરના વસ્ત્ર પર આગિયા ચમકે છે. કુડુનીએ 


' લુતુનને સ્પર્શ કર્યો, આખી રાત વરસાદ વરસ્યો, 


સવાર પડતાં એક ખિસકોલી દાણા શોધતી 
નીચે આવી. અર્જુન વૃક્ષનાં મૂળમાંથી જાણે એક 
શિશુવૃક્ષને ઊગતું જોઈ અચંબો પામી. તે ત્રક્જુ 
શિશુવૃક્ષની આજુબાજુ એક કુમળી વાસકલતા 
વીંટળાઈ વળીને, માથું ઊંચું કરી, પ્રાતઃકાળમાં એનાં 
લીલાં પાંદડાં ડોલાવતી ઊભી. છે. એક સોનેરી, સોનેરી 
પતંગિયું લતા પર આવી બેઠું. 
ત્યારે પ્રીતિભર્યું અંતર લઈ ખિસકોલી પગલું, 
પગલું આગળ ધપતી ગઈ. 
મૂળ લેખકઃ વરૃણ ગેંગોપાધ્યાય (વાર્તાસંગ્રહ 
'ગાછગાછલી'માંથી) 
ઝં 


નવેમ્બર ૧૯૯૯? 4૩૬ 


સૂક્ષ્મ સ્તરો 



















કિ 1 [1 ઝ્' રઆહરદ્‌]પ દ 
શ ૫ દ“ ર્‌ ?11 $પ) 
15 ષ્ર્ કકક કે દ આ 
ડે ષે ક ૬ પ પ હન હઝ 
પ35 ર હો જે ઝક પા. 
ક જક ક -કપક9 ક ધ ી 
પર ધપ ન ૧ રી પ્રે ગર 
પ્ર્ષે 
ને ડ્‌ 
૨ ન્સ 2 
હોપ પે! 
છ 
[ર પ 
કઝ ૨૧ 
હ ન 
રે હ 3 ઝે [પ અ સ પ પનર 
ષ્પેડે તો પ દપ ડી દ [રે પ રો રિ 
કહ દુ૦નડ ય વ 
સ ઈ પડર 
આ ક કે જે તો રડ 
પપ સે (૫૩૪ ૦ ડો 
મક હ શ્ર બ ર , વ 
13 પી ે પ ડી દપ 
દપ અ દરે આ 
1 પ્હો ૫ *2%' પે 
શદ? બ પી 
9૫ 13 (૬3 વિ ય 1ને 
ન જું ૫ * (૫૯ ૧૫૧ 
(પપ ર પ ડે લ્પ્યે ર ક 
હ“ જો? પ૩ ણો (9 ટડ 
1-# કમ ન જે 
જે કે ૧03 €-૧ 13 
13% દઇ કડ ૫૫૧૪ ક મ 
પેડ (ધ .ેર ન (0 _. રુ 
ખક જુ દપ ૬. મુન 
ક ૪; અૂેરે જ પ્રો તં 
મ હો ન ી 
ક 9% રરર હુર 4 ડે, 
૫9 મૂ '.. છ ન દ 
નપ" મ કે 1 ડે મ (0 
યાડ ન બુ 
જટા સે ક 
કિ કરતો ક 
(૧ દે પા 
પ 
દ્‌ (રે ષ્ટ ઝી 
“ર ફે ર ડે) 
રડ જમ (નને દ 
જે ૭ ધ્ન પ 
દ હેને 19. (3% 
કે ભર ધો 
રત્ન હો 
રં (કે (10 
શ ન દ 





બીજી સંવારે મહેન્દ્રને બેંગલોર જવાનું હતું એ. 
સંદર્ભમાં પછી ક્લાઈટનો સમય, સિહની સાડીઓ, 
પ્રાઇવેટ એરલાઇન્સ એવી વાતો થઈ. ઊઠતાંઊઠતાં 
““પીરોએ પાસની ડબ્બી દબાવીને સરખી બંધ કરી એની 
ઉપર હળવેથી. આંગળ કેરવતાં. વાતનું સમાપન કયુ, 
“આખી વાતનો સાર એટલો કે સીધેસીધાં કહેવું નહીં. 
ગોળગોળ, ફેરવીને વાત કરવી.' 

“આ ખરું! મહેન્દ્રે કહ્યું. 'લડતાં હોઈએ. દુશ્મન 
સામે એક બાજુ અને પથર બીજી બાજુ નાખવાના. ?' 

“તમે બેસો, તમને ખબર ન પડે.' 

ગ 

મહેન્દ્ર જ કહેતો, “તારે ટાઈમ હોય ત્યારે કલાક 
જઈને એના સાથે ચોંટવું, બે માસ્તરો ભેગાં થઈને 
તત્વના ચૂંથણાં ચૂંથો એટલે પછી રાત્રે મારું માથું ખાય 
નહી.' 

બીજા દિવસે બપોર પછી અવધેશ ગયો ત્યારે 
મીરા આગલા ઓરડામાં બેઠી હતી. કપડાં બદલેલાં 
નહોતાં. 

એણે પૂછ્યું, “શું ભણાવ્યું, પ્રોકેસર?' 

“કપાળ.” 

'સેલેબસમાં કપાળ ક્યારથી આવ્યું?' 

“આઈ મીન, ફ્રૉઇંડનું માથું. મનના વિભાગો, 
પેટાવિભાગો-' 

“ખાનાં, ડબ્બા, પેટીઓ, ભોંયરાં. 

“કંટાળ્યાં. આ ભણાવવાની વાતો મૂકો. બીજી 
વાતો દુનિયામાં ઓછી નથી.' 

“તબિયત. કેમ છે?” 

“એમ કે, બહુ સારી નહીં.” 

કેમ, શું થાય છે?” 

મીરાનો હાથ કપાળે ટેકવેલો હતો. જમણી આંખ 
હાથરૂમાલ આડે ઢંકાયેલી હતી. એણે તાકીને થોડી 
વાર અવધેશની સામે જોયું. પછી બેદરકારીથી ટેબલ 
ઉપરની ચોપડીઓ આઘીપાછી ડરતાં બોલી, “સાચું 
કહું ?' 

શું ?? 

“કાલે રાત્રે સરખી ઊંઘ ન આવી.' 


બ્ટ્શ 





અવધેશ કંઈક બોલવા ગયો, અટક્યો, પછી 
બોલ્યો, “એ પરિસ્થિતિમાં મને તો ડૉક્ટર મહેન્દ્રનાથનું 
પ્રિસ્ક્રિપ્શન જ રામબાણ ઇલાજ જેવું લાગે છે.' 

“રાત્રે સૂતી વખતે ગંઠોડા ?' 

“નવશેકા પાણી સાથે.” 

“એ પાણીને કૌકરવરણું કહેવાય ?' 

“કહેવાય, રામબાણ ઇલાજ ને હેરતભર્યો પ્રયોગ 
પણ કહી શકાવ.' 

મીરા વિચારમાં પડી ગઈ હોય એમ થો.ડી વાર 
બેસી રહી, પછી બોલી, ““હેરતભર્યો પ્રયોગ”'માં 
ભાષા ઉપર થોડીક બળજબરી. થાય છે એવું નથી 
લાગતું?' 

'એમ લાગતું હોય તો આપણે એ પ્રયોગ 
ટાળીએ. ભાષાના કૌમાર્યના રક્ષણ માટે હું હંમેશાં 
લડવા તત્પર છું. હવે આપણી અનિદ્રાવાળી વાત 
આગળ વધારીશું? વિષય ઘણો ગહન છે અને 
શક્યતાઓ. અનંત છે. એમ કરો. સવાર-સાંજ લાંબું 
લાંબું ચાલવાનું રાખો. શાસ્ત્રોમાં કહ્યું છે કે જંગલમાં 
ઘેટાં ખોવાઈ ગયાં હોય એને શોધતો વ્યાકુળ ભરવાડ 
દોડે એમ દોડવું.” 

'સાવરિયાને મૂકીને અમે એમ ચાલવા તો નહીં 
જઈ શકીએ. બીજો કોઈ ઇલાજ?' 

“ઇલાજ ઘણા છે, પણ પહેલાં રોગને સમજીએ. 
અનિદ્રા ઉપરાંત બીજી કોઈ ફરિયાદ ખરી?” 

“દાખલા તરીકે?” 

દાખલા તરીકે દુનિયા જુદી લાગવી, હવાનો 
રંગ બદલાઈ ગયો હોય એવું લાગવું.' 

એ. નીકળ્યો ત્યારે પહેલાં બારણે, પછી 
ઓટલાના બીજા પગથિયે, એ પછી કમ્પાઉન્ડના 
દરવાજે અને છેલ્લે રસ્તા વચ્ચે એમ ચાર વિસામા 
થયા. 

ચોથે વિસામે મીરાએ કહ્યું, 'આજે ઘણી ગમ્મતો 
થઈ. આભાર.' 

“તો મોં ઉપર પ્રસન્નતા કેમ નથી ?' 

“ગમ્મતો વાંકાચૂંકા રસ્તે લઈ ગઈ અને તોયે 
અનિદ્રાનો ઉપાય તો ન જ મળ્યો.' 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૮ 


અવધેશે અવાજ ધીમો કરીને પૂછયું, “સાચું કહો 


છો?' 

“શું ?? 

“આ તમે કહો છો તે?' 

“મેં શું કહ્યું? તમે શું સમજ્યા ? જાઓ, જલદી 
નાસો અહીંથી.' 

એની પાછળ બે શબ્દો, છૂટ્ટા કેંકાયા, “સ્વીટ 
ડ્રીમ્સ !” 

તિ 
ી ચોથા દિવસે મહેન્દ્ર બેંગલોરથી આવ્યો. તે રાત્રે 
જમતાં જમતાં એણે અવધેશને કહ્યું, “અલ્યા, એમ કર. 
તું થોડીક સાડીઓ લઈ જા.' 

સકૂક વખતથી જું' કહેતો હતો એયાંથી જને 
સુધી પહોંચ્યો નહોતો. એટલો પરિશ્રમ એની આળસુ 
પ્રકૃતિ માટે શક્ય નહોતો. 

“હું સાડીઓને લઈ જઈને શું કરીશ ?' 

નીચું જોઈને ભાતના ત્રણચાર દાણા મોંમાં 
મૂકતાં મીરાએ કહ્યું, 'પહેરજો.' 

“એવું ન બને, અવધેશ ?' મહેન્દ્રે જાહેર સભાને 
સંબોધન કરતો હોય એમ એકદમ સ્વર ઊંચો કરીને 
પૂછયું. 

'શું ન બને, મહેન્દ્રનાથ?' અવધેશે એવા જ 
લહેકાથી કહ્યું. 

“કે સાડી ઘરમાં હોય તો એની પહેરનારી 
આપોઆપ વહેલીમોડી આવી જાય ?' 

'બને'. મીરાએ ભોજનની થાળીને સંબોધીને 
મૃદુતાથી કહ્યું, “સાડી હાલીહાલીને ઊભી થાય, પાટલી. 
બંધાઈ જાય, પછી પાલવ અને છેડો બધું આમ થઈને 
ઊભું રહે એટલે આપોઆપ એમાં હાડમાંસ પુરાવા 
માંડે.” 

અવધેશે એની સામે જોઈને ભારપૂર્વક કહ્યું, 'હા, 
બને.” 

મીરા કંઈ બોલી નહીં એટલે એણે ઉમેયું, “અને 
મારે રેડીમેઇડ સ્ત્રીઓ. તો જોઈતી. નથી. એ તો ચાલે 
જ નહીં. મારે તો પ્રથમ હું સર્જન કરું, પછી એને પ્રેમ 


કરું-” 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૩૯ 


“વાંચેલું બોલો છો.' 

“શું વાંચેલું બોલું છું ?' 

થાળી લઈને રસોડામાં જતાં મીરાએ. કહ્યું, 
“પિગ્મેલિયન.' 

અવધેશ ફરિયાદ કરતો ઊભો થઈ ગયો, “મારી 
મૌલિકતાનું આવું અપમાન?' 

મહેન્દ્રે રસોડાનું બારણું બતાવ્યું, “જા પાછળ. 
ફૂટો બંને માથાં.' 

રસોડામાં ડિશ લૂછતાં લૂછતાં અવધેશે મીરાની 
પીઠ સામે તાકીને કહ્યું, “આ સાડીવાળી વાત.' 

“એનું શું છે?' 

“આપણને એમાં રસ પડ્યો છે.' 

“અળવીતર(વેડાની તૈયારી ચાલતી લગે છે. 
બોલો જે બોલવું હોય તે.' 

“આ મેં શરૂ કર્યું નથી. હું એમ કહું છું કે આ 


સાડી વિપેની સૂક્મ વાતમાં કંઈક દ હશે. વસ્ત્રનું 


ખોખું તે ફૉર્મ. એમાં એવી તાકાત કે પોતાનામાં 
વસનાર કન્ટેન્ટને ખેંચી લાવે. બોલો, આટલે સુધી 
સંમત ?' 

“આગળ કોઈ જોખમ ન હોય તો સંમત.' 

“હવે વાત આગળ ચાલે. છે. આ ઘરમાંથી હું 
કંઈ જ ન લઈ જાઉં, કોઈ ઉઠાંતરી ન કડું, ફક્ત તમારા 
કબાટમાંથી એક સાડી જ લઈ જાઉં અને મારા 
બેડરૂમમાં ગોઠવું-* 

મીરાએ એને મારવાના અભિનયમાં થાળી 
ઉગામી. બચાવ માટે બે હાથની ઢાલ કરી એક ડગલું 
પાછળ હઠતાં અવધેશે વાક્ય પૂરું કયું, “તો આપોઆપ 
એની પહેરનારીએ પણ ખેંચાઈને આવવું જ પડે.' 

મીરાએ કહ્યું, “તમે રમત માંડી છે.” 

“રમત ગણો.' 

“તો હું આગળ ચલાવું.' 

“ચલાવો. ઊડવા સિવાય અન્ય કોઈ શરત નથી. 
ચાંદનીમાં તરવાનું છે અને મોતીનો ચારો ચરવાનો 
છે! 

“સાડીમાં આટલો રસ છે અને એના હાઈ સુધી 


" પહોંચ્યા છો તો સાડીના વેપારી જ બની જાઓ ને.' 


ડઝડય્ડકસ્ક્્ડક્્કછદણ 


“વિચાર ખોટો નથી.” 

“અને અમારા પિયુજી બની જાય. અંગ્રેજીના 
પ્રોફેસર,” 

“સપેન્સર ઇઝ કન્સિડર્ડ ટુ બી ધ પોએટ્સ 
પોએટ. ડિસકસ. પણ આના સૂચિતાર્થો તો ભયંકર 
છતાં રસિક છે.' 

“બીજા અર્થો નહીં કાઢવાના.' 

“બીજા અર્થો શિંગડાં મારીને આ ઘરનાં બારણાં 
તોડશે.” 

મીરા સહેજ ગંભીર થઈ ગઈ, “આપણે બંનેએ 
ખરી રમત માંડી છે!' 

“એમાં શું વાંધો? પરપોટા ઊડે ત્યાં સુધી 
ઉડાડયે જવાના.” 

“મને થો...ડડીક બીક લાગે છે.' 

“બીક સારી. એ પણ. જરૂરી છે. બધું એના સમવે 
એની રીતે થાય તે સારું લક્ષણ છે. ગળાનું સુકાવું, 
હોઠનું ફિક્કા પડી જવું, પાણીનું પગે ઊતરવું... મને 
સહેજ ધારીને જોવા દેજો, પાંપણ ફરકે છે ?' 


ગ્ર 

ત્રીજા દિવસે બપોરે પહોંચીને ખુરશીમાં બેસતાં 
જ એણે જાહેર કર્યું, “ચા નથી પીવી, કૉફી નથી પીવી.” 

“બધું તજિત ?” 

“બધું નહીં. સાંભળો. એક ગંભીર ચર્ચા કરવા 
આવ્યો છું.' 

“તિકતાના પાસાની ચર્ચા કરવી છે?' 

એ ખરેખર ચમકી ગયો. “તમને કેવી રીતે ખબર 
પડી?” 

“વાત અમુક તબક્કે પહોચે પછી અમુક 
જકાતનાકાં આવે.” 

“સાચી. વાત', એણે કહ્યું. “ખૂબ ડિસ્ટર્બ્ટ રહેવાય 
છે. સરખી, ઊંઘ પણ નથી. આવતી. 

'પેલા અર્થમાં નહીં ને?' ર 

“તમે યાર, જે વાત થતી હોય તે થવા દો. વચ્ચે 
ડબકા મૂકશો. નહીં. હું અને મહેન્દ્ર ટી.જે. હાઇસ્કૂલના 
વિદ્યાર્થીઓ. 

* “'ગોસાલકર સાહેબ અને મોઢ સાહેબને પ્રિય. 


હટ્રશ્‌ 





માટે તો છેલ્લા બેન્ચ ઉપર ઊભા રહેવું પડતું હતું.” 

“તમે કશું ન જાણતાં હો. એવું નથી તમારા 
સર્વજ્ઞવેડાથી હું પ્રભાવિત થયો છું. હવે કૃપા કરીને 
એનો અમલ મોકૂફ રાખી શાંતિથી મારી વાત 
સાંભળશો ?' 

'સર્વજ્ષવેડા એકમાર્ગી રસ્તો છે. ભાષાની ભૂલ 
હોય તો સ્ુધારજો. એમાં એક વાર પેઠા પછી અટકી 
શકાતું નથી, પાછાં વળી શકાતું નથી. અવિરતપણે 
અંત તરફ ધસ્યે જવું પડે છે. બીજા પણ કેટલાક રસ્તા 
એવા હોય છે! 

“તો હવે હું બંધ કરું અને તમે બોલો. તાત મારી, 
ભાષા તમારી.' 

“મહેન્દ્ર જૂનો મિત્ર છે. આજ સુધી બંને મગની 
બે ફાડ જેવા-' 

“અત્યંત ત્રાસ થઈ રહ્યો છે.' 

“નૈતિકતાના પ્રશ્ને એટલી ભીંસ અનુભવો છો?' 

“મારો ઇશારો તમારી ઉપમા તરફ હતો.' 

“કોશિયો પણ સમજે એવી ભાષામાં કહું તો 
આવા વિશ્વાસુ, પરગજુ મિત્રની પત્ની સાથે આમ... 
આ રીતે... મને નહીં ફાવે. તમે બોલો.' 

“શું ધૂળ બોલું ! તમારામાં ગંભીરતાનો છાંટો 
નથી, આવી મોટી વાતને તમે શબ્દોની રમત કરી 
ઉડાડી દો છો.' 

“શું થાય! ગોઠિયા જેવા શબ્દો બે બાજુથી 
આવીને હાથ પકડી આપણને સ્મવા માટે ઊભાં કરે 
છે. 

“ચાલી લાંબીલાંબી અર્થ વગરની વાતો. આમાં 
મૂળ વાત રહી જ ડ્યાં?' 

“તેતિકતા. પોતે જો સુખી. ઘરની ભારેખમ સ્ત્રી 
જેવી હોય તો પતંગિયાં જેવા શબ્દો તો. એની નીચે 
દબાઈ જવા જોઈએ. એમ કેમ નથી થતું આ 
કિસ્સામાં?” 

અવધેશે કહ્યું, “તો શું કરીશું? આ પ્રથત્ન મારે 
અહીં જ પડતો મૂકવો ?' 

“મને તો. એ જ પગલું ડહાપણભર્યું લાગે છે.' 

“પેલી જકાતનાકાવાળી વાત સાચી હશે. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૦ 


કોઈકોઈ ટ્રકોવાળા હૂ...ડં...ડુ..ડું... કરતા બધી 
નાકાબંધી તોડીને નીકળી નથી. જતા?” 

ઊઠતાં ઊઠતાં એણે કહ્યું, “એક નિર્ણય કર્યો છે. 
હવે થોડાક દિવસ આ ઘરમાં પગ નથી મૂકવો.' 

“તેથી શું સિદ્ધ થશે?” 

“બધું ખોટું થઈ રહ્યું છે. ખોટો બકવાસ ચાલી 
રહ્યો છે. તડકો નીકળે અને આ ધુમ્મસ ઊડી, જાય 
તો. સારું. 

“ભલે, દસેક દિવસ તડકામાં ભટકો અને ધુમ્મસ 
સૂકવો.”' 

“મહેન્દ્ર, મારો મિત્ર, મારો-* 

ન્ન 

દસમા દિવસે બારણું ઉઘાડતાં મીરાએ કહ્યું, 

'મને ખબર હતી.* 


દ શું ?? 
“સના અગિયાર દિવસ નહીં થાય એની મને 
ખાતરી હતી.' 


“પહેલાં પાણી આપો. 

“પાણી! મારા પતિની ગેરહાજરીમાં આમ 
વારંવાર આવવું શું તમને શોભે છે?' 

“નાટક બંધ કરો અને છાનાંમાનાં પાણી આપો. 
નહીં તો-*' 

“નહીં તો શું? ખબરદાર મારી સાથે આ રીતે 
છૂટ લીધી છે તો! તમે મને સમજો છો શું! એની 
આંખો પહોળી થઈ ગઈ હતી, ચહેરો લાલ હતો અને 
શ્વાસ જોરથી ચાલતો. હતો. 

અવધેશ શંકાથી એની સામે જોઈ રહ્યો. 

દાંત ભીંસાતાં ચહેરો વધારે લાલ થયો અને 
એમાંથી હાસ્ય કાટી નીકળ્યું, “આંખો કાઢી તે નસો 
ખેંચાય છે 

એ. રસોડામાં જઈને પાણી લઈ આવી. અવધેશ 
પાણી પી રહ્યો એટલે સામે બેસીને એણે પૂછયું, “હવે 
કોઈ શંકા છે? ' 

હા, મર્યાદા-* 

“એટલે ?' 

“પત્યું ! મર્યાદા એટલે શું એની જ જેને ખબર 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૧ 


નથી એની સાથે શું ચર્ચા કરવી? 

મીરાએ શરમાઈને કહ્યું, “મારે વિશે ગમ્મતમાં 
પણ આવું બોલાય?' 

“સૉરી. પણ વાત એમ છે કે હવે આપણે એ 
તબક્કે આવ્યાં છીએ, જ્યાં આપણે, એમ સમજો કે, 
લીટી દોરવી પડશે.' 

મીરાએ ઊભાં થવાનું કરતાં કહ્યું, “ક્યાંકથી ચોક 
લઈ આવું.' ા 

“ચૉક લાવશો તો બહુ ફાયદો નહીં થાય. મોં 
ઉપર, હાથ ઉપર લીટા દોરીશ અને પછી ત્યાં અટકીશ 
જુ એની શી ખાતરી?' 

“હવે તમે તમારા વિચારો રજૂ કરો. 

“શરીરરૂપી પિંજરમાં-' 

'સરખામણીઓમાં પડ્યા વગર સીધી વાત કરો. 
એ. સહેલું પડશે. પિંજરમાં નકામા અટવાઈ જશો.' 

“સીધી વાતમાં થોડીક અભદ્રતા આવી જાય તો 
ચાલે ને! 

“લોટ ખાવો અને દોણી સંતાડવી...એ લોચો 
પડ્યો! બે-ત્રણ પ્રયોગોની ગૂંચ પડી ગઇ.' 

“મને લાગે છે, અહીં આપણે અટકીએ. અને 
બીજી રીતે વિચારીએ. તો જેટલી સ્પષ્ટતા થઈ છે તે 
પૂરતી નથી શું?' 

“વે કોઈ વધારે સ્પષ્ટતાની જરૂર છે શું?' 


શ 
ગુજરાતની નારીઓનાં શરીર ઉપર રેશમી 
વસ્ત્રો વીંટવા માટે મહેન્દ્રને બે-ત્રણ મહિને એક વાર 
બેંગલોર તરફ ઊઠવું પડતું. એમાં અનિવાર્યતા હતી. 
' તે સાંજે જમતી વખતે મીરા બહુ બોલી નહીં. 
ડિશ ધોવા માટે રસોડામાં જવા અવધેશ ઊભો થયો 
એને ઇશારાથી બેસાડી દીધો. “સવારે જોયું જશે', કહી 
એ. આવીને સામેની ખુરસીમાં બેઠી. અવધેૈશે પૂછયું, 
કેમ આમ?' 
'શું?' 
“બૂબ ઉદાસ લાગો છો. થાક લાગ્યો છે ?' 
“ખબર નથી પડતી.' 
“કે પછી સ્વામીનો વિરહ સતાવે છે ?' 


ટણ કસ 


“એવું પણ હોય, હોઈ શકે ને?' 

“હોઈ શકે. હું એ સમજું છું.' 

મીરાએ આંખો લૂછી. 

“શું થયું?' 

“તમે બધું નથી સમજતા ?* 

“થોડુંક સમજું છું, થોડુંક નથી સમજતો.' 

“મને તો એમ હતું કે આપણે ગમ્મત કરીએ 
છીએ.' 

“અમુક પરિબળોમાં પોતાની તાકાત હોય છે. 
મોટી શિલાને એક વાર રમતમાં પણ સહેજ 
ગબડાવવામાં આવે-* 

“પણ આપણે તો હવાના સૂક્ષ્મ સ્તરોમાં ઊડતાં 
હતાં. ત્યાં ફક્ત શબ્દો જ હતા.' 

'ઊઠડવામાં તરલતા હોય એટલે એક સ્તરમાંથી 
બીજાર્મા, પછી. ત્રીજામાં. ઊતરવાનું-ચડવાનું,' બને.” 

'આપણી ચતુરાઈ, આપણી વાક્પટુતા-' 

'ફક્ત એમને જ દોષ દઇને છૂટી નહીં શકાય. 
હવે એ. બધાંને વસ્ત્રોની જેમ ઉતારીને બહાર મૂકીએ.” 

“કોઈ છૂટકો નહીં હોય?” 

“એક રસ્તો છે.” 

'શું ? 


“મારો મિત્ર આ ક્ષણે ધસી આવે અને હાથ 
લંબાવીને કહે, “દુષ્ટ ! મારી ભોળી અબળાને ભરમાવે 
છે?” ' 

'ભોળી ભામિની. પણ આવે વખતે આવી કૂર 
ગમ્મત કરવી એ તમને શોભતું નથી.' 

“ઊભાં થાઓ.' 

“આટલી બધી અનિવાર્યતા ?' 

“ગ્રીક ટ્રેજેડી જેવી.” 

“ભઈસા'બ! જે કરવું હોય તે કરવું, પણ મોટાં 
નામ ન આપવાં.' 

“આમ ગંભીર થઈ જાઓ તે નહીં ચાલે.' 

“તો શું કરું?' 

“આ ફરજનું કૃત્ય નથી. માટે ઊઠવું પડશે, પાંખો 
ફફડાવવી પડશે.' 

“એ બધું ફરજિયાત?” 

“હા, ફરજિયાત. અને છેલ્લો એક વ્યાકરણનો 
મુદ્દો.' 

“એ શું?' 

“આ બહુવચનને પણ બહાર મૂકવું પડશે.' 


ડિ 


સાભાર સ્વીકાર 
ઈમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. (મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨ અને ૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી 
બજાર, આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, અમદાવ।દ-૩૮૦ ૦૦૦૬)નાં 
ગ્રંથનો પંથઃ લે. રમણલાલ જોશી, કિં. રૂ. ૮૦. ઝલક સપ્તમી : લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૫૦. સહયોગઃ 
અનુ. ઉત્પલ ભાયાણી, કિં. રૂ. ૫૦. ભદ્રંભદ્ર હથાસાર) ઃ સંક્ષેપકાર : શાંતિલાલ મેરાઈ કિં. કૂ. ૧૫. ગીત- 
વિશેષ અવિનાશ વ્યાસ - પાંદડું લીલું ને રંગ રાતોઃ સંપા. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૮૦. મુક્તકમકરન્દઃ લે. 
હરિવલ્લભ ભાયાણી, કિં. રૂ. ૩૦. ખલીલ જિબ્રાનઃ સં. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૧૦. વોલ્ટ વ્ડિટમનઃ સં. સુરેશ 
દલાલ, કિં. રૂ. ૧૫. હરમાન હેસઃ સં. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૧૫. ! 
એન.એમ. ઠક્કરની કંપની (૧૪૦, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦ર૨)નાં 
સ્ટુડિયોઃ રમેશ દવે, કિં. રૂ. ૧૧૫. મુકામ પોસ્ટ હૃદયઃ દિલીપ રાવલ, કિં. રૂ. ૮૫. કૉફીહાઉસઃ વિપિન 
પરીખ, કિં. રૂ. ૬૧૫. એક લાલની રાણી: હરીશ નાગ્રેચા, કિં. રૂ. ૧૫. આપણો. અક્ષરવારસોઃ કિશોર પારેખ, 
કિં. રૂ. ૯૫. આ. કવિતા તેમને માટેઃ વિરાફ કાપડિયા, કિં. રૂ. ૬૫. હસે તેનું ના ખસેઃ લલિત વર્મા, કિં. રૂ. 
૬૫. તારાપણાના શહેરમાં: જવાહર બક્ષી, કિં. રૂ. ૧૫૦. દ 


હટ 


નવેમ્બર ૧૯૯૯ ૧૪૨ 





આખના રતન 


કઢીને ઊકળવા મૂકીને ધારાએ. ક્રિજ ખોવ્યું. 
મસાલો તો પહેલેથી કરી નાંખ્યો હતો, પણ લીમડાનો 
ડબ્બો તેણે શોધ્યો, તો મળ્યો નહીં. આમેય આ ઘરમાં 
દાળ કે કઢી બંનેમાં લીમડો નંખાતો હોવાથી દરરોજ 
લીમડાની જરૂર પડતી. આથી. લીમડાનાં પાનને છૂટાં 
પાડીને એક ડબ્બામાં ભરીને ફ્રિજમાં મૂકી રાખવામાં 
આવતાં. ધારાને ડબ્બો દેખાયો નહીં. એકદમ તેને યાદ 
આવ્યું, ગઈ કાલે લીમડાનાં છેલ્લાં બે-ચાર પાન હતાં 
તે વાપરીને ડબ્બો જ ઘસવા માટે કાઢી નાંખ્યો હતો. 
દાળ હોય તો તો ચાલી, જાત, પણ કઢી હોવાથી ધારાને 
થયું, લાવ, જરા બાજુના ઘેરથી લીમડાના ઝાડ પરથી 
બે-ચાર પાંદડાં તોડી લાવું. પોતાના વિચારને અમલમાં 
મૂકવા તેણે ગૅસ ધીમો કર્યો અને ઝટપટ સ્લિપર 
પહેરતીક ને બહાર નીકળી. બાજુનું ઘર છોડીને પછીનું 
ઘર ધીરજમાસીનું હતું. બારણામાં પ્રવેશતાં જ તેણે 
તેમને હીંચકા પર બેઠેલાં જોયાં. થયું, નક્કી, હવે આ 
ડોશી છોડશે નહીં. અને થયું પણ એમ જ. ધારાને 
આવતી જોઈને તે થોડાં ટટ્ટાર થઈ ગવાં. પણ કંઈ 
બોલ્યાં નહીં. ધારાને નવાઈ લાગી. દરરોજની જેમ તેણે 
તેમને બોલાવ્યાં, 

“કેમ છી માસી?” 

“ઓહ, ધારાબહેન કે... આવ... બેસ જરા વાત 
કર.” 

ધારા ઉચમુચ બેઠી. 

“બોલ બેન, એમ ને એમ તો તું આવે નહીં.” 

“હું તો, માસી, લીમડો લેવા આવી હતી.” 
ધારાથી બોલાઈ ગયું. પણ પછી પસ્તાવો થયો. આ 
ડોશી હવે લીમડાને તેમના સાસુએ કેવા જતનથી 
વાવ્યો હતો, તેની કેવી કાળજી રાખતાં હતાં, અને તેનાં 
પાન તોડવાની શરૂઆત કરતી વખતે કેટલાં બધાં 
લોકોને બોલાવી બોલાવીને લીમડાનાં પાન આપીને 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૩ 





વીણા ઉપાધ્યાય 


આનંદ માણ્યો હતો તે આખી વાત વિગતવાર કહેશે. 
પણ આજે તે કંઈ બોલ્યાં નહીં. એટલું જ કહ્યું, 

“તે બેન, લઈ જા ને તું તારે...” કહી તે પાછાં 
તકિયા પર અઢેલીને આરામથી બેસી ગયાં. 

ધીરજમાસી કોઈ દિવસ આ રીતે ટૂંકમાં વાત 
કરીને કદી બેસી ન જાય. કંઈક વિસ્મયથી તે તેમના 
તરફ જોઈ રહી. પછી કંઈ પણ બોલ્યા સિવાય તે અંદર 
ગઈ. વાડામાંથી લીમડો લઈ તે ઝટપટ બહાર આવી. 
અને ઉતાવળ હોવાથી પાછી વળી ગઈ. 

સાંજે નોકરીથી છૂટીને પાછાં ફરતાં ધારાએ. 
ધીરજમાસીને હીંચકો ખાતાં જોયાં. રોજની જેમ તે 
ઘડીક ઊભી રહી. 

“માસી, કેમ છો?” 

“આવી ગઈ, બહેન !'' કહી તે ચૂપ થઈ ગયાં. 

વાતાવરણની, ઇધરઉધરની એમ બે-ચાર વાત 
કરીને ધારાએ સવારથી પોતાના મનમાં ઘૂંટાતો પ્રશ્ર 
પૂછી નાંખ્યો, “માસી, તમારી તબિયત સારી નથી કૈ 
શું?” 

“તા રે બહેન, સારી છે ને ? કેમ તને એવું 
લાગ્યું ?” 

“ખબર નથી. પણ મને તો સવારે પણ તમે કંઈક 
ચિંતામાં, મૂંઝવણમાં હો એમ લાગ્યું હતું. અને અત્યારે 
પણ એવું જ લાગે છે. સવારે જરા ઉતાવળમાં હતી 
એટલે પૂછ્યું નહોતું. તમે કહો કે ન કહો, પણ કંઈક 
ઊંડા વિચારમાં, ચિંતામાં તમે છો જ.” 

“ચેતા તો કંઈ નથી. પણ મારી આ આંખે હવે 
ઝડપથી. ઝાંખપ વધતી. જાય છે. શહેરમાં જઈને કોઈ 
સારા ડૉક્ટરને બતાવવાનો વિચાર છે. તેથી મારા 
દીકરાઓને કહેવડાવ્યું છે, પણ તેમના તરફથી કંઈ 
જવાબ નથી આવ્યો.' 

“ઓહ! પત્ર લખ્યો હતો ?'' 


લ્ટ્શ 


“હા. અને બે દિવસ પર એક જણ સાથે 
મોઢામોઢ સંદેશો કહેવડાવ્યો છે. પણ...'' તેમણે વાક્ય 
અધૂરું છોડી દીધું. ધારાને સહાનુભૂતિ થઈ આવી. 
ધાચને ખબર હતી. કે તેમના બે દીકરા શહેરમાં રહેતા 
હતા. 

“તે માસી, કાગળની વાત તો. એવી છે કે 
આપણું ટપાલતંત્ર આખું ખાડે ગયું છે. એટલે પત્ર તો 
મળ્યો પણ હોય અને ન પણ મળ્યો હોય. અને તમે 
આપેલો સંદેશો. ત્યાં પહોંચશે એટલે તમારા દીકરા 
દોડતા આવશે.” 

ધીરજમાસી, ધારા. સામે. જોઈ રહ્યાં. તેનું છેલ્લું 
વાક્ય સાંભળી તે પાછાં ઉત્સાહમાં આવી ગયાં. “વાત 
તો તારી સાચી છે, બહેન. મારા કનુ અને મનુ તો. 
બે આંખનાં બે રતન છે. નક્કી, તેમને કાગળ. મળ્યો 
જ નહે હોય, નહિતર આવ્યા વગર રહે નહિ.” 

“અને એવું પણ બને કે તેમને કંઈ કામ આવી. 
પડ્યું હોય અને...'' પછી એકદમ કંઈ યાદ આવ્યું હોય 
એમ તેણે લાગલું ઉમેયું, 

“માસી, આપણા ગામમાં જે યુવકમંડળ છે ને, 
તેના કાર્યકરોએ પંદર દિવસ પછી એક નેત્રયજ્ઞનું 
આયોજન કયું છે. એમાં તમે પણ નામ નોંધાવો તો...” 

“ના બેન, તું મારા કનુ-મનુને ઓળખતી. નથી. 
તેમને ખબર પડે કે મેં ધર્માદામાં નામ નોંધાવ્યું છે તો 
મને વઢી જ કાઢે.” 

“પણ માસી, આ ધર્માદા નથી. લાયન્સ 
ક્લબવાળા સેવાભાવનાથી આવા નેત્રયજ્ઞ 
અવારનવાર ઘણે ઠેકાણે યોજતા હોય. છે. એમાં 
શહેરના નિષ્ણાત ડૉક્ટરો આવે. છે, અને દરદીઓને 
તપાસે. છે. મારું માનો તો એમાં નામ નોંધાવી દો.'' 

“તા, ના. દીકરાઓ જાણે તો કહેશે કે અમે 
નહોતા કે તું આવા યક્ષમાં દવા કરાવવા બેઠી? ના, 
ભાઈ, દીકરાને માઠું લગાડીને મારે એવું કરવું નથી. 
તું જોજે ને બહેન, આજકાલમાં જ દીકરો. દોડતો જ 
આવશે.'” 

“બરાબર છે. સારું ત્યારે માસી, હું ઊડું?” 

“હા બેન, હજી તો રસોઈ બનાવવાની હશે ને?” 


હટ 





“હા,” કહેતી ધારા તેના ઘર તરફ ગઈ. તે તેની 
પીઠ પાછળ ક્યાંય સુધી તાકી. રહ્યાં. પછી ધીમે રહીને 
કપડાંની ગડી વાળતી વખતે સાંધામાંથી ઊકલી 
ગયેલા ચણિયાને સાંધવાનું કામ લઈને તે બેઠાં, સોવમાં 
દોરો પરોવવાનો પ્રયત્ન કરવા લાગ્યાં. હાથ સ્થિર 
રહેતા હતા, પણ દૃષ્ટિની ઝાંખપને કારણે સોયના 
નાકામાં દોરો બરાબર જતો ન હોતો. તેમને થયું, હવે 
આ આંખોનો. કંઈ વાંક છે ? કંઈ કેટલું ઝીણું ઝીણું કામ 
આ આંખોએ. કયું છે! પતિના અવસાન સમવે બંને 
દીકરા-કિશન ચાર વર્ષનો અને મનીષ બે વર્ષનો - 
નાના હતા. પતિ તેમને લાડમાં કનુ-મનુ કહેતા અને 
પછી એ લાડકાં નામ જ વધારે જાણીતાં બની ગયાં. 
દીકશને ઉછેરીને મોટા કરવા માટે ધીરજબહેને પારકાં 
ઘરોમાં અનાજ સાફ કર્યાં; કાલાંમાંથી રૂ કાઢી 
આપવાનું, સાડી પર ભરતકામ કરી આપવું, પટ્ટા પર 
ટીકી અને મોતી. મૂકી આપવાં, દરેક કામમાં મજૂરી 
કરી હતી. આ બધાં જ કામમાં આંખે ઘણું જ કામ 
આપ્યું હતું. આટલાં વર્ષોમાં રાત-દિવસ કામ કરીને 
તેમણે દીકરાને ઓછું આવવા દીધું નહોતું, તેમને એક 
પ્રસંગ વાદ આવી ગયો. કિશન તે વખતે સાતમા 
ધોરણમાં ભણતો હતો. એક દિવસ તે સ્કૂલેથી આવીને 
સૂનમૂન બનીને ઓટલે બેસી રહ્યો હતો. ધીરજબેન 
સાડીનો એક પટ્ટો ટીકી ટાંકીને તૈયાર કરતાં. હતાં. 
દીકરાને શાંત અને ઉદાસ જોઈ તેમણે તેને પાસે 
બોલાવ્યો, “શું થયું, કનુ?' 

“કંઈ નહીં.'' 

“તો. આવો કેમ થઇ ગયો છે?' 

નાનકડા કિશનની આંખમાં પાણી આવી ગયાં. 
અવાજમાં સ્ડવાની છાંટ ભળી ગઇ, ““મમ્મી, બે દિવસ 
પછી અમારી શાળાનો એક દિવસનો પ્રવાસ જવાનો 
છે.” 

“તે 2? 

“જે જાય ને, તેને પરીક્ષામાં સમૂહજીવનના 
વિષયમાં પાંચ માર્ક વધારે મળે. મારા તો એ માર્ક 
જશે.”' તેણે નાનપણથી જ ગરીબાઈ અનુભવી હતી. 
એણે માની જ લીધું હતું કે તે પોતે તો આ પ્રવાસમાં 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૪ 


જઈ શકશે નહિ. ધીરજબેનનું હૃદય વલોવાઈ ગયું. 

“તાર માર્ક નહિ જાય. તું પણ નામ લખાવી 
દેજે.'” 

“પણ મમ્મી, દસ રૂપિયા આપવાના છે. 
અને...'” 

“અને શું?”” 

“અને મારી પાસે તો બહાર પહેરવાનું શર્ટ પણ 
નથી !”” 

બે યુનિફોર્મ અને બે ઘરમાં પહેરવાનાં શર્ટ-ચફી 
સિવાય કિશન અને મનીપ પાસે પાંચમું શર્ટ જ નહોતું. 

“તું તારે 'નામ લખાવી દેજે. હું તને નવું શર્ટ 
અપાવી દઈશ.'” ધીરજબેનના અવાજમાં મક્કમતા 
હતી. મમ્મી ક્યાંથી પૈસા લાવશે એવો કોઈ પ્રશ્ર તે 
વખતે નાનકડા કિશનના મગજમાં ઊઠયો નહિ. 
આનંદના ફુવારામાં નહાતો તે આ ખુશખબર પોતાના 
મિત્રને આપવા દોડી, ગયો. ધીરજબેનને બરાબર યાદ 
છે, બે દિવસ અને બે રાત સતત સાડીના પટ્ટા પર 
મોતીકામ કરીને તેમણે ત્રીજા દિવસની સવારે વીસ 
રૂપિયા ઊભા કરી લીધા. આંખનું મટકું માર્યા વગર 
મોતી ચોડવાથી તેમને આંખો પછીના બે દિવસ સુધી 
થાકેલી થાકેલી લાગતી હતી. વળી હાથ પણ. ખાસ 
કરીને આંગળાં સતત કામ કરવાથી અકડાઈ ગયાં 
હતાં. દસ રૂપિયા કિશનને આપીને બાકીના દશમાંથી 
જ્યાં સસ્તી કિંમતનાં તૈયાર કપડાં વેચાતાં હતાં તે 
સ્ટોરમાંથી વીસ રૂપિયાની શર્ટ-ચકીની, જોડી દશ ઉધાર 
રાખીને લઈ આવ્યાં. અને એ ઉધાર લીધેલા દશ 
રૂપિયા ચૂકવવા ત્રીજી રાતે પણ તેમણે સતત મોતીકામ 
કરીને જ્યારે સોય એક બાજુ રાખેલા ડબ્બામાં મૂકી, 
ત્યારે સવારના છના ટકોરા થયા હતા. દીકરો નવું શર્ટ 
પહેરીને હસતે ચહેરે પ્રવાસે ગયો ત્યારે તે જોઈને 
તેમનો બધો થાક ઓગળી ગયો હતો. આ રીતે કંઈ 
કેટલીયે વાર રાત-દિવસ એક કરીને આ આંખોએ. કામ 
આપ્યું હતું. તો હવે રિપેરિંગ પણ માંગે જ ને! - 
ધીરજેબેન વિચારી રહ્યાં. આ અને આવા કેટલાય 
પ્રસંગો તેમને યાદ આવી ગયા. 

વરસો વીતતાં ગયાં અને 'છછોકચ જુવાન થઈ 


નવેમ્બર ૧૯૯૯? ૧૪૫ 





ગયા અને શહેરમાં નોકરી મળતાં પોતાની વહુઓ 
સાથે ત્યાં વસી ગયા. દીકરાઓ અને વહુઓ 
અવારનવાર આવીને મળી જતાં તેમ જ તેમને શહેરમાં 
આવી રહેવાનો આગ્રહ કરતાં. પણ ધીરજબેનને 
ગામનું ઘર છોડવું પસંદ નહોતું. જોકે દીકરાઓને રાજી 
રાખવા કોઈકોઈ વાર તે બે-ચાર દિવસ ત્યાં જઈ 
આવતાં. દિવસો-મહિનાઓ અને વર્ષો વીતતાં રહ્યાં 
અને ધીરજબેન હવે લગભગ સાઠ વટાવી ચૂક્યાં હતાં. 
છોકરાઓ તેમના સંસારમાં સુખી હતા. અને એમને 
જોઈને ધીરજબેન પણ. ત્યાં વળી અચાનક આંખની 
તકલીફ ઊભી થતાં તે થોડાં ઢીલાં થઈ ગયાં. તેમના 
વિચારોનો દોર ક્યાં સુધી લંબાત, કોને ખબર.... પણ 
બાજુવાળા રમેશભાઈએ બૂમ પાડી, “ધીરજમાસી, 
તમારો ફોન છે.'” 

“હૈં!” કહેતાં તે ઊઠ્યાં અને તે તરફ વળ્યાં. 
મનમાં થયું, “નક્કી કિશનનો જ ફોન હશે.'” 

કોનનું રિસીવર કાને ધરતાં જ પોતાનું અનુમાન 
સાચું પડવાથી ચહેરો આનંદથી ઝગારા મારવા લાગ્યો. 

“મમ્મી.” કિશન કહેતો હતો, “તું કહે છે, પણ 
મારાથી હમણાં ત્યાં આવી શકાય એમ નથી. શું 
આંખને વધારે ઝાંખું દેખાય છે?'' 

“હા, ભાઈ. ત્યારે જ તને તેડવા બોલાવ્યો હતો. 
ને!” 

“પણ હમણાં ઓફિસમાં ઓડિટ ચાલે છે એટલે 
મારે હાજર રહેવું પડે એમ છે. મનીપને પણ વાત કરી 
છે. તે પણ જરા રોકાવેલો છે.” 

થોડું-અટકીને કિશને ઉમેયું, “તો તું એમ કર. 
તું કોઈનો સંગાથ શોધીને અહીં આવી જા. આપણે 
ડૉક્ટરને બતાવીને દવા કરાવી દઈશું.” 

“પણ ભાઈ....' પણ પછી દીકરાને ફોનનું બિલ 
વધારે ચઢશે સમજીને તેમણે આગળ, બોલવાનું માંડી 
વાળ્યું. 

“કેમ, મમ્મી, તું અટકી કેમ ગઈ? તું અહીં 
આવી જઈશ ને?” ] 

ધીરજબેને જલદી જવાબ આપી દીધો : 


“હા.” 
ઉર 


“ભલે, તો તું તારે અહીં આવ. પછી આપણે 
જોઈ લઇશું.” અને સામેથી ફોન મુકાઈ જતાં 
ધીરજબેને પણ ફોનનું રિસીવર ક્રેડલ પર મૂકી. દીધું. 
તે ફોન સામે જોઈ રહ્યાં. તેમને તો કહેવું હતું, કે ભાઈ, 
પહેલાં જેટલી શક્તિ હવે મારામાં રહી નથી અને 
સંગાથ ક્યાંથી શોધું ? પણ કહેવાનો સમય આવ્યો જ 
નહિ. દીકર દોડીને આવશે એમ માનતાં ધીરજબેન 
થોડાં વધારે ઢીલાં થઈ ગયાં. ઘેર જઈને જમ્યાં, તે પણ 
યંત્રવત્‌, પછી હાથમાં માળા લઇને પાછાં હીંચકા ૫૨ 
બેસી, ગયાં, ધીમે ધીમે. પાછાં સ્વસ્થ થવા. માંડ્યાં. 
વિચારતાં રહ્યાં, છોકરા કામમાં હોય તો. જ ન આવી 
શકે, વાત. તો. બરાબર જ છે ને! કાગળ ન આવ્યો, 
પણ ફોન તો આવ્યો ને! આ ફોનના આશ્ચાસનથી 
તેમને થોડું સારું લાગ્યું. આ બે છોકરાઓને ઉછેરવામાં 
પિતાની ખોટ સાલવા દીધી નહોતી, છોકરાઓ પણ 
ડાહ્યા નીકળ્યા હતા, જેનો તેમને પૂરો સંતોષ હતો. 
વાતવાતમાં ડગલે ને પગલે તે કહેતાં, કનુ અને મનુ 
તો મારી બે આંખનાં બે રતન છે, 

બે દિવસ બાદ એક સારો ઠેઠનો સંગાથ શોધીને 
ધીરજબેન કિશનને ઘેર પહોંચી ગયાં. 

કિશનના ઘરમાં આમ તો ઈન મીન અને તીન 
એમ. કેશન, પત્ની મીતા અને પુત્ર રૂપેશ રહેતાં હતાં. 
ધીરજબેન ત્યાં પહોંચ્યાં ત્યારે એક ખાનગી શાળામાં 
નોકરી કરતી તેમની વહુ મીતા તો હજી ઘરે આવી 
નહોતી, છઠ્ઠીમાં ભણતો રૂપેશ ટી.વી. સામે ખોડાઈ 
રહીને કોઈ મેચ જોતો હતો. દાદીમાને આવેલાં જોઈ 
તે ફૂદકો મારીને ઊભો થઈ ગયો. દોડીને તે પાસે 
આવ્યો અને તેમના હાથમાંથી બૅગ લઈ લીધી. પૌત્રનો 
હરખ જોઈ ધીરજબેનનો મુસાફરીનો થાક જાણે ઊતરી 
ગયો. રૂપેશે આપેલા ઠંડા પાણીનો ગ્લાસ મોઢે માંડીને 
તેમાંનું બધું પાણી પી. જઈ તેમણે ગ્લાસ તેને પાછો 
આપ્યો. તેટલામાં મીતા પણ આવી ગઈ. ધીરજબેનને 
જોઈને મલકતે મુખડે તે બોલી, '“આવી ગયાં મમ્મી, 
તમને રસ્તામાં તકલીફ તો નથી પડી ને?'' 

“ના, બસમાં જગા સરસ મળી ગઈ હતી.'” 

“ક્યારે, હમણાં આવ્યાં?” 


બટ્ટ 





“હા, હમણાં જ આવીને આ પાણી પીધું.'” 

“ચાલો, તો આપણે પહેલાં ચા પીએ.'” કહેતી 
તે પોતાના રૂમમાં કપડાં બદલવા ગઈ. રૂપેશ પાછો 
મેચ જોવામાં પરોવાઈ ગયો, ધીરજબહેન જરા 
આશમથી બેઠાં. 

બે દિવસ પછી એક દિવસ કિશન ધીરજબેનને 
ડૉક્ટર પાસે લઈ ગયો. ડૉક્ટરે આંખો તપાસી અને 
મોતિયાનું નિદાન કર્યું. સામાન્ય રીતે. આ ઉંમરે બધાંને. 
આવી તકલીફ થાય છે અને ઓપરેશનથી એ ઠીક 
થઈ જાય છે એમ કહી વાતવાતમાં ડૉક્ટરે તેનો ખર્ચ 
છ હજાર અને નેત્રમણિ મૂકવો. હોય તો. બીજા ચાર 
હજાર એમ. ટોટલ દસ હજારનો ખર્ચ થશે. એમ પણ 
જણાવી દીધું. ઓપરેશન તો બહુ સામાન્ય હોય છે 
એ. જાણતા ઉપરાંત કેશન જાણતો હતો કે તે પછી 
આંખની. કાળજી લગભગ ત્રણ મહેના સુધી તો રાખવી. 
પડતી. હોય છે. પત્ની મીતાએ પણ તેને એ જ 
સમજાવ્યું, પણ જરા જુદી રીતે. 

રાત્રે એકલાં પડતાં મીતાએ હળવેકથી પૂછયું, 
“તે મમ્મીની બંને આંખનું ઓપરેશન કરાવી લેવાનું 
છે?” 

“હા, બંને આંખના મોતિયા પાકી ગયા છે, 
એટલે ડૉક્ટર એમ જ કહે છે,” 

“તે તમે કહો છો કે દસ હજારનો ખર્ચો છે, 
તે શું આપણે એકલાંએ આપવાનો છે?” 

“કેમ ??” 

“કેમ, તે મનીષભાઈની શું કોઈ જવાબદારી 
નથી ?” 

કિશન મૌન બની રહ્યો. પછી ધીમેથી બોલ્યો, 
'પીતા, આપણે આપણી ફરજ બજાવવાની. મનીષ શું 
કરે છે તે આપણે જોવાનું નહિ.'' 

“કેમ નહિ જોવાનું ? પહેલાં નાના હતા, કુંવાર 
હતા ત્યારે વાત જુદી હતી. પણ હવે એ પરણ્યા, ઘર 


વસાવ્યું, તો પણ મા પ્રત્યેની તેમની કોઈ ફરજ નથી ?”' 


“પણ બાને ત્યાં નહીં ગમે. તું જાણે તો છે કે 
મમ્મીની નામરજી છતાં તેણે વાણિયામાં લગ્ન કયું 
ત્યારથી જ તેને તેના તરફ અણગમો છે. વળી...” 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૬ 


“તળી શું?” 

“તળી આપણે બંને કમાઈએ છીએ અને તે 
બિચારો એકલો...” મીતાએ પતિની વાતને અડધેથી 
કાપી નાંખી. “બિચારા એકલાની જ આવક આપણા 
બંનેની આવકના સરવાળા કરતાં વધારે છે તેનું તમે 
ગણિત માંડ્યું છે કદી ? અને ખાનાર કોણ, તો હૂતો- 
હૂતી.'' 

કિશન મીતાને સમજાવવા ગયો- 

“પૂણ...” 

“પ્ણ બણ કંઈ નહિ. વચ્ચે બાને પેટમાં પથરીનું 
ઓપરેશન કરાવવાનું હતું ત્યારે આપણે જ એમને 
અહીં રાખી એમની ઊઠવેઠ કરી હતી. ફરી પાછું, પડી 
ગયાં અને પગે ક્રેક્ચર થયું ત્યારે યણ લગભગ છ 
મહિના અહીં જ રહ્યાં હતાં. મનીપભાઈ કે મોહિની 
ફક્ત કોઈ વાર ખબર જોવા આવતાં, પણ કદી બે 
બિસ્કિટનાં પડીકાં પણ લાવ્યાં હતાં બા માટે ? તમે 
જ વિચારો, આ વખતે તો. આંખના ઓપરેશનની વાત 
છે. કેમ મનીષભાઈ દોડીને આવ્યા નહીં? આંખની 
પ્રસિદ્ધ હૉસ્પિટલ તો તેમના ઘરની સામે જ છે!” 

કિશનને લાગ્યું કે મીતાની વાત તો સાચી છે. 
ડૉ. શ્રીવાસ્તવની હૉસ્પિટલ તો શહેરમાં બહુ વખણાય 
છે. ત્યાં જ ઓપરેશન કરાવ્યું હોય તો? 

પતિને વિચારમાં પડેલો જોઈ મીતાનો ઉત્સાહ 
વધી ગયો, “આ વખતે મનીપભાઈને માથે જવાબદારી 
નાંખી દો, મારું માનો તો. આપણને કરવામાં કંઇ વાંધો 
નથી. પણ એ ક્યારે જવાબદારી લેતાં શીખશે ?'” 

કિશને સંમતિમાં માથું નમાવ્યું, “તારી વાત 
સાચી છે. કાલે હું તેની સાથે વાત કરીશ.” 

પણ તેણે. બીજે દિવસે વાત કરવા માટે ફોન 
કરવાની જરૂર પડી નહિ. સવારે આઠ સાડા આઠે 
મનીપ અને મોહિની ધીરજબેનને મળવા આવી 
પહોંચ્યાં. તે વખતે તે મંદિર ગયાં હતાં. આમ-તેમની 
વાત કરી કિશન મૂળ વાત ૫૨ આવ્યો. 

“નીપ, મમ્મીને બતાવ્યું તો ડૉક્ટરે કહ્યું છે, 
મોતિયા છે. એક હમણાં અને બીજો પંદર દિવસ પછી 
એમ વાશકરતી કઢાવી લેવો પડશે.” તે અટક્યો. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૭ 





“હા, તમે મને પહેલાં ફોન ૫ર જણાવ્યું હતું 
કે આંખ બતાવવા મમ્મી આવવાની છે. તે મોતિયા 
છે એવું કહે છે, ડૉક્ટર?” 

“હા, હવે મને એક વિચાર આવે છે. તારી 
સોસાયટીની બહાર નીકળતાં જ નાકા પર આંખની 
હોસ્પિટલ છે. તેના ડૉ. શ્રીવાસ્તવ બહુ વખણાય છે. 
કહે છે કે તેમના હાથમાં જશ છે. તો ત્યાં મમ્મીન! 
મોતિયાનાં ઓપરેશન કરાવીએ તો?” 

“સરસ, ત્યાં જ કરાવી લઈએ. પણ મોટાભાઈ, 
મોહિની, આજથી પંદર દિવસ માટે તેના પિયર જાય 
છે. તેના ભાઈ મુરેશનાં લગ્ન છે ને! તો... મમ્મીની 
જવાબદારી... ઓપરેશન કરાવીને અહીં લાવવી પડે 
અથવા મારે ત્યાં ભાભીએ આવવું પડે.” તે ખસિયાણું 
હસ્યો. 

“અચ્છા, પણ તારી ભાભીને હમણાં સ્કૂલમાં 
પરીક્ષા છે એટલે પેપર તપાસવાનાં આવે અને રૃપેશને 
પણ જોવો પડે. તારે એવી કોઈ ઝંઝટ નથી એટલે મારું 
કહેવું એવું છે કે આ વખતે ઓપરેશનની. જવાબદારી 
તમે લોકો સંભાળી લો.'”” 

પોતે નોકરી નથી કરતી અને પોતાને સંતાન 
નથી એવાં બે મહેણાં એક સાથે માર્યા છે એમ સમજી 
સમસમી ગવેલી મોહિનીનું મન કડવાશથી ભરાઈ 
ગયું. તે તતડી ઊઠી, 

“ભારું રિઝર્વેશન થઈ ગયું છે. એટલે હમણાં તો 
હું રોકાઈ શકું તેમ નથી. પણ હું આવું પછી રાખો 
તો...'” 

“એના કરતાં એમ કરો મોટાભાઈ, કે જે આંખને 
ઇમર્જન્સી ઓપરેશનની જરૂર છે તે તમે કરાવી લો. 
શ્રીવાસ્તવની હોસ્પિટલમાં જ, જોઈએ તો. અને બીજી 
આંખનું હું કરાવી લઈશ. ત્યાં સુધીમાં તો મોહિની પણ 
આવી જશે. એટલે કોઈ પ્રૉબ્લેમ નડે નહિ.” 

“ચાલો, એમ રાખો. આમેય બા કહે જ છે ને, 
કે કનુ ને મનુ તો મારી બે આંખનાં રતન છે! તો 
આપણે બંને એક એક રતન વહેંચી લીધાં, એમ ને?” 
કિશને વાતનો વીંટો વાળી દીધો. 

ક્યારનાં મંદિરેથી પાછાં આવીને દરવાજા પાસે 


ન 


ઊભાં રહીને બંને દીકરાઓની વાતચીત સાંભળી 
રહેલાં ધીરજબેન સડક થઈ ગયાં. પછી જાણે હજી 
હમણાં જ આવ્યાં હોય એમ તે હસતે ચહેરે અંદર 
પ્રવેશી મનીષમોહિનીના ખબરઅંતર પૂછવા લાગ્યાં. 

રાત્રે ક્યાંય સુધી તેમને ઊંઘ ન આવી. 
બેચેનીથી તે પાસાં ફેરવતાં રહ્યાં. એક મન કહેતું હતું 
કે જોયું, બંને છોકરા એકબીજા ૫૨ જવાબદારી ઢોળી 
દેવા કેવા તત્પર થઈ ગયા છે! અને બે આંખ પણ 
જાણે મિલકત હોય તેમ વહેંચી લીધી ! બીજું મન કહેતું 
હતું કે તારે એ બધી પંચાત કરવાની શી જરૂર? કામ 
કરવા તો બંને તૈયાર છે, પણ સંજોગો જ જરા એવા 
આવી ગયા છે કે આવી ગોઠવણ. કરવી પડી, વિચારો 
ને વિચારોમાં ગોથાં ખાતાં ધીરજબેનની આંખ ઘેરાવા 
લાગી. કંઠે શોષ પડયો હતો તેથી પાણી પીને સૂઈ 
જાઉં એમ તિચારી. તે. ઊઠયાં. રસોડા પાસે. આવેલા 
કિશનના રૂમમાંથી ધીમો પણ સ્પષ્ટ અવાજ આવતો 
હતો. ન ચાહવા છતાં તેમના કાન પર થોડા શબ્દો 
સર્યા. અને તે ઊભાં રહી. ગયાં, 

“તું ગમે તે કહે, પણ મેં તો મનીષને સ્પષ્ટ 
શબ્દોમાં ઓપરેશનની જવાબદારી લેવા સમજાવ્યો જ 
હતો ને, તું જ કહે!'' 

“હા, પણ એ કેટલા હોશિયારીપૂર્વક ખસી ગયા 
તે તમે જોયું નહિ?'' 

“ખસી ક્યાં ગયો છે? બિચારો તૈયાર જ છે 
ને, પણ હવે સાળાનું લગ્ન આવે તેમાં તે શું કરે? 
અને બીજું ઓપરેશન પોતે કરાવશે એમ તો કહ્યું છે 
ને?” 

“તમે જોયા કરો. બિચારો બિચારો કરો છો, પણ 
હું તો તમને લખીને આપું કે તે કંઈ કરશે નહિ, કેમ 
કે કદી તેણે કોઈ કામ કર્યું છે કે કરવાનું ગમે? હું 
બોલું તો ખરાબ લાગે, પણ બંને આંખનું ન 
આપણે જ કરાવવું પડશે. બીજી આંખનો મોતિયો 
કઢાવવાનો થશે ત્યારે ગમે તે બહાનું આગળ, ધરીને 
ઊભા રહી જશે. કહેશે કે મોટાભાઈ, મોહિનીની 
તબિયત સારી નથી. તમે જ કહો ને, હું શું કરું ? અને 


બટ 





મોટાભાઈ કહેશે કે કંઈ વાંધો નહિ, અમે જ કરાવી 
લઈશું.” 

“પણ અત્યારથી આવી વાત કરવાનો શું 
અર્થ?'' કિશન થોડો ગુસ્સે થઈ ગયો. 

“કેમ અત્યારથી ? જે બનવાનું જ છે તે હું તો 
તમને જણાવું છું.'' 

“તો, તારે શું કરવું છે તે મને કહીશ?” 

“મારે કંઈ કહેવાનું નથી, મેં ગધેડી પકડી છે 
એટલે હું જાણું જ છું કે મારે જ બધું કરવાનું છે. ને 
હું કરીશ, પણ તમે કેટલા ભોળા છો કે તમને બધા 
બનાવી. જાય છે તે સમજાવવા માંગું છું.'” 

ધીરજબહેનથી આગળ કંઈ સાંભળી શકાયું 
નહિ, તે ત્યાંથી ખસી ગયાં. 

સવારે તેમને પોતાની બૅગ તૈયાર કરતાં જોઈ 
મીતા ચોંકી, ગઈ. ““આ શું મમ્મી, તમે ક્યાં જવાની 
તૈયારી કરો છો?'' 

“ઘેર જાઉં છું.'' 

“ઘેર ? કેમ, અરે સાંભળો છો ?'' તેણે કિશનને 
બોલાવ્યો. દાઢી કરતો. કરતો તે ત્યાં આવ્યો અને 
મમ્મીને બૅગ સાથે તૈયાર જોઈ પાસે આવ્યો. 

“કેમ બા, ક્યાં ચાલ્યાં?'' તે મજાકમાં ઘણી 
વાર મમ્મીને બદલે બાનું સંબોધન કરતો. 

“ક્યાં, તે બેટા, ઘેર. રાત્રે જ મને યાદ આવ્યું, 
સોળમી તારીખે પેલા લંડનવાળા મામા આવવાના છે. 
મને ફોન કરીને કહ્યું હતું. આજે પંદરમી. તો થઈ. હં 
જરા બે-ચાર દિવસ જઈ આવું.” 

“પણ, તારી આંખોનું ઓપરશન....? 

“હું પાછી આવું પછી ઓપરેશનનું વિચારીશું.” 

કિશનને કંઈ બોલવાપણું રહ્યું નહિ. તે જાણતો 
હતો કે મમ્મી એક વાર નક્કી કરે એટલે એ મુજબ 
કરીને જ રહે, 

ચારેક કલાક બાદ જ્યારે ધીરજબેન પોતાને ઘેર 
પહોંચ્યાં, તો સૌથી, પહેલું કામ તેમણે ધારાને 
બોલાવીને નેત્રયક્ષમાં પોતાનું નામ નોંધાવી દેવાનું કર્યું. 


ત 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૮ 


બે ધૂળા, ધૂળાપરના 





મારા ગામના બે ધૂળા. બંને જણાની જુદી જુદી 
જાતિ. એક ધૂળો ભંગિયો હતો, બીજો વાઘરી કોમનો. 
બંને શરીરે કાળા, પરંતુ કાયાઓ જોઈ હોય તો કઠણ 
કદવાળી, ભરાવદાર. ઉંમરમાં બંને સરખા. નહિ ઊંચા 
કે નહિ ઠીંગણા, માપસર. ચાલ ઝડપી, પણ થોડીક 
ઠેકડાવાળી ખરી. એમની હેડચા સહુને ગમે. મને તો 
વિશેષ. 

કહેવાય છે કે પાંચ પાંચ દીકરીઓ પાછળ, 
દીકરો નહિ હોવાને કારણે મા-બાપે પોતપોતાની 
કુળચંડિકાઓના પારે જઈને પાંચપાંચ નારિયેળનાં 
તોરણ ચ.ડાવી ખોળા પાથર્યા હતા. પછી ચોપડ નહીં 
ખાતાની બાધા લીધી ત્યારે ખાસ્સી મોટી આવરદામાં 
ઘેર કંદોરિયા જન્મ્યા. ધૂળો ભંગિયો અવતરેલો શ્રાવણ 
વદ આઠમની બપોરે અને ધૂળો વાઘરી રાતના પૂરા 
બાર વાગ્યે. બંનેનાં ઘોડિયાં બંધાયાં. દીકરીઓ લાડ 
કરી કરીને જબરી હીંચોળે. ફઈઓને હરખ હરખ... 
એક દહાડો ગાલે મેશનાં ટીલાં કરી ઢમઢોળિયાં 
ખવડાવીને “ધૂળા' નામ પાડી દીધાં અને વહેલા વહેલા 
મોટા થવાના દઈ દીધા ઉમકળા. બસ, પરસાળમાં 
હાલરડાં ગવાયાં ને' ભાંખડિવે ચાલતા ચાલતા રમતા 
થઈ ગયા જલદી, જલદી, પછી તો ફળિયાં છોડીને 
રખડવા માંડ્યા હતા ગામમાં. 

મારા મહોલ્લામાં હંમેશ એ બેય આવે. વહેલી 
સવારે ગગલી ભંગડીની સાથે હોય ધૂળો ભંગી ત્યારે 
સાંજના વાળુ વેળાએ જમની વાઘરણ જોડે વાઘરી 
ધૂળો. જો કોઈક બપોરે બંને જણા અચાનક આવી 
ચડયા તો ઓળખાય જ નહીં કે કયો ધૂળો ભંગી હશે 
કે કયો ધૂળો વાઘરી. બંનેની આંખો જોઈ હોય તો સફેદ 
સફેદ ફૂદાં ચળકે. નાક જાણે શાલિગ્રામના મણકા. 
ગોળ માથાંઓ પર છટલાની. જેમ છવાયાં હોય જટિયાં, 
એય પાછાં મુખડા બાજુ ગૂંચળાંબદ્ધ ઢળતાં અડે, લટકે. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૪૯ 


રામચન્દ્ર પટેલ 


પહેરણ તો ફાટેલાં, ખભાઓને ઢાંકતા ગંદા કૉલરો, 
ડોકમાં લટકે એક એક ડોડી. હશે માતાજીના નામની. 
કાળિયા કૂતરા સાથે હું એમના તરફ ધપું તો એ 
ટેઢાંમેઢાં ધોકાં ઉગામે ને પાછા ચોખ્ખું માખણિયું હાસ્ય 
ઉડાડીને એ એવા દોડે કે જાણે ઊડતા જતા ન હોય 
ધૂણીના ગોટા! 

મારી દાદી. કહેતાં કે ઈમના ડોહાનાય ડોહા હારે 
આપણો ઘરોબો. ચોમાહામોં છાપરું પડ્યું તોય ટેકો, 
કપડાં ફાટ્યાં તોય લૂગડાં. ભૂશ્યાં છોડરાંવનં દાણા 
આલી આલી જિવાડ્યાં સે. પાછું છાશવારે છાશ- 
વારતેવારે હારંખોટું રાંઘણું રાંધ્યું ઈ આલવું પડ, ભૈ. 
વાઘરી દેઈ જોંય સે દાતણ. દિવાળીનું મેરમેરયું. 
માતાજીનો રથ તંબોળવો વોય તો હાજર, તિવારે 
ભંગિયો ઘરઆંગણું, ફળિયું સાફ કરસ, પાછી માંથે 
ખળાની ચોકી. શેતર ટોવે ટોવે નં ગોંમમાં હાદ પાડે 
ઇ જુદો. 

હું મા અને દાદીના બોલ વાગોળત્તો વાગોળતો 
વાણિયા-બ્રાહ્મણ, સોની-સુથારના છોકરાઓની. સાથે 
નિશાળમાં દાખલ થયો,- ભણવા માંડ્યો. વર્ગ વર્ગ 
દરેકના મકાન કરતાં સારા. પ્લાસ્ટરવાળા. ઉપર 
વિલાયતી નળિયાં. બારણે બારણે વનવેલા, મેંદીડમરા, 
તુલસી. બારીઓ તો ફટાકટ ઊઘડે, વખાય. હવા-તડકો 
બંને ભેળાં આવીને ભોંય પાથરણાં પર પથરાય. 
મઘમઘ ઝગી ઊઠે અમારો વર્ગ. ભણવાનું શરૃ થાય. 
એટલે એક બુલબુલ ઊડી આવીને બારી-છજાના 
સળિયા પર બેસીને બોલવા માંડે. બિંગ બૂઇંગ બુઇંગ. 
ને હું એને ધારીને જોયા કરું. સાંભળ્યા કરું. ખુરશી 
પર બેઠા બેઠા ચશ્માંવાળા ચાંદામિયાં માસ્તર બૂમ 
પાડી ઊઠે. જો એમનાં ચશ્માં નાકદાંડી આગળ 
આવીને અટકી ગયાં તો બધા હસે. હુંયે હસી ઊઠું. 
એ મને મારે. વર્ગ બહાર કાઠી મૂકે. બંદાને તો જોઇતું 


ત સારા 2 


હતું ને મળ્યું. શાળાના વરંડાનો ઉત્તર લોખંડી ઝાંપો 
વટાવું ત્યાં સામે ઊભો હોય ધૂળો વાઘરી. એ આપે, 
ડણી કૂંણી ખટમટી કેરીઓ. હું એના બદલે બિસ્કિટ, 
સીંગચણા ધરું તો લીધા વિના ચાલ્યો જાય સીમવગડા 
તરફ. જો દક્ષિણ ઝાંપે નીકળ્યો તો અચૂક મળી જાય, 
ધૂળો ભંગી. એની પાસે ધોકા સિવાય કંઈ ન હોય, 
માગે ચણામમરા. આપું. એ લઈને ખાતો ખાતો પહોંચે 
ટેકરીઓ પર ચરતી-ફરતી બકરીઓ. જોડે, ભણતાં 
ભણતાં ધૂળા ભંગીને ઘણું ખાવાનું આપ્યું ત્યારે ધૂળા 
વાઘરીએ મને મનગમતું આપ્યે રાખ્યું. છેલ્લે આપ્યું 
હંતું એણે વાંસનું પિપૂડું અને ઘોડાલિયું. એ બંને 
વાજિત્રો નિશાળમાં વગાડયાં, લગાડ્યાં ને ઘેર પણ. 
હજીયે સાચવી રાખ્યાં છે મારાં દાદીના વસાવેલા 
પટારામાં. 

પછી ભણ્યા વગરના એ બે ધૂળા ક્યાંક ક્યાંક 
ગામમાં દેખાઈ આવે. ખાસ તો કોઈ વરઘોડો ચડ્યો 
હોય તો અચૂક હાજર. રાત્રે ઢોલ-ત્રાંસાં, શરણાઈના 
અવાજોમાં આગળ. જતા પુરૃષો, વચમાં અલકાતા 
મલકાતા, ઘોડા ઉપર બેઠા હોય ગુલાબી ગુલાબી 
વરરાજા, પાછળ બનીઠની ઝગમગ વાણિયણો અગર 
નાગર સ્ત્રીઓ, એ લગનગાણાં ગાતી હોય. સૌથી 
પહેલો માથે પેટ્રોમૅક્સ ઉપાડીને ચાલતો હોય ધૂળો 
વાઘરી. ને પેલો ધૂળો ભંગી તો મફતની વહેંચાતી 
બીડીઓ-સિગારેટો, સોપારીકટકા લઈ લઈને ભેગાં 
કરતો માલૂમ પડે. જો કોઈના મરણ પાછળનો વરો, 
બારમું કે ઉજમણું મંડાયું તો મહોલ્લાનાકે, મંદિરદેસાં - 
ઓટલે વાઘરી કોમની બાઈઓ છોકરાંઓની એંઠ 
માગવાના હેતુએ ઠડ જામી હોય. છતાં પેલો હોય નહીં, 
પણ ભંગી સ્ત્રીઓના. વચમાં કાળા બિલાડાની જેમ 
બેઠેલો ધૂળો ભંગી નજરે પડી જાય. ધૂળો વાઘરી તો 
કોઈએ. બાધાઆખડી કે માનતા માટે માતાજીની રમેણ 
બેસાડી હોય ત્યાં જણાય. ડાકલું વગાડતો મેલડીમાની 
રાગોળ “માડી આવાં નં જંતર વાજાં વાગ્યાં, માડી 
આવાં નં લીલાં નગર જાગ્યાં. માડી આવાં નં...'' 
બોલતો, ગાતો એને સાંભળવો એક લહાવો. ગામમાં 
એ. ઓછો આવે, ઘણુંખરું સીમસીમાડે ચાડ ગ!” 


બ્ટ્શ 





ખરાબે રખડતો, ફરતો હોય, એના મોઢે હોય 
પંખીઓની બોલી.... મોટે ભાગે એના દાદા જીવણિયા 
જોડે અમારા આંબાવાડિયાનાં ખેતરોમાં નવા રોપેલા 
આંબાછોડને પાણી અને વાડકાંટો કરવા ખંતથી વળગી 
પડીને, કંઈક કામ કરવામાં વખત વિતાવે. 

વચ્ચે હું ભણવા અમદાવાદ ગયો. કદીક ગામ 
આવવાનું બને. મોટરમાંથી ઊતરી ગામભાગોળ વટાવી 
ઘર બાજુ ચાલવા માંડું ત્યાં સામે ધૂળો વાઘરી ઊભો 
હોય, નીચે પડી હોય એની છાબ:ડી. એમાં હોય બોરાં, 
રાયણો. પાડી રાયણો તો ખોબો ભરીને ધરે. એ 
ખાસ્સો ઊંચો માશ જેવડો, ચોખ્ખો પહેરણ અને 
પટ્ટાવાળા લેંઘા ૫ર. ગળાસોતી દબાવી રાખી હોય 
દાતણની ભારી. એની આંખો તો જોડાજોડ બેઠેલાં બે 
પારેવાં. હું બેપાંચ રાયણો ઉપાડીને ચાખું. પછી એ 
મને પેલી ભારી આપે. એમાં બાવળ, વડવાઈ તથા 
લીમડાનાં સેળભેળ હોય તાજાં દાતણ. એના પૈસા ધરું 
તો એ ન લે. જરાય લાંબો હાથ ન કરે. એની છાબડીમાં 
છૂટા પૈસા નાખીને હું ચાલવા માંડું તો એ બધાય પૈસા 
પકડી લઈને પૂંઠળ દોડતો. આવી મારા ઝભ્ભાના 
ખિસ્સામાં. એના હાથ સાથે ખિસ્સું દબાવી રાખું. ના... 
ના. પાડતો એ પાછો દુખાયો એમ બોલીને એ કાઢી 
નાખે ખાલી હાથ પોતાનો. પૈસા રહી જાય મારા 
ખિસ્સામાં. પાછળ દેખું તો ધૂળા વાઘરીનાં રોમેરોમ 
હર્ષઘેલાં, ને પીઠમાં છલકાતો હોય સારું કામ કર્યાનો 
ઉમંગ. દૂર દૂર રસ્તાના વાંકવળાંકમાં સમાઈ જતો એને 
તાકી રહું હેતભર... પછી ભાગોળ વટાવીને આગળ 
જાઉં ત્યાં કોઈ ખડકી, શેરી, ફળિયાંનાકે ઊભો. રહેલો 
ધૂળો ભંગી મને જોઈ લઈને દોડતો નજીક આવી ઊભો, 
રહી સામે હાથ લાંબો કરી બોલી ઊઠે, “માલિક... 
હંમજી જોં નં...' એ પણ હોવ પહેરણ અને પટ્ટાવાળા 
લેંઘામાં. હું દાતણની ભારી માટેના રહી જવા પામેલા _ 
ધૂળા વાઘરીના પૈસા ધૂળા ભંગીને આપી દઇને ચાલતી 
પકડું. એ પહેલાં ધૂળા ભંગીના પગ ઉતાવળા શિવરામ 
કંદોઈની દુકાન બાજ... કે દખ્ખણાદા ખાંચામાં પેલા 
પીઠોડી ગલ્લે. કે 

કદીક જો ઘરમાં બંને ધૂળાઓની વાત કાઢી બેસું 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૦ 


તો મા તરત જવાબ દઈ દેતી, “બેય બઉ હારા છ, 
ટાંપાગરા. કાલ તારી દાદી પછીત પાંહે, લોટ પોંણી 
બેહ્યાં તો ઈમનું મેલું ધૂળાભંગીએ ઉપાડી લીધું. 
મોલ્લામોં ફૂતરું-બલિલાડું મર્યું. તોયે ઈ ખેંચી ઢેઢૂડીએ. 
નાંસી આવ. છ. જોઈતો. વોય તાણ દોરો-ધાગો, ડોડી 
મંતરી લાવ, અનં ભેંસ, બળદ, પાડું માંદું પડયું તો 
લોટો પોંણી પીઠ ૫૨ ફેરવી ટૂસકું કરી જાય છ. વળી 
મર્યું તો મિયોરનં કઇયાવે ઈ જુદો. ઈનં પઈપઇસો 
આલીએ. તો પૂન્ય. પેલોય ધૂળો લીલાં મરચાં, 
મૂળામોગરી, રેંગણાં, લહણ કીધા વના પહોંચાડછ ઇઈનું 
કારણ તું નંઈ જોણતો વૉય. આપણું મૂળચીનું 
આંબાવાડિયું ઈનો બાપ વાવી. ખાય છ, હમજ્યો ?'' 

કોકકોક વાર મોટેરાંના કહેવાથી ધૂળા વાઘરી 
બાજુ ખેંચાયેલું ચિત્ત ફટ ધૂળા ભંગી ૫૨ બેસતું. એ 
મહત્ત્વનો બની જતો. એનું કામ ગંદવાડ હટાવવાનું, 
પરોપકારી. લોકોને એ ઉપયોગી થતો રહે, અને પૈસા- 
દાણા માગે એ એની. મજૂરીનું ફળ. ધૂળો વાઘરી મને 
કે ઘરના માણસોને કંઈક આપે એની કિંમત લેતો નથી, 
એ ઉપકાર કરતો નથી, ખેતર વાવવા આપ્યું છે. 
અમારી ભલાઈના બદલામાં વધુ લઈને ઓછું આપે 
છે એમાં પેલા આંબાઓની ઊપજ દબાવી રાખીને 
રાજી રાખવાની કુટેવ હશે, છતાં ઊંડે ઊંડે ભીતરમાં 
થતું કે ધૂળા વાઘરીને બોલીની કરવટો બદલતાં 
આવડતું નથી, છે નિર્દોષ. એના કોષ કોષ ઊજળા... 

બંને ક્યારે પરણ્યા. વહુઓ આણાં કરીને ક્યારે 
ઘેર આવી તથા એમનાં મા-બાપ ક્યારે મર્યા એ મને 
ખબર પડી ન હતી. ભણવામાં પાછલું એકાદ વરસ 
તો ઘર-ગામ બાજુ લમણો રાખ્યો નહિ. પછી વેપારની 
પેઢીએ રહ્યો. કોક વાર ઘેર આવું. મા અને દાદીને ભેગો 
થઈને પાછો અમદાવાદ. દાદી ગુજરી ગયાં. એ 
સમાચાર મળતાં ઘેર આવ્યો. રૂપેણ નદીકાંઠાના 
સ્મશાનમાં ખરસોડીના જાળા પર છૂટું સૂકવેલું ખાપણ 
લેતો ધૂળો ભંગી દેખાયેલો. એ ઠરેલ ગૃહસ્થી જેવો 
ભર્યો-ભાદર્યો. માથે કાળી ટોપી, સફેદ ધોતી-પહેરણ. 
શરીરે'પાછી ઉપર કાળી બંડી. હાથમાં જેડી. બળતી 
ચેહને દૂરથી નમીને પછી બધ ડાઘુઓને કપાળ સુધી 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૧ 


જેડી લાવી લાવી માથા સાથે નમસ્કાર કરીને મારા 
પ્રત્યે કશુંક લેવાની લાલચભરી આંખ નાખી, ધતૂરાના 
ફૂલની જેમ હલાવીને એ ચાલતો થયો, ત્યાં કોક બોલી 


ઊઠયું હતું : 


“ધૂળો, પટાવાળો પંચાયતનો, ખાઈ બદ્દયો સે, 
ગોંમના રસ્તાય વાળતોય નથ નં વઉંનં આ ઠેલી મેલી 
રતમોં, માં-બાપ આલજ્યો એંઠ... ફળિયે ફળિયે ફરીનં 
ઈની વઉં રોટલારોટલીનું તપેલું ભર સ. આંગણે ઈના 
બકરીઓ જોય સે તગડીબંબ ઇતેડા જેવી. આપણ 
કેટલાંકનં તો ગમાંણે નાંસવા પૂળા-સોતુંય નથ નં પેલી 
પાલીભંગડીના તપેલાી...'' 

દાદીનો નશ્વર દેહ ચિતામાં ઓગળી ગયા બાદ 
બધા ઊઠ્યા. ગામ બાજુ વળ્યા. છેલ્લે જતાં જતાં પૂંઠળ 
આછીપાતળી બળતી ચેહ તરફ દષ્ટિ માંડું ત્યાં ધૂળો 
ભંગી અને એની વહુ પાર્વતી બંને વધેલાં કાષ્ઠ ભેગાં 
કરતાં દીઠાં. પડતી રાતનું આછું આછું અંધારું 
સ્મશાનમાં ઘેરાવા માંડ્યું હતું. 

દાદીમાની અંત્યેષ્ટિક્રિયા પછી બારમાના દહાડે 
આખું ગામ જમાડ્યું. અછૂત પણ જમ્યાં. ધૂળો વાઘરી, 
એના બે છોકરાય કેમ આવ્યા નહિ! - થયું. બીજા 
દિવસે ટિફિનમાં રાંધેલા મગ અને ઊનો ઊનો શીરો 
ભરીને વહેલો ઊપડ્યો આંબાવાડિયે, ત્યાં ભાગોળે 
પહેલો ભેટ્યો ધૂળો ભંગી. એ જેડી સાથે માથું નમાવીને 
નમ્યો. જલદીથી રૂપિયા રૃપિયાની બે નોટો આપીને 
ગામ-ગોંદરું છોડ્યું. પછી એક નેળિયામાં ચડી ગયો 
હત્‌. સવારના તડકામાં આળસ મરડીને બેઠો થયેલો 
રસ્તો. તાજો ચળકે... ધૂળ ઉપર પંખીઓ હોલાં... 
કાબર-ચકલાં હરેફરે. સ્વચ્છ આભ માઘફાગણનું 
મહેકે. નેળિયાનાં બંને પડખાં થૉરની વાડથી મઢેલાં, 
અંદર હવા ન હાલે કે ચાલે. ચૂપ ટાઢક. એમાં થોડેક 
આગળ ગયો. સામેથી કોક... એ ધૂળો વાઘરી હતો. 
માથે ફાળિયું. શરીરે એકલું મેલુંગૃણું બાંડિયું. ધોતિયું, 
ઢીંચણ સુધી વાળીને કેડે ખોસેલું. પગ ઉઘાડા. મોઢા 
પર દાઢીમૂછ. આંખોની પાંપણો પર ધૂળ ખેપટ, ડોકમાં 
રુદ્રાક્ષનો મણકો લટકે. એક હાથમાં વાંકું ધોકું તો બીજા 
હાથમાં પકડ્યું હતું ટીનનું ખાલી ડબલું, 


સ્ટવ 4 


-કોણ ધૂળો? 

-ઓળશ્યો ખરો. ચ્યમ ઓંમ શેઠ બાપુ, વ્હેલા 
વ્હેલા... 

-તને મળવા. 

-ઈમ, મું તો મધ પાડવા... 

-હેંડ, આંબાવાડિયે, 

અમે વગડા તરફ સાથે સાથે ચાલવા માંડયા. 
નેળિયું અડધું વટાવ્યું હશે ત્યાં કશુંક ઊડતું આવીને 
મારી છાત્તીએ વળગ્યુ, હું ચમક્યો. ધૂળાએ ઊભો 
રાખીને, મને, પેલા તીતીઘોડાને વખોડી લઈને બાજુના 
થૂવર પાંદડામાં મૂક્યો. એનું મોઢું ખુશખુશાલ. થોડાક 
આગળ હેંડ્યા. વચ્ચે કશુંક પડેલું જોતાં જ ધૂળો દોડ્યો 
હતો. પીઠ સોતા પડેલા ભોંયકાચબાને ઉપાડી, ધૂળ- 
કચરો ખંખેરી, ઢાળ પરની થોર ગૂંચો, ઘાસવાળા 
ભોગમાં હળવાશથી. મૂકી દીધો હતો. 

-ધૂળા... 

-હોં.., ભગતિયો ડબગર હ, ઈમોંથી મેલડીમા 
પરગટ થ્યાં અતાં, પસ બીજાં બધાં. 

એમાં મને વિષ્ણુના મત્સ્ય-કત્ચ્છ અવતારોનું 
સૂચન. લાગ્યું, સાથે કશ્યપ ગોત્રનો થયો હતો 
ઝબકારો. તીતીઘોડા પર મારો હાથપંજો વીઝાય એ 
પહેલાં કાળજીથી એણે કેવો સંભાળી લીધો, જેમ કૃષ્ણે 
કુરુક્ષેત્રમાં ટિટોડીનાં ઈંડાં, બચ્ચાં... એ વધુ બોલ્યે રાખે 
તો ઠીક રહે, થયું, ને એ પાછો ધીરેથી બોલ્યો હતો : 

-આખો મલક જીવમાતરનો, બધાંનં જીવવાનો 
હંડક, હવા, પરકાશ અનં માટીમોંય ઈમનો હિસ્સો. 

-પાછો એ બોલતાં બોલતાં અટક્યો. અને એની 
આંખ દૂર ચાડ-ખરાબામાં ખેંચાઈ ચોંટી પડી. નેળિયું 
પૂરું થઈ ગયું હતું, મેં દેખ્યું તો એક અજગર સાથળ 
સાથળ, કૈડ જેટલો અધ્ધર થઈ થઈને પાછો સરકે, 
દોડે. આગળ સસલાનું બચ્યું, આડુંઅવળું ચક્કર પર 
ચક્કર લગાવતું હતું, ધૂળે ધોકો ઊંચો કરીને 
મુખમાંથી સિસકારાભર્યા શબ્દો કાઢતો વાલિયા 
લૂંટારાની જેમ દોડયો, પછી તો. સસલું, પેલો અજગર 
અને એ પોતે ત્રણે જણાં એક વાંઘામાં ઊતરી પડયાં. 
તડકો આખા ચાડને ઘેરી વળ્યો હતો. 


બ્ટ્શ 





ધૂળો વાઘરી મને પરગજુ, જીવો પ્રત્યે લાગણી 
પોષનારો લાગ્યો હતો, નદી તરફ જત વાંઘામાં શું 
થયું હશે ? સસલાને બચાવ્યું હશે કે પછી, ન આવ્યો 
ધૂળો કે એની બૂમ. ચાડ-ખરાબો તો શાહુડીનાં 
ભાલોડિયાં પીંછાં ઊંચકતું હોય એવું ઝરઝાંખર 
હલાવી ભેંકાર છોડતું રહ્યું હતું. હું આગળ- 
આંબાવાડિયા બાજુ પગ દબાવી. દીધા હતા. 

વાડીબંધું સરસ ઘાટીલું, વાડે વાડે ઝૂલે 
આપ્રમ્હોર, મંજરીઓ. કોયલના મીઠા ટહુકા ઊડે. 
અંદરનાં ખેતર જાણે અતલસ રંગ્યાં. ઢેકવોકૂવો અને 
જોડે એનો ફૂબો. આંગણે પરાળ ૫૨ ઊભેલા બે નાગા 
છોકરા. સૂર્ય માથા પર આવવા થયો છતાં ન જણાયાં 
બદીકાકી કે ધૂળો વાઘરી. આખરે મેં ટિફેન ખોલ્યું. 
અલગ અલગ વાસણોમાં શીરો અને મગ પેલાં 
બોળકોને ર૨ખે હિસ્સે વહેંચી આપ્યાં. ખને જણા 
ખાવા લાગ્યા ત્યાં ધૂળો આવ્યો. 

-બદીકાકી નથી ? 

-નહ. દાદી. મયાં, ઈના પોંચ દા'ડા પ્હેલી. ઈવ... 
અન્ન કોળિયાનં નો ઠુકરાવાય, મું માંફતનું ખાતો. નહ. 
પાસું મરેલાનું? વાડીબંધામોં રત રતના પાક. ટાઢમોં 
તુવેરેનો લીલવો, લહણની દડી, રાતડિયાં, ડુંગળી 
ઉગાડ્ું હૂં. ઉનાળે આંબાની શાખો. પસ શ્યું જોય 
આયખામોં ભલા. તમારો ભાગ કાઢતાં કશુંય બચતું 
નહ્‌ છતાં મે'નત-મજૂરી કરું હૂં. માટીનં જ્યમ મસળીએ 
ઈવું આલે રાખ્ખ. છીયાંની મા-એ પાપ કર્યું નં ઈ 
મરી. 

-પાપ- 

-હાસ્તો, બાજુના ખરાબામોં કચ્છી ભરવાડ 
ઘેંટાં લેઈનં પડ્યાં, કોકે ઈનં અફેણ વેચવા આવ્યું, મુંને 
ખબર નય. છીયાંની મા વેચવા સેરાળુ ગય. 
ખાખીઓનો માર ખાધો નં લેંબુની ઊપજ ખોય. ભઈ, 
ઈમોં શ્યું રહ જતું અતું ક અફેણ વેચીનં પૈહા 
રળવાનું ? પસ ઈ નોં જીવી શકી. 

-જે થયું એ થયું. હવે બીજું... ? 

-ઇ શ્યું બોલ્યા રોંમ, બીજું બૈરું મણદાણેય નૌં 
કરું હૉ. છીયા છાતીએ.,અંઈઇ ઘોની જયમ હરશેફરશે. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૨ 


વાંદરાની જ્યમ ખાશે - ફૂદશે. રોઝડાંની જયમ 
રખડશે. મોટા થાહ પસ પોતપોતાના માળા. અંઈ 
વાંદરાંટોળું આવ તો ઈક વાંદરાનં પકડીનં બાબુડાની 
આંગડી પે'રાવીનં છૂટું... તંઈ બધાં જાય રે જાય નાઠાં 
ઠેઠ ખરાબામોં, ઈમનાં ટોળાં પર ગોફેણ નોં નાખું. પેલા 
અજોરિયાનં અધમૂઉં કરી મૂચ્યું નં હહલાનં બચાયું 
હતું... 

-કાંય બીજું, પૈસાબૈસાની જરૂર- 

-ના રે બાપા, પૈહા ઉપાડાં - હાટાં ખોટાં. તમે 
આવત્તા રે'જો. તમાર બાપદાદાઓએ ખેડેલી જમીં 
જોવા... 

હું ઊભો થયો. એણે ખંતથી શણગારેલી 
આંબાવાડિયાની દુનિયાને મેં માણી લીધી. લીંબુ થોડાંક 
માગ્યાં તો હરખથી આપ્યાં, સાથે લીધા કોયલના બે- 
ચાર ટહુકા. ચાલ્યા છીંડા બહાર. ધૂળો નેળિયા સુધી 
મૂકવા આવ્યો હતો. એના છાપરાનો પરોણો એટલે? 
મેં પાછા વળી જવાનું ઘણું કહ્યું છતાં એ ત્યાં ઊભો 
જ રહ્યો. એ વરસાદી વાદળ જેવો ચોખ્ખો. એ છેલ્લે 
છેલ્લે બોલેલો કે “મધબધ. જોયતું વોય. તો....' 


પ્રત્યુત્તરમાં ના પાડતો હાથ ઊંચો કરીને હલાવ્યો ને 
નેળિયું લાંબું લાંબું થતું ગયું હતું... 

ગામ આવવાનું થયું છતાં એ ભુલાયેલો નહિ. 
એણે કદી કશુંય માગ્યું નથી. કોઈ વસ્તુ લેવાની લાલચ 
નહિ. પોતાની મહેનત પર ટકવાનો ભરોસો-પારકાનું 
એક સોતુંય ના ખપે. દરેક જીવ તરફ પ્રેમભાવના, અને 
નાના જીવને જો મોટો જીવ પીડે તો સાંખી ના લે એ 
એની મૂડી. ધૂળનું રૂપ.-નિખાલસતાથી ભર્યો ભર્યો ધૂળો 
વાઘરી મારા ધૂળાપર ગામનો! ને પીપળો પાદરનો 
ફરફરી ઊઠ્યો, એના નીચે તીતીઘોડો કાચબો અને 
ધૂળો ત્રણે જણા નજીક નજીક ઊભેલા લાગ્યા. 

ગોંદરું વટાવીને જરાક ભાગોળતોરણમાં પ્રવેશું 
ત્યાં સામેથી કેટલાક ચમાર લોકો મરેલા ઢોરને ઉપાડી 
ખેંચી લઈ જતા જોયા. એમની પૂંઠળ પેલો ધૂળો ભંગી, 
એનો કાળો કોટ, ગીધની જેમ પાંખો હલાવતો હાંફભેર 
થેકડા લેતો, મોંમાંથી લાળ પાડી ખેંચાતો જતો હતો. 
મેં બોલાવ્યો છતાંયે જોયા વગર બસ એ પેલા મરેલા 
ઢોરની પાછળ ઉતાવળો વેગમાં... 

તિ 


ી સાભાર સ્વીકાર 

સ્મૃતિની સાથે સાથેઃ લે. ચંદ્રહાસ ત્રિવેદી, પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ. નાકા સામે, ગાંધી 
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં, રૂ. ૧૦૦. નવા ચંદ્રની કૂંપળ: લે. લાલજી કાનપરિયા, પ્ર. પ્રવીણ પુસ્તક 
ભંડાર, લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુનિસિપલ કૉર્પોરેશન સામે. ઢેબર રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૮૦. લોકપ્રિય 
નવલિકા સંગ્રહઃ સં. કૃપાશંકર જાની, પ્ર. સુમન પ્રકાશન, ૯૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, ૧૭૮૮/ 
૧, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧. કિં. રૂ. ૮૦. ક્ષણોના ઝબકારમાંઃ લે. માવજી કે. સાવલા, પ્ર. માનવ 
વિકાસ કેન્દ્ર, સરદારશ્રીની પ્રતિમા પાસે, જૂનું ટેલિફોન એક્સચેન્જ બિલ્ડિંગ, વલ્લભવિદ્યાનગર-૩૮૮ ૧૨૦, 
કિં. રૂ. ૩૦; આમ આદમીની એસ.ટી., આમ આદમીના ચેરમેંનઃ પ્રકાશકઃ એસ.ટી. પૂર્વ અધ્યક્ષ શ્રી વિનોદચંદ્ર 
શાહ સન્માન પ્રકાશન સમિતિ, ૮/૦ વિશ્વગુર્જરી, બી/ર, અજન્ટા કોમશિયલ સેન્ટર, આશ્રમ રોડ, અમદાવાદ- 
૧૪, કિં. રૂ.9૫. જીવલેણ રોગો: કારણ અને નિવારણઃ લે. વૈદ્ય વજુભાઈ વ્યાસ, પ્ર. શ્રી એમ.પી. પટેલ 
ફાઉન્ડેશન, ૩-૪, વિહ્ઢભાઈ ભવન, સરદાર પટેલ કૉલોની રેલવે ક્રૉસિંગ પાસે, અમદાવાદ-૧૩, કિ. નથી. 
પ્લૅનેટેરિયમની કથા (પરિચય પુસ્તિકા- પ્રવૃત્તિ ૯૭૩): લે. જે. જે. રાવળ, પ્ર. પરિચય ટ્રસટ, મહાત્મા ગાંધી 
મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ-૨, કિં. રૂ. ૬. ગુજરાતી સાહિત્યિક સામવિકોઃ 
પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૯૭૪ઃ લે. કિશોર વ્યાસ, પ્ર અને કિં. ઉપર મુજબ. બંધારણની ઘડતરકથાઃ પરિચય 
પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૯૭૫, લે. નગીનદાસ સંઘવી, પ્ર. અને કિં. ઉપર મુજબ. 

ડડ 

કક્કડ ઇટ 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૩ 





પથ્થરની દોસ્તીમાં ત્વચા પણ મરી ગઈ.. 





પથ્થર એ મારી કામના ક્યારેય હ્તી નહીં. 
પથ્થર એ માર્સ કામન છે. 
કૈમ ડે- * 
તમે અલિપત્યના જોરે બધું જ બંધ કરી કીધું છે. 
આપડા લોહી એકલો અંગારવયુ જ અવન- 
જાવન ડરે છે. 
અંદરન્ હવ, 
બહર નહીં જાય તોય જગતને નુકસાન નથી, 
મને ચિંતા છે બહારની હવા અંદર આવતી નથી એની. 
મને જોઈએ ખુલ્લું આકાશ. 
મને જોઈએ ધોમ ધખતો તાપ. 
મને જોઈશ «રસ ૨રસ/ટ. 
સુરવટે વાતો પવન જોઈએ મને. 
મારી તૈયારી કાચઘરમં દફન થવાની નથી. 
અ ડ/૧રને 
અંદરથી તેરે એવો પથ્થર શોધું છું. 
પથ્થર એ મારી કામના છે. 
પથ્થર એ મારી કામના ક્યારેય હજો નહીં! 
હર્ષદ ત્રિવેદી 
વિ શ્રી ત્રિવેદીના આ રચના ઘણું ઊંચું નિશાન 
તાકે છે. આદિમાનવ અને પથ્થરની દોસ્તી પાષાણયુગથી 
શરૂ થઈ છે. કહેવાતી આ દોસ્તી હંમેશ માનવજાતને 
યુદ્ધના માર્ગે લઈ ગઈ છે. આદિકાળમાં પથ્થરનાં 
હથિયારથી. લડતા. મનુષ્યો હવે એ કે-૪૭ જેવી 
રાઇફલોના ધડાકા કરતા થઇ ગયા છે. તોપ અને રાઇફલ 
એ બીજું કંઈ નથી, પણ પથ્થરનું જ અદ્યતન આતંકવાદી 
રૂપ છે. પથ્થરથીય વધુ ઘાતકીપણું આ નવાં રહાથેયારોમાં 
ઠાંસીઠાંસીને ભરવામાં આવ્યું હોય છે. એમાં બે મત નથી 
કે હથિયારો હંમેશાં ધિક્કારની ભાષા બોલે છે ને 
બર્બરતાનો પ્રચાર-પ્રસાર કરે છે. એટલે જ કહેવાનું મન 
થાય છે કે જીવતા મનુષ્યને મહદામાં ફેરવી નાખતી આ 
ચીજ મનુૃષ્ય-જાતિ માથે ઊતરેલ. આ. દુર્નતાર શાપ છે. 
સદીઓની. સદીઓ પછીય હજુ આ શાપિત નારકીય 
દશામાંથી આપણે. બહાર નીકળી. શક્યા નથી. આપણે 


ઉ્ટ્શ 


« 





રમેશ પારેખ 


બુધ્ધુની જેમ બુદ્ધ અને યુદ્ધની પરિસ્થિતિ વચ્ચે નિર્જીવ 
લોલકની જેમ ઝોલા ખાઈ રહ્યા છીએ. આ અનિર્ણયની 
તલવાર આપણા માથે કાયમને માટે લટકતી થઈ ગઈ 
છે, તેથી આપણી માનવીયતાનો ગ્રાફ દિનબદિન નીચે 
જઇ રહ્યો છે તે માટેની ચિંતા કે ફરસદ આપણને નથી. 

આમ તો મનુષ્ય મૂળે સાલસ અને સહિષ્ણુ પ્રાણી 
છે. તેનું લોહી હિંસક નથી. પણ તેનામાં તેની 
સ્વાર્થબુદ્ધિએ અને ભયગ્રંથિએ. હિંસકતાને જન્માવી છે. 
એ. હથિયારની નહીં, હૈયાની ભાષામાં બોલવા હરેક વાર 
પ્રયત્ન કરે છે, પણ તેનું નસીબ તેને યારી આપતું નથી. 
એ. જ વાત કવિ આ રચનામાં ધ્વનિત કરે છેઃ 

પૃટ્ટર એ *#સ્‍ ૩/૮ ડજ#રેજ હંત? જઈ 

હરેક મનુષ્યને હથિવારની નહીં, પ્રીતિની ગરજ 
હોય છે. અને પથ્થરની. કે કોઈ હથિયારની તાતી જરૂર 
કયારેય હોતી નથી. એટલે તે ગાઈવગાડીને કહે છે કે 
પથ્થર એ મારી. કામના ક્યારેય હતી. નહીં. આવું વિધાન 
કર્યા પછી તે પોતાના વિધાનને ઉલટાવી નાખે છે ને કહે 
છે કે પથ્થર એ મારી કામના છે. આ વાત તેનાં શાણપણ 
અને સમજમાંથી કૂંપળરૂપે ફૂટી છે. પથ્થરની કામના શા 
માટે છે તેનો તેમણે તરત ખુલાસો પણ આપ્યો છે. 

પથ્થર એ મ/ર કમન છે 

ડેમ કે 

તકે આકિપત્યના જોરે બધું બંધ કરરી દું છે... 

માણસ સ્વાર્થબુદ્ધિથી પ્રેરાઈને એટલો. નીચે ઊતરી. 
આવ્યો કે તેણ શસ્ત્રોના સોદા ઠ્ારા મોતનો વેપલો 
માંડ્યો, હિંસકતાની હાટ ખોલી. એ શયવતાનિવતની 
શૃંખલા તોડવા કવિને પથ્થરની કામના છે. મોતના 
સોદાગરોએ ઘીનો ઇજારો હસ્તગત કરીને એવી વ્યવસ્થા 
ગોઠવી કે સળગતું યુદ્ધ શાંત થવામાં હોય ત્યારે ત્યાં 
તે ઘી હોમીને આગના તાંડવને પાછું ભયાનક બનાવી. 
શકે. એ વમરાજના આડતિયાઓ. પોતાના આધિયત્યનાં 
જોરે હથિયાર ને હત્યાઓ વિરુદ્ધ અવાજ ઉઠાવનારા 
ક્રાંતિકારી મોઢાંઓની આડે મૌનનો દાટો દઈ દે છે. . 
વ્યક્તિથી માંડી સમષ્ટિ સુધીના જીવનકેન્દ્ર સુધી તેમના 


નવેમ્બર ૧૯૯૯ ૧૫૪ 


ઘાતકી હાથીએ. ઘૂસણખોરી કરી છે. કોઈ એકાદી ઈંટ 
મૂકી શાંતિનું મંદિર ચણવા કોશિશ કરે તે પહેલાં જ એ 
ખોફનાક સોદાગરો ક્રાંતિકારીના હાથને કાપી નાખે છે 
ને ચણતર ધરાશાયી કરી દે છે. તેઓ ત્રાસવાદી છે, 
હાસવાદી છે. માનવના સુખ અને શાંતિના બધા રસ્તાઓ 
પર એ માચઓ ગોઠવાઈને મનુષ્યને આંતરવા ઊભા 
રહી ગયા છે. પ્રાણવાયુ પર તેમણે પ્રતિબંધ મૂકીને 
અંગારવાયુની વિપાક્તતાનું ચલણ અમલી બનાવ્યું છે. 
તેથી- 

અપણ લોહીમ/ 

એકલો અંગારવયુ જ 

અવનજાવન કરે છે. 

કવિ અહીં કેટલીક જાનદાર પંક્તિઓ દ્વારા 
માનવની આર્તચીસને મૂર્ત બનાવે છેઃ 

અંદરન/ હવ, 

બહાર જાવ નહીં તવ 

જતને નુકસ/ન નં. 

મને ચેત છે 

બહારની હવ અંદર નથી અવત એની. 

આ વાત, આ વેદના વિશ્વમાનવ બનવા મથતી 
જાગૃતિ અને ત્રક્ત-અભિમુખ મનુષ્યચેતનાની છે. અંદરની 
હવા બહાર નહીં જાય તોય જગતને નુકસાન નથી એમ 
કહેનાર કવિને એકલદોકલ માનવની મુક્તિની અભીપ્સા 
કદાચિત્‌ ડૂંધાઈ જાય તેની નહીં, પણ વિશ્વચચેતનાની વાઈટ 
આપણા સુધી પહોંચતી અટકાવાય તેની ચિંતા છે. 
માનવમુક્તિ કાજેનાં શાંતિઅભિયાનોને મૂંગાં ને નિષ્ક્રિય 
બનાવી નાખનાર નકારાત્મક બળ એ મનુષ્ય સામે ઊભો 
થવેલો પ્રાણપ્રશ્ર છે. તેના ઉકેલ અંગે માત્ર કવિ જ નહીં, 
પણ જગતના કરોડો લોકો ધા નાખી રહ્યા છે. તે અવાજ 
મનુષ્યનું નિકંદન.કાઢવા બેઠેલી શઠ અને બર્બર જમાતના 
બધિર કાનોમાં પહોંચતો નથી, તે સૌની ચિંતાનો વિષય છે. 
આ માટે કવિ સમસ્ત જાગૃત મનુષ્યો વતી પોકાર પાડે છે : 

મને જોઈએ ખુલ્લું અ/કાશ. 

મને જેઈએ ધોમ ધખતો તાપ. 

મને જોઈએ વરસતી વરસ. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૫ 


સુસવટે વાતો પવન જોઈએ મને. 

મારી તેયારી 

ક#ચઘરમ દફન થવાની નથી. 

જાગૃત મનુષ્ય હવે ઇચ્છે છે કે સમગ્ર મનુષ્યજાતિ 
એવો ઠંડો ને મક્કમ બહિષ્કાર કરે કે હથિયારોને ખુદને 
જ હડતાલ પર ઊતરી જવાની ફરજ પડે. હથિયારોની 
અવેજીમાં માનવીને મુક્તિ ખપે છે, શાંતિ ખપે છે, 
કુદરતનું કરુણામય ગાન ખપે છે, જ્યાં હોય ખુલ્લું 
આકાશ, ધોમ ધખતો તાપ, હોય વરસાદ ને સુસવાટા 
દેતો મુક્ત પવન. મનુષ્યના માંસની મિજલસ ગોઠવનાર 
રક્તપિપાસુ વૃત્તિઓના કારાગારમાં દફન થવાની 
માનવીની તૈયારી નથી. તેને બંધિયાર કાચઘર તોડવું છે 
ને તેને માટે જોઈએ છે તેને એક પથ્થર, જે પોતાના 
દુર્દેવના ભુક્કા ઉડાડી દે. એ માટે કવિ આર્તનાદ કરે છે : 

અ કચઘરને 

અંદર તડ તેજે 

પથ્થર શેછું છું... 

આ પથ્થરની શોધ એ. મનુષ્યની શાંતિની, 
મુક્તિની, સુખની અને સર્વોદયની અભીપ્સાનો પર્યાય છે. 
કવિની કામના છે કે તેને જોઈએ છે એ પથ્થર, જે 
બ્રહ્માસ્ત્રની ગરજ સારે. એ બ્રહ્માસ્ત્ર તેને દુરિતો સામે 
વાપરવું છે. એક જ વખત તેનો ઉપયોગ કર્યા પછીની 
મહેચ્છા એ છે કે પથ્થર એ મારી કામના હજો નહીં. 
પાપોના અને પાશવતાના નિર્મૂલન પછી માનવજાત 
કલિંગવિજયી સમ્રાટ અશોકની પેઠે પોતાના બ્રહ્માસ્ત્રનું 
ભગવાન તથાગતનાં ચરણોમાં સમર્પણ ઇચ્છે છે. 
માનવજાતને, એવું કાચનું કારાગાર તોડી સમસ્ત 
માનવને મુક્તિ બક્ષે, શાંતિ અને સુખ બક્ષે એવો 
પારસમણિ જેવો પથ્થર તરત જ સાંપડે તેવી આપણી 
સૌની પ્રાર્થના હજો. અત્યારે તો આપણી હાલત એવી 
છે - “આદિલ' મન્સૂરીના શે'રમાં વર્ણવી છે તેવી- 
અદિલ, હવે ત સ્પ્શનો અનંદ પણ ગય, 
પથ્થરની દોસ્તીમ ત્વચા પણ મરી ગઈ! 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


ઊર્મિઓનો સહજ 'ઉન્મેષ' 

“મને ના સૌન્દર્વે સભર કવિત કેવળ ખષે, 
મને પ્હાડો શુંગો ઝરજ મધુરં કક્ત ન ખષે; 
ગમે તેવું તોવે સરળ ઉરનું સત્ય જ ખપે.' 

-એમ કહીને, પોતાની કાવ્યગતિ અને 
કાવ્યપ્રકૃતિ પ્રતિ ઇંગિત કરતા કવિ શ્રી ચન્દ્રકાન્ત 
દેસાઈ, કૃષ્ણભક્તિ અને કૃષ્ણપ્રીતિવિષયક ગીતસંત્રહ 
“ગીતયમુના' (૧૯૯૫)થી ગુજરાતી કવિતાક્ષેત્રે પ્રવેશ 
કરે છે; તો આ. કવિ, યુવાન વયે રચાવેલાં કાવ્યોને 
(ઉન્મેષ' સંગ્રહમાં ગ્રંથસ્થ કરીને લાવે છે. કવિ કહે છે 
તેમ, અહીં કેવળ સૌન્દર્યનું ગાણું ગાતી કવિતા નથી. હા, 
પ્રકૃતિનાં તત્ત્વો કે નિસર્ગશ્રીની શોભાને નિમિત્તે કેટલાંક 
કાવ્યો અવશ્ય મળે છે; પરંતુ એ ઉપરાંત પ્રેમ, રાષ્ટ્રપ્રેમ, 
વાસ્તવદર્શન ને અધ્યાત્મભાવ એમ, વિવિધ વિષયો ૫૨ 
પણ કવિની કલમ સતત ગતિ કરતી. રહે છે. 

'ઉન્મેપ'નાં કેટલાંક કાવ્યો અંતર્ગત પ્રકૃત્તિનાં 
રમ્ય ચિત્રો ઝિલાય છે, તો પ્રણયના ભાવોની ભાત. 
પણ રચાય છે. 'શિશિરનું પ્રભાત' શીર્ષકનાં બે સોનેટ, 
'શિશિરમાં ખરતાં પર્ણ', “વીજળી', “આવી વસંત', 
“ધરતીમાં શોષાતા ઝરણાની વેદના', “બાગમાં પંખીનો 
પ્રલાપ', ભનમસ્તાનું ઝરણું', 'ક્ષિતિજ' જેવાં અનેક 
કાવ્યોમાં પ્રકૃતિતત્વો એનાં રમ્ય અને. રુદ્ર ઉભય રૂપે 
આલેખાય છે. કવિની કલમે, મનમસ્તાનું ઝરણું એની 
તરલ ચંચલ ગતિ સાથે વહેતું થાય છે- 
મનગસ્તદનું ઝરણું, 
હું મનમસ્તાનું ઝરશું, 

-કાું, તોવે સ્વત્વ છલોછલ, નિત વધતું 
ી ક જે બમણું... હુંન (પૂ. ૫૦) 

આમ, પહાડના વજ્જરઅંતરનું અમૃત પીતું, 
ધરણીને ભીંજવર્વાના ને ઉદધિને ભરી દેવાના મનોરથ 
સાથે કિ ગિરિશ ક ઊતરતું, કુંજકુંજમાં મન ફાવે તેમ 


ક 
શષ નિ ટ 
બટ્ટ; જુ 
હા 
મિ 





નીતિન વડગામા 


મોજથી ગીત ગણગણતું ને પથ્થરને પણ કોમળ 
સ્પર્શને પ્રતાપે સ્નિગ્ધ બનાવતું ઝરણું અહીં સુપેરે 
ચિત્રાંક્તિ થાય છે; તો. સાથોસાથ ડવિના સાબદા 
કાનને, ધરતીમાં શોષાતા. ઝરણાની વેદના પણ 
સંભળાય છે. 

કેટલીક વાર પ્રાકૃતિક પરિવેશ, પ્રણયસંવેદનની 
અભિવ્યક્તિ માટે ઉપકારક બનીને પણ આવે છે. “રોકો 
વીજલડી' ગીતમાં આભલાને કાળજડે ઝબૂડતી 
ઝીણુંઝીણું મલકતી ને ફૂલડાં વેરતી, રજનીની ચૂંદડીમાં 
ભાતો ભરતી ને છાનુછાનું ઝબકીને કંઈકને ઝુરાવ્યા 
કરતી વીજલડીના કામણને કવિ વ્યક્ત કરે છે, ત્યારે 
પ્રકૃતિના પરિપ્રેક્ષ્યમાં પ્રણયભાવ અભિવ્યક્ત થઈ જાય 
છે- 
એ તો કારમી કટારી શ હૈવે સરે, 
મારી આંખલડી આંજી અંધારાં ભરે, 
મારું નવલું જોબનિયું, કોઈ 

લૂંટી રોકો વીજઉડી... ઓલ્યાન (પૃ. ૯૦) 

પ્રભાતે સનમની ઝાંખી”માં પણ, ઉષઃકાળે થતી 
પ્રિયપાત્રની ઝાંખી પ્રકૃતિના પરિસર વચ્ચે ઝિલાયેલી 
જોવા મળે છે. પ્રથમ મિલનની પળને', “વગડાની વાટે' 
કે “ધુગ્ધાની પ્રતીક્ષા' જેવાં કાવ્યો પ્રીતિનાં ત્રકજુ-મૃદુ 
સંવેદનને. શબ્દસ્થ કરે છે. “વગડાની વાટે'ની એકલી 
અટૂલી એવી નિરાશ નાવિકા' પિયુમિલન માટે ઝૂરે છે 
ને વગડાની વાટે સંચરે છે ત્યારે સુખદ ચમત્કાર પણ 
અનુભવે છે ! જાણે કે કોઈકની પગલી પડે ને એકાએક 
અમરાપુરી સર્જાય, કાળજડાં કોરે એવું ગીત અચાનક 
જ કોઈક ગાય, એકાએક જ મિલનના વીંઝણા વીંઝાય 
કે પાલવ તાણીને કો'ક થકી સોડે લેવાય ! ને આવા 
ચમત્કારોની શૃંખલાનો સુખદ અનુભવ કરતી 
કાવ્યનાવિકા દ્વારા, અંતે. જતાં ફુતાર્થતા પણ 
અનુભવાય. 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૬ 


સાવ રે સૂર્કી'ત થરી અ/શ/ની વેલડી, 
ત્યાં પાણીડાં પાઈ કરી કોણે લીલી ? 
*/₹ કટર જેં તો હેય/ક સોસ, 
ત્યાં ૧9%રની ઢાલ બન કોણે 
ઝીલી? વગડાનીન (પૃ. ૪૦ 

“નથી હું માનવી', “અખબારવાળો' કે “કંકુ ડોશી' 
જેવાં કાવ્યો ગાંધીયુગીન વાસ્તવદર્શન સાથે અનુસંધાન 
ધરાવે છે. “નથી હું માનવી'માં અમીર-ગરીબ જેવા વર્ગો 
વચ્ચેની વિષમતા અને ડૂસકાં ભરતી મનુજતાનું 
કરુણગર્ભ આલેખન છે; “અખબારવાળો' અંતર્ગત 
વહેલી પરોઢે ઘૂમીને સૌને અખબાર પહોંચાડતો ને 
અખબારથીયે સસ્તી એવી જિંદગી જીવતો 
અખલારવાળો વર્ણ્ય વિષય બને છે; તો સુન્દરમ્‌ની 
માકોર ડોશીની યાદ અપાવતી કંકુ ડોશી પણ અહીં, 
વાસ્તવના ઘેરા સ્પર્શ સાથે નિરૂપણ પામે છે- 

પેલી! કંકુ કળ રે ઇેરકેર ઠજાં વસે, 
વળી વાસીદાં વળી રે હથેળી ને કડાં કસો, 

કશે વહે! પરોઢે દોડે સહસ, 

એને ચંઈ ને જેત્તત સૌ સરખ. 

થોડી કપડ ક/% મારે વલખાં. (પૃ. ૧૦૧) 

કવિ ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈનો ઉત્તમાંશ તો પ્રગટે છે 
ચિંતનદર્શનથી રસાયેલાં કાવ્યોમાં. સરળ ઉરના 
સત્યનો આગ્રહ સેવતા આ ડવિનાં કેટલાંક કાવ્યો 
સનાતન એવા સત્યગુણથી અને શાશ્વત એવાં દર્શન- 
મનનથી સભર પણ છે. 
પિવ#ડ તવ દિવ્ય પેય, વિષ જે વણુંવે "છું; 
જેવ(ડ ક્ષણ એક ભવ્ય, થછુંયે જીવ્જો રજન. 
એમ કહીને, સુદીર્ઘ પણ નિર્જીવ એવા જીવતરની 
અપેક્ષાએ એકાદ પણ ભવ્ય એવી ક્ષણ જીવી જવાની 
ખ્વાહિશ ધરાવતા આ કવિની, દિવ્યતા અને ભવ્યતાની 
ઝંખના અનેક કાવ્યોમાં વ્યક્ત થાય છે. વિરાટ એવા 
નભને નેણમાં ભરવાની કે ગ્રહરાશિમાળને ડોકે 
ધરવાની, લીલેરી વનરાજિની કલગી ઝાલીને સૂંઘ્યા 
કરવાની કે સતત ગર્જતા ઉદધિને ખોબલીમાં 
સંઘરવાની અભીપ્સા છે આ કવિને. તો અથાક પુરુષાર્થ 
કરવાની ને અતાગ ઊંડાણને પામવાની મનીષા 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૭ 





ધરાવતા કવિને, ઉરમાં ગેબી અવાજ ઉઠાડવાની ને 
શતસૂર્યને ઝાંખા પાડી દે એવો તેજપુંજ બનીને 
પ્રકાશવાની મહત્ત્વાકાંક્ષા પણ છે- 
કશ શતગૂર્યનો લઘુ બન રહે એ રેતે 
પ્રકાશનું મને ગમે, ઉર અવાજ વેજી ઊઠે. (પૂ. પર) 

એવી જ રીતે, આ પૃથ્વીના મનુજ-અંતરમાં 
અનેરાં અમરગાન ગજાવવાની ઝંખના ધરાવતા આ 
કવિને, મૃત્યુનેય ચૈતન્યમાં પલટી નાખવાની તેમ જ 
અલ્પને અનંતતામાં ને ક્ષુદ્રને ભવ્યતામાં રૂપાંતરિત 
કરવાની અભિલાષા પણ છે. 

અત્%/મૃતે ૫ળ૫ળે રર રોમરેક, 

ચૈતન્ય પલટી નંછવું મૃત્યુનેજ, 

. દૈજું ૧9 બછું અલ્પ અનતતકઇ 

ને કુદ્ર. સર્વ પલટાવવું ભવ્યત/*/. (પુ. ૭૮) 

“દોરવી તેજલકીર'માં પણ કવિ, નાવ વિના પેલે 
કિનારે પહોંચવા ઉત્સુક એવા ઉરની અધીરતા કે ઊંડા 
નીરને ડહોળવા તત્પર એવા ચિત્તની આતુરતાને 
અભિવ્યક્ત કરે છે. 

કેવળ સ્વપ્નમાં રમમાણ બની રહેતા મનુષ્યને 
આ ડવિ, સાબદા ને સાવધાન કરે છે, તેમ જ 
અંધકારના ઓથારને ભસ્મીભૂત કરવાની અને 
સુષુપ્તિને ફગાવી દઈ અસત્ય, હિંસ્ર તત્ત્વ કે 
મમાદમાંથી મુક્ત થવાની હાકલ પણ ડરે છે. “માનવી, 
સાવધાન! કાવ્યને અંતે કવિ, સ્થિરદ્યુતિ અને 
ઊર્ધ્વગામી બનવાની અપીલ કરતાં લખે છે- 

નિમલ્યત/ની ક્ષિતિજો વટાવી દઈ 

છું જુક્# શક્તમુંજ 9૮; 

રાગદ્ેષહીન અદંદ્ર ભક્ત થા. 

ઇું થ ફના, 

વિજુચરળવિલોપને તું મસ્ત થા; 


અસ્યિર અસ્તજસ્ત ન, અશોક ને અનસ્ત ૧, 


નિત્ય સાવધાન થા. (પુ. ૧૪) 

“જાગ,' “મનીષા”, 'દિવગાન ગાશું' વગેરે પણ 
કવિની મનભર એવી રચનાઓ છે. અધ્યાત્મભાવથી 
ઘૂંટાયેલી “હરિવરનો હિલ્લોળો', “ખોલ પ્રલયદગ', 
“આતમમટકી', “ગણું એટલુંયે ઘણું' જેવી કૃતિઓ પણ 


બ્ટ્શ 


નોંધપાત્ર ઠરે છે. પરમતત્ત્વમાં તદાકાર થઈ જવાની, 
આત્મતત્ત્વની અદમ્ય અભીપ્સાને કવિ આ પ્રકારનાં 
કાવ્યોમાં પ્રગટ કરે છે. હરિવરનો હિલ્લોળો 
અનુભવવાની ભક્તહૃદયની. તીવ્ર અને ઉત્કટ એવી 
અભિલાષાને કવિએ, ગીતના ઊછળતા લયહિલ્લોળ 
સાથે અભિવ્યક્ત કરી છે તે જુઓ- 

લઈ લ્યો હરિવરને હેલ્નળો, 

લઈ લ્યો હરિવરનો હિલ્લોળો; 

ભાવ તછ ભરદરિયે ઊછળે 
અઢળક અનહદ છોળો... લઈ લ્યો (પૂ. ૧૧) 

“માઉન્ટ એવરેસ્ટ પર માનવે. પગ મૂક્યો ત્યારે', 
“ઉનાળે લુહારની દુકાન', “રાવપુરા ટાવર જોઈને', 
'ભાખરા નાંગલ યોજનાને અનુલક્ષીને', 'રાષ્ટ્રધ્વજ', 
“બેબલી', “આવજે, બેની !', “શહીદની અંતિમ ઇંચ્છા', 
“નાનો વડીલ' જેવાં પ્રાસંગિક કાવ્યો કે પછી, 'પ્રોફેસર 
આલ્બર્ટ આઇન્સ્ટાઇનને', “બર્લિનને', “કવિવર 
ટાગોરને,' “જવાહરને', 'પૂજ્ય બાપુજી (પિતા)ને', “હજી 
જાણે ઊભા (પ્રથમ પુણ્યતિથિએ)' જેવાં વ્યક્તિવિશેષને 
નિમિત્તે, રચાયેલાં કાવ્યોનું, જેટલું નેમિત્તિક મૂલ્ય છે, 
એટલું કવિત્વની દષ્ટિએ મહત્ત્વ ભાગ્યે જ છે. 

કવિ ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈની કલમ ગીત અને 
છંદોમય અભિવ્યક્તિમાં સમાંતરે સહજ રીતે જ ગતિ 
કરે છે. કવિને ગીત કલમવગાં છે, તો છંદ પરત્વેની. 
કવિની હથોટી પણ નોંધપાત્ર છે. તો પ્રસ્‍તુત સંગ્રહનાં 
કાવોમાં તત્સમ પદાવલીનું પ્રાચુર્ય પણ ધ્યાનપાત્ર 


બની રહે છે. અલબત્ત, કેટલીક વાર અતિશિષ્ટ 
પદાવલીના પ્રયોગો ભાવપ્રાગટ્યમાં અવરોધરૂપ નીવડે 
છે, એ પણ ખરું, કેટલીક વાર કવિનું વક્તવ્ય વધુપડતું 
મુખર બની જાય છે ત્યારે પણ કતિત્વને ઇજા પહોંચે 
છે. જેમ કે, “સરિયાક મરગ વચ્ચે બેધડક રેક્ષ#૧ળો 
હાંકે જી' જેવી કે પછી “ઇે% કકત હતે / મધ્યવોમે 
ઉનાળે રવિમુખથી / અગ્નિ ઝરતો હતો / 5% ઉકત 
હંતો' જેવી કેવળ અભિધામૂલક પંક્તિઓ સીધા 
વિધાનથી આગળ વધી શકતી નથી. તો ઝાળ શસ 
કયન માનવી ઘષ લઈ / ભડી%/ તપ્ત સળિયા 
(હૈય?) પરે ઘાવ દઈ / ઘાટ ઘડતો હતો' જેવી 
પંક્તિમાં પણ, કૌસમાં 'હૈયા?' શબ્દ મૂકીને કવિ 
કંથવિતવ્યને બોલકું બનાવી દે છે. 

અલબત્ત, આમ છતાં પણ, કવિ ચન્દ્રકાન્ત 
દેસાઈનાં કાવ્યો અંતર્ગત ઘૂંટાતા ભાવો અને 
ભાવનાઓ ત્તેમ જ ડવિની સાહજિક એવી 
અભિવ્યક્તિ, એના સર્જનકાળની આબોહવાને અનુરૂપ 
તો છે જ, આ કવિને સિસૃક્ષાનું વરદાન વારસામાં મળ્યું 
છે, તો. ભક્તિભાવના ભગવા રંગનું સિંચન પણ 
નાનપણથી જ થયું છે, પરિણામે આ કવિ પાસેથી 
મળતી ડકાવ્યરચનાઓમાં, ઊર્ષિનું ઊંડાણ અને 
સંવેદનની, સચ્ચાઈ અનુભવાય છે અવશ્ય. 

[ઉન્મેષ હાવ્યસંગ્રહ)ઃ ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ, પ્રથમ આવૃત્તિ, 
૧૯૯૭, મૂલ્ય રૂ. ૭૫-૦૦, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, મુંબઈ- 
અમદાવાદ] 

ણ 


સાભાર સ્વીકાર 
આવાગમનઃ લે. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા, પ્ર. પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ- 
૧, કિ. રૂ. ૧૦૦. ચુનીલાલ મડિયાઃ નીતિન વડગામા, પ્રકાશકઃ સાહિત્ય અકાદમી, રવીન્દ્ર ભવન, ૩૫, ફીરોજશાહ 
શેડ, નવી. દિલ્લી-૧૧૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૫. પોપટોનો દેશઃ લે. સિપ્પી પળ્ળિપ્પુરમ્‌, પ્રકાશકઃ ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. 
૫૦. સુભાષિત-સંહિતાઃ લે. રમણલાલ સોની, પ્રાપ્તિસ્થાન : ડૉ. રેણુકા શ્રીરામ સોની, સુતરિયા હાઉસ, ત્રીજો માળ, 
ભાઈકાકા ભવન પાસે, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૭૦. રેવતી: | અનું. ડૉ. રેણુકા શ્રીરામ સોની, પ્ર. ગુજરાત 
સાહિત્ય અકાદમી, જૂનું, વિધાનસભા ભવન, ત્રીજો માળ, ટાઉનહોલ કેમ્પસ, સેક્ટર ૧૭, ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭, 
કિં, રૂ. ૫૦. શ્રીપ્રતિષ્ઠાપ્રદીપઃ લે. વિજયશંકર દવે, પ્રકાશક : શ્રી ગજાનન પુસ્તકાલય, ટાવર રોડ, સૂરત-૩, કિ. 
રૂ. ૧૨૫. રક્તપિત્ત-- સામાન્ય જાણકારી અને સારવાર: સંપાદક ડૉ. કે.એમ. આચાર્ય, પ્રકાશકઃ માહિતીખાતું, 
ગુજરાત રાજ્ય, ડૉ. જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર, કિં. નથી. 


બ્ટ્ણ 


-- નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૫૮ 





વિસ્તરતી સીમાઓ 


સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ 


આજના સાહિત્યવિવેચનમાં સંસ્કૃતિની વિભાવના 
પ્રમુખ સ્થાન લઈ રહી છે, એવું છેલ્લા કેટલાક સમયથી 
વિકસેલા સાંસ્કૃતિક ભૌતિકવાદ, (ત્પાંધાતહાં 
[/ત્ાલતતંકા।) ઉપરાંત માનવજાતિ વિજ્ઞાન 
(1૫0૦૪૫21039, નૃવંશવિજ્ઞાન અને સમાજવિજ્ઞાનના 
દાખલ થઘેલા અભિગમોએ. સ્પષ્ટ કરવા માંડ્યું છે. 
સાહિત્યકૃતિને સૌથી અલગ પાડીને જોવાના ખ્યાલથી દૂર 
હટીને હવે સાહિત્વિક-એતિહાસિક શોધ આગળ વધી રહી 
છે. સાહિત્યકૃતિ ઇતિહાસમાં રોપાયેલી છે અને ઇતિહાસ 
ખુદ પણ કોઈ ચોક્કસ સંસ્કૃતિના પ્રતિનિધાન રૂપે જોવાઈ 
રહ્યો છે. જોનથન ડોલિમોૉર અને એલન સિનફીલ્ડ જેવાતો 
સાંસ્કૃતિક ભૌતિકવાદ દર્શાવે છે કે કોઈપણ સાહિત્યકૃતિની 
સર્જન અને અભિગ્રહણની પરિસ્થિતિઓથી. સંસ્કૃતિ 
અવિયુક્ત છે. નૂર્વશવિજ્ઞાનના સિદ્ધાન્તનો સ્વીકાર કરીને 
આજનું સાહિત્યવિવેચન પણ પારંપરિક રીતે સાહિત્યકૃતિને 
સંરક્ષતી, સંકુચિત સ્વાયત્તતાને પડકારી રહ્યું છે. 
અલબત્ત માર્ક્સવાદ અને સાહિત્યના સમાજવિજ્ઞાને 
“બાહ્ય' સાથે સાહિત્યકૃતિને જોડવા પ્રયત્ન નહોતો કર્યો 
એવું નથી, પરંતુ સંસ્કૃતિ-અને કૃતિ વચ્ચેના તદ્દન નવા 
અભિગમથી અત્યારે કામ થઈ રહ્યું છે. સંસ્કૃતિ એ કોઈ 
કૃતિની સાથે હવે સંલગ્ન વસ્તુ નથી. કૃતિ સંસ્કૃતિ સાથે 
સંલગ્ન છે એવું માનવાનું છોડીને કૃતિ સંસ્કૃતિનો જ ભાગ 
છે, એવું માનીને આજનું વિવેચન “સંદર્ભ'ને દાખલ કરી 
રહ્યું છે, અને આ સંદર્ભ સાથે પ્રતીકાત્મક વિનિમયોની 
ગતિશીલ વિભાવના સંકળાયેલી છ?રર 5 
“ પરંતું અહીં સંસ્કૃતિનો ઉપયોગ કૃતિને જગત સાથે 
જોડવામાં થતો નથી. કારણ સંસ્કૃતિ પોતે પણે એકં કૃતિ 
છે. કૃતિ એ કેવળ 'એનાં જગતનું પ્રતિબિબ કે 'એની 


અભિવ્યક્તિ નથી. ફુંતે પોતે એ જગતમાં ઉત્પાદન અને' 


કાર્યમાં સક્રિય ભાગ ભજવે છે. સાહિત્યવિવેચનના 
સાહિત્યકૃતિ પરત્વેના આ અભિગમને સ્ટીફન ગ્રીનબ્લેટ 
સંસ્કૃતિમૂલક કાવ્યશાસ્ત્ર (વ્પાંધપત્તાં ૩૦૯૫૮5) તરીકે 
ઓળખાવે છે. સંસ્કૃતિમૂલક કાવ્યશાસ્ત્રમાં સંસ્કૃતિ ન તો 
કલાના ક્ષેત્ર પૂરતી સીમિત છે, ન તો. કાવ્યાસ્ત્ર 
સાહિત્યકૃતિ પૂરતું મર્યાદિત છે. 


નવેમ્બર -૧૯૯૯: ૧૫૯ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


સંસ્કૃતિમૂલક કાવ્યશાસ્ત્રે સાંસ્કૃતિક નૃવંશવિજ્ઞાન 
(તપાંઘાદ્ાં 11₹0[20105)0માંથી ખાસ્સું પોષણ મેળવ્યું 
છે. અને સંસ્કૃતિમૂલક નૃવંશવિજ્ઞાનનો ખ્યાલ ક્હિફર્ડ ગ્રીત્ઝે 
આપ્યો છે. શિકાગો યુનિવર્સિટી અને પછી પ્રિન્સ્ટન 
યુનિવર્સિટીમાં સક્રિય રહેનાર ગીર્ત્ઝે સંસ્કૃતિ અંગેના 
એકત્વના ખ્યાલને નકારીને સ્પષ્ટ કહ્યું છે કે કોઈ એક જ 
વિચાર માનવસંસ્કૃતિને વ્યાખ્યાયિત કરી શકે નહીં. કોઈ એક 
સત્ત્વ કે લક્ષણ સંસ્કૃતિઓને જોડી શકે નહીં. ગ્રીર્ત્ય માને છે 
સંસ્કૃતિનાં સ્વરૂપો ન તો સ્થિર છે ન તો કોઈ એકીકૃત 
અખિલાઈથી પૂર્વનિશ્ચિત છે. સંસ્કૃતિઓ ગતિશીલ 
રચનાતંત્રો છે, જેમાં સંકેતો, કૃતિઓ, કાર્યો વિધિવિધાનો 
જાહેરઘટનાઓ રૂપે અન્ય ચંકેતો સાથે વિમર્શ ઊજ૦પંત૦ કરેછે. 

આ રીતે માનવકાર્યો જેમાં આકાર લે છે અને 
અર્થપૂર્ણ બને છે એ સંદર્ભના અભ્યાસ દ્વારા ગીર્ત્ઝ 
સંસ્કૃતિને સમજવા માગે છે ગીર્ત્ઝે આ સંદર્ભમાં ઘનિષ્ઠ 
વર્ણન (111તલ તલ્ડતતં2૫01)ની પદ્ધતિ સ્વીકારી છે. 
ગીર્ત્ઝનું માનવું છે કે લેવિ સ્ટાઉસ દ્વારા વસ્તુલક્ષી લક્ષણોની 
માત્ર યાદી આપીને સંતોષ મેળવતા અ-ઘનિષ્ઠ વર્ણનનો 
(ળતા વંલ્ડત9॥૦)નો' કશો અર્થ નથી. સંસ્કૃતિઓને 
પામવા.માટેઃ ગીર્ત્ઝ ઘનિષ્ઠ વર્ણનની પદ્ધતિ મારફતે મૂળ 


“સંસ્કૃતિ ઘટના એ સ્વતઃ પ્રમાણયુક્ત નથી. . 


ગીર્ત્ઝની. આ પદ્ધતિને અપનાવીને સાહિત્યવિવેચઃ 


“આશયમાં અર્થને શોધવાને બદલે કે લેખક યા કૃતિની 


માનસિક સામગ્રીમાં અર્થ શોધવાને બદલે સમસ્ત 
વ્યવહારના માળખાઓ વચ્ચે સાહિત્યકૃતિના પ્રભાવ પર 
ધ્યાન કેન્દ્રિત કરે છે. કૃતિને અહીં પ્રભાવક પ્રતીક તરીકે 


'સ્વીકારવામાં -આવે “છે.' કૃતિ જેમાં પરિચાલિત 'થઈ એ 


સામાજિક અને સાંસ્કૃતિક સ્વરૂપોને જો વર્ણન સ્પર્શતું હોય 
તો તે ઘનિષ્ઠ વર્ણન છે... ._ ી 
કૃતિનું ઘનિષ્ઠ વર્ણન પરિચિત સ્વરૂપવાદથી જુદું પડે 
છે. ઘનિષ્ઠ વર્ણન સાહિત્યકૃતિનો અર્થ ન તો માત્ર 
સાહિત્યકૃતિમાં શોધે છે ન તો સર્વસામાન્ય એવી પૂર્વે 
હયાત કોઈ પાર્શ્ચભૂમાં શોધે છે. અહીં સાહિત્યકૃતિ સંદર્ભે 
જે વિશિષ્ટ છે તે નવી ઘટનાઓ અને નવી પ્રતિકિયાઓ 
મારફતે સતત નવીકરણ પામ્યા કરે છે. 
ણ] 


ડઝન “દ૪) 


સાભાર સ્વીકાર 


સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમી (જૂનું વિધાનસભા ભવન, ત્રીજે માળે, ટાઉનહોલ પાસે, 
સેક્ટર ૧૭; ગાંધીનગર-૩૮૨૦૧૭)નાં 


ભારત સ્વાતંત્ર્ય સુવર્ણજયંતી સંસ્કૃત સાહિત્ય શ્રેણી: સંપાદકઃ ડૉ. ગૌરવ પટેલ દ્વારા પ્રગટ થયેલ 
નીચેની પચાસ પુસ્તિકાઓ, પ્રત્યેક પુસ્તિકાની કિં. રૂ. ૩૫. ૫૦ પુસ્તિકાઓના સેટની કિં. રૂ. ૧,૨૫૦, 


૧, ઉપનિષદો-પ્રા. નાથાભાઈ પાટીદાર, (૨) ત્ગ્વેદ-ડૉ. ગૌતમ પટેલ, (૩) કવિ મૂળશંકર યાશ્િકનાં 
નાટકો-ડૉ. વાસુદેવ પાઠક, (૪) કાશ્મીરની શૈવ પરંપરા-શ્રી સુધીર દેસાઈ, (પ) કિરાતાર્જુનીયમ્‌-ડો. રાજેન્દ્ર 
નાણાવટી, (૧) કુમારસંભવ-ડોૉ. ગૌતમ પટેલ, (9 ક્ષેમેન્દ્રનો ઔચિત્યસિદ્ધાન્ત-ડૉ. અરુણા પટેલ, (૮) ગર્ગ- 
સંહિતા-કુ.જાગૃતિ પટેલ, (૯) ગુજરાતનું સાંપ્રત સંસ્કૃત સાહિત્ય-પ્રા. મધુસૂદન વ્યાસ, (૧૦) ચાર્વાકદર્શન- 
યોગેશ પટેલ, (૧૧) ચંપૂકાવ્ય - સાહિત્ય અને સ્વરૂપ-ડૉ. દશરથ વેદિયા, (૧૨) તિલકમંજરી-ડૉ. નારાયણ 
કંસારા, (૧૩) ધર્મશાસ્ત્ર અને મનુસ્મૃતિ-ડૉ. રમેશ બેટાઈ, (૧૪) નાટયદર્પણ-ડૉ. મણિભાઈ પ્રજાપતિ, (૧૫) 
પિંગલ-છંદઃસૂત્ર-ડૉ. ગોતિંદલાલ શાહ, (૧૧) બે યોગશિખાઓ-શ્રીમતી કાલિન્દી પરીખ, (૧૭) ભૃર્તહરિ જીવન- 
દર્શન-ડૉ. રંજના દવે, (૧૮) ભારતીય દર્શનમાં અજ્ઞાન-ડૉ. એસ્તેર સૉલોમન (૧૯) મહાભારત-ડો. વસંત 
પરીખ, (૨૦) માઘ ડૉ. અંબાલાલ પ્રજાપતિ, (૨૧) મુક્તકમર્મર-ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી, (૨૨) મૃચ્છકટિક- 
ડો. વસંત પરીખ, (૨૩) મેઘદૂત (મૂળ, અનુકરણ, અનુવાદ) - શ્રીમતી નીલમ પટેલ, (ર૪) યજુર્વેદ-ડો. મુકુંદચંદ્ર 
ઠાકર, (૨૫) રઘુવંશ-ડૉ. સુરેશ દવે, (૨૬) રામાનુજાચાર્ય-પ્રા. સી.વી. રાવલ, (૨૭) રામાયણ-ડૉ. રાજેન્દ્ર 
નાણાવટી, (૨૮) શ્રી રંગ અવધૂતનું સંસ્કૃત સાહિત્ય-ડૉ. ઉમા દેશપાંડે, (૨૯) વિવેકચૂડામણિ-ડૉ. રમેશ બેટાઈ, 
(૩૦) વિવિધ સ્વરૂપે તુલસીજી-શાસ્ત્રી રજનીકાન્ત પુરોહિત, (૩૧) વેદોમાં રાષ્ટ્રીય ભાવના-ડો. પ્રજ્ઞા જોશી, 
(૩૨) શિવતત્ત્વ-પ્રા. ઇન્દ્રવદન રાવલ, (૩૩) શ્રીમદભાગવત. દશમસ્કંધ રસદર્શન-ડો. નરેન્દ્ર ત્રિવેદી, (૩૪) 
શ્રીમદૂભાગવત મહાપુરાણ-ડો. ઊર્મિ શાહ, (૩૫) શ્રીમાતાનું નિકેતન - શ્રીવંત્ર-ડૉ. હર્ષદા' જાની, (૩૬) 
શ્રીવાલ્લભ સિદ્ધાંત-ડોં. કે. કા. શાસ્ત્રી, (૩૭) સર્વોત્તમ સ્તોત્ર-ડૉ. વિનોદ પુરાણી, (૩૮) સામવેદ-રવીન્દ્ર 
ખાંડવાલા, (૩૯) સાંખ્યદર્શન-ડૉ. નર્મદા પારધી, (૪૦) સૂર્યશતક-પ્રા. મનસુખલાલ સાવલિયા, (૪૧) સિરિ- 
કુમ્માપુત્તચરિર્ય-પ્રા. કાનજી પટેલ, (૪૨) સિરિસિરિવાલકહા-પ્રા. કાનજી પટેલ, (૪૩) સંસ્કૃત કથાસાહિત્ય- 
ડૉ. હસુ યાશિક, (૪૪) સંસ્કૃત કવવિત્રીઓ-ડૉ. જશવંતી દવે, (૪૫) સંસ્કૃત સમકાલીન કવિતા-ડૉ. હર્ષદેવ 
માધવ, (૪૧) સંસ્કૃત સાહિત્યમાં કરુણરસ-ડૉ, રશ્મિકાન્ત મહેતા, (૪૭) સંસ્કૃત સાહિત્યમાં મધુરરસ-ડો. 
હંસાબહેન હિંડોચા, (૪૮) સંસ્કૃત સાહિત્યની ઇંતકથાઓ-ગોવર્ધન જોશી, (૪૦) સંસ્કૃત રેડિયોરૂપક-ઘનશ્યામ 
ત્રિવેદી, (૫૦) સ્ફોટવાદ-ડૉ. ભગવતીપ્રસાદ પંડ્યા. 


ન 


નવેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૧૬૦ _ 





બ્ટ્શ 


.બોલ વાલમના 

જેઝીક જઈ અવું, 

હમ જ અ/વ્યો %૭0' 

કહી ગય. કેઈ ગ 

ડેને ખજર? ૧/૬૭ પૂછું 

તો ડેને પૂછું? * 

રીતને ઝંખતદ ૨/૨ 

ડરે વનર/ જેમ */રે ડય જવું? 
કોરી ૧કોર જીત્યું સમે શાથ 
છી ક/ઢજ. 

૧ર સ/દ ૫/૩ છ, 

કંકુપગલ કરેલ ગ્રહ%વેશ 
'લ#ભ' “જભ” ૧/૫ 

તો હે*/પગલાં બની રહ્ય. 
હજી સળવળે અ કોર, 

કરી ય/દ કરો, એની #રેયદ, 
ક/લ અ/વ્ય'ત) વરસ/દ 

પછ વરનો સદ? 

સ/ભળું ડ/ જોલ 4/૯%ન?' 


ઉર અને આતમ લઈને 

રવખ જવ/છકજ લઈને રહમ ઊભ છંએ, 
પ્ય/રની મોસમ લઈને રહજં ઊભ/ છીએ. 
જેમની સાથે અમરે કાંઈ મણ નેસ્બત ની, 
“એગમન(યે ગજ લઈને રહ* ઊભ છીએ. 
કઈ થ/ડેલો જુસ/કર બે ૧૭ તો થશે, 
ટૂલ” કરજ વઈને હક 60 ઈએ. 
અદશ છીએ, અયે કંઈ રહન પથ્થર «કી, 
ઉર અને અ/ત* લઈને ર/હક/ ઊભ/ ઈછંએ. 
અ/ જગત લક નહિતર “ઝ'ન ર/ખે અદબ/ 
વ/ત*/ કંઈ દજ ૬ઈને ર/હ* ઉ? જ/ છએ. 


'ર।ઝ' નવસારવી 


જિતેન્દ્ર પંડ્યા 


ચાલો હવે ! 
€9% તર ૯૧ ૨/૯ હજ. 
ભેદવ આઓથ/ર, જી ૨/૯ હવે/ 


ખેલ ૪/ડ/૧/ર, એજી ખેપ છે, 
માંયજ પોક/ર, ૧ ચ/જો હવ: 
મેવ૯! ૧ %રતનઇે ભૈંક/૨ છે, 
499 ઝક/ર, જ ૨/૯ ૯૧: 
ર/%% / ર/૧૪/ અ/જ *ળ, 
તેડશે મોજાર ૯ ૨/૯) હવે: 
કોલ, ખળ, ભેખડો શું ભેળવે? 
રહ %/ચેજ#ટ ૧ ૨/૯ ૭૦. 


સત કોડ, ૦% ઝઝ, જું કરે? -: 


લાગણી ચોધાર, લો ચાલો હજ: 


જગદીશ ઘનેશ્વર ભટ્ટ 


#“ *પતતલ્ડૉક (6 પભ'તા 3, તાદા તાં 03011110) પે૦ળ્લાઈં€ા 1999 * 1૧૧1 0971-6599 


11લ્ણાક્લતં 4 /0કા 191010૫1 ]2૫€[0૧) 1૯111, 1.ત્ણાત્ટ [પ૦ 188 1૨ 110 ૯/૧ 0€/920 દ 
ઈ સનડિન સ જન ગુઝર સૂન્ત્કનસ્૪્ન્ન્ન “-- -રૂૂૂૂ-ૂૂૂૂૂૂૂ ઇઈન્્્્ન્---ૂ----ૂન-ૂૂૂૂૂૂૂૂ--કૂ નન 
ઝી 
* શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે 


તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી શકે. . 


- મહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રો-ા ૮-૫-૩૧) 


ઝુ ઝઝઝવજઝઝ 

કન ક # “કક 

ઝડ 
્્્ઝ્ઝ 


૯-૧૫ 


ન 





જ્જ 


ફન્ન્‍ન૦--૦૦૦૭ 


ક...“ 


જ 


સ્ઝૂૂશ્ઝનઝ્ઝ:ઝૂ* 


નનન ડનકાાડાબબ્સાકનઉએ 
કહ ઝાલા 
બા છ હ. હરન ઝત; 


જ્ઝન્-ન- 


ન 





પકબ્ડબસરૂૂન--ક્કનક-્ક ૬ રૂૂ્યન્ન્ટન્ઝિઈક* પ# “ક સત્ન કન્સ૪ે૦ૂક ૦-૦૦ 


દઇ દરન” ર૪૪૨ સુનનાપનના સ... ૬નન-વખીજા- જી. ગાર -નદુગજનન (૪ "જગન... જજ, 
5 ક. 9 કી 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરાધ અ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ન્વિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુ્નુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરુ પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


ર/લાપઇ 
દ£.ઉલાાત 
સા સી જાઇજઈલેતી કપની 2 


શાધડસ ટાવરં', સરખેજ ગાધીનગર હાઈ વે, ગેટેલાઈટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફોન (૦36) £૭૭ ૦૧ ૦૦ (૨૦ લાઈન) ફેક્સ (૦૭૯) #૭૩ ૨૩ £૫ / ££ [18 /1%%7% ત્ય |8 26015 6011 


ઝ્ઝ્ક્નન્ક્સન્ટૂઔએ્ઝ્ઝ્ક્ક્ઝ્ક્સ્તઝ 


કૃ 
4 
ર 
ક 
“ન-“્ઝ્ઝ્ઝ-ડ- “ઝન નસનઝનજઝઝન-- ઝ૬”ડઝુન-નજનાનજ.« ઝનઝબનુનન્ત(ૂનનઝઝઝ્ઝકન્ફાન્ઝ 
હુડા બ, 2. હા હટ ૦૦૦૬”૫, ૦૫ ૦.૦૫૦... 2૦૦૦૦. કહાર. .ે...... ર... કઝ... ૭. . “1, .--.--૫ પુ ૪. હુ ઝુતદુન-૭--3%-..ઉ” ઇન? -2 મય કનુ. ઝ હં 


ઝડ 


દસ ઝે 






દ.ઝ્જઝજ્ઝઝઝ 








દગ 





ન ન5.-ડડ4-* 





ર 
પનક ૪ શ્‌ 
સિ “5%. 
“રઝ. ગ મટ“. “ન 
રી રસ, 
“5 






#-# ૨૫૦ 


સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વબાષા સરસ્યતી 


વર્ષ દસમું : અંક પાંચમો ડિસેમ્બર : ૧૯૯૯ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





“ટ? 





બ. 


સળંગ અંકઃ ૨૧૩| [5 


વર્ષઃ દસમું અંકઃ પાંચમો 
અનુક્રમઃ ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ 
કવિઓની દિવાળી ૧૬૧[ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
પ્રસિદ્ધ કેળવણીકાર રામલાલ પરીખનું દુઃખદ અવસાન ૧૧૬૪ 
શ્રી ઉશનસ્‌ને ચંદુલાલ સેલારકા સાહિત્વિક પારિતોષિક ૧૬૪ ઉ 
'પ્રતીતિ'નો વિમોચનસમારંભ ૧૬૪ 
પ્રા. બકુલ રાવલને સાહિત્ય સમ્માન પુરસ્કાર ૧૬૪ 
શ્રી ભગવતીડુમાર શર્માનું સન્માન ૧૬૪ 
આ પુસ્તક તમે જોયું ? ૧૬૫ 
સ્વ. યશવંતભાઈને- ડો. બાલકૃષ્ણ ગોર, “મૈત્રેય'ન. ૧૬૫] 
'રાઈનો પર્વત' : એક ઉદ્દેશલક્ષી નાટક મણિલાલ હ, પટેલ ૧૬૬ [-] 
અજવાળું માધવ રામાનુજ ૧૭૦ 
શબ્દ-સત્સંગ હર્ષદ મ. ત્રિવેદી પ્રાસન્નેવ' ૧૭૧ 
સુગમ સંગીત : શબ્દ અને સ્વરના સમન્વયની કળા હરીશ ખત્રી ૧૭૩ 
નારિંસસ - ડબલ મહેશ દવે ૧૭૫ 
મિલેનિયમ ચંદ્રકાન્ત દેસાઈ ૧૮૦ 
“ખોડિયા સૂરજ' [એકાંકી] હરીશ નાગ્રેચા ૧૮૧ “7 
ચિત્રકાર મિત્રને દેવેન શાહ ૧૯૪ 
ણ] નૂતન જાની ૧૯૪] ત 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૧૯૫ 
ચર્ચાસ્પદ અને રસપ્રદ (1) 
પ્રતિભાવ વિવિધ લેખકો 1૧૯૭ 
હું ઓઢી ગઈ વનમાળી ! યશવંત ત્રિવેદી પૂપા.૩ 
તં વૃંદાવનની મહેંદીથી શણગાર્યા ? યશવંત ત્રિવેદી પૂપા.૩| £૨) 
પ્રકાશક : રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન | ₹3» 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬ કી 


“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કૉમ્પ્લેક્સ, ફતેહપુર પોલીસ, 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 


મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 


સૂચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 


'ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે. 


આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે 
લેખડની છે. 

વાર્ષિક લવાજૂમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (એરમેલ) રૂ. ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય : રૂ. ૧,૫૦૦. 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ 
સાઘે ટિકેટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
મોકલાશે નહિ. 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારેનું 
સરનામું : 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

૨, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
કોન : ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રાફ્ટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકાગશે નહિ. 
“ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

વિજ્ય મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ. 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મેગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧,૨ સેન્સુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


બટ્ટ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ 





૧૧5% ૦૮? 
કાલવેવ્વોન્વી (ટવાઈળો 


કવિની દિવાળીની મ/ડું જો વત, 
ભલ? જાવ જીતી દહાડા ને રતે. 
કવિએ દિવાળી અહીં કેજી ગળી ? 
રહ ક/ડિય/ સ્નેહયૂનઈ રે/ ઠા૯/ 
કટી શયોત શગ, જરા અહ «ગી; 
બુઝાઈ: હવા લ્હેર પર લ્હેર વાગી. 
કવિની દિવાળી કવિતા જું એન? 
સખી કે સખ, મિત્ર, */ત/ કે બહેની. 
કવિને હસાવે, રડે, રિઝ૧; 
અને લાગ અવે ત) ઝઝું ર૭/૧. 
વાળી છતાં જેહ અંધ#ર સ્હે છે, 
અંધ/ટું વેઠીને અશ્વાસ દે છે. 
કવિની! દિવાળી, કવિએ ન ભળી; 
ખુદને, ખુરદીને દીધ એળે ગ/ળ/ 
રતુભાઈ દેસાઈ 
શ્ર 
વર્ષ જું? અવળું આખું અ/નન્દ હો/ 
રંગ હો, રગ હો, છાક હો, છન્દ હી/ 
અપણ સ/થમ/ ખેલત્દ-ગેલતો 
કંદ આનન્દનધે, નન્દનદે નન્દ હો/ 
જિતેન્દ્ર કા. વ્યાસ 
શ્ર 
પુથ્જી તહા પૃછુલ સુંદર રંગમંચ 
રહેતો સશાર્જી નવરી ઝતુ ભજ/વજંગે/ 
સૃષ્ટિ ત% સકલ ૩જ/#ચરેત્ર «ર 
નિશતિ નઇટય/ - સુખ તે અરષો સદવે/ 
ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા 
શ 
વડો કરીને હ/ર કંઠક 
હરિએ જે પહેરાવ્યો, 
મઘમઘત્યં એ અમરત ટૂલન્ 
હજી નથી કરમાય) / 
ભડ પડે ત્યાં ભૂધર દોડે 


સુક રાગ કેદાર? 
હજીયે %/જે છે કરતલ સંતની. 
લાભશંકર પુરોહિત 
નર્ક 
શી ઝૂકી શજાય, ઉન્નત જન છે, 
ખૂબ ઊંડેથી અ/વી છે પ્રા્થન/ 
ખુશાલ 'કલપનાન્ત' 
એક ઈચ્છાનું નવું અજુ ચ/ું 
આંગણ અ/ગવું અજવાળું અ/જું. 
મનીષ પરમાર 
શ્ર 
આજી દિવાળી અંગછે, દિલમાં દીજે નથી, 
અ૮૬૯ઈ અ૧ક/રે «૭ જ1૧, જું ડટું? 


કૃપાશંકર જાની 
ગ્રહ 
ન૬ વર્ષે %કુ - «7 તજને 
સુખો સર્જે થાવ સુખી તમે સૌ. 
વિનાયક રાવલ 


અનંતોન દ્રે નયન નભનું %/ત તરળું/ 
કાળી સૂતી જાગે, નવલ નગરી %/શત તરે/ 
પછી તો રત્ીન્ટ ભજન-કવિત! ઊધ્જ તરે 
યુગોનદ અરેકી સ્તર નભ-નદે સ્પંદન ઝરે/ 
સતે સંતો ન્ત- 
પરાન# પંકેથી શબદ વિરલ, ભાવ કહરે 
અને ત્જં ૧/%નું ઉર-સરવરે જૈન લહરે? 
હિમાંશુ ભટ્ટ 
ણ ુ 

ઉંડો ઊડો રે પળ ઊંચા આભગીં હો જી 
ઊંડો ઊડી રે પંખી ઊંડ અ/ભમાં હોજી 

ઊંચાં અભન્ઈ નિશ/ન 

તર ચિત્તનઇ સંધ 


ઝાઝું જોમ રે ભર્ચ લો દોનું પાંખમાં હોજી 
ઊંડો ઊડો રે પંખી ઊંચ આભમાં હોજી 
લાલજી કાનપરિયા 
ક્ર 
એના અબોલા જ છેવટ નીડ તો રચ્યા, 
ષિચ્છલ સ્વરો ને વજ જમાં ચિર ભ*્વ પછી, 
ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
ઝૈ 
ડુંગરોની હાર, હાર પદ દીવ ઝળહળ 
ઝળહળ થાવ, 
તિમિરતને દૂર કરીને તાત્રતેજ જીધાવ. 
ચહેરની અ૨-૧ઝીરો લંજવ દિન-રત 
ચૌદશ, ઈપમાળ સુખ-સરવરમં ઠેખાય. 
સર્વ વસ્તુનો અંશ ફેલતો જાવ ડુંગર તળે. 
અહીં એક દીપમાંથી જજો દપ 
પ્રગટતો જાય. 
અને દીપમાળની પવજત ડરતાં 
આપે અગોચર થઈ જઈએ. 
આંખ ઇચ્છા કાળ-વૈભવ આપણે, 
આપ જે આંસુ જ ઝળહળવ મને. 
નલિન પંડ્યા 


ગ્ર 
વાવશો જો વૃક્ષ, નડ્કી ખસશે 
પંદું શે હશે કરમ અડ. 
મનસુખવન ગોસ્વામી 
શ્ર 
ઝીણી ઝીણી જિરહ વાંસળી, 
ઝરમર વરસ જાઈ રે. 
તું ઠાકુર છું સઈ રે, 
તું પ, મુજે પ/ઈ રે. 
શૈલેશ ટેવાણી 


ે ગ્ર 
ગ્લ/નિ ઊપજે છે હર ચીજથી, 
એક ગઝલ રહી છે મરકવ માટે, 

શિજય આશર 
ગર્દ 

બત્રીસ કોટે દીવા પ્રગટજીએ, 
અંધકારને ઉલેચી નખએ. 
હોય ના મબલખ તેથી શું થયું? 
ચપટી મુકી સૌને વેચ! આપીએ. 


ઉ્ટ્શ 





મોતનું તો આગમન નડી % છે, 

જિન્દગીને યન ભર્ચને મીએ. 

આપણામા લાજીને જીરંપણું, 

કૃષ્ણમ% જીવન ક્ષકેક્ષણ રાખીએ. 

વ્યસ્તતા નાદાન ખંખેરો હજે 

કો'ક પડની વ્યથાઓ વચએ. 

દિનેશ ડોંગરે 'નાદાન' 

ક્ર 

તમને લીલું પાન મુબારક 

સમી રંજવું ગાન મુબદરક 

'ઉદ્દેશ'ને ભીનો સંગ મુબારક 

મેકરકનુન, રંગ મુબારક 

ભોળા શિશુનું સ્મિત મુબારક 

ઝરણાનું સંગીત મુબારક 


રામુ ડરણકર 
રૂહ 
સલ્તનત છે કલમ ને શહીન્ી, 
અથને આદત છે બાદશાહની; 
કાફલાઆઓ અનુસરે છે થને, 
કયાં જરૂરત છે વાહવાહી ? 
નિર્મિશ ઠાકર 
ગ્રહ 
શબ્દો વડે 
ચિત્તને 
ફૂટે છે પાંખો. 
હસમુખ રુ।વળ 
ઝર 
સરસ ચ-રસ હો 
નવું વરસ. 
ધૂની માંડલિયા 
ગદ 
ચાહો તે મળે તમને, 
ઇચ્છો તે ફળે તમને. 
વિજય રાજ્યગુરુ 
ઝૂ 


પ્રકાશે પર્વ ડડું રૂર્ટ શ તેજે સદા શબ્કે, 
અમારા શબ્દના શોખીનને કાયમ વજ છે, 


રૂડુ એચ. બોચીયા 
શ્ર 


_ હિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૨ 


સિટીજન ત તેને કહીએ, જે જીડ ભરટઈ શાછે રે; 
પરધડ્કે ગડકેલું ખાયે, તજે કરક ક્લેશ ત ચકો રે. 
રસકળલોકમા સહુ કોઈ પીડે, નહિ સહનશ/તન ૫/ર રે; 
૧ર૪ પચસથી જસ સહન જ ઝીકું, ન્ટ ઉન્‍્જ 
એનો અવત? રે/ 
; જતભાતન કરવેરા ભરત, છેડો એનો ને રે, 
એક સક ત્યાં તેર જ તૂટે, તોવે ગહું એ ગળજડ#શે રે. 
વરેડેરે ચૂંટ%કું અ/વ૧, એક ઈ સૈ ૪૭ તેને પવે રે, 
અને ચૂંટે ડે તેને રે ચૂંટે, તોયે છેરટ છેતરટવે રે. . 
દરિદ્ર દુબ? તેજરહિત છે, જોકવ/રીએ સૌને “ટ રે, 
ભક સગર' તેનું દર્શન કરત અઆંખેજી આંસુ સાય રે _ 
રતિલાલ બોરીસાગર 
પ 
અ/૪* ત્છે 
મારે તજને ઘછું કહેવાનું છે, 
ઘણ થને પોતેજ 
*રે 5% કંઈ આછું કહેવું છે 7 
અને ત*રેથ તે 
મને કંઈ કહેવ/નું હથે % ને? 
એટલે. 
આવું જઇું છોડને 
અપે સમજીએ ત્છે .. 
ભોળા મનનાં થઈને જીવીએ. 
ભૂતકાળને યાદ શું કરવો? 
ન શ્રિંદગ/ શરૂ કર્રીએ, 
એકડે એકથી ગએ, 
રુખસંતોપનદ ક 
૮૮% ૧%એ. 
જનક નાયક 
. 
જસ સછી, તું થોભ, 
અને આવનાર ૨૧5 સદન કનક 
એટલું કહેત જા, કે- 
લુખ્છું વિજ્ઞાન એ શન નથ; 
યુદ્ધદાં વિજય એ જ નવતાન# શન નકી; 
હૈયાની ભીનાશ' એ જ સદન? ઇશ ૨૯, 
એ જ કેઈ પણ સટી" હઉશ્જત: 
ચંદ્રકાંત મહેતા 
(અમદાવાદ) 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૩ 





ક્ષ ભરએ યુઝ કેરો ૪ંજર 
સૂરજ કેરી ૪/૦રછી ઢૈ- 
હછીએ રે અંજ/ર... 
કેશુભાઈ દેસાઈ 
ક્ર 
હૈલજે? 
તજે તદર છો, ખરું ને? 
શગતનું બચુકડું બલટજાક્સ 
₹ 5૨૨ 7 
તેની સાથે સ(જેલ છે, 
મજાનું ન/નકું જેલટયેષર. 
ગિનેસબુક*ાં નોધ લેવ/શે ? 
અ૫૯ સૌન? અંદર છે 
એક અદશ્ય પોલિંગ બૂથ. 
રનેહન હૃદવસ્ટેમ્પજી 
સર્જ દેશ#એ ઊપસશે વૈય/ન થડડ/રન્# 
ચેતન વંત? છ, 
નથી અહીં પોલીસ... રેષિડ કાર્સ 
છે જરર? 
ભલે ઉઠાવી જાવ બજેલટભડ્ર, 
ભલે તડડ/જ શય જેલટષેષ્ર, 


ગેવમલ કરજ ૧/% છો ને */૯/%/૯/ 


અપને ૨ છે ર% 
કૈ 
હોય ૨ હરકત 7? 
સચ ૪ હૃદય એ અનુમ* જાદુઈ ષેટી. 
હૃદજયેટીને “/૯' ડથી કરજ ? 
જેલટજોક્સ 
અને 
જેલટ-પેષર એ ઝાઈ જુદાં છે? 
ન, *, 
ભક્ત અને ભગવન એ કાંઈ શુદ હોઈ શકે? 
જઇું જ અભેદ અને એક. 

રાધેશ્યામ શર્મા 
જે તકમ પ્રકાશોનઈે પણ પકાથક છે, જે બધું 
મકા રહ્યો છે, જે પ્રાણીમતને અંદરથી 
મેરળ# આપે છે, તે પરમતેજરૂપી પરબ્રહ 
શિવ (ઉલ્યાણકર) આપણ જીવનને તેન 


પ્રકાશન્દ અજ્લાળે સુખદ બનાવો. 
અરૃણોદય જાની 


બ્ટ્શ 





સાપ્રત પ્રવાહો 


પ્રસિદ્ધ કેળવણીકાર રામલાલ પરીખનુંદુઃખદ અવસાન 

ગૂજરાત વિદ્યાપીઠના કુલપતિ અને 
શિક્ષણશાસ્ત્રી શ્રી રામલાલ પરીખનું તા. 
૨૧ નવેમ્બર '૯૯ના રોજ ૭૨ વર્ષની વયે અવસાન 
થતાં ગુજરાતના સંસ્કાર અને શિક્ષણક્ષેત્રને મોટી ખોટ 
ગઇ છે. તેઓ સાક્ષરતા અભિયાનમાં પણ સક્રિય હતા, 
અને પ્રજાકીય પ્રશ્રોમાં રસ લેતા. તેમણે અનેક પુસ્તકો 
પણ લખ્યાં છે. તેમને રાષ્ટ્રીય કક્ષાના વિવિધ એવોર્ડ 
મળ્યા હતા. મુંબઈ યુનિવર્સિટી સાથે જોડાયેલી વડોદરા 
કૉલેજમાં તેઓ મારા સહાધ્યાયી હતા. અવસાનના બે 
દિવસ પહેલાં ફોન ઉપર અમે લાંબી વાત કરી હતી 
અને જૂનાં સંસ્મરણો વાગોળ્યાં હતાં. અચાનક તેમના 
અવસાનના સમાચાર જાણી અંગત રીતે પણ દુઃખ 
થયું, પ્રભુ તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની 
તેમનાં પત્ની પશ્માબેનને અને મંદાબેન વ. પુત્રીઓને, 
સમગ્ર પરિવારને શક્તિ અર્પે અને સદ્ગતના આત્માને 
ચિર- શાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


શ્રી ઉશનસને ચંદુલાલ સેલારકા સાહિત્યિક પારિતોષિક 

“ઉદ્દેશ'માં ઓંગસ્ટઃ'૯૮થી જુલાઈ '૯૯ સુધીમાં 
પ્રગટ થયેલ કૃતિઓમાંથી જાન્યુ. '૯૯ના અંકમાં પ્રગટ 
થયેલ શ્રી ઉશનસૂકૃત 'મકરસંકાન્તિની ક્રાન્તિમાં'ને. 
ચંદુલાલ સેલારકા પારિતોપિક આપવાનું નડકી થયું છે. 
નિર્ણાયક તરીકે 'ઉદ્દેશ'ના તંત્રી અને ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત 
ટોપીવાળા હતા. ડૉ. ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળાનો આભાર. 
કવિશ્રી, ઉશનસૂને હાર્દિક અભિનંદન. 


'પ્રતીતિ'નો વિમોચનસમારંભ 

ઝાયડસ કેડિલાના અધ્યક્ષ શ્રી રમણભાઈ બી. 
પટેલના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહ પ્રતીતિ'નો વિમોચન- 
સમારંભ તેમના નિવાસસ્થાન “શ્રી-ઉદ્યાન', સેટેલાઇટ 
કંસ રોડ, સરખેજ-ગાંધીનગર હાઇવે ખાતે યોજાયો 


હ્ટ્શ 





તંત્રી 


હતો. કાવ્યસંગ્રહનું વિમોચન કવિ શ્રી સુરેશ દલાલે 
ક્યું હતું. તેમણે અને અતિથિવિશેષ શ્રી રઘુવીર 
ચૌધરીએ પ્રતીતિ'નાં કાવ્યોનું રસદર્શી મૂલ્યાંકન ક્યું 
હતું, સમારંભના અધ્યક્ષ તરીકે મેં શ્રી રમણભાઈ 
સાથેનાં કૉલેજકાળનાં સંસ્મરણો વર્ણવી તેમને જીવન- 
માધુર્યના ઉપાસક કવિ તરીકે ઓળખાવા હતા. 
એમની કવિતાની પાછળ રહેલા એક મધુર ઉદાત્ત 
વ્યક્તિત્વનો અનુભવ આનંદદાયક નીવડે છે, એમ 
કહી પ્રતીતિ'ની કવિતાની વિશેષતાઓ દર્શાવી હતી. 
એ. પછી યોજાયેલ કવિસંમેલનમાં સુરેશ દલાલ, 
રઘુવીર ચૌધરી, ચંદ્રકાન્ત શેઠ, ચિનુ મોદી, જલન 
માતરી, ઉષા ઉપાધ્યાય, ધૂની માંડલિયા, કિશોરસિંહ 
સોલંકી, મનીપી જાની,* માધવ રામાનુજ અતે 
રમણભાઈએ પોતાનાં કાવ્યોનું પઠન કયું હતું, સંચાલન 
કવિ માધવ રામાનુજે કર્યું હતું. અને છેલ્લે આરતી, 
શ્યામલ-સૌમિલ મુનશીનો ગીત-સંધ્યાનો કાર્યક્રમ 
પ્રસ્‍તુત થયો હતો, સમારંભ સુંદર થયો. શ્રી રમણભાઈ 
બી. પટેલને હાર્દિક અભિનંદન, 


પ્રા. બકુલ રાવલને સાહિત્ય સમ્માન પુરસ્કાર 
ગયા અંકમાં ડૉ. મણિલાલ હ, પટેલને 
“ઘનશ્યામદાસ શરાફ સાહિત્ય પુરસ્કાર' મળ્યાની 
નોંધ લીધી હતી. ડૉ. મણિભાઈને આ સંસ્થા તરફથી 
સવત્તિમ સાહિત્ય પુરસ્કાર મળ્યો એ સાથે જ આ 
સંસ્થા તરફથી પ્રા. બકુલ રાવલને “સાહિત્ય સમ્માન 
પુરસ્કાર' મળ્યો છે. પ્રા. બકુલભાઈને અભિનંદન. 


શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માનું સન્માન 

પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર, પત્રકાર શ્રી ભગવતીકુમાર , 
શર્મા, વયોવૃદ્ધ પારસી નાટ્યકાર ડૉ. રતન માર્શલ અને 
નિવૃત્ત ન્યાયમૂર્તિ શ્રી ધીરુભાઈ દેસાઇને ડૉક્ટર ઓફ 
લિટરેચર - ડી.લિટ્ર-ની માનદ પદવી એનાયત 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૪ 


કરવાનો નિર્ણય દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીએ લીધો 
છે. એ માટે યુનિવર્સિટીને ધન્યવાદ ઘટે છે. ત્રણેય 
મહાનુભાવોને અભિનંદન. 


આ પુસ્તક તમે જોયું ? 

આપણા સંમાન્ય સારસ્વત અને ભાષાવિજ્ઞાની 
ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણી વિશે ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ 
તરફથી અંગ્રેજીમાં એક પુસ્તક પ્રગટ થયું છે: 
404/0][2845414 : ડાપતૉલડ 1૪ 1010૫47 ૦7 
11814041149] €. 8104)720૫.' એનું સંપાદન શ્રી પી. 
જે. મિસ્ત્રી અને ભારતી. મોદીએ. કર્યું છે. આ પુસ્તકમાં 
શ્રી ભાયાણીસાહેબના ગુજરાતી ભાષા અને સાહિત્ય 
વિશેના વિદ્યાકાર્ય વિશે જુદા જુઠા ભારતીય અને 
પાશ્ચાત્ય વિદ્દાનોએ લખેલા લેખો આપતામાં આવ્યા 
છે. શ્રી ભાયાણીસાહેબને મળેલા એવોડ્ઝ, માન- 
સન્માન અને પ્રસંગે પ્રસંગે તેમણે આપેલી કેફ્યિતો 
અહીં મળે છે. સમગ્ર પુસ્તક સૂઝપૂર્વકના સંપાદનનો 
નમૂનો છે. સૌ. વિઘારસિકોને એ ઉપયોગી અને પ્રેરક 
નીવડશે. 


171017004%%&5/41૫4.%: ૬511101235 1 
40100૨ ૦? ઉતહાર1ઇ 1.80 ૯€. 
816361૫ : તાવ 9/7 7. 7. પહાડ હાત 
કોદ્વા'દ્રધં 140તાં; જગિામીંડીલા'ડઃ 
”્પંંણ્તરધંબલાક 111, 1 ત., 
41081૯વદ2દતં; ગિવંત્ટઃ રડ. 150.] 


1ળાદ્રટઠટ 
131111108દ્ા1- 


સુધારો 
'ઉદ્દેશ'ના નવે. '૯૯ના અંકમાં શ્રી ચન્દ્રકાન્ત 
ટોપીવાળાના લેખ 'વેસ્તરતી. સીમાઓ'માં નીચે 
પ્રમાણે છપાયું છે : “સંસ્કૃતિઓને પામવા માટે ગીર્ત્ઝ 
ઘનિષ્ઠ વર્ણનની પદ્ઠતિ મારફતે મૂળ સંસ્કૃતિઘટના એ 
સ્વતઃ પ્રમાણયુક્ત નથી.'' એને બદલે નીચે પ્રમાણે 
વાંચવા વિનંતી છે : “સંસ્કૃતિઓને પામવા માટે ગીર્ત્ઝ 
ઘનિષ્ઠ વર્ણનની પદ્ધતિ મારફતે મૂળ સંસ્કૃતિના 
સંદર્ભમાં ચોક્કસ ઘટનાની પરિપૂર્ણતા શોધે છે. આ 
પદ્ધતિ. સ્વીકારીને ચાલે છે કે કોઈ પણ સંસ્કુતિઘટના 
એ સ્વતઃ પ્રમાણયુક્ત નથી.” 
છ 


સ્વ. યશવંતભાઈને- 


«9% ટૃજ્ધ : જને (૪ / 
કવ વી( થજજ કીર // 


વિ્ફ્ઝઝન% કલિ ઝન / 
29797૪ કિ ૪૧૬૪૪ // 


-ડાૉ. બાલકૃષ્ણ ગોર, 'મેત્રેય' 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૫ 








ઉ્ટ્શ્‌ 


'રાઈનો પર્વત' : એક ઉદેશલક્ષી નાટક 


શ્રી રમણભાઈ નીલકંઠ લિખિત 'રાઈનો પર્વત' 
(૧૯૧ઝોતા પ્રકાશનને આજે સાડા આઠ (આશરે ૮૫ 
થી ૮૭ વર્ષ) દાયકા થવા આવ્યા છે. યદ્યપિ આ સાત 
અંકનું નાટક આજેય ગુજરાતી નાટ્ય સાહિત્યનો 
મહત્ત્વનો, સીમાસ્તંભ ગણાય છે. એની તખ્તા ઉપર 
ભજવણી બહુ વખત થઈ નથી ને એનાં કારણો 
નાટકની અંદર પડેલાં છે તેટલાં (આજે દશ્ય 
રચનાઓની યોજના કરવાની સુવિધા વધી છે ત્યારે 
તેમ નથી થતું - નથી કરાતું એ સંદર્ભમાં) જ નાટકની 
બહાર પણ પડેલાં છે. એની. ભજવણીનાં સાહસો કેમ 
થતાં નથી? - એવો પ્રશ્ન પુછાતો રહે છે, આપણે 
તખ્તાલાયકીનો. જ પ્રશ્ન નથી ચર્ચવા બેઠા, પણ 
નાટકના સંદર્ભમાં એ સવાલ મનમાં પહેલાં ઊઠે એ 
સ્વાભાવિક છે, આજે દૂરદર્શનના જમાનામાં તો આવાં 
નાટકોની રજૂઆત (ટીવી ઉપર) કોઈ સાહસ કરે તો 
અઘરી નથી. વળી એમાં ચર્ચાયેલી સમસ્યાઓ પણ 
આજે મોટે ભાગે પ્રસ્તુત જ છે એ તરફ ધ્યાન જવું 
જોઈએ. 

“રાઈનો પર્વત' નાટક પંડિતયુગમાં આકાર 
પામ્યું છે. એનું પ્રકાશન આમ તો “સરસ્વતીચન્દ્ર'ના 
ચારેય ભાગ પ્રકાશિત થઈ ગયા પછી થયું છે, નાટકનું 
કથાવસ્તુ પંડિતયુગના સાહિત્યમાં ચર્ચાતા મહત્ત્વના 
પ્રશ્નોને જ તાકે છે એ. ધ્યાનપાત્ર છે. 'સરસ્વતીચન્દ્ર'માં 
પ્રેમ્‌ લગ્ન, રાજખટપટ, રાજાની પ્રજા તરફની 
જવાબદારીઓ, રાજાની લાયકાત. અને સુજનતા, નારી- 
સન્માન, વિધવાવિવાહ તથા સમાજસુધારો અને 
માંનવકલ્યાણની પ્રત્યક્ષ યા પરોક્ષ રીતે સમીક્ષા થઈ 
છે એ તો સુવિદિત છે. એમ કહી શકાય કે આ નાટક 
પણ જુદા સ્વરૂપે, જુદી રીતે અને. જુદી કથાને લઈને 
ઉક્ત પ્રશ્નોની જ સમીક્ષા કરે છે. યોગ્ય રીતે જ “રાઇનો 
પર્વત'ને પણ 'સરસ્વતીચન્દ્ર'ની. જેમ (જેવાં અને જેટલાં 


હટ 





મણિલાલ હ. પટેલ 


નહીં તોય ઠીકઠીક) માનપાન મળ્યાં છે. 
'સરસ્વતીચન્દ્ર'ની જેમ 'રઈનો પર્વત' પણ 
સાહિત્યકુતિ તરીકે ચર્ચાના કેન્દ્રમાં રહ્યું છે. પ્રશિષ્ટ 
કૃતિ તરીકે પણ 'રાઈનો પર્વત' અનેક ક્ષમતાઓ 
પ્રગટાવતું - દાખવતું રહ્યું છે. લગભગ સદીના અંતે 
પણ કોઈ નાટક આવી યોગ્યતા દાખવે તો એ ઘટના 
બહુ મૂલ્યવાન ગણાવી ઘટે. 

ગોવર્ધનરામે 'સરરવતીચન્દ્ર' દ્વાર જેમ 
“તાર્તારસ ભેળો ઉપદેશરસ' પાઈ દેવાની નેમ રાખી 
હતી એમ સર રમણભાઈ નીલકંઠે પણ 'રાઈનો પર્વત' 
દ્દારા સમકાલીન જીવનની સમસ્યાઓને તાકી હતી, 
રમણભાઈ “ભદ્રંભદ્ર'ના લેખક તરીકે તો “સુધારાવાદી' 
કહેવાયા જ છે ને આમેય 'રમણભાઈ એટલે સંસાર- 
સુધારો' એવી ઉક્તિ એમને માટે ત્યારે તો પ્રશંસાત્મક 
ભૂમિકાએ જ ઉચ્ચારાઈ હતી. 'રાઈનો પર્વત' વિશે 
બેત્રણ બાબતો સ્પષ્ટપણે કહી દેવી જોઇએ ને એ 
કહેવાઈ પણ છે, 

૧, “રાઇનો પર્વત' હેતુલક્ષી / ઉદ્દેશલક્ષી નાટક છે, 

૨. તખ્તાના સંદર્ભમાં એની ભજવણી 
પડકારરૂપ છે, પણ અસંભવ નથી. 

૩. “રાઈનો પર્વત' સાહિત્યિક નાટક છે, એ 
વાંચીને માણી શકાય, સમાજજીવન સંદર્ભે પ્રમાણી 
શકાય એવું નાટક છે. 

૪. 'સઈનો પર્વત' સમાજનિરૂપણના સંદર્ભે 
દસ્તાવેજી મૂલ્ય ધરાવવા સાથે આજેય પ્રસ્‍તુત છે એ 
એની. વિલક્ષણતા છે, 

પ. “રાઇનો પર્વત'માં તત્કાલીન સમાજજીવનની, 
સમસ્યાઓનું મૂલ્યવાન ચિંતન થયું છે. 

આજની જેમ ત્યારેય ગુજરાતીમાં નાટકો ઝાઝાં 
નહોતાં ને ઉત્તમ તો સાવ ઓછાં, 'કાન્તા' (૧૮૮૪) 
ત્યારે ખૂબ પ્રશંસા પામેલું, મણિલાલ નભુભાઈ ડરતાં 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ : ૧૧૬૬ 


જીવન અને વિચાર સંદર્ભે સામે છેડે રહેલા રમણભાઈ 
નીલકંઠ મણિલાલના ક“કાન્તા' નાટકની એક 
વ્યાખ્યાનમાં ભારે પ્રશંસા કરે છે ને એનો પ્રભાવ 
એમને એવું નાટક લખવા સંપ્રેરે છે. જાન્તા'માં 
મણિલાલે કરેલી વસ્તુસંકલના કલાદષ્ટિએ પછીની 
પેઢીઓ માટે પોષક-પ્રેરક રહી છે. “કાન્તા'માં પહેલી 
વાર ગુજરાતી નાટકકાર પાત્રોના માનસમાં પ્રવેશીને 
એમનાં ચિત્તસંવેદનોનું નિરૂપણ કરે છે. ઉક્ત બંને 
વાતો નાટકનો અંતરંગ સૂચવે છે. અંગ્રેજી નાટકોમાં 
આવું થતું હતું, 'કાન્તા'ના અંતરંગ બાબતે જેમ 
પાશ્ચાત્ય - ખાસ તો. શેફસ્પિયર આદિનાં - નાટકોનો 
પ્રભાવ છે એમ એના બાહ્ય આકાર પરત્વે સંસ્કૃત 
નાટ્ય પરંપરાનું સ્પષ્ટ અનુસરણ છે. “રાઈનો પર્વત'ને 
પણ આ જ વાત લાગુ પડે છે. 

૧, રમણભાઈએ. “રાઈનો. પર્વત'નું અંતરવિશ્વ, 
પાત્રમાનસનિરૂપણ, સંઘર્ષયોજના, તનાવરચના અને 
મુક્તિ આદિ બાબતોમાં પાશ્ચાત્ય નાટકને ધ્યાનમાં 
રાખ્યું છે. 

૨. બાહ્ય આકારમાં “રાઈનો પર્વત' પણ સંસ્કૃત 
નાટકોને અનુસરે છે. નાટકના અંકો અને પ્રવેશોની 
રચના વગેરે એનાં ઉદાહરણો છે. જોકે આવી બેઉ 
ધારાઓને સંતુલિત કરીને નાટકની ગુણવત્તા સાચવવા 
સાથે પોતાના ઉદ્દેશોને પાર પાડવાનું કામ સરળ વાત 
નથી. રમણભાઈ આવું સંતુલન સાધે છે ને ઉદ્દેશો પાર 
પાડે છે, માટે “રાઈનો પર્વત' સાહિત્યિક કક્ષાએ પણ 
ધ્યાનપાત્ર' કૃતિ બને છે. 

“રાઈનો પર્વત'ની કથા વિશે થોડી, વાતો નોંધીએ 
તો એ. વાત જાણીતી. છે કે એમના પિતા મહીપતરામ 
નીલકંઠે “ભવાઇસંગ્રહ'નું સંપાદન કરેલું તેમાં “લાલજી 
મનીઆર'નો એક વેશ આવે છે, એ વેશમાં એક દુહો છે- 
“સાંઈઆંસે સબ કુચ્છ હોત હે, 

2% વંદેસે કચુ ન/હી; પી 
ચાઈકું પરબત કરે, પરબત બાગે જ મહી 

આ દુહાનો આધાર લઇને આ નાટક રચાયું છે. 
શીર્ષક પણ અહીંથી જ મળ્યું છે. મૂળ કથા તો જુદી 
છે ને રમણભાઈએ એમાં ઉચિત ફેરફારો કર્યા છે. 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૭ 





રમણભાઈના નાટકની કથાની રૂપરેખા કેંક આવી છે. 

જાલકા માલણ તરીકે રાજા પર્વતરાયના 
રાજ્યમાં રાજાના બગીચામાં જ એના દીકરા રાઈ સાથે 
રહે છે. જાલકા યુવાન રાણી લીલાવતીને રોજ ફૂલ 
પહોંચાડવાનું કામ કરે છે. એનો દીકરો રાઈ બગીચાની 
ચોકી કરે છે. પણ જાલકા મૂળે તો આ જ નગરના 
રાજા રત્નદીપદેવની રાણી છે. રાજા - એનો પતિ - 
હણાય છે ને એ રાજ્ય ગુમાવી દે છે. આથી જાલકા 
ને રાઈ રઝળપાટને અંતે પાછાં પોતાના રાજ્યમાં 
વેશપલટો કરીને રહેવા લાગે છે. આ આખી યોજના 
જાલકાની છે. રાઈ તો એમાં ધર્મસંકટ ટાણે જ સામેલ 
થાય. છે. કહો કે એણે તેમ કરવું અનિવાર્ય થઈ પડે 
છે. જાલકા રાજા પર્વતરાયને મારીને પતિનો બદલો 
લેવા માગે છે ને દીકરા રાઈને - સાચા વારસદારને - 
ગાદીએ. બેસાડવા માગે છે. રત્નદીપદેવ રાજાના પુત્ર 
જગદીપદેવ (અહીં રાઈ નામ છે તે)ને ગાદી અપાવવા 
જાલકા (મૂળ નામ અમૃતદેવી, રત્નદીપદેવની રાણી 
અને જગદીપદેવની મા) એને વાચન સાથે 
શસ્ત્રવિધાનીય તાલીમ આપે છે. રાઈને આરંભે આ 


' બધું સમજાતું નથી, પણ જાલકાને તો પોતાની યોજના 


યથાતથ પાર પાડવી છે એટલે એ બધું જ કરી છૂટે 
છે. લશ્કર વિના અને યુદ્ધ વિના ગાદી પાછી 
મેળવવાની વાત છે આ! 

જાલકા રાણીવાસમાં તો જાય જ છે - માલણ 
જો રહી! સ્વાભાવિક જ એ ઘરડા રાજા પર્વતરાયની 
જુવાન પત્ની લીલાવતીને મળતી જ રહે છે. જુવાન 
અને રૂપાળી રાણીનો પતિ ઘરડો રાજા! આ 
વિરોધાભાસનો લાભ લઈ જાલકા પર્વતરાયને 
જાદુવિધાથી જુવાન બનાવવાનું કાવતરું ઘડે છે. 
રાજાના વિશ્વાસુ સામંત શીતલસિંહને ફોડીને એ 
આખી યોજના રચે છે. લેખકે દર્પણપંથીઓ દ્વારા પણ 
સંકેત રચ્યો છે. જાલકા સૂકા છોડને લીલો બનાવવાની 
ચાલાકીથી રાજાને વિશ્વાસમાં લેવા માગે છે. પછી 
રાજાને યુવાન બનાવવા છ માસ ભોંયરામાં રહેવું 
પડે - કોઈ સ્ત્રીનું કે પરરિચેતનું મુખ ના જોવાનુ ને 
અજ્ઞાતવાસમાં રહેવાનું. આ છ માસ દરમ્યાન રાઈને 


બ્ટ્થ 


રાજા તરીકે તૈયાર કરવાનો અને રાજપાટનો પરિચય 
કરાવી દેવાનો, વળી રાઈને જ યુવાન બનેલા રાજા 
પર્વતરાય તરીકે રાણી લીલાવતીનો પતિ બનાવી 
દેવાનો, પર્વતરાયને તો ભોંયરામાં - અજ્ઞાતવાસ 
દરમ્યાન - પતાવી જ દેવાના! આવી યોજના છે 
જાલકાની. પણ સૂકા છોડને લીલો કરી બતાવતી. 
જાલકાને જોવા - મળવા સારુ શીતલસિંહ જ રાજા 
પર્વતરાયને. બગીચામાં લઈ આવે છે, ત્યારે બીજે છેડે 
ચોકી કરતો રાઈ પગરવ સાંભળતાં પ્રાણી પેઠું' 
સમજીને બાણ છોડે છે ને પર્વતરાય હણાય છે. જે 
યોજના વિલંબે થવાની હતી તે હવે તાબડતોબ આકાર 
લે છે. જાલકા - શીતલસિંહ રાજા પર્વતરાયના શબને 
બગીચામાં દાટી દે છે ને જાહેર કરે છે કે રાજા 
પર્વતરાય તો જુવાન થવા ભોંયરામાં ચાલ્યા ગયા છે 
તે છ પાસે વતન લેતે. અતશે. રાઈને આખી, વાત 
કહેવામાં આવે છે, એ ચોંકી જાય છે ને વ્યગ્ર થાય 
છે. એની તો રાજા થવાનીય તૈયારી નથી, પણ 
બુદ્ધિમાન જાલકા રાજ્યની પ્રજાની હાલાકી તથા યુદ્ધ 
આદિની દલીલો કરે છે, રાઈ, રાજ્ય છિન્નભિન્ન ના 
થઈ જાય ને પ્રજાનું કલ્યાણ જળવાય એવો આપદ્્‌ધર્મ 
સમજીને રાજા થવાનું સ્વીકારે છે. રાણી લીલાવતીના 
પત્તિ બનવાનું તો. એ. સ્વીકારી શકતો જ નથી. પણ 
જાલકાને વિશ્વાસ છે કે રાજા બનશે તો એય થશે. 
રાઈને શીતલસિંહ રાજકારભારથી ને અનેક વિગતો - 
વાતોથી તૈયાર કરે છે. જાલકા સાવધપણે બધું જોતી - 
કંસવતી રહે છે. 

છેવટે રાઈ, પર્વતરાય રાજા યુવાન બનીને પાછા 
ફર્યા છે એવી યોજનાના ભાગરૂપે ગાદી ગ્રહણ કરે 
છે. જાલકા રજી થાય છે. પણ રાઈ રાણી લીલાવતીને 
રાણી તરીકે સ્વીકારવાને બદલે એની ક્ષમા યાચીને 
બધી યોજના કહી દે છે ! લીલાવતી આ જાણીને દુઃખી 
દુઃખી થઈ જાય છે ને જાલકાને શાપ આપે છે. રાજા 
પર્વતરાયને અગાઉની રાણીથી થયેલી વીણાવતી 
નામની પુત્રી હતી જે ગુપ્તવાસમાં રખાયેલી હતી. એ 
અક્ષતયોનિ વિધવા હતી. લીલાવતીને એની જાણ થાય 
છે. રાઈ પણ અજાણતાં વીણાવતીને જુએ છે - મળે 


હ્ટ્શ્‌ 





છે ને પ્રેમમાં પડે છે. છેવટે લીલાવતી રાઈને વીણાવતી 
સાથે પરણાવે છે. શીતલસિંહ પોતાના દીકરાને ગાદી 
અપાવવા લીલાવતીને હજીય છેતરવા કરે છે. પણ 
લીલાવતી હવે છેતરાતી નથી. વળી એને રાઈમાં - 
એના ચારિત્ર્યમાં - વિશ્વાસ છે તથા પોતાના મૃત પતિ 
પર્વતરાયની દીકરીનો વંશ ગાદીએ રહેશે એવી 
આશાથી એ સંતોષ પામે છે. છેવટે જાલકા - 
લીલ્યાવતીના મરણનો. કરૃણ પણ છવાઈ રહે છે. 
લેખકે પોતાના ઉદ્દેશો પાર પાડવા બીજાં બે 
યુગલો મૂક્યાં છે ને વંજુલ જેવા હસતા-હસાવતા પાત્ર 
દ્વારા કેટલાક વિચારો કે રૂઢિઓ મૂકીને નર્મમર્મથી 
કટાક્ષો કર્યા-કરાવ્યા છે. કજોડાં લગ્ન કે પ્રેમલગ્ન તથા 
નારીસન્માનને લીલાવતી, સાવિત્રી, વીણાવતી વગેરે 
પાત્રો દ્વારા પ્રત્યક્ષ નહીં એટલાં પરોક્ષ રીતે રજૂ કર્યા 
છે, મૂળ. કથામાં. ખાસ્સા ફેરફારો કરીને. લેખકે પોતના 
ઉદ્દેશો પાર પાડવા સાથે નાટકને વધારે તર્કબદ્ધ અને 
વાસ્તવની ભૂમિકાએ પણ નિર્વાહ્ય બનાવ્યું છે. 
'ભવાઈસંગ્રહ'માંની મૂળ કથા “કથાસરિત્‌ - 
સાગર'થીય પ્રાચીન હોવાની સંભાવના છે. મૂળકથામાં 
રાઈને પેલી કમળપૂજાને ખાતો દર્શાવ્યો છે. 'શાઈનો 
પર્વત'નો નવો રાઈ એવી ચેષ્ટાથી પર છે. મૂળ કથામાં 
રાઈને મા નથી, જ્યારે અહીં તો નાટકના કેન્દ્રમાં જ માને 
મૂકીને વેર લેતી. ને રાઈને રાજા બનાવીને જ મરી જતી. 
દર્શાવી છે. પ્રાચીન કથામાં રાઈ પરબત રાજાની 
રાણીઓનો પણ પતિ બને છે. આખા અંતઃપુરનો એ 
“'ઘણી' બને છે. જ્યારે આ નવો રાઈ તો નીત્િનિષ્ઠ છે. 
પરબતપત્નીનો પતિ બનવા કરતાં એ રાજ્ય જવા દેવા 
તૈયાર છે. અહીં સુધારાવાદી અને નારીપ્રતિષ્ઠાના 
પુરસ્કર્તા રમણભાઈ નીલકંઠ રાઈનાં વલણ વાણી-વર્તન 
દ્વારા સ્ત્રીગૌરવને સ્થાપે છે. રાઈ લીલાવતીને બધી. 
હકીકત કહીને તરકટ ખુલ્લું પાડી ક્ષમા ચાહે છે. 
આધુનિક યુગની નારીસન્માનભાવના રમણભાઈમાં 
હંતી માટે જ આ નાટકની સંધિઓ આ રીતે રચાઈ છે. 
મૂળકથામાં પરબત રાજાને પુત્રી જ નથી. અહીં રાઈને 
પરવતરાય રાજાની અક્ષતયોનિ પણ વિધવા પુત્રીના 
પ્રેમમાં પડતો ને છેવટે લગ્ન કરતો દર્શાવ્યો છે. 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૮ 


મૂળ કથામાં કેરફારો કરવાનું ના હોત તો નાટક 
જ શું કામ લખાત? બેત્રણ વાતો પુનરુક્તિના દોષે 
પણ ભારપૂર્વક કહેવી છે. ગોવર્ધનરામ કુમુદ- 
સરસ્વતી-ચન્દ્રનો વિવાહ કરાવતા નથી. કલ્યાણગ્રામ 
રચવા નીકળનાર વિધવાને પરણે તો સમાજ ના 
સ્વીકારે એવા ભવે કે દલીલે તેમ થતું નથી. ખેર, પણ 
રમણભાઈ પ્રગટપણે સુધારાવાદી છે. એમનો રાઈ 
રજા થાય છે ને એય પ્રજાકલ્યાણનો, નીતિનો 
પક્ષપાતી. છે. છતાં યોગ્ય રીતે જ એ. વીણાવતી સાથે 
- વિધવા સાથે - લગ્ન કરીને એને - સમગ્ર 
નારીજાતને - સન્માન બક્ષે છે. વળી વીણાવતી 
“અક્ષતયોનિ' છે એવો નિર્દેશ આપીને લેખક જરાક 
રોમાન્સનીયે તક પૂરી પાડે છે. આજેય ઉચ્ચ અને 
ભણેલા સમાજોમાં વિધવાવિવાહ મોકળાશથી ક્યાં 
થાય છે? ને ક્જોડાંનો તો ગામડે ગામડે જ શું કામ? 
- ભણેલા શહેરી સમાજોમાંય પાર નથી ! માત્ર વયનાં 
કજોડાં ઓછાં થયાં હશે, પણ બીજી અનેક વાતે વિચારે 
તો કજોડાંનો પાર નથી. લીલાવતીના પાત્ર દ્વારા લેખકે 
વયનાં કજોડાંની સ્થિતિ દર્શાવી છે. લીલાવતીનું પાત્ર 
કલ્પીને લેખકે રાઈની કસોટી કરવા સાથે કજોડાંનાં 
લગ્નની. યાતના પણ દર્શાવી છે. વીણાવતીના પાત્રને 
કલ્પીને પણ લેખકે બાળલગ્ન તથા બાળવયના 
વૈધવ્યની. માઠી અસરો અને રોળાઈ જતી જિંદગીઓ 
દર્શાવવા તાક્યું છે. લીલાવતી ઉપર જે વીત્યું છે એને 
એ. બરાબર પ્રમાણે છે માટે તો એ સાવકી પુત્રી અને 
એકલ મહેલમાં રખાયેલી દમિત વિધવા વીણાવતીને 
એના પ્રેમી રાઈ સાથે રાજીખુશીથી પરણાવે છે. નારી 
- પ્રતિષ્ઠાના પ્રશ્ને વધારે વાપક બનાવવાના હેતુથી 
એ. કલ્યાણકામ - સાવિત્રીનું પ્રસન્નમધુર દામ્પત્ય 
દર્શાવે છે ત્રો વળી દુર્ગેશ - કમલાનાં પાત્રો દ્વાર પ્રેમ 
અને નારીસન્માનની વાતને વધારે સંકુલ બનાવવા 
સાથે રઈ-વીણાવતી માટેની ભોંય તેયાર થઈ છે. આમ 
વિધવાવિવાહ, નારીગૌરવ, સ્ત્રીભાવના, પ્રેમલગ્ન અને 
લગ્નૌત્તર પ્રેમજીવનની સમીક્ષા વડે નાટક સંકુલ સર્જન 


બની. રહે છે. 
રમણભાઈએ. મરણોન્મુખ. લીલાવતીના મુખમાં 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૬૯ 





સુધારાનો ઉપદેશ મૂક્યો છે ને મધ્યકાલીન પરંપરાના 
રાઈને વિધવા સાથે લગ્ન કરતો દર્શાવ્યો છે. સમયનો 
તકાજો અને સમાજજીવનની સમસ્યાઓ સાથે 
પ્રામાણિક લેખકની નિસબત કેવી હોય તેનાં આ 
દૃષ્ટાંતો છે. આજેય પરિસ્થિતિ બદલાઈ નથી. છેક 
ભીતરમાં તો હજીય એ જ કઠોર રૂઢિઓ ને જડ 
પરંપરાઓ છે ત્યારે રમણભાઈના વિચારો તદ્દન 
પ્રસ્‍તુત છે. સમાજનિરૂપણની વાતે “સરસ્વતીચન્દ્ર'ને 
વખાણતા અને આજની વીસમી સદીના અંતભાગે 
નવી આવેલી કૃતિઓમાં સમાજનિરૂપણ ભાળીને 
ભડકતા આપણા વિવેચનની વિકારી અને અસ્વસ્થ 
દષ્ટિને તો શું કહેવું એવો પ્રશ્ચ થાય છે. 

આજે લોકશાહી સમાજોમાં કહેવાતા નેતાઓએ. 
સર્વ નીતિ - પ્રામાણિકતા ઊંચાં મેલ્યાં છે ત્યારે 
“ચઈનો પર્વત'માં નગરચર્ચા અને રાઇના પાત્ર દ્વારા 
પ્રગટતી નૈતિકતા, પ્રામાણિકતા, આપદ્ધર્મ ટાણેય 
માનવધર્મને નહીં ચૂકવાની સચ્ચાઈ ધડો લેવા જેવાં 
છે. હેતુગર્ભ નાટક એકાધિક ઉદ્દેશોને પાર પાડે છે. 
રમણભાઈ ધર્મ અને નીતિભાવના તથા ધર્મ અને 
માનવભાવનાને રજૂ કરવા ચાહતા હતા. પ્રલોભનોની 
સામે રમણભાઈનો રાઈ ધર્મવીર બનીને ચાલે છે. એ. 
આપદ્્‌ધર્મ સમજીને જાલકાનું કાવતરું ન ગમવા છતાં 
પ્રજા તથા રાજ્યના હિતમાં રાજા બને છે ને રાજા બન્યા 
પછી લીલાવતી સાથે નીતિમત્તાથી જ વર્તે છે. રઈ 
નીતિનિષ્ઠ છે. જાણે એ રમણભાઇઈનું બીજું 3૫ છે. 
ઊંચા ગુણોથી યુક્ત અને પ્રેમમાં સાહસિક રાઈ 
ધર્મભીરુ છે. એ પરરજ્ય કે પરસ્ત્રીને પચાવી 
પાડવામાં માનતો જ નથી. આવું નીતિમત્તાવાળું પાત્ર 
પંડિતયુગમાંય સવાયું લાગે. રાઈ નીતિબદ્ધ છે, એ ભલે 
પર્વત બને, પણ આજના અનૈતિક, લોકો પર્વત બની 
બેઠા છે. એમને વેતરી નાખનારાં ચરિત્રો સર્જનારા * 
અચકાય છે કેમ! 

લેખકે સ્થળકાળની યોગ્ય ભાત રચીને પછી 
કથાવસ્તુની જમાવટ કરી છે. દરેક પાત્રયોજના પાછળ 
લેખકની સ્પષ્ટ માન્યતા છે. ને એને જરાય તાલમેલિયા 
બન્યા તિના લેખક સંતુલિતતાથી રજૂ કરે છે. કેટલાક 


બ્ટ્શ 


વિવેચકો, ગઈને હેમ્લેટ સાથે સરખાવે છે, પણ એમાં 
ખાચ કશું ઔચિત્ય નથી. રાઈનું મંથન આસ્વાદ ને 
આવકાર્ય છે. વળી એનો માતૃપ્રેમ પણ ઘણો છે ને 
છતાં એની નીતિનિષ્ઠાનો જ વિજ્ય થાય છે. એ 
ભારતીય જીવનદર્શનમાંથી ઘડાવેલો પુરૂપ છે. ઘણાંને 
વળી જાલકામાં લેડી મેકબેઘના પડઘા સંભળાય છં, 
જોકે એમાં તથ્ય પણ છે. જાલકા ભારે મહત્ત્વાકાંક્ષી 
છે. એનું દઢ મનોબળ અને કાર્યશક્તિ પણ ધ્યાનપાત્ર 
છે. એ સંકલ્યો પાર પાડી જાણે છે અને પુરૂપોને પાછળ 
પાડી દે એવી યોજનાઓ ઘડીને આગળ વધે છે. એની 
બુદ્ધિશક્તિ પણ સાધારણ નથી લાગતી, પણ હિંમત - 
સાહસ તો. એનામાં અસાધારણ જ છે! પુત્ર માટેનો 
પ્રેમ અને વેરની આગ બંને ભીતરમાં લઈને ફરતી 
જાલકા વેરની આગ સંતોપી શકે છે, પણ રાઈ એની 
યોજનાને ખુલ્લી પાડે છે એટલે અંશે એ પુત્રથી 
પગચભવ પણ પામે છે, જાલકાની કથામાં જ એવી 
ક્ષમતા છે કે થિનુ મોદી. અને હસમુખ બારાડી, જેવા 
૨૦મી સદીના છેલ્લા નાટકકારો એક સો વર્ષ પછી 
પણ 'શઈનો પર્વત'નું અનુસરણ કરવા લલચાયા છે 
તે એમાં કાંઈ ખોટું નથી ! 

વિપ્ણુપ્રસાદ ત્રિવેદી જેવા વિવેચકોને પણ 
'ચઈનો. પર્વત'ના છેલ્લા બે અંકો પ્રમાણમાં આગંતુક 


લાગ્યા છે. ખાસ તો નાટકની વસ્તુસંક્લના એથી 
શિઘિલાતી જ્ણાય છે. જોકે તખ્તાદિની 'કે 
સાહિત્વિકતાની દષ્ટિએ એ દલીલોમાં તથ્ય છે. પણ 
રમણભાઇના ઉદ્દેશોની રીતે તથા લેખકે જે કમઠાણ 
રચ્યું છે એને તર્કબદ્ધ રીતે અને પૂર્ણતા સાથે યોગ્ય 
ભાતે સમેટવાનો લેખકનો દષ્ટિકોણ યોગ્ય જ લાગે છે. 
નાટક જીવનની પડખે ઊભેલું છે ને એ આજે જોવાય - 
મૂલવાય છે એ રીતે (૩૫વાદી, દષ્ટિએ તો નહીં જ) 
તૌ. એ. સાહિત્યસ્વરૂપ પણ નથી, નાટકને મિશ્ર કળામાં 
મૂકવું પડે, “ચઈનો પર્વત્‌' એ રીતે સફળ છે. 
સાહિત્યિક નાટક તરીકે એની કદર કરવામાં ને વાંચીને ” 
રચવામાં પણ કશું ખોટું નથી. પોતાના ઉદ્દેશોને 
સુનિયોજિતિ સ્વરૂપમાં મૂકવા, એમાં ચર્િત્રોની 
ક્રિયાપ્રતિકિયાઓ દ્વાર પ્રગતિ કરાવવી અને તનાવો 
સુધી પહોંચવું, નાટકમાં સંવાદોનો લાભ લેવો અને ' 
નાટ્યાત્મકતાને કળાત્મક ભૂમિકાએ પણ સાચવી 
લેવાની સર્જકતા દાખવવી - આવાં મહત્ત્તનાં વાનાં 
નાટ્યકાર રમણભાઈ નીલકંઠ સુપેરે પાર પાડી શક્યા 
છે. આવી સિદ્ધિ તથા વિપયવસ્તુની પસંદગી અને 
માવજત વગેરેની દષ્ટિએ પણ “શઈનો પર્વત' ૨૦મી 
સદીનાં ગુજરાતી. નાટકોમાં યદ્યપિ જ્ઞિરમોડ છે એમ 
કહેવામાં જરાય અતિશયોક્તિ નથી. 

તિ 


અજવાળું 


અંદર તી એવું અજઘ/ળું અજવાળું... 

204ળતી હોય અખ જેને જોવ/ને- 
એ મચેલી અંખેવે ભં... 

ઊડે ને ઊંડે ઊતરતા જઈએ ને તોય 
જગે કે ૪/૧ અજે તરીએ, 

મરજીવ# જતની કુકી ભરે ને, એમ 
ઝળહળતા જસ અમે ભરીએ / 

પછી આરપાર ઊઘડતાં જાય ૦ધાં દ્રાર- 
નહીં સકળ કે કરય નહી તું... 
અંદર તી એવું અ9૧/%ું અથથ / 


બ્ટ્શ 





સૂર? ડે છીપ 2 આપણામાં આપણે જ 


ઓતપત એવા તો લાગીએ- 
ટૂલને સુવાસ જેમ વાગતી હશે ને / એમ 
આપણને આપણે જ વાગીએ / 
વું જવ૧/- એક/દ ૪ ૧ - «હો એને 
જીવનભર પછી ન ૧... 
અંદર તો એવું અજવાળું અજઘ/ું... 
માધવ રામાનુજ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ : ૧૭૦ 


શબ્દ-સત્સંગ 


સાહિત્યિક અને વૈચારિક પરંપરાઓ, અંગત 
સંજોગો તથા દેશકાળની સમસામયિક પરિસ્થિતિ, 
આયુષ્યની અવસ્થા-આ પરિબળો કોઈ પણ સર્જકના 
સર્જનને પ્રભાવિત કરે છે. નવ-પ્રસ્‍્થાન કરનારા સર્જકો 
ભલે સંવેદનાના નવા સંદર્ભો પ્રગટાવી આપતા હોય, 
પરંતુ તેય આમાંનાં એકાધિક પરિબળોના પ્રભાવ નીચે 
ઓછાવત્તા પ્રમાણમાં આવ્યા વિના. રહી શકતા નથી. 
કવિશ્રી “અનામી' અક્ષરમેળ વૃત્તોના વિનિયોગમાં, 
સોનેટસ્વરૂપના ઉપયોગમાં અને તત્સમપ્રધાન બાનીના 
પ્રયોગમાં સાક્ષરયુગ અને ગાંધીયુગનું અનુસંધાન સાધે 
છે, પણ અહીં રજૂ થવેલી કાવ્યસૃષ્ટિમાં તો 
ગીતરચનાઓનું બાહુલ્ય છે, જોકે ગીતકૃતિઓ પણ 
રચનાકળાની દષ્ટિએ પરંપરાનું અનુસંધાન સાધવા 
ઉપરાંત આપણા ધર્મ-અધ્યાત્મગત વિચારવારસાને 
નિજી અનુભૂતિનું રૂપ આપીને કવિતાનો તિષય બનાવે 
છે. વિચારમૌક્તિક કે ભાવમૌક્તિકનો ચળકાટ 
દેખાડતાં મુક્તકો પણ અહીં છે; તો. થોડી ગઝલરંગી 
કૃતિઓ પણ અહીં છે. તળપદી બોલીનો સાઘંત આશ્રય 
લેતી એકાદી રચના અહીં છે, તો મીરાં અને કેટલાક 
અર્તાચીનોની. જેમ હિંદી. બાનીનો આસ્વાદ્યપણે આશ્રય 
લેતી રચનાઓ પણ અહીં છે. 

ગીત માટે અનિવાર્ય લેખાય તેવા વિશિષ્ટ 


ભાવમુદ્રાંક્તિ આકર્ષક ઉપાડની કવિશ્રીને મથામણ છે. . 


કવિ પોતાને “જીવણ” તરીકે સંબોધીને તો ક્યારેક સીધું 
જ પોતાનું નામ (અનામી) દઈને પોતાને સંબોધીને 
કાવ્યનો ઉપાડ સાધે છે; 'મનમૃગ', “મનવા', “સજની, 
“ચકવી' કે ઈશ્વરવાચક કોઈ શબ્દ જેવાં અન્ય 
સંબોધનો પણ યોજે છે; ભાવ-પરિસ્થિતિને જીવંતપણે 
કે નાટ્યાત્મક રીતે પ્રસ્‍તુત કરવાની આ એક પ્રયુક્તિ 
છે; પ્રશ્ર કે ઉદ્દ્ગારની ઉક્તિઓનો. પણ એવા હેતુથી. 


* ડૉ. રણજિત પટેલ “અનામી'ના કાવ્યસંગ્રહ 'શિવમ્‌'ની પ્રસ્‍તાવના. 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯૬ ૧૭૧ 





હર્ષદ મ. ત્રિવેદી 'પ્રાસન્નેય' 


પ્રયોગ થયો છે. રૂઢિપ્રયોગાત્મક પદોનો ઉપયોગ પણ 
ક્યાંક ક્યાંક રચનાના ઉપાડને આકર્ષક બનાવવા થયો 
છે. “હું'ના કથનકેન્દ્રથી આવતી કૃતિઓ એમ જ 
ભાવપરિસ્થિતિનો નિકટવર્તી આત્મલક્ષી સંસ્પર્શ 
ઊભો કરી આપે છે. ધ્રુવપંક્તિ, અંતરો, પ્રાસયોજના 
વગેરે બાબતોમાં તેઓ સામાન્ય રૂઢેને અનુસરે છે. 
ગીતેતર રચનાઓમાં ક્યારેક તેઓ કૃતિની આઘ બે 
પંક્તિઓને કૃતિના અંતમાં અવળા કમે પુનઃ યોજીને 
વૈચિત્ર્ય સાધે છે. 

આ કવિતામાં ભાવાનુભૂતિ અને તત્ત્વવિમર્શની 
મિશ્ર આબોહવા છે, તૃષ્ણાતરુણી, મનમૃગ, 
નાભિકસ્તૂરી, આત્મદીપ, દેહદેવળ જેવાં રૂપક- 
કલ્પનાદિનો છૂટથી ઉપયોગ થયો હોવા છતાં એકંદર 
નિરૂપણ કેવળ કહલ્યનપ્રતીક-અલંકારપ્રણીત 
કલ્પનાલીલામાં જ રાચવાને બદલે સ્પષ્ટ 
વિચારવ્યાપારમાં લાંગરીને ઊભું રહી જતું જોવા મળે 
છે, કવિ જાત, જીવન અને જગત વિશેનાં પોતાનાં 
નિરીક્ષણોને કશી આળપંપાળ વિના સ્પષ્ટ રૂપે પ્રગટ કરી 
દે છે. અહીં જોકે કવિની અલગ અલગ મુદ્રાઓ જોવા 
મળે છે. જાતને ઠપકો આપનાર, જાતની ઠેકડી 
ઉરાડનાર, અલગારીપણે કે ફક્કડપણે પોતાને વિશે વાત 
કરનાર, જગતના વ્યવહારની અનુદારપણે કઠોર ટીકા 
કરનાર, સમસામવિક માનવની છબીને જોઇને નિરાશ 
થનાર, વર્તમાન માનવ અને જનસમાજ વિશે. ઉગ્ર 
આક્રોશ ઠાલવનાર એવા વિવિધરૂપે તેમનું કથવિતૃત્વ 
આ કૃતિઓમાં નીખર્યું છે. દીર્ઘ આયુષ્યના પાછલા 
તબક્કામાં માનવી એક વિવશ મનોદશામાં મુકાય છે. 
સમોવડિયાં સગાંસંબંધી અને સ્નેહીજનોની ચિર- 
વિદાયનો લાચાર સાક્ષી બનતો, જતો તે ધીરે ધીરે 
એકલતાની વ્યથા અનુભવવા લાગે છે. અતીતનાં 
ખટમીઠાં સ્મરણો ઊભરાય છે. પણ તે સુખદાયી કરતાં 


હટ 


વ્યગ્રતાપ્રેરક વધુ નીવડે છે. સંબંધોના હિસાબો માંડતાં 
નિર્વ્યાજ સ્નેહના જમાપાસા કરતાં સ્વાર્થી માનસિકતાનું 
ઉધારપાસું વધી જતું જોઈને અકળામણ અનુભવાય છે. 
માણસના જગતમાં માણસપણાનું મીંડું દેખ્ત્ય છે. 
માણસને પોત્તાનું આયુષ્ય પણ વતિષયભોગમાં 
ગુમાવ્યાનો રંજ થાય છે. હરિને ન આરાધ્યાનો અજંપો 
જાગે છે, હરિને માટે તલસાટ સંકોરાય છે અને માણસ 
આકુળવ્યાકુળ બનીને પોતાના ઉદ્ધાર માટે હરિને 
પોકારવા લાગે છે, અહીં કવિશ્રી પોતાના આયુષ્યના 
આઠઓઆઠ દાયકાનો. હિસાબ, માંડતાં અપ્રસન્ન બની 
જાય છે, વાર્ધક્યની એકલતાની સ્થિતિમાં ક્યારેક 
ઇશ્વરના નિત્યસંગાથનો અહેસાસ અનુભવીને રાહત 
મેળવે છે તો, ક્યારેક, સગુણ લીલામાં રાચતા ઈશ્વરને 
તેની. લીલાનાં સ્મરણોનો બોજ અનુભવવાનું આહ્વાન 
પણ આપે છે. ક્યારેક તેઓ પોતાની જિંદાદિલીની, 
પોતાના નેક ઇરાદાઓની અને પોતાની પરહિતરતિની 
ખુમારી પણ અનુભવે છે. 'આ અહીં પોઢ્યો અનામી' 
એમ બોલતાં કવિશ્રીના સૂરમાં એક તરફ કોઈને પોતાના 
મૃત્યુની જાહેરાત કરતા આધુનિક કવિનો સૂર સંભળાય 
તો બીજી તરફ કોઈને મસ્તરેંગી કવિ “સાગર'નો એવા 
જ વિષયની વાત કરતાં પ્રગટતો ખુમારીભર્યો મિજાજ 
વરતાય, 

આત્મનિરીક્ષણ, આત્મમંથન; સ્વનિવેદન, 
આત્મોપાલંભ, આત્મચિંતન, શરણાગતિ, આત્મ- 
નિવેદન જેવા ભાવોમાં નીખરતી ભક્તિ આ. કંતિતાના 
વાતાવરણમાં છલકાય છે. અધ્યાત્મકવિતા આપણે ત્યાં 


મધ્યકાળથી સર્જાતી. આવી. છે અને. અવનવા રૂપરંગે * 


તે અર્વાચીન કાળમાં પણ સર્જાતી રહી છે. આ સંદર્ભે 
સુન્દરમ્‌, પ્રહ્લાદ, બાલમુકુન્દ, મકરન્દ, રાજેન્દ્ર જેવાં 
સંખ્યાબંધ નામો તરત યાદ આવે. નિષ્ઠાપૂર્વક 
સાધનાને. વરેલા અને પ્રસંગોપાત્ત ધાર્મિક ભાવોને 
મમળાવનાર હૌય તેવા ઘણા કવિઓ આ વર્ગમાં આવી 
જાય. કવિશ્રી અનામીનો ભક્તિભાવ ઔપચારિક કે 
પ્રાસંગિક નહીં, પણ સ્થાયીગુણવાળો છે. આ કવિતા 
કેવળ સ્વાન્તઃસુખાય નહીં, પણ પરમસુખાય 
પ્રયોજાયેલી જણાય છે. અહીં ટાગોરનો રહસ્યવાદ 


હ્ટ્શ્‌ 





નથી, અરવિંદનો. અતિમનસવાદ નથી, મધ્યકાળના કે 
અર્વાચીન કાળના નામી સંતકવિઓ જેવું શુષ્ક વેદાન્ત 
નથી, નરસિંહ-મીરાં-દયારામનું પણ અનુસરણ નથી; 
આત્મનિરીક્ષણથી માંડીને આત્મનિવેદન સુધી પ્રવર્તતા 
વૈવિધ્યમાં તિલસતી વ્યક્તિવિશિષ્ટ ભાવસૃષ્ટિ આ 
કવિતામાં છે. કવિશ્રી અનામીનાં ત્રીસેક કાવ્યો વાંચ્યાં 
હોય તો પછી બીજા કવિઓનાં કાવ્યો સાથે નામગોપન 
કરીને ભેળવી. દેવાયેલાં તેમનાં કાવ્યોને નોખાં 
તારવવાનું મુશ્કેલ ન બને તેવી તેમની પોતીકી 
પદવિચ્છિત્તિ અને ભાવ-વિચાર-મુદ્રા છે. 

પૌરાણિક તથા અન્ય જાણીતાં પાત્રોને 
કાવ્યવિષય બનાવવાનું તેમનું વલણ ધ્યાન ખેંચે છે. 
આવાં પાત્રોનાં શીલ અને કૃતિના મર્મોને તે પોતાની 
આગવી. ચિંતનદેષ્ટિએ ઉકેલી આપે છે. તુકારામ, 
નામદેવ અને નરસિંહની પોતપોતાની પત્ની તરફનાં 
વલણોની તુલના, કુંભકર્ણ-રાવણની સુષુપ્તિ-જાગૃતિની 
તુલના, વિભીષણ-વાલી-ભરતની બંધુભાવનાની 
તુલના તેમની પાત્રદર્શનરીતિનો પરિચય આપે છે. એક 
જુ મૂલ્ય કે સત્યને એકાધિક રૂપે અવલોકનારું તેમનું 
વલણ અન્યત્ર પણ (“અગમગતિ') દેખાય છે. કવિ 
નટવર નાગરને સ્મરે છે, પણ તેમના ઇષ્ટ તો શિતજી 
છે તેનો સંકેત તેમની કવિતા આપે છે. એક જ 
શિવજીનાં અનેક રૂપોનું તેમની કલમે કલાત્મક રૂપે. 
શબ્દોમાં આકલન થતું જોવાની જિજ્ઞાસા જાગે છે. 

ડવિશ્રીનાં ઘણાં કાવ્યો મોટે ભાગે “અધ્યાત્મ' 
માસિકમાં પ્રગટ થયાં છે એ હકીકત જોતાં એ વાતની 
પણ નોંધ લેવાનું મન થાય છે કે અર્વાચીન કાળમાં 
સાહિત્યિક ઉપરાંત ધાર્મિક સામયિકોએ. નીવડેલા 
કવિઓની અધ્યાત્મરંગી ડવિતાને સાતત્યપૂર્વક પ્રગટ 
કરીને આ પ્રકારની કવિતાધારાને સત્ત્વશીલ રીતે 
જીવંત રાખવાનું માત્ર ધર્મકાર્ય જ નહીં, પરંતુ 
સાહિત્યકાર્ય પણ કર્યું છે. 

અનામીસાહેબ કવિ પણ છે અને વહાલસોયા 
સ્વજન પણ છે. તેમણે સ્નેહપૂર્કક આપેલો શબ્દ- 
સત્સંગનો આ અવસર હંમેશાં સાનંદ યાદ રહેશે. 

તિ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૭૨ 


સુગમ સંગીત : શબ્દ અને સ્વરના સમન્વયની કળા 





સાંપ્રત સમયમાં કળા લેખે સંગીત અને સાહિત્ય 
તથા સંગીતમાં સાહિત્ય એટલે કે શબ્દના મહત્ત્વ 
વિશેની ચર્ચાઓ થતી રહે છે. એક કળા તરીકે સંગીત 
અને સાહિત્ય બંને સ્વયંસંપૂર્ણ છે; તેથી એકમેક ઉપર 
આધારિત કે અવલંબિત નથી. સંગીતનો વાહક અવાજ 
કે ધ્વનિ છે, જેના નાદ દ્વારા તે પ્રગટ થાય છે; જ્યારે 
સાહિત્યનો વાહક શબ્દ છે, જેના અર્થ દ્વારા તે પ્રગટ 
થાય છે. સંગીત પાસે નાદ છે, જે વિવિધ 
રાગરાગિણીઓ દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. જ્યારે સાહિત્ય 
પાસે શબ્દ છે, જે તિતિધ સ્વરૃપો (કવિતા, વાર્તા, 
નિબંધ વ.) દ્વારા વ્યક્ત થાય છે. બંનેનાં ભિન્ન શાસ્ત્રો, 
નિયમો, પરંપરાઓ છે, જે ક્યાંય એકબીજાને સ્પર્શતાં 
નથી. સાહિત્યનું માધ્યમ શબ્દ હોવાથી તેના દ્વારા 
બાહ્ય જગતના સ્થૂળ કે આંતર્મનના સૂક્મ 
અનુભવોની* અભિબક્તિ સાહિત્યનાં વિવિધ 
સ્વરૂપોમાં જે તે સ્વરૂપના બંધારણને અનુરૂપ કરવામાં 
આવે છે. આમ, સાહિત્યકાર પોતાની અનુભૂતિને શબ્દ 
વડે પ્રગટ કરી તેને કળાસ્વરૂપ આપે છે. કુટુંબ, સમાજ, 
રાજકારણ કે ઊરમિઓ અને લાગણીઓને વક્ત કરવા 
માટે સાહિત્યકાર માત્ર શબ્દ ઉપર અવલંબિત છે; 
અન્ય આધારની એને આવશ્યકતા નથી. આ રીતે 
જોતાં સાહિત્યને એક સ્વયંસંપૂર્ણ કળા કહી શકાય. 

અલબત્ત, અહીં એક અપવાદ રહેલો છે. 
સાહિત્યસ્તરૂપ તરીકે કવિતાનો એક પ્રકાર ગીત કે 
ઊર્મિગીત છે. ગીતનું મુખ્ય લક્ષણ ગેયતા છે. આ 
ગેયતાનું તત્ત્વ સંગીત સાથે તો અભિન્નપણે જોડાયેલું 
છે. ઉપરાંત, છંદોબદ્ધ કવિતામાં પણ વિવિધ છંદોનાં 
વિવિધ બંધારણને અનુરૂપ કાવ્પંક્તિમાં દરેક અક્ષરને 
ચોક્કસ-સ્થાને ચોક્કસ ભાર અનુસાર મૂકવાનો હોય 
છે, જેને કારણે છંદનો લય બંધાય છે, અને તે પંક્તિને 
ચોક્કસ રીતે ગાઈને રજૂ કરી શકાય છે. આમ, છંદોની 
લયબદ્ધતાને કારણે છંદોબદ્ધ કવિતા પણ ગેયતા ધારણ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૭૩ 





હરીશ ખત્રી 


કરે છે. મેઘાણી જેવા આપણા કવિ સ્વરચિત ગીતો 
કે લોકગીતો પોતાના બુલંદ કંઠે રજૂ કરીને લોકપ્રિય 
બન્યા હતા તેને સાહિત્વે લીધેલા સંગીતના સથવારાનું 
ઉત્કૃષ્ટ ઉદાહરણ કહી શકાય. અલબત્ત, અમુક છંદોમાં 
આવી ગેયત્ા ઉદ્ભવતી નથી. આમ, ગીતની ગેયતા 
અને છંદોબદ્ધ કવિતાની લયબદ્ધતાને કારણે તેટલે અંશે 
સાહિત્યમાં સંગીતનું મહત્ત છે એમ કહી શકાય. 
કળા તરીકે સંગીતના બે પ્રકાર છે : વાદ્યસંગીત 
અને કંઠ્ય સંગીત, વાઘમાંથી નીકળતા ધ્વનિના યોગ્ય 
અને નિયમબદ્ધ સંચાલન દ્વારા ઉત્પન્ન થતી લયબદ્ધ 
સૂરાવલિ કર્ણપ્રિય સંગીતનું સર્જન કરે છે. વા્જિંત્રમાંથી 
ઉદ્દભવતા આ નાદને સંગીતકાર જુદાજુદા રાગો દ્વારા 
વિવિધ રીતે પ્રગટ કરે છે. આ વાદ્યસંગીતને અન્ય 
આલંબનનની. જરૃરી નહીં હોવાથી તે સ્વયંસંપૂર્ણ છે. 
વા્જિંત્રની જેમ જ માનવકંઠમાંથી નીકળતા ધ્વનિના 
લયબદ્ધ ઉચ્ચારણ દ્વારા કંઠ્ય સંગીત ઉત્પન્ન થાય છે. 
કંઠ્ય સંગીતના નાદની પણ જુદા જુદા રાગો દ્વારા 
કર્ણમધુર અભિવ્યક્તિ થાય છે. કંઠ્ય સંગીતની 
રજૂઆતમાં મોટે ભાગે સ્વરના આલાપનું જ આધિપત્ય 
હોય છે. પરંતુ જૂજ શબ્દોનો એક ટેકણ તરીકે ઉપયોગ 
કરી કલાકાર સંગીતનો આરોહઅવરોહનો અનુભવ 
કરાવે છે. આમ, કંઠ્ય સંગીતને સ્વયંસંપૂર્ણ કળા કહી 
શકાશે નહિ. વાઘસંગીતમાં વાજિત્રમાંથી ઉદ્ભવતા 
સ્વરની જ અભિવ્યક્તિ હોય છે, જ્યારે કંઠ્ય સંગીતમાં 
કંઠમાંથી નીકળતા શબ્દવિહોલા સ્વરનું આધિપત્ય 
હોવા છતાં શબ્દનો ટેકારપે પણ આશ્રય લેવો પડે છે. 
અને શબ્દ તો સાહિત્યનું માધ્યમ છે. આમ, સ્વરની 
સાથે શબ્દનો પ્રવેશ થતાં જ કંઠ્ય સંગીત એક 
સ્વયંસંપૂર્ણ કળા રહી શકતું નથી. વા્જિત્રમાંથી સ્વર 
સિવાય કશું ઉત્પન્ન થતું નથી. જ્યારે કંઠ દ્વારા માત્ર _ 
સ્વર જ ઉત્પન્ન થતો નથી, પરંતુ શબ્દનું ઉદભવસ્થાન 
પણ કંઠ જ છે. આથી જ કંઠ્ય સંગીતમાં સ્વગે સાથે 


હ્ટ્શ 


શબ્દનું જોડાવું સાવ સ્વાભાવિક છે. અહીં જ સંગીતના 
આનંદની અનુભૂતિની એક નવી તક ઊભી થાય છે. 
શબ્દનો માત્ર ખપ પૂરતો આધાર લેવાને બદલે 
સંગીતના રાગની શિસ્તને અનુરૂપ શબ્દોની ગોઠવણી 
કરીને કંઠ દ્વારા તેની, લયબદ્ધ રજૂઆત કરવાથી 
ગીતનો ઉદ્દભવ થાય છે. આ ગીત એ. શુદ્ધ કંઠ્ય 
સંગીત નથી, પરંતુ સંગીતના સ્વર અને સાહિત્યના 
શબ્દના સમન્વય વડે ઉદ્દભવતો કળાનો એક મિશ્ર 
પ્રકાર કહી શકાય.આ પ્રકારનું ગુજરાતીમાં “સુગમ 
સંગીત એવું નામાભિધાન કરવામાં આવ્યું છે. આપણે 
ત્યાં સામાન્ય રીતે ગુજરાતી કવિતામાંથી ગીત-ગઝલનું 
સ્વરાંકન કરેલાં કે અવિનાશ વ્યાસ જેવા ગીતકાર- 
સંગીતકારે રચેલાં, સંગીતબદ્ધ કરેલાં ગીતોને જ સુગમ 
સંગીત કહેવામાં આવે છે. પરંતુ વાસ્તવમાં ગુજરાતી, 
હિન્દી. કે અન્ય ભાષાનાં ફિલ્મી, ગેરફિલ્મી ગીતો, 
ગઝલો, ભજનો, ગરબા, કવ્વાલી વગેરે તમામ ગેય 
રચનાઓનો સમાવેશ સુગમ સંગીતમાં જ થાય છે. 
હાલમાં સૌથી વધુ ખેડાતો અને લોકપ્રિય એવો 
સંગીતનો આ. જ પ્રકાર છે. 

આવા સુગમ સંગીતના ચાહકને આકર્ષે છે એ 
શું છે? ગીતના. શબ્દો કે એની. બંદિશ ? સ્વાભાવિક 
રીતે જ ગીતની બંદિશ શ્રોતાના કાનને પ્રથમ આકર્ષે 
છે. આવા આકર્ષણથી ખેંચાયેલો શ્રોતા ત્યારબાદ 
ગીતના શબ્દોને પકડે છે. આ શબ્દો જો તેના હૃદયને 
સ્પર્શી તેના લાગણીતંત્રને ઝણઝણાવે તો આ ગીત તેનું 
પ્રિય ગીત, બની જાય છે. આમ, શબ્દ અને સંગીતનો 
સુભગ અને સૂરીલો, સમન્વય થયો હોય એ ગીતને 
બહોળી લોકપ્રિયતા. સાંપડે છે. આવા ગીતમાં શબ્દ 
અને સંગીત બંનેનું મૂલ્ય અને મહત્ત્વ સમાન હોય છે, 
કૌઈ એકબીજાથી ચઢ્યિાતું કે ઊતરતું હોતું નથી, 
ડંયારેક આ પરિસ્થિતિ ઊલટસૂલટ પણ થઈ જાય છે. 
જ્યારે ગીતના ભાવને અનુરૂપ સંગીત હોતું નથી કે 
સંગીતના લયને અનુરૂપ શબ્દોનો મેળ બેસતો નથી 
ત્યારે ગીત શ્રોતાને આકર્ષવામાં નિષ્ફળ જાય છે અને 
ટૂંકા સમયમાં વીસરાઈ જાય છે. 

કોઈ પણ ગીત કે કવિતા મૂળે સાહિત્યકૃતિ 


ઉ્ટ્ણ 





તરીકે રચાઈ હોય તો એ હંમેશાં સાહિત્યકૃતિ જ બની 
રહે છે. ત્યારબાદ કોઈ સંગીતકાર તે કૃતિનું સ્વરાંકન 
કરીને તેને રજૂ કરે ત્યારે તે સંગીતકુતિ બને છે. 
સંગીતબદ્ધ થવાથી કોઈ પણ કવિતા સાહિત્યકૃતિ 
તરીકે લોપ પામતી નથી. એક જ કૃતિ સાહિત્ય અને 
સંગીત, બંને કળાઓમાં સ્થાન ધરાવી શકે છે. લિખિત 
કે મુદ્રિત સ્વરૂપે સાહિત્યમાં અને સંગીતબદ્ધ કૃતિ , 
તરીકે સંગીતમાં આવી કૃતિનું સ્થાન હંમેશાં જળવાઈ 
રહે છે. શુદ્ધ સાહિત્યકૃતિ કે' શુદ્ધ સંગીતકૃતિના 
વિવાદથી પર થઈને આવી કૃતિ બંને કળામાધ્યમોમાં 
પોતાનું સુનિશ્ચિત સ્થાન બનાવી લે. છે, 

વળી ક્યારેક, આજકાલ મોટે ભાગે 
ફિલ્મસંગીતમાં બને છે એમ, ગીતની ધૂન પ્રથમ 
બનાવી લેવામાં આવે છે અને પછી તેના લયને અનુરૂપ 
શબ્દોની ગોઠવણી કરીને ગીતકાર ગીતની રચના કરે 
છે. આવી. ગીતરચનામાં પ્રદશિત થતી, ભાવાભિવ્યક્તિ 
સાવ સામાન્ય કક્ષાની અને મોટે ભાગે સાહિત્વિક 
ગુણવત્તાથી રહિત હોવાથી એવી. કૃતિ સાહિત્યમાં 
સ્થાન પામી શકતી નથી. આવી કૃતિમાં સાહિત્યના 
માધ્યમ એવા શબ્દનો ઉપયોગ માત્ર ખપ પૂરતો અને 
સંગીતની ધૂનને અનૂરૂપ જ કરાતો હોવાથી આવું ગીત. 
સાહિત્યકૃતિ તરીકે કોઈ મૂલ્ય ધરાવતું નથી. 

અંતમાં, એવા નિષ્કર્ષ ઉપર આવી શકાય કે 
સાહિત્ય અને સંગીત બંને અભિવ્યક્તિની આગવી 
રીતિ ધરાવતાં કળામાધ્યમો છે. બંનેના કળાપ્રદેશમાં 
એકબીજાનું આવાગમન સ્વાભાવિક છે. બંનેમાંથી એક 
પણ કળા બીજી કળા ઉપર અનિવાર્યપણે અવલંબિત 
નથી. બંને કળાના મરમી દ્રારા જ્યારે બંનેનો સુભગ 
સમન્વય સાધવામાં આવે ત્યારે એક ઉત્કૃષ્ટ કળાકૃતિ 
રૂપે પ્રાપ્ત થતુ સર્જન ભાવકોને આનંદની ઊંડી 
અનુભૂતિની. રસસમાધિમાં ડુબાડી દે છે. સાહિત્યમાં 


“સંગીત કે સંગીતમાં સાહિત્યના વિવાદથી પર રહીને 


ભાવક આવી કૃતિને હંમેશાં આવકારશે. એ સિવાયની 
અધકચરી, નબળી કૃતિઓ તો. સમયના પ્રવાહમાં 
ક્યાંય તણાઈને વીસરાઈ જશે, જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ કૃતિને 
સહૃદય ભાવકો સદાય માણતા રહેશે. ,* -] 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯? ૧૭૪ 


નાસિસસ - ડબલ 





વાળ તો ક્યારનાય ધોળા થઈ ચૂક્યા છે. 
માથાના આગળના ભાગની ટાલ અને કપાળ એકાકાર 
થતાં ગયાં છે. કંપનીએ મને બાસઠની વયે નિવૃત્ત કર્યો 
એ વઇતનેય ચાર વર્ષ વહી ગયાં છે. ચાલ ધીમી પડી 
ગઇ છે. લાંબું ચાલી શકાતું નથી. વૃદ્ધાવસ્થાના આ 
તબક્કે નવી મૈત્રી ઘવાનો સંભવ ઓછો અને એમાંય 
કોઈ નવયુવાન મિત્ર બની બેસે એ તો અશક્યવત્‌, 
પણ જિંદગી આશ્રર્યનું પોટલું છે. ચમત્કારોની જેમ 
આશ્ચર્યો સર્જાતાં ચ્હે છે. સૅબિન સાથે જામેલી નવી 
મૈત્રી આવી એક આશ્ચર્યકારક ઘટના ૪ ગણાય. 

ચૅબિન મારો નવો યુવામિત્ર છે. એક સવારે હું 
બગીચામાં લટર મારી બાંકડે બેઠો હતો. દિવસ આખો 
ઓફિસ કે ઘરમાં આગમથી બેસી રહેનારા માણસો 
અત્યારે વૉકિંગ'નો પરિશ્રમ કરી રહ્યા હતા. મારી 
નજર “જૉગિંગ' કરી રહેલા એક ફૂટડા યુવાન પર ચોદી 
ગઈ હતી. મીઠી ઈપ્યથી હું એ યુવાનને નિહાળી ગહ્યો. 
'“શોર્ટ્સ' નીચેના કઠોર પિંડીઠાર પગ થાંભલા જેવા 
લાગતા હતા. 'જૉર્ગિંગ'નાં એનાં “સ્ટેપ્સ' સાથે માથા 
પરનાં કોરાં ઝુલ્કાં થનગન થનગન નાચતાં હતાં. 
જરસીમાંઘી ઊપસી આવેલી સુદઢ છાતી એથલેટ જેવી 
લાગતી હતી. કોણીથી વળેલા સ્નાયુભયા હાથ આગે- 
પીછે કંગોળાતા હતા. “જોગિંગ'નાં પાંચ-સાત રાઉન્ડ 
લગાવી એ યુવાન મારા બાંકડા તરક આવ્યો. જરસીના 
ઉપલા ખુલ્લા બટનમાંથી તેની છાતીના કાળાભમ્મર 
વાળનાં વાંકડિયાં ગૂંચળાં બહાર ડોકાતાં હતાં. હાંકતો 
હાંકતો એ યુવાન મારી બાજુમાં આવી બેસી ગયો. 
તેનો શ્વાસ જરા હેઠો બેઠો કે તગત તેશે મારું 
અભિવાદન કર્યું, “ગુડ મોર્નિગ, સર !” 

“અન્કલ”, “કાકા', કે “દાદા' સાંભળવા 
ટેવાઈ ગયેલા મારા કાનને “જસર'”નું સંબોધન સાર્ડુ 
લાગ્યું. મેં પણ પ્રતિભાવ આપ્યોઃ “ગુડ મૉર્નિંગ, યંગ 
મૅન !”' થોડું અટક્યો, પણ માચે પ્રશંસાભાવ છાનો 


ન શ્રખી શક્યો, “તમે શરીર સરસ જાળવ્યું છે... યૂ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૭૫ 





મહેશ દવે 


જ. જ જડ ર જ ત ન 
હન્ડસ્રમ,” મારાથી ઉમેગઈ ગયું. 
એલે સ્મિત આપીને માથું સહેજ નમાવ્યું. “થેન્ક 


યુ, સ્રર. પણ તમે વડીલ છો, મને “તમે? કહી કાં 
બોલાવો? “તું” કહો એ જ વાજબી છે...'”, “કાકા” 
કે “દાદા” કહી વાક્ય પૂરું કરવાને બદલે સ્હેજ 
અટકી શને ર એણે પૂછ્છું, “આપનું નામ?” 


મે મારું નામ આપ્યું, “અનિરૂઃ દ.” અને તેનું નામ 
પૂછયું, “તમારી... ભૂલ્યો, તારી તારીફ?” 
એણે નામ જણાવ્યું, “ચૉબિન”, કેવું સુંદર 
નામ !બસ, ત્યાગથી ચૅબિન સાથે મૈત્રી શરૃ થઈ અને 
જોતજોતામાં જામી ગઈ. 
ચૅબિન અજબ જુવાનિયો છે. કોઈ યણ પ્રકારની 
મોજ-મજા એ એકલપંડે માણી શકતો નથી. બે-ચાર 
જણની કંપની પણ એને ઓછી પડૅ છે. હરવાફરવા, 
પિડનિક-સહેલગાહ કે લાંબી ટૂર-ટ્રાવેલમાં તો જાણે 
સમજ્યા, પણ નાટક-સિનૈમા જોવા પણ એ “ટોળા'માં 
જ જાય છે. પંદર-વીસ રિકેટો લઈ આવે, પછી મિત્- 
સંબંધીઓને આમંત્રણ આપે. અનુકૂળતા હોય એવાં 
પાંચ-છ “કપલ્સ ને થોડાંક એકલવીગે જોડાય. એમ 
સમૂહમાં નાટક-શેટક જુએ. ભેગાં મળી સૌ મસ્તી- 
ઇન્ટરવલમાં પોપકૉન, વેક્સ ને 
શૅકલેટ્સનાં આદાન-પ્રદાન ઘાવ. છૂટ્યા પછી ટેબલ 
રિઝવ કરાવ્યું હોય તે હોટલ-રેસ્ટોરંમાં પહોંચવાનું યા 
તો ગાડીમાં બેઠાં બેઠાં ભેળ, ચાટ કે _પાંઉ-ભાજી 
ઝાપટવાનાં, ઉપર આઇસક્રીમ કે કુલ્કીનું ટોપિંગ ! 
શૅબિન અને તેના મિત્ર-સંબંધીઓ ચાલેતુજાર છે, 
પૈસાની) કોઈને પડી નથી. 
બગીચાનું અમારું મિલન વારંવારનું ધઈ પડયું 
પછી ચેબિને એક વાર મને તેના આવા 
“ાટ્યનિરીક્ષણ-સમારભ'માં આમંત્રયો. મારી પાચ 
મારી જૂની 'ક્રિયાટ' તો છે, પણ મને સત્રે દ્રાઇવિંગ 
કરવાનું કાતતું નથી તેથી થે ના પાડી. ચબિને બહ 
આગ્રહ કર્યો. મને ઘરેથી લઈ જવા-મૂકવાની 


લ્ટ્ણ 


જવાબદારી પોતાને માથે લીધી. હું જવા તૈયાર થયો. 
હું તો સમજેલો કે સૉબિન અને તેના કુટંબનાં એક- 
બે જણ હશે, પણ ત્યાં તો પંદર-વીસનું ધાડું નીકળી 
પડયું. પહેલાં તો મને બહુ સંકોચ-ક્ષોભ થયો, પણ 
જરીક વારમાં રૉબિને મને હળવો કરી મૂક્યો. મિત્રો 
આવતાં ગયાં તેમ રૉબિન મારી ઓળખાણ કરાવતો 
ગયો, હું અંગ્રેજી છાપાં અને સામયિકોમાં અર્થશાસ્ત્ર 
અને મેનેજમેન્ટ વિષે લેખો લખતો તેનાં વખાણ કરી 
મારું ગૌરવ વધારતો રહ્યો. હું ધીમે ધીમે બધાંમાં 
ભળવા માંડ્યો, 'જોક્સ'માં જોડાયો, નાટક માણવા 
લાગ્યો, મારા “વાઇઝ ક્રૅક્સ'થી હસાવતો થયો. બહુ 
મજા પડી; નિવૃત્તિ પછી. એકધારો થઈ ગયેલો મારો 
જીવનક્રમ તે દિવસે તૂટ્યો. કાયમી થઈ ગયેલો મારો 
વિષાદભાવ છૂટ્યો. યૌવનનો મને ચેપ લાગ્યો. 
વખતોવખત રોબિન સાથે આ રીતે જોડાવાનું મેં નક્કી 
ક્યું, પ્રોડેપ' જેવી 'મૂડ એલિવેટર' ટીકડીઓ કરતાં 
આ ઔષધ શું ખોટું ? 

રૉબિન વારંવાર પિકનિક ને પાર્ટીઓ, પ્રોગ્રામ 
ને પર્યટનોર્ના આમંત્રણ આપ્યે રાખે છે. જોકે હું કોઈ 
કોઈ વાર જ તેમાં જોડાઉ છું. હું ટોળાંઓને ઝાઝાં સહી 
શકતો નથી. ક્યારેક ઠીક છે, બાકી હું ભલો ને મારું 
વાંચવા-લખવાનું ભલું. માસ શોખના શાસ્ત્રીય 
સંગીતના જલસા કે નૃત્યના કાર્યક્રમોમાં હું રૉબિનને 
આમંત્રણ આપું છું. પણ એ કોઈક જ વાર 
ભજનસંગીત કે નૃત્યનાટિકા જેવા કાયક્રમમાં આવે છે. 
મને સમજાયું છે કે પ્રોગ્રામ પછીની અમારી બેએક 
કલાકની બેઠક એ રૉબિન માટે મારા કાર્યક્રમમાં 
આવવાનું મુખ્ય આકર્ષણ છે. કાર્યક્રમ પછી અમે. દોઢ- 
બે કલાક કોઈ સારા બાર-રેસ્ટોરાંમાં ગાળીએ છીએ. 
બેએક પેગ ડ્રિન્ક્સ, મન્ચિંગ અને પછી. હળવું ડિનર. 
આવા પ્રસંગોએ બિલ હું જ ચૂકવું એવો મારો આગ્રહ 
રહે છે. રૉબિનની કે તેના મિત્રોની જેમ ટોળાબંધ 
લોકોનાં મનોરંજન અને ખાણી-પીણીનો ખર્ચ 
ઉપાડવાની મારી ત્રેવડ નથી, પણ અમારા બેનાં ડ્રિન્ક્સ 
અને હલકા-ફૂલકા જમવાનો ખર્ચ મારા વશની વાત 
છે. આવી બાર-રેસ્ટોરાં બેઠકમાં રોબિન ઊઘડે છે. તેની 
ઘણી અંગત વાતો બોલી નાખે છે, મારાં સલાહ- 


ઉઊટ્શ 





માર્ગદર્શન માગે છે. મને એની વાતો સાંભળવી. ગમે 
છે અને સલાહો આપવાનું તો કોને ન ગમે? 

હું તેના બીજા મિત્રો કરતાં જરા જુદો છું તેથી 
હોય, ઉંમરમાં વડીલ છું તેથી હોય કે પછી હું પ્રથમ 
પંક્તિનાં સામયિકોમાં ગંભીર લેખો લખું છું તેથી હોય, 
પણ રૉબિન મારામાં પૂરો ભરોસો મૂકે છે. મને એના 
જીવનની બધી વાતો કહે છે. મારો એવો પણ ખ્યાલ 
ખરો કે માણસ પારખવાની અને તેને આત્મીય બનાવી 
મારો કરી લેવાની મારામાં અજબ આવડત અને ગજબ 
શક્તિ છે. તેથી જ તો ભલભલા મીંઢા માણસો મારી 
સાથે તેમનાં “સીક્રેટ્સ' 'શેર' કરે છે. રૉબિનનું પણ 
મારી સાથે એવું જ થયું છે, તેને મારે માટે આદર છે. 
મારા પર પ્રેમ પણ એટલો જ અને “કન્સર્ન' પણ 
એટલી. એટલે જ તેની બધી નાની-મોટી આડી-અવળી, 
છૂપા-છૂપી વાતો તે મને કરતો રહે છે. 

રૉબિનની સામૂહિક મિત્ર-મંડળીમાં ઘણી વાર 
મને એવું લાગ્યું છે કે તેની પત્ની મૉનિકા એકલી પડી 
જાય છે. ઊફરી-ઊફરી રહે છે. રોબિન બધાં સાથે 
ટાચકા ફોડતો હોય, ખાખલા-ખીખલી ફૂટતો હોય 
ત્યારે મોનિકા એક ખૂણે નિર્લેપ ઊભી. હોય, ચૂપચાપ. 
બધો ખેલ જોતી સોરવાતી હોય. આવા ઘણા પ્રસંગોએ 
મેં મૉનિકાને સહાનુભૂતિ સાથે સધિયારો પૂરાં પાડયાં 
છે. રોબિનના ઘણાખરા મિત્રો, અને ખાસ ડરીને તેની 
મિત્ર-પત્નીઓ અને સ્ત્રી-મિત્રો તરફ મોનિકાના 
હૃદયમાં છૂપો તિરસ્કાર ભર્યો પડ્યો છે, તે હું જોઈ 
શકું છું. જોકે બહારથી તે વિવેક અને 'ડીસન્સી' જાળવે 
છે. મૉનિકાને મારે માટે માન અને લાગણી છે. એણે 
મને કહ્યા કર્યું છે, “મારે તમને એકલાં મળવું છે.” 
“આ રૉબિનને જરા સમજાવો ને !' વગેરે. પણ 
મોનિકા અને મારું એકલાં મળવાનું બન્યું નથી. ઘણી 
વાતે રૉબિન મને સમજાયો નથી. મૉનિકા શી વાતે 
રૉબિનને સમજાવવાનું કહેતી હશે, એ પણ મારે માટે 
અટકળનો. વિષય જ રહ્યો છે. માણસોને પૂરેપૂરા 
પારખવામાં હું પાવરધો છું એવી મારી માન્યતાને આ. 
પડકાર કનડતો. રહ્યો છે. 

તે દિવસે મારા ઇંજનથી સૉબિન પાર્લાના 
ભાઈદાસ હૉલમાં આવ્યો હતોં. જગજિત-યિત્રા 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ ૧૭૬ 


હરેકૃષ્ણ કીર્તન ગાવાનાં હતાં. ભજન-સંગીતનો 
જગજિતનો પહેલો જ પ્રયોગ હતો. જગજિત-ચિત્રા 
શાસ્ત્રીય આલાપથી દરેક ભજનનો પ્રારંભ કરતાં હતાં, 
ને પછી બાઉલ ને ભોજપુરીથી માંડી પંજાબી ને 
ગુજરાતી લોકઢાળમાં ' ભજનો વહાવતાં રહ્યાં. 
ઓડિયન્સને ભીંજવી તરબોળ કરી મૂક્યું. કાર્યક્રમ 
માણી હું અને રૉબિન સાંતાક્રૂઝની “વેન્યુ'ના બાર તરફ 
હંકારી ગયા. અમે બંને. ચૂપ હતા. જગજિતના સૂરોનો 
જાદુ અમારા ૫૨ સવાર હતો. આ જગજિત અજબ 
ચીજ છે. ગઝલો તો સુંદર રીતે ગાય છે જ, પંજાબી- 
ફોક મ્યુઝિકનો પણ માસ્ટર છે અને આજે એણે 
ભજનોમાં પણ રોલો પાડયો. જગજિતની ખરજની 
બારીકી, ચિત્રાના અવાજની બુલંદી અને બંનેના 
ગળાની ખૂબી તથા 'ડેફ્શનની ફ્લૅરિટી' જેવો જ 
મહિમા ભજનોના સરળ શબ્દો અને ગૂઢ અર્થનો હતો. 
આજે હું ભજન-સાહિત્ય પર લેક્ચર ઝાડી રૉબિનને 
આંજી નાખવાના મૂડમાં હતો, પણ હું શરૂ કરું એ 
પહેલાં રૉબિન ચાલુ થઈ ગયો. 

બેત્રણ દિવસ પહેલાં રોબિન દિલ્હી જઈ આવ્યો 
તેની મને ખબર હતી. એ મુંબઈની બહાર જાય ત્યારે 
મને અચૂક જાણ કરીને જાય છે. આવે ત્યારે ત્યાંની 
વાતો કરે છે. “શિયર્સ' કર્યા પછી હું બોલું તે પહેલાં 
વ્હિસ્કીની મોટી સિપ લઈ રોબિને પોતાની વાતની 
માંડણી કરી દીધી. 

“આ વખતે દિલ્હીમાં અજબ અનુભવ થયો.'' 
-: _ મારા કાન સરવા થઈ ગયા. રૉબિનની વાતમાં 
રંગીન રોમાન્સ અને 'સેન્સ્યુઅસ સેક્સ'નું સાહસ 
આવે જ આવે. “ભક્તિ-સાહિત્યને મારો ગોલી, આજ 
તો. રૉબિનની વાતથી રંગીન થઈ જઈએ.” રૉબિને 
ગ્લાસ નીચે મૂક્યો. વેફરની કતરણ સાથે. રમત કરતાં 
કરતાં તેણે શરૂ કર્યું, “હું ક્લેરેજિસમાં ઊતર્યો હતો. 
કામ પતાવી હું સાંજે ક્લેરેજિસના વાઇસરૉય બારમાં 
ગયો. દાખલ થતાની સાથે મારી નજર એક ખૂણે 
બેઠેલા “બરછા' પર પડી.” રોબિનની સ્લેંગ 
ડિક્શનરીમાં “બરછો' એટલે કાતિલ સૌંદર્યવાળી, 
બર્છીની જેમ વાઢી નાખે તેવી સ્ત્રી. બરછીને 
સન્માનવા રૉબિને પુરૃષવાચક અને બહુમાનવાચક 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૭૭ 





શબ્દ “કોઈન” કર્યો હતો, “બરછો'. રૉબિને બીજી સિપ 
લીધી, સિગારેટ સળગાવી અને મને સિગારેટ ઓફર 
કરી. હું ક્યારેક કંપની આપવા, ખાસ કરીને 'દ્રેન્ક્સ' 
સાથે “સ્મોકિંગ' “એન્જૉય' કરું છું. મેં પણ સિગારેટ 
ચેતવી. પછી તો રોબિને “બરછા'નું વર્ણન કર્યું. 
રૉબિનનું કામગણગારી સ્ત્રીનું વર્ણન એટલે ખલાસ ! 
અન્ડરવેર સોતા તમને ભીના કરી મૂકે. મારું'પણ એવું 
જ થઈ ગયું. “એ ટેબલ પર એકલી હતી, આવવાનું 
કહી કોઈ ચૂકી ગયું હશે.” રોૉબિને વાત આગળ 
ચલાવી. રૉબિને તેના ટેબલ પર જઈ પૂછ્યું. “હું અહીં 
બેસી શકું? તમને સાથ આપી શકું ? “ઓર રાધર' 
તમારી કમ્પની, માણવાનો લાભ લઈ શકું ?'' આવી 
રીતે ગમે ત્યાં ખાબકવામાં રૉબિન હોશિયાર છે. 
પેલી બાઈએ. આંખની ઇંશારતથી જ સંમતિ 
આપી. બસ... પછી તો રૉબિનને કહેવું ન પડે. એ 
ઊડતાં પંખી પાડે એવો છે. એમનું તો જામ્યુ'અને “ધે 
હેડ અ વન નાઇટ સ્ટૅન્ડ', તેમણે એક રાત સાથે 
ગુજારી, માણી, મને રોબિનની જેમ બનાવી-સજાવી 
વાત કરતાં આવડતું નથી. એની વાત કહેવાની રીત 
અને એનાં વર્ણનો ભલભલાને પાણી પાણી કરી નાખે. 
એની વાતમાં બે પેગ અને બે કલાક ક્યારે પૂરા થઈ 
ગયા તેની ખબરે ન પડી. આપણી સાંજ 
જગજિતસિંગના ભજનરસે સુધારી નાખી હતી, મોડી 
સાંજ રૉબિનના રંગીલા રસથી અને સ્મૃતિસ્વપ્નોવાળી 
રાત રૉબિનના રાગરસથી સુધરી ગઈ. 
ચૅબિન દેખાવડો તો છે જ, ઊંચા પ્રકારનાં કપડાં 
ને પ્રસાધનો તેના આકર્ષણમાં વધારો કરે છે, અને તેની 
હાલચાલ-બોલવાની સ્ટાઇલ મારી નાખે એવી છે. 
દિલ્હીવાળી વાત જેવા જ તેના જીવનના ઘણા 
અનુભવો તેણે મને કહ્યા છે. ક્યાંક કોકડું ગૂંચવાય, 
ત્યાં મારી સલાહ પણ માગી છે. ગૂંચવાયેલા કેટલાક 
કિસ્સા રમૂજી છે તો કેટલાક કરુણા જન્માવે તેવા છે. 
એક-બે લાક્ષણિક ગૂંચવાડા કહું તો તમને ખ્યાલ 
આવશે. એક કુટુંબની બે સ્ત્રીઓ - સાસુ અને વહુ- 
ઝરોબિન પર આફ્રીન છે. સાસુ આધેડ વયનાં પણ 
સુડોળ અને રસિક છે, જરા 'કોવેટસ', નખરાળાં પણ 
ખરાં. તેમની પુત્રવધૂ છાની છરી છે. દેખાવે સતી 


બ્ટ્ણ 


સાવિત્રી લાગે. અસલ સંસ્કારી વસ્ત્રપરિધાન ડરે, 
હળવા-આછા રંગની, સહેજ સહેજમાં ખભેથી સરતી. 
રહેતી આરપાર સાડી, લો-કટ ચોળી અને નાભિદર્શન 
કરાવતો, નીચો પેટિકોટ. એ. વસ્ત્રોમાંથી તેનું, નાજુક 
સૌંદર્ય ઊભરાયા જ કરે. પુરૂષો લાળ પાડતા જોયા 
જ કરે. સાસુ વિધતા છે અને પુત્રને દેશ-પરદેશનું બહુ 
ટ્રિંગ રહે. આપણા રૉબિનભાઈ બંનેને 'કમ્પની' આપે. 
રૉબિનને 'પઝેસ' કરવાની બાબતમાં બંનેમાં સ્પર્ધા 
ચાલે, એક કહે, તાજમાં જઈએ, તો બીજી કહે, 
ઓબેરૉયમાં. રૉબિન એકનું માને તો બીજીને વાંકું પડે. 
એક કહે ખૈબરમાં ખાવું છે તો બીજી ચાયના ગાર્ડનનો 
આગ્રહ સેવે. એકને આઇસક્રીમ ખાવો હોય ત્યારે 
બીજી કુલ્ફીનું કહે. આમાં રૉબિનની દશા કફોડી થાય, 
પણ તેને એમાં મજા પડે. એ રસ્તા કાઢે ને પછી મારી 
પાસે રોદણાં રૂએ. જોકે એણે મને નિખાલસ થઈ કહ્યું 
કે સાસુન્વહુ સાથે સ્પર્શાસ્પર્શી કે ક્યારેક કિસથી તે 
આગળ વધ્યો નથી. 

આવા જપપ્રકારનું એક બીજું લફરું જરા કરુણ છે. 
તેમાં મા ને દીકરી સંડોવાયેલાં છે. મા રૉબિનની સાથે 
ભણતી. ત્યારથી બંનેનું ઇલુ-ઇલુ ખરું, પણ બેઉનાં લગન 
બીજે થયાં. હજી જૂની પ્રીત તેમણે જાળવી છે. રૉબિન, 
અવારનવાર તેને ઘેર જાય, એમાંથી કૉલેજમાં આવેલી 
તેપ્રેમિકાની દીકરી રૉબિન ૫ર ઓવારી ગઈ છે. રૉબિન 
તેનાથી બચવા માગે અને પેલી “અન્કલ'', “અન્કલ'' 
કહેતી તેને વળગતી. આવે. હવે આ દુઃખ કોને કહેવું, 
રૉબિન મારા સિવાય કોને કહે? 

સમૂહ-કાર્યક્રમોમાં આ. સાસુ-વહુ ને મા-દીકરી 
અને બીજાં એવાં પાત્રોની રોબિને મને ઓળખાણ 
કરાવી છે. પછી પાછળથી મને કહે કે હું કહેતો હતો 
તે સાસુ-વહુ, મા-દીકરી તે પેલાં. એમની વર્તણૂક જોઈ 
મને રૉબિનની વાત બરાબર બેસી જાય, 

એક પ્રસંગમાં તો ગજબ થઈ ગયો. હું રૉબિનને 
અમદાવાદના કદંબ ગ્રૂપની કથ્થક-આધારિત 
નૃત્યનાટિકા જોવા લઈ ગવેલો. નર્તન કરતી કિશોરીઓ 
એકએકથી ચડે એવી હતી, પણ સૌથી આગળની 
પહેલી હરોળત્તી મધ્યમાં લીડ કરતી છોકરી તો 
ઝન્નાટ' હતી, આ “ઝન્‍્નાટ' શબ્દ પણ રૉબિને જ 


બ્ટ્શ પુ 





“કોંઈન' કર્યો છે. હું કદંબ-જૂથને ઓળખતો હતો એટલે 
નૃત્ય-નાટિકાને અંતે રૉબિનને લઈ હું જૂથને અભિનંદન 
આપવા સ્ટેજ પર ગયો. હું બધાંને મળતો હતો ત્યાં 
રૉબિન ઘોડી વાર માટે અદશ્ય થઈ ગયો. મેં એને 
શોધ્યો. થોડી વારે એ મને મળ્યો. અમે બારમાં ગયા 
ત્યાં મેં એને પૂછ્યું, “ક્યાં ખોવાઈ ગયો હતો ?'' 

પળભર અપરાધ જેવા ભાવથી તેણે મારી સામે 
જોયું, પછી બીતાં કહ્યું, “માનશો ?'' 

“શું થયું?'' મને જરા ચિંતા થઈ. 

“પેલી લીડ ડાન્સર હતી ને?” રૉબિનના 
સવાલમાં વિમાસણ હતી. 

“હા, મનોરી. શું છે એનું? એમાં લપસી પડ્યો 
કે શું?” મેં મજાક ઉડાવી. ! 

“ના, એ મારામાં લપસી પડી છે.'' એણે- 
અપરાધીની જેમ કહ્યું, 

“ડોન્ટ ટેલ મી !' મારા માન્યામાં ન આવ્યું, 

“ખરું કહું છું.. આપણે સ્ટેજ ૫ર ગવા કે તરત 
જ એ મને ગ્રીન રૂમમાં ઘસડી ગઈ. ત્યાં કોઈ નહોતું. 
તેણે મને જોરથી ભીંસ્યો અને ચસચસાવીને કિસ કરી. 
તેની ચોળી નીચેથી એણે એક ચિઠ્ઠી કાઢી ને મને 
આપી. તેણે કહ્યું કે કોઈકની સાથે ચિઠ્ઠી તે મને 
મોકલવાની વ્યવસ્થા કરતી હતી. ત્યાં જ મને તમારી 
સાથે સ્ટેજ પર જોઈ તે મને ખેંચી ગઈ.” 

“શેડ્ઠીમાં શું લખ્યું હતું ?'' મારું અચરજ શમતું 
નહોતું, ! 
“લૃખ્યું હતું, “હે કામદેવ, તારા પ્રથમ તીરથી 
જ હું ઘાયલ થઈ ગઈ છું. તને જોઈને આજે જીવનમાં 
પહેલી જ વાર હું નૃત્યમાં મારું સ્ટેપ ચૂકી ગઈ.' '' 

રૉબિન એવા નિર્દોષ ભાવે બધું કહી રહ્યો હતો 
કે મને વાત તરત ગળે ઊતરી ગઈ, પણ રાતે સૂતી 
વખતે વિચાર કરતાં મને લાગ્યું કે આવું બને નહી, 
રૉબિને વાત ઉપજાવી કાઢી લાગે છે. મેં બીજે દિવસે 
સવારે રૉબિનને ફોન કર્યો, “રૉબિન, પેલી ચિક્ઠીનું તેં 
શું કર્યું?” 

શૅબિને લાગલો, જ જવાબ આપ્યો, “સાચવી 
રાખી છે. મારા મની-પર્સમાં જ છે.'' 

“અત્યારે ને અત્યારે મળ ! મને તે ચિઠ્ઠી 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૭૮ 


બતાવ.'' મેં ડિટેક્ટિવની અદાથી હુકમ કર્યો. 

“ઓ.કે. “શમિયાણા'માં આવો.” 

તેણે મને ચિઠ્ઠી બતાવી. છોકરીના હોય તેવા 
મરોડદાર અક્ષશેમાં રૉબિને કહ્યું હતું તે જ લખાણ 
હતું અને નીચે પાછું લખનારનું નામ હતું, મનોરીઃ. 
હું ચીત થઈ ગયો. 

ચૅબિન સોહામણો છે તેની ના નહીં; પણ તેને 
હું કામદેવનો અવતાર ન જ કહું. તેના કરતાં વધારે 
રૂપાળા ને હેન્ડસમ યુવાનો મેં જોયા છે, પણ તેમના 
પર ફૂદાની જેમ યુવતીઓને મરતાં મે જોઈ કે જાણી 
નથી. બલકે મારો અનુભવ કહે છે કે વધારેપડતા સુંદર 
છોકરાઓને છોકરીઓ પસંદ કરતી નથી. એવા પુરુષો 
તેમને બાયલા કે “બઈબા' જેવા લાગે છે. રૉબિનમાં 
સૌંદર્ય અને પૌરૂષની યોગ્ય સમતુલા છે. એ ઉપરાંત 
તેના વ્યક્તિત્વમાં મોહક ચુંબકત્વ છે. એ તેને 
“લેડીકિલર' બનાવે છે. રૉબિનનાં પરાક્રમો મેં કોઈકના 
મોઢે સાંભળ્યાં હોત તો કલ્યનાના ગપગોળા તરીકે મે 
તેનો છેદ ઉડાડી દીધો હોત, પણ રૉબિનને મેં જોયો 
છે, જાણ્યો છે અને તેથી તેની વાતો મારે ગળે ઊતરે 
છે. મનોરી જેવા એકાદ દાખલામાં મેં શંકા કરી ને 
મારે ભોંઠા પડવાનો વારો આવ્યો. 

ચૅબિન ભલે રંગીલો રહ્યો, પણ હૃદયનો તે ભલો 
છે. સાચો. છે. તેના મોં પર બાળક જેવી નિર્દોષતા 
રેલાય છે. તે મારા પુત્ર જેવો છે. યુવાન વયે પુત્ર મિત્ર 
બની જાય તેવો પુત્ર-મિત્ર. ઓછામાં ઓછું, મારી પાસે 
તો એ જૂઠું ન જ બોલે. આવા રૉબિનને 
ઓગણચાલીસની વવે જ્યારે એકાએક પેટનું કૅન્સર 
ડિટેક્ટ થાય અને તે પણ ત્રીજા સ્ટેજનું, ત્યારે મારી 
કેવી દશા થઈ હશે તે તમે કલ્પી શકો છો. એક હિન્દી 
ફિલ્મનો ડાયલોગ યાદ આવી ગયો ઃ જેની કાંધે ચડીને 
જવાનું હતું, તેને કાંધ આપવાનો વખત આવે તેના જેવું 
દુઃખ બીજું એકે નથી. સગાં-સંબંધી-મિત્રવર્તુળમાં 
* હાહાકાર થઈ ગયો. 

રૉબિનનું શરીર ગળતું ગયું. પેટના કૅન્સર સાથે 
કમળો, કમળી, કિડનીની તકલીફ, એવાં કોમ્પ્લિકેશન્સ 
થતાં ગયાં. વ્યાધિઓ છતાં શરૂઆતમાં ન 
બરાબર સજી-ધજીને સૂતો, પણ ધીમે ધીમે તે દેખા 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૭૯ 





પ્રતયે બૈદરકાર થતો ગયો. એક દિવસ તેને જોવા ગયો 
ત્યારે ચાર-પાંચ દિવસની દાઢી વધી ગયેલી. 
ચીમળાયેલાં કપડાં ને ચીમળાવેલા મોં સાથે એ પડ્યો 
હતો. મારું હદય તો વલોવાઈ જતું હતું. પણ તેને જરા 
મૂડમાં લાવવા મેં મજાક કરી, “આ દાઢું કેમ વધાર્યુ 
છે, રોમિયો?” એ કંઈ બોલ્યો નહીં, તેને ન છેડવા 
મોનિકાએ મને ઇંશારત કરી. થોડું બેસી હું બહાર 
નીકળ્યો. મોનિકા બારણા સુધી આવી, મને કહે, “હવે 
એ અરીસામાં જોતા નથી. દાઢી-બાઢી શેના કરે ? તેમને 
પોતાનું આ રૂપ જોવું ગમતું નથી.'' મોનિકાને 
આશ્વાસન આપવા મારી પાસે શબ્દો નહોતા. 

આજે સવારે સૅબિનનો નોકર નાનુ આવ્યો. તેણે 
મારા હાથમાં એક કવર મૂક્યું. રડમસ ચહેરે એ 
બોલ્યો, “શેઠની તબિયત લથડી છે. શેઠે આ કવર 
તમને આપવા મોકલ્યું છે. આજે સાંજે શેઠને બીચ 
કેન્ડીના આઈ.સી.યુ.માં દાખલ કરવાન્ય છે.” આંસુ 
છલકાય તે પહેલાં નાનુ મોઢું ફેરવી ચાલી ગયો. 

મેં પરબીડિયું ઉઘાડ્યું. તેમાં મને ઉદ્દેશીને એક 
પત્ર હતો. : 
“મુરબ્બી અનિરૃદ્ધભાઈ, 

મેં એવાં શાં પાપ કર્યા હશે કે આ દશા 
જોવાની? તમે એક વાર કહેલું કે પૂર્વકર્મ એટલે ફક્ત 
ગયા જન્મનાં કર્મ નહીં, આ જન્મમાં આ પહેલાં કરેલાં 
કર્મોનાં ફળ પણ આપણે ભોગવવાં પડે. મને લાગે છે, 
માચ આ જન્મના એક પૂર્વકર્મનું ફળ મને મળ્યું છે. 
મેં તમારી પાસે મારાં 'લેડી-કિલિંગ'નાં અનેક 
પરાક્રમોની વાતો બહેલાવી બહેલાવીને કરી છે. તમારા 
જેવા ભલાભોળા માણસને મેં છેતયા. મેં કહેલી 
લગ્નબાહ્ય સંબંધોવાળી એકે વાત સાચી નથી. હા, એ 
ખરું કે મારા દેખાવ અને સુંદરતા પર મદાર બાંધી 
મેં એવી બધી કલ્પનાઓ કરેલી, એવી ઇચ્છાઓ પણ 
સેવેલી. એવા મનોવિહારને વાસ્તવિકતા તરીકે ચીતરી 
હું તમારી પાસે કિસ્સાઓ કહેતો ગયો. તમે એ વાતોને 
સાચી માનતા ગયા તેમ તેમ મારી હિંમત વધતી ગઈ 
અને છેલ્લે કદંબ ગ્રૂપની મનોરીવાળી વાતમાં તો મેં 
જોખમી સાહસ કર્યું. તમારી શંકાને નિર્મૂળ કરવા મેં 
મારી બહેન નિર્મળા પાસે લખાણ લખાવી નીચે 


લ્ટ્શ 


મનોરીનું નામ (જે તમે જ આપ્યું હતું) પણ લખ્યું. મારા પગ નીચેની ધરતી સરી ગઈ. માણસને 
મને લાગે છે કે એક સરળ, સાલસ અને પારખવાની મારી શક્તિ વિષેના મારા મતના 
ભગવાનના, માણસને છેતરી મેં જે મહાપાપ કર્યું છે ફુરચેફુરચા ઊડી ગયા, મને જબરો આંચકો લાગ્યો, 
તેની જ મને સજા મળી છે. મને ચક્કર જેવું આવ્યું. હાર્ટનો મારો હિસ્ટ્રી છે. મે તરત 
હું અંતઃકરણપૂર્વક તમારી ક્ષમા માગું છું. મને ખાનામાંથી ફંફોળી સોરબિટ્રેટ કાઢી મોંમાં મૂકી, મારો 
માફ કરશો ને ? તમે મને “ફરગિવ' કરશો તો હું હાથ ફોન તરફ લંબાયો. પહેલાં કોને નંબર જોડું, 


શાંતિથી મરી શકીશ. 


ડોક્ટરને આવવા માટે, કે રૉબિનને માફ કરવા માટે...? 


કયા મોઢે હું તમને મળવા આવવાનું કહી 
શકું?... પણ માફ જરૂ૨ કરશો. ણ 





-રોબિન'' 


મિલેનિયમ 

વહ્યાં નાવ! શ્યમ વર્ષો, મિલેનિયમ આવે ધસમસતું, 
જું પાછળ જું, આગળ ભેલેનિવમ અવે કમઉતું. 
નવી આબોહવા, મૂલ્યો નવં વાતો નવજીનક્કોર, 

નવા શાચો, નવા રસ લઈ મિલેનિયશ આવે રસબસતું. 
જ%ગત ગરબે અને રાસે ઘૂમી /ેસ્કો કરી થાક્યું, 

હજ નૃત્યો ન૧૯ કરવ, મેલેનિજ? અવે છમઇ*તું. 
ઘણી વત્ર! અમે કીધી ભલી અ પૃ્થ્જીને ખોળે, 
ગગનની ગૂઢ વાતો હઈ મિલેનિવમ આવે મમરતું. 
નગાસાર્કી - હિરોશીમાની હિંસાને મૂકી પાછળ, 
અહિંસાનાં ગીતો ગાવા મિલેનિવમ આવે રૂમઝૂમળું. 
ઈસુ, મહંમદ, હાજીર, બુદ્ધ, ન/નક, કૃષ્ણ, %રછુષ્ટ્? 
થશાલો એક હાથે લઈ મિલેનિયમ આવે ઝગમગતું. 
યુગથી ઊં ઊંડ ખૂબ નવચેતન! મથતી, 
ગગનચુંબી ઉડાણો કાજ મિલેનિયમ આવે ફરફરતું. 
મૂંઝાતું વિથ પ્રશ્ોથી ને વાવટુકેથી કમ્પ્યૂટર, 

નવા ઉકેલ સૌના લઈ કિલેનિયમ આવે હલમલતું. 
રદીફ ને કાફિયાના સ્થાનને બદલી ગઝલ માંહી 
નવજીનતર રતર્સમો લઈ મિલેનિયમ આવે હચમથતું. 
જગત વાડા, તિરાડો, જીતના સર્જન કંટાળ્યું, 


એ €૭, જઠર હેય જેર અ/૨ે ૪7જળનું. 
ચંદ્રકાન્ત દેસાઈ 


ડિસેમ્બર ૨૧૯૯૯: ૧૮૦ 


ખઓડિયા સૂરજ' [એકાંકી] 





: (હરીશ નાગ્રેચા” 


દશ્યો ઃ ત્રણ સ્થળઃ બે 
૭ એક સમી સાંજ ૭ જાહેર બગીચો 
9 એ. જ સાંજ, મોડેથી 9 રમણનું ઘર 
૭ બીજા દિવસની સાંજ 
પાત્રો ી 

9 રમણ 9 નવના 

9 મધુકર ૦ રરિમિ 

9 વિનય 6 પુનિતા 

૦ ડેતન 9 ગીલા 


આત્મન્‌, પાંચ વૃદ્ધો - પારેખ, વ્યાસ, પંચોલી, ફેરિયો, માળી - અને અન્ય 


દશ્ય પહેલું: જાહેર બગીચો, સાંજ 
[રંગમંચ પર પ્રકાશ વિસ્તરતાં મુંબઈના જાહેર 
બગીચાનો અણસાર આવે છે. ચાર માણસ બેસી શકે એવો 
બાંકડો છે, જ્યાં સાંજે નિવૃત્ત થયેલા વૃદ્ધો મળે છે. બાંકડા 
પાછળ, સહેજ દૂર પાંદડાંથી ભરચક બે-ત્રણ ડૂંડાં છે, જેથી 
વાડનો આભાસ થાય છે. 
પારેખ આવી, રૃૂમાલથી બાંકડો ઝાટકી, થેલીમાંથી 
'રંગ ઓલા આહે'નું નાનું પાટિયું કાઢી બાંકડાના ખૂણે મૂકે 
છે, પછી છત્રી, ને ત્યારબાદ થેલી મૂકે છે, જાણે બાંકડો રોકી 
રાખવાનો આશય હોય. પારેખ ખોંખારા ખાતા, બાંકડાને 
બીજે છેડે બેસી, ચશ્માં પહેરી, પુસ્તક ખોલી વાંચે છે. 
એક છેલબટાઉ કિશોર પૉકેટ-રેડિયો પર વાગતા પોપ- 
ગીતના લવમાં અંગ મરોડતો પ્રવેશી બાંકડે બેસવા જાય છે. 
પારેખ એને રોકી, પાટિયું ચીંધે છે. કિશોર ક્ષોભમાં પોતાનાં 
કપડાં પાછળથી ખંખેરતો, બાજુમાં ઊભો રહે છે અને 
પ્રતિકારમાં રેડિયાનો અવાજ મોટો ડરે છે. અવાજની 
અચાનકતાથી પારેખના હાથમાંથી પુસ્તક પડતાં બચી જાય છે.] 
પારેખઃ [સ્વગત] ઘરે બેસો તો ઘરનાં લોકોનો ત્રાસ, માથે- 
શું-આખો-દિવસ-ટીંગાયા-કરો-છો-ઘડીક તો જાવ 
બહાર, ને બહાર બગીચામાં આવો તો, આ લોકો. 
[અકળાઈ] અરે... ઓ ત્રાસકુમાર, તારો રૈડિયો 
આટલો બરાડે છે કેમ? જરા ધીરો તો પાડ! 
[બબડતાં] હું રિટાયર્ડ થયો છું, મારા કાન નહીં 
(નેર્દેશતાં) આસ્તે, ધીરે... 
કિશોર: [ઉદ્ધતાઈમાં] નૉટ યોર બગીચા, મ્હાતારે. આઇ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮૧ 





રેડિયો સિંગ, મોઠાની, કાય! 
પારેખઃ [આડાઈ નોંધી] દોસ્ત, આસ્તે, હળુ, પ્લીઝ. 
કિશોર : [ઉપકારમાં નો દાદાગીરી, ઓકે ? રિક્વેસ્ટ, ગોઇંગ. 
[કિશોર રોફમાં ચાલ્યો જાવ.] 
આવજે હોં, ભાઈ. આઇ મ્હાતારા, થેંક યુ. 
વ્યાસ પ્રવેશે.] 
વ્યાસઃ કેમ પારેખ, શું છે ? કોને થેંકો છો એકલા... એકલા? 
પારેખઃકોને થેંકે, વ્યાસ ! [ચીંધતાં] વ્યાકરણ વગરનો પેલો 
અલેલટપ્પુ મોટેથી માથા ૫૨ રેડિયો વગાડતો'તો તે 
કહ્યું, ભાઈ, જાન ખાતો, જા ને તે કંઈ વાંચેલું સમજાવ. 
જિંદગીભર તો વાંચ્યું ને ભણાવ્યું પ્રિન્સિપાલ- સાહેબ, 
હવે શું છે ? [ચોપડી લઈ લેતાં] છોડો ને, વાર. પારેખ 
છત્રી લઈ બેસવાની જગ્યા કરે.] 
પારેખઃબેસો, કેમ આજે કંઈ મોડા પડ્યા, રોજ કરતાં? 
વ્યાસઃ [બળાપામાં] ચાર દીકરીનો બાપ, તે વ્યાસ શું કરે? 
મોડો જ પડે ને? સાલો આમ હું એકાઉન્ટેટ, પણ 
મૂળથી જ ગણતરી ખોટી પડી મારી. 
પારેખઃશું થયું પાછું? 
વ્યાસઃ આ છોકરીઓ, એક ગઈ નથી ત્યાં બીજી આવી જ 
છે ને, રોદણાં રોતી. ઉમાનો દીકરો પરનાતની જોડે 
કરે છે તે હૈયાબળાપો કરે છે, વાસંતીને એનો વર 
કમાય છે એ ઓછું પડે છે, કેતકીને છૂર્ટા થવું છે, 
તે ક્લૅટ માટે પૈસા જોઈએ છે, ટિકુ અમેરિકા જ્વા 
ઊલળે છે. બાપને ત્યાં શું પૈસાનું ઝાડ ઊગે છે? 
[રહીને] પારેખ, મારે સૌને દિલાત્રા દેવાના, મને 


બ્ટ્ણ 


પારેખઃ 


વાસઃ 


દિલાસા કોણ દે? 
પારેખઃઆ બગીચાનો બાંકડો, બીજું કોણ? 
વ્યાસઃ મશ્કરી નથી કરતો, પણ ઘણી વખત થાય છે, આ 
ફેમિલી-પ્લાનિંગ વહેલું કેમ નહીં લાવી હોય સરકાર? 
પારેખઃ[વ્યંગમાં] તમને સંસારમાં ઝબોળી રાખવા. 
વાસઃ સાચું કહું, સાંજે બગીચામાં મળીએ છીએ તે રાહત 
રહે છે થોડી. 
પારેખઃમાણસ નિવૃત્ત થાય કે નકામો. કોઈને ના ખપે. એટલે 
જ ઘરમાં આડા આવી, અળખામણા થઈએ, એ કરતાં 
આમ ઘરની બહાર બગીચામાં બેઠા હોઈએ તો થોડી 
ચોખ્ખી હવા મળે ને મન છૂટું થાય એ નફામાં, 
મધુકરઃ [પ્રવેશતાં] કયા નફાનો હિસાબ. કરવા બેઠા છો, 
હવે, સંધ્યાટાણે, પારેખ? 
પારેખઃઆવો એમએલએ... આવો. 
[મધુકર 'રંગ ઓલા'નું પાટિયું પારેખને આપી બેસે. 
વ્યાસ એમના હાથમાંનું મેગેઝીન લે.] 
વ્યાસઃ આ શું લેતા આવ્યા છો, એમએલએ ? નોંધી) 
સિનેમેગેઝીન? 
પારેખઃ વ્યાસ, રહેવા દો તમે આ. બધું જોવાનું, કોઈ જોશે 
આ ઉંમરે તો નાહકની ઠહઠ્ઠા કરશે. 
મધુકરઃ પ્રિન્સિપાલ, તમે આમ બીકમાં જ બુઢ્ઢા થઈ ગયા 
અમથા. બાસ, જોવું જ હોય તો જોઈ નાખો. બેધડક 
વચલું પાનું, પણ. ચશ્માં પકડી, રાખજો, પડી. ન જાય. 
[વ્યાસ સંખાય. મૅગેઝીન પાછું આપે. ત્યાં એક બૉલ 
દડૂકતો. આવે. પારેખ અકળાય. મધુકર બોલ પકડે. 
સાતેક વર્ષની બોલકી ટૉમ-બોય પ્રવેશે.] 
છોકરીઃ [ત્રૂટક] બૉલ, અંકલ, બોલ, સૉરી, બૉલ ! 
મધુકરઃ તું બોલ, અંકલ શું કામ, સોરી, બોલે ? [છોકરી 
આંખ મિચકારી પ્રેમાળ હસે. મધુકર બોલ આપે.] આ 
લે બોલ્યા, બસ, ? 
પારેખઃ તું કયા વર્ગમાં છો, દીકરા? 
છોકરી : [હસતાં] દીકરા! અંકલ, તમારું ગુજરાતી તદ્દન 
કાચું લાગે છે! કૉન્વેન્ટમાં હતા? હું “દીકરા' દેખાઉં 
છું? હોત તો. કેવું સારું, નહીં? પણ નથી ને. 
વ્યાસઃ એય છોકરી, એમ બોલાય? [ચીંધી] સર, પ્રિન્સિપાલ 
હતા, સ્કૂલના, 
છોકરી : [ગભરાઈ] પ્રિન્સિ! માય ગૉડ, આ તો 
બગીચામાંય સ્કૂલ બેઠી છે, ભાગો. [છોકરીની નજર 
મૅગેઝીન પર પડતાં, જોવા આવેશમાં ઝૂકે.] આઇ... 
યા! સર, તમે તો સાથે જ લઈને ફરો છો, મિસ 
ઇન્ડિયા ! તમને ગમે છે ? [રેમ્પ પર ઊભી હોય એવી 


બટ 





મુદ્રામાં] શું બ્યૂટી છે ને, અંકલ! સ્વિમિંગ-સૂટમાં, 
ચકાચક! ી 

પારેખઃ (ડઘાઈ) આ ચકાચકને, એક હતો ચકો ને એક હતી 
ચકીની વાર્તા કેમ કહેવી ! 

મધુકર ઃ [હાથ લંબાવી, છોકરીને] દે તાલી ! [છોકરી તાળી 
આપે.] ” 

પારેખઃ એય ફટકળ, જાય છે કે પકડું કાન? 

છોકરી : [જતાં મધુકરને]ઃ બાવ... બાય, અંકલ ! [દૂરથી 
પારેખને] ડ્રાય... ડ્રાય, અંકલ ! 

પારેખઃતમે શું એમએલએ, ચગાવો છો? 

વ્યાગ્નઃ [મધુકરને] બોલો, શું લાવ્યા છો નવાજૂની ? 

મધુકરઃ [પારેખને ચીંધી] જૂની આ બેઠી, ને [દિશા ચીંધી] 
નવી, ગઈ એ જોઈ નહીં, આવતી કાલ? નવાજૂની, 
તો આટલી જ છે, બાકી આ નવરાત્રીમાં સુજાતાબેન 
ડિસ્કો-દાંડિયા રાખવાનાં છે. 

વાસઃ [ઉત્સાહમાં] પેલાં મોટા ચાંદલાવાળાં, ગોરાં સરખાં છે 
ને ભરાવદાર? 

મધુકરઃ [ચીડવતાં] ભારે ખબર રાખો છો ને, વ્યાસ? પણ 
ભાભી કેમ છે? 

વાસઃ ઘરે બેઠી છે, ખુરશીએ પગ ચડાવીને, દૂર-દર્શન કરતી. 

મધુકરઃતમારી કેતકીને ફ્લૅટ જોઈતો'તો ને, શોધી કાઢ્યો છે. 

વાસઃ [ચેતવતાં] તમે બોલતા જ નહીં, એમએલએ. ઢીંગલા 
માગશે તો. આપીશ ક્યાંથી? વ્યાજમાંથી માંડ 
ગુજરાન ચાલે છે ત્યાં. 

[બાંકડા પાછળથી એક યુગલ ટપલા-ટપલી કરતું પસાર 

થાય. વ્યાસ અને પારેખની નજર એ લોકોને અનુસરે. 

યુગલ ફૂંડા પાછળ, સંતાઈને ગોઠવાય. વ્યાસ ડોક ઊંચી 

કરે,] 

મધુકરઃ એ. ભાઈઃવ્યાસ, રહેવા દો. સ્લિપ-ડિસ્ક તો છે, 
સાથે સ્લિપડોક પણ થઈ જશે. [પારેખ ડૂંડાનાં પાંદડાં 
હલબલતાં જોઈ રહે.] 

પારેખઃઆ જુવાનિયાંઓનું શું થશે, કોને ખબર. 

મધુકરઃ તમે જુવાન હતા ત્યારે તમારું શું થયું ? એ એમનું 
થશે. 

વ્યાસઃ ખરેખર આભ ફાટ્યું છે. 

મધુકરઃ પણ, આડા દેવા, તમે હાથ ઊંચા ના કરતા. 

[ઉત્સુક વાસ હલબલતાં પાંદડાં જોઈ ડોક ઊંચી કરે. 
મધુકર ટપારે. આવું વારંવાર થાય.] 

પંચોલી [પ્રવેશતાં]: મને એમ કે તમે બધા ત્યાં છો. 

પારેખઃ જુઓ, તમારી ઓળખાણ કરાવું. આ વ્યાસભાઈ, 
એકાઉન્ટંટ તરીકે નિવૃત્ત થયા. 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮૨ 


મધુકરઃ બીજા છે એક સ્ટિયર્ડ બૅન્ક મૅનેજર, ચ્મણ દલાલ. 
હમણા આવતા નથી, એમની પત્ની ગુજરી ગઈ છે 
તે. 

પારેખઃઆ છે અમારા એમએલએ. આમ એમએલએ નથી, 
“નામ એમએલએ. છે. મધુકર લખમસી આસર, 
એમ.એલ.એ. [પંચોલી હસી, બાંકડે બેસે] 

વાસઃ પણ આપણામાં ને એમનામાં એક ફરક છે, એ હજી 
કુંવાર છે. 

પારેખઃ આપણી જેમ જો એ નિવૃત્ત નથી, તો પ્રૃત્તેય નથી. 

બાસઃ બસ મજા જ મજા છે. 

મધુકરઃ અરે ઓ વ્યાસ, મારી મજાને, નજર ન લગાડો, 
ભાઈ! 

પારેખઃએમએલએ, આ પંચોલી, ઇન્જિનિય૨ છે. હમણાં જ 
નિવૃત્ત થયા છે. લાઇબ્રેરીમાં મળ્યા તે કહ્યું: આવો. 
ને જોડાઈ જાવ અમારી “ઓડિયા સૂરજ' ક્લબમાં. 

પંચોલી : [મૂંઝાતાં] “ઓડિયા સૂર્જ' ક્લબ? 

મધુકરઃ જુવાનીમાં કારકિર્દી દગમિયાન સૂરજની જેમ 
ઝળહળતા, ને ઢળતી ઉંમરે નિવૃત્ત થઈ, કોઈના ખપના 
ના રહી, ખોડંગાતા માણસોની સમી સાંજે બગીચામાં 
ચાલતી ક્લબ, એટલે “ખડિયા-સૂરજ' ક્લબ. 

પંચોલીઃ ઓહ! 

પારેખઃ એના ઘણાય શભ્યો છે. 

વાસઃ વનમાળી, ડેપ્યુટી સેક્રેટરી હતા, ગામ ગયા છે. 

પારેખઃ જ્યવદન મુનશી, હાઇ-કૉર્ટના લૉયર હતા. મોતિયાનું 
ઓપરેશન કચવ્યું છે, તે આવત! નથી. 

મધુકરઃ પછી કુલકર્ણી, મહેશ, આઇયર, બૅનગ્જી, મણ 
દલાલ. 

પંચોલીઃ પ્રમુખ, 
એમએલએ? 

મધુકરઃ પોસ્ટની વાત કરી પંચોલી, તમે પોલિટિક્સ ન 
ઘુસાડો ક્લબમાં, છે એમ જ રહેવા દો ખોડિયા-સૂગ્જ 
સરકારને, ખુરસી વિનાની. 

પંચોલીઃ સૉરી સૉરી. 

પારેખઃ એમએલએ, જો સાઠે આપણે નિવૃત્ત થવું પડે તો અ 
ક ગજકારણીઓને કેમ નહીં? એમની બૃદ્ટિ 

સાઠે નાસતી નથી? 

મધુકર: : ના. એ લોકીને ચૂંટી લાવી, તમને જ ઉતાવળ હોય 
છે પુરવાર કરવાની કે તમારી તો ચોક્કસ નાઠી જ 
છે. 

પારેખઃ પ્રતિકારતાં; જુઓ, એમએલએ! 

[વાસને ઉગ્રતાની ગંધ આવતાં સફેદ ર્માલ કરકાવે.] 


ક્લબના પ્રમુખ કોણ છે, તમે, 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮૩ 





વાસઃ બસ, નો પોલિટિક્સ, નહીં તો બગીચામાં સામચ્રામા 
બૂમબરાડા પડશે, ને ક્લબમાં કંકાસ જાગશે. બદલો, 
પાટો બદલો ઝટ. [સૌ હસી પડે.] 

પારેખઃ[ક્ષણ પછી વાદ આવતાં] અરે એમએલએ, કાલે 
પ્રેમજીભાઈની સિત્તેરમી વર્ષગાંઠ છે તે ક્લબ વતી 
ગુલાબ મોકલજો, શુભેચ્છાનું. [પંચોલીને] કાલે 
આવવાનું ચૂકશો નર્હી, ષ્ઠેમજીભાઈ કાલે પાર્ટીમાં 
ચચ્સ નાસ્તો કરાવશે. ખમલ્ટોકળાં ને. ગુલાબજાંબુ. 
ડાયાબીટીસની એસીતેસી. 

પંચોલીઃ આપણાં ગુજરાતીઓનું ખાધા-પીધા તિના કંઈ પૂરું 
નૃ થાય. 

વાસઃ શું કામ થાય? 

પારેખઃક્લબમાં તો ટાઇમ-દેબલ વગરના જ પીરિયડ, વાતો 
કરતાં વેદાંત આવે, સંસારનો વિપાદ આવે, વનિત્તાનો 
વિનોદ આવે, ને નાસ્તોય આવે. 

મધુકરઃ ટૂંકમાં બુઢ્ઢા ઘઈ ગયા છીએ, એનો. ભાર કે બીક 
ગખ્યા વગર, બધું જ વાગોળવાની છૂટ છે આ 
ક્લબમાં. સુખી નો ભંવતુ બુટ્દાહા. 

પારેખઃને ઘરે જતાં ઘડપણના મોભાનો અંચળો પાછો ઓઢી 
લેવાનો. 

મધુકર: અહીંયાં જ તો ખત્તા ખાઈ ગયા તમે. સહજતાથી 
પારેખ, સહજતાથી જીવો. જે છો એ. 

[ચન્ના-ચોર-ગર્મનો લટેકેદાર સાદ દેતાં કેરિયો વૃદ્ધોની 

સામે આવીને બેસે.] 

ફેરિયોઃજ્ય ચમજીકી બાબુ, દુઈ રુપૈવાકા ટૂં કિ પાંચ ? 

વ્યાચ્નઃ આજે નહીં જોઈએ, તું ચાર આનાના બાર ચતન્વા 
ગણીને આપે છે. 

ફેરિયોઃમેડે સિવા, સબ ચીજ્નકા દામ બઢઈ ગવા હે, કા 
કરી? 

ક્ષિરિયો, મસાલો છાંટી ચણા ધરે. વ્યાસ પૈચા આપે. ચારે 

મિત્રો ખાય.] 

મધુકરઃ ભાવ તો વધે જ ને ? ચળ! વેચવા તો તું રિલામાં 
આવે છે? 

ફેરિયોઃઉઇ રિક્ષા હમાર ખુદકી રહીન્‌. દિનભર 
ચલાવત હે. સામે દુઈ ઘંટા હમ. 

પંચોલીઃ તો પછી ચન્વા શું કામ વેચે છે, આ ઉમરે? 

ફેરિયોઃકામ, આશ્રી્વદિ હે ભગવાનકા કોન હી વાસ્તે સસૃચ 
સમય બચત નાહીં. ન પ્રેમકા વાસ્તે, ન ટંટેકા વાસ્તે. 

પારેખઃ અલ્યા એ, તું ચણા વેચે છે કે કિલૉસોકી ? 
[ત્યાં દૂરથી ત્રણ-ચાર છોકરીઓનો મધુર સાદ આવેઃ 


લૈયાજી, ઇંધર આના.] 
લ્ટ્શ 


બબુવા 


ફેરિયો: [સંતોષમાં] દેખા બાબુ, કિતને દુલારસે બુલાઈ રહિન 

છોકરિયાં, ચનાકે વાસ્તે. [રહીને] જબ બુલાવત હે 

લોગ હમેં, આવ-આવ, તબ, ઇસ બુઢાપેમેં બહોત 

અચ્છા લગે હે હમાર, ઇન હી બુલાવે કે વાસ્તે હમ 

ચના બેચત હે, બાબુ. [પાછો સાદ આવે.] સબૂર કરો 

બેબી, આવત રહે હમ, [ઊઠી જતાં] અચ્છા, જ્ય 

રામજીકી બાબુ, ચન્ના, ચન્ના ચોર ગરમ. 

એમએલએ, પૈસાદારને કામ કરવાની જરૂર નહીં, ને 

કામગારને કામ કરવામાં શરમ નહીં. બસ, આપણે 

મધ્યમ વર્ગના ત્રિશંકુ. 

મધુકરઃ છાનીછૂપી લોટરી ખરીદવા સિવાય કંઈ કરી 
શક્તા નથી. 

પારેખઃકોઈ વખત તો થાય છે, હડસેલાવા કરતાં, પાછા કામ 
કરતા થઈ જવું જોઈએ, ચન્ના ચોર ગરમ, 

મધુકરઃ મોભો, કોને ખબર કયો, મોભો. આડે આવે છે, 
રિટાયર્ડ થયાનો. 

પંચોલી: શું થાય, સમય ને સમાજ સબસે બલવાન. 

[સૌ સહમત થાય.] 

વ્યાસ : પણ સાઠ વરસનો સમય તમારા ચહેરા પર દેખાતો, 
નથી. પંચોલી, શું છે જાદુ ? 

પંચોલીઃ એકદમ સાદું. લગ્ન કરીને પત્ની જોડે કરેલો કરાર 
કે જો હું ગુસ્સે થઈ જાઉં તો એણે મૂંગાં રહેવાનું, અને 
જો એ અકળાઈ જાય તો મારે ચંપલ પહેરીને ઘરની 
બહાર ચાલ્યા જવાનું, ફરવા, 

મધુકરઃ અત્યારે, એટલે તો અહીં નથી આવ્યા ને, ફરવા? 
[સૌ હસી. પડે.] 

વ્યાસ: મન પર ન લેતા પંચોલી, એમએલએને તો ટેવ છે, 
ઠઠ્ઠાની. [યાદ કરતાં] એમએલએ, આપણા રમણ 
દલાલને બગીચામાં આવ્યાને ઘણો વખત. થઈ ગયો, 
જરા તપાસ. તો. કરજો, ક્યાં છે ? 

પારેખઃ પંચોલી, ચાર દીકરા ને એક દીકરી, તોય બે જણાં 
એકલાં રહે. એક સાંજે દલાલ અહીંયાં આવ્યા, ને 
પાછળથી કાશીબેન ઘરે ડબ્બો ઉતારવા ગયાં તે પડ્યાં 
તેવાં જ ઢળી ગયાં. 

મધુકરઃ એને બે મહિના થઈ ગયા, પણ રમણનો શોક ચાલુ 
જ છે. 

પંચોલીઃ ખરું કહેવાય! 

પારેખઃ પત્ની કેવીય હોય, એની ટેવ પડી જાય પછી, તમે 
છો કબૂલ ન કરો, પણ ખોટ તો સાલે જ... 

વ્યાસઃ એમએલએ, પૂછપરછ કરો ને ખેંચી લાવો. દલાલને. 
મન છૂટું થશે! [મધુકર સહમત થતાં ઊભા થાય] 


વ્યાસ: 


ઉર્‌ 





અરે, તમે ક્યાં ઊભા થયા? 

મધુકરઃ પરેશના દીકરાને નોકરીએ લગાડવો છે તે ગુપ્તાને 
ત્યાં જઈ આવું, ને પછી રમણનેષ મળતો આવું. 
[વ્યાસને મેગેઝીન દેખાડતા] વ્યાસ, વચલું પાનું જોવું 
છે કે લઈ જાઉં? જોજો, વસવસો ન રહી જાય! 

વાસઃ [ક્ષોભમાં] ના...ના, લઈ જાવ. તમતમારે. [ત્યાં માળી 
પ્રવેશે.] 

માળી? કાય દાદાનો, સૂર્ય માવળલા, આતા ઊઠા, ઘરી જા. 

પારેખઃઊઠા, કેમ? 

માળીઃ હા બાંક ઇથુન હટવાઈલા હવે. [સૌ વિચારમાં પડી 
જાય.] 

અસા હુકુમ આલા હે, નગપાલિકાંચા..., વરુન્‌. 

મધુકરઃ હેં વિઠોબા, અમે સાંજના નિરાંતે ચાર-છ જણા 
બેસીએ છીએ એમાં વરુન્‌ને ક્યાં દુખ્યું પેટમાં ? [સૌ 
શિંતિત.] 

માળીઃ નાહીં દાદા, હા જગે વર મેલેલ્યા માણસાચા એક 
પૂતળા બસવાયચા આહે, મળંન્‌ ઉદયા- પાસુન્‌ જીવંત 
માણસાની ઇથે બસુ નયે ચલા. [સૌ ઊભા થાય, બે 
માણસો આવી માળી જોડે બાંકડો લઈ જાય.] 

પંચોલીઃ પણ સૂતેલાને બેસાડી ને બેઠેલાને ઉઠાડીને, અર્થ 
શો છે? 

મધુકરઃ જીવનમાં જે થાય એનો અર્થ હોવો જરૂરી નથી. 
બસ, થાય. [રહીને] પારેખ, કામ જોઇતું'તું ને? લ્યો, 
આવી પડયું. શોધો બીજો બાંકડો. ને ચાલો ત્યારે, જય 
જય. 

[સૌ મૂંઝાતા ચાલવા માંડે, વ્યાસની નજર ફૂંડાનાં 
હલબલતાં પાંદડાં પર પડે. એ જોઈ રહે. બધા આગળ. 
વધે] 
પારેખઃ એમએલએ, રમણ દલાલની. ભાળ કાઢજો, પાછા 

ભૂલી ન જતા. 
[વાસને સાથે ન જોઈ સૌ પાછળ જુએ. વ્યાસને 
ટળવળતા જોઈ મધુકર સાદ પાડે,] 
અરે એ વ્યાસ! 
[એકાએક અંધારપટ થઈ જાય,] 


મધુકરઃ 


દશ્ય બીજું: રમણનું ઘર, મોડી સાંજ 

[મોટો ડ્રૉઇંગરૂમ. ડાબે સોફા સેટ. જમણે ત્રણ ખુરશી 
ને નાનું ટેબલ. પાછળ સહેજ ઊંચાઈ પર પાટ જેવી બેઠક, 
જ્યાં સૂઈ પણ શકાય.] 

ધૂંધવાયેલો, રમણ, જોઈ લઈશ બધાંને - એવા છળમાં 
મૂંગો આંટી મારી રહ્યો છે. એ બે વખત દીકરી પુનિતા પાસે 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ : ૧૮૪ 


કંઈક કહેવા જાય છે, ને ગળી જાય છે. પુનિતા ચિંતા ને 

તાણમાં છે.] 

પુનિતાઃ [અચકાતાં] બાપુ, તમને તો કહીએ તોય દુઃખ, 
ને ન કહીએ તોય. દુઃખ. હજી તો. મેં એવું સાંભળ્યું 
છે. [રમણ ગુસ્સામાં તાકી રહે, લાચા૨,] તમે ચા પી 
લ્યો, ઠંડી પડે છે. 

રમણઃ મારી સામે મોરચો માંડ્યો છે, મારા જ દીકરાઓએ, 
એમ! હવે તો નિવેડો લાવ્યે જ છૂટકો. 

પુનિતાઃઃ હું જાણતી'તી, આવું જ કરશો તમે, વાતનું 
વતેસર... 

રમણાઃહું, રમણ દલાલ, બૅન્ક મૅનેજર, જેણે વર્ષો સુધી લોકોને 
ઓર્ડર જ આપ્યા છે, હવે વહુઓ પાસેથી ઓર્ડર લેશે : 
ક્યાં જવું, શું પહેરવું, કેમ બોલવું. 

પુનિતાઃ બાપુ, બા હોત તો વાત જુદી હોત. [રમણ કાશીના 
કોટાને ચીંધે.) 

રમણઃ વાંક આનો જ છે, એ ગઈ ન હોત પહેલાં, તો આમાંનું 
કંઈ ન થાત. 

પુનિતાઃ મારા સમ બાપુ, [કરગરતાં] ચા પી લ્યો ને! 

[રમણ કપ લઈ છણકામાં મૂકી દે.] 

રમણ આની ગંધ મને આવી'તી, હું વિનયને ત્યાં બે દહાડા 
રહ્યો'તો ત્યારે જ. પણ હવે સમજાય છે. [ભાર દઈ] 
હવે સમજાય છે એ... 

[ફ્લેશ-બેંક] રમણ ચીડમાં ડોકું ધુણાવતો સ્મૃતિમાં 
તણાઈ જાય. પ્રકાશ રમણ પર રહે, પુનિતા પરથી વિલાઈ 
જાય. પ્રકાશ પાછળ પાટ પર પડે ત્યાં રમણનો મોટો દીકરો 
વિનય અને એની પત્ની નયના તાણમાં વાતો કરતાં પ્રવેશે, 
જે અનાયાસે રમણના કાને પડે.] 
નયનાઃ [છણકામાં] સમજાય છે, મેં શું કહ્યું? ક્યારે જવાના 

છે બાપુ હવે ? કે ધામો છે ? કંઈક ઇંશારો તો કરજો. 

[શિયાવિયા વિનયને અવગણી] જાણે જેલ, એમને 

લીધે અટકી પડી છું ઘરમાં, ખસાતું જ નથી, ઘડીકેય. 

એમના બીજા ત્રણ દીકરા નથી ? પુણ્ય શું બધું આપણે 

જ ભેગું કરવાનું છે? 

* વિનયઃ [અકળાઈ] તું બબડવાનું બંધ કરીશ ? સાંભળશે. 
[નયનાને ડબ્બી આપતાં] જા, એમને આ ત્રિફળા ને 
પાણી આપી આવ, અસુખ છે. [નયજ્ઞા તાકે.] પ્લીઝ! 
[રમણ દાંત ભીડી આંખો મીંચી, આંગળાં હલાવતો. 
ધૂંઆપૂંઆ થઈ જાય.] 

નયનાઃ ત્રિફળાની જરૂર તો પડે જ ને! અજીર્ણ ન થાય, તો 
શું થાય? રોટલી પણ કેટલી ? વણીવણીને કાંડાના 
કટકા થઈ જાય, તોય બોલે નહીં, બસ. 


ડિસૈથ્બર ૧૯૯૯: ૨૮૫ 





વિનયઃ [ચીડમાં દબાતા અવાજે] બસ, બસ હવે. 
નયનાઃ છીંકણી સૂંઘો, તમારું નાક છે, મારે શું ? પણ આંગળાં 
સોફા-કવર પર લૂછવાનાં ? ધોબણ છું હું? ગઈ કાલે 
રાતે બાથરૂમની લાઇટ ખૂલી મૂકીને સૂઈ ગયા. તે બિલ 
કોણ ભરશે? [વિનય બોલતાં ગળી જાય.] બોલો ને! 
આપ્યો છે કંઈ દલ્લો આપણને ? કેટલું મોટું ઘર રાખ્યું 
છે,એકલામાટે.વેચીનેપેસા છોકરાઓને આપે તો સૌને 
લેખેય લાગે. [મધુરતાથી] કેટલું મન છે મને,કુકિંગ રેન્જ 
લેવાનું! 
વિનયઃ નયના, પ્લીઝ. 
નવનાઃ જુઓ, કાલે સ્મિતાને ત્યાં ડિનર છે. હું કંઈ ઘરે 
રાંધવાની નથી. ચડાવી દઈશ ખીચડીનું ઠોબું. લઈ 
લે હાથે ને ઝૌબરી લે. [વિનય મૌન તાકી રહે. 
છશ્કામાં] મારે જ ભૂંડાં થવું પડશે, તમે તો છો જ... 
આપો ત્રિફળા, તમને કંઈ નહીં 
સમજાય. (ડબ્બી ઝૂંટવતાં જતી નયના પાછળ 
વિનય ઢસડાય.] 
વિનયઃ નયના! 
[પાટ પરથી પ્રકાશ તિલાતાં પુનિતા ૫૨ વિસ્તરે ત્યારે 
રમણ જોરથી માથું ધુણાવતો હોય.] 
ફ્લૅશ-બૅક પૂરો 
પુનિતા : [નજીક જઈ] શું થયું, બાપુ? 
રમણઃ હવે સમજાઈ ગયું બધું જ મને. હું એકલો ધબી જઈશ, 
પણ... 
પુનિતાઃ શું કામ આવું બોલતા હશો, સંધ્યાટાણે ? મારે ત્યાં 
આવતા રે'જો. 
રમણ છતે દીકરે, દીકરીને ત્યાં, શું કામ? 
પુનિતાઃ હું પાંચમો હોત તો? 
રમણ: તો તુંય એ લોકો ભેગી હોત. [વસવસામાં] એ લોકો 
માગે તોડ કાઢવા માગે છે, એમ? મારી વિરુદ્ધ મીટિંગ 
“ ભ્મરે છે, મારું શું કરવું, કાશીના ગયા પછી, એમ? 
- [પુનિતા શાંત પાડવા જાય.] પુની, તું એ લોકોને કહી 
દેજે, કોઈ આવે નહીં મારી પાસે... સમજી? 
પુનિતાઃ [વહાલમાં] સમજી. ને હવે તમે સાંભળી લ્યો. 
ટિક્રિન રસોડામાં મૂડ્યું છે, જમી લેશો ને? [રમણ 
બેધ્યાન.] કાલે પાછી આવીશ હું. હવે જાઉં? 
રમણઃ [સભાન થતાં] હેં !હા. જા પુની, જો અંધારું થવા આવ્યું 
છે, જા તારા ઘરે તું. 
પુનિતાઃ જાઉં છું, વિચારો નહીં કરો તે? જમી લેશો ને? 
રિમણ જવાનો ઇશારો કરે. પુનિત્તા નછૂટકે જાય. રમણ 
રાવ ખાતો હોય તેમ પત્નીના કોટા સામે જોઈ રહે. રહીને પાઈપ 


બ્ટ્શ 


પીતાં મધુકર પ્રવેશે.] 

મધુકરઃ કેમ રમણ, કાશીભાભી જોડે શી ગુકૂતગો ચાલે 
છે? 

રમણઃ [હાશમાં] મધુકર! તું... 

મધુકરઃ તું દેખાયો. નહીં, એટલે હું દેખાયો. [બેસતાં] કેમ 
આવત્તો નથી, બગીચામાં ? પત્ની તો જાય, પણ તેથી 
વૈરાગી ન થઈ જવાય. સંસાર છે. [રમણને નોંધી] લ્યા, 
તબિયત તો ઘોડા જેવી દેખાય છે? તો શું છે? 

રમણ : [ઉદાસ] ખબર આવી છે. 

મધુકરઃ ક[ઠહામાં] કોણ ગયું? 

રમણઃ ગયું નથી, જવાની તૈયારીમાં છે. 

મધુકરઃ રામ બોલો ભાઈ રામ, પાછું નાહવું પડશે. 

રમણઃ નાહજે પછી. પહેલાં પહોંચાડી દે મને, જીવતોજ. 

મધુકર: ભાભીને વળ્યે બે જ મહિના થયા છે, ને તું ક્યાં 
દોડ્યો એની પાછળ ? ત્યાં તો એને બેસવા દે, સુખે ? 
[રમણ અકળાય. મધુકર સિગારેટ આપે.] લે પી ને 
કાઢ વરાળ, તે ખબર પડે, છે શું? 

રમણઃ બધાં ભેગાં મળી બાપની હરાજી કરવા હણહણી રહ્યાં 
છે. હું પૂછું, ઘડપણની કોઈ લાજ-મર્યાદા ખરી કે 
નહીં? આ ધોળા... 

મધુકરઃ - માં કોણે ધૂળ નાખી? 


રમણઃ કોણ નાખે ? પેટના ને પોતીકા, બીજું કોણ ? સંતાનોના 


ઢસરડા કર્યા... 

મધુકરઃ તને કોણે કહ્યું'તું? 

૨મણઃ આમ જ બોલે છે, નગુણાઓ. તે કેમ સહન થાય! 
[તોર-ચીડમાં] એમ જ હોય તો કરો બાપને ભીંત 
ભેળો ને [નાટકીય થતા] દઈ દો મશીનગનની 
ગોળીએ, ભડ... ભડ,.. ભડ... ભડ... 

મધુકર [મલકી, સમભાવે] રમણ, તેં કાલે ત્રિફળા લીધી'તી 
કે નહીં? આ બધા વિચારોનું કારણ છે, કબજિયાત. 

રમણઃ તું મળવા આવ્યો છે કે મશ્કરી કરવા ? [રહીને]મધુકર, 
કંકાસ ટાળવા, કાશીએ હોંશે-હોશે બધું આપી, ચારેય 
દીકરાઓને જુદાં ઘર માંડી આપ્યાં, પણ આજે 
કાચિંડાની જેમ સૌના રંગ ફરી ગયા છે. [અકળાઈ] હું 
ઘરડો, રિટાયર્ડ સસરો..., 

મધુકરઃ તેથી શું, તને પાટલે બેસાડી પૂજે? 

રમણઃ કમાય છે તે સૌ એમ મરડાય છે, જાણે હું 
અનાથાશ્રમમાંથી ફાળો ઉઘરાવવા આવતો. હોઉં. 
કોઈને ફુરસદ નથી, ઘડીક ઊભા રહી પૂછવાની, બાપુ, 
પગે કેમ છે ? ભૂત હોઉં તેમ ભાગતા ફરે છે, મારાથી. 

મધુકરઃ તે તારેય ભૂતની. જેમ મન પર નહીં લેવાનું. 


બ્ટ્શ 





રમણઃ શું નહીં લેવાનું, તું સાંભળે તો સળગી ઊઠે, ગવે, 
મહિને કેતન એની ઊંટને લઈને અહીં આવેલો. 

મધુકરઃ [મૂંઝાઈ] ઊંટને લઈને? 

રમણઃ લંબુ, એની પત્ની રશ્મિને લઈને. મને બોલાવવા, બે 
દિવસ એના ઘરે રહેવા. આમંત્રણ સાથે શું હતું, ખબર 
છે? લિસ્ટ, શરતોનું. 

[ફલૅશ-બૅકઃ મધુકર પરથી પ્રકાશ વિલાય, સ્મૃતિમાં 
સરી પડેલા રમણ પર રહે. કેતન અને રશ્મિ ૨મણની નજીક 
આવી જવાબની અપેક્ષામાં જુએ. રશ્મિ કેતનને કોણી મારે 
કે તરત-] 
કેતનઃ અમે કહ્યું એનું શું નક્કી કર્યું ? મારે ત્યાં આવશો 
ને બે દિવસ, બાપુ? [રશ્મિને જોઈ સુધારતાં) ડે...ડી ! 
શર્તો ! તારે ત્યાં રહેવા આવું તો મારે પાળવાની છે 
શર્તો. (વ્યંગમાં) બોલો. 
ડેડી, ખોટું ન લગાડો. બી પ્રેક્ટિકલ, જીવવાની અમારી 
રીત જુદી છે, યુ નો ! અમારે ત્યાં દોસ્ત-મિત્રો આવે, 
પાર્ટી થાય... 
રશ્મિઃ ને તમે કધોણ ધોતિયાં પહેરીને, ઉઘાડા શરીરે ફરો, 
તો કેવું લાગે ? [રમણ ધોતિયું સંકોરી, બાડિયાનું 
બટન બંધ કરે.] કેતનના સ્ટેટસ પ્રમાણે... 
લોકો આવે, ને હું બહાર બોલાવું, ઓળખાણ કરાવવા, 
તોજ આવવાનું, બે મિનિટ, તમારી ભૂતકાળની સક્સેસ- 
સ્ટૉરીમાં કોઈને રસ નપડે. બોલે નહીં,પણ આડું જોઈને 
બબડેઃ તદન બૉર છે. 
ખાવાનું તમારું મંગુ ખોલીમાં જ લઈ આવશે. 

[મૌન રમણ અકળાય.) 
ડેડી, અમારે બંનેએ નોકરીએ જવાનું તે... [અચકાઈ] 
નવ વાગ્યા સુધી તમારે ખોલીની બહાર નીકળવાનું 
નહીં, વચ્ચે આડા આવવા, અમને લેટ થઈ જાય ને! 
પછી બાથરૂમ-વૉશબેસિન વાપરજો ને તમતમારે સાંજ 
સુધી. [રમણ તાકી રહે,] 
પણ ફિનાઇલ રેડવું ભૂલવું નહીં. [રશ્મિ ઇશારો કરે, 
નછૂટકે કેતન બોલે.] 
ડેડી, રશ્મિ એક જ વખત રાંધે છે, સાંજના, એકાદ 
વસ્તુઃ પુલાવ, સમોસાં, ઢોકળાં, સૅન્ડવિચ ફરતું ફરતું. 
બ્રેડબટર્‌ તો ખરાં જ. ચાલશે ને? 
રમણ. [નિર્ભાવ બહાર જતાં] હોવે..., દોડશે. સવારે કાર્ચા 
ભાજીમૂળા ખાઈ લઈશ, શું કહો છો, સલાડ, તંદુરસ્તી 
માટે. [રમણ રસોડામાં જાય.] 
[એકલાં પડતાં] જોયું રશ્મિ, મેં કહ્યું'તું ને તને, હી 
ઇઝ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ, કન્સિડરેટ એન્ડ એકોમોડેટિવ. 


રમણ 


કેતન? 


કેતન: 


ર્શ્મિઃ 


કેતનઃ 


રશ્મિઃ 


કેતનઃ 


કેતનઃ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮૬ 


[રશ્મિ પ્રસન્ન લોભામણું હસે. બંને. કોઈ ગણતરીમાં 

આખું ઘર જુએ.] . 

બે લાખની લોન લઈ, આને રિનોવેટ કરાવો તો ઘરની 

કિંમત વીસ-પચ્ચીસ લાખ દેખાય, ને ઉપરથી 

મોકળાશ ને મોભો. 

રશ્મિ, જો તને ડૅડી ફાવી જાય તો, એ એકલા જ 

છે, તે આવી જઈશું આપણે આ મોટા ફ્લેટમાં રહેવા, 

સાથે. એય સંચવાશે ને સ્ટેટસનું સ્ટેટસ વધશે તે જુદું. 

[કેતન રશ્મિને ચૂમવા જાય ત્યાં રમણ પાણીનો ગ્લાસ 

લાવી રશ્મિ સામે ધરે. રશ્મિ લઈ લે, મૂંઝાય, કેતનને 

આપે. કેતન વિચારમાં પડી જાય.] ડૅડી ! 

રમણઃ એક શર્ત હજી ઉમેરો કે મારે પાણી પીવું હોય તોય 
(છળમાં) આ ઊંટને પૂછવું. 

રશ્મિ-કેતન : [ઘા ખાઈ] ડૅ...ડી! [એકાએક અંધારપટ 
છવાય.] 


રશ્મિઃ 


કેતનઃ 


ફ્લૅશ-બેંક પૂરો. 

પ્રિકાશ પાછો ફરેઃ મધુકર જઈ રમણને વિચારમાંથી 

જગાડે,] 

મધુકરઃ ક્યાં ખોવાઈ ગયો તું, રમણ? 

રમણઃ ક્યાંય ગયો નથી. આ બેઠો, ડઘાઈને. 

મધુકરઃ ઘર હોય ત્યાં તાલ તો હોય જ ને, જુદા. જોયા 
કરવાના. એ ન હોય તો સંસારમાં રસ કેમ પડે? તું 
«તદ્ન નીરસ થઈ ગયો છે. ક 

રમણઃ થઈ ન જાય? બાથરૂમ જઈ ટાંકી ખેંચું તો કહે છે, 
પાણી બગાડો છો; રાતના લાઇટ કરું તો કહે છે, બિલ 
કૌણ ભરશે? છીંકણી સૂંઘું તો કહેઃ ફ્લેટ બગડશે. 
ને પેલી ઊંટ કહે છે: ધોતિયાં ગંધારાં પહેરો છો. હું 
કંઈ પણ કરું. નાગો થઈને નાચું, એમાં એમના બાપનું 
શું જાય? 

મધુકરઃ પણ તું એ નચાવે એમ નાચે તો તારા બાપનું શું 
જાય? તાથૈયા! 

રમણઃ હું ભાંડ નહીં, સસરો છું. 

મધુકરઃ પાછો બાપ થઈ જા. આજકાલ દીકરીઓ જ મા- 
બાપનું વધુ જુએ છે. દીકરાને વશમાં રાખવો હોય 
તો વહુ ૫૨ વહાલ વરસાવવું. પાડાને પૂંઠે પંપાળો, 
તો. ડોકું આપોઆપ. ધૂણવા માંડે. 

રમણઃ [અકળાઈ] તું બૈરાઘેલો, વાંઢો... 

મધુકરઃ રમણ, જો તું એમ માનતો હોય. કે પગ-પર-પગ 
ચડાવીને તું બેસી રહે, ને બધાં તને ખમ્મા-ખમ્મા કરે, 
તો ભૂલી જા. [સમભાવમાં] જો, કાશીભાભી હતાં 
ત્યારે વાત જુદી હતી. હવે તું એકલો છે... 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯? ૧૮૭ 





રમણઃ ને એકલો જ રહીશ, આ ફ્લૅટમાં [ભેદ સહિયારતાં) 
મધુકર, તને ખબર છે એ લોકોનો પ્લાન ? ચારે દીકરા 
ભેગા મળી, આ ફ્લૅટ વેચાવડાવી મારી ફેરફદરડી 
ફેરવવા માગે છે, ને ઉપરથી વીશીના પૈસાય વસૂલ 
કરશે. 

મધુકરઃ તે આપજે, પેન્શન આવે છે એ શું કામનું છે? 

રમણઃ ઉરતિકારમાં) તું મારો મિત્ર છે કે એ લોકોનો વકીલ ? 

મધુકરઃ જો રમણ, હું તારી જગ્યાએ હોઉં, તો એ લોકો 
જોડે રહું, વહુઓ જોડે શાક સમારું, મોદીનો સામાન 
કહી આવું, અગાસીએ. મસાલા સૂકવ્યા હોય તો 
કાગડા ઉરાડું, મૅટિની-શોની સિનેમાની ટિંકેટ લાવી 
આપું, તકિયાને ગલેફ અને બારીએ પડદા ચડાવી 
આપું, ને કહે તો વહુને અંબોડે સોયો ખોસી દઉં, ફલ 
સોતો. [દંઢતાથી] ઘરમાં નકામા આડા આવવા કરતાં, 

, હાથવગા રહીએ તો વધારે વહાલા લાગીએ. 

રમણઃ તારું ચાલે તો તું ગળે પટ્ટો પહેરીને વહુનું કુરકુરિયુંય 
થઈ ખોળામાં બેસી જાવ. [ચાળામાં] અંબાડે ફૂલ 
ખોસી દઉં. એ તો રેલો આવે ને તો જ ખબર પડે. 
[મધુકર પાઈપ પીતો મલકે.] મધુકર, સાંભળ. પુનિતા 
આવી'તી, કહેતી'તી, કાલે સાંજે એ સૌ અહીંયાં 
આવવાનાં છે, મારી પાસે. કાશી ગઈ, હવે મારું શું 
કરવું એ નક્કી કરવા. જાણે હું જૂનો - ટેબલ-ખુરશી 
કે ખાટલો ન હોઉં, રાખવો કે ભંગારમાં કાઢી નાખવો? 
એમ ચિંતામાં છે. જાણે હું કૅન્સર હોઉં, પગનું ખરજવું 
હોઉં, ટીબીનો, ગળે અટક્યો, ગળફો હોઉં, ગળવો કે 
થૂંકી દેવો ! [ડૂમો ખંખેરતાં] પણ એ લોકોને ખબર 
નથી. હું મારા આ ઘરમાં રહેવાનો છું. [ખુમારીમાં 
ભાંગી પડતાં] હું, રમણ દિનકર દલાલ, કોઈનો 
મહોતાજ નથી. [મધુકર સમભાવમાં રમણનો ખભો 
પંપાળે.] 

મધુકરઃ દોસ્ત, કોઈ કોઈનું મહોતાજ નથી. એ લોકોને બીક 
છે, તું માથે પડશે, ને તને મનમાં ફાળ છે, એ લોકો 
તને પડતો મૂકશે. બંને શ્રદ્ધાનું દૂધ બાળી, સ્વાર્થની 
રબડી. હલાવી રહ્યાં છો. તું તારો જ વિચાર કરે છે, 
એ. લોકોને કેવી તકલીફ-લાચારી હશે, એ. તું જાણે 
છે? ને તને શું એમ છે, તારી જ વ્યથા અનેરી છે? 
ભાઈ, દરેક નિવૃત્ત જીવના વિષાદનો “ષા' સરખો જ 
છે. કદાચ સપ્તક જુદાં હશે. (રમણને બોલતો, રોકી] 
ભાઈ, ઘડપણમાં હિમાળો ગાળવો તે હિમાલય જેવો 
આ અહમ્‌ ઓગાળવો. 

રમણઃ તું ભાષણ ઠોકતો બંધ થઈ, મારું એક કામ કર. 


બ્ટ્ 


તિનયને ફોન કરી દે કે કોઈ અહીંયાં મોરચો લઈને 
આવે નહીં, નહીં તો ઝંડા ઉખેડીને ફેંકી દઈશ. મારા 
માટે સૌ...મ.... 

મધુકરઃ [અટકાવી] આ બધાં ત્રાગાં મૂક ને સાંભળ, બાપને 

જેમ કમાઉ દીકરો વહાલો લાગે ને, તેમ દીકરાનેય 

દલ્લાવાળો બાપ ગમે. આપણે કમાતા ના હોઈએ. તો 

કુર્ટભને કામના તો રહીએ? તું શું કરે છે આખો 

દિવસ ? 

ત્રેસઠ વર્ષ ઢસરડા કર્યા, હવે શું કરે? નસીબ કે 

પેન્શન છે, નહીં તો એક એક પૈસા માટે ભીખ 

મંગાવત. [ચીડમાં ચાળો ડરતાં] બાબા, બાપ કે નામ 

પર એક પૈસા... [રમણ મોં ફેરવી લે...] 

મધુકરઃ વાંક એમનોય નથી, કૌવત થોડું ને ઇચ્છાઓ 
ઝાઝી. ઉપરથી એક સાંધો ને તેર તૂટે એવો કપરો 
કાળ. સૌનાં આંગળાં દાઝ્યાં હોય ત્યાં કોણ ફોને ફૂંક 
મારે? બાકી મુદ્દલ વગર... 

રમણઃ મુદ્દ તો કાશી મરતી વખતે જ સૌને આપતી ગઈ 
છે, રોકડ - સોનું બધું જ, રહ્યું છે તો પેન્શન ને આ 
ઘર, એના ૫૨ પણ ડોળા છે, ચાર. 

મધુકરઃ યાર, આપીને થઈ જા નાગો બાવો, અલખ- 
નિરંજન! બચ્ચુ, સાધુ તો ચલત્તા ભલા, પણ સસરા 
તો. ચલતા પૂર્જા ભલા. [રમણને ગંભીર જોઈ, 
મજાકમાં] આ કંકાસનો બીજોય એક તોડ છે, રમણ... 

રમણ : [ઉત્સાહમાં] કયો ? 

મધુકરઃ તું પેલાં લાઇલેરીવાળાં માલતીબેન જોડે ગોઠવાઈ 
જા. કહે તો વાત ડરું. 

રમણઃ [રોષમાં] મધુકર, અહીંયાં રૂંવાડે રૂંવાડું કકળે છે ને 
તને ઠઠ્ઠા સૂઝે છે? ક્યાં ખુમારીથી જીવેલો રમણ ને 
કયાં આજનો... 

મધુકરઃ ખોડિયો સૂરજ- 

રમણઃ મધુકર, જોઈતું કંઈ નથી સિવાય કે સધિયારો, હુંય 
એમનામાંનો એક છું, ખપનો, કોઈ ભાર... નથી. 
[હતાશ રમણ ફસકી પડે.] 

મધુકર: [સમભાવે] રમણ, બને છે ઘણી વખત, હોડી 
હાંકનારો ભૂલી જાય છે કે સમતુલા જાળવવા હોડીમાં 
નીરમની, નકામી રેતીના ભારનીવે જરૂર હોય છે. 
[મધુકર જવા ઊભો થઈ રમણનો ખભો થપકારે.] 
ચાલ રમણ, ઊપડું ત્યારે. તું ચિંતા ન કરતો. કાલે 
સાંજે મળજે બગીચામાં. નાખશું કોઈ પાસા, પોબારા 
પડે એવા. [સામસામે ઊભા બંને હાથ મિલાવે ને 
પ્રકાશ વિલાઈ જાય.] 


બ્ટ્શ્‌ 


રૃમણઃ 





દશ્ય ત્રીજું: બીજા દિવસની સાંજ 
રમણનું ઘર 

પ્રકાશ વિસ્તરતાં ઘરમાં રમણનો મોટો દીકરો તિનય 

અને એની પત્ની નયના, બીજો દીકરો પંકજ અને એનો આઠ 

વર્ષનો પુત્ર આત્મન્‌, ત્રીજા દીકરા ભરતની પત્ની શીલા, તથા 

તાનો દીકરો કેતન રમણની રાહ જોતાં, વાટાઘાટમાં અટવાવેલાં 

છે. આત્મને ટી-શર્ટ પહેયું છે, જેના પર ફૂટબૉલ અને ઉગામેલા 

પગનાં ચિત્રો વચ્ચે “1/11 1201૨ ૪૦ળર 101ર૫' છાપેલું 

છે. આત્મન્‌ સૌને મૂંઝવણ-મુગ્ધ જોયા કરે છે.] 

કેતન : [શીલાને] નક્કી થયા પછી ભરતભાઈ ફરી નહીં જાય 
ને... ભાભી. ? 

શીલાઃ બાપુનું મારે કરવાનું છે, એમણે નહીં. પણ, તમે તમારી 
રશ્મિની પૂરી પરમિશન લાવ્યા છો કે નહીં? કે પછી... 

પંકજઃ [અકળાઈ] મોટાભાઈ, તમે એક વખત સ્પષ્ટ શબ્દોમાં 
કહી દો બધાંને, શું નક્કી થયું છે, જેથી કોઈને એમ 
ન થાય કે એ બાપુ માટે વધારે ઘસાય છે. 

વિનવઃ બા ગઇ, પછી બાપુને વાતેવાતે ઓછું આવી જાય છે. 

નયનાઃ એમાં ઓછું શું આવવાનું ? પાકા પાને વહેલું મોડું 
ખરવું તો પડે જ ને. 

આત્મન્‌ : [જિજ્ઞાસાથી] ડૅડી, પાનનું ખરવું એટલે ? [પંકજ 
ચૂપ રહેવાનો ઇશારો ડરે.) 

શીલાઃ બાપુથી કંઈ થતું નથી, ને ઉપરથી જિદ્દી પણ થઈ ગયા 
છે. [રાવમાં] આપવાનું હોય તો દીકરી પુનિતાને, 
લેવાનું હોય તો વહુઓ પાસે. 

વિનયઃ હતું એ બાએ આપી તો ઈીધું સૌને. 

નયનાઃ મને હીરાની ચૂંકનું કેટલું મન હતું, પણ એ તો ગઈ 
પુનિતાને. ખોટું નથી કહેતાં, આંગળીથી નખ વેગળા, 
એ વેગળા. ર 

આત્મન્‌ઃ [નિર્દોષભાવે] એટલે શું, કાકી ! [નયના છણકો 
કરે.] 

પંકજ : [અકળાઈ] ચૂપ ! [આત્મન્‌ પોતાના નખ જોઈ રહે.] 

કેતન: બાપુએ પ્રૉવિડંટનફંડ લેવું જોઈતું હતું, સૌને ભાગે 
ચાલીસેક હજાર રોકડા તો આવત. 

શીલાઃ ઘરમાં વૉલ-પેપર લગાડવાનું મારું વર્ષોથી ઠેલાઈ રહ્યું 


નયનાઃએ તો ઠીક, પણ પેન્શન આખું પોતે જ પાન-સિગારેટ 
ને રિક્ષામાં વાપરી નાખે છે. 

વિનયઃ ભગવાનનો. પાડ માન, હાથ લંબાવતા નથી આપણી 
સામે. 

શીલાઃ તહેવાર હોય કે વવહાર, એમના પાસેથી કંઈ ન મળે. 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮૮ 


આત્મન્‌ઃ દાદાજીએ બધુંય આપી દીધું હોય તે? 

શીલા : [ઘૂરકતાં] કેમ તરફદારી કરે છે? દાદો છાની- 
છાની લાંચ આપે છે કે શું, ચોકલેટની ? [આત્મન્‌ 
પંકજની સોડમાં ભરાઈ જાય.] 

વિનયઃ આપણે અહીંયાં ભાંડવા નહીં, જાણવા ભેગાં થયાં 
છીએ... કે... 

પંકજઃ આપણું બાપુ માટે કમિટમેન્ટ શું છે? 

આત્મન્‌ઃ ડેડી, કમિટમેન્ટ એટલે ? [સૌ જોઈ રહે. પંકજ ટપલું 
મારે.] 

પંક્જઃ વચ્ચે કેમ ડબડબ કરે છે, ડોબા? 

નયનાઃ બાના ગયા પછી, બાપુ તો એક સમસ્યા બની ગયા 
છે. એમની ખાવાપીવાની સગવડ જોવાની, માંદે-સાંજે 
સારવાર કરવાની, ને પાછી મૂડની વાંકાઈ, બધાં જ 
ક્યાં સુધી દોડાદોડી કરીશું, આમ ? 

શીલાઃ હું તો હજીય કહું છું, એકએક મહિનો વારાફરતી 

સૌકોઈ બાપુને ડબ્બો મોકલાવે, જે સવાર-સાંજ બાપુ 

ખાઈ લે. હવે ગરમના ચટકા શાના ? લોકો ઓફિસમાં 

ડબ્બો નથી ખાતા? 

નહીં તો સો-સો રૂપિયા સૌ આપી દઈએ, રાખી લે 

રાંધવાવાળી. 

વિનવઃ પૈસાથી બધું પતી નથી જતું. 

કેતનઃ પણ પૈસા છે જ ક્યાં? 

નયનાઃબાપુએ આ ઘર વેચી નાખવું જોઈએ. અઢાર-વીસ 
લાખ તો આવે જ. 

કેતનઃ જે સંતાનોને સરખે ભાગે વહેંચી દેવા જોઈએ, બાપુ 
તો આપણી જોડે જ રહેશે ને? 

આત્મન્‌ઃ આપણી સાથે રહેશે દાદાજી, વાર્તા કહેશે? 

શીલાઃ વડચકાં ભરશે, વાતે વાતે. 

વિનયઃ કંટાળી, સચિંત] હજી બાપુ આવ્યા કેમ નહીં? 

શીલાઃ ગયા હશે પુનિતા. પાસે વહુનું ખોદવા. 

વિનયઃ તમારા બાપા તમારે ત્યાં નથી આવતા ? [શીલા મોં 

મચકોડે,] રમેશની વહુનું બોલવા? માણસ ક્યાંક તો વરાળ 

કાઢે કે નહીં? ર 

પંકજ [સંકલેતાં] : મોટાભાઈ, છેલ્લે નક્કી શું થયું છે, એ 
બોલો ને! 

વિનયઃ કારતક-માગસર-પોષ બાપુ મારે ત્યાં રહેશે, [નયના 
મોં બગાડે.] મહા-ફાગણ-ચૈત્ર ભરતને ત્યાં, [શીલા 
નાક ચડાવે.] વૈશાખ-જેઠ-અષાઢ પંકજને ત્યાં, અને 
શ્રાવણ-ભાદરવો ને આસો કેતનને ઘરે. 

શીલાઃ ને અધિક માસ હોય તો? 

પંકજ: [તોડી પાડતાં] ધર્મશાળામાં તમેય તે, ભાભી! 


પંક્જઃ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૮૯ 


અંગ્રેજીમાં આવે છે અધિક માસ? પછી! 

આત્મન્‌ઃ આ તો ડેડી, દાદાજીનું ડિવિઝન, આપણે ત્યાં 
ક્યારે આવશે? 

નયનાઃ આવશે એટલે ખબર પડશે, તારી માને. 

કેતન : [ખચકાઈ] ભાભી, બાપુએ પેન્શનમાંથી ૧,૨૦૦ 
રાશન પેટે આપવા ન જોઈએ? 

પંકજઃ એ તું જાણે ને બાપુ જાણે, પણ મોટાભાઈ, બાપુને 
તમે કહી દેજો. 

નયનાઃ એ કહીને શું કામ ભૂંડા ઠરે ? કેતનભાઇ કહેશે, બાના 
લાડકા. 

આત્મન્‌ ઃ [ઉત્સાહમાં] દાદાજીને હું કહીશ. [પંકજ ટપલું મારે 

ત્યાં ડોર-બેલ વાગે, આત્મન્‌ ઊછળે.] દાદાજી ! [બાપુ 

આવ્યાની સૌને ફાળ પડે. સૌ કોઈ ધ્તું કહેજે'ના 

એકબીજાને શિયાવિયા ઇશારા કરે. આત્મન્‌ દોડીને 

જાય. પાછો ફરે.] ડૅડી, ડૅડી, દાદાજીના દોસ્તાર 

આવ્યા છે, પકૂ-પફૂ પાઇપવાળા. 

કોણ, એમએલએ. અંકલ? [પાઈપ પીતાં મધુકર 

પ્રવેશે.] 

સૌ: [સાશ્ચર્ય] મધુકાકા, તમે? 

મધુકરઃ [આત્મન્‌ને પકડી લાડમાં ટી-શર્ટ વાંચતાં] સ્માર્ટ 
છે ટી-શર્ટ ઃ વેઇટ કૉર યૉર ટર્ન. વાહ, ધીરાં બાપલિયાં. 
પણ ટાબરિયા, રમવા કેમ નથી ગયો ? જા ઘરફૂકડી, 
જો નીચે છોકરાંઓ નારગોળિયો રમે છે. 

આત્મન્‌ઃ ડૅડી, જાઉં ? [પંકજ હા પાડે.] થેંક્યુ, ડેડી. [દોડી 
જતાં] નાર...ગોળિયો...! 

પંકજ : [સાદ પાડી] જોજે, હાથપગ ધૂળવાળા ન થાય, નહીં 
તો મમ્મી... 

મધુકરઃ ધૂળ કાઢી નાખશે. કૉન્વેન્ટમાં ભણી છે પદયા? 
પંકજ, હાથપગ ધૂળવાળા ન થાય તો એને રમવું કેમ 
કહેવાય? [રહીને] ખેર, રમણ નથી? [બેસતાં] 
બગીચામાં સાંજે આવતો નથી, તે થયું, લાવ જોઈ 
આવું, શું થયું છે ? [સૌને નોંધી] પણ તમે બધાં આજે 
અચાનક, એક સાથે? ને તોય ફુલ-કૉરમ નથી. ક્યાં 
છે ભાઈ ભરત, કેતનની રશ્મિ, પંકજની પદા ? 
[શીલાને] ભરત કેમ છે ? એની વાર્તા પેપરમાં વાંચી. 
ગુડ, મને થયું જ, સ્ત્રીમાનસની આટલી ઊંડી સૂઝ 
એને તારા સિવાય કોણ આપી શકે? 

શીલા : [કુંગરાતાં] થેંક્યુ, અંકલ. 

વિનયઃ અંકલ, તમારી તબિયત કેમ છે? 

મધુકરઃ ઘોડા જેવો છું, ટપાકા મારું છું ને પાઈપ પીઉં છું. 
[બે પ્લાસ્ટિકનાં કવર સોકા પર બાજુએ. મૂકતાં 


કેતનઃ 


ક્યમ 


નયનાને] નયના, કેમ છે તમારા ભાઈ, ઇંગ્લંડમાં ? 
આ સાડી પણ ત્યાંની જ હોવી જોઈએ ! વિનવ, જોયું 
એનું ટેફ્સ્ચર, પ્રિન્ટ ! [નયના ફ્લાય.] ભૂખડ ભારતમાં 
આ જોવા. જ ન મળે. સુંદર છે. નયના, તમેય જઈ 
આવો ભાઈને ત્યાં ઇંગ્લંડ. 
નયના: [નિરાશ] છોકરાંઓમાંથી છૂટું ત્યારે ને! 
મધુકરઃ છોકરાં રમણ રાખશે, નવરો તો છે. 
શીલા? [મોં બગાડી] એમને જ રાખવાની પંચાત પડી. છે, 
ત્યાં... 
મધુકરઃ કેમ, શું છે, વિનય, રમણે પાછું શું આદર્યું ? [વિનય 
અચકાય.] 
નયનાઃ એમના બાપુ છે, તે, એ તો ગારા જ ચાવશે. [વિનયને] 
મધુકાકા, બાપુના ખાસ મિત્ર છે, વાંધો નહીં એમને 
કહેવામાં, કાકા કહી દેશે બાપુને, બધું. 
કેતન : [સૌને સહમત થતાં જોઈ] અંકલ, હમણાંના બાપુ 
વિચિત્ર થઈ ગયા છે. 
મધુકરઃ રમણ પહેલેથી છે જ 1વેચિત્ર. 
નયનાઃ ઘરે આવે, સિગારેટ ફૂંકે. વાંધો નહીં, પણ જ્યાં ત્યાં 
રાખ ખંખેરે. 
શીલાઃ ગયે રવિવારે એ આવ્યા, ને મારાં બેનબનેવીય આવ્યાં. 
અમને તો વાત જ ન ડરવા દે. બસ પોતાની જ બડાઈ, 
પણ કટલી! 
કૈતનઃ મારી રશ્મિની હાઇટ સારી છે, તો વારેઘડીએ. એને 
ઊંટ કહેવાની શી જરૂર? 
પંકજઃ મારા જ દીકરાને કહેઃ ડોબા, તું શું ભણશે જ્યાં તારો 
બાપ જ બે વાર નાપાસ થયો'તો તે... આ બધું પદ્યાને 
ગમે? 
નવનાઃ એમના ઓફિસના ટાઈમે જ વૉશબેસિન પર દાઢી 
' કરવા ઊભા રહી જાય. 
કેતન: ને મૂર્ખા હોઈએ એમ સલાહ તો. ચાલુ જ, 
શીલાઃ રસોઈમાં ખોડખાંપણ કાઢ્યા વિના ખાય નહીં. જમે 
તો જાણે ઉપકાર. મગ હીય તો. વાલ માગે, વાલ હોય 
તો વટાણા, 
નયનાઃ છોકરાં રમતાં હોય ત્યારે ટીવીથી માથું દુખે, ને જેવાં 
ભણવા બેસે કે કકળાટ કરાવવા ટીવી ખોલીને બેસી 
જાય, 
વિનયઃ બાપુ, થોડા નાના બાળક જેવા થઈ ગયા છે. 
મધુકરઃ બાળક ને બુઢ્ઢાં, સરખાં. એકને શક્તિ આવેલી 
નહીં, તે બીર્જાની જતી રહેલી. અ-સુરક્ષિત લાગે 
એટલે, ધ્યાન ખેંચવા ઉધમાત્ત કરે. બાળક કરે એ 
મસ્તી કહેવાય, ને ડોસા કરે એ દખલગીરી, મનમાં 


બ્ટ્શ 





કંઈ નહીં. 

શીલાઃ પણ ત્રાસ તો થાય ને ? જ્યારે જુઓ ત્યારે ટેન્શન 
ટેન્શન. 

કેતનઃ અમારે કામધંધે જવું, સંસાર સાચવવો કે બાપુને જોયા 
કરવા? 

મધુકરઃ આમ, રાવ ખાવાથી શું થાય? કોઈ રસ્તો, તોડ 
કાઢો? 

વિનયઃતમે જ કહો, અંકલ, શું કરવું. 

મધુકરઃ મારી ડાગળી સહેજ ખસેલી લાગશે તમને, પણ જો 
હું રમણની જગ્યાએ હોઉં તો પાછાં લગ્ન કરી લઉં, 
કુર્યાત્‌ સદા મંગલમ્‌. [સૌ ઘા ખાઈ જાય.] 

શીલાઃ (વીલું હસતાં] કમાલ ઠડા કરો છો. તમેય બૅચલર 
અંકલ! 

પંકજ સીધો જ ગૂગલી ! [આંગળી ઊંચી. કરી] હાઉ'ઝ ધટ? 

મધુકરઃ [મલકતાં] જુઓ, એમ કરો. [સૌ આતુર.] હાલ 
પૂરતી નાની મોટી જવાબદારીઓ વહેંચી લ્યો. 

ક્ેતૃતઃ જેમ કે... 

મધુકરઃ રમણને કેન્સર થાય તો વિનષે જોવાનું, ટીબી થાય 
તો ભરતે, લકવો હોય તો પંકજે ને અંધાપો આવે 
તો કેતને. [સૌ મૂંઝાય.) 

પંકુજુઃ અંકલ, આ તો... 

મધુકરઃ એવી જ રીતે મોતિયાનું ઓપરેશન વિનય કરાવે, 
એપેન્ડિક્સનું પંકજ, હર્નિયાનું ભરત ને પથરીનું કેતન, 
પછી જેવાં જેનાં નસીબ. 

વિનયઃ પણ મધુકાકા... 

મધુકર* હવે કપડાં. દર જાન્યુઆરીમાં વિનષે બે ધોતિયાં, 
પંકજે શર્ટ, ભરતે જાકીટો ને કેતને ટોપી-ચંપલો 
અપાવવાં. [નામ દેવાતાં સૌ એકબીજાંની પ્રતિકિયા 
નોંધે.] બાકી સિગારેટ, ફાકી, તપકીર એ બધું રમણ 
પેન્શનમાંથી લઈ લે. [સૌ મધુકરને તાકે.] જ્યારે 
ઊપડી જાય ત્યારે ખરચો સરખે ભાગે વહેંચી લેવો... 
તે સત્યનારાયણદેવકી જય. અધ્યાય પૂરો. 

વિનયઃ કાકા... [મધુકર એને બોલર્તા રોકે.] 

મધુકરઃ પૂરું સાંભળ તો ખરો. હવે રહી ખાવા-પીવાની 
વાત. રમણને. તો આમેય વખત નહીં જતો હોય, તે 
સવારના મૉર્નિગ-વૉકને બદલે એણે કાંદીવલી કેતનને 
ત્યાં ચા પીવા જવાનું, બપોરે પંકજને ત્યાં સાંતાફૂઝ 
જમવા, સાંજની, ચા ભરતને ત્યાં પાર્લા ઇસ્ટ, ત્યાંથી 
નીકળી બગીચામાં આવવું, સાડા સાત વાગ્યે અંધેરી 
વિનયને ત્યાં વાળુ કરી, ઘરે જઈ સૂઈ જવું, તે વહેલી. 
પડે સવાર. [સૌના ચહેરે પ્રશ્નો અંકાઈ જાય.] આમ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ ૧૯૦ 


હાલતોચાલતો રહેશે તો રમણને ખાવાનુંય પચશો, વા- 
સંધિવાનો દુખાવોય નહીં ઊપડે, ન કોઈને એની કટકટ 
નડશો. 

વિનયઃ [રંજમાં] ચાર કોળિયા માટે બાધુ સવાર-સાંજ મુંબઈ 
કરે, હાડમારી વેઠતા, માંદા ન પડે? 

મધુકરઃ તો પછી એને ગામ ભેગો કરી દો, વાંકાનેર. ત્યાં 
બેઠો છો ચમમંદિરની ઝાલર વગાડે. 

શીલાઃ આઇડિયા ખોટો નથી. 

વિનયઃ તમારા બાપુ નથી ને, એટલે. 

મધુકરઃ ટૂંકમાં, રમણનો કોઈને ખપ નથી, તેમ છતાં 
સમાજમાં નીચાજોણું થાય એવું તમારે કરવુંય નથી. 
તો એનો એક જ રસ્તો છે, રોજ પરાંઓની પરિક્રમા. 

વિનયઃ મધુકાકા, તમે દાઢમાંથી બોલો છો. 

મધુકરઃ દીકરા, દાઢ છે જ ક્યાં તે બોલે? 

વિનયઃ મન નથી માનતું. બાપુ આ ઉમરે, ભટકે... 

મધુકરઃ મોકલી દો વૃદ્ધાશ્રમમાં. નહીં તો સોંપી દો 
પુનિતાને, એનોય બાપ તતો છે ને? 

નયનાઃપછી. તો આ ઘરેય એને જ જાય ને! 

પંકજઃ અમે હોઈએ, છતાં દીકરી જોડે રહે. કેવું લાગે? 

મધુકરઃ લાગવાનું શું એમાં? નયના, શીલા, કાલે તમારા 
બાપુ, ન કરે નારાયણ ને, ન ઘરના, ન-ઘાટના થઈ 
જાય તો શું વિનય... 

નયનાઃ હોય ? એક ઘડી ન રોકાઉં, તરત લઈ આવું. ઘરડું 
બિચારું એક જણ તો ક્યાંય સમાઈ જાય, ખબરેય ન 
પડે. 

મધુકરઃ પણ આ બિચારો ઘરડો રમણ, ખબર નહીં, ક્યાંય 
સમાતો કેમ નથી. 

પંકજ : [અચાનક] એનોય અમે ચારેયે તોડ કાઢ્યો છે. 
દરેક દીકરાએ બાપુને ત્રણ-ત્રણ મહિના રાખવા, ને 
બાપુએ આ ઘર વેચી નાખવું. 

કેતનઃ તે આવે એ પૈસા સૌને સરખે ભાગે આપી દેવા. 

મધુકરઃ .સરસ. રમણને ચાર ઘરની નવીનતા મળશે, 
હવાકેર, ને તમને દરેકને રમણથી નવ મહિનાની છૂટી. 
સરસ. 

શીલાઃ આ માટે બાપુએ વીશીના ૧,૨૦૦ રૂપિયાય આપવા 
જોઈએ ને! 

મધુકર: વહેવારની વાત છે. 

નયનાઃજો પદયા અને શીલા લેવા તૈયાર હોય તો મેં શું ગધેડી 
પકડી છે? 

શીલાઃ આમાં ચોવીસ કલાકનો કડકો તો નહીં, કે હમણાં 
આવશે ઓર્ચિતાના બાપુ, ને બધો પ્રોગ્રામ ફોક ને 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૯૧ 





ઘૂસો રસોડામાં. 
પંકજ: અ. અનિશ્ચિતતાથી જ નાકે દમ આવી ગયો છે. 
વિનયઃ કાકા, આ તોડ વિકો તમાર્રું શું માનવું છે? 
મધુકરઃ રમણની જગ્યાએ હું હોઉં તો તરત હા પાડી દઉં. 
કૈતનઃ અમારો આ તોડ કાકા, તમે બાપુને જણાવી દેશો ? 
મધુકરઃ જણાવી, ગળે ઉતારી દઈશ, હિંગાષ્ટકની ગોળીની 

જેમ. [એકાએક તાણ તૂટી જાય, સૌના ચહેરા વિલસી 

ઊઠે.] પણ આ રમણ ગયો છે ક્યાં? 
કેતનઃ આવવા જ જોઈએ. 

[સૌમાં ગુસપુસ થાય. મધુકર પ્લાસ્ટિક કવર લઈ 
વિચારમાં પગ પર ટપટપાવી, પાછાં મૂકે, એના પર ચશ્માં 
મૂકીને ઊભો થાવ.] 
મધુકરઃ લાવ, જચ હું જઈ આવું. 
પંકજનકેતન : તમે રહેવા દો, અંકલ. 
મધુકરઃ [હસતાં] રહેવા શું દે? લ્યા, બાથરૂમ જવું છે. એને 

ક્યાં રહેવા દે? [જતાં] તમે જૂવાનિયાંઓ ખરાં છો! 

ઉતાવળિયાં. 

[સંકોચમાં સૌ. મલકી, છુટકાગો અનુભવે. પંકજ જઈ 
સોકા પર બેસે. અનાયાસે એની નજર પ્લાસ્ટિક કવર પ૨ 
પડે. ચમકે. અજાણ્યો થતો એ દૂર ચાલ્યો જાય. શીલા આ 
નોંધે. જઈ કૌતૃકમાં કવર પર નજર નાખે, આશ્ચર્ય અનુભવે. 
ચહેરાના ભાવ સંતાડે. શીલાને સંતાતી જોઈ, નયના જઈને 
કવરની ચોકસાઈ કરે ને સરકતી વિનય પાસે જાઈ, કાનમાં 
વાત કરે, બાથરૃ્મમાંથી ટાંકીનો અવાજ આવતાં જ સૌ 
સાબદાં થઈ, અજાણ્યાં બનતાં, આઘાંપાછાં થાય. વિનય 
કેતનને ઇશાગથી બોલાવે. મધુકર રૃમમાં પાછો કરે, ત્યાં જ 
આત્મન્‌ રમણની આંગળી પકડીને દાખલ થાય. તાણનો સોપો 
પડી જાવ.] 
આત્મન્‌ઃ ડેડી, ડેડી, દાદાજી આવ્યા. 
રમણઃ [સૌને અવગણી] મધુકર, તું? 
મધુકરઃ પણ, આર.ડી. દલાલ, તું ક્યાં છે? બધાં તારી 

કેટલી ચિંતા કરે છે? 
રમણઃ [કરડાકીમાં] ચિંતા કરવાનું હું કોઈને કહેતો નથી. 

[સૌની ઉપેક્ષા કરતો રમણ બેસે. સૌના જી અધ્ધર 
લટકે.] 
મધુકરઃ રમણ, તને કહેવાનો મને કોઈ હક્ક નથી, પણ 

હું તારો દોસ્ત છું એટલે તાગ હિતમાં કહું છું. 

સાંભળવું ન સાંભળવું તારી મરજી. 
રમણઃ પણ છે શું, એ તો બોલ. 


મધુકરઃ આ ઉંમરે તું ટીક નથી કરતો. હોંશીલાં 
વહાલસોયાં સંતાનોનું તેં જીવવું ઝેર કરી નાખ્યું છે, 

ઊન 
લટ 


એ સાડું કહેવાય ? [સૌ કોઈ વીલાં પડી બાજી બગડતી 
હોય તેમ એકબીજા સામે જુએ. પંકજ વાત વાળવા 
જાય. મધુકર એને બેસાડી દે.] આટલાં વર્ષો તારા 
દીકરાઓએ તેં કહ્યું એમ કર્યું, હવે તું એ લોકો કહે 
એમ કરે એમાં જ સાર છે. [બોલવા જતી શીલાને] 
તમે ના બોલશો, કોઈકે તો. કહેવું જ પડે ને એને! 

રમણઃ [પડકારમાં] શું કહેવું છે તારે? [સૌને વાત વણસવાની. 
ફાળ પડે.] 7 

મધુકરઃ તું બેકદર છે. વહુઓ આખો દિવસ રસોડામાં 
ભઠિયારણોની જેમ રાંધ્યા કરે ને તું રસોઇ વખોડયા 
કરે? વીશીના પૈસાય ન આપે? [રમણ ધૂંધવાય, 
કેતનને બોલતો અટકાવી) તું બેસ. ને રમણ, તું કલ્યા 
વગર રાહુની જેમ કોઈનેય ત્યાં પહોંચી જાય એ 
લોકોના પ્રોગ્રામ બગાડતો, એ કેમ ચલાવી લેવાય? 
મદદ તો બાજુએ, ઉપરથી તારાં ત્રાગાં ને કંકાસ. 
[મનદુઃખમાં લાચાર રમણ તાકી રહે.] ઘર વેચી યોડી 
મૂડી આપવાનું તો બાજુએ, ઉપરથી સિગારેટનાં હૂંઠાં, 
છીંકણીના છાંટા, છોકરાંઓને કકળાવે ને આડો આવે 
એ. લટકાનો. જો, તારાં ગંધારાં ધોતિયાં તો જો ! [સૌ 
શિયાવિયા મધુકરને વાળવા યત્ન કરે. મધુકર બોલવા 
જતા રમણને રોકે,] આવું કોઈ ચલાવી નહીં લે, 
સમજ્યો! [ઊભી થતી નયનાને] સસરો થયો તેથી 
શું થયું, તમે છાવરશો નહીં. 
[મધુકર કેતનને એમ ધબ્બો મારે, જાણે. કહેતો હોયઃ 

જોયું, કેવું કહી દીધું સીધું જ રમણને |] 

રમણઃ તે આ લોકોએ તને ભંભેર્યો છે, મારી વિરુદ્ધ. 

મધુકરઃ તને પડી નથી ને આ લોકોની જીભેથી તારું નામ 
સુકાતું નથી. કેટલી ચિંતા કરે છે તારી. જો, તારા માટે 
એક સરસ સગવડ કરી છે. આ પહેલી તારીખથી 
તારે ત્રણ મહિના વિનયને ત્યાં રહેવાનું છે. પછી ત્રણ 
મહિના ભરતને ત્યાં, પછી. પંકજને ત્યાં ને છેલ્લે- 

રમણઃ ઊંટને ત્યાં. [રમણ છણકે. કેતન ભડકે, બીજાં વીલાં 
પડી જાય.] 

મધુકર ? ને વીશી પેટે રૂપિયા! ૧,૨૦૦ આપવા પડશે તારે, 
છે કબૂલ? 

રમણઃ [મોટેથી] હું બાપ છું, પૂછવાનું મારે છે. શું ? (આત્મન્‌ 
ગભરાઈ સોફા પાછળ ભરાઈ જાય.] 

મધુકરઃ તું બાળક જેવો છે, તને સમજ ના પડે. સમજણ 
માટે જુવાની જોઈએ. છે ? જોર જોઈએ. છે ? કમાણી 
જોઈએ, છે? 

રમણઃ તું કહેવા શું માગે છે? 


બટ 





મધુકર: આ ફ્લૅટ વેચી નાખ, ને પૈસા આવે તે આ બધાને 
સરખે ભાગે આપી દે. 

રમણઃ આ લોકોનો હુકમ છે? [સૌ ઢીલાં પડી, જાય.] 

મધુકરઃ જે ગણવું હોય તે ગણ. 

રમણઃ [રોષમાં] મારે કંઈ ગણવું, નથી. મ્યુનિસિપાલિટીની 
ઠેલણગાડીમાં સૂઈ મસાણ- ભેગો થઈ જઈશ. ઘરને 
હું દાનમાં દઈ દઈશ, પણ આ નગુણાંઓને નહી આપું, 
[રમણના રોષથી સોપો પડી, જાય, સૌ આઘાંપાછાં 

થતાં, આચાર બદલતાં રમણને વહાલાં થવા માંડે. 

શીલાઃ અંકલ, જબરજસ્તી થોડી છે ? બાપુ મનના માલિક 
છે, ગમે એ કરે. 

મધુકરઃ રમણ રસોઈમાં કટકટ કરે છે, કધોણ ધોતિયાં 
પહેરે છે. 

નયના [લાડતાં] ધોતિયાની શી વિસાત ? બાપુ કહે 
એટલા જોટા અમદાવાદથી મંગાવીએ. 

શીલાઃ [લાગણીવશ] બાપુ, હવે તમને પગે કેમ છે ? [રમણ- 
મધુકર સામસામે મૂંઝાય.] 

પંકજઃ આ ઉંમરે તમારાથી હવે એકલા રહેવાય? બાપુ, 
ચાલો ઘરે. 

મધુકરઃ [ચકાસતાં] ભાઈ, કામે જવાના ટાઈમે સવારના 
૨મણ આડો આવશે! 
[નયના વિનયને બોલવા ઘોંચપરશોણા ડરે. કેતન 

રમણનાં ચશ્માંની ફ્રેમ નોંધે.] 

કેતન: બાપુ, ચશ્માંની ફેમ તૂટવા આવી છે. ચાલો, કાલે નવી 
કરાવી લઈએ. 

નયનાઃ આપણી અનુજાએ, બાપુ, સ્વેટર ગૂંથવા માંડયાં છે. 
જોઉં, જરા ઊભા થાવ, તમને કેટલું લાંબું જોઈશે ? 
રિમણ મૂંઝાય.] 

મધુકરઃ ઊભો થા ભાઈ, વહુ કહે છે ને તું બેસી શું રહ્યો 
છે? 

નયનાઃ મધુકાકા, તમે ભારે હસમુખા. [છાશિયું કરતાં 
વિનયને] બોલતા કેમ નથી, તમે? 

મધુકરઃ [સ્વગત] બોલવા જેવું રહ્યું છે શું? ચાલવા માંડ્યું 
છે, આપોઆપ. 

વિનયઃશું કહ્યું? 
મિધુકર હસે. આંગળીથી કવર ટપારે. ગૂંગળામણ 

અનુભવતા રમણને મનાવવા સૌ હૂંસાતૂંસી કરે.] 

કેતનઃ રશ્મિની બા જાત્રાએ જાય છે. તમેય જઈ આવો, બાપુ. 
ખરચો મારો. 
રિમણ આશ્ચર્યમાં મધુકરને જુએ. એ કવર ટપારતો. 

હંસે. નયના વિનયના હાથમાંનું લાઇટર ખૂંચવી લે.] 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૯૨ 


નયનાઃ બાપુ, આ મારા ભાઈએ ઇંગ્લંડથી મોકલ્યું છે. લ્યો, 
સિગારેટ માટે. 

શીલાઃ આવતે મહિને બાપુને ચોસઠ પૂરાં થશે મોટા- ભાઈ, 
આપણે ઊજવીએ. પેલી નવી પોશ હોટેલમાં, સાગમટે 
જમવા જઈએ. કેમ, મધુકાકા? 

મધુકરઃ [છટકતાં] હું, હું નહીં, મને જમણ પચશે નહીં, 
બહારનું. [જવા ઊભા થતાં] રમણ, તું તારે જમ. હું 
જાઉં. ને જો, તારું બૅન્કનું કામ થઈ ગયું છે. [સૌ 
અધ્ધર જીવે કાન સરવા ડરે.] જોયા શું કરે છે 
ભુલકણા, ભૂલી ગયો બૅન્ક? 

રમણઃ [બાઘાઈમાં] બૅન્ક? 

મધુકરઃ હા, બૅન્ક, તું જ્યાં મૅનેજર હતો. [રમણ ગાંડો- 
થઈ - જઈશ એમ માથું પકડે.] 

નયનાઃ શરણાગતિમાં] મધુકાકા, એ તો ક્યારેક છોરુ કછોરુ 
થય, *ર૮ર થોડાં જ.. 

શીલાઃ જાગ્યા ત્યારથી જ સવાર. નહીં, બાપુ? 

પૈકજઃ એટલી તો અમારીય કરજ ખરી ને ! એ જ તો લહાવો 
છે! 

કેતન: બાપુ એકલા રહે, બાનું મન ન કચવાય? 
[નવા પ્રત્યાઘાતો માની ન શકતો હોય તેમ રમણ 

ફસડાઈ પડે. સૌ ધસી જાય.] 

કેતનઃ શું થયું, બાપુ? 

નૃયનાઃ [વિનયને] મોં વકાસી ઊભા શું છો? ફોન કરો 
ડૉક્ટરને! 

પંકજઃ ઘરે જ ચાલો બાપુ, એકલા જીવ ગભશય નહીં? 

શીલાઃ ભરતને ફોન કરી દઉ છું. રાતે હું અહીં જ રહી જઈશ. 
બાપુને અસુખ છે. 

રમણઃ [છળમાં] નહીં, નહીં, મને કંઈ નથી થયું. મને ફક્ત એક 
કપ ચા જોઈએ છે, મસાલાવાળી. મસ્તક ભમી ગયું છે 
મારું. [મધુકર તાલ જોઈ રહે.] 

કેતનઃ ચાહ, બસ! 

મધુકરઃ “હ' નહીં, બસ ફક્ત 'ચા', પીવાની. 

પંકજઃ બોલો, બાપુ. હુકમ કરો! 

રમણઃ [પહોળી આંખે] હું... હું... હુકમ... છું... 

મધુકરઃ રમણને વહાલની ટેવ નથી તે ગભરાઈ ગયો છે. 
તથે એમ કરો. ગરમાગરમ કાંદા-કેરીનાં મસાલેદાર 
ભજિયાં બનાવો. ક 

શીલા: [કટાણું હસી] અંકલને ભજિયાંનો ભારે શોખ, 
[નયનાને] ચાલો, ભાભી. 
[રમણ રોકવા જાય. મધુકર વાળે. શીલા-નયના રસોડે 

જતાં પંકજ-વિનય-કેતનને બોલાવતાં જાય. રમણ મધુકર પાસે 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૯૩ 





નજીક આવે.] 

રમણઃ મધુકર, કાર્ચિંડાઓના રંગ કેમ ફરી ગયા પાછા, 
એકાએક! 

મધુકરઃ ન બોલ્યામાં નવ ગુણ. 

રમણઃ કાલ સુધી કોઢિયો હોઉં એમ હડહડ કરતાં'તાં, આજે 
વહાલમાં વંતરાંની જેમ વળગવા કેમ માંડ્યાં છે? તેં 
ભૂરકી-બૂરકી નાખી છે કે શું? 

મધુકરઃ રમણ, કાશીભાભીએ ઉપર જઈ, પાંચે આંગળીએ 
પ્રભુ પૂજ્યા લાગે છે, નહીંતર તુક્કો તીરની જેમ લાગે 
નહીં. [રસોડા તરફ જોઈ મોટેથી] ભજિયાંનું શું થયું? 

શીલા-નયના ઃ [અંદરથી] ગરમગરમ આવે છે, બાપુ. 

મધુકરઃ (સંતુષ્ટ) રમણ, જોયું ? બાપુ-બાપુ થઈ ગયું છે, 
એક તુક્કામાં તો. 

રમણઃ તુક્કો! 

"કુકર: (જે કવર દેખ્૭7 ચ્૪ ફેક્સ (ડયોઝેટ રરીદોન્ે. 

રમણઃ એફ...ડી... રસીદો? કોની? 

મધુકરઃ તારી જ સ્તો. 

રમણઃ [તરડાઈ] મારી ? મેં મૂર્ખાએ તો બધું જ વહેંચી દીધું 
છે, આ લોકોને... 

મધુકર : [ધરતાં] વાંચ, આ વાંચ..., આર. ડી. દલાલ. 

રમણઃ [વિસ્મયમાં તાકતા] આર. ડી. દલાલ. આ,આર. ડી. 
દલાલ, કોણ છે? 

મધુકરઃ અલ્યા, તું તારું નામેય ભૂલી ગયો? 

રમણ : [સાશંક] હું? આ હું! તમે બધાંએ ભેગાં મળી, 
મને ગાંડો ઠેરવી, હૉસ્પિટલ ભેગો કરી દેવાનો પેંતરો 
તો નથી કર્યો ને? 

મધુકરઃ તારું નામ. 

રમણઃ રમણ દિનકર દલાલ. 

મધુકરઃ તે થયું ને આર. ડી. દલાલ! ર 

રમણઃ થયું, પણ હું આ રસીદમાંનો આર. ડી. દલાલ નથી, 
નથી મારી પાસે કાણી કોડી. 

મધુકરઃ છે, એ લોકો માટે છે, લાખો-પતિ તું. 

રમણઃ પણ, આ બધું? 

મધુકર : [ફોડ પાડતાં] મારી બેન શાંતા છે ને, એના 
જમાઈનું નામ છે - રસિક દોલત દલાલ, એટલે સવારે 
મને તુક્કો સૂઝ્યો. તુંય આર.ડી. દલાલ ને એવ આર. 
ડી. દલાલ, તે લઈ આવ્યો અઢી-અઢી લાખની બે 
એમની એફ-ડી રસીદો મારી સાથે, ચાર કલાક માટે. 

રમણઃ [અભિભૂત, રસોડું ચીંધતાં] તેં એ લોકોને આ રસીદો 
દેખાડી? 

મધુકરઃ મેં કંઈ કયું નથી. તું બગીચામાં મારી રાહ જોતો 


લ્ટ્ણ 


હશે એમ ધારી, એ લોકોનો તાલ જોવ હું અહીંયાં 
આવ્યો, તાલ જોયો ને પછી રસીદો સોફા પર મૂકી, 
બાથરૂમ ગયો. પાછળથી, અર્જુનને જેમ કૃષ્ણના મોંમાં 
વિરટદર્શન થયાં હતાં તેમ એ. સૌને રસીદોમાં તારા 
દલ્લાનાં દર્શન થયાં હોય તો મને ખબર નથી. હું તો. 
ટાંકી ખેંચી બહાર આવ્યો ત્યાં તો સત્યનારાયણ-દેવકી 
જય. અધ્યાય પૂરો. 

રમણઃ લાવ તો. ખરો, જોઉં, મારા નામના પૈસા હોય તો કેવા 
લાગે! 

મધુકરઃ ના. નાહકનો લોભ લાગે. ને રસીદો શાંતાના 
જમાઈ પાસેથી ચાર કલાક માટે ભાડે લાવ્યો છું, એનાં 
દર્શન કરવાનાય પૈસા પડશે. 

રમણઃ [વહાલમાં] મધુકર, આજે તેં ખરી કરામત કરી 
એમએલએની. જેમ. 

મધુકરઃ હાથી જીવતો લાખનો, ને મરે તો સવા લાખનો, પણ 
તું જીવતો પાંચ લાખનો, ને મરે તો... 

રમણઃ ખાખનો, પણ ખબર પડશે ત્યારે? 

મધુકરઃ ત્યારે તું કાશીભાભી પાસે પહોંચી ગયો હશે. 

રમણઃ પણ, ત્યાં સુધી ? 

મધુકરઃ ખા ઘી-કેળાં, ને કાંદાનાં ભજિયાં. 

નયનાઃ [અંદરથી] બાપુ, ચામાં કેટલી, ખાંડ નાખું? 

રમણઃ (સ્વગત) એક કિલો, 

મધુકર : [મોટેથી] ચાર.., ચમચા, દરેક તરફ્થી એક, રમણ, 
તૈયાર થઈ જા હવે ભજિયાં પર ત્રાટકવા, 


ચિત્રકાર મિત્રને 

રંગની રેલ થઈને ફરે આંગળી 

ઇંલ્મથી તખ્ત - ત/જો કરે અ/ગળી ? 

રેખને રંગ સાથે અજબ મેળ છે, 

સ૬મ૫ સજ થઈ વેસ્તરે અ/ગળી/ 

છે ઇટ કેનયેફૂર એ રૃપની, 

૦હ/«ર? જેકને ચીતરે અગ. 

કે કથાઓ ભવરદ કાગળો «તરે, 

નિતનવજી ચૈતનાઓ વરે આંગળી. 

ચાર ખૂણે ૧૪ શું મળે વેચવ? 

અ ઈઝલ, ફેમ તરવરે આંગળી, 
દેવેન શાહ 


ઉટ્શ 





[નયના અને શીલા આવી ગરમાગરમ ચા ને ભજિયાં 
મૂકે.] 
નયનાઃ ખાવ બાપુ, બીજાં લાવું છું, ગરમાગરમ. 
શીલાઃ બાપુ, ભજિયાં જોડે લસણની ચટણી વાટું? 
[રમણ જોઈ રહે. મધુકર માથું ધુણાવે. શીલા-નયના 
વીલું હસતાં જાય.] 
મધુકરઃ પહેલાં સસરાનું વાટ્યું, હવે એના માટે ચટણી 
વાટો. લે ભાઈ રમણ, ભજિયાં તો લે ! તારા બહાને 
મનેય મળે છે તીખાં, તમતમતાં... 
[રમણ ભજિયું મોંમાં મૂકે. ચાવે. મોં કટાણું કરે. મોંમાં 
આંગળી નાખી, વાળ ખેંચી કાઢી, હાથ ખંખેરે ત્યાં અચાનક 
ઔંત્મન્‌ સોફા પાછળથી ઊભો થાય.] 


આત્મન્‌ઃ [નિર્ભાવ] દાદાજી, હુંય ભજિયાં ખાઉં, 
ગરમગરમ? 

મધુકરઃ [ઘા ખાઈ] તું? તું શું કરતો'તો? ક્યાં હતો? 

આત્મન્‌: અહીંયાં...જ. 


રમણઃ હેં? [મધુકર સામે જોઇ] હવે? 

[આત્મન્‌ એમની વાતો સાંભળી ગયો હશે અને એ 
લોકોની પોલ પકડાઈ જશે એવી ફાળમાં રમણ અને 
મધુકરનાં, ભજિયાં ભરેલાં મોં ખુલ્લાં રહી જાવ.) 

-પડદો પડે- 
(નોંધઃ એકાંકી કે એનો કોઈ પણ અંશ ભજવતા પહેલાં લેખકની 
અનુમતિ મેળવવી આવશ્યક છે.) 
ન 


ક, 

મનને ફૂટી નીકળ્યું દુ.ખ 
વૃક્ષના પણી જેમ 
કાળુંધબ્બ, 

શઉબેસલાક, 

કેમે ડરી ખરે નહી એવું. 


પગમાં ફૂટી નીકળ્યા કાંટા 
ગુલાબના છોડની જેમ 
વલૂરતાં, 
લીધાં, 
કેમે કરી મહેકે નહીં એવા. 
હું ઉલચ્યા કરું છું પ્રતિપળ 
વારાફરતી બંને 
પ૮0%/*/ 
વસંતની. 
નૂતન જાની 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ : ૧૯૪ 


નિત નવા વંટોળ 


સડક્કકક્કડક્ક્કડડફ-ડક-સક્ડફ--5ડડ-ડડ-#--ડ્*:૬ડ- 


ચર્ચાસ્પદ અને રસપ્રદ 

વિચાર-સ્વાતંત્ધ અને વાણી-સ્વાતંત્ર્યની 
હિમાયત કરનારાં ઘણાં મળવાનાં - ખાસ કરીને ઘેર 
બેઠાં બેઠાં એ વિષે વાતો કરવાની હોય ત્યારે. પણ 
ખરેખર પ્રસંગ આવે કે જ્યારે અન્ય વ્યક્તિ દ્વારા 
પ્રદર્શિત થયેલું આ. સ્વાતંત્ય સમજવાની, સહન 
કરવાની જરૂર દેખાય, ત્યારે કેટલાં જણ એ તૈયારી 
બતાવવાનાં ? 

આ પ્રશ્ન અંગે હું સભાન છું. એનો જવાબ આપી 
તો. શકાય, પણ મારું સ્વાતંત્ર્ય મારે વેડફવું નથી. વળી, 
ઘણી બાબતો વિષે, ઘણી જાતો વિષે વિચારીએ છીએ, 
તેટલું લખાતું, કે બોલાતું પણ નથી. જ. સત્ય હકીકત 
તો એ જ છે કે આપણને જે સ્પર્શતું ના હોય, કોઈ 
પણ રીતે ખૂંચતું ના હોય, તે જ વાત કે વિષય સમજવા 
ને સહન કરવા આપણે તૈયાર હોઈએ છીએ. 

અહીં એવી જ એક વાત કરવા ધારું છું. 
વાંચવામાં રસ પડે, પણ આપણાં સંવેદન સુરક્ષિત રહે 
- એવી વાત! એવી જાત વિષેની વાત કે જેનું નામ 
લેતાં પથરા નહીં પડે, તેની ખાતરી હોય. વાત ખરાબ 
નથી. એમ તો કળાત્મક અભિવ્યક્તિ અંગેની આ વાત 
છે, પણ અણગમતી લાગતી કળાત્મક અભિવ્યક્તિ 
વિષે પણ સમાજ ઊહાપોહ ક્યાં નથી કરતો? 

આપણને જેની સાથે નિસ્બત ના હોય તે જાત 
એટલે 'જ્યૂઇશ' લોકો. ને તે પણ અમેરિકાના. “યહૂદી” 
શબ્દ પણ હું નહીં વાપરું, કે જેથી વિરક્તિ સચવાઈ 
રહે. ગુજરાતીમાં “જ્યૂ' 0૯૫૪નું બહુવચન 'જ્યૂસ' કે 
“જ્યૂઝ' થશે, પણ તે સારું નથી લાગતું, તેથી હું “જ્યૂ' 
શબ્દ જ વાપરીશ. 

ગયા વર્ષે એક અમેરિકન ફિલ્મ બની હતી : “અ 
પ્રાઇસ અબવ રૂબિઝઃ એટલે કે “થાણેકરત્નોથી પણ 
વધુ કીમતી.' તેત્રીસ જ વર્ષના બોએઝ યાકિન નામના 
જ્યૂઇશ પુરુષે એ કથા લખેલી, ને ફિલ્મનું દિગ્દર્શન 
પણ કરેલું. અહીંના રૂઢિચુસ્ત જ્યૂઇશ સમાજમાં એણે 
ઘણા વિરોધ અન વિવાદ ઊભા કરેલા. એ ફિલ્મમાં 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૯૫ 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 

“હાસિડિક' (પદ્વાતાત) નામની પેટા-જાતિનાં જ્યૂનાં 
જીવન, ધાર્મિક આચાર તથા વલણનું નિરૂપણ હતું. 
પ્રતવેક વિગતની સચ્ચાઈ અને પ્રમાણભૂતતા અંગે શ્રી 
યાકિન ખૂબ ચોક્કસ હતા. એ પોતે રૂઢિચુસ્ત 
જ્યૂપંથના જ છે, ને એમણે “શબાઇ' કહેવાતા જ્યૂઇશ 
ધર્મ-ગુર સાથે બેસીને 'હાસિડિક' આચાર અને ધર્મ 
વિષેની બધી બાબતો ચકાસી લીધી હતી. તેથી કોઈ 
ભૂલ, કે ક્ષતિ, કે અતિશયોક્તિ ક્યાંયે હતી જ નહીં. 
એ સ્પષ્ટ જ હતું કે “એક જ્યૂ જ આવી ફિલ્મ બનાવી 
શકે' - અર્થઘન, તેમજ આલોચનાત્મક. 

કથા તો તરત સમજાઈ જાય તેવી છે. 
“હાસિડિક' યુવતી સોનિયા પરિણીત છે. નાના શિશુની 
મા બનેલી છે, પણ એ સમાજ ને એના આચાર- 
વિચારના બંધિયારપણાની અંદર એનો જીવ ઘૂંટાવા 
માંડે છે. અત્યારે મૃત એવા વહાલા ભાઈ સાથે ગાળેલા 
નાનપણના દિવસોનું સ્વાતંત્ય એ આ પુખ્ત વયમાં 
ઝંખે છે. એનો યુવાન પતિ મેન્ડેલ ધર્મ-ગ્રંથ “તોરાહ'ના 
વાચનમાં ને રટણમાં એવો પરોવાયેલો છે કે પત્નીને 
સ્નેહ દર્શાવવામાં એને રસ નથી. સોનિયાનો જેઠ 
પોતાની ઝવેરાતની દુકાનમાં એને નોકરી આપી એને 
ઘરની બહાર નીકળવાની તક આપે છે, પણ બદલામાં 
એ રતિ-સંબંધ મેળવી લે છે. પછી સોનિયા પુએર્તો 
રીકો-અમેરિકન કૉલોની-ના કથ્થાઇ-સ્પેનિશ યુવકના 
સંપર્કમાં આવે છે, અને એનાથી આકર્પાય છે, 
કુટંબીઓને આની જાણ થતાં જ બધાં સોનિયા પર 
તૂટી પડે છે. છેવટે એને ઘર છોડીને - બાળકને પણ 
છોડીને નીકળી જવું પડે છે. 

એકલી ચાલી જતી સોનિયાનાં મક્કમ પગલાંમાં 
સૂચન એ. અભિપ્રેત છે કે પોતાના નાનકડા સમાજથી, 
પોતાનાં સાંકડાં મૂળથી દૂર જઈને એ શાંતિ, આનંદ 
ને એક નવી જિંદગી પામવાની છે. 

ફિલ્મની અંદરનાં મુખ્ય પુરૃષ-પાત્રો - જેવાં કે 
સોનિયાનો પતિ, એનો જેઠ, વૃદ્ધ ધર્મ-ગુરુ-નાં નિરૂપણ, 
બીજાં સાધારણ સ્ત્રી-પાત્રોનાં આલેખન, તથા અમુક 


---------------થ૯શ 


ધર્માચરણના પ્રસ્‍તુતીકરણને લીધે ઘણા “ઓર્થોડૉક્સ' 
(૦0110વ૦-2૦ - અથવા રૂઢિચુસ્ત સ જ્યૂઇંશ લોકોએ 
એની સામે વિરોધ નોંધાવ્યો - રૂઢિચુસ્ત જ્યૂઇશ 
છાપાંમાં, ને રેડિયો પરના કેટલાક કાર્યક્રમોમાં. જોકે 
“હાસિડિક' જ્યૂ ભાગ્યે જ સિનેમા જોવા જતા હોય 
છે. એમના ધર્માચારમાં આભડછેટના બહુ નિયમો 
હોય છે. 

જ્યૂઇશ ધર્મના પેટા-પંથોમાં “હાસિડિક' પંથ. 
કદાચ આપણને બહુ જ વિચિત્ર. લાગે. એનો આરંભ 
અઢારમી સદીમાં પોલૅન્ડ દેશમાં થયો હતો. એ સમય 
અને સંજોગોથી દુનિયા કેટલી બધી આગળ જતી રહી 
છે, પણ આ ધર્મ-પંથના આચાર-વિચાર વધુ ભાગે એ 
જ પ્રાચીન પ્રણાલીને હજી સાચવી રહ્યા છે. ન્યૂયૉર્ક 
શહેરના બ્રુક્લિન વિભાગના જે લત્તામાં “હાસિડિક' 
જ્યૂની. વસ્તી છે ત્યાં જાઓ તો જાતને પૂછવું પડે, “કઈ 
જગ્યા છે આ ? કયો દેશ છે ?'' કાળા ઝભ્ભા ને કાળી 
હેટ પહેરેલા, ને લાંબા વાળ તથા દાઢીવાળા પુરૃષોને 
જોઈને તો નવાઈ લાગે જ, પણ *હાસિડિક' સ્ત્રીઓ 
પરથી તો જાણે આંખ ના ખસે, સરસ. કપડાં, સરસ 
ત્વચા, ને બહુ જ સરસ વાળ. 

“હાસિડિક' સ્ત્રીઓના વાળનું ધર્મપંથીય રહસ્ય 
મેં જ્યારે જાણ્યું ત્યારે તો શું નવાઈ લાગેલી ! હકીકત 
એમ છે કે પત્નીઓનું રૂપ “'હાસિડિક' પતિઓ જ જોઈ 
શકે. આપણા ઘૂમટાનો ઉદ્દેશ આ જ હતો - કે છે 
ને ? પણ અહીં ઢાંકવાના હોય છે કેવળ સ્ત્રીઓના 
વાળ. સ્ત્રીની સુંદરતા, એના વાળથી જ ગણાય છે. 
એના સાચા વાળ ફક્ત એનો પરણ્યો જ જોઈ શકે. 
આગલી સદીઓ દરમ્યાન તો સ્ત્રીઓ માથે રૂમાલ 
બાંધતી, ને તાળ સંતાડી રાખતી, પણ પછી ખોટા વાળ, 
જેને “વિગ' (પટ્ટ કહે છે, પહેરવાનો રિવાજ શરૂ થયો. 
એમાંથી. “હાસિડિક' સ્ત્રીઓ માટે 'વિગ' બનાવવાના 
ધંધા વિકસ્યા, ને આજે જુઓ તો ઓહો, શું ફેશનેબલ 
“વિગ' પહેરે છે એ સ્ત્રીઓ. હા, ધર્માચાર પ્રમાણે 
સાચા વાળ ઢાંકી. જરૂર રાખે છે, પણ મોંઘીદાટ (પાંચ. 
સો ડૉલર, સાત સો ડૉલર) તથા અત્યંત આકર્ષક 
'તિગ' ધારણ કરીને હદથી વધારે, હોય તેથી પણ 
વધારે, સુંદર દેખાય છે. 


લ્ટ્ણ----- 


આવા બાહ્ય દર્શન ઉપરાંત એમની રીત- 
રસમની કિંચિત્‌ ઝાંખી એ લત્તામાં ફરવાથી મળે ખરી, 
પણ ઉપર્યુક્ત ફિલ્મમાંથી તો આ કટ્ટરપંથી જૂથનાં 
વિચાર અને વર્તન વિષે ઘણી સૂક્ષ્મ વિગતો જાણવા 
મળી. એ બધી વિગતો અંગે મારા મનમાં વિદ્રોહનો 
ભાવ ઉદ્ભવ્યો ન હતો, કારણ કે મારે માટે એ ફિલ્મ 
રસપ્રદ અને કુતૂહલપ્રેરક એક કળા-પ્રસ્તુતિ હતી. 
એમાં કથા, અભિનય તથા પ્રતિપાદનની ગુણવત્તા 
એવી ઊંચી હતી, કે ફિલ્મ જોવાની પ્રકિયાને પૂરેપૂરી 
માણી શકાઈ. 

એક વ્યક્તિ અમુક આવેશ અને ઇચ્છાઓ પૂરી 
કરવા ઝંખે છે, પણ એ જે સમાજ અને ધર્મ-પંથમાં 
છે તેમાં એ શક્ય નથી. ફિલ્મના કેન્દ્રમાં આ વ્યક્તિગત 
તનાવ. છે. અહીં રજૂઆત '“હાસિડિક' જ્યૂ વિષેની છે, 
પણ આ મુશ્કેલીઓ આવા બીજા સમાજો ને ધર્મ- 
પંથોમાં અવશ્ય ઊભી થઈ શકતી હોય છે. આ અર્થમાં 
ફિલ્મનું કથા-વસ્તુ ઘણા વધારે વ્યાપક સંદર્ભ પ્રતિ 
નિર્દેશ કરી રહે છે. એનું શીર્ષક પણ કેટલું અર્થઘન 
છે. રત્નોથી, ને. સંપત્તિથી, પણ જે મૂલ્યવાન છે તે 
વ્યક્તિનું સ્વાતંત્ર્ય છે. એ પ્રાપ્ત કરવા મથતી વ્યક્તિને 
વખાણનારાં હોવાનાં, તેમ વખોડનારાં પણ હોવાનાં જ. 

પુરૂષોના નિર્ણયાત્મક આધિપત્ય, અને 
સ્ત્રીઓનો આશ્ઞા-સ્વીકારના સ્પષ્ટ અભિગમવાળા આ 
“હાસિડિક' પંથને બીજી રીતે પણ જોવો. પડે. એ. પંથનાં 
મૂલ્યો સહિયારાં છે, અને એનાં સદસ્ય વિશુદ્ધ અને 
અર્થપૂર્ણ જીવન જીવવા માગે છે. એ માટે સામૂહિક 
સમતુલન જરૂરી હોય છે. પુરુષ અને સ્ત્રીનાં કર્તવ્ય 
પહેલેથી જ ભિન્ન હોય છે, પુરુષ ઉપાર્જન કરીને 
કુટુંબનું પાલન કરે, અને સ્ત્રી બાળકો સાથે ઘરમાં 
રહીને કુટુંબનું પોષણ કરે. મોટા ભાગની આ સ્ત્રીઓ 
પોતાની ભૂમિકા માટે ગૌરવ લેતી હોય છે. ને અન્યની 
જરૂરિયાતને આગળ મૂકવામાં સંસ્કાર ગણાય એમ 
આપણે પણ સદીઓથી કહેતાં આવ્યાં છીએ. 

નિજી અંતર્ગત સ્વાતંત્ર્યને આગળ કરનારાં 
મૂઠીભર જ હોય. એ શહાદતને પણ સમજીએ ત્યારે 
જ પૂર્ણતયા ન્યાય થયો ગણાય. 

ણ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯ ૧૯૧ 


પ્રતિભાવ 


ન્સ કઝડ-ડડ*ડ-ડફડ કડ: 


ઓગસ્ટ '૯૯નો અંક મળ્યો. પ્રથમ પાને “અવનિનું 
અમૃત', સ્વ. ઉમાશંકરને અપાયેલ ભાયાણીજીની 
ભાવાંજલિ વાંચતાં એક ઉત્તમ અંજલિ વાંચ્યાનો આનંદ 
લાંબા સમય સુધી માણ્યો. ઉમાશંકર આપણા વિશ્વકવિ. 
પાન ૨૭ પરનું ઉશનસૂનું સોનેટયુગ્મ વાંચ્યું. 
ઉમાશંકર પછી હવે કવિતાની મહેક મળે ઉશનસ્‌ અને 
રાજેન્દ્ર શાહ પાસેથી; અને એકબે નવોદિતો (સોનેટ). 
કવિનો પ્રશ્ન એવો જ પડઘાયા કરે છે : “ક્યાં છે કવિતા?' 
લેખસામગ્રીનું વૈવિધ્ય અને ગુણવત્તા સારાં. 
“ઉદ્દેશ'ને (તેના 'તંત્રીશ્રીને) વંદના. 
મહેરવાડા ઈશ્વરભાઈ જી. પટેલ 
(તા. ઊંઝા) 
તા. ૨૧-૮-'૯૯ 
ઝ્રૂહ 


અવનિનાં અમૃતો સાથે 'ઉદ્દેશ' 

ઓગસ્ટ ૧૯૯૯ '“ઉદ્દેશ'નો અંક ઉઘાડતાં જ 
ઉમાશંકરીય “અવનિનું અમૃત' પ્રાપ્ત થયું, એમ માન્યું, પણ 
ના, આ તો હરિવલ્લભ ભાયાણીસાહેબના હરિહસ્તે સંસ્કાર 
પામેલું અભિનવ ગથકાવ્ય સાંપડ્યું. ઉમાશંકરની 
કાવ્વિભાવનાને આગળ રાખી, પ્રભુજી અને કવિશ્રી 
વચ્ચેનો કલ્પનાપૂર્ણ સંવાદ, લઘુનાટ્ય- રસનો મધુર સ્વાદ 
સંવિદમાં કોરાવી રહ્યો. દેવગિરાનો ઉત્તમ વિનિયોગ કેટલો 
તો સ્વર્ગીય વાતાવરણપોષક છે. આખી રચના શ્રી “હરિ'ની 
મુદ્રાથી સદ્યાંકિતિ છે ! ફૈ્યાઝખાં, ભીમસેન જોશી (ટાગોર 
હૉલમાં ભીમસેનના શાસ્ત્રીય ગાયન પ્રસંગે ઉમાશંકરભાઈ 
અચાનક ભેટી ગયાનું સાંભરે રે...), રવિશંકર, રવીન્દ્રનાથ, 
શેક્સપિયર, અરવિન્દ, આઇન્સ્ટાઇન, રમણ, રામકૃષ્ણના 
વ્યાપક ઉલ્લેખો, ગદ્યરચનાને વૈશ્વિક આયામ અર્પે છે. 
તંત્રીલેખના સ્થાને શોભે એવી સં-કૃતિ લાગી. 

જોશી વિનોદનો “રસતરંગિણી' પરનો અભ્યાસ- 
લેખ, અભિજ્તિ વ્યાસના ગિરીશ કનડ વિશેના 
આસ્વાદલેખ જેટલો જ રસાવહ છે. ચન્દ્ર. ટોપીવાળાની 
વિસ્તરતી સીમાઓ'ને ગાડીના ગાર્ડનો પદઅવકાશ શાથી 
ફળવાયો હશે?! 

સર્વ ડવિશ્રી ઉશનસ્‌-જ્યંત પાઠકની હારોહાર રમેશ 
પારેખ-રામચન્દ્ર પટેલની રચનાઓ ગમી, પણ હેમન્ત 


હિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૯૭ 





દેસાઈની ગઝલકૃતિઓ અને છેલ્લા પૂંઠે લાભશંકર ઠાકરની 
આ પંક્તિઓ (“સમય સાથે અભિન્ન થવેલી ભાષાને ભિન્ન 
કરવાની કાવ્યપુરૂષની કિથૂડ કિચૂડ મથામણ : કવિતા”) 
“ઉદ્દેશ'ના તંત્રીની ક્ષમતાનો અંદાજ આપે છે. 
અમદાવાદ ચધશ્યામ શર્મા 
તા. ૩૧-૮-૯૯ 
ર્ર 

શ્રી યોગેશ પંડયાની વાર્તા “ખીજડો' વાર્તાતત્ત્વની 
પકડ અને વિષયવસ્તુને વિચારણામાં લેતાં પ્રશંસાપાત્ર છે. 
“ઉદ્દેશ” સંપૂર્ણપણે રસથી વાંચતો, છતાં હું ભાગ્યે જ વાર્તા 
વાંચું છું. આ વાર્તા રસથી વાંચી. તેમને અભિનંદન. 
મુંબઈ સુબોધ દેસાઈ 


ન્ટ 
“ઉદ્દેશ' માસિક ઉત્તરોઉત્તર પ્રગતિ કરી રહ્યું જાણીને 
મને ખૂબ જ આનંદ થયો છે. લેખોની પસંદગીમાં તમારી 
દષ્ટિ સુપેરે ઊપસી આવતી દેખાય છે. “સંસ્કૃતિ'ની સાલતી 
ખોટ “ઉદ્દેશે' પૂરી કરી આપી છે. અભિનંદન, 
મુંબઈ જ્યંતિ એમ. દલાલ 
નવે, ૧૯૯૯ 
જ્ન્ક 
સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક “ઉદ્દેશ' તેનું 
આગવું સ્થાન હાંસલ કરી રહ્યું છે. સષ્ટે. ' ૯૯ના અંકમાં 
દુષ્યંત પંડ્યા લિખિત “લક્ષ્મીનું આગમન' ખરેખર ખૂબ જ 
હૃદયસ્પર્શી રહ્યું. ખૂબ સાહજિક અને જીવંત લેખ રહ્યો. 
એકેએક પ્રસંગ આંખ સામે દેખાવા લાગ્યો. મનમાં ખૂંપેલી 
દેશભક્તિ તથા “સ્ત્રી' -જગતજનની વિશેના ખ્યાલ ખૂબ 
જ ઊંડા છે. આવા, વાચન માટે અપ્રાપ્ય લેખ જ “ઉદ્દેશ'નું 
ભાથું છે. 
કવિશ્રી મનોજ ખંડેરિયાને અભિનંદન. “ઉદ્દેશ'ને 
ઉજ્જ્વળ ભાવિ માટે ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ. 
આણંદ ડૉ. તુષાર મહેતા 
તા. ૨૦૯-૯૯૯ 
શ્ર 
હમણાં ઘણા વખતથી પ્રત્યક્ષ મળવાનું થતું નથી, 
પણ “ઉદ્દેશ' મારફતે નિયમિત સંપર્ક રહે છે. ઉદ્દેશ' એના 
ઉદ્દેશને પૂર્ણતયા સાકાર કરી રહ્યું છે તેનો આનંદ દરેક 
બ્ટ્શ. 


અંકે મળ્યા કરે છે. 


લુણાવાડા 
તા. ૭-૯-૯૯ 


પ્રવીણ દરજી 


ત્ર 

ઓક્ટો. ૧૯૯૯નો અંક અતિ ઉત્તમ લાગ્યો. 
ફાઇલમાં સંઘરવા જેવો. તેમાંય રંજના હરીશનો લેખ 
“ફેમિનિઝમઃ નારીવાદની સુસ્પષ્ટ વિભાવના... તો 
મનઃપ્રકાશક, નારીવાદની, પહેલાં સંકુચિત લાગેલી 
વિભાવનાનો, તે મર્યાદાનાં કારણોનો આછો ઇતિહાસ, ને 
તેનાં અવાંતગે ને પછી વિકાસ ને સ્વર્યંપયપ્તિનું અત્યંત 
ટૂંકું, સચોટ, સ્પષ્ટ આલેખન (મને) નારીવાદ વિષે ઊંડાણમાં 
વાંચવા પ્રેરે છે, પહેલી બે ગ્રીક મિથ હૃદયવિદારક છે, 
આક્રોશનું ઔચિત્ય સમજાવે છે. રંજના હરીશને મારાં 
હાર્દિક અભિનંદન. આવા વધુ લેખોની અપેક્ષા. 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા તો વ્યાપક અર્થપૂર્ણ ફલક હંમેશ 
લઈને આવે જ છે. એમનો “શ્રીજી' દલાઈ લામાનો. “સંદેશ 
શક્તિનો, આનંદનો' હૃદયસ્પર્શી રહ્યો. 


બોરિયા 
તા. ૨ નવે. '૯૯ 


માલતી પરીખ 


ગ્રહ 

આ માસની 'ઉદ્દેશ'નો અંક મળ્યો. માનનીય શ્રી. 
ભાયાણીસાહેબનું લખાણ આપના મેગેઝીન દ્વારા વાંચવા 
મળે છે ત્યારે આનંદ થાય છે. આ અંકની વારતા “આંખનાં 
રતન' વાંચી આંખ ભીની થઈ. વર્ષો પહેલાં શ્રી 
ધનસુખલાલ મહેતાની કૃતિ “સંધ્યાટાણે'માં વાંચેલ “બા' 
નામની વાર્તા યાદ આવી ગઈ, 
ભાવનગર અરુણ જોષી 
તા, ૧૮-૧૧-'૯૯ ક જિ 


સાભાર સ્વીકાર 


સાહિત્ય સૌરભ. (૬૨૧, ટંકશાળની પોળ, કાળુપુર, અમદાવાદ-૧)નાં 

સંપાદક ડૉ. હસુ યાજ્ઞિક - સૌરભ પદ ભજનાવલીઃ કિં. રૂ. ૬૦. સૌરભ લગ્નગીત સંચય, કિં. રૂ. ૫૦. સૌરભ 

નવરાત ગરબાવલીઃ કિં. રૂ. ૫૦. સૌરભ દ્રતકથાઃ કિં. રૂ. ૬૦. સૌરભ રાસગરબાઃ કિં. રૂ. ૪૦. 
અન્ય 

વિશ્વસાહિત્યમાં વાર્તા, ટૂંકી વાર્તાઃ લે. હસુ યાજ્ઞિક, પ્રાપ્તિસ્થાનઃ ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, 
ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૮૫. સંત તુકારામઃ યશવંત પરશુરામ મુસળે, પ્રકાશકઃ પ્રાચ્વવિદ્યામંદિર, મહારાજા 
સયાજીરાવ વિશ્વવિદ્યાલય, પેલેસ ગેટ સામે, પૅલેસ રોડ, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૫૦. વિક્ષિપ્તચિત્ત બાળકો: મૂંઝવણ 
અને ઉકેલઃ લે. ઇલા રાવલ, પ્ર. ઉપર પ્રમાણે. કિં, રૂ. ૫૦. પુનશ્ચઃ લે.-પ્રકાશકઃ નીના ભાવનગરી, પ, ગ્રીન પાર્ક એપાર્ટમેન્ટ, 
જીવનવિકાસ સોસાયટી પાસે, અઠવા લાઇન્સ, સૂરત-૩૯૫ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૩૦. શ્રી જલારામ-ચરિત (મહાકાવ્ય): રચવિતાઃ 
મહાકવિ શ્રી આનંદરાય ભટ્ટ, પ્રાપ્તિસ્થાનઃ લેખક, બ્રહ્મક્ષત્રિય સમાજ સામે, પાટણવાવ, જિ. રાજકોટ, તા. ધોરાજી, પિનઃ 
૩૬૦ ૪૩૦, કિં. રૂ. ૬૦. અમારા દાદાજી: ઉમાશંકરઃ લે. અમિતાભ મડિયા, પ્ર. ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ., ૧-૨, અપર 
લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૬, કિં, રૂ. ૪૦. દેવું તો મર્દ કરેઃ લે. શાહબુદીન શઠો.ડ, પ્ર. ઉપર મુજબ, 
કિં. રૂ. ૮૦. ભાત ભાત કે લોગઃ લે. પુ. લ. દેશપાંડે, અનુ. શકુંતલા મહેતા, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૨૫. છે મજા 
તો એ. જઃ લે, પલ્લવી મિસ્ત્રી, પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. 
૬૦ મણિલાલ ન. ટ્રિવેદીનું આત્મવૃત્તાંતઃ સંપા. ધીરુભાઈ ઠાકર, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૩૦. મંથનઃ લે. નાનુભાઈ 
દલપતભાઈ નાયક, પ્ર. શારદા પ્રકાશન, ૫, સનપૉઇન્ટ કૉમ્પલેક્સ, ગુરૂકુળ સામે, ડ્રાઇવ-ઇંન રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૫૨, 
કિ. રૂ. ૬૦. અડધો સૂર્યઃ લે. પ્ર. કિસન સોસા, પ્રણામી મંદિર પાસે, સૈયદપરા, સૂરત-૩૯૫૦૦૩, કિં. રૂ. ૮૫. છબૂ....છબૂ.... 
પતંગિયું ન્હાય: લે. પ્ર: ઉપર. મુજબ, કિં. રૂ. ૫૦. પાશ્ચાત્ય તસ્વર્ચિતકો.ઃ લે, ગણપત્તિ મહેતા, પ્રકાશકઃ સરુ ગણપતિ મહેતા, 
૧૩, ઉર્વશી, બેસન્ટ સ્ટ્રીટ, સાન્તાક્રૂઝ (પશ્ચિમ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૪, કિં. રૂ. ૧૫૦. મેઘાણી શતાબ્દીવન્દના : સં. કનુભાઈ 
જાની, પ્રકાશકઃ 'વિદ્યાભારતી', કવિશ્રી બોટાદકર કૉલેજ, બોટાદ, કિં. રૂ. ૫૦. પૈસાદાર બુલબુલઃ લે. ભાનુભાઈ પંડયા, 
પ્રકાશકઃ શ્રીમતી ભાનુમતી ભા. પંડ્યા, એ-૩, પી. એન્ડ ટી. કોલોની, પટેલ કોલોની શેરી-૬, જામનગર-૩૬૧ ૦૦૮, કિ. 
રૂ. 5 સ્નેહાંજલિઃ જગદીશ ઉ. ઠાકર, પ્રકાશકઃ જગદીશ ઉ. ઠાકર, ધોરી ફળિયું, નાનુ અડધ, આણંદ-૩૮૮૦૦૧, કિં, 
નથી. તત્તતમસિઃ લે. પ્રુવ ભટ્ટ, પ્રકાશકઃ ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિં. 
ર્‌. ૯૦. .યશવંતસ્મૃતિઃ લે. ગુલાબ ભેડા, પ્ર. વીણા ભેડા, એ-૨૦, 'અંકુર', આનંદનગર, સાન્તાફૂઝ (ઈસ્ટ), મુંબઈ-૪૦૦ 
૦૫૫, કિં, રૂ. ૩૦. 


ઉટ્ટશ્‌ 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯? ૧૯૮ 





ં 
ુ 
ર 
ર 
ી 
જ 





ચીકાશયુકત સ્ટિક 


ક કી %--% કાઈન 7 8 
ક 


22 ગ્ય પ દન 


- * ક-૨-.#- ૦૦. ૧૯૫૫ 





ડિ 
જફાજ દુકઇઝ “જકળન-મનતનજુન ૬૦ ૧-- ન 


“ન્ન્ન્્ઝ્કન્ટ્ક્ઝ્:ૂૂન્ઝ્નન્કટ્ન્ક્ટ્નન્ત્તઈિઈનનઝનત 


ઝા. ક ગન ઝર ઈે-બતઝાર્નમઝ ન્ડ્ઇત તેતે 


કા લ્બનજલરનજયાકરબ્ઝન કક -૨.૦-૪ “વ-- “----જનઅ-૦૦૦નમર 


ઝઈઇકકસા#ઝઝઝ# રૂ કકમ 






1013 





&.૫દ ૬7€॥ 








“૦: ₹0%1૮ 


હ પુ ર 
ન 7 

મેડ ૬૩ નુ 

શ 

શ 

જ 


ઇઝાઝાઉઇઝ%ાજક૦ઇઝાસતારયઝાકકઇપમા૬%૬ ઇળ: %2%%58 ન 
“કક. -૧*. ઉ થર. #--.--વકકન્‍-૦-૦--5-૨૦-૨&-૫---&:2« ક્ડ--૦૯--૪ૂકઈડ---5૬--૭-:5--.“-*-5“-- ----:““-"““-; 


[પિકલાઈટ] 
પ્રસ્તૃત છે ફેવિસ્ટિક 


1 

ર] . 

ર ગુંદરની ચીકાશરહિત સ્ટિક 
ડં 

ી તમે ફેવિસ્ટિક ઉપયોગમાં લો છો ત્યારે એક બાબત 
ર નક્કી હોય છે કે તમારા હાથ ફરી ક્યારેય નહીં બગડે. 
જ 

રી 

રી 

હ 


તે વપરાશમાં સરળ એવા પૅંકમાં મળે છે જે આપે છે 
વધૂ સ્વચ્છ અને સુઘડ દેખાતી ફિનિશ. 


નો ચિપ ચિપ નો ઝિક ઝિક 


જેનો ટ્રેડમાર્ક ધરાવે છે પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીસ લિ., રીજન્ટ ચેમ્બર્સ, મુંબઈ ૪૦૦ ૦ર૧, જે કલિર્કીલ બ્રાન્ડ એંડડેસિવ્સના ઉત્પાદક છે. 
રૂ્-્ૂૂૂૂ્--્ઝ૪ન 


ન્ન્ત્જ ઝન ઝારા 


ક 
ર 
ડક 


જનનન 











1 
ડડ 


નનન ર્ઝજન્ઝન-તન્‍રૂ-ાનતનનઝજનન્ન્ઝ 
ન નઝસ્‍૦મ૧-_#. 





ર ન્ડ 
ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૧૯૯ --- મ સ પ નક બટ્શ્‌ 





“ચલો જલાયે દીપ વહાં, મ 
જદાં અભી હે અન્યેરા”? પ5 










મુખ્ય મંબ્રીશ્રી કેશુભાઈ પટૅલ 
અબૅ રાજય મંત્રીમંડળના સભ્યોના 





નૂતન વર્ષે આપણો સંકલ્પ : 
આપણી ક્ષમતાથી શ્રેષ્ડતાનું નિશાન વીંધવાનો. 


- કેશુભાઈ પટેલ 
મુખ્ય મંત્રી,ગુજર!ત રાજય 


ડિસેમ્બર ૧૯૯૯: ૨૦૦ 


હું ઓઢી ગઈ વનમાળી ! 
મ જેઈ ઝળહળ પંખ 2/2 «ભત 
*/ર! %ર છવર/ઈ ગ */૧ ઝુખ ૮/77? 
એ ગય ચોરતી એ”, ચ હેજી, ચૂંદલ ઝને 
ત) ૨2% થકી હું આજ ગઈ ૦નમાળા: 
અઈછી ઝૂંચવણ, બસર ક *યક/ મેઘ: ઝરે અડ્શ - જે કેં ચત થજીને ઝીછું - ૨/8 સંઝે 
૧ 7૬/૧ન ૭ 


જાઈ ચોરી «૧ ૃંદ(૪ર ડમખે કરે કળે દહાડ, ભજે કરે તિંઠી સ/ળિકન ઝી હરઈહરઈીને ડઝ 


૦%૨ન કે -રીચરેતઈ એઝ ઈંઈ «કી 
ત! ૪ણ એ કૌળ/ઈ ગઈ ૬ ચંદ? ઓઈ ચળ: 
એ ગયે ઈરતો અજી, ચહિજી, જંદક ઝને 
ત? શર કર્ક હું અટ ઝઈ ર૦મ/ળીઃ 
વ૧૫૪/%%ન/ ક૪૯૮૬) 2/7 ટમે અન નેહ નીતરતા લજીચન - ઝીકું જીતર અંતર/લક/, કનવ સ્તનમંડ૦૧/ 
હું ૬૪/જીની જશલેખ/ 20 પગળત ૨૬૪ ૪રે ઇર કુંશનેકુંજે ઝુન/જન# જીન ૯૫૮. «૧/-/૧/ તભ 
૧રહ-મેવનની એક્ઝઝ/કે ૪2 ૫૨૯ 
ક છુષ/ઈ ગય હે મઉ. કદ કદંબ 2જી? 
૪ખ/ જ૯ ઝળહળ પંખ કય તભ 
૧ર ૪2૨ છરગઈ ગય */8 જખ ૮/%: 
કુ યશવંત ત્રિવેદી 
તેં વૃંદાવનની મહેંદીથી શણગાર્યા ? 
મને અકર ન ૪૭ હે ૧/૦૨” 
કથ/2ે જરી પંપણ ૪ર તે અ/ઝુન તરણ શણગાય/? 
કરે રમ/ઝ રચ ઝક ઝંગ 
કરે %/રે નેણ સખ, તેં નથકન/ ઇપ ૬૦/૦%/? 


ટચૂકઝ અ/ તૃછમત ૫૨ કેઝું ચ/ ૯/5 ઊંજું રૅં' રમે અહી અ/ અટ પ્હરે? 


ક 
ન્ન 


નનઝી અમથી જંજ્?ઓક નું અતરત શય અબવ ક ઊઠ મહર 


મને અજર ન/ ૪૭ હૈ ૧/૬૬: 

ક%/રે %/ર ક૪૦૧૦-૪ન પ૪ મૃનયક ત જિતરવ? 
જને ખબર ન ૪૭ હૈ ૪/૦૧/ 

કજ/રે જરી ૪પ૪છજ ૪2 તે આઅંઝુનઈ તરણ શગ? 


યુગો ઊજં રૈ'ને ટં7 ચતરે અકર?ેલ જં ૪ર જેચજેટ/ જ કેરે. 
અ/% મૃપ્૪ર% જણી પરજ તળે જતરક/ - ક 29 ઝું?્ત હદય છં ચ 


ન 


1૬19 


ડી 


કૈકુંઠ અને અ «કુંઇક! અદક 
ક્યારે ૪ર, હ/થ સખદ, તે રૃંદ/૬૦- મેશ્વો શજગ/ય? 
કથરે રજ ર/ જ સંગ 
કક/રે થારે નેણ સખ, ટીપ ૨૧/૦૪/? 


ત છ 


યશવંત ત્રિવેદી 


નનન 


« ઇતતંટ્ડ (પાઉ), તા11ધા'ત1 11011110 »લ્ત્ણા1ં?ણ' 1999 1551૫ 0971-6599 
[.ઘણાપ્ઝણપ 10 [593.51 ણપ [ગણપત 1ણ, 1.વયાવ્ટ [પહંછ 188 1ર. [૫૦ ૯૦૭ ૯€/920 











મડ 


હિ ૬ #ન્‍્ઝ અ૪ત્નમુન્‍્ ન #ન્ક જાઝ 


ર હ ક ગ ઇં 
ઝં ક નં ક મ ૪ જ ક 
_ શરીએ. જણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છ 
તેટલી પશ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિર્ઘાયુ નભી શકે, , ... 


મહાત્મા ગાઘી (ગગાબેનને પત્રો તા ૮-૫-૩૧) 


હ નજ નનન રરૂૂકઅખ્ નૂ“ નર ઈ્ન્્ન્ન્ન્નક્ન૦-૦---ક-- 5 નલ્ઝનન 


ગન્‍ાયાગઇનન-બબજા દરળ-ન્ફ #-જનસન્ન્જન અ નજ ક્‌ ન્સ્ન્--- 





ન ક 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપુર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડેલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


બ 


કપતધ-મ-અમંરડી -૨-મ ઈમ 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્ુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
મી આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરુ પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


«૫ /વપ૬ 
દ.વવાવ 


ર કળજ લેતી કંપની 


રફ 
કે 
હ 
ક્ર 
હ 
ર્જ 
રં 
!! 

'ઝાયડસ ટાવર', સરખેજ ગાધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઇટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 

ફે ફોન (૦3૬) £93 ૦૧ ૦૦ (ર૦ લાઇન) ફેક્સ (૦9૯) :૭૩ ર૩ #૫ / £5 1100 /1587 ત્ર! 2/03 €0॥1 


ત 
કાજ સ મજબુર ના નળન્નન ન્ન પિન પ તહાખવા શુ 5. રડ હાટ, . ન*૦૩૦ગળયુ 7 
1 જ ્ન્્નમ્સ્જ્ન્ન્‍્ઝઝ્ઝ્ઝનન્ટ્ઝ્સ્સ્ૂન્ઝ્””"27:5ઝૂરુૂઝ્ઝ્ઝ્ઝઝ્ક્ઝ્છ્ત્ઝ્ઝસ્્ઇઈ્ગ્ઝ્છલ્ઝ્ઝ્ઝ્ઝઝ્ટ્સ્ઝ્ય્ઝ્ઝ્કન્વ્ડઝડડઝડડઝ્ટક૬- 


તવન. ઝુ ન્વટાટાન્કન ડા હઝ. 3૮--૧ં:જફુકયતકડઇન 





એ ક્ર 


વે 
ત 
1 
| 
વુ 
ર 
ક 
ડ્‌ 
્ 
ર્ર! 
છુ 
|| 
હં 


કૈ 
ક ૪ર નૂ નકન 


બ્પ્ક નક, -- 


નુ 


જુ" “- કશરૂખરસઝન- નબ 


ન ઝ- 


555” 2.5૨7 


કક 
્-..-7ઝ%' 


કઝ કક ન 


દ રુક્ઝઝડક્ઝઝકઝ્સ્ડ્ઝ્ઝઝ્ક્ઝ્ઝ્સ્ઝ્ક્ત્ઝ્ટ્્ઝ્ઝઝઝુૂૂબ્ટ્ક:-ઝઝ્ઝ્્્્ઝઝકકડક 


ન્ન 


૦ કેનન-૯૦ 3૫૮. ૮. ેના-ા.વત્ કું હી 
ક” રાકશ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાપઘા સસ્સ્તતી 


વર્ષ દસમું : અંક છહ્દો જાન્યુઆરી : ૨૦૦૦ 


તંત્રી, 
રમણલાલ જોશી 


ઊશઊઢ 





હે 2 


હ 


અંકઃ છઠ્ઠો સળંગ અંક: ૧૧૪ 
અનુક્રમઃ જાન્યુઆરી ૨૦૦૦ 


વર્ષ : દસમું 





આ બધાં માણસો ક્યાં જાય છે ? રમણલાલ જોશી ૨૦૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
શ્રી નિરંજન ભગતને સાહિત્ય અકાદમી એવોર્ડ ર૦ર 
ચંદરયા ચેરિટેબલ ફાઉન્ડેશન તરફથી કવિ શ્રી માધવ રામાનુજને 
સાહિત્ય પુરસ્કાર ૨૦૨ 
'આત્મકથા સ્વરૂપ અને સિદ્ધિ' વિશે કાર્યશિબિર ર૦ર 
દર્શક ફાઉન્ડેશન એવોર્ડ પ્રદાન સમારંભ ૨૦૨ 
“અમૃતા' તરફથી શ્રી નિરુૃપપા અને અજિત શેઠનું અભિવાદન ૨૦૨ 
શ્રી ભૂપત વડોદરિયાનો અભિવાદન સમારોહ ર૦૨ 
ડૉ. નરેશ વેદ વાઇંસચાન્સેલર પદે ૨૦૨ 
ગોવર્ધનરામ વિચારયાત્રા'નું આયોજન ૨૦૩ 
અવસાનનોંધ ૨૦૩ 
નૂતનવર્ષાભિનંદન : પ્રાર્થના ગોવિન્દભાઈ ર૨૦૩ 
પનઘટ હરિવલ્લભ ભાયાણી ૨૦૪ 
લિટલ ગિડિંગ લૈખક : ટી.એસ, એલિવટ 
ભાવાનુવાદ : અરવિંદ કોરડે ૨૦૬ 
'ફ્લશ્રુતિ'ની. ફલશ્રુતિ દૃષ્યન્ત પંડ્યા ૨૧૦ 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૨૧૩ 
એક બગડો ત્રણ મીંડા 
આંખનાં તૂટ્યાં ઘેન રમેશ જોપી ર૧૫ 
ગઝલ મરિયમ ગઝાલા ૨૧૫ 
સર્જકતાની સાખ : “છાતીમાં બારસાખ' નીતિન વડગામા ૨૧૬ 
એક કાવ્ય પ્રવીણ દરજી ર૨૨૧ 
એટલે..,તું ધૂની માંડલિયા ૨૨૨ 
વિરતિ જયન્ત પંડ્યા રરર 
પ્રશ્ન માય ડિયર જ્યું ૨૨૩ 
પ્રેરણા અને શુભેચ્છાના તીર્થ - સ્વ. અમૃતલાલ યાજ્ઞિક નીલમ પરીખ ર૨૨૬ 
અહો ઝીણાં ઝીણાં દરદ ! ઉશનસૂ રર૮ 
સંરચનાનું કૌશલ દાખવતાં સૉનેટ ભાનુપ્રસાદ પંડ્યા રર૯ 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા રાધૈશ્યામ શર્મા, માવજી કે. સાવલા 
૧, કેન્દ્રબિન્દુ અને વિવિધ દષ્ટિબેન્દુઓ.., ૨૩૨ 
ર. ઉ, ન. ઢેબર : એક અપરિત્રહી સાધુચરિત રાજપુરૂષની જીવનકથા ર૩૪ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ર૨૩૮ 
સમય સપ્તક લાભશંકર ઠાકર પૂંપા.૩ 


પ્રકાથક * રમણલાલ જોગી, મેનેજિગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, શેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવગ્ગપુગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગ્પુર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપરોટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વેભવી કૉમ્પ્લેક્સ, ક્તેહપુગા પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન . ૬૬૧ ૦૪૪૧. 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી અઓફરોટ, બારડોલપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 


ટ 


થી. 


[1] 


(૧) 


(૨) 


(૩) 


(૪) 


સૂચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે, 
“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઇ 
શકાય છે 

આ માશગિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે 

વાપિક લવાજમ (શમાં) ૩. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (અરમેલ) ૩. ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય : રૂ. ૧,૫૦૦, 
'ઉદ્દેગ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી, કૃતિ 
સાથે તિકેટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
મોકલાળે નહિ. 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છ. 

છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સરનામું : 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પારો, 
નવ:ંગપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન : ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજ્મો મનીઓર્ડ$ અથવા _ ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/[ાફ્ટથી મોકલવાં 
બહાગગામના ચેકો સ્વીકારશે નહિ 
“ઉદ્દેમ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
શ્લીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
કોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

રિલીફ ગેડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
કૌન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન શેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧,૨ સૈન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


પ 


ઉદટ્ેણુ_ 99 


આ બધાં માણસો ક્યાં જાય છે ? 


ગૅલેરીમાં બેઠો છું. રસ્તા ઉપર એક બાળકને તેડેલું અને બીજાં બેને આંગળીએ વળગાડીને ચાલતી 
માતાને જોઉં છું. કાગળ વીણવાવાળીઓ અહીંતહીં નજર કરતી ઝડપભેર ચાલી જાય છે. પસ્તી 
લેનારાઓની લારીઓ એક પછી એક પસાર થાય છે. સાઇક્લિસ્ટો અને સ્કૂટરચાલકો દોડાદોડ કરે 
છે. એટલામાં ગાડીઓવાળા ઝડપભેર ગાડી દોડાવી મૂકતા દેખાય છે. બધાં માણસોને પુષ્કળ ઉતાવળ 
છે. સૌ દોડ્યાં જ કરે છે. કાકાસાહેબે ચાલવા વિશે નિબંધ લખેલો તે યાદ આવે છે. કોઈ ચાલતું નથી, 
બધાં દોડ્યાં જ કરે છે. બધાં દોડી દોડીને થાકી જતાં લાગે છે, પણ વળી પાછાં દોડ્યાં કરે છે. બાહ્ય 
ગતિની જ વાત નથી, જીવનમાં પણ આવું જ બને છે. માણસોને પોતાનું ધ્યેય સિદ્ધ થતું લાગે, પણ 
એની. ફલશ્રૃતિ શી ? દરેકનો હિસાબ પૂરો થાય છે, અને પૂર્ણવિરામ મુકાઈ જાય છે. વળી પાછો ચોપડો 
ખૂલે છે અને નવેસરથી ખાતું શરૂ થાય છે... 

આ પ્રક્રિયા વિશે તિચાર કરીએ છીએ ત્યારે મનુષ્યનું મન એને કેવા ચક્રવાતમાં નાખે છે એનો 
ખ્યાલ આવે છે. શું એમાંથી નીકળવાનો કોઈ જ માર્ગ નથી? 

શ્રી માતાજીએ “0 તિપત્તં૦॥' પુસ્તકમાં પહેલું વાક્ય લખ્યું છે : “હ દ્રાંપ1લ૯ડડ 10૦15 2117435 
ત 10પડલા'ઝટ 1.” ધ્યેય વિનાનું જીવન એ હંમેશાં દુઃખદાયક જીવન છે. ધ્યેયનો વિચાર કરવો જોઈએ. 
આડેધડે માણસોને આનંદ વિનોદ કરતાં જોઈએ છીએ ત્યારે અમુક અંશે ખેદની લાગણી ઉદ્દભવે છે.'જીવનનું 
પરમ ધ્યેય, આપણાં શાસ્ત્રો અને અધ્યાત્મગ્રંથોએ વગાડી વગાડીને કહ્યું છે તેમ, આત્મસાક્ષાત્કાર છે. 
એ અર્થે જ સઘળી પ્રવૃત્તિ હોવી જોઈએ. પ્રભુના કરણ તરીકે કામ કરીએ તો રાગઠ્દેષને અવકાશ રહેતો 
નથી. બધાં કર્મો એની. શક્તિથી કરીએ. છીએ અને એના માટે કરીએ છીએ એવી. ભાવના મનુપ્યજીવનને 
હેતુપૂર્ણ બનાવે છે. પછી. કોઈ તિષાદને સ્થાન રહેતું નથી. એટલે આ બધાં માણસો ક્યાં જાય છે ? - એવી 
સંવેદનામાંથી હું ક્યાં જાઉં છું ? એ વિચાર ઉપર મન ઠરે છે. આપણા સંતકતિઓએ એના ઉપર કાટ 
ભાર મૂક્યો છે. તો આપણે ગંગા સતીના ભજનની એક પંક્તિમાં કહીએ કે- 

મેરુ રે ડગે ને જેન જન ને ડગે, 
મરને ભાંગી રે પડે ભરમ રે 

બ્રહ્માંડ ભાંગી પડે, મેરુ પર્વત ડગી જાય, પણ જેનું મન ન ડગે એ જ આ તત્ત્વ પ્રાપ્ત કરી શકે છે. 
પ્રભુ આપણને સૌને એ શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 








રમણલાલ જોશી 


સાપ્રત પ્રવાહો 


શ્રી નિરંજન ભગતને સાહિત્ય અકાદમી એવૉર્ડ 

કવિ શ્રી નિરંજન ભગતને દિલ્હી સાહિત્ય 
અકાદમીનો એવોર્ડ તેમના સ્વાધ્યાયગ્રંથ 'ગુજરાતી 
સાહિત્ય : પૂર્વાર્ધ અને ઉત્તરાર્ધ'ને માટે આપવાની 
જાહેરાત હમણાં થઈ, શ્રી નિરંજન ભગતને અભિનંદન. 


ચંદરયા ચૅરિટેબલ ફાઉન્ડેશન તરફથી કવિ શ્રી 
માધવ રામાનુજને સાહિત્ય પુરસ્કાર 

શ્રી ચંદરયા ફાઉન્ડેશન તરફથી “ઉદ્દેશ'માં 
વિકાસોન્મુખ લેખકને ૧૯૯૭થી ૨૦૦૧ સુધી પ્રત્યેક 
વર્ષે 3. પાંચ હજારનાં બોન્ડ આપવામાં આવે છે. એ 
પ્રમાણે ૧૯૯૯ના વર્ષ માટે કવિ શ્રી માધવ રમાનુજની, 
પસંદગી કરવામાં આવી છે, પસંદગી 'ઉદ્દેશ'ના 
તંત્રીએ કરી છે. શ્રી માધવ રામાનુજને ચંદરયા. 
ચેસ્ટિબલ ફાઉન્ડેશન તરફથી રૂ. પાંચ હજારનાં બોન્ડ 
મોકલી આપવામાં આવ્યાં છે. શ્રી માધવ રામાનુજને 
હાર્દિક અભિનંદન. 


'આત્મકથા સ્વરૂપ અને સિદ્ધિ' વિશે કાર્યશિબિર 

ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી અને કંમળાશંકર 
પંડયા ફાઉન્ડેશનના સંયુક્ત ઉપક્રમે “આત્મકથા : 
સ્વરૂપ અને સિદ્ધિ' વિશેનો એક કાર્યશિબિર સ્ટેટસ 
રેસ્ટોરાં, ઇલોરા પાર્ક સામે, રેસ કોર્સ, વડોદરા ખાતે. 
તા. ૨૩, ૨૪ ઓક્ટોબર '૯૯ના રોજ યોજાયો હતો. 
કાર્યશિબિરનું, ઉદ્દઘાટન અને અધ્યક્ષીય પ્રવચન 
રમણલાલ જોશીએ કર્યું હતું. સ્વાગતપ્રવચન ડો. પ્રદીપ 
પંડ્યાએ ડરેલું, કાર્યશિબિરની છ બેઠકોમાં સર્વશ્રી 
ગુણવંત શાહ, જયંત ગાડીત, લવકુમાર દેસાઈ, ચિનુ 
મોદી, રતિલાલ, બોરીસાગર, બફુલ ત્રિપાઠી, વગેરે 
લેખકોએ. વક્તવ્યો આપ્યાં હતાં. સંચાલન શ્રી ભરત. 
મહેતાએ ક્યું હતું. 
દર્શક ફાઉન્ડેશન એવૉર્ડ પ્રદાન સમારંભ 

શિક્ષણ, ગ્રામવિકાસ, રચનાકાર્ય અને સાહિત્ય- 
ક્ષેત્રની પ્રતિભાઓને અને સંસ્થાઓને પુરસ્કારવા માટે 


ઉદ્દેશ 





તંત્રી 
રચાયેલા દર્શક ફાઉન્ડેશનનો એવોર્ડ પ્રદાનનો સમારંભ 
તા, ૧૮ ડિસેમ્બર '૯૯ના રોજ સાંજે સાડા પાચ વાગ્યે 
અમદાવાદના ભાઈકાકા હૉલ ખાતે યોજાયો. હતો. આ 
સમારંભમાં હરિશ્ચન્દ્ર બહેનોને ગ્રામ-પુનરૂત્થાન માટે 
અને નાગજીભાઈ દેસાઈને શિક્ષણ માટે એવોર્ડ અર્પણ 
કરાયા હતા. પ્રમુખસ્થાને રચનાત્મક અગ્રણી 
રાધાબહેન ભટ્ટ હતાં. મનુભાઈ પંચોલી 'દર્શક' પણ 
ખાસ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. દર્શક ફાઉન્ડેશનના અધ્યક્ષ 
શ્રી બલવંત પારેખ પણ હાજર રહ્યા હતા. કાર્યક્રમનું 
સંચાલન શ્રી પ્રકાશ ન. શાહે કર્યું હતું. 


'અમૃતા' તરફથી શ્રી નિરૂપમા અને અજિત 
*શેઠનું અભિવાદન 

'અમૃતા' તરફથી સંગીત અને સાહિત્યનાં 
સંસ્કારસેવકો શ્રી નિરૂપમાં અને અજિત શેઠનો 
અભિવાદન સમારોહ મુંબઈમાં તા. ૨૬ નવેમ્બર 
'૯૯ના રોજ યોજાયો હતો. શ્રી શેઠ દંપતીને 
અભિનંદન. 


શ્રી ભૂપત વડોદરિયાનો અભિવાદન સમારોહ 

સંવેદનશીલ સાહિત્યકાર અને પત્રકાર શ્રી 
ભૂપત વડોદરિયાનો અભિવાદન સમારોહ ધ્રાંગધ્રા 
ખાતે તા. ૨૫ ડિસેમ્બર '૯૯ના રોજ યોજાયો હતો. 
આયોજકો હતાં ધ્રાંગધ્રાના નાગરિકો વતી. “અથથી 
ઇતિ' (સાપ્તાહિક) અને “અનુભાવન' (સામયિક). આ. 
પ્રસંગે “ભૂપત વડોદરિયા ઃ વ્યક્તિ અને વાડ્મય' ગ્રંથ 
પ્રકાશિત થયો હતો, શ્રી ભૂપતભાઈને અભિનંદન. 
ડૉ. નરેશ વેદ વાઇસચાન્સેલર પદે 

તાજેતરમાં ડૉ. નરેશ વેદ ગુજરાત. યુનિવર્સિટીના 
વાઇસચાન્સેલર તરીકે નિયુક્ત થયા છે. ગુજરાતી 
ભાષા સાહિત્યના અધ્યાપક અને લેખક હોય એવા 
વાઇસચાન્સેલરોની પરંપરામાં શ્રી ડોલરરાય માંકડ, 
ઉમાશંકર જોશી, 'યશવંત શુક્લ, સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્ર, 
દિલાવરસિંહ જાડેજા અને સુરેશ દલાલ પછી ડો. નરેશ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૨ 


વેદ આ સ્થાને આવ્યા છે. આપણે ઇચ્છીએ કે શૈક્ષણિક 
મૂલ્યો જાળવીને વિદ્યા-સાહિત્ય ક્ષેત્રના સમુત્કર્ષ અને 
સંવર્ધન માટે કાર્ય કરવાની પ્રભુ તેમને શક્તિ અર્પે 
અને આ સ્થાન સવિશેષ દીપ્તિમંત બને. ડૉ. નરેશ 
વેદને હાર્દિક શુભેચ્છાઓ અને અભિનંદન. 


'ગોવર્ધનરામ' વિચારયાત્રા'નું આયોજન 

૮મી જાન્યુઆરી ૨૦૦૦ના રોજ ગોવર્ધનરામ 
ત્રિપાઠી ફાઉન્ડેશન અને એન. એમ. ત્રિપાઠી પ્રા. લિ. 
દ્વારા “ગોવર્ધનરામ વિચારયાત્રા'નું આયોજન મુંબઈ 
ખાતે કરવામાં આવ્યું છે. એમાં સર્વશ્રી રમણલાલ 
જોશી, હરિભાઈ કોઠારી અને શ્રી કુલીનચંદ્ર યાજ્ઞિક 
વક્તવ્યો આપશે. કાર્યક્રમનું સંચાલન શ્રી. પ્રબોધ 
પરીખ અને આભારદર્શન શ્રી હસિત મહેતા કરશે. 


નૂતનવર્ષાભિનંદન 
પ્રાર્થના 


અવસાનનોંધ 
સાહિત્ય અને સમાજસેવાના ક્ષેત્રમાં નોંધપાત્ર 
કાર્ય કરનાર શ્રી વિજયાબહેન ચન્દ્રશંકર શુક્લનું તા. 
૨૧-૧૦-*૯૯ના રોજ દુઃખદ અવસાન થયું છે. તેમનાં 
“આહુતિ', “આપણાં મધુર લગ્નગીતો', “આપણા 
રાસગરબાઓ', “આપણો ભજનવારસો', “માવતરને 
ચરણે', “ઈશ્વરચરણે' વગેરે પુસ્તકો જાણીતાં છે. તેમના 
“ાવતરને ચરણે' પુસ્તકમાં મેં પણ 'પિતરૌ વન્દે નામે 
લેખ લખેલો. બીજા લેખકોના પણ એમાં સાગ લેખો છે. 
આ સંપાદન સારું થયું છે. તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન 
કરવાની પ્રભુ તેમનાં કુટુંબીજનોને શક્તિ અર્પે અને 
સદ્ગતના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
તિ 


નવ વરસની પ્રભુત્વમી ભરી સુવર્ણ ઉષા/ 
રહો કનકવર્ણી વર્ષભર, લક્ષ્ય સીંચી નવં. 


વેચારું ભવ વજ્ટિનો ૧ળી સમજને, ઝેમથી, 
દીસે ઉભવ દૂર દૂર ખસતાં રૂ૭ નેમથી. 
વિહંગ, પશુ, તેમ અન્ય જીવ માનવી કથી 
કશા દુષિત? માનજીય કંઈ વેગળો નકકી. 


નથી વેમલ અ! હવ, વિમલ ન પ્રકાશે ષૂરો, 
કથા જલન ત વિચાર ડરતા જગ/ડે વ્યથા. 
અરછ્ય ચુરઝાયલ/, શિખર શૈલન ફૂંધળઠ 
નદી, સર અને સમુદ્ર સહુને ડચૂરો કશ્ટે/ 


લત, તરુ, તથૈવ છોડ દુખિય જનો શં ૧૯, 
સશક્ત નથી એ રહ નવલ ચેતન# અવ. 
નથી જ%૯૬મ રહી જલદત, અને વાયર 

વહે ગરમ-૨0ત થૈ, ઝતુનટ કેં જ મયદ ના. 


ઉષ્દ નવલ વર્ષની: વસછું કૈક દશ/જું કે, 
વસી મનુજનાં બધાં કરણમાં તું વાપી જજે 
મનોરમ ઉષ// સુવણપણું જાળવી તં તું 
સુવર્ણ.કરજે બધું; ચહી ગુરુત્વ પ્રાછું છું હું. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૩ 





ગોવિન્દભાઈ 


લટર 


ક 


પનઘટ 


કૃષ્ણના બાળચરિત્રના (ગોકુળ, વૃંદાવન, 
મથુરાના - વ્રજભૂમિના ચરિત્રના) મુખ્ય પ્રવાહો 
ગણાવીએ. તો (૧) નંદયશોદાના વાત્સલ્યભાવનો, (૨) 
કૃષ્ણગોપીના માધુર્યભાવનો, (૩) બાળકૃપ્ણનાં 
પરાક્રમોને લગતો શૌર્યભાવનો અને (૪) વધારેમાં 
સુદામા સાથેના સખ્યભાવનો. તેમાં બાળક અને તરૂણ 
કૃષ્ણના ગોપીઓ સાથેના અગણિત સંબંધો ને 
પ્રસંગોને લગતું 'હરિવંશપુરાણ'થી માંડીને મધ્યકાળના 
અંત સુધીનું કાવ્ય, કથા, ગીત, આ સંગીતનું વિવિધ 
પ્રશિષ્ટ ભાષાઓ અને મધ્યકાલીન ભાષાઓમાં 
રચાયેલું સાહિત્ય અઢળક છે. એની એક નાની શી 
સરવાણીની અહીં વાત કરવા ધાર્યું છે. એ વાત છે 
ઘરવપરાશનું પાણી ભરી લાવવા નદીએ, તળાવે કે કૂવે 
જતી, ગોપીની અને ત્યારનાં નટખટ ડનૈવાનાં 
મસ્તીતોકાન ને અટકચાળાંની. 
પ્રાચીન; મધ્યકાલીન અને અર્વાચીન ગ્રામીણ 
સમાજની મધ્યમવર્ગની છોકરીને ઘરની બહાર 
નીકળવાની અતિશય મર્યાદિત તકોમાં હરહંમેશ પાણી 
ભરવા જવાનું ઘરકામ ઘણું મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે. 
ઘરની ચાર દીવાલોમાંથી નીકળી જળાશયનું 
વાતાવરણ માણવું, બહેનપણીઓ અને ઓળખીતીઓ 
* સાથે ગપસપનો મોકો, જુવાન છોકરા સાથે બોલચાલ, 
અટકચાળા કે આંખમેળનો અવસર, માબાપ ને 
વડીલોને ફિકરચિંતાનું કારણ. આંખ બંધ કરીને હાથ 
નાખીએ. તોવે દોથાના દોથા ભરીને આ વિષવની 
કવિતા, ગીત ને સંગીતરચના આપણને મળે. 
મધ્યકાલીન લોકગીતોમાંથી થોડાંક : 
ચંદ! તાહરૈ ચંદ્રણો, પાણીડે ગઈઅ તંજાઈ (૫૨૬-ર) 
રતનડૂવો મુખ સાંકડો હો સાહિબા, કિમ કરી 
ભટું રે ઝકોલ (૧૯૦૮) 
કદનુંડ માર જા ડાંકરડી, મીઠડી ફૂટશે ગગરડી (૩૮૫) 


હ્ટ્શ 


જ 2 





હરિવલ્લભ ભાયાણી 


નંદકુમર કેડે* પડયો પાણીડાં ડેમ ભરીયે (૯૭૧) 
ગૌવાલણી ગ્યાં'તાં પાણી રે સુંદર શામળિયા (૪૯૯૦ 
ગગરી લગન સીર ભારી, ઉતાર રે બનવા (૪૩૭) 
ગીકુલની ગોપી રે ચાવી જળ ભરવા /૪૮૨) 
પદમણી પાણીડા સંચરી, મારૂજી વાવ ખોદાવો (11૭૭) 
પ્રહુણડ રે પાણીડે ગઈ રે તલાવ (૧૬૦૬) ક 
(જૈન ગૂર્જર કવિઓ, દેશીઓની સૂચિમાંથી) 
લોકગીતોને સંદર્ભે 'લોકસાહિત્યમાળા'ના 
મણકા ૧-૧૪ની લોકગીતસૂચિ (કેરીટ શુક્લ) અને 
હસુ યાજ્ઞિકના એના વિવરણ-વિવેચનમાં (“ગુજરાતી 
લોકસાહિત્ય', પુ. ૨૯૨-૨૯૪) નદી, તળાવ કે વાવફૂવે 
પાણી ભરવ! જવાને લગતાં, સમાજના મધ્યમ અને 
નીચેના વર્ગની તથા વિવિધ આદિવાસીઓની સ્ત્રીઓ 
સંબંધી ગીતો દોઢ સો-બસોથી પણ વધી જાય. માત્ર 
આઠદસ બહુ જાણીતાં ગીતોનો. નીચે નિર્દેશ કરું છું. 
મારરી ગાગરડીમાં ગંગાજમનદ રે, 
પતજટ પછી “રે %૧ નથ. 
ગ્ર 
જુશ્ન1%ળ જાવ/ દય નંદલ/લ#. 
ગરૂડ 
જળ ભરવ કેમ જાઉં રે જશોદા મૈ, 
છલકાતું આજે બેઢલું, મલકાતી આવે નર મારી સાહેલીનું બેઢવું. 
તરેદ 
ગામને કૂવે પાણીડાં નહીં ભરું. 


ત્ર 

સોન ઇંઢોજી રૂપ જેઢલું, હો નગર, ઊભ રહો રંગરસિવ. 
ગ્રહ 

પાણી ગ્યાં'તાં બેની તળદ૬, 

પાળેથી પગ લપસ્યો, ને જેઢાં થરાં નંઠવાાં. 


પ -: * ગ્રહ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૪ 


સહ્ય સોન ઈંઢોણી રૂપ બેઢવું હું તો તંબાહેલે પછીડાં નહી ભર્ડુ “રાધા, પાણી ભરવા તું નદીએ જાય છે ત્યારે 


ભમ્મરિવ! કૂવાને કાંઠડે, ઘણી મોડી પાછી આવે છે. “હું નાહવા જાઉં છું કહીને 
ત્ર તું યમુનાકાંઠેની કુંજમાં પેસતી હોય છે. “આપણી 
વિવાહગીતોમાં ગાયને પાછી વાળી લાવું' એવું કહીને તું ગોવર્ધનના 


સોનલાની ગેડી ને રૂપલ દડૂલો, રામચંદર રમવા સંચય, વનમાં રખડે છે. આ બધું શું તોફાન 
સોનલા ઇંઢોશી ને રૂપલાનું બેડું, રીતકુંવર પછી સાંચવર્દ ચાલે છે ? ક્યાંક તું પેલા નટખટ કનૈયાની નજરે તો 


શ્ર નથી ચડી ગઈ ને?” 
દૂઠૈ તે ભર્ર રે તળવી, શોતીડે બાંધી પળ, પદ્યાત્મક ભાવાનુવાદ : 
૫/4૧ ધોએ જેવ રુઝજઈ ૫૪/૦૭ જાવ. ૨90 ભરવ તું નીએ 9 બહુ વરે પછી ફરત, 
પાછે પગલે ચાલીએ તો આ વિષયનાં સૂરદાસ જપહવ 96 છું' કહી છું વમુનાતીર-નિકુંછે સરતી, 


વગેરેનાં પદો ચીંધી શકાય. જેમ કે “શ્રી કૃષ્ણચંદને “ગાય વાળી આવું” કહી ગોવર્ધનગિરિ-વનમાં પેસે, 
મથુરા તે ગોકુલ આઈબો છોડ દિયો' એ સૂરદાસના રખે ને રાધા/ તું પર્ડી હોય જશોદાનંદન-દંષ્ટે. 


પદમાં ગોપીઓ હવે પનઘટ જતી નથી એવો નિર્દેશ બીજા એક મુક્તકમાં રાધા કૃષ્ણને કહે છે : 
છે. અને સંગીતની ચીજોમાં “પનિયાં ભરન કેસે જાઊં, “અરે ગોકુળના રામ ! પાણી ભરતા જવાનું મારે 


સખીરી મોરી' (જયજયવંતીમાં ગવાતી), “ગગરી મોરી આજે સહેજ મોડું થઈ ગયું. મારી સખીઓ આગળ 
ભરન નહીં દેત' (અડાણામાં ગવાતી) વગેરે સહેજે યાદ નીકળી ગઈ ને હું તો એકલી પડી ગઈ. ગોકુળ હજી 
આવે. આઘું છે અને અહીં ક્યાંય કોઈની અવરજવર નથી. 
દસમી સદીના અલંકારશાસ્ત્રના ગ્રંથમાં હું ગભરાઉં છું, કેમ કરીને ઘરે પહોંચીશ ? અહીં તો 

ઉદાહરણ તરીકે ટાંકેલ પુરોગામીઓનાં કેટલાંક બચાવે એવો એક તું છે.” 
મુક્તકોનો પણ આ જ વિષય. છે. જેમ કે- (““શૃંગારપ્રકાશ') 
સધાની માતા રાધાને કહે છે : 7 


સાભાર સ્વીકાર 
ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. (૧૯૯/૧, ગોપાલભુવન, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, તથા ૧-૨, 
અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧)નાં 

નાના મોટા માણસ, ઝીણી ઝીણી વાતઃ સંપા. પ્રકાશ વ્રેગડ, કિં. રૂ. ૩૦. મૈત્રીની મિરાતઃ સંકલન : 
રમેશ પુરોહિત , કિં. રૂ. ૬૦. કિમ્બલ રેવન્સવુડઃ લે. મધુ રાય, કિં. રૂ. ૮૦. આવારા મસીહાઃ વિષ્ણુ પ્રભાકર, 
અનુ. હસમુખ દવે, કિં. રૂ. ૧૦૦. બાની વાતું: કથકઃ હાજરાબેન વીજળીવાળા, રજૂઆતઃ શરીકા વીજળીવાળા, 
કિં. રૂ. ૪૦. બાળઉછેરની બારાખડીઃ ડૉ. રઈશ મનીઆર, કિં. રૂ. ૫૦. કાવ્યવિશેષઃ લે. હરિશ્ચંદ્ર ભટ્ટ, સંપા. 
સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૩૦. કાવ્યવિશેષઃ લે. કરસનદાસ માણેક, સંપા. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૫૦. એક હાથે 
ચપટીઃ લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૨૦. બખડજંતરઃ લે ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૪૦. 


બટ. 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૫ 


લિટલ ગિડિંગ 





(૧) 
શિશિર મધ્યજો મઇુમ#સ છે સ્વવંચાં જ એક ઝતુ, 
અનંત જોડે સૂવ/સ્તે ભીનો ભીની ઝજી 
સમેટત સમયમાં જ દુવ જે અવનવૃત્તન! વક્ષમાં. 
શયારે લઘુ-ઈી પ્રકાશિત થાય છે હિશ તે અગ્નિકક્ષમાં, 
હછુ રહિરશ્યિ %૨વજિત કરે છે હિમકણને, જળાશવ ને કોતરો પર, 
અનિલરહિત શતળત છે હૈયાની ઉષ્જ્ લહેર, 
પ્રતિબિંબિત થાતી સલિલન! અરીસા, 
ઝગારો ભરબપોરે બક્ષે છે નવનમ/ 
ને ચમકે છે સળગતી શાખા કે સગડી કરતાં તીદ્રતમ. 
હચમચાવે છે મૂક આત્માને : અનિલ નથી હતુ 
પ/સળામાં પુરાવેલ અગ્નિ 

વૃષન! અંધકારસમવમાં પીગળવા ને થીજવાની વચમાં 
કંપ્રવે છે હૃંદયછોડને. નથી મંદ ગંધ માટીની તેમાં 
વા પદક યહેક જીરનની. આ છે સમય મધુમાસનો, 
કિંતુ નથી સમયના કરારમાં. હવે વાડોની કતાર 
છે શ્વેત રંગની, કારણ, અ! સમવ છે સંકમણનો, શ્વેત બર્ફ - 

કણોને ફ્ઞલવનો, 
તસમસતું પુષ્પ એકએક ફ્ોરવેલ 
ગ્રીપ્મના ખીલેલદ પુપ્પ કરતાં પણ અધિક, ન ખીલતું ન કરથતું, 
પાંગરતી પેઢી જેમ તો નહીં જ 
કથ છે તે 20ષ્જ, અકલ્યનીવ 
શૂન્ય ગષ્ખ ? 


જ%ે તમે અ રસતે અ/વત, 

લઈ એકં વાટ શથાંથી તમને અ/વવું ગમત 

એ જગ્યાએથી જ્યાંથી તમને આવવું ગમત, 

જો તમે યે માસમાં આ રસ્તે અવત તો તમને જોજી ગમત, 
વાડી પુનઃ શેત, મે માસમાં કામુક મઇુરતા સમેત. 
પ્રવ/સને અંતે ૫% તે એ જ હોત, 

જો તમે ભગ્ન ભૂપની જેમ રકે અવત, 

શાને આવ્ય તે ન જાણવ છતાં તમે દિવસે અવત, 

તદ તે એ જ હોત, જ્યારે તયે ઊબડખાબડ રસ્ત ત્યજત, 
ડુંઝરોની કોઢ પાછળથી નિસ્તેજ ગૃહ તરફ 

અને કબ્રસ્તાન તરફ વળત. અન જેતા કાજે તમે આવવાનું વિચાર્યું 


હટ 





લેખક : ટી.એસ. એલિયટ 
ભાવાનુવાદ : અરવિંદ કોરડે 


તે ડેવળ એક કાછલી છે, અર્થની છાલ, 
જેમાંથી! અર્થ ઝસ્કુટ્તિ થાવ છે ત્યારે તે કેરળ પરિપૂર્ણ થાવ છે 
જો લવ-૧ૈશ થ(૧ ત, કાં તો ન હતી તમારે પસે હેતુ 
વ તમારી દર્શિત થવાના અંતને પેલે પર છે હેતુ 
અને પરિતૃપ્તિમાં તેને તમે સુધાયો છે. બીજાં મણ સ્થળ છે 
જે પણ વિશ્વના અંત છે, કેટલાક સાગરન મુખ પર છે 
અ8૬ જૈરા સરોવર પર, ૪રુસ્થળ% અ૨૯ યહાનગર* છે- 
કિંજુ અ છે અતિ નિકટતમ, સ્થળમાં અને સમયમાં, 
અત્યારે અને ઇંગ્લેન્ડમાં. 
જો તમે અ રસ્તે આવત, 

લર્કને કોઈ પણ વાટ, નીકળીને ગમે ત્યાંથી, 
કોઈ પણ સમવે અથવા કોઈ પણ ઝતુમં, 
તે એમ જ હોત * તમારે છોડી દેવાં પડયાં હોત 
સમજ અને ખ્યાલ, તમે નર્થી આંહી ચક/સવને, 
તમારી જાતને મહિતી આપવાને, વ! જિશ્ષરાદ %ણાવવાને 
વ હેવ(લ લઈ ૨૧।ને. તમે આંહી છો પ્રા્થવાને 
જ્યાં ગ્ર! છે ગ્રાર્થના. અને કંઈક વિશેષ છે પ્રરર્થન! 
શબ્દોના કમ કરતાં, પ્રાર્થના કરતાં, મનની 
સચેત વ્યાવસાવિકત#, અથ પ્રાથનાના સૂરના અવાજ કરત. 
ને પ્રેતોને વાચા ન હતી, કારણ, જ્યારે જીવિત હતાં ત્યારે 
તે તમને કહી શકત, મૃત હોવાથી : પ્રેતોનું કથન 
કય છે ૨9૧/0/” 9૦/ન૧ છે જે જીવિતની 

ભાષ/ને પેલે ૫ર. 
અહી, સમય જિહીન ક્ષણનું છેદન 
છે ઇંગ્લેન્ડ ને બીજે કશે નહીં, ક્યારેય નહીં અને હંમેશ. 

* (૨) 

એક વૃદ્ધ વક્તિની બાંય પરની રાખ 
છે બળેલા ગુલાબપર્ણ તમામની ખાખ. 
પવનમાં સમ(વેજી રજ 
મૂકે છે સીમચિહૂન જ્યાં કથા સમેટે છે રૂખ. 
શ્વાસમાં લીધૈલ રજ એ હતું એક ગૃહ- 
દીવાલ જ%ર્જીરેત, ભીંત ને ઉંદર, 
અ ૨ રથનું જુત્યુ. 
છે એ અ હવાનું જ મૃત્યુ. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૬ 


છે જીલો ને સૂકો દુક/ળ 

નવન*/ અને મુઝથ. 

નિર્જીવ છે ૬ ને નિર્જીવ વાયુ, 
પવત્નશીલ છે પરસ્પર માત અપવામં. 
જૂંજાવેલ ખોદેલ માટીની અદ ધરણી 

મો વકાર? જોઈ રહી અ મિથ્ય! કરણી, 
રમૂજ જિના કરી રહી હાસ્યકૃત્ય, 

બસ, અ! એ ૬ છે સૃષ્ટિનું કૃત્ય. 


૨૪ અને અગ્નિ સ્થાન ૧ છે 

જ્યાં નગર હરિત*ાં અને તૃણ છે. 

૧0 અને અગ્નિ હરી કઢે છે 

૦ િદનને કે જે અ" નક#રેલ છે. 

જ અને અગ્નિ કરશે ન#શ, 

આપણાથી ભુલાવેલ પૂજાગૃહ 

ને પ્રથનાસભાન અવશેષ જે ૫/મ૫ હતા વિનાશ. 


પરભ ફ્ાટત પૂર્વે કો અનિશ્વિત વડી 

પડખું ફેરવતી ચત્રિન# અંત નજીક અડી 

અનંતતને અંતે પુનઃ છુનઃ વળી 

શ્યામ પારેવાની ફફડતી જિણૂવા સહ 

સવ-નડે ક્ષિતિજ તળે જઈ ઊડય પછી 

જ્યારે સૂકા પર્ણો ધાતુ સ% હજી રછાકત/ 

રસ્ત પરે શય ન કી અન્ય “રજિ હત. 

ત્રણ-ત્રણ પ્રદેશોમાં જ્યાંથી ધૂઝ નીકળત. 

હું મ” કો એકને ઉતાવળે ચાલત ભટકત#. 

ટૂંડાયો છે જાણે જ સમજ ધતુન# પર્ણ સમ 

ન ઝતિકારાત ખરના પ્રભ#તી પવન ખૂવ. 

અને ઝૂકેલ વદને હું જેમ થવ #્થિર ત્યાં 

સ્પષ્ટ ચકાસઇ તે જેન વડે શે આપીએ છીએ, અગે 
વિલય થતી દુજઉત/%/ કકજ મળલ ૨ટેજ્ઝું તે 
કોઈક મૃત્યુ પામેલ અગ્રણી જેવો એકાએક લાગ્યો થને. 
જેમને હું જાણતો હતો, ભૂલ્યો હતો, ઝાંખી ઝાંખી થતી હતી, 
ઉભવ એક અને અનેક, તપ્ત તાત્રવર્ણ અંગો-કૃતિમાં 
પરિચેત 'મેશ્િત પેશાચી આંખો 

ઉભય અતિ નિકટ અને ન ઓળખી શકય તેવા. 

તેથી મેં બન્ને ધરણા બાંધી અને બૂમ પાડી 

અને સદભળ્યો અ૧/% અન્યને જૂગનો : શું અહી છે તું ? 
જોકે અમે હત નહી, હું હજુ પણ એ જ હતો, 

જાછવા છતાં પારી જાતને હું કોઈક અન્ય જ હત્છે 
અને તે મુખ/કૃતિ હજુ અકૃતિ લઈ રહી હતી; છતાં 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૭ 





શબ્દો મૂરત હત 
આળખની ફરજ પાડવાને, જેમને તેઓ અનુસરત હત. 
અને તેથી, સા%ન્ય પવનને પણ નમતા, 
પરસ્પર ગેરસ%% થાવ એટલા તેઓ અજાણ્ય હતા, 
સમજ, અ/# સમયનું છેદન 
ક્યાંય ન મળ૧/ને, ન પહેલ અને પછી, 
અમે ચાલ્યા પગથી પર સ્થૂળ રોન મરવાને. 
મેં કહ્યું : જને લગતી તાશુજી સરળ છે, 
છત સરળત તાજુ ટે કારણભૂત છે, તેથી બોલો : 
મને ન સમજાય અને મને ન વાદ રહે.” 
અને તે હું તેને અ૨માવેશ કરવ પછ અ/તુર નથી. 
થાર વેચારો અને સિદ્ધંત તમે ગવ, છો ભૂજ. 
અ! બાબતોએ કર્યો છે તેમનો હેતુ પૂછ ૧૧ દે તેથને 
તેથી તમારા પોત#ન! ૧૩, ને પ્રર્થન કરો કે તેઓ મક થાવ 
જીજા વડે, જેમ હું તમને નવું છું (કફ કરવને 
ઉભય સાચ અને ખરાબને, ગત જસથનું કળ ખવયું છે, 
અને તૃપ્ત પશુ હડસેલશે પગથી રક્ત પત્રને. 
કારણ જત વર્ષના શબ્દો ગત વષની ભાપન/ છે. 
અ/૧ત& ૧૪ન/ શબ્દો અન્ય અવ? ર/હમ છે. 
પરંતુ, જેમ અત્યારે રસ્તો અવરોધ દશાવતા નથી 
તેમ વ્ઞ સ્તુત્ય અને ભટકતો આત્મ પણ 
૦ શબ્દો વચ્ચે એકમેક જેવો જ બની રહે છે. 
તેથી હું શબ્દો શોધું છું જે કેં કટી જોલવને વિચાવ નથી. 
ગલીઓ જેળી મુન મુલાકાત લૈજી જોઈએ તેમ કે વિચાર્યુ નથી, 
જ્યારે * કરો દેહ દૂર-સુદૂરન! કોઈ હનર પડ છોડયો હતો. 
આપણને ભ#પ,/ની હોવાથી /કેકર અને ભ/ કરવત જિછર 
જાતોની ભાષાશૈલી શુદ્ધ કરવને 
અને દ%છ કરે છે મનને અ/ગળ અને પાછળનું જોવાને, 
મને છતી કરવ દો એ સોગ્ધદોને જે અરક્ષિત છે ઉજરને કાજ 
તમારા આયુષ્યભરના પ્રયત્નનદ શિર પર ઝૂકવાને તા% 
પથમ મરતી સંવેદન/નાં શીત ઘર્ષણ 
મોહરહિત, નથી કરતાં વચન અર્ષણ, 
કેછું છાયામાં ઊછરેત ફળોની સ્વાદર્હીનતન મી ક્ટુત: 
જેમ દેહ અને આત્મ શરૂ કરે છે ત્યજ્વાની નિકટતા, 
જીજુ સચેત ગુસ્સાની અસરહીનત# 
માનવમૂખત પરત્વે, અને ચીરફાડ 
હાસ્યની જે હસા૧૧/ છે અસમર્થ. 
અને છેલ્કે તમે જે કંઈ છો, અને જે કાંઈ કું છે; 


' તેને સ્થપ/ત# નેયમન વેશ્લેષણન! દર્દ 
રટ 


પાછળ સમૃવેલા હેતુની શરમ, 


લ્ટ્શ 


અને બીજા %ત્વે આચરેવા કુકૃત્ય અને હાનિ 
પત્વેની સભાનત,, જેને તમે કોઈક સમવ 
માનત હતા સદ્ગુણોની લહી. 
પછી મૂખ ઓની સંમતિન/ ડંખ, અને સન્જનન! ડાથ. 
મેથ્યામાંથી મિથ્યા! તરફ પ્રકષુબ્ધ વેલ આત્મ 
મવયાણ કરે છે, સિવાય કે શુદ્ધ કરતા અગ્નિથી શુદ્ધ થય 
શ્યાં તમારે પગલ/ ભરવાં જ જોઈએ, નૃત્યકાર જેમ. 
હવસ ઉડ્તિ થઈ રહી હતો, ઝંખી ૩૫ 
તેઠ મને ત્યજ્યો કંઈક વિદ!૧ અ(૫વાની રીતે 
અને અદશ્ય થવો રણશીગું ટૂંક. 

(૭) 
ત્રણ શરતો હોવ છે ?ે હંમેશા દેખાવ છે સરખી 
છતાં પૂર્ણપણે ભિન્ન, વિકસે છે એક જ વાડમાં એકસરખી. 
આસક્તિ '૧' થાટે ને વસતુ માટે ને વક્ત થટે, જિરક્તિ 
'સ્વ'થી ને વસ્તુથી ને વક્તિથી; અને વિકસતી 
તેઓની વયમાં, ઉદાર#નત! 
જે ધરાવે છે સામ્ય અન્યથી 
જેમ મૃત્યુ ધચવે છે સ*૧ જીવનથી, 
બે જીવન વચમાં હોરાથી પણ પુપ્પષિત, 
જીવંત અને મૃત * છોડ વચમાં. આ છે ઉપયોગ સ્મૃતિનો : 
મુક્તિ ક% અલ્યાંશે સ્નેહ માટે નહીં, કેંતુ વિસ્તાર તો 
રનેહ ને આકક્ષાર્થી પરે, અને તેથી મુક્તિ 
અનગત ને અતીતથી. અક દેશની ભક્ત 
શરૂ થાય છે આપક પોતાના કાયકષેત્રની અસક્ત 
જેમ, અને આવે છે શોધવા તે અકિંચન કાર્યને 
જોકે ઉદાસીનતાથી નહીં જ ઇતિહાસ પરવશતા હશે, 
ઇતિહાસ મુક્તત હશે, જુઓ, હવે તેઓ અદશ્ય થાવ છે. 
ચહેરા અને સ્થળો, સ્વ સાથે જે જેમ તે હોઈ શકત, ચાહતા હતા, 
પુનઃ નવીન થવાને, રૂપાંતરિત થવાને, બીજી એક ભત. 
પાપ અ/વશ્વક છે કિંતુ. 
અંતે સઘળું સરખું થશે, 
અને બધી બબતોની રૈતરસ્મ સરખી હશે. 
જો હું વિચારું પુનરપિ આ સ્થળ વિષે, 
અને લોકો વિષે, નથી સંપૂર્ણ સ્તુત્ય, 
નથી નિકટના સ્નેહી ડે સગ/ વિષે, 
કત ડટવીક વિશેષ પતિભ વિષે, 
ઘા સ્પર્શ છે સમાન્ય પ્રતિભાથી, _ 
જોડાવ છે કજ્યામં જેનાથી થાવ છે વિભાકિત તેઓ; 
જો હું વિચારું ઢળતી રાતે એક નૃપ વિષે, 


બટર 





વધસ્તંભ પર ચઢેલ ત્રણ, અથવ ૧૪, વ્યક્તિ «ષે, 
અને થડાક જેમનાં મૃત્યુ ગા છે જીસરાઈ 
બીજાં સ્થળોમાં અહીં અને પરદેશ, 
અને તેન! વિષે જે મૃત્જુ પશ્જો છે શતિ ને અંધાયય/ં 
શા માટે આપણે ઊશધવા જોઈએ 
મૃત જળને મરત જ કરત ૬૫/રે ? 
એ ઘંટારવ પાછા ૫૭૬ કરવ/નો નથ, 
તે તંક-૧ંઝ પ 
ગુલબના ભૂતને બોલ/૧૧/ મટે નથી. 
અપણે જૂબા ઝઘડા પુનઃ જાગૃત કરરી શકતા નથી. 
આપણે શૂળી નીતિઓ પુનઃ સ્થાપી શકતા નથી. 
અથવા પ્રાચીન ઢીલન નાદને પુનઃ અનુસરી શકત નથી, 
અ વ્યક્તિઓ, અને તેઓ જે તેમનો પ્રતિકાર કરે છે 
અને તેઓ જેમન પ્રતિકાર થઈ રહ્યો છે, 
ર્કારે છે શાંતિના બંધારણને 
અને એકતિત થાવ છે એક જ સંજમાં. 
જે કાંઈ વારસામાં મળ્યું છે આપણને નસીબવંતા પાસેથી 
આપળોે લીધું છે તે હારેલા પસેથી, 
તેઓએ આપણા માટે શું મૂકી જવાનું હતું : એક પતીક, 
એક તીક પૂર્ણ થાવ છે મૃત્યુમાં. 
અને બધું જ સારું થશે 
અને બધી બાબતની રીતરસ્ક સારી હશે 
ઉૈતુઓન॥ શુ્દ્રીકરણથી 
આપણી અજીજીની ભૂમિકથ. 
છ) 
નભથી પારેવું નીચે ઊતરે છે. 
અનિલ પ્રશ્વલિત શ્યોતનદે ભવ ભાંગે છે 
જેને જ્રિહૂવ જાહેર કરે છે 
ડે તે પ૫ અને દોપમંથી મુક્ત કરે છે. 
કેવળ એક આશ અથવા જીજી નરશ 
થિત કે ચિત પસંદગીમાં રહેજી છે- 
અગ્નિમાંથી અગ્નિ ૧૩ મુક્ત થ/ય છે. 
તો પછી આ વેદનાજી વેતરણ કોણે કરરી ? ડોકે. 
પ્રેમ એક અજ્રછ્યું નમ છે 
ભુજાઓન્દ પાછળ જેણે ગૂંથ્યું 
આ અસહ્ય શ્વાળાનું પહેરણ 
જેને યાનવશક્તિ દૂર નથી કરી શકતી. 
આપછો કેવળ જીવીએ છીએ, ડેવળ નસર નાંઈીએ છીએ, 
આ અગ્નિ અથવા પેલા અગ્નિથી નાશ પામીએ છીએ. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૮ 


(પ) 
જેને આપણે શરૂઆત કહીએ છીએ તે હરદમ અંત છે 
અને અંત લાવજો એ શરૂઅ!ત થાય છે. 
અંત છે રવાજ ગપ શરૂઆત ડર્ગએ છીએ. નેઝત્વેક શબ્દસમૂહ 
અને વાકય જે સાચાં છે (શય પ્રત્યેક શબ્દ ઘેર % છે, 
અન્યને મદદ કરવ પોતાની ૬૨૧/એ % રહે છે, 


શબદ ન અત્યકદ્ધવિીન હોજ છે ન ભષકામવ હોવ છે, 


જૂન ને નવા શબ્દોનો સહજ વેપ#ર હોય છે, 

અશ્જીલત્દ સિવાય સાજાન્ય શબ્ઠ સચોટ હોય છે, 
ઔમષચરિક શબદ ચોક્કસ પજ ટંભજિઈન હોવ છે, 
સંપૂર્ણ સમૂહ સહ નૃત્ય કરે છે) 

પ્રત્યેક શબ્દસમૂહ અને ગત્વેક વાક્ય અંત અને શરૂઅ/ત છે. 
પત્યેક ૩|વ% એક કૃત્યુવેખ. અને કેઈ પણ કરજ 

એક પગવું છે અડચણ તરફ અગ્નિ તરક સાગર નીચેન! કંઠ તરફ 
અથવ અસ્પષ્ટ પહાણ તરફ, અને ત્યાંડી આપણે શરૂ ક્ચએ છીએ 
અપધે મરત સાથે મરીએ છીએ : 

જુઓ, તેઓ વિદાવ થાવ છે, અને આપલે તેમની સથે. 
આપે ૨૦૫ લઈએ છીએ મરત્ધ સાથે : 

જુઓ તેઓ પાછ ફરે છે, અને અપણને લાવે છે તેમની સાથે. 
ગુલાબ પુષ્પની ક્ષણ અને સદાપર્ષ વૃક્ષની ક્ષણ 

સમન સમવન હોજ છે. ઈતિહ#સ, વગરન લોક 
સળયમાંથી છુનઃ પછા અવત નથી, કરણ ઈતિહાસ ભત છે 
સમવ વગરની ક્ષણોની. તેથી, જ્યારે કાશ નિષ્ફળ જાવ છે 
શિશિરનીી ભરજમોરે, અટલ દેવ *%ં 


ઇતિહાસ છે હવે અને ઈંગ્જેન્ડ. 

પેમના આ ખેંચાણ સહ અને સદન અ સ્વર ગહ 
અપણે સંશોધન બંધ કરીશું નહી 

અને ર સંશવનન# અ/%ળ/ અંત 

જ્યાંથી શરૃ કર્યું હતું ત્યાં હશે પહોંચવાને. 

ને તે સકળ %થક વખત જ જાણવાને. 

અશત*થી જદ અ/૧૯ 4ર 

જ્યારે છેલ્લી ગૃષ્ટિ રહી જાય શોધવાને 

તે છે જે હ્તી શરૂચ્ષત, 

સૌથી છી સરેત્ઇન સ્રોત 

સંતાવેલ ૬૫ ૫/તનો ધ્વનિ 

અને સફરજન વૃક્ષ મહી શિશુ 

જ/ત નથી, કરણ તેમન, પાટે તપાસ અદરેલ નથી, 
કિંતુ સાંભળવાક/ આવેલ, અર્ધ સ/ભળવામં આવેલ, 
સનન્‍્ન/ટ*/, 

સમુંદરનાં બે યોશાંના વચમાં. 

હવે કચે જલદી, અહીં, અત્યારે, અહર્નિશ- 

પૂર્ણ સ/દ ન? એક #કેતિ 

ભૂલ્ય તેનું બધ, કરતાં ઓછું નહ 

અને બધા સાર હશ્ને 

અને તગ જતની રીત-રસ્ક સર હશે 

શ્રયારે શ્વળ#ની જિહ્વ વળેલી છે 

અગ્નિશિખદન સર્વોચ્ચ બંધન 

અને અગ્નિશિળા અને ગુવાજ પુષ્પ બન્ને એક % છે. 


ય. 


સાભાર સ્વીકાર 
ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી (જૂનું વિધાનસભા ભવન, ત્રીજો માળ, ટાઉનહોલ. પાસે, સેક્ટર ૧૭, 
ગાંધીનગર-૩૮૨ ૦૧૭)નાં 
ધર્મ વિચાર-૨ઃ આનંદશંકર ધ્રુવ, સંપા. યશવંત શુક્લ, ધીરુ પરીખ, વિનોદ અધ્વર્યુ, કિં. રૂ. ૧૮૦. 
વિધાપ્રસાદઃ વિષ્ણુપ્રસાદ ૨. ત્રિવેદી, સંપા. જયન્ત પાઠક, કિં. રૂ. ૧૧૫. લોકગુર્જરી (૧૪) : સંપા. ડૉ. બળવંત 
જાની, કિં. રૂ. ૬૧૫. રેવતી ઃ અનુ. ડૉ. રેણુકા શ્રીરામ સોની, કિં. રૂ. ૫૦. સ્વાતંત્ર્યોત્તર ગુજરાતી નવલિકા ભાગ 
૧ અને. ૨ : સંપા. રઘુવીર ચૌધરી, કિં. ૩. ૨૦૦ દરેક ભાગના. ચૂંટેલી કવિતાઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, સંપા. 
ભોળાભાઈ પટેલ, કિં. રૂ. ૫૦. દલપત ગ્રંથાવલિ-૧ (દલપત કાવ્ય-ભાગ ૧) : સંપાદનઃ ચિમનલાલ ત્રિવેદી, 
કિં. રૂ. ૨૦૦. દલપત ગ્રંથાવલિ-૪ (દલપત-ગઘ-ભાગ ૧): સંપાદન: મધુસૂદન પારેખ, કિં. રૂ. ૨૦૦. મ. 
ન. દ્રિવેદી સાહિત્યશ્રેણી-૧ કાન્તા અને નૃસિંહાવતાર : સંપાદકઃ ધીરુભાઇ ઠાકર, કિં. રૂ. ૧૩૦. મ.ન. દ્વિવેદી 
સાહિત્યશ્રેણી-૨ સિદ્ધાન્તસાર અને પ્રાણવિનિમય : સંપાદકઃ ઉયર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૬૫. ગઝલશતક : સંપાદક 
હર્ષદ ત્રિવેદી, કિં. રૂ. ૮૫. તપસીલઃ સંપાદકઃ ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૩૦. 
બ્ટ્શ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૦૯ 


'ફલશ્રુતિ'ની ફલશ્રુતિ 





ગુજરાતીના અધ્યાપકો તરફથી વિવેચનાના 
લેખોનો સંગ્રહ મળે એમાં કશી. નવાઈ નથી. સામાન્ય 
રીતે એવી અપેક્ષા પણ રહે. નવી નવી સાહિત્યકૃતિઓ 
અભ્યાસક્રમમાં આવે એટલે એ નવી કૃતિને મૂલવવાનું 
કાર્ય એ અધ્યાપકવર્ગને સહજ થઈ પડે - કેટલીક વાર 
અનિચ્છાએ પણ કરવું પડે. કટારલેખક અધ્યાપકો 
પોતાની કટારોમાં કોઈ નવપ્રકાશિત પુસ્તકને મૂલવે એવું 
બને. કોઈ સંગોષ્ઠિમાં કે સંવિવાદમાં કોઈ સાહિત્યકૃતિ 
કે સાહિત્યપ્રકાર વિશે પ્રવચન આપવાનો પ્રસંગ 
ઉપસ્થિત. થતાં એ અધ્યાપક એ વિષય વિશે પોતાના 
અધ્યયનનો [નેચોડ રજૂ ડરે. 

શ્રી લાભશંકર પુરોહિત ગુજશતીના નિવૃત્ત 
પ્રાધ્યાપક છે. એમના વિવેચનસંગ્રહ “ફલશ્રૃતિ'માં 
એકત્રીસ લેખોમાંથી એકેય, કદાથ, એમના 
અધ્યાપનકાર્ય સાથે સીધી રીતે સંકળાયેલો નથી. એમના 
લેખો, એ અર્થમાં, સ્વાધ્યાય છે. માણસ સ્વાધ્યાય કરવા 
બેસે ત્યારે છબછબિયાં કરીનેય નીકળી જાવ, કે ઊંડે 
ઊતરે, અને મરજીવાની માફક રત્ન પ્રાપ્ત કરે. શ્રી 
લાભુભાઈ છબછબિયાંના માણસ નથી. વિવેચનવિપયમાં 
#- પછી એ એક જ કૃતિ હોય, રાંગ્રહ હોય કે સાહિત્યપ્રકાર 
હોય તેમાં - એ પલોંઠિયો માશીને ઊતરે છે. અને વાવમાં 
કે કૂવામાં પલોંઠિયો ધૂબકો મારનાર કાંઠે ઊંભનાર અનેકને 
છાલકોથી ભરી દે તેમ, શ્રી લાભુભાઈની છાલકો અનેકને 
ભીંજવે છે. ખાસ કરીને “નકરી વિદ્યાપ્રીતિથી પ્રેરાઈને 
નિર્હેતુક મુદ્રામાં લખાર્યાં' હોય એવાં વિવેચનલખાણો 
પાછળનો હેતુ આ 'ધૂબકો' જ કહી શકાય. 

'ફલશ્રુતિ'માં કૃતિલક્ષી વિવેચના છે, વ્યક્તિ 
(કર્તા)લક્ષી વિવેચના છે, કાવ્યપ્રકાર વિશે કંઈક છે, 
વિવેચનડકાર્યની તલસ્પર્શી બાબતોની ચચ કરતા લેખો છે 
અને ગીત વિશે “લેખમાળા' કહી શકાય એટલા લેખો છે 
તથા સંગીતકાર વિશેનો એક લેખ છે. અને ભાંગશે 
વાટનાર વિદ્દાનોની દયા ખાતો પણ એક લેખ છે. ૩૬૧ 


ઉટ્ટર્‌ 





દુષ્યન્ત પંડ્યા 


પૃષ્ઠોમાં પથરાયેલા ૩૧ વૈવિધ્યસભર લેખો વિશે એક 
લેખમાં લખવું દુષ્કર છે. 

ઘણા મોટા ભાગનું સાહિત્ય કાલગ્રસ્ત થઈ જાય 
છે ત્યાં વિવેચનની ચિરંજીવિતાની શી આશા-અપેક્ષા 
રાખવી? સૂમસામધિક સર્જનો, સર્જકો અને 
સર્જનભૂમિકાની મુખ્યત્વે ચર્ચા કશ્તું વિવેચન તરત 
કાળનો કોળિયો બની જાય છે. આમ છતાં, વિવેચકે 
પોતાની પ્રવૃત્તિ માંડી હોય છે ખૂબ હોશથી અને, તત્કાલ, 
એ પ્રભાવક પણ લાગે છે. બ. ક. ઠાકોર અગેયતાની 
અહાલેક પોકારવા મેદાન પડ્યા હતા તે રીતે લાભશંકર 
કોઈ ગૃહીતને ખલતે બાંધીને નથી નીકળી પડયા. પણ 
એમના ખલતામાં મેથ્યુ આર્નલ્ડ, એલિયટ અને 
આનન્દવર્ધન સાથે બેસી શકે છે, ઉમાશંકરની અને 
કાન્તની કાવ્યકૃતિઓ. એમાંથી નીકળે છે અને ગીતનું 
ગુંજન તો એમાંથી સતત સંભળાતું જ રહે છે. બ.ક.ઠા. 
સામે ભલે ને મોરચો નથી માંડતા, પણ એમની પ્રીતિ 
ગૈયતા તરફ ઢળતી લાગે છે. લાભુભાઈ પોતે સારા 
વાગ્ગીયકાર છે. 

“વિવેચન : સંજ્ઞા, સંકેતો અને સીમાઓ' નામક 
પોતાના સુદીર્ઘ, પૂરા શાસ્ત્રીય અને એટલા જ રસાળ 
લેખમાં શ્રી લાભશંકરે વિવેચનના પ્રકારો દર્શાવ્યા છે. 
તેમને અનુલક્ષીને કહીં શકાય કે એમનું વિવેચન બહુધા 
વર્ણનથી આરંભાઈ ક્યારૈ આસ્વાદમાં અને તેમાંથી 
અર્થઘટનમાં સરી પડે છે તે ખબર નથી પડતી એટલો 
સહજ એમનો વિવેચનવ્યાપાર છે. આનું ઉત્તમ ઉદાહરણ 
“ઉમાશંકરની પ્રથમ : અંતિમ ડવિતા / કેટલાંક રસપ્રદ 
નિરીક્રણો' છે. “ “પોર્ટ ઓફિસ'માંથી પુનઃ પુનઃ પસાર 
થતાં' - ધૂમકેતુની સુપ્રસિદ્ધ વાર્તા “પોસ્ટ ઓફિસ 
પરનો લૈખ આ વિવેચનાકરમ બદલી, આસ્વાદ -» વર્ણન 


-* અર્થઘટન. એ ક્રમ લે. છે. ધૂમકેતુની એ. વાર્તાની 
વાસ્તવિકતાની પકડ કિશોર લાભશંકરને કેવી ત્તો 


નાગચૂડમાં લે છે! એ આખો લેખ કાવ્યમય છે. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૦ 


એક યા અન્ય રીતે ગીત વિશે પ્રત્યક્ષ કે પોલ 
નિરૂપણ કરતા સાત લેખો આ પુસ્તકમાં નોખા તરી આવે 
છે. શ્રી રામનારાયણ વિ. પાઠકે “બૃહત્‌ પિંગળ”માં દેશી 
ઢાળોના પદબંધની ચર્ચા કરી છે. ગીત વિશેની આટલી 
લંબાણભરી અને આટલી ઊંડાણભરી છણાવટ, કદાચ, 
શ્રી લાભુભાઈ જ પ્રથમ કરે છે. એનું એક મુખ્ય કારણ 
એ છે - ગીત એમને વારસામાં સાંપડ્યું છે, એમના લોહી 


સાથે એકરૂપ થઈ ગયું છે, એમના કંઠમાં બેઠું છે અને 


હૃદયમાં મહાલી રહ્યું છે. ભારતમાં સંગીતની એક 
વિશિષ્ટ પરંપરા ઊભી કરનાર અને પોષનાર 
પુષ્ટિમાર્ગીય સંપ્રદાયનું સંગીત એમને ગળથૂથીમાં મળ્યું 
છે. સુધારાના વેગમાં તણાઈ એમણે એ સંપ્રદાય સાથેનો 
સંપર્ક તજી નથી દીધો, બલકે, એમનો એ સંપર્ક પૂઝેપૂગે 
જીવંત, ચેતનાસભર છે. કૃપ્ણશંક૨ શાસ્ત્રી, મોરારી બાપુ, 
રમેશભાઈ ઓઝા જેવા ખ્યાતનામ કથાકારો સાથે 
લાભુભાઈને નિકટનો સંબંધ છે, અને કથા ગીત વગર 
થતી નથી. પરંતુ, એમની ગાનપ્રિયતા સંપ્રદાયને સીમાડે 
અટકી ઊભી નથી રહી જતી. એ. સીમાડાને ભેદી, 
દુહાઓમાં, સોરઠી ગીતકથાઓમાં, સૌગષ્ટ્રના સુગમ 
સંગીતમાં, પ્રભાવક સંગીતાચાર્ય આદિત્યરામજી'ની 
સંગીતસાધનામાં, અને આજના અનેક કવિઓની વિપુલ 
ગીતસૃષ્ટિમાં મુક્ત પંખીની સાહજિકતાથી વિહાર કરે છે, 
અનેકાનેક ગીતકલોને ચૂગે છે, અને વાચકને ગળે તે 
ગીતની તરજ, તેનું લયવિધાન, તેનું શબ્દમાધુર્ય, તેનો 
લહેકો ઉતારી, તેમાં આવતા “૨”, “કે', “લોલ' જેવા 
શબ્દપૂરકોનું અથવૈવિધ્ય, તેના સ્વરવ્યંજનની વિશેષતા 
ઇત્યાદિ અનેક બાબતો પર આપણું લક્ષ દોરી, વાચકને 
માટે એ ગીતની શબ્દશક્તિ અને સ્વરશક્તિને પ્રત્યક્ષ, 
ના, પ્રતિકર્ણ, બનાવી આપે છે. 

પરંતુ એક પ્રશ્ન ઉઠે છે : કોઈ નવી છટા દાખવતું, 
નવી લયકારીવાળું, બોલીના, સ્લેંગના કે અંગ્રેજી શબ્દો 
પ્રયોજતું ગીત નાવીન્યસભર હોઈ શકે, પણ કેવળ એ 
નાવીન્યને કારણે એ સાહિત્યકૃતિ બની શકે ખરું? આ 
પ્રશ્ર સમગ્ર ગીતસૃષ્ટિને લાગુ પડે છે : લગ્નગીતોની, 
મરસિયાની, ફટાણાંની, ભક્તિગીતોની, કથાગીતોની 
વગેરે. ગીતોની મુલવણી ગીત તરીકે થાય એ એક બાબત 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૧ 





છે, અને સાહિત્ય તરીકે થાય તે અલગ બાબત છે. કવિ 
ન્હાનાલાલનાં 'વિચટનો હૈંડોળો”, “એક જ્વાલા જલે', 
“અમરતને અંજલિમાં નહીં ઝીલું રે...', “મારાં નયણાંથી 
આળસ રે વગૈરે ગીતોમાંનું સાહિત્યિક તત્ત્ત ઉચ્ચ 
પ્રકારનું છે ત્યારે, “માગર નામમાં છે બે બેકાનામાં 
છોકરમત છે. મીરાં, નરસિંહ, સૂગ્દાસ આદિનાં ગીતો 
કેવળ એમાંના ભક્તિભાવને આધારે નથી ટકી રહ્યાં; 
ઉચ્ચાવચ કાવ્યતત્ત્તને આધારે ટકી રહ્યાં છે. અવચીન 
ગીતોની માંડણી કરતાં, એમાંના કાવ્યતત્ત્વનો નિર્ટેશ 
લાભશંકરભાઈએ કર્યો હોત તો, એ ગીતોનું સાહિત્યિક 
મૂલ્ય દષ્ટિગોચર થાત. બધાં ગીતો એ કસોટીએ પાર 
ઉતારવાનું કામ સરળ નથી. તેમ જરૂરી પણ નથી, પરંતુ 
નમૂના લેખે એકાદબે ગીતોનું મૂલ્યાંકન એમાંના 
કાવ્યતત્તતતે અનુલક્ષીને થયું હોત તો, ગીત વિશેના 
લાભશંકરી લેખોનું મૂલ્ય વધી જાત. વળી, ગીતતત્ત્વનો 
આવો જાણકાર ગીત્)ેમાંના કાવ્યતત્ત્તને, કે એના 
અભાવને, ચીંધે ત્યારે, એ ગીતકારને પણ ફગ્થિદનું 
કારણ ન ગ્હે. , 

ગીતો વિશેના લેખો પરથી જે સ્વાભાવિક લાગૈ છે 
અને જેને કેટલીક સાહિત્યકૃતિઓનાં વિવેચનો પુપ્ટ કરે છે 
તે એક નોંધપાત્ર ધાબત એ. છે કે શ્રી લાભુભાઈ શબ્દના 
અર્થને એના ધ્વનિ મારફત પકડે છે. “૧૩-૭ની લોકલના 


' કાવ્વિશેષો' અને “મારી અનુભવકથાની ગદ્યઘટના'એબે 


લેખો લાભશંકર વિશોના આ વિધાનનું સમર્થન કરે છે. 
ગુન્દરમૂના આ અદ્દભુત કાવ્યનું મર્મગામી પૃથક્કરણ આ 
લેખમાં છે; આવતીજતી ગાડીનાં, ભાતીગળ, અને 
ભાતીગળ રીતે પ્રવેશતાં, મુસાકરોનાં, પ્લેટફૉર્મનાં, 
સાંધાવાળાનાં એમ અનેક ચિત્રોથી અંકિતિ આ કાવ્યની 
વિકોપતા દર્શાવતાં લાભુભાઈએ લખ્યું છે : “વિચાર કે 
ઊમિના ભારણ વગર પરિસ્થિતિને ચિત્રાત્મક રીતે 
શબ્દાયઘિત કરવાના આ ઉપક્રમમાં...”” આ વાક્યમાં પણ 
ઝોક “શબ્દાવિત' ૫૨ છે. 

“મારી અનુભવકથા' વિશઞોના લેખમાં પણ 
“આગેહ-અવરેહના લયતરંગોથી પ્રભાવિત થતી, તો 
ક્યાંક નાકની દાંડીએ સીધો મારગ પકડતી કથનરીતિ” 
તરફ લાભશંકરનું ધ્યાન બરબર જાય છે. ક્રિયાપદ 


બ્ટ્્શ 


પ 


વગરનાં વાક્યો, ટૂંકાં ને સરળ વાક્યોના કાકુની વેધકતા, 
કથનોમાં ઝિલાતો વાગ્લય, શત્યાત્મક' અને 
“સાક્ષાત્કારક' ચિત્રાંકન પ્રત્યે પોતાનો તર્જનીનિર્દેશ 
કરતાં શ્રી લાભુભાઈ આ સર્વ વાગ્વૈભવ માણવાની મુખ્ય 
શરત આંકી કહે છે - 'જો આખાવે ફકરાને વાંચતી 
"વખતે, કથ્યવાર્તાની ઉચ્ચારભંગિ સમેત સાં.....ભ...ળી... 
શકીએ તો.' શબ્દના નાદ ઉપર કેટલો ભાર લાભશંકર 
મૂકે છે? ધ્વનિનિષ્પત્તિમાં આ ધ્વનિ- આંદોલનો અને 
એના સંકેતાર્થો તથા સૂચકાર્થો (૮૦01૫૦1૮૦15 અને 
તંલાબાટ્રપંબા5) કેટલો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે? 
શબ્દના અવયવરૂપ સ્વરોની હ્રસ્વતાદીર્ઘતા, વ્યંજનોનું 
“કઠ્ોરપણું, માદવ કે સંગીતમયતા, શબ્દસમૂહોની 
લંબાઈટૂંકાઈની આગવી. વિલક્ષણતા, શબ્દચોસલાં 
સામસામે મંડાવાથી ગઠાતું સંતુલન, વાક્છટા, કાકુઓ, 
વર્ણસગાઈ, પ્રાસ, ગીતમાંના સંધિની લંબાઈ, 
પુનરુક્તિઓ, “રે? 'કે' જેવા સ્થાનપૂરકોની વિશેષતા : 
કશું જ લાભુભાઈની ચકોર નજરથી, વા, સરવા કાનથી, 
છટકી જતું નથી. 
જે સરળતાથી એ વાચકને - કે શ્રોતાને - 
ધૂમકેતુની “પોસ્ટ ઓફિસ'ના વાતાવરણમાં લઈ જાય છે 
એ જ સરળતાથી એ વાચકને “વિવેચન : સંજ્ઞા, સંકેતો 
અને સીમાઓ'*ના નિબિડ અરણ્યમાંથી દોરે છે, અને એ 
જ સાહજિકતાથી મેથ્યુ આર્નલ્ડ અને એલિયટના 
કંવિતાવિચારમાં નિમજ્જન કરાવે છે. 
પુસ્તકના પૂંઠા પરના પચ્ચીસ ચોરસમાં ક્યાંય 
સ્ત્રીઓ માથામાં ખોસે છે તે શીપિયા જેવું, અંગ્રેજી અક્ષર 
યુના આકારનું, વૈષ્ણવી તિલક નથી, પરંતુ લાભુભાઈના 
આ એકત્રીસ લેખોમાં અભિમાનનો અભાવ, નિંદાનો 
ત્યાગ અને ક્રોધરહિતતા એ વૈષ્ણવ ગુણો પૂરા વ્યાપ્ત છે. 
સિતાંશુ યશશ્ચન્દ્રની કુતિ 'જટાયુ' અને રિચર્ડ બાકની 
જગપ્રસિદ્ધ કૃતિ 'જૉનાથન લિવિંગસ્ટન સીગલ' વચ્ચેના 
સામ્યનાં અનેક દષ્ટાન્તો આપતા લાભશંકર પુરોહિત 
પુણ્યપ્રકોપ નથીપ્રગટ કરતા, નથી પોતે કોઈ ચોરીની શોધ 
કરી હોય તેવો મનોભાવ દાખવતા કે નથી-સિતાંશુ પર 
સાહિત્યચોરીનું આળ ઓઢાડતા. એ. જ રીતે પુસ્તકનો 


બ્ટ્ણ 





અંતિમ લેખ “ભુંગરાજવટી યાને ગ્રંથ ગરબડ'માં વિવિધ 
પંડિતોએ અનુવાદોમાં, સંપાદનોમાં, અર્થઘટનોમાં જે 
ભાંગરા વાટ્યા છે તેના ઉલ્લેખો પર નુક્તેચીની કરીને જ 
એ અટકી ગયા છે. તે જ રીતે કાન્તના એક કાવ્ય “આપણી 
રાત'ના અર્થઘટનમાં કાન્તના મિત્ર બ. ક. ઠાકોરના અને 
કાન્તભક્ત સમા ભૃગુરાય અંજારિયાના અર્થઘટનથી પોતે 
શા માટે જુદા પડે છે તેની પૂરી તપસીલ આપતાં છતાં 
ક્યાંય એ બે વિવેચકોની કે એમનાં એ કાવ્યનાં 
અર્થઘટનોની ભર્ત્સના નથી. ' ી 

પ્રા. લાભશંકરના ભાપષાકર્મનો અભ્યાસ 
લાભદાયી નીવડે એવો છે. “આત્મપ્રત્યયપરક', “રુચિ- 
સંસ્કારથી સ્પૃષ્ટ', “ઉચ્ચીકૃત નીતિશાસ્ત્ર', “ “સાધના”, 
કર્મના પ્રક્રિયાવિભાવો અને “શ્રદ્ધા'નો અવસ્થાવિભાવ' 
“વિ'ના વ્યક્તિવિભાવને સંલગ્ન છે એ ધ્યાનાર્હ રહે”, 
અલંકારવિચ્છતિ 'અસંલક્ષ્યકમ ચૈતસિક પ્રકિયા' જેવા 
ભારેખમ શબ્દો કે શબ્દપ્રયોગોની સાથે, “ઠામૂકું', 
“ભારઝલી', “કેડી, દેખા દેતા', “અબખે પડી', “ઊંચી 
બેસણી' જેવા તળપદા પ્રયોગો પણ છે. 

આ બધા લેખોમાંનું સામાન્ય લક્ષણ છે 
લાભુભાઈની ઊંડી અધ્યયનનિષ્ઠા. એમનું અવગાહન 
સંસ્કૃત ગ્રંથોમાં છે તેટલું જ પાશ્ચાત્ય - અંગ્રેજી - ગ્રંથોમાં 
છે. લેખના આરંભમાં જણાવ્યા મુજબ એ . ક્યાંય 
છબછબિયાં નથી કરતા, ઊંડું અવગાહન કરે છે. 
'આપણી રાત'નું વિશ્લેષણ હોય, '૧૩-૭ની લોકલના 
સૌન્દર્યનું પ્રકટીકરણ હોય, “જટાયુ' અને “જોનાથન સી 
ગલ'માંનું સામ્યશોધન હોય, મધ્યકાલીન-અર્વાચીન 
ગીતની ભાવછટાઓનું દર્શન હોય, સાહિત્ય-તત્ત્વની 
મીમાંસા હોય, પાંડિત્યનો ભાર વહેવાનો દેખાડો કર્યા 
વિના - કેટલુંક સંસ્કૃતપ્રાચુર્ય અપવાદ ગણીએ તો - 
પોતાની વિચારસૃષ્ટિ સાથે વાથકના યચિત્તનું લગ્ન કરી 
આપવાના કાર્યના શ્રી લાભશંકર સફળ પુરોહિત 
રહ્યા છે. 

[ફ્લશ્રતિ' : લાભશંકર પુરોહિત, સંવાદ પ્રકાશન, 
વડોદરા, માર્ચ ૧૯૯૮, મૂલ્ય રૂ. ૨૦૦] 

તિ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૨ 


નિત નવા વંટોળ 





એક બગડો ત્રણ મીંડાં 

શં વિચારો છો? હજી નક્કી નછી 
જિંદગીની જે ભોટામાં મોદીઃ ચત હશો, એ ક્યાં 
ગાળવી, તે વિષે નિર્ણય નથી કર્યો ટશ ન અન કેટલો 
ઓછો ગઝ્રમય બાકી ૨૯ છે, એ તં 

૧૯૯૯ના ડિઝેમ્લરની ક માટે આવા 

પ્રશ્નો બાર મહિનદ# પઢેલાંથી જાહેરાતોમાં પુછાઇ 
માંડેલા. વર્ષની છેલ્લી ગત આમેય દિશેષ આયોજન 
માગી લેતી હોય, ને ત્યાં આ તે «0 અઆઇખ્ઇ એક 
રૌકાની છેલ્લામાં છેલ્ડી ચત. અનન્ય અને અદ્વિતીય. 
એક સદીનો અંત, અને નવી જ સદીનો અભ જીગતે 
જીવત “જોવા' થળે, એ ઘટના જ અસાધારણ ગણાય. 
કાળનું અતિ-વિજ્ષિષ્ટ આવર્તન. એન્ઇ સાકી થવાનો 
અસાધારણ વશે આપણને મળ્યો ઈ, એ બાબત 
પશ્ચિમના દશોમાં તહિનાઓઈી ગાજી ગાજતે 
રડી છે. 
પશ્ચિમમાં છે જ એવું. ઘોડાં વર્ષ પછેલાં, 
મ્બસના “નળ! પહડોચ્યાન ખંચસામા 
વર્મન ઉજ્લણી અંગે # આગળથી ઢોલ: 
તાગવા લાનૌલાં. ત્યારે વિચારકો ને છ 
ઉત્સાહનો પાર ન હતો, પણ જેમ જેમ ૧૯૯૨નું 
પાસે આવવા માંડયું તેમ તેય કૉલય્બતસ દાસ 
“શોધાયાઃ પછી એ વિશ્વને થયેલી તિદિઇ પ્રકારની 
હાનિની ચર્થીઓ તરક ઝોક વધતો ગછે; ને છેઝટે 
હીરો' - સાહસી વીસ્પરુષ - ગણાવાને બદલે એ 
ક્રૂ વ્યક્તિ સાબિત થયા. 

અત્યારે તો બે હજારની 
અનેક રીતો જાહેર ઇઈ રહી છે 


3, 


રી # 
7-17 
કકહવાદ 


કાલ 


ન 
ગુ 

નુ 
ય 


3 રર્ 
૬] 
૫પ ષક 
ડૂ 
શ્ને 


-નગાસં 


સાલને 4ધાવવાની 
પણ એ દિવસ-કે 
ગત - માસે આવતાં રું ઇશ? આટલ મહિનાઓ, 
આટલો બધો ઉત્સાહ વહન કથનો ઘાક લાગી જવાનો 


કુ? અત્યારે તો એટલા મોટ ખય પર આયોજનો, 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૨ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


જ બધાં હજાર પ જેળી રહ જોતાં આવાં 
છીએ તે વડી આખર આવી પહોચી છે.” અતે 
“જદગીની મોમાં મોદી મહેકિલ મટે તત્કાળ 
આરક્ષણ કરો. હર દસ જ «જળ કિંકેલો બાકી છુ?” 

ઝમયની શરઆત ડસરઘી ૬, અકિપષેઅ-થ2 
સુધી એકમત રજો છે. એ જ કૅકેન્ડ્ર ર અખી 
પાળતી આવી છે. ખલ કકાર 


! અ! નરવી-નકાર શતાત્દીનું 
અગન ઇઈ#નું છ 


૪ %ક/ત કઘહા/ઝ/કરકન્ઇ ટિરિક/ત 
નામના નાનકડા ક્ીપ-દેડામાંથી. આંતરશષ્ીય તર્રખ 
કેખઈી પર્કાં સૌઈી પહેલો એ અડ છે. આ સઇાન 


માટેની સર્ધા આઘ તો બીજી ઘણી જગ્યાઓમાં ઘતી 
ક છે: “વનિયાનું પ્રભાત બાલી ટાપુમાં ઇય 


#7,## 


છેં”, કે “નળે દિડસ ટિજી 
પત્ર વ છે કે 'મિલેનિદય બૅડનેસ' - સહરલર્પીટ 


ટેરામાંથી નીશળ છુ તગર, 


ઉત્ત જ્ના-ના જુળા તમાં કિરિબ્રાહી મોખરે ઇસી આવળ 
છે. તં કિક માટે તમે મોંડાં છડ્યાં છો. ત્છાં હડે એક 
પણ હોટેલમાં એક પલ રૃટ ખાલી નઈી ગહ! 


અમ તો »શાંતમાંનો ટન્ગા ટપુ પટ્ટ આખો 
“તચ/ઈ હઝ ગઇ છે છુ અ/ર ગક્ષિત શ્રઇઈ 
આર્ટેલિયાનું સિડ્ડી શહેર ૮થી ૯૦ ટકા “ઇ' 


બંદરને કિન મ તેમ જ અખાતમાંની 


ચૂક્યો ઈ; અન 


શક્યુ છે. ત્યાંના 


હોડીઓમાં થઈને કુલ અસિઅરક લાખ લોકો ત્ય 
હાજર સ્હેવાના. ચોવીઝ કઇક જાતજાતનું સંગીત 
વાગતું રહેવાનું. સાઇ સાદે લોકો નાચતી તે ઝૃમતા 
રહેઝાના. ચતન બાર શગ્છાની ૬ રચે ગણવાની, 


ઊંચ સરસ પુલ પરી, અપુર્વભલ્ય આતર બાજી રાર 
ઘવાની. કહેવાઇ છે કે એ ચોવીસ કલાક અલ 
રહેવાની. 


મહોત્સવો, થવાના એ. વિષે અનુમાનોની. કેટલીયે યાદી 
થઈ હશે. દા.ત. પ્રશાંત મહાસાગરમાંના અમુક દ્વીપ- 
દેશો તારીખ-રેખને અડીને રહેલા છે એ વાત ખરી, 
પણ બે-હજારના વર્ષનો સૌથી પ્રથમ સૂર્યોદય જોવા 
પામવાનું ન્યૂઝીલેન્ડનું ગિસ્બોર્ન ગામ, જ્યાં પાંત્રીસ 
હજારથી વધુ લોકો ભેગા થવાની વકી છે. ઇંઝરાયલની 
અહ્દિતીય ધાર્મિક તથા એતિહાસિક અગત્યથી 
આકર્ષાઈને અઢી લાખ જેટલાં પ્રવાસીઓ ત્યાં જઈ 
ચડવાનાં છે. યુરોપનાં શહેરોમાંનાં અમુકમાં તો 
આનાથી ઘણા મોટા આંકડામાં લોકો ઊમટવાના - 
જેમ કે, સુંદર વિયેનામાં છ લાખ, બ્લિનમાં દસ લાખ; 
ને નામદાર પોપના સ્થાનક એવા રોમમાં, બે-હજારના 
આખા વર્ષ દરમ્યાન લે કરોડ યાત્રાળુ જઈ ચડવાનાં. 

પૅરિસનો. વિશ્વ-વિખ્યાત એફેલ ટાવર વીસ. 
હજાર બત્તીઓનો શણગાર ધારણ કરવાનો; 
એડિનબરો, શહેરમાં આખું અઠવાડિયું ગીત-સંગીત, 
ખાણી-પીણી અને બીજી પ્રથાગત સ્કૉટિશ પ્રવૃત્તિઓ 
ચાલતી, રહેવાની, અને લંડનનાં પેય-ગૃહોને સળંગ 
છત્રીસ કલાક ખુલ્લાં રહેવાની છૂટ આપવામાં આવી. 
છે. ઇંગ્લંડનું ગ્રીનિચ ગામ, કે પહેલાં જ્યાંથી સમય 
મપાતો, ત્યાં એક અબજ ડૉલરના ખર્ચે ખાસ એક 
સહસવર્ષીય પ્રદર્શન - “ડોમ' બાંધવામાં આવ્યો છે. 
“એ રાતે' તો એની અંદર દસ હજાર આમંત્રિતો માટેની 
એક પ્રાઇવેટ' મિજબાની થવાની, પણ નવી સદીના 
પહેલા દિવસથી જાહેર જનતા માટે એ “ડોમ' ખુલ્લો 
મુકાવાનો. 

બ્રાઝિલના રિઓ દ જનેરો શહેરના કોપાકબાના 
સાગરકેનારા પર તો, દરરોજ મેદની ભરાતી હોય છે. 
ગયા વર્ષે, એ છેલ્લી રાતે, પચીસેક લાખ જણ ત્યાં 
ભેગાં થવેલાં, આ વર્ષે તો. એથીયે વધારે જણ જવાનાં, 
ને “સામ્બા' સંગીતના તાલમાં આખી રાત નાચવાનાં, 
એની ખાતરી. છે. આટલું ગાંડપણ તો દુનિયાનું બીજું 
કોઈ શહેર નહીં જોવાનું - એ પણ એટલું જ નકકી. 

ન્યૂયોર્ક શહેર, કે જ્યાં પ્રત્યેક દિવસ આગવો, 
અને પ્રત્યેક રાત્રી ઉત્તેજક હોય છે, ત્યાં સતત ચોવીસ 
કલાક ઉત્સવ ચાલુ રહેવાનો, અને ઓછામાં ઓછા 


લટ 





દસેક લાખ આગંતુકો તો એમાં ભાગ લેવા 
ઊમટવાના જ. 

આ સિવાય શું બીજાં સ્થાન નથી ? કેમ નહીં? 
મધરાતે પિરામિડની સન્નિધિમાં મિજબાની થવાની. 
અરે, તાજમહાલની શુભ્ર ઉપસ્થિતિમાં પણ એક 
બહુરંગી આનંદોત્સવ યોજાયો છે. કદાચ એનો લાભ 
પશ્ચિમી પ્રવાસીઓ લેવાના, કારણ કે પ્રવેશમૂલ્ય એ 
પ્રમાણેનું જ હશે. કોઈ બોલિવિયાનાં ગાઢ જંગલોમાં 
જવાનાં, તો કોઈ કિલિમાન્જારો પર્વત ચઢવાનાં. હજાર 
વર્ષનું પત્તું ફરતું જોવા માટે જ્યાં પણ જશે ત્યાં લોકોએ 
ખૂબ પૈસા ખરચવા પડશે, કારણ કે એ મધરાતના 
નામ પર ભાવ ૭૫ %થી ૩૦૦ % જેટલા વધારી 
દેવામાં આવ્યા છે - સફરોના, હોટેલોના રૂમોના, ઘણી 
રેસ્ટોરાંમાં જમવાના. 

જોકે કેવળ પૈસાનો આ સવાલ નથી. અનેક 
ધનાઢ્ય, તેમ જ પ્રખ્યાત, વ્યક્તિઓ આમાંની. - કે 
આવી કોઈ જગ્યાએ જવા નથી. ઇચ્છતી. એ બધાં 
ભીડથી, અને ઉત્સાહિત થવા માટેના કશા પણ 
દબાણથી, દૂર રહેવા ઇચ્છે છે. તેથી જ, જેમનામાં થોડું 
ગાંડપણ, ને. થોડી મૂર્ખામી, હશે તે બધાં જ આવા 
સામૂહિક ઉત્સવોમાં જોડાવાનાં. જેમના જીવનમાં કશું 
ખૂટતું હશે તે બધાં એ મેળવવા મથશે, જેમની પાસે 
પૂરતું હશે તે બધાં કશી નવીનતા ઉમેરવા પ્રયત્ન 
કરશે. 

બે-હજારની સાલ માટે ભારતની પ્રજામાં આવું 
ચાંચલ્ય કદાચ ના પણ પ્રસરે, કારણ કે “નવું વર્ષ શરૂ 
થાય એ. પહેલાંની સાંજ' અંગેનો અભિગમ આપણે 
માટે હંમેશાં પારકો રહેલો છે. વળી, આપણા સમય- 
પત્રક, એટલે કે કેલેન્ડર, પ્રમાણે આવતું વર્ષ બે હજારનું 
છે જ ક્યાં? હિન્દુઓ અને જૈનો માટે એ ૨૦૫૬ની 
સાલ થશે, યહૂદીઓ માટે ૫૭૧૦નું વર્ષ થશે, મુસ્લિમો 
માટે રમઝાનની વચમાં એ ૧૪૨૦ની તવારીખ હશે. 
આ ઉપરૉંત, બીજાં ધર્મો અમે જાતિઓનાં પોતપોતાનાં 
જુદાં કૅલેન્ડર હશે જ જેમ કે કેરળમાં એ વર્ષ ૧૧૭૫મું 
ગણાશે, અને તમિળ પ્રજા માટે એ ૧૯૨૧મું હશે. 

આ સિવાય, શું એ વાત સાચી કે ભારતીય 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૪ 


સરકારે પહેલી જાન્યુઆરીની જાહેર રજા નાબૂદ 
કરાવેલી ? “એ આપણો. તહેવાર નથી” એમ દલીલ 
કરીને? શું બાવીસ વર્ષ થયાં એ વાતને? કે પછી 
વાંચવામાં આવેલો હેવાલ ખોટો છે? 

અલબત્તત ભારતમાં વર્ષાતનો ઉત્સવ 
ઊજવનારાં લાખો લોકો છે, પણ કરોડો જણ માટે એ 
કોઈ ખાસ પ્રસંગ નથી, એ વાસ્તવિક હકીકત છે. પણ 
એ. શક્ય છે કે આપણે ત્યાંના પંડિતો બે-હજારમા 
વર્ષમાંના પ્રવેશ અંગે ભય-જનક આગાહીઓ ડરી 
રહ્યા હોય - “અમુક ગ્રહો અમુક સંસ્થિતિમાં આવશે, 
ને અમુક સંસ્થાનોમાં ધ્વંસ થશે,'' ઇત્યાદિ. 

મારી પોતાની પરિસ્થિતિ જરા કફોડી બની 


આંખનાં તૂટ્યાં ઘેન 
આંખનાં તૂટ્યાં ઘેન રે સૈયર, 
હોઠના તૂટ્યાં વેણ / 
નીંદર જજ દરિયો, 
એમાં શમણં જેવાં નીર 7 
પાંપણ ઉપર કોઈએ 
થારરી મૂઠ કે ન/ખ્ય જીર / 
દરિયો ડો'ળી કેક રે ગળું 
નદીઓ કેરાં વહેણ ? 
સાવ રે ૧% આઓકળીઓ, ને 
પગલી પાડે કોળ ? 
કોણ તે પૂછે કોણ ને કહેશે 
કોળની વતો કોણ ? 
કોળ અ તોરણ બંધતું . 
%/ી ટોડ જાર નેણ ? 
એકલ હોવું, જીવતાં હોવું, 
કોણ કોની પવવ ? 
છાંયા છૂપ્યું ઝાડ ડે છૂષ 
ઝાડની ઓથે છાંય ? 
કોઈ કશું ક્યાં કહેતું, 
ક્યારે તૂટશે, મિતવ, કેણ 7? 
રમેશ જ્નેષી 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૫ 





હતી - જોકે તે થોડા સમય માટે જ. હું પશ્ચિમમાં તસું 
છું, અને અનવરત પ્રવાસ-રત હોઉં છું. મેં પણ 
વિચારેલું કે શું કરું? ગમતી ઘણી જગ્યાઓ છે - ત્યાં 
' ક્યાંક ફરીથી જાઉં? કે કોઈ સાવ નવી જ જગ્યાએ 
જાઉં? કારણ કે જેવું વિચાર્યું કે હૃદયને ઊંડે સુધી 
આનંદ થાય તે જગ્યાએ જવું જોઈએ. - તેવો જ ખ્યાલ 
આવી ગયો કે એ કઈ જગ્યા. હા, ત્યાં જ જઈશ હું. 
ત્યાં જ સંપૂર્ણ તૃપ્તિ થશે મને. 
એ જગ્યા તે ઘર. અને ઘર એટલે એક જ 
જગ્યા - ભારત. 
હવે આવવા દો ને નવા વર્ષને. અરે, હું તો બે- 
હજાર ને એક માટે પણ ચતુર-તત્પર છું. 


8. 


ગઝલ 
નદીને ઝ/ઝવ/ સમજી તડપવા% 5% આજી 
જગતને વ્હેમ સમજી “જને છળવમાં ૫% અ/૧? 


તમે અમૃત પીછું એનો નથી અફસોસ થોડોવે 
અમોને ઝેર ચાખીને પરખવામ મજા આવ 
તે દોડીને સીધે સ્થાન પર દોડ ગવ, કિન્તુ 
અમોને ડગલે ને પગલે અટકવામં %% અજી 
તથે મઝધારે ડૂળીને રતન અણમોલ લઈ આવ 
અચને છીછર/ પણી ર૧૧/%/ 5% અજ 
પર% અ/નંદન થી ઉડેલ્ટ; છે ૬મ/ન/એ 
અંગને વદન/ન! ત્ંથ ભણવ 5 ૫% અજ 
ઘણ/એ /જછું ઉન %%ાંઓને અપણ કરી છીંછું 
ઘાને ધન જીજાઓનું હડપવ*ાં ૧% અજ 
ફકત ખુષ્પોએ કોમળતા અને સુરભિ કય અર્ષણ 
પરનછુ કંટકોને ત ખટકવ/* 5% અજી 
હત જે સનત, */નવન કરી સેવ હરખ ૫/2૫/ 
હત જે દુષ્ટ જાને કનડવ/૫/ મજ આ 
“ગઝલ, અ/ગને તળ, બરફને ઉષ્છ હું કહું છું 
સમજ અ/જી નદ!ની સમ૦૧/% મ અજી 
મરિયમ ગઝાલા 


બ્ટ્શ 


સર્જકતાની સાખ : 'છાતીમાં બારસાખ' 





“શબ સરખા શબ્દને જીવતો કરી, સર્વકાલીનતા 
બક્ષે તે. સર્જક...'' એવી સમજ ધરાવતા ને સાચા સર્જક 
પાસેની અપેક્ષા બક્ત કરતા કવિ શ્રી રમેશ પારેખ, 
સર્જકતાની સંજીવનીથી શબ્દને સજીવ કરતા ને એ 
શબ્દને સર્વકાલીનતા બક્ષતા આપણી ભાષાના સમર્થ 
કવિ છે. 'ક્યાં'થી આરંભીને અધ્ય પર્યન્ત સર્જાતી રહેતી, 
કવિની કવિતામાંથી એ. વાતની સબળ સાહેદી સાંપડે 
છે. તાજેતરમાં પ્રકાશિત “છાતીમાં બારસાખ' સંગ્રહનાં 
કાવ્યો પણ આ વાતને સહજ સમર્થન પૂરું પાડે છે. 
પ્રસ્‍તુત સંગ્રહ અંતર્ગત કવિની કલમ ગીત, ગઝલ અને 
અછાંદસ કાબપ્રકારમાં સમાંતરે ગતિ કરે છે, 
અભિવ્ક્તિના નિરાળા ઉન્મેષો પ્રકટાવે છે ને સહૃદયને 
સંતર્પક અનુભવ ડરાવે છે. 

સંગ્રહના આરંભમાં વીસેક જેટલી અછાંદસ તેમ 
જ કટાવ, વનવેલી કે મનહરની ચાલમાં ગતિ કરતી 
રચનાઓ છે. “રૂપ કેટલાં !' કાવ્યમાં કવિ મનની વિવિધ 
વિશિષ્ટ ગતિવિધિનું ચિત્ર આંકે છે ને મનની લીલા કેવી 
અપરંપાર છે એનો આછો. આલેખ, આપે છે. સરરરતી 
ખિસકોલી કે લપલપતી લોમડી; પથ્થરિયું મૌન કે પંખીનો 
ટહુકો; ભીતરથી દડદડતી નદીઓ કે દુર્વાસાનો શાપ; 
ચૈતરની ચાંદની કે રૂંવે રૂંવે ફૂટતા નહોર; ડુબાડતો દરિયો 
કે તારતી હોડી, જેવાં પરસ્પર- વિરોધી રૂપોમાં રમમાણ 
મનનાં રહસ્યોને ઉદ્ઘાટિત કરીને કવિ, મનની અકળ 
એવી રૂપલીલાન વિસ્તારને પણ ચીંધે છે. 

એજી તે કેજી તું દુનિયા કે 

તરા* હ્ષળેક્ષણે નવ્ય તુ અવે? 

રપ તારાં, ગછતાં ગણાય નહીં એટલ, 
ઓ મન/ ત(રું એક રૂમ ધરે રૂ૫ કેટલ(.. (પૃ. ૩) 

હયાતીનો દાટ વાળતા ને 'ખૂબીદાર', ખંધા ને 
ખૂંખાર' એવા ઉદરોની, શેષ્ટાને ડવિ, પ્રતીકાત્મક સ્તરે 
નિરૂપે છે “ઉંદરો...' શીર્ષકના કાવ્યમાં, તો “જનેતાની 
જેમ લોહીને બચીઓ ભરતી” સિતારનાં તાર, તૂંબું, 
ખૂંટીઓ કે નખલી જેવાં અંગોની તેમ જ એમાંથી 


ઉટ્શ્‌ 


નીતિન વડગામા 


નીપજતા હૃદયસ્પર્શી સ્વરોની સર્જનાત્મક ઓળખ કવિ 
'સિતાર'માં આપે છે. કેટલાંક “અનાજકાવ્યો'ને મિપે 
કવિ રમેશ પારેખ, કવિની સમાંતરે કૃષિકારનું 
'મહિમાગાન' કરે છે, “આપણે ઉભય છીએ. સર્જકો 
વિશ્વની બે મહાસત્તા : કૃષિકાર અને કવિ : આપણે તો 
ભગવાનની અવેજીમાં ધરાને /ધારનાર શક્તિ છીએ' 
એમ કહીને, ફકૃષિકારને પણ કવિના સમાનધર્માનો 
દરજજો આપતા કવિ, અનાજ ઉપરાંત ઘઉં, બાજરી ને 
મકાઈને નિમિત્તે કવિ અને કૃપિકારની મૂલ્યવત્તા સ્વીકારે 
છે, તો અંતે જતાં કણનું મણમાં રૂપાંતર કરીને સારીયે 
સૃષ્ટિને સંતૃપ્ત કરતા ધરતીપુત્રનું જે રીતે શોષણ થઈ 
રહ્યું છે એને પણ ઉઘાડું પાડે છે- 

અન% ઉગ#હતો ઉગાડો ખેડૂત 

અજ અન્ય માટે ખાવાની જણસ બની ગયો છે 

(પૃ. ૧૫) 

તો વળી, જે નથી છાપામાં છપાતું કે નથી તો 
રૈડિયોમાં સંભળાતું એવા વિષમ સત્યની, મુખર બનીને 
પણ, કવિ ઉદ્ઘોષણ કરે છે : 'પેલા હાટવાળાઓ ને 
પેલા ખાટવાળાઓ / કાવતરું કરી. કરી / ખેડૂતના 
ઉપજાઉ હાથને / વાઢી વાઢીને પોતાના જ પટારાઓ 
ભરે છે.' (પૃ. ૧૫). 

'ઝવેરચંદ મેઘાણીને ઉદ્બોધન' અને “સત્યજિત 
રાયને...' જેવાં વ્યક્તિવિશેષને લક્ષતાં કાવ્યો પણ 
સર્જનાત્મક ઉન્મેષો પ્રગટાવે છે. ઘનીભૂત અંધકારથી 
ભર્યાભર્યા વાતાવરણમાં “ઘીના દીવા જેમ' પ્રગટેલા 
મેઘાણીની મહત્તાને પૂરેપૂરી પિછાણતા. આ કવિ, ઘરના 
અંધકારને ઉલેચતા ને આંગણાને પણ ઉજાળતા 
“દેહલીદીપ'ના રૂપક દ્વારા, મેઘાણીનો સમુચિત મહિમા 
કરી જાણે છે, 

તિમિરક/0મ5/ તમે ટેહલી ટીપ બનને 

ઘર અંદર ને બહર મલકશાં 

કાંઈ તેશ ન નશા નમજી ગીત રેલા. 

(પૃ. ૩૦ 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૬ 


“કેટલાક મિત્રોનાં ચિત્રો - દૂસરા સપ્તક' 
અંતર્ગત કવિએ ચિનુ મોદી, મનોહર ત્રિવેદી, છેલભાઈ 
વ્યાસ, અનિલ ખંભાયતા, હરિશ્ચંદ્ર જોશી, લાભશંકર 
ઠાકર તથા રઘુવીર ચૌધરી જેવા સાતેક સર્જકૂ-સહૃદય 
મિત્રોનાં શબ્દચિત્રો દોર્યા છે, જે પ્રત્યેક મિત્રની 
વિલક્ષણતાને સુપેરે પ્રગટ કરી આપે છે. અછાંદસ 
વિભાગના અંતે કેટલાંક લઘુકાવ્યો મુકાયાં છે, જેમાં 
ક્યાંક ચમત્કૃતિ છે, ને ક્યાંક માર્મિક પ્રહારો પણ. 
અલબત્ત, “હે ખાદીધારી/ તું / મહાત્મા ગાંધીની / હરતી 
ફરતી કબર છે' કે “માતાના દૂધ પર / 1ડાનો માર્કો 
હોતો નથી' જેવાં સૂત્રાત્મક લઘુકાવ્યો, જેટલાં 
અવતરણક્ષમ બને છે, તેટલાં કાવ્યક્ષમ ભાગ્યે જ 
પુરવાર થઈ શકે છે. 

સંગ્રહના મધ્ય ભાગમાં મુકાયેલી-ચૌદેક ગઝલો, 
રમેશના ગઝલકર્મનો પયપ્તિ પરિચય આપી રહે છે. 
ગીતની સમાંતરે ગઝલમાં પણ સાતત્યપૂર્ણ અને 
સાફલ્યપૂર્ણ રીતે આ કવિની કલમની ગતિ થતી રહી છે, 
એ પ્રતીતિને અહીં પણ સહજ સમર્થન મળે છે. કવિની 
અગાઉની ગઝલોની માફક પ્રસ્તુત સંગ્રહની ગઝલો 
અંતર્ગત પણ ગઝલિયત અને શે'રિયતનો તેમ જ 
તગઝ્ઝુલ અને તસવ્વુફનો સુંદર સમન્વય થયેલો માલૂમ 
પડે છે. ગઝલમાં અપેક્ષિત એવી પ્રણયમુગ્ધતા અને 
રંગદરશિતાને આ કવિની કેટલીક ગઝલો મૂર્ત રૂપ બક્ષે છે. 

કેમની ઊવડે કળી તે બે શણ હોય છે, 

તેન્દ જે ખુશ્બૂ વહે છે તે બધાની હોવ છે. 
પ્રેમ વિશેની કવિની] આવી આગવી સમજ અહીં કેવું 
સહજ-સરળ શબ્દરૂપ ધરે છે ! બે વ્યક્તિને મિષે થતું 
પ્રેમનું” પ્રાગટ્ય, પછીથી સમસ્ત માનવજાતને તરબતર 
કરી દે છે ને એમ, વ્યક્તિથી સમષ્ટિ સુધી પ્રેમની ગતિ 
થતી રહે છે એનું અહીં, કેવું તો સરળ. બાનીમાં પણ 
માર્મિક ઉદ્ઘાટન થયું છે 

પ્રેમની પ્રસન્નકર અનુભૂતિની સાથે કેટલીક વાર 
આ ગઝલોમાં વિષ્મદમય પરિસ્થિતિનું અને મનઃસ્થિતિનું 
આલેખન પણ થતું રહ્યું છે. પ્રણયભંગની પીડા કે 
વિયોગજન્ય વ્યથાને પણ અહીંવાચા મળી છે. પ્રિયજનથી 
છૂટા-વિખૂટા પડેલા પ્રિવપાત્રની વિરહદશા કેવી તો. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૭ 





વ્થાવિદારક હોય, હૃદયસ્થ પાત્રનાં સ્મરણ અને એના 
પ્રેમપત્રોના શબ્દોથી કેવી દુરસ્સહ સ્થિતિ સર્જાય એને 
કવિ આ રીતે આલેખે છે- 

તરી જટ સૂરજ મુષ્ક 

કરાં અશ્રુ ઊન ઝગ ૦૦ 

વાંચું તારો જૂનો કાગળ 

ત્યાં તો ધરમાં ઝરણાં ખળખળ (પુ. ૪૯) 

પ્રસ્‍તુત સંગ્રહનું શીર્ષક જ પ્રચ્છન્ન પીડાનો સંકેત 
આપે છે, ને શીર્ષકમાં પ્રયુક્ત એ પીડાજન્ય શબ્દોને 
પ્રયોજીને કવિ, આ મતલબનો શે'ર કહે છે તેમાંથી પણ 
એ કારમી પીડાના સગડ સાંપડે છે. 

છા્તી*/ બારર/ખ મૂકી તારકીએ છીએ, 

ચૂનદ સડક, ને કોઈનું ઘરમાં ન આવવું. 

(પૃ. ૫૦ 
ગઝલની તાસીરને અનુરૂપ એવી બોલચાલની 
ભાષા અખત્યાર કરીને કવિ, મોટા ભાગની ગઝલોમાં 
સદ્ય પ્રત્યાયન સાધે છે. કવિની આવી 
પ્રત્યાયનક્ષમતાનો પરિચય સહદયને ઠેરઠેર થયા કરે 
છે. જોકે ગઝલની નાડના પારખુ આ સિદ્ધહસ્ત કવિ 
પણ ક્યારેક- 

'હાય ફેલાવીને તું બોલ(૬જે 

હોઠ મલકાજીને તું જોલાવજે' (પૃ. ૪૮) 
જેવો. સભારંજનમાં સફળ નીવડતો શે'ર સંભળાવે છે 
ત્યારે સરેરાશ ભાવકની બેસુમાર દાદ મળે છે. પરંતુ 
ઊંચા કવિ પાસે કવિત્વની ઊંચી અપેક્ષાઓ લઈને 
ગવેલા સહૃદયને રાવ કરવાનું બહાનું પણ જડે છે. 
અલબત્ત, આવાં ઠામ-ઠેકાણાં બડુ જ ઓછાં એ પણ 
એટલું જ સાચું. 

આ ગઝલોમાં તગઝ્ઝુલના રંગની સાથે અનેક 
સ્થળે તસવ્યુફનો ચિંતનઘેરો રંગ પણ ઉમેરાય છે ને 
એમ, વૈયક્તિક સંવેદનાની સાથોસાથ વ્યક્ત થયેલી 
વૈશ્વિક સંવેદના, રમેશ પારેખની ચિંતનલક્ષી કવિમુદ્રા 
ઉપસાવે છે. જીવન અન જગત વિશેનું કે માનવનિયતિ 
અને માનવપ્રકૃતિ વિશેનું કવિનું ચિંતન-દર્શન, કવિના 
કથવિતવ્યનો વ્યાપક સ્તરે વિસ્તાર સાધે છે. આપણને 
સૌને રૂડી રૂપાળી તસવીરની ચર્ચા કરવાનું ને એને 


બટ 


આવકારવા-સત્કારવાનું ગમે છે, પરંતુ આપણાથી 
મનુષ્યની જીવંત ચેતનાનો ધબકાર સાંભળવાની તસદી 
લેવાનું ભાગ્યે જ બને છે. આ વિપમતાને કવિ, 
વક્રવાણીમાં અને બોલચાલના લયલહેકા સાથે સહજ 
રીતે વ્યક્ત કરે છે- 

લોક તસવીરની કરે ચચ# 

કીડા કરતું મનુષ્યની દરકાર? (પૃ. ૪૧) 

અહીં, અસ્તિત્વવેષષયક અનુભૂતિઓ પણ 
પ્રસંગોપાત્ત ગઝલના શિલ્પમાં ઢળે છે. એક બાજુ 
યાંત્રિકતા અને કૃત્રિમતાથી ભર્યુંભયું માનવજીવન અને 
સમાજજીવન છે, તો બીજી બાજુ, એનો સામનો કરતો 
અને અસ્તિત્વપરક પ્રશ્નોનો મુકાબલો કરતો માણસ છે. 
આવા ક્ષીણકાય અને ભીતરથી ભાંગતા જતા માણસની 
મનોવેદના પણ. કવિની ગઝલનો વિષય. બને છે. બેએક 


શે'ર જુઓ : 
ખૂટી ૪૧/ન છું હું નડી 
સમવ મને પીવે છે ૫૪ળ૫ળ (પૃ. ૪૯) 
ગુ 


મલોખાંની જેછું જ જીવતર, રમેશ 
અગે પગલે પગલે બટ્કીએ છીએ (પૃ. ૫૩) 
અલબત્ત, કવિને અભિમત એવી અસ્તિત્વને 
ટકાવી રાખતી પ્રતીતિપૂર્વકની શ્રદ્ધા આશાવાદી સૂર પણ 
પ્રગટાવે છે. માનવ્યમાંની કવિની અક્ષુણ્ણ આસ્થા જ તો 
એમની પાસેથી આવો મર્મસ્પર્શી મત્લા અપાવે છે- 
એકલો છે યાને સોએ સો ટક એ શુદ્ધ છે 
અ પરિસ્થતિમાં અહીં હરએક માણસ બદ્ધ છે 
(પૃ. પ૪) 
સરળ ભાષામાં પણ નિગૂઢ અને વ્યાપક ચિંતન- 
દર્શનની અભિવ્યક્તિ સાધતા અનેક શે'ર રમેશ 
પારેખની ગઝલોમાંથી સહજસુલભ બને છે. ભૂખ્યા પેટે 
ભજન ન થઈ શકે એ મતલબની માન્યતા, વાણીના 
કશા જ આડંબર વિના રમેશની કલમે કેવું સ્પર્શક્ષમ 
રૂપ ધરે છે! 
હો ખલી પેટ એટલે નાસ્તિક જોક હોવ 
જે તૃપ્ત હોય તેમને ચાટે નમ/% હોય : 
(પૃ. ૫૧) 


બ્ટ્શ 





રમેશનાં ગીતોમાં તો ઝાડ-પાન સમેતનો સારોયે 
પ્રાકૃતિક પરિવેશ અનેકશઃ અભિવ્યક્ત થાય છે જ, પરંતુ 
“ઝાડ તો મારો જ બીજો જન્મ છે'' એમ કહીને, ઝાડ 
સાથેનો મજ્જાગતત સંબંધ સ્વીકારતા આ. ડવિ, 
હૃક્ષસંવનન' શીર્ષકની ગઝલ પણ લખે છે. રોમેરોમેમાં 
બાપ્ત એવું વૃક્ષ સાથેનું તાદાત્મ્ય, કવિ પાસે લખાવે છે- 

નેત્રથી ર૨૨૪ હું આહિંગન કરું 

ઝાડને હું થાસપૂવક ભોગવું 


તરેહ 
ઝન! ફણગઓ ફૂટે છે મને 
અસ્થિમાં જંગલ ગપ્રસરવું ર/ભળું (પૃ. ૪૫) 
ગીતકવિ તરીકે સિદ્ધહસ્ત રમેશ પારેખે ગીત- 
ગઝલનાં અનેક પ્રયોગો અગાઉ કર્યા છે. આ પ્રકારનું 
કવિનું પ્રયોગાત્મક વલણ. અહીં પણ મોજૂદ છે. પ્રલંબ 
લૂવમાં વહેતી ગીત-ગઝલસદશ એવી “તો શ્રીલંકાના 
સૂબાને શું ?' રદીફની રચના કે પછી પ્રતીક્ષા' શીર્ષકની 
ગીતગંધી ગઝલમાંથી આ વાતને સહજ સમર્થન મળી 
શકશે. “તો શ્રીલંકાના સૂબાને શું?'માંનો. પ્રશ્નાર્થક 
લહેકો, વ્વવહારભાષાનો કે બોલચાલનો, ,પ્રયોગ તેમ 
આકર્ષક લયનિયોજન પ્રસ્‍તુત રચનાને વિશેષ આકર્ષક 
અને પ્રભાવક બનાવે છે. 
ન તાર કતીક્ષઃન સૂરજ ઢળ, 
ઢળે તો કીલંકાના સૂબાને શું? 
તને ઘેર આજી ન કોઈ મળે, 
મળે તો શીલંકન સૂબાને જું? 
(પૃ. ૪૪) 
તો. 'હિલ્લોળાય' જેવો ગીતમાં વિશેષ સુભગ બનતો, 
શબ્દ, ગઝલના રદીફ તરીકે સ્વીકારીને લખાયેલી 
'્રતીક્ષા' રચના પણ, સાંત ગીતના લયહિલ્લોળને 
અને ગઝલના દઢબંધને એક સાથે જાળવે છે. 
આંખ ખોલું ત્યાં ઝડ હિલ્લોળાય, સપનાંઓ' પ્હાડ હિલ્હોળાય 
તેંકહયું'તું રાંજરે આવીશ, ત્યારથી હાડેહડ હિલ્લોળવ(પૃ. ૫ર) 
ગુજરાતી પ્રયોગશીલ ગઝલ, ભાવ-વિચારને 
વિરોધાવીને કે શે'રિયત પ્રગટાવીને સુંદર પરિણામ 
નિપજાવે છે એ. સર્વવિદિત છે. રમેશની ગઝલોમાં પણ 


આવું વિલક્ષણ કાવ્યસૌન્દર્ય પ્રસન્નકર અનુભવ કરાવે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૮ 


છે. જાણ્યેઅજાણ્ધે પૂણ ગઝલ પ્રત્યે સૃગ 
દાખવનાચાઓએ. ગઝલમાં પણ કાવ્યપદાર્થ સિદ્ધ ઘઈ 
શકે છે એની પ્રતીતિ કચવતા શે'ર સાંભળવા જેવા છે- 
આ પગથિયાં ક્ય જશો એ જાણતો નહોતો છતાં 
બસ, એ ચાઇ શાસની સીડી ચડ્યો છે ઉશ્રભર(પૃ. ૪૦) 

પુષ્પ એ ચૃષ્ટિન્ટિ ભ/વડત/ન દસ્ત/૧% છેં 

એન ઉપર ખુરબૂ રષ સહી ખુદની હેવ છે 

ઉ. ૫૫) 

આધુનિક સંવિત્તિને અભિવ્યક્ત કરતી વખતે 

અહીં, “શ્વાસની સીડી' જેવા દશ્યકલ્મન દ્વાચ થયેલું 
અમૂર્તનું મૂર્તીકરણ તેમ જ “પુષ્ય એટલે સૃષ્ટિની 

ભાવકતાનો દસ્તાવેજ' કે “ખુશ્બૂ એટલે ખુદાની સહી” 
જેવાં સર્જનાત્મક સમીકરણ ક્યા સાચા સહદયને ન 
સ્યર્શી શકે? 

સંગ્રહના અંતભાગમાં ડવિને પ્રિય અને સિદ્ધ 
એવા ગીતસ્વરૃપની પાંત્રીસેક ગ્ચનાઓ ગ્રંથસ્થ થયેલી 
છે. અછાંદસ અને ગઝલની તુલનાએ, અહીં પણ, 
સંખ્યા અને સર્જકતા ઉભય દષ્ટિએ ગીતો વધુ ઊંચા 
સ્થાને બિગજે છે ને ગીતકવિ ગ્મેશ પારેખની સર્જક 
ચેતનાનો હિસાબ આપે છે. પ્રકૃતિ, પ્રણવ કે 
અધ્યાત્મચિંતનને આ કવિ વારવાર ગીતનો વર્ણ્ય વિષય 
બનાવે છે. એમાંયે પ્રકૃતિનાં તતત્વો પ્રતિ કવિની કલમ 
“ વારેવારે વળે છે. પ્રભાત, પંખી કે ટહુકો, ઝાડ, ઝરણું, 
જળ, મેઘ, વરસાદ - પૂનમ કે ચાંદો એ બધાંને નિમિત્તે 
અ ગીતો પ્રકૃતિની સમૃદ્ધ સૃષ્ટિને ઝીલે છે. કહીએ. 
કે, “મનોરમ્ય કલ્મનાથી મંડિત અને ઇન્ટ્રિયસંવેદ્ય 
કલ્પનોથી સમૃદ્ધ એવાં પ્રકૃતિગીતો, પ્રસ્‍તુત સંગ્રહનું 
ધ્યાનાર્હ જમા પાસું બની રહે છે. 

કવિની સૂક્મ દષ્ટિ નેવેથી દદડતી તડકાની ધાર 
નિહાળી શકે છે; કવિસંવિદ જળની અણી અડતાવેંત 
ગુંવાડાં બેઠાં થતાં અનુભવે છે; વહેતું ને ગણગણતું 
ઝરણું જળના સકળ વેદ ભણે છે એને કવિના સાબદા 
કાન સાંભળી શકે છે; તો ચાંદા થકી તળાવમાં 
ખખડાવાતી જળની 


સરવા કાને પડે છે. કવિની સંવેદનશીલતા પંખીના 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૯ _ 


સાંકળનો અવાજ પણ કવિના ' 





દળી સ્વભાવ પારખી શકે છે ને પંખીરૂપી 


ક ટહુકાઝપે બિગજતા દેનતાનો સાક્ષાત્કાર પણ 


કરી શકે છે; તો વળી, કવિએેતના પૂનમના ચાંદાનો 
ચોમેર વરસતો અનર્ગળ વૈભવ પણ લૂંટી જાણે છે 


પ્રકૃતિનાં નાનાવિધ તત્ત્તોમાં મણ આ કવિને, સવાર કે 
પ્રભાત પ્રત્યે વિશેષ પક્ષપાત કળાય છં. તેથી જ તો 
અહીં, ્રભાત' અને “સવાર શીર્ષકનાં બબ્બે ગીતો 
એક સાથે માણી શકાય છે. રત્રિના ઘનીભૂત 
અંધકારની હળવેથી હકાલપટ્ટી કરીને, આછો ઉજાસ 
યાથરતા પ્રભાતનો મહિમા વર્ણવતા કહિ, પભાતને મિષે 
કે ૬ ઇન્દ્રિયસંવેદ્ય રૂપ રચે છે એ આસ્વાદો- 
ટો ટ્ઝેતડકોજજગરરી જત જરી આંછોને ળયણ ચડતું 
ડેડીએ, છેરીએકી, કળિવેકી, આરડેક! હળુહળુ 
રત હોલવ/ત 
સોનેરી ગંધનું તળાવ બની ગઈ ઝહે% સૂર% 
અડડયો 2 ટે 2/રી છતી 
જુઓ કભાત તો મનેય ટૂંક મ/રીને વાંસળીની મેટ 
વગ%ડતું (પૃ. ૧૪ 
કલ્યનનિયોજનને કારણે અને ઇન્દ્રિવવ્યત્યયની 
લીલાને પરિણામે રમેશની કલમે કેવું મનોહારી પ્રભાત 
ઊઘડે છે! પ્રકૃતિને લક્ષતાં ગીતોમાં “જળ જાજરમાન 
બની જાય”, “પંખી અને ટહુકો', “આવું હરહંમેશાં થાય” 
વગેરે ગીતો પણ એટલાં જ આસ્વાદક્ષમ બની શક્યાં 
છે. “મેઘ અને “આવ્યા ” શીર્ષકનાં ગીતો, કવિની પ્રિય 
ત્ઇતુ વર્ષાના આહ્લાદનો ઉદ્ટેક નિર્પે છે. એમાંયે 
“આવ્યા! ગીતમાં, રમતિયાળ લાગે એવા લયની 
લીલાનો કેફ પણ કેવો છે! 
અ/વ્ય,, વરસ્ાદભ/ઈ અ/જ,... 
૧૬%૦%ન્દ ઝજકરે લખલખત છાંટ સૂપડે ને 
સૂંડેઝૂંડે ૯/૦૪... 
ડમરી ૫ર બેરી આવેલા ૧રસાદભ#ઈ કૂળમ/ઈ 
જીછે છે લૂ 
કરતાલો ખખડાજી ખખડી ઝડવ/ 
ઇુછ/૨ *૪કું (પૂ. ૮૫) 
ગીતોમાં પ્રકૃતિતત્તતી માકક 


ર્જ 


દડંન# 


. કેમતત્ત્વનું 


બ્ટ્શ 


સૌન્દર્યાન્વિત નિરૂપણ પણ કવિ આબાદ રીતે કરી જાણે 
છે. “મીંડાં વીણ્યાં', “તારું નામ લેવાનું', પ્રોપિત- 
ભર્તૂકાની ઉક્તિ', '“વરસાદોથી બચવાનો...' “ચમત્કાર', 
'ગીત', 'વિરહાગ્નિ' વગેરે રચનાઓમાં પ્રણયભાવનું 
સુરેખ ચિત્રણ થયું છે. કવિનાં આ કૌતુકરંગી 
પ્રણયગીતો અંતર્ગત ક્યારેક પ્રણયની મુગ્ધ મૂંઝવણ 
આલેખાય છે; ક્વચિત્‌ પ્રણયજીવનની કૃતકૃત્યતા 
અભિતક્ત થાય. છે; તો. કેટલીક વાર પ્રણયતલસાટનાં 
ચિત્તહારી ચિત્રો પણ અંકાય છે. અલબત્ત, એમાં પણ 
મિલનને પરિણામે અનુભવાતા ડફુૃતાર્થતાના મધુર 
આનંદની અપેક્ષાએ વિયોગને લીધે જન્મતી 
પિપાસાયુક્ત ઝંખના વિશેષ ' ઝિલાય છે. 
'પ્રોપિતભર્તૂકાની ઉક્તિ'માં પ્રેમની ઊંડી કરુણાનુભૂતિનું 
ચિત્રાંકક થાય છે. એકલી અટૂલી એવી વિરહિણી 
નાધિકા, રાતની. વેળાએ કો તો. તારા ગણે (“તારા 
ગણવાથી રાત પૂરી. ન થાય... ૨,૫।.') અથવા તો 
વિરહના દહાડા ગણે ! પિયુવિરહને કારણે કરુણગર્ભ 
સ્થિતિનો ભોગ બનતી ને દહાડા ગણવાની ચેષ્ટા કરતી. 
નાયિકાની વ્યથાવિદારક ચિત્તસ્થિતિ કેવું બળૂકું રૂપ ધરે 
છે એ નિહાળો- 
ગણું છું હવે ૬ર,ઝ૪૫,૬,૭/# 
ને બાવળને બાથ ભીંડી હોય એવી રાત... 
શ્ર 
ઘરન અરીસા અજવરુ થ« એને ડરું હવે કેટલો ઉચાટ ? 
પિજુજી ગવા તે પછી દહાડ ગળત્ાં અ મારાં 
અંગોને લાગ્યો છે કાટ/ 
ગછું છું હવે ૬ર,૩૪૫,૦૭/ 
ને આંખમાંથી ટીપે ટીપે પછું પરભાત....(પૂ. 9૫) 
પ્રિયજનના અડાબીડ અંભાવની. તીવ્રતાનું આવું 
અનવદ્ય શબ્દશિલ્પ, આપણી કવિતામાં બહુ ઓછું 
આસ્વાદવા મળે છે. ક્યારેક આ કવિ, પ્રણયભાવને 
રોમેન્ટિક રીતિએ પણ આલેખે છે. “ચુંબન'માં, માછલી 
અને દરિયાના પ્રતીક દ્વારા, કવિ પ્રણયના કૌતુકમય 
ભાવોને રમતિયાળ કલ્પનાની. સહાયથી શબ્દસ્થ કરે 
છે. કવિની આવી કૌતુકરાગિતા અને રંગદશિતા અન્યત્ર 
પણ પ્રતીત થતી રહે છે. 


બ્ટ્શ 


પ્રકૃતિ અને પ્રણય ઉપરાંત પ્રસ્તુત સંગ્રહનાં 
ગીતોમાં અધ્યાત્મભાવનું એશ્ચર્ય અને ચિંતન-દર્શનનું 
પ્રાગટ્ય પણ અનુભવાય છે. “મીરાં સામે પાર'નાં 
અધ્યાત્મરંગી કાવ્યોનો તંતુ અહીં પણ જળવાય છે. 
“હરિનું નામ દઉં શું?', “અમથું અમથું હેત', “હરિને 
જડી', “લ્યો, જરાક...' જેવાં ગીતો આધ્યાત્મિક 
ચિંતનના સંસ્પર્શથી રસાવેલાં માલૂમ પડે છે. હરિ 
મળતાં જ - પરમતત્ત્વની પ્રાપ્તિ થતાં જ - ભારોભાર 
ધન્યતા અનુભવતી નાવિકાની, રોમેરોમ વ્યાપ્ત 
કુતકૃત્યતા કેવી છે ?- 

ચૂમું મારા ભાવગને કે ચૂષું હરિને, સૈ 

ખરી ૫૩૯ ડળ હું પછી ઝાડે વળગી ગૈ 

ઝદ 
મુંને અંબવા મુજ સોંસરવી હરે કાઢતા હડી... 
(પૂ. ૯૨) 

કેટલાંક કાવ્યોમાં કવિ, સહજ રીતે જ બોધાત્મક 
સત્ય પણ સારવી દે છે. જીવને, સખણો રહીને જીવવાની 
સુફ્યાણી સલાહ ગીતના માધ્યમ દ્વારા તો રમેશ પારેખ 
જ આપી શકે! તો વળી, સમાજમાં વ્યાપ્ત સ્થૂળ એવા 
વૈભવને વખોડીને, ફળિયામાં ચકલીના બેસવામાં કે 
પછી ઘરમાં કીડીના પેસવામાં, કવિનું રજવાડું પણ આ 
ભર્યભાદર્યો કવિ જ રચી શકે! 

ગીત, ગઝલ કે અછાંદસમાં વ્યક્ત થવેલી કવિ 
રમેશ પારેખની અનુભૂતિ આકર્ષક છે, તો કવિની 
અભિજક્તિ પણ એટલી જ પ્રભાવક છે. ભાવાનુભૂતિનું 
કાવ્યરૂપ સિદ્ધ કરવા માટે કવિ કલ્પન- પ્રતીક જેવાં 
અભિવ્યક્તિનાં નવ્ય ઉપકરણો યોજે છે ને એ બધાંને 
લીધૈ કવિનું કથયિતવ્ય વિશેષ હૃથા અને ઇન્દ્રિયગમ્ય 
બની રહે છે. કલ્યનલીલાથી વિભૂષિત પદાવલીને 
આશ્રવે અનેક અભિનવ ભાવચિત્રો અહીં ઊપસે છે. 
તો કાવ્યભાષાગત ઉન્મેષોના સંદર્ભમાં પણ પ્રસ્તુત 
સંગ્રહનાં કાવ્યો સહદયના ચિત્તનો કબજો જમાવે. છે. 
કાવ્ભભાવને ઉપકારક બનતી અને અસરકારક 
બનાવતી કિરુક્તિઓ તેમ જ રવાનુકારી શબ્દોની 


"યોજના એ આ ડવિની કાવ્યબાનીનો આગવો વિશેષ, 


છે. ખળખળતો, ઝળહળતો, લહલહતો, તગતગતો, 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૨૦ 


બળબળતો, ગણગણતી, સમસમતી, દડદડતું, સબસબ, 
ચપચપ, પળપળ, ખરખર, ડબડબ, ટપટપ, 'ખણખણ, 
ગજગજ, કટકટ, ખડબચ ખડબચ, ખરડકરડ, 
ખખડાવી ખખડાવી, અમથું અમથું, હાંફળ ફાંફળ, 
ખડિંગ ખડિંગ - જેવા સંખ્યાબંધ શબ્દોમાંની 
ઠ્વિરુક્તિઓ અને એનું રવાનુકારીપણું કવિના 
ભાષાકર્મની ખાસિયત બનીને પ્રગટે છે ને સાથોસાથ 
બોલચાલની સહજતા પણ સિદ્ધ કરે છે. વળી, રમેશની 
કલમને ટેરવે સોરઠી બોલીનો રણકો ન સંભળાય તો. 
જ નવાઇ ! અહીં પણ ગળચે, ઠોબારું, પ્રાહવો, દોથોએક, 


એક કાવ્ય 


સંચોડી, ઢાંઢા, ઢેડાં, માલીમા, કટ, સૂંડલી, દેકારા 
આદય. ઝીંથરિયું, બુડથલ જેવા સોરઠની તળપ્રદેશની 
બોલીના કેટલાય શબ્દો હાજરાહજૂર છે ! 

“છાતીમાં બારસાખ'નાં કાવ્યો આમ કાવ્યક્ષમ 
સંવેદનાનું વિલક્ષણ વાગૃરૂપ સિદ્ધ કરે છે, ને 
ભાવસૌન્દર્યને સબળ રીતે વ્યંજિત કરતાં એ કાવ્યોમાંથી 
સહૃદયને, રમેશની સર્જકતાની બોલકી સાખ પણ 
સાંપ.ડી રહે છે. 

(છાતીમાં બારસાખ: રમેશ પારેખ; ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ 
પ્રા. લિ., મુંબઈ-અમદાવાદ; પ્રથમ આવૃત્તિ : ૧૯૯૮; મૂલ્ય રૂ. ૫૦) 

તિ 


આપણા ભાગ્યને જું કટેવું રે ભૈ? 
સમજીએ કે ન સમજીએ જાણે મારે દે' 
હરાયું ઢોર થઈ હ/ડેયો કાઢયા કરીએ અહીતહી 


ઘર્ડીમ/ ઝાડનો તો ઘ્ડીશ/ પાનને 

ઘડીક પંખીનો ત થર્ડીમ/ પાંખની 

ઘડીમાં નદીનો તો વર્ડમાં નળને 

કય કરીએ છીએ ઊંછું ઘાલીને અભ્યાસ 
પછ રહી જાય છે ખુદને કાઢવો ક્યાસ/ 
પગથિયા ચહીએ ને ઊતરે એ 

ઘંટાનાદ કર્રીએ ને અઆશકા-અર્ચન લઈએ 
ઈશ્રના કાનમાં જ અષ્ટમપષ્ટટ ડરીએ 
પણ છેવટે તો એન! ઉત્તર વિન્ટી જ રહીએ/ 


6૧૮૭ ક/ન જંજ... 


પાછા ગૂંથઈઈએ ઝડ ને પનક 


પાળ ને પંખીમદ' 
દરિયા ને દાન 
આંખોમાં ને આક્સિમાં 
ઘરમાં ને ગરમ 
દુકાનમાં ને સુકાન 


પછ કોષ્ટકમ/ પછી થઈ રહે છે હરફર 
છત્ાં% ઇચ્છીએ તે તો નથી મળતું તલભર 


બોલો વ્હ(લ ઈશ્વરજી/ 


અમ % અમારે અટપટા નેત નિત ર%વ૧જી ? 


જાન્યુઆરી ₹૦૦૦: ૨૨૧ 





પ્રવીણ દરજી 


બ્ટ્શ 


એટલે...તું 

સ્રખ્નો અને સ્મૃતિઓ વચ્ચે 
એક ની 

એ નદી એટલે તું. 


પક્ષી અને શિકારની આંખો વચ્ચે 
એક થડકાર 
એ થડકાર એટલે તું. 


તડકની કોર અને ઝ/કળ વચ્ચે 
એક ૬ન્‍૫૫ 
એ ૬ન્‍યપ્ત્ી એટલે તું, 


નહીં વરસેલા મેઘ અને રહ વરચે 
એક ડૂમો 
એ ડૂંમો એટલે તું. 


વિશ્વશાંતિની લાશ અને બૉમ્બ વચ્ચે 
એક શિશુ 
એ શિશુ એટલે તું. 


ડુંગરની એકલતા અને કેડી વચ્ચે 
એક પગલું 

એ પગલું એટલે તું. 

ચોખ્ખુંચણાક ફળિયું અને સળી વચ્ચે 


એક ડમરી 
એ ડમરી એટલે તું, 


થીજેલા શબ્દો અને ભડભડ બળતા 
મૌન વચ્ચે 

એક અતત 

એ અતીત એટલે તું. 

હં, એ...2...હૈ તું...જ 


ધૂની માંડલિયા 


હ્ટ્શ 


વિરતિ 

“(રખ ને ગગનમાં કોણ કૂ રહ્ય,' 
કોણ 'વટકાં કરે %૯ પસે ?' 

પ્રશ્ન આજે રહ્યા એમના એમ એ, 
કોણ લઈ જ નરસિંહ પસે ? 


હાથ કરતાલ બાજે કયા લોકમ/ ?- 
ભક્તિની ભાવધારા ફૂટે ક્યાં ? 

કોઈ મીરાં મળે તો જર પૂછજો, 

ક્યાં મળે કૃષ્ણ ને મોરપીછાં? 

સાફ ચદરરી લઈ આવતા ક્જીરને 
પૂછીએ શ્વેત એ કેમ રૃહેશે ? 

શુભ્ર શ્યોત્સ્ન તણા મૂળમાં ડાથ ત્યાં 
ઊજળું શોધવું ક્યાં કબીરા ? 


ચિત્ત ચૈતન્યની રાસલીલ ઢૂંઢે, 
મન જીરંમાં વસ્યું રૃત્યટેકે, 
હાથ બળત રહ્યા, દેવ? જૈકુંઠમ! 
ભઈ સધ સુનો હલ માચ? 


એટલે શબ્દની જારીઓ ખોલવી, 
મૂકવા અર્થના બંધ છૂટા; 

છંદન સ્પંદન ધમને ઢૂંઢવ! 
હૂલણાન! ર&% સ/થ લેવા: 


મોકળો શબ્દ છો ને ઝૂલે ઝૂલકે, 
૨૦૬ ૯૮5 કરે ૯ પસે; 
નેરવલિ શબ્દની ભાવલજીલ મહી 
જો પળે જાન તો એ સશ ટિ. 


શાન એ કૃષ્ણ છે, એટલું ભાન હ, 
જીવ તણો એ જ છે શેવ સદાવે; 

એ જ સોહક છીસે, એ જ અંતિ% ગ 
સર્વ સંબંધની એ જ વિર. 


જયન્ત પંડ્યા 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૨૨ 


પ્રટ્ા 





એક આ મોટીબા શિક્ષિકા ન રહ્યાં હોત તો સારું.બીજું 
તો કંઈનહિ,વાતવાતમાં એવી ચીકાશ કરે કે માથું ભમી જાય. 
નાની નાની વાતમાં આજ્ઞા ફેંક્યા કરેઃ આમ ૪ કરાય. આમ 
ન જ કરાય. આ યોગ્ય કહેવાય. આને સંસ્કાર ન કહેવાય. 
એમાં એ તો અડધા બાયલા જેવા થઇ ગયા છે. ઘરની ઝીણી 
ઝીણી. બાબતે મોટી બાને પૂછીને જ ચાલવાનું. મોટી બા કહે 
તેમ જ કરવાનું. પછી એવા જ થઈ જાય ને ! અમારાં લગ્ન 
થયાં, પછી. શરૂઆતમાં તો મને આવી કચકચ મુદ્દલ ફાવતી 
નહિ. આવા ગીચ મહોલ્લામાં અને આ બે રૂમના ક્લેટમાં 
આખો દિવસ ગોંધાયેલાં રહીએ; રાત્રે વાળુપાણી કરીને ગાંધી 
સર્કલ સુધી લટાર મારીએ. તો કેવું સારું લાગે ! એવી વાતેય 
એ રોજ મોટી બાની આજ્ઞા માંગે એ મને ગમતું નહિ. પણ 
હવે તો. હુંય અડધીપડધી ટેવાઈ ગઈ છુ પ્રશ્ર ભોટુનો છે. 

ભોટુનો પ્રશ્ન નહિ, ભોટુના પ્રશ્નો. પ્રશ્રો જ પ્રશ્નો. પ્રશ્ર 
ઉપરપ્રશ્ર.પ્રશ્નમાંથી પ્રશ્ન. એ મોટો થતો ગયો તેમ તેમ પ્રશ્રોય 
મોટા થતા ગયા. મોટા થતા ગયા તેમ લાંબાય થતા ગયા. 
મને મજા પડતી. આમ મોટી લા, ને પાછાં શિક્ષિકાનો જીવ, 
તે ભોટુના ઉછેરની, લાલનપાલનની જવાબદારી એમની જ. 
પાછાં રિટાયર્ડ. ચોવીસે કલાક ભોટુની કાળજી લે. મોટી બાને 
સંસ્કારનું બહુ અને ભોટુને પ્રશ્રોનું બહુ. મને ક્યારેક ક્યારેક 
મોટી બાની ચીકાશ બહુ ન ગમે. અને ક્યારેક ક્યારેક ભોટુના 
પ્રશ્નો નૉનસેન્સ લાગે. હું તો મોટે ભાગે એ બંનેની 
લમણાઝીકમાં ધ્યાન જ ન આપું. 

પરંતુ આજે તો જાગતાવેંત મને થયેલું : અત્યારે મોટી 
બા શું કરશે? કેવાં પગલાં ભરશે ? એમને તો “ના” કહેશે 
કે એ તો મીંદડી જેમ સંકોચાઈને બૈસી જવાના. પણ ભોટુ 
કાંઈ બેસી જાય એવો છે ? મોટી બા તો ગઈ કાલથી ધૂંવાપૂંવા 
છે જ. કારણ કે ગઈ કાલે સ્કૂલેથી આવતાવેંત ભોટુએ પ્રશ્ર 
કરેલો, “મોટી બા, રાક્ષસ એટલે શું ?”' અને મોટી બા એકદમ 
અકળાઈ ઊઠેલાં, “કેમ ? રાક્ષસનું તારે શું કામ છે ? રાક્ષસ 
ક્યાંથી ફૂટી નીકળ્યા?'” 

ભોટુ : “કેમ, વિશ્વામિત્ર ત્ઠપિના યજ્ઞમાં રાક્ષસો 
ભંગાણ નહોતા કરતા?” 

“ઓ...હો. !' મોટી બાને રામાયણનો એ પ્રસંગ યાદ 
આવેલો, “હા. પછી વિશ્વામિત્ર રાજા દશરથ પાસે આવ્યા 
હતા. યજ્ઞના રક્ષણ માટે અને રાક્ષસોનો સંહાર કરવા માટે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૨૩ 


માય ડિયર જયુ 


રમલક્ષ્મણની માંગણી કરી હતી. રામલક્મણે બધા ગક્ષસોને 
મારી નાખ્યા હતા.'' 

ભોટુ : “બધાને નહિ, મોટી બા, અમારાં મંદાળેન તો 
કહેતાં'તાં કે 'હજીય રાક્ષસો તો છે જ.'' 

બસ. મોટી બાને આટલો જ વાંધો. આજની શિક્ષિકાને 
એટલું ભાન નથી કે આમ કહેવાથી બાળકના માનસ પર 
ખરાબ સંસ્કાર પડે. “હજીય રાક્ષસો છે'' એમ કહો એટલે 
રસ્તે ચાલતાં ચાલતાં બાળક લોકોમાં રાક્ષસને શોધ્યા કરે. 
એકલું બેઠું બેઠું લેસન કરતું હોય અને કંઈક ખખડાટ થાય 
તૌ રાક્ષસ હોવાની બીક લાગે. પછી એના માનસમાં બીકનો 
છોડ ફૂલીફાલીને ઝાડ થઈ જાય. એના કરતાં, હવે. સક્ષસો. 
નથી એમ કહેવાથી બાળક કેવું નિર્ભય રહે! 

હું મોટી બાનું માનસ સમજું. મોટી બા ભોટુના મનની 
નાનીમોટી શંકાકુશંકા નિર્મૂળ કર્યે જ છૂટકો કરે. 

મોટી બા : “મંદા ખોટ્ટાડી છે. હવે રાક્ષસ કેવા ? હોય 
તો દેખાય નહિ?” 

ભોટુઃ “નહિ નહિ, મોટી બા ! મંદાબેન તો કહેતાં'તાં 
કે રાક્ષસો કાંઈ આપણી જેમ ના રહેતા હોય. એ તો હવામાં 
રહેતા હોય. હવામાંથી ક્યારે આવી પડે તે કહેવાય નહીં. 
મંદાબેને એનો અભિનય કરી દેખાડેલો. રાક્ષસની વાત કરતાં 
કરતાં એ ક્લાસમાંથી બહાર ગયાં. અમે બધાં વિચારમાં પડી 
ગયાં. ચૂપ થઈ ગયાં. અમારી નજર બારણે ચોંટી રહેલી. ત્યાં 
તો પાછલું બારણું ધડામ કરતું ખૂલ્યું ને રાડ સંભળાઈ : 


' હાઆઆઉ... અમે જોયું તો મંદાબેનને માથે મોટાં મોટાં 


શીંગડાં. મોં ફાડેલું. લાંબા લાંબા દાંત બહાર નીકળી ગયેલા. 
મોટામોટાડોળા ફાડેલા. આખો ક્લાસ બી ગયો. બધાં થરથર 
ધ્રૂજવાં લાગ્યાં. રિન્કી તો ચીસ પાડી ગઈ ને મોટે મોટેથી રડવા 
માંડી. અને કહું, મોટી બા !... વિશાલ છે ને ? વિશાલ....એ 
મારી બાજુમાં બેઠેલો.... એની ચડી....!'” 

કહેતાં કહેતાં ભોટુહસી પડયો.પણ મોટી બાનો ચહેરો 
પથ્થર જેવો જડ કડક રહ્યો. એમની પહોળી આંખો ભોટુ પર 
ચોંટી રહી. એમાં નહોતી કોઈ મજાક, નહોતી કોઈ બીક. મને 
તો.એવખતે મોટી બા ધરતીકંપ.પહેલાંના પર્વત જેવાં લાગેલાં, 
ને આંખો. જ્વાળામુખીના મોં જેવી, એમાંથી કોધનો લાવા 
ક્યારે ભભૂકી ઊઠે એ કહેવાય નહિ. 

મને મંદાબેન કે ભોટુ કરતાં મોટી બાની દયા આવી. 


-------૯ 


મોટી બા આમ ને આમ નાની નાની વાતે કોધૈ ભરાતાં રહેશે 
તો બી,પી. કે એવું કંઈક થઈ જતાં વાર નહિ લાગે, 

પણ મોટી બા જેનું નામ, ભોટુના માનસ પર ખરાબ 
સંસ્કાર પડે એ મોટી બા જરાય સાંખી ન લે. એ તો તરત 
ઊભાં થયાં. ભોટઢુને કહે, ''તું કપડાં બદલ. હું આવું છું.” મને 
કહે, “હું જરા સ્કૂલે જતી આવું '' ને ઝટપટ દાદર ઊતરી 
ગયેલાં, મને થયું, સ્કૂલમાં રજા પડી ગઈ છે પછી કોણ હશે ? 
પણ પછી થયું, આ સ્કૂલમાં મોટી બાએ આખી જિંદગી નોકરી 
કરી છે એટલે એ એની એબીસી જાણતાં જ હોય ને ? છોકરાં 
જાય પછી શિક્ષકશિક્ષિકાઓ કદાચ બેસતાં હોય, વાતો કરતાં 
હોય, કે નાસ્તાનો બીજો રાઉન્ડ લેતાં હોય એની. મોટી બાને 
ખબર હોય ને ? અને સ્કૂલ ક્યાં છેટે છે, મહોલ્લાના નાકે 
તો છે! 

મોટીબા ગયાં. ભોટુકંપડાં બદલીને બૈઝમેન્ટમાં રમવા 
દોડી, ગયો. થોડી વાર થઈ કે એ આવ્યા. થોડી વાર થઈ કે 
મોટી બા આવ્યાં, આમ તૌ. દસપંદ૨ દિવસે સ્કૂલે ચક્કર 
લગાવે જ, ભોટુની ફી ભરવાની હોય, કે કંઈ ભલામણ 
કરવાની હોય -એ બધું પતાવતાં આવે. અને એમની પોતાની 
સ્કૂલે આંટો લગાવ્યાનો સંતોષ લેતાં આવે, પણ ત્યારે એમનો 
ચહેરો વધુ તંગ થયેલો લાગ્યો, આવીને એમની સામે બેસતાંક 
ને બોલી ઊઠેલાં.' 

“આપણે ભોટુની સ્કૂલ બદલી નાખવી છે.'” 

મોટી બાનું આ વાક્ય સાંભળીને મને ધ્રાસકો પડેલો. 
હું સમજી ગયેલી કે રાક્ષસની વાતે મોટી બાને કાંઈ સમાધાન 
થયું લાગતું નથી, એમને તો વાતનું બ્રેંકગ્રાઉન્ડ હતું નહિ, અને 
મોટી બા સામે પ્રશ્ન કરવાની ટેવ નહિ. એ તો કબૂતરની આંખે 
મોટી બા સામું જોઈ રહેલા, મે કહ્યું, “કેમ, મોટી બા, 
મંદાકિનીબેનને તમારી વાત ગળે ન ઊતરી?'' 

મોટી બા : “મંદાએ તો ઊલટું મારું ગળું પકડ્યું. એ 
તો કહેવા માંડી, બધ શક્ષસો. જ છે ને ?.... છોકરાંવને બધી. 
સમજણ આપવી જોઈએ. કહેતી'તી કે 'હહવે જમનો બદલાઈ 
ગયો છે. છોકરાંવને સારીનરસી બધી બાબતે તૈયાર કરવાં 
જોઈએ.'' મોટી બા માથું ધુણાવીને આગળ બોલ્યાં, “એવી 
એ એની વાતોથી જ મારું તો માથું ભમી ગયું. ત્યાં વળી એણે 
નવી વાત કરી; કાલે સવારે સ્કૂલમાં સભા રાખવાની છે. 
આપણા મહોલ્લાના કૉર્પોરેટરોને બોલાવ્યા છે. સૌ ભેગા 
થઈને મહોલ્લાના પ્રશ્નોના ખુલાસા માંગવાના છે... અલ્યા, 
સ્કૂલમાં આવાં તરકટ ! શું જમાનો આવ્યો છે ?' 

હવે એ બોલ્યા, “સભા નહિ, મોટી બા, ઘેરાવ કરવાના 
છે અને સાથોસાથ ધરણાં. હું આવ્યો, ત્યારે નવનીતભાઈએ 


બ્ટ્શ 





વાત કરી.આખા મહોલ્લાએ - બાળકોબુટ્ઢાં સૌએ સવારમાં 
સરઘસ આકારે નીકળીને નારા લગાવતાં સ્ફૂલે પહોંચવાનું 
છે. ફરજિયાત-હાજરી આપવાની છે. ભોટુએ કહ્યું નથી કે એને 
કાલે સવારની સ્કૂલ છે?” 

હુંઃ “એ તોઆવ્યો કે તરત રાક્ષસની વાત કરી, એમાં 
આ કહેતાં ભૂલી ગયો હશે !”' 

મોટી બા : “પણ સ્કૂલમાં ? સ્કૂલમાં આવું રખાય? 
બાળકો પર કેવા સંસ્કાર પડે !ઘેરાવ ને ધરણાં ને નારાબાજી 
ને ગાળાગાળી*એ. કાંઈ સંસ્કાર છે ?' 

એ: “તો લોકો શું કરે ? કૉપોરેટરો તો ચૂંટણી વખતે 
આપણે ત્યાં આવે છે,પછી દેખાતાય નથી. મહોલ્લાની ગંદકી, 
ગંદું પાણી, લાઇટના ધાંધિયા, રસ્તા બધું જેમનું તેમ પડ્યું 
હોય છે. કોઈ એકલદોકલ. જઈને ફરિયાદ કરે તો એક કાને 
સાંભળીને બીજે કાને કાઢી નાખતા હોય છે. પછી લોકો બીજો 
કયો રસ્તો લે?” 

મોટી બા થોડી વાર ચૂપ રહ્યાં.પછી અમારી બંને સામે 
વારાફરતી નજર ફેરવીને બોલ્યાં, ''એ જે હોય તે. સ્કૂલમાં 
આમ ન થવું જોઈએ. કાલે ભોટુને મોકલવો નથી. અને તારેય. 
જવાનું નથી. ભોટુને તો સવારમાં જવાની આદત નથી એટલે 
યાદ નહિ આવે. અને તમે યાદ કરાવશોય નહિ.'” 

મોટી બાની આજ્ઞા થઈ કે અમારી વચ્ચે સ્મશાનશાંતિ 
થઈ ગયેલી. વળી કંઈક ચર્ચા થાય અને મોટી બા કોઈક બીજાં 
નિયમનો લાદે એવા વિચારે હું કાંઈ બોલેલી નહિ. બહુ થાય 
તો, મોટી બા તો અહીં રહેવું નથી એમ કહી દે એવાં છે! 
ભોટુને પણ ઘણી વાર સુધી નીચે જ રમવા દીધેલો. જમ્યાં, 
લટાર મારવા ગયાં, સૂતાં, ત્યાં સુધી લગભગ બધું ચૂપચાપ. 
જચાલ્યું, દરમિયાન હુંવારંવારમોટી બાના ચહેરા સામું જોયા 
કરતી, જીવનમાં પહેલી વાર હાર ખાધી હોય એમ એ નંખાઈ 
ગવેલાં લાગતાં હતાં. 

અત્યારે, સવારમાં ઊઠતાવેંત મને થયું કે આખી 
રાતના વિચારો પછી મોટી બાના નિર્ણયમાં કાંઈ ફેરફાર થવો 
હશે ? પણ, મોટી બા તો. શાંતિથી પૂજામાં બેઠાં હતાં. ભૌટુ 
જાગ્યો અને જાગતાવેંત બોલ્યો, “અત્યારે આપણે બધાંએ 
અમારી સ્કૂલે જવાનું છે એ ખબર છે ને ? મંદાબેને અમને 
ખાસ કહ્યું છે વાલીઓને લઈને હાજર થવાનું, ફરજિયાત.” 

અને મોટી બા પૂજા પડતી મેલીને ઊભાં થયાં. 
“આપણે જવાનું નથી.” ભોટુને કહે, “તારેય જવાનું નથી. 
જેને જવું હોય એ જાય.” 

ભોટુ : “કેમ, મોટી બા? મંદાબેને તો ફરજિયાત 
આરવાનું કહ્યું છે તેનું શું?'” 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૨૪ 


મોટીબા: “ભલે કહ્યું હોય.આપણેએવીપ્રવૃત્તિઓમાં 
ભાગ નથી લેવાનો.'” 

ભોટુઃ “કેવીપ્રવૃત્તિ? મહોલ્લાના સૌએ એકઠા થવાનું 
છે ને?” 

મોટી બા : “ભલે થાય.” 

ત્યાં ડોરબેલ વાગ્યો. એ તો છાપામાં મોં નાખીને બેઠા 
હતા. એમણે ઊઠીને બારણું ખોલ્યું, બારણામાં નવનીતભાઈ 
અને એમનાં મિસિસ, વરઘોડામાં જવાનાં હોય એમ, હસતા 
ચહેરે ઊભાં હતાં. 

“તીકળો છોને ?'' નવનીતભાઈ બોલ્યા, “પેલી પાથી 
બધાં નીકળ્યાં છે એટલે સરઘસ ચાલ્યું છે. અહીં આવે કે 
જોડાઈ જઈએ.” 

“હાં, હાં, બે મિનિટમાં જ આવીએ.'' જવાબ આપીને 
એમણે બારણું બંધ કર્યુ, અને મોટી બા સામું જોયું. ભોટુ એ 
બંનેને વારાફગ્તી જોઈ રહ્યો,. 

ફ્લૅટનાંપગથિયાં પરધડબડાટી થઈ રહી. બહાર રોડ 
પરથી શોરબકોર સંભળાવા માંડયો. થોડે દૂરથી નારાઓ 
લગાવતા હોય એવા અવાજો આવવા લાગ્યા. અમે ચારે મૂંગાં 
હતાં. મોટી બાએ ઊભાં થઈને રોડ તરફની બારી બંધ કરી 
દીધી. એમણે કરી છાપામાં મોં ઘાલી દીધું. હું કિચનમાં આવી. 
ભોટુ એમ જ બેસી રહ્યો. બારી બંધ હોવા છતાં નીચેથી ટોળું 
પસાર થયું ત્યારે જોરજોરથી નારાઓ સંભળાવા, ભોટુ 
કુતૂહલથી એ સાંભળી રહ્યો. મોટી બાએ એ જોયું કે તરત 
બોલ્યાં, “ભોટુ, ચાલ, લેસન કરીએ.” 

ભોટુ : “કેમ ? પપ્પાએ તો નવનીત અંકલને કહ્યું ને, 
બે મિનિટમાં આવીએ છીએ.?”' 


મોટી બા : “ભલે કહ્યું. આપણે જવાનું નથી. આપણો 
આપણું કામ કરવાનું. રોજે અત્યારે તું લેસન કરે છે ને? 
આપણે આપણા ધરમ સંભાળવા...” 

ભોટુ : “પણ, મોટી બા, બધાં તો...” 

મોટી બા : “એ તો શક્ષસો છે બધાં. આપણે કાંઈ 
એમના જેવાં થવાય?” 

હવે ભોટ્ટુને બીજો પ્રશ્ન ઉદ્ભવ્યો, “તમે કાલે તો 
કહેતાં'તાં ને, કે હવે ચક્ષસો નથી ?'' 

મોટી બા : “એ. રક્ષસોની વાત નથી. તને એ નહિ 
સમજાય. તારે એ સમજવાનું પણ નથી, તું તારું લેસન કર.'' 

ત્યાં, ભોટુ ઊભો થાય તે પહેલાં ધડામ કગતો એક 
ધડાકો થયો, રસ્તા, તરફની બારીમાંથી કાથ તોડીને એક 
પથરો મોટી હ અને ભોટુની ઉપરથી સીધો બંધ બારણાને 
અથડાયો. બધાં હેબતાઈ ગયાં. એક તરક કાચના ટુકડા 
વેરણછેરણ તગતગતા હત! અને બીજી તરફ પથરો લાદી. 
૫૨ દદડતો હતો. એ દોડ્યા, બારી ખોલીને નીચે જોયું, મો 
અંદર કેરવીને બોલ્યા, “નીચે તો કોઈ નથી!” 

ભોટુ એ સાંભળી રહ્યો. 

એક મિનિટ પછી ભોટુએ મોટી બા સામું જોઈને પ્રશ્ર 
કર્યો, “મોટી બા !શક્ષસે તો ઘા નહિ કર્યો હોય ને? મંદાલેન 
નહોતાં કહેતાં, રક્ષસો હવામાંથી આવે ?!'” 

મોટી બા એકટસ ભોટુ સામે જોઈ રહ્યાં. મને ચિત: 
થઈ, મોટી બાનું બી.પી...” 
 -₹લાજેતગ્યાં પ્રકાશિત થનાર વાર્તાસંગ્રહ 'જવ'માંની એક 


વાર્તા. 
. 


સાભાર સ્વીકાર 
પુનિત પ્રકાશક પ્રતિષ્ઠાન (સંત “પુનિત' માર્ગ, મણિનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮)વાં 

સંસ્કારની સરવાણી : સંપાઃ સંત “પુનિત', “પુનિતપદરેણુ', કિં. રૂ. ૪૦. નરસૈયો ભક્ત હરિનો : સંપા. 
“પુનિતપદરેણુ' કિં. નથી. મનોવૈજ્ઞાનિક માર્ગદર્શનઃ લેખક સતીશચંદ્ર પ્ર. દેસાઈ, કિં. 3. ર૫. ર્ચવિતા “તુલસી” 
રામાયણનાઃ સંપા. “પુનિતપદરેણુ'. ડિં. નથી. ગીતામૃતઃ સંપા, “પુનિતપદરેણુ*, કિં. ર. ૪૦. કલ્યાણકુંજઃ લે. 
'શિવ', અનુવાદન - “પુનિતપદરેણુ', કિં. રૂ. ૧૭. દક્ષિણનાં તીર્થોઃ લે. તારાચન્દ્ર પો. અડાલજા, કિં. રૂ. ૨૦. 
વડલાનો. વિસામો: લે. સંત “પુનિત', કિં. રૂ. ૧૫. સંત તુકારામઃ સંપાદકઃ “પુનિતપદરેણુ' કિં. નથી હરિના 
લાડીલા (ભાગ ૭): સંપાદકઃ “પુનિતપદરેણુ', કિં. રૂ. ૪૦ સંસ્કારની સરવાણી ભાગ ૨: સંપાદકો: 
“પુનિતપદરેણુ', સંત “પુનિત”, કિં. રૂ. ૪૦. અમૃતકુંભઃ સંપા. પુનિતપદરેણુ, કિં. રૂ. ૪૦. અત્તરનાં પૂયડાંઃ સંપા., 
કિં. ઉપર પ્રુજબ. કથાની સરવાણી: સંપા, કિંમત ઉપર મુજબ. આયખાની અસ્કયામતઃ સંપા; કિંમત ઉપર 
મુજબ. અંતરનાં અજવાળાં: સંપાઃ કિંમત; ઉપર મુજબ. કામધૈનુ : સંપા; કિંમત ઉપર મુજબ. મનડાની મિલકત: 
લે. સુરેશ દલાલ, સંપા. “પુનિતપદરેણુ, કિં. ઉપર મુજબ. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૨૫ --------- કૉ બ્ટ્ણ 


પ્રેરણા અને શુભેચ્છાના તીર્થ - સ્વ. અમૃતલાલ યાજ્ઞિક 





“તીલમ, તમે જવાબદારી પાર પાડી શકશો? 
તમારે માટે અભ્યાસ વધુ મહત્ત્વનો છે. આ બધી બાહ્ય 
પ્રવૃત્તિઓ પછી-”” 

રૂઇયા કૉલેજમાં સાહિત્યમંડળનાં સેક્રેટરી તરીકે 
ચૂંટાયા પછી યાજ્ઞિકભાઈને લાયબ્રેરીમાં મળવા ગઈ 
ત્યારે એમના સૌપ્રથમ ઉપર્યુક્ત ઉદ્દગારો હતા. 
યાશિકભાઈ અમારા પડોશી (અમારે માટે યાશિક- 
સાહેબ કરતાં યાજ્િકભાઈ વિશેષ હતા) તેથીય વિશેષ 
હિતચિંતક, અમારા પરિવારની પરિસ્થિતિ અને 
મુશ્કેલીથી પૂરા વાકેફ, અવારનવાર અમારી 
મૂંઝવણોમાં માર્ગદર્શક બનતા. એટલે એમણે સહજ 
ચિંતાથી અને વિશેષ તો મારી જવાબદારી પોર 
પાડવામાં જો ઊણી ઊતરું તો કૉલેજની પ્રતિભા ખંડિત 
થાય એ એમને મંજૂર નહોતું. 

પછી તો અવારનવાર સાહિત્યમંડળના કામ 
અંગે એમને મળવાનું થતું ત્યારે સમજાતું ગયું કે 
સેક્રેટરી તરીકે ચૂંટાવું સહેલું છે, પણ પછીથી એની 
જવાબદારી પાર પાડવામાં કેટલી વીસે સો ઘાય છે! 

મંડળનાં કેટલાં બધાં કામો - તેનો વિચાર 
કરવાનો - પ્રશ્રોનો સામનો કરવાનો, ઉકેલ માટે સારી 
એવી. મથામણ અને મૂંઝવણ થતી. મારા સહસેક્ેટરી શ્રી 
પ્રવીણ જોષીનો ત્યારે તરવરાટ ભારે એમનું ધ્યાન- સસ 
નાટક -અભિનય તરફ વિશેષ. વર્ગોમાંથી ગુટલી મારવી 
એમને સહજ. પણ હું તો એમ કરતાં ગભરાઉં, 
યાશ્િકભાઈની ચકોર તજર આ બધું પકડી પાડે અને 
પછી, ઘરમાં જાણ કરી દે તો મારું આવી જ બને! 
યાક્ષિકભાઈનાવર્ગો સામાન્ય રીતે પાડવાનું કોઈને ન ગમે. 

યાજ્ઞિકભાઈનો સ્વભાવ સરળ, હસમુખો, ચહેરો. 
પારદર્શક, ગમો-અણગમો સહજ ચહેરા પર આવી 
જાય. પોતાની નારાજગી છુપાવવાનો દંભ પણ ના કરે. 
જેવું લાગે એવું - દેખાય તેવું મોઢામોઢ કહી દે. ન 


* સ્વ અમૃતલાલ યાક્સિકની પુધ્યતિઘિ ૩ જાન્યુઆરી, 
૨૦૦૦ પ્રસગે 


લ્ટ્શ્‌ 





નીલમ પરીખ 


કોઈ ભપકો, ન રુઆબ પાડવાની વૃત્તિ, ન દેખાડો 
કરવાનું વલણ. ન મોટા ઠાઠમાઠ કે ન પ્રભાવ પાડવાની 
ઇચ્છા, અંદરનું સત્ત્વ કંઈક એવું પ્રભાવશાળી અને 
પારદર્શક કે એમને મળતાં મનને પ્રસન્નતા થાય જ. 
મિતભાષી. અને મિષ્ટભાષી, લાગણીથી તરબતર કરી 
મૂકે એવું છલોછલ વ્યક્તિત્વ. કાઠિયાવાડની ધિંગી 
ધરતીમાંથી પાણીનો જેમ ધોધ વછૂટે તેવી તેમની 
તાક્ધારા! એ બોલતા હોય ત્યારે ત્યાં ભલે ને ગમે 
તેવા મોટા વક્તા કેમ ન હોય, પરતુ યાજ્ઞિકભાઈ પાસે 
સહેજે તેમણે શ્રોતા બની જવું પડે. કુદરતી રીતે જ 
હૃદયમાંથી નીકળેલી વાત, હંમેશાં સીધા અને સચોટ 
શબ્દોમાં હોઠ પ૨ આવી જાય. શબ્દોના રૂપિયાનો 
એવો તો. રણકો કે એમની વાત સાંભળવી પડે અને 
સ્વીકારવી, પડે. આમે એમની, શીખવવાની. ઢબ, 
હાવભાવ, અભિનય સહ કરેલા ઉચ્ચારો-ઉદ્દગારો 
વિદ્યાર્થીઓને, શ્રોતાઓને બરાબર જકડી રાખે. ક્યારેક 
જો એમનો વર્ગ ન ભરી શકતાં તો મનથી દુઃખ. થતું 
અને કંઈક ગુમાવ્યાની લાગણી થતી. 

સાહિત્યમંડળમાં મંત્રી હતી ત્યારની વાત. દર 
વરસે કોલેજદિન' ઊજવાય. એમાં 4511[20મવે ત્રો 
આવે જ, વ્યક્તિની લાક્ષણિકતાને નજરમાં રાખીને 
એના પર વિનોદયુક્ત લખાણ. આવે અને તે જાહેરમાં 
વંચાય, સૌ પોતાની નબળાઈ કે વિશેષતા પર 
ખેલદિલીથી હસે, અને પ્રતીકરૂપે આપેલી ભેટ સ્વીકારે. 
આ કાર્યક્રમ પહેલાં યાજ્ઞિકભાઇ પાસે મંજૂર થાય પછી 
જ આગળ ચાલે. સુચિભંગ ન થાય તેની તેઓ ખૂબ 
કાળજી લે 

હું મંત્રી હતી. અને સૌની, નજરે ચડી, હતી. હું 
પણ 1કા1]2૦0તના અડપલાની હડફટે ચડી ભરચક 
હોલમાં સૌ વચ્ચે મારું નામ બોલાયું. હું સંકોચાતી 
ગભરાતી સ્ટેજ પર આવી. 151204તંનું વાચન 
કરનાર ભાઈએ. મને જાહેરમાં સંબોધીને કહ્યું, 

“નીલમબેન! તમે નાજુક છો, સુંદર છો, પણ 


જાન્યુર્રી ૨૦૦૦૬ ૨૨૧ 


શરમાવ છો ત્યારે ખૂબ સુંદર પે છો! એક વાર 
શરમાઓ ને!” 

હું શરમાતી પાછી ફરતી હતી અને હૉલમાં સૌ 
આનંદોલ્લાસમાં ઊછળતા હતા. મને થયું કે શરમાઈને 
હમણાં ઢગલો થઈ જઈશ. એકએક ક્ષણ મને ભારે 
પડતી હતી. મારાથી યાક્ષિકભાઈ સામે જોવાઈ ગયું 
તો તેઓ પણ ખડખડાટ હસી રહ્યા હતા. હું સ્ટેજ 
પરથી દોડીને નીચે ઊતરી ત્યારે ફરીથી” શબ્દો 
સંભળાયા- 

“નીલમબેન! ખરેખર તમે ખૂબ સગ્સ 
શરમાયાં! તમારા કાનની બૂટ, નાકની અણી, ગાલ 
બધું જ લાલમલાલ !” છેલ્લા શબ્દોએ તો ખુરશીમાં 
બેસી પડ્યા બાદ મારામાં જાણે શુદ્ધિ ન રહી. હૉલમાં 
તાળીઓનો ગડગડાટ ચાલુ હતો, તે વખતની 
યાક્ષિકભાઈની વાત્સલ્યપૂર્ણ પ્રસન્ન છબી આજેય 
માચ સ્મૃતિપર પર અંકાવેલી છે. 

પોતાના ઘગ્માં ધીરગંભીર દેખાતા 
યાક્ષિકભાઈની નિકટ, સાહિત્યમંડળની જવાબદારી 
લીધા પછી વધુ આવી. ત્યારે એમનાં વાત્સલ્ય - 
ત્કજુતા માણ્યાં અને કોઈ પણ પ્રકારની જવાબદારી 
લીધા પછી એ દિશામાં ઊંડાણ ન ખેડ્યું હોય તો તેને 
ન્યાય આપી શકાતો નથી એ ત્યારે સમજાયું. પરિણામે 
વિશેષ વાચનની અભિરુચે સાથે, નવા નવા વિચારોનું 
ચિંતન અને ઘડતર થવા લાગ્યું, મંડળનાં કામો વિનશ્ર 
ભાવે કરવા અને કરાવવાની કળાનું દર્શન થયું, જે મને 


વિદ્યાલય, વ્યારા'માં યાક્ષિકભાઈ મુ. શ્રી. લલ્લુભાઈ 
પટેલ (અસ્પી ફરાઉન્ડેશનવાળા)ની સાથે આવ્યા. બધું 
જોયાજાણ્યા પછી એમને ખૂબ આનંદ અને સંતોપ 
થયેલા તે મને સીધી રીતે તો ન કહ્યું, પણ મારા ઘરના 
ઓટલે ઊભા ઊભા લલ્લુકાકા સાથે વાત કરતા હતા 
તે મેં સાંભળી- 

તેઓ કઢે, “લલ્લુભાઈ, આ નીલમ માટુંગામાં 
હતી ત્યારે તો મો પરથી માખ ઉડાડવા જેટલીય શક્તિ 
નહોતી. એના ઘરમાં એને ચકલી કહેતાં. ત્યારે તો સાવ 
સામાન્ય દેખાતી આવડી નાની અમથી છોકરીનું 
આજનું બધું જોઈને - સાંભળીને અમને ખૂબ આનંદ 
થાય છે, ગૌરવ થાય છે. ઘરમાં બોલતાંય શરમાતી 
એ નીલુ આવું સરસ કામ જમાવી રહી છે એ જોઈને 
અનહદ આનંદ અને સંતોષ થાય છે. મેં આજ સુધી 
એની માત્ર વાતો જ સાંભળી હતી, પણ આજે પ્રત્યક્ષ 
જોઈને ખરે જ ખુશી થાય છે.” 

લલ્લુકાકા કઢે, “એ તો દેખાય છે મુઠ્ઠી જેવડું 
નાનું, નાજુક શરીર, પણ કામ ઘણું કરે છે. ખૂબ 
દોડાદોડી કરે છે. ઊલટાની મને એની દયા આવે છે 
ને ચિંતા થાય છે. યોગેન્દ્રભાઈ તો રખડુ ને આ સ્થિર.' 

પણ ત્યારે હું ક્યાં કહેવા જાઉં કે આ બધું જોર, 
તાકાત - શક્તિ યાક્ષિકભાઈના શિક્ષણને આભારી 
છે! એમના એક અંગુલિનિર્દશે જ તો મારા જીતતાં 
આટલી શ્રદ્ધા, હિંમત અને બળ પૂર્યા છે. દર 2% રહ 
તેમના આશીર્વાદ મને તો કળ્યા જ! 


[યુ 


સતત આદર કરવાનું કામ બધી મહિલાઓ માટે સહેલું 
નથી હોતું. વિજયાબેને એમને પૂરો. સહકાર ઉત્સાહભેર 
આપ્યો છે. વિજયાબેનની મહેમાનગતિ માણ્યા 'વિના 
કોઈ પાછું ન જાય. વળી યાશ્િકભાઈના લેખનપ્રવૃત્તિના 
કાગળો, પુસ્તકો, ફાઇલો વ.ની 'પસ્તી'ને ખૂબ 
સંભાળપૂર્વક વ્યવસ્થિત પણ કરતાં. “બાપુનાં થોથાં, 
નકામાં છાપાં, કાપીકૂપીને કરીએ હોડી' એમ વિચારતાં 
બાળકોને ધબ્બા પણ પડતા ! 

મમતા ને માનવતા, પ્રેમ અને પવિત્રતા એમના 
શિક્ષણમંદિરના ચાર મુખ્ય સ્તંભો હતા. મારા 
બનેવીના હદયના વાલ્વના ઓપરેશન વખતે એમની 
કૉલેજમાંથી રક્તદાનની અપીલ કરવાની વાત મૂકી તો 
તુરત જ એ. માટેનો પ્રબંધ કર્યો અને અર્ધા કલાકમાં 
તો દસ-બાર વિદ્યાર્થીઓને લઈને નાણાવટી 
હોસ્પિટલમાં આવી પહોંચ્યા. બીજાંની પીડામાં ગાંઠનું 
ગોપીચંદન ઘસનાર તેઓ સાચા અર્થમાં 'દ્વેજ' હતા. 

જીવનમાં ગમે તેવા ઝંઝાવાતો આવે અને 
સંસ્રારસાગરનાં વમળોમાં અટવાયા હોય તોય યાજ્ષિક- 


અહો ઝીણાં ઝીણાં દરદ ! 


(શિખરિણી : સોનેટ) 


“સાહેબ'ની સલાહ લેવા સૌ કોઈ દોડી જાય. તેમણે 
વાત્સલ્યનું ઝરણું વહાવી, સંસ્કારરૂપી અમીનું સિંચન 
કરી, જતનપૂર્વક પોતાનાં તેમજ અન્યનાં સંતાનોનાં -* 
વિદ્યાર્થીઓનાં જીવનવૃક્ષોને પલ્લવિત કયાં. આ બધું 
કર્યા છતાં કોઈ જાતનો અહમ્‌ કે આડંબર ન દેખાય. 
યાશિકસાહેબ જાણે અહમૂરહિતતાનું એશ્વર્ય! 
યાજ્િકભાઈ સ્નેહભીનાં પરિજનોની લાગણીનું 
કેન્દ્ર હતા. આખું જીવન વિદ્યાર્થીઓની શિક્ષણની 
સમર્યાઓના ઉકેલમાં સમર્પીને પોતે તો ધન્ય બન્યા. 
જ, પણ બીજાંનાં જીવનનેય. મૂઠીઊંચેરાં બનાવ્યાં! 
છેલ્લે, આ જે કંઈ લખ્યું છે તે અધૂરું જ છે. 
લાગણીનું મૂલ્ય અમૂલ્ય છે. તેને સ્થૂળ શબ્દો દ્વારા કઈ 
રીતે વક્ત કરાય? પ્રેરણા અને શુભેચ્છાના તીર્થને 
આ ભાવાંજલિ સાથે લાખો સલામ-વંદના...! 
“શું શું સંભારું ને શી શી પૂજું પુણ્ય વિભૂતિઓ ? 
પુણ્યાત્માનાં ઊંડાણો તો. આભ જેવાં અગાધ છે! 
અસ્તુ. 
તિ 


અહો ઝીણાં ઝીકા દરદ દુનિ«// દરદન 
અહો ઝીણી ઝીણી કસક, વસ/તે એક દુનિયા 
અખિલાં દર્દન્ટિ/ નસીબ ગમી તે ઊજ૧ હેય: 
ઘણા ઓછા પામે, બડનસીબ તું તો; શરદની 
તુ તારી પાકી ગઈ; પુલક જ્યાં જેટલી હતી 
રું રૂંવે તારે કસક ખટકે ત્યાં ખટ%ઠી, 
મતિચ્છિદ્રેછિદ્રે થસનફૂંક શ! બાજી ઊઠતી ? 

મને કોઈ ફૂંકે બસ જરર તો એટલી હતી. 


હવે હું વલ્જીકિ/ ફં ડૂં મહી મને રં#! ગરબ 
સમાણો જીધાયો ઘટ મુજ/ મહી શુભ્રવરણી 

ઝંગે ઝીણી શ્રયોતિ ટઝુ મગ્ુ અજાણ્યાં દરદની; 
હું શોભજું શય્યામાં શતશરની શું ભીષ્મ ગરવ / 


ધરાપે સૂતો છું સ%ગ, ઝતુ માણું દરદની, 
શિરે રંધેરંધે ઉડુખચિત રાત્રિ શરદની 


ઉદર 





ઉશનસ્‌ 
જાન્યુઆરી, ૨૦૦૦: ૨૨૮ 


સંરચનાનું કશલ દાખવતાં સૉનેટ 





સોનેટ એક ત્રેવડભર્યું ઘાટીલું ઊર્મિકાવ્યસ્વરૂપ 
છે. સંવેદન અને વિચારના વળાંક-મરોડથી ભાવક- 
ચિત્તને અમળાટ આપી જીવનરહસ્યને સ્ફુગવવાની 
અનેકવિધ શક્યતાઓ એ. ધરાવે છે. ભાવસ્પન્દને 
ચિત્રાત્મક રૂપ આપીને ચૌદ પંક્તિની રમણીય 
ચુસ્તતામાં એ. વિચારસ્પન્દની વેધકતા સિદ્ધ કરે છે. 
છન્દોલયમાં એ શબ્દની ભારેલી શક્તિને પણ તાગી 
રહે છે. 

ઈ.સ. ૧૮૮૮માં બળવંતરાય ઠાકોરે “ભણકારા” 
શીર્ષકવાળું પ્રથમ કલાપૂર્ણ ગુજરાતી સોનેટ આપ્યું. 
ત્યારથી ગુણવત્તાની દષ્ટિએ ગુજરાતી સૉનેટનો પ્રારંભ 
થયો ગણાય. ત્યારથી આજ પર્યત એ એની પલટાતી 
મુદ્રાઓ સાથે વિકસતું રહ્યું છે. ગુજરાતી કવિતા- 
સાહિત્યમાં સોનેટ સુપ્રતિષ્ઠિત થઈ ચૂક્યું છે. કાવ્યમાં 
ઊર્ષિવિચારને પાસાદાર ઘાટ આપવાનો પડકાર એ 
ઝીલે છે. 

આપણા સહિત્યમાં સોનેટસર્જકોની 
કવિબેલડીઓ તારવી શકાય તેમ છે. સુન્દરમ્‌- 
ઉમાશંકર, રાજેન્દ્ર-નિરંજન અને ઉશનસ્‌-જ્યન્ત પાઠક 
એવો. ક્રમ સહેલાઈથી માંડી શકાય તેમ છે. આમાં 
જયન્ત પાઠકનું પ્રદાન પણ રૂપ, રંગ અને રસની 
દષ્ટિએ અત્યંત મહત્ત્વનું રહ્યું છે. “મર્મર' જેવા 
સંગ્રહથી પ્રારંભ કરનાર કવિએ પછીથી “સંકેત,” 
“તિસ્મય', “સર્ગ', “અંતરીક્ષ', 'અનુનય' આદિ 
કાવ્યસંગ્રહોમાં ઉત્તરોત્તર સૉનેટસ્વરૂપને સતત 
પોતીકી વિશિષ્ટતા સાથે નિયોજ્યું છે. ઉશનસ્‌- 
જ્યન્તભાઈ ઉભય જાણે સોનેટલેખનની સ્પર્ધામાં 
ઊતર્યા હોય એવું કોઈને લાગે! આપણે. શ્રી જયન્ત 
પાઠકનાં સૉનેટોનું અહીં આસ્વાદમૂલક અવલોકન 
કરીએ. એ નિમિત્તે સોનેટની ત્રેવડ પામીએ. 

શ્રી પાઠકનાં સોનેટોમાં ભાવસ્પન્દોનું વૈવિધ્ય, 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૨૯ 





ભાનુપ્રસાદ પંડયા 


વિચારની દીપ્તિ, સંરચનાનું કૌશલ, છનદોવિધાનની 
ઉપાદેયતા અને ભાષિક અભિવ્યક્તિનું ઔચિત્ય 
અનેક વાર પ્રતીત થાય છે. પ્રકૃતિદર્શનથી સ્કુરેલું 
સંવદેન માનવીય સંદર્ભ સાથે સંયોજાઈને વેધક રીતે 
આલેખન પામે છે. “અંધાર, “વસંતે', “વસંતસ્કોટ', 
“તર્પારંભ' “ઉનાળાનો દિવસ' જેવી રચનાઓ 
પ્રસન્‍્નકર છે. એમનું “વસંતે' સોનેટ પ્રકૃતિની એક 
તરલ મનોહર છબિરૂપે માણવું ગમે. અંગ્રેજી રીતિની 
આ સોનેટકૃતિમાં ત્રણ ચતુષ્કોમાં વસંતાગમનથી થતા 
પરિવર્તનને આલેખીને કવિ અંતિમ બે પંક્તિઓમાં 
પીતિસ્પન્દનું રમ્ય સૂચન કરી દે છે. કવિ આ રીતે 
પારંભ ડરે છે : 

અ બારીબાર ઊંઘડયા અવ ઓતરદદ/ 

બે માગથી શેશિર 20ત કરે બિડાય// 

૨ીશીનું તેલ નિત બર્ડ જું જાથતું તે 

જે વાળમાંય ઠરતું, પીંગળ્યું હવે તે. 

વસંતને પગલે પગલે ઘરમાં ચીજવસ્તુઓમાં જે 
દેખીતો ફેરકાર થયો તે વિસ્મયભાવને આલેખતો 
વ્યક્ત થયો. કવિની કોપરેલ તેલની શીશી હવે ઓગળી 
ગઈ છે !પછી જે ફેરકારો થયા તેને પણ દષ્ટિ, સ્પર્શની 
નૂતન અનુભૂતિ સાથે નોંધી લે છે. 

પચાંગન શેશિરઅ/હત પત્તર સ્થિર 

યૂઉે હવે સુખદ દક્ષિણને સમીર. 

રહેતું ચપોચપ શરચરથી ઓઢ્ધયું વસ્ત, 

શવ્યાખૂળે સચ હવે પડયું અસ્તવસ્ત/ 

કવિએ ભીંત પરના સ્થિર કેલેન્ડરનાં પાનાંને 
એકાએક ફરફરતાં જોયાં એમાંનું આશ્ચર્ય આપણને 
પણ આના ફેરફારને વિસ્મયથી ભરી દે છે. વસ્ત્રોનો 
ભાર હળવો થવામાં ત્છતુની ફેરબદલી સરસ રીતે 
સૂચવાય છે. અહીં વર્ણનચિત્રર્પે ભાવવિકાસ થતો 
જોઈ શકાશે. પછી કવિ ઘરમાંથી બહાર-બારી બહાર 


લટ 


છલાંગ મારે છે! 

જાગ/ %૯/૧% ૨૨ વ્હેલું પરેહેવ(થ 

ડલશોરથી વિહગના તરની ઘટામાં, 

રે કેટલાંય ફ્લના શૃદુ ગંધસ્પર્શે 

આનંદનું વન 'હોરતું રોમહ્ષે/ 

હવે બહાર ખીલી ઊઠેલી પ્ર્ફાતિનો છાક સ્પર્શી 
જતાં ભીતરમાં - અંગાંગમાં રોમહર્ષથી વન મહોરી 
ઊઠતું અનુભવાય છે. 

ત્રણ ચતુષ્કોમાં વર્ણનચિત્રો અને ભાવરોમાંચને 
પ્રસ્‍તુત કરી કવિ હવે વસન્તે થતા પ્રણયરોમાંચનો નિર્દેશ 
કરીને પ્રિયજનને ઉદ્ૂબોધતાં યૌવનના કંપન સાથે 
સૉનેટના ભાવસ્પન્દને પરાકાષ્ઠાએ લઈ જાય છે : 

નાનું અમસ્તું તવ અ વપુવેલવૃન્તે 

ખીલેલ પુષ્ય સ્‍્મેતનું ઘેય કેવું કંપે 

વયમાં વસંતે 

પ્રકૃતિસ્પન્દ ઘૂંટાઈને પ્રણયસ્પંદનો, ઉછાળ. બની સહે 
છે! કવિએ. વસન્તતિલકા જેવો. છન્દોલય, પણ યૌવન 
અને વસંતના ચિત્રગુણને અલ્લડ રીતે આલેખી શકે 
એ રીતે યોજેલો, છે. શેક્સ્પીરિયન જાતિનું આ સોનેટ 
ભાવોપધિનું મનોહર શિલ્પ બની. રહે છે. કોઈ 
જીવનરહસ્ય કે કોઈ વિચારસ્પન્દનો બોજ અહીં 
અપેક્ષિત પણ નથી. શ્રી. જયન્ત પાઠકને આ પ્રકારનાં 
સોનેટ સારી રીતે સિદ્ધ થયાં છે. 

શ્રી જ્યન્તભાઈનાં સૉનેટોમાં વતનપ્રેમ- 
નિજભૂમિની પ્રીતિનું સંવેદન એક નિરાળી અભિવ્યક્તિ 
સાધે. છે. “વતનથી વિદાય લેતાં,' “વર્ષો પછી વતનમાં' 
જેવી કૃતિઓમાં વ્યતીતનો અનુરાગ ઉત્કટ રીતે વ્યક્ત 
થાય છે. વિદ્દાય લેતી વખતે કવિને પોતાના વનાંચલનું 
ગામ, ત્યાંનાં સીમ-ખેતરો, ડુંગર વગેરે છોડવાં પડે છે, 
આંખો ભીની થાય છે, હૈયું ઉઝરડાય છે. સમયના 
વહેણમાં હવે વતનથી ક્યાંય દૂર ્ફગાળાઈ જવાનું છે. 
ભૂતકાળનો ભારો. બાંધીને હવે તો નગરમાં વેઠિયા 
થઈને રહેવું પડશે? એ. વખતે પાછળ દૃષ્ટિ કરતાં 
પોતાની, વતનભોમકા જાણે માતાની, જેમ સાદ કરતી. 
તેમને સંભળાય છે, 
આથે ખેતર જોઉં બે કર કરી ઊંચા થને વારતી- 


હટ 





અ ગારી ભ્રમણ? રિસાળ શિશુને બોલાવતી બ હે? 

એમણે પ્રીતિ વિશેનાં પણ અનેક સોનેટો રચ્યાં 
છે. તેમાં પ્રણય, પરિણય, દામ્પત્યફ્લનના ઉપહારરૂપ 
શિશુ પ્રત્યેનો વત્સલભાવ પ્રભાવક રીતે નિરૂપાય છે. 
વાત્સલ્ય કેવું સ્થૂલ રૂપને અતિક્મીને પ્રીતિની 
વિશુદ્ધિનો અનુભવ. કશવે તેવા સંવેદનવિશેષનું એક 
સૉનેટ નોંધપાત્ર છે. કાવ્વવિષય એવો છે કે કોઈ 
પતિની પત્ની દેખાવમાં આકર્ષક નથી. તેનામાં કોઈ 
રૂપ-વળોટ નથી, છટા નથી. અન્ય નારીઓનાં રૂપ જોતાં 
એ પતિ પોતાની પત્નીની વિરૂપતા બદલ ખિન્ન છે. 
એવામાં એ સ્ત્રી પતિના શિશુની. માતા બને છે. એનું 
બાળક ઊછળતુંકૃદતું એની સોડમાં પણ મોટું થતાં 
ભરાય છે. તે કાંઈ માનાં રૂપ-કુરૂપને જોતું નથી ! આ 
પ્રકારનપ સંવેદનતિશેષનો તિકાસ સાધી. કતિ સૉનેટના. 
અંતે ઉચિત ભાવમરોડ લાવીને પંક્તિ યોજે છે : “તને 
અગર ચાહવા બની શકાય જો બાળક !' વાત્સલ્યપ્રેરિત 
દામ્પત્યપ્રેમનું આ એક વિશિષ્ટ સોનેટ બને. છે. 

કવિ જયન્ત પાઠક મનુષ્યમાં રહેલી, સભ્યતા 
અને વન્યતા બંનેને સ્વીકારે છે. આથી એક કાવ્યમાં 
ઉદ્ગારે છે : 

, અનંદ છે સંસ્ક(ર% હું ધન્ય, 
« આનંદ છે : થોડો રહ્યો છું વન્ય / 

આથી કતિ પાસેથી વગડાનો શ્વાસ વ્યક્ત કરતું 
આદિમતાની અનુભૂતિનું પણ અનોખું સોનેટ પ્રાપ્ત 
થાય છે. વર્ષો પછી વતન આવતાં હવે સભ્યતાનાં બધાં 
વસ્ત્રો તજી દઈ આદિવાસી જેવા અસલી વાતાવરણમૉં 
ઘૂમવાની એક આદિમ વૃત્તિનું કવિએ. ફેન્ટસી દ્વારા 
નિરૂપણ કર્યું છે. એમાં ટેકરી, નદી, તૃણ આદિના 
આદિમ ઉત્તેજક અધ્યાસોનું આલેખન કરેલું છે. 
વિસ્તારભયે એનો અહીં માત્ર નિર્દેશ જ શક્ય છે. 

શ્રી પાઠક પાસેથી, પેટ્રાકન રીતિ કરતાં 
શેફ્સ્પીરિયન રીતિનાં સૉનેટો વધુ મળે છે. 'વળાવીને 
આવું' આ પેટ્રાર્કશૈલીની સરસ રચના છે. આ. કવિનું 
સંસ્કૃત વૃત્તો. પર સારું એવું પ્રભુત્વ છે. વસંતતિલકા, 
શિખરિણી, શાર્દૂલ, હરિણી, અનુષ્ટુપ એમ વિવિધ 
છન્દોનો. એમણે સૉનેટને અનુફૂલ એવો પ્રયોગ કર્યો 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૩૦ 


છે. “મર્મર'થી “મૃગયા' સુધીમાં અને પછીથી લખાયેલાં 
સોનેટોની વાત કરીએ તો સોનેટશતકથી પણ વધુ 
સૉનેટો એમની પાસેથી મળે છે. તત્સમ પદાવલીયુક્ત 
અને સામાસિક પદાવલીનો પણ તેમણે ઉશનસૂની જેમ 
પ્રયોગ કરેલો છે. જોકે જયન્તભાઈએ કવિ ઉશનસૂની 
માફક સોનેટમાળાઓ રચી નથી. સોનેટયુગ્મો લખ્યાં 
છે. એક સોનેટયુગ્મમાં મરણપથારીએ પડેલા પતિનું 
પત્નીને સંબોધન છે. યુગ્મના બીજા સોનેટને અંતે 
ભાવવિકાસ ચરમ કોટિએ પહોંચે છે. યમનાં ડગલાં 
આંગણામાં સંભળાય છે. અરે, એ યમદેવ તો 
મરણાસન્ન પતિના પલંગ ઉપર બેઠો જણાય છે ! એક 


મુખ હતું! આ તે કેવો વિચિત્ર અનુભવ! કવિએ 
અંતિમ પંક્તિ આ રીતે રચી છે : 
“અરે અ! શું? ચહેરો તથ - યમચહેરે ભળી જત?” 
જાણે કે પ્રિય પત્ની અને યમ ઉભયના ચહેરા 
એકરૂપ થઈ ગયા! હવે યમનો શો ભય? એ પણ 
પ્રિયજન જ બની ગયો! શિખરિણીનો કરુંણ-મન્દ્ર 
પ્રવાહી લય સમગ્ર કેન્દ્રવર્તી સંવેદનને તીવ્ર અમળાટ 
આપે છે. 
ગુજરાતી કવિતાસાહિત્યમાં સૉનેટસંચય તૈયાર 
કરનાર સંપાદકને શ્રી જયન્ત પાઠકનાં થોડાં ઉત્તમ 
સોનેટો તેમાં લેવાં પડે એવું સમૃદ્ધ એમનું પ્રદાન છે. 


(તા. ૧૩-૧-'૯૯; આકાશવાણી, રાજકોટના સૌજન્યથી) 
તિ 


તરફથી તેનું મુખ, બીજી બાજુ સમીપમાં જ પત્નીનું 


સાભાર સ્વીકાર 

નેપથ્થેઃ શ્રી બળવંત પારેખ અભિવાદન ગ્રંથ, પ્રકાશકઃ રંગદ્વાર પ્રકાશન, આઈ ૫૧૧, જી.આઈ.ડી.સી. 
એસ્ટેટ, માણસા-૩૮૨૮૪૫; એ-૧, પૂર્ણેશ્વર, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, કિં. નથી, મનગંગોત્રીઃ 
લે. પુષ્કર ગોકાણી, પ્ર. આર.આર. શેઠની. કંપની, ગાંધી. રોડ, ફુવારા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૧૮૦. 
ઇતિહાસ સંસ્કૃતિ - દર્શનઃ લેખક મહામહિમોપાધ્યાય, બ્રહ્મર્ષિ અધ્યા. (ડૉ.) કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી 
(બાંભણિયા), પ્રકાશકઃ દર્શન ટ્રસ્ટ, એ/૯, બંકિમ સોસાયટી, આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ-૫, કિં, રૂ. 
૬૫. સંસ્કૃત-સંસ્કૃતિ-દર્શનઃ લેખક મહામહિમોપાધ્યાય, બ્રહ્મર્ષિ, અધ્યા. (ડૉ.) કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી, 
પ્રકાશકઃ દર્શન ટ્રસ્‍ટ, એ/૯, બંકિમ સોસાયટી, આઝાદ સોસાયટી પાસે, અમદાવાદ-૧૫, કિં. રૂ. ૭૫, મનોયાત્રાઃ 
લે. મણિભાઈ શાહ (અલગારી), પ્રાપ્તિસ્થાનઃ ૩, સમર્પણ ફ્લૅટ્સ, પ્લૉટ નં. ૫૦, દેવબાગ, ભાવનગર, કિ. 
રૂ. ૨૦. વરદા (ગ્રંથચતુષ્ટય) : સુન્દરમ્‌ઃ પ્ર. માંગલ્ય પ્રકાશન, શ્રી અરવિન્દ કૃપા ટ્રસ્‍ટ, “માતૃભવન', ૮૭, 
સ્વસ્તિક સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯, કિં. રૂ. ૨૫૦. ચૂંટણી-કરોળિયાનું જાળું: પં. પ્રભુદાસ બેચરદાસ 
પારેખ, પ્ર. બી-૨/૧૦૪, વૈભવ, જાંબલી ગલી, બોરીવલી (પશ્ચિમ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૯૨, કિં. રૂ. ૧૨. સ્પર્શની 
નદીઃ રામપ્રસાદ દવે, પ્રકાશકઃ રામપ્રસાદ દવે, “રાજહંસ', ૧, છોટુનગર, રાજકોટ-૧, મૂલ્યઃ ૫૦. મહર્ષિ વાસઃ 
ગોવિન્દભાઈ, પ્ર. મિહિર મહેતા, બી/૩૩, પ્રિયદ્રિની એપાર્ટમેન્ટ-૨, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, કિં. 
રૂ. ૭૫. ધર્મક્ષેત્રે કર્મક્ષેત્રેઃ લે. પ્ર. જયાનંદ દવે, “ભવભૂતિ', ૩૧/ડી, શારદાનગર સોસાયટી, કેન્દ્રીય વિદ્યાલયની 
પાછળ, કાલાવડ રોડ, રાજકોટ-પ, કિં. રૂ. ૭૫. સંસ્કૃતિનું, અક્ષયપાત્રઃ લે. જયાનંદ દવે, પ્ર. પ્રવીણ પ્રકાશન 
પ્રા. લિ.. લાભ ચેમ્બર્સ, ઢેબર રોડ, મ્યુનિ. કૉર્પો, સામે, રાજકોટ, કિં. રૂ. ૭૦. ઘુવડ બોલ્યું: લે. નીરૃભાઈ 
દેસાઇ, પ્રાપ્તિસ્થાન ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૫૦. નવલકથા 
સંદર્ભકોશઃ સંપા. પ્રકાશ વેગડ, પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૧. 
કિં. રૂ. ૨૦૦. નવું ઘરઃ પ્રવીણસિંહ ચાવડા, પ્રકાશકઃ ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી 
રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૮૫. એક લાલની રાણીઃ હરીશ નાગ્રેચા, પ્રકાશકઃ એન. એમ. ઠક્કરની 
કંપની, ૧૪૦ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૬૫. ચહેરા અને રસ્તો: સંપા. રમણ સોની, પ્ર. 

કલ્પન મુદ્રાંકન, ઇ/ર, તારાબાગ, પોલિટેકનિક, વડોદરા-૨, કિં. રૂ. ૪૦. 

ડડ 

બ્ટ્ણ 


2 
ફર્ન 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૩૧ 


મ્પ્ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


૧. કેન્દ્રબિન્દુ અને વિવિધ દ ષ્ટિબિન્દુઓ... 

“વાર્તાપદારથનો જીવનધબકાર' શીર્ષક નીચે. 
સુ.દ.ની. સહીથી સુરેશ દલાલ, મહેશ દવેના પ્રથમ 
વાતસિંગ્રહના ચોથા પૂંઠે, “કેન્દ્રબિન્દુ' વિશે લખતા પૂર્વે 
વાર્તાકાર અંગે લખે છે: “મહેશ દવે પાસે 
અભિવ્યક્તિની વિવિધ છટાઓ છે એ નવલકથા લખે, 
સરદાર પટેલનું જીવનચરિત્ર આલેખે, વિષ્ણુ- 
સહસનામ કે સત્ય સાંઈબાબાના ચમત્કારો પર 
મૉનોગ્રાફ્સ કરે, કવિતા અને કાવ્યાનુવાદની નજીક 
રહે, ક્યારેક કુતિનિષ્ઠ વિવેચન પણ કરે.” વગેરે 
વગેરે... પછી મૂળ મુદ્દો મૂકે છે, ““મારી વાતનું કેન્દ્રબિન્દુ 
માત્ર આટલું છે : ભીતર પડેલી અનેક શક્યતાઓ 
તલાશતાં તલાશતાં (અને “તરાશતાં' કેમ નહિ વારુ?) 
મહેશ પ્રતિભાબીજનું સતત. સંવર્ધન, સંમાર્જન કરતો 
રહ્યો છે.” હવે વાર્તા અંગે સુ.દ.નું મંતવ્યઃ 

“આ વાર્તાસંગ્રહ મહેશની પ્રતિભાનો નતો 
ઉન્મેષ દર્શાવે છે. એ પરંપરાનો આંધળો અનુયાયી 
નથી, કે નથી આધુનિકતાનો અંધ આશક. આ સંસ્રહનું 
વિષયવેવિધ્ય ધ્યાન ખેંચે એવું છે. એની વાર્તામાં પ્રને 
ધૂમકેતુ અને દ્િરેફની વાર્તાકલાનો વિરલ સમન્વય 
દેખાયો છે, પણ કોઈ રખે માને કે અહીં પરંપરાનું 
પુનરાવર્તન છે. એની. અભિવ્યક્તિમાં એકવિધતા નથી. 
એની. વાર્તાઓમાં 'વાર્તાપદારથ'ના જીવનધબકારનો 
રણકાર મહેશ-મુદ્રા સાથે સાંભળવા મળે છે એ 
આનંદની, વાત. છે.'' 

સુરેશના દષ્ટિબિન્દુનું અનુસન્ધાન પ્રસ્તાવનામાં 
હિરેફની 'જમનાનાં પૂર'ના ઉલ્લેખ પછી ધૂમકેતુ સંદર્ભે 
મહેશ આવું કરે છેઃ “મોઢું ભરાઈ જાય એવા 
પશ્ચિમના લેખકોનાં નામ દેવામાં ઘણાને સાહિત્યિક 
મોટપ લાગે, પણ ધૂમકેતુનું નામ દઈએ ત્યારે આપણાં 
હોઠ કે કલમ અભડાઈ જાય એવું માનવાને કારણ 


ઉટ્શ 





રાધેશ્યામ શર્મા, માવજી કે. સાવલા 


નૃથી,'” 

પ્રસ્‍તુત સંદર્ભે સુરેશ (દલાલ નહિ, સુરેશ હ. 
જોપી)નું અને ઉમાશંકર જોશીનું પ્રસંગોપાત્ત દ્ષ્ટિબેન્દુ 
જાણવું રસપ્રદ છે. ઝાંખું પણ સ્મરણ છે કે એક (મોટે 
ભાગે ધીરુબહેન પટેલની) વાર્તા “સંસ્કૃતિ'માં વાંચીને 
સુ. જોષીએ ઉ. જોશીને લખેલું કે આવી. ધૂમકેતુશાઈ 
વારતા તમે છાપી ? ત્યારે એક પોસ્ટકાર્ડ પર 
ઉમાશંકરે ઉત્તર વાળેલો - શું આજે ધૂમકેતુ શૈલીની 
વાર્તાઓ લખી ના શકાય? 

કલ્યાણજી-આણંદજીની, જોડી જેમ સુરેશ- 
મહેશનાં દષ્ટિબિન્દુ સાચાં છે કે ટ્રિફ-ધૂમકેતુની રગમાં 
વાર્તારચના થઈ શકે. આ સંગ્રહની “ગોમતીબાના 
ગૃહમંદિરે' નામની વાર્તા દ્વિરેફ શૈલીની અને 'તિરાડ' 
ધૂમકેતુ છાપની નિકટ પહોંચેલી રસાવહ કૃતિઓ છે. 

“આધુનિકતાના અંધ આશક' મહેશ હોત તો 
સુરેશ જોષી બૅન્ડમાં પિપૂડી ફૂંકતા હોત. એને બદલે 
કેટલીક કલાત્મક કૃતિઓની નોંધ લઈ લખે છે, “હૂંકી 
વાર્તાની એમની (સુ.જો.ની) ચોક્કસ વિભાવના અને 
એમની. વાર્તાઓનો મેળ હંમેશાં મળ્યો છે એવું મને 
લાગ્યું નથી,” આ એક એવું સ્ટેટમેન્ટ છે જેને 
સાર્વજનિક ધર્મશાળાની ઉપમા આપી વોર્તાકારને 
ખુદને પૂછી શકાય કે તમારી કે ધૂમકેતુ-ટ્રિરેફ કે 
સુરેશની કૃતિઓ પણ પોતપોતાની વિભાવના 
અનુસાર-ગોટાના ઘાણ જેવી! - ઊતરી છે ખરી? 
વિભાવના મુજબનો વાર્તાપદારથ ઊતરી. આવે તો તૌ. 
ન,..દ ઘેર આનન્દ... ઓચ્છવ...તો તો સર્જકકળા 
હાથવગી, સહેલીસટ્ટ અને વાંત્રિકતાની શિકાર બની 
રહે! “વાર્તાપદારથનો જીવનધબકાર' પ્રયોગ કેટલો 
“કૉન્ટ્રા-ઇન્ડિકેશન' સંકેતે છે. 'કળાપદાર્થ' જેવો જ આ 
વિષમ પ્રયોગ છેં, જો વાર્તાની વિભાવના “પદારથ' 
પ્રધાન હોય તો ત્યાં જીવનધબકાર કેવો ? કળાનો તો 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૩૨ 


ચૈતન્ય સંપ્રદાય હોય, પદાર્થ પથ ના હોય! 

વાર્તાકાર “દષ્ટિબિન્દુ અને કેન્દ્રબિન્દુની આ 
લીલા ગેમાંચકારી છે” કહે છે તે સાચું છે, પણ એથી 
વધુ યથાર્થ પેલું મેઘાણીકથન છે. વિષય કે ઘટના એક 
જ હોય છતાં જુદાંજુદાં માથાં એના પરથી જુદી જુદી 
અનેક વાર્તા આલેખી શકે. વિલ્કરેડ સ્ટોન સૂચિત 
'સિંગલ પૉઇન્ટ'નો સિતારો સદૈવ બુલંદ હોય તોવે 
“મલ્ટિપૉઇન્ટ એફ્સ્ટેન્શન' - સંગતિની સંભાવનાઓ 
માટે પણ મોટો અવકાશ છે. 

દિગીશ મહેતાએ, આવકારો આપતાં, સામાન્ય 
વાચક, જે એક ખોવાયેલું પાત્ર રહ્યું છે એ કેન્દ્રબિન્દુ 
સાથે કેન્દ્રમાં પ્રવેશે છે એવું પહોળું વિધાન નિજી 
દેષ્ટિબિન્દુ સાથે રજૂ ભલે કર્યું, પણ અ-સામાન્ય 
વાચકને પરિઘ પર જ - ક્ષુરસ્ય ધાર પર - છોડવાની 
પરોક્ષ દાનત યોગ્ય છે? શું મહેશ-મુદ્રાની વાર્તાઓ 
સામાન્ય વાચકના બરની, ધૂમકેતુ-દ્રિરેફ ધારાની 
પરંપરાની જ છે ? બીજું, સામાન્ય વાચક માત્ર જોનારો 
જ છે? “નજર ઠરેઃ એવાની એટલે કળા-આકૃતિ સિદ્ધ 
થઈ ગઈ માનવાની ? “અનુભવવિસ્તાર બહોળો' હોય 
એથી શું? અભિવ્યક્તિની વિવિધ રીતિઓની અહીં 
પ્રચ્છન્ન અવગણના છે, જ્યાં અહીંનાં પાત્રો, “ચોક્કસ 
ચહેરાનાં માણસો'ની મર્યાદાનું તિલક ચોડી છેક 
બ્રિટન-યુગાન્ડાના સેટિંગમાં હરીકરી આવતાં હોવ ! 
દિગીશભાઈ પ્રાધ્યાપક પંડિત રહ્યા એટલે આવી બધી 
વસને “પોસ્ટ-મૉડર્ન વાર્તાવિશ્વનું લક્ષણ'ની ટૅગ લગાવી 
મુક્ત રહી શકે. પણ એમને સામાન્ય વાચક કેવી રીતે 
માની શકાય? છતાં એવી હઠ હોય તો. એમને 
અસામાન્ય વાચક પણ માનવા પડે! 

કેન્દ્રબિન્દુના અંજવાસમાં વાર્તાનો સમગ્ર 
અસબાબ ચમકી ઊઠે એવી વાર્તાઓમાં “બાણશય્યા', 
“ઉંબરા પરનો દીવો', “ગોમતીબાના ગૃહમંદિરે' મુખ્ય 
છે. “બાણશય્યા'માં પંદર વર્ષથી વાગ્રસ્ત બની એકલી 
વિધવા સ્ત્રી શય્યાનો શિકાર થઈ પડી છે, એનાં સાથી- 
સાક્ષી છે “પેલાં વાદળ, પીપળ-પાન, આ બારી, આ 
ગાદી, આ ચાદર, આ પાટ ને હું'. પણ અમેરિકાષાસી 
રમેશ કરતાં, સાથે જ વસતો નરેશ જલદી પાછો નથી 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૩૩ 


આવતો એના વરીસમ વેઇટિંગનું ચિત્રણ, મંગલમૂના 
દષ્ટિબિન્દુ સાથે સુમેળભર્યું રહ્યું છે. 'ઉંબરા પરનો 
દીવો*માં ત્રણ “પૉઇન્ટ ઓફ વ્યૂઝ' પ્રસ્તુત થયા છે. 
પબ્ચિનીનજરે, નિમાઈનજરે ને અનુનજરે. પતિ-પત્ની 
અને વોહ તો નહીં, પણ નાયકના હૃદયનિકટની અનુ 
વિમાસે છે, કે “નેઇડ ફોર ઈચ અધર જેવાં પતિપત્ની 
કાંદા ઓથે કેવો કકળાટ કરે છે અને અંતે ઉબરાનો 
દીવો બહાર અજવાળાં પાથરે એટલી ઉદારતા કેમ 
સ્વીકારાતી નહીં હોય ? “ગોમતીબા' અંગેની વાર્તામાં 
દીકરો સુશીલ પત્ની સુશીલાની કૂખેથી છોકરી 
પડાવવા નીકળે તો છે, પણ માતાની અનિચ્છાનો 
મંગલ વિજ્ય દેખાડ્યો છે - મોટરગાડીને “મંદિરની 
એકદમ નજીકમાં લીધી'ના સૂચક વર્ણન સાથે. 

“વિસ્મરણ'માં આલ્કોહૉલિઝસ ઝરતાં 
વર્કાહૉલિઝમ'ને અનિષ્ટ રૃપે દર્શાવવાનો અભિગમ, 
નીનાના કાગળને ચિંતનના હાથમાં અણીને ક્ષણે 
મુકાવીને સરસ પ્રસ્‍તુત થયો છે. “ંદેશો'માં છાપાંના 
બંધાણી નાયકને તારીખવાર પ્રતિભાવો નીચે 
આરેખવાનો પ્રયોગ વસ્તુ-ઉપકારક છે. 

“લીલી પત્તી કાળી ભઇઈ'ના નાયક કૃષ્ણ 
મલ્હોત્રાના દષ્ટિબિંદુથી વાર્તાનું નિરૂપણ થયું છે તે કયું 
છે? ઈશ્વરને સીધાસોંસરા સવાલોનું. (સર્વેશ્વર 
સકસેનાની કવિતાનો વિનિયોગ સુપેરે થયો. 
“સંદેશો'માં પણ ઈશ્વરના વિપમ સંદેશા સામે કર્તાનો 
ઊંચો અવાજ સંભળાય છે. “ત્રીજા માર્ગનો યાત્રી' - 
એનું એક પાત્ર કહે છે તેમ લેખકને પ્રસ્‍તાર વગર 
કહેતાં ફાવ્યું નથી, અને “ભરદોરે કપાયેલો પતંગ'માં 
વિશાખાનું પાત્ર વૅમ્પ જેવું આલેખાયું છે અને કૃતિ પણ 
“કટી પતંગ' ફ્લિમની પટકથા જેવી વધુ બની ગઈ છે. 
“હવેલી અવે હોટલની વચ્ચે'નું અંતિમ વાકય “એકની 
આંખમાં હવેલી હતી અને બીજીની આંખમાં હોટેલ'', 
મહેશે નહિ પણ સુરેશ દલાલે લખ્યું હોય એવું ઓપે 
છે! (હવેલીનો માહોલ અને ભાટ્યા કોમની 
લાક્ષણિકતાઓ આ સંગ્રહમાં પહેલી વાર ઝળકી રહી.) 

“બીલીપત્ર'માં ત્રણ પત્રોથી ડ્રામેટિક એક્શન 
ગતિ કરે છે, પણ અંતે “ત્રણ દર્પણ જેવાં છે આ ત્રણ 


ઝ-ડડટડડકકકડક્સકક્કકન્જ 


ર રઝ રૈ 
ક 4 295 


પાત્રો'વાળો પૅ'રો. લેખકને પ્રાધ્યાપકીય' ગાઇડ' 
દેખાડી દે! બીલીપત્રની 'દાંડી'ની સમજૂતી 
અભિધાસ્તરે વાર્તાને લાવે છે, જે કદાચ દિગીશક#થિત 
“સામાન્ય વાચક'ના લાભાર્થે ડોકિયું કરી ગઈ હશે ! 
નાયકો મોટે ભાગે તરૃણીઓને જોતા જોતા રહી જાય 
છે. નાવિકાઓ પરણી જાય છે. 'પ્રતિબિંબનો પડઘો' 
લીલમલીલી ચાના ઢળતા બગીચાના પરિવેશમાં 
ખિન્નતાને રસ પડે એમ ઘૂંટે છે. 
અને છેલ્લે “'આત્મસમાગમ'ને યાદ કરવી. જ પડે 
એવી “લેસ્બિયન ફાયર'નો શબ્દાનુભવ કરાવતી, પ્રથમ 
વાર્તાકૃતિ આપવા માટે મહેશભાઈની હિંમતને વાંચીને 
દાદ દેવી જ પડે. “ક્ષણે ક્ષણે' એમની સર્જકતા વધતી 
રહેવાના અણસાર અહીં છે, 
[“કેન્દ્રબિન્દુ' : લેખકઃ મહેશ દવે; પ્ર. ઇમેજ પબ્લિકેશન 
પ્રા. લિ.. મુંબઈ-૨, અમદાવાદ-૧; ૧૯૯૮; કિમત રૂ, ૭૫] 
રાધેશ્યામ શર્મા 


૨. ઉ. ન. ઢેબર : એક અપરિગ્રહી સાધુચરિત 
રાજયુરુષની જીવનકથા 

સાહિત્યનાં વિધવિધ સ્વરૂપોમાં જીવનચરિત્ર 
અને આત્મકથા એક સ્વરૂપ તરીકે મહત્ત્વનું સ્થાન 
ધરાવે છે, નવલકથા, વાર્તા, કતિતા કે નાટકની 
સરખામણીમાં અહીં સર્જકતા કે મૌલિકતાને. દેખીતી 
રીતે નહિવત્‌ અવકાશ હોવા. છતાં પણ એકે 
સાહિત્યકૃતિ તરીકે આવા સ્વરૂપનું વિશિષ્ટ એવું મૂલ્ય 


છે, કારણ કે અહીં ચરિત્રનાયકની આસપાસના” 


જગતનું પણ એક વાસ્તવિક દર્શન સાંપડે છે. એક 
અંગ્રેજ વિદ્વાને (ઘણું કરી એમર્સને) એવો માર્મિક કટાક્ષ 
કર્યો છે કે “ઇતિહાસમાં માત્ર પાત્રો અને સ્થળ-નામો 
સાચાં અને બાકીનું મોટે ભાગે કલ્પિત કે આરોપિત 
હોય છે, જ્યારે નવલકથાઓમાં પાત્રનામો કાલ્પનિક, 
પરંતૃ ઘટનાઓ, જાણે કે વાસ્તવિક.'' જીવનચરિત્રો કે 
આત્મકથાઓમાં આ બંને અંતિમોનો એક પ્રકારે 
વાર્તવદર્શી સમન્વય જોવા મળી શકે, અલબત્ત, 
ચરિત્રકાર કે આત્મકથાલેખકના પોતાના અંગત 
પૂર્વગ્રહો કે લાગણીઓને કારણે ક્યાંક ક્યાંક 
અતિશયોક્તિ, અલ્યોક્તિ કે ઉપેક્ષાની બાબતો ક્ષમ્ય 


હ્ટ્શ્‌ 





ન જ ગણાય. 

જીવનચરિત્રો અને આત્મકથાઓનું સૌથી 
વિશેષ મહત્ત્વ એ વાતમાં છે કે એ દ્વારા આપણને જે 
તે સમયગાળાનો સાંપ્રત દસ્તાવેજી ઇતિહાસ પણ 
સાંપડે છે. ત્રણચાર ભાગોમાં વિસ્તરેલી મોરારજી 
દેસાઈની આત્મકથા, પાંચેક ખંડનો વ્યાપ ધરાવતી 
ઇન્દુલાલ યાજિકની આત્મકથા આ રીતે આપણને 
૨૦મી સદીના આપણા ભારતનું એક રીતે 
ઇતિહાસદર્શન કરાવે છે. મનુ રાવળ લિખિત ઢેબરનું 
જીવનચરિત્ર ગુજરાતી સાહિત્યક્ષેત્રે આવું જ એક 
ગણનાપાત્ર મૂલ્યવાન પ્રદાન છે. 

૧૯૦૫માં જન્મેલા ઉછરંગરાય નવલશંકર 
ઢેબરે પોતાની કારકિર્દીનો આરંભ રાજકોટમાં 
વકીલાતના વ્યવસાયથી કર્યો. ચરિત્રકાર નોંધે છે કે 
શ્રી ઢેબર “વકીલાતનો સ્વતંત્ર વ્યવસાય કરવા. 
૧૯૨૯ના એપ્રિલની ૧૭મી. તારીખે ૨૩ વર્ષની, વયે 
ખિસ્સામાં ૫૭ રૂપિયાની મૂડી સાથે રાજકોટ સ્ટેશને 
ઊતર્યા.'' (પા. ૨૧).એ સમયે ભારતભરમાં 
આઝાદીની લડતનો પવન. જોરથી ફૂંકાતો હતો. અને 
ગાંધીજીનું વ્યક્તિત્વ દેશભરના શિક્ષિત અને 
બુદ્ધિશાળી યુવાનો ઉપર છવાઈ ગયું હતું. ઢેબરનું દિલ 
પણ એક પ્રકારે આ આઝાદીના સંગ્રામમાં કૂદી પડવા 
કંઈક દ્વિધામાં હતું એમ જણાય છે. એમની એ સમયે 
માનસિક, આર્થિક અને સામાજિક તૈયારી નહોતી. એ 
વખતની મનઃસ્થિતિ વર્ણવતી એક નોંધ લેખકે ઉદ્ધત 
કરી છેઃ “અસહકારની લડતમાં યોજાતાં પડ્યંત્રો, 
સત્યાગ્રહને નામે કરાતાં અર્ધસત્ય વિધાનો અને 
સત્યાગ્રહની સંહિતાની. વિરુદ્ધ અંગ્રેજો સામે થતો 
અસૈદ્ધાંતિક પ્રચાર મારું મન દુભાવતા હતાં.” આં 
વિધાન પરથી ઢેબરન્મ વ્યક્તિત્વમાં મૂલ્યનિષ્ઠા, 
સિદ્ધાંતનિષ્ઠા અને વ્યવહારુ પાકટતાનાં દર્શન થાય છે. 
એમના વ્યક્તિત્વની આવી. કેટલીક લાક્ષણિકતાઓ 
આગળ જતાં વધુ ને વધુ દૅઢ થતી. જોવા મળે. છે. ક્યાંય 
આવેશમાં કે જુસ્સામાં “યા હોમ” કરીને કૂદી પડવાનું 
એમના સ્વભાવમાં જઃનહોતું. વળી આને કારણે જ 
બને ત્યાં સુધી સીધેસીધા સંઘર્ષનો માર્ગ ટાળીને 


જાન્યુઆરી, ૨૦૦૦: ૨૩૪ 


સમાધાનમૂલક અભિગમ એમણે સ્વીકારેલો. 

વ્યવસાયની સાથોસાથ દેશસેવામાં ઝુકાવવાનું 
અધકચરું પગલું એમને અસ્વીકાર્ય હતું, અને આખરે 
બાબુ પન્નાલાલની પેઢીના કર્તા જીવણલાલ શેઠે 
ઢેબરની ટ્િધાની એવી વ્યવહારુ સલાહ આપી કે એક 
ભાઈએ કુટુંબની. સંભાળ લેવાની અને બીજાએ જાહેર 
જીવનમાં પડવાની (પા. ૩૩). આમ ૧૯૩૬ના 
સપ્ટેમ્બરની ૨૧મી તારીખે ૩૧ વર્ષની ઉંમરે એટલે 
કે લંગભગ આઠેક વર્ષ વકીલાત કર્યા પછી પૂર્ણ સમય 
માટે જાહેર જીવનમાં દાખલ' થવાનો ઉછરંગરાયે 
નિર્ણય કર્યો. ન 

એમ જણાય છે કે શ્રી ઢેબરનું જાહેર જીવન 
માટેનું ઘડતર કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદ થકી થયું 
અને એ નિમિત્તે તેઓ તે સમયના અનેક પીઢ અને 
રાષ્ટ્રીય કક્ષાના મહાનુભાવોના સંપર્કમાં આવ્યા અને 
એ. મહાનુભાવોનું માર્ગદર્શન પણ મેળવતા રહ્યા. અને 
ટૂંકસમયમાં જ ઢેબરે પોતાની શક્તિઓ પુરવાર કરી 
આપી. કાઠિયાવાડ રાજકીય પરિષદનું છઠ્ઠું અધિવેશન 
૧૯૩૭માં રાજકોટમાં મળ્યું, એના સ્વાગતપ્રમુખ 
તરીકે ઢેબરની વરણી થઈ. પરિષદના 
અધિવેશનમાં સૌરાષ્ટ્રભરના આગેવાનો અને 
આસપાસની ગ્રામપ્રજા સહિત સાત હજાર માણસોની 
હાજરી હતી. અત્યાર સુધી પરિષદનાં અધિવેશનોમાં 
માત્ર દેશદાઝ અંગેનાં અને પ્રજાની હાલાકીઓ વિષેનાં 
જોરદાર ભાષણો થતાં રહેતાં, પરંતુ ઢેબરે આખી 
પરિસ્થિતિનો તલસ્પર્શી અભ્યાસ કર્યો અને 
કાઠિયાવાડની રરર રિયાસતોની વાસ્તવિક 
પરિસ્થિતિનો આંકડાબદ્ધ ચિતાર “આપ્યો. 

આઝાદી બાદ ૧૯૪૮માં કાઠિયાવાડના સંયુક્ત 
રાજ્યની રચના થઈ અને એ પ્રસંગે સરદાર પટેલના 
શબ્દો લેખકે નોંધ્યા છેઃ “રાજાશાહી આપણે ખતમ 
કરી. છે. રાજા અને ઝૂંપડીનો ગરીબ ખેડૂત બરાબર 
છે. હવે જામસાહેબ ઝૂંપડીના ખેડૂતને સરખો માનશે 
(તાળીઓ); પરંતુ સત્તા તો ઢેબરભાઈ પાસે ગઈ છે, 
જામસાહેબ. પાસે રહી નથી. ઢેબરભાઈનું ઘર ખુલ્લું 
છે. એમને દરવાજે પહેરો નથી. ગમે ત્યારે જઈને તમે 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: સ૩પ૫ 


આર 





મળી શકો... કાઠિયાવાડમાં એમના જેવો પવિત્ર માણસ 
મેં દીઠો નથી.'' (પા. ૧૨૦). 

ઢેબરનું પ્રથમ મંત્રીમંડળ ચુનંદા દેશસેવકોથી 
સર્જાયું હતું. કોંગ્રેસ કાર્યકરો તરીકે વર્ષો સુધી તેમણે 
પ્રજાનાં સુખદુઃખમાં સાથે રહી ગાંધીજીની વિચાર- 
સરણીને અંગીકાર કરી હતી. જેલોમાં યાતનાઓ. સહી 
હતી અને જીવનના ઉચ્ચ આદર્શો અને મૂલ્યોનું 
પરિપાલન કર્યું હતું,, ઢેબરે ૧૯૩૬માં વકીલાત છોડી 
ત્યારથી સાધુ જેવું સાદું અને વિરક્ત જીવન જીવી રહ્યા 
હતા. ગાંધીજીના અનન્ય અનુયાયી અને સરદારના 
સિપાહી તરીકે “સૌરાષ્ટ્રના સંત' એ તેમની ઓળખ 
હતી. 

સૌરાષ્ટ્રના પ્રથમ મુખ્યમંત્રી તરીકે ઢેબરની 
રહેણીકરૃણીનું જે તાદશ ચિત્ર ચરિત્રકારે પ્રસ્‍તુત કર્યું 
છે, તે આજના નેતાઓની જીવનશૈલીના સંદર્ભમાં તો 
જાણે માનવામાં પણ ન આવે અને છતાં આ એક 
સચ્ચાઇપૂર્ણ વાસ્તવિક ચિત્ર છે : “જેના સ્નાનાગારમાં 
પાણીના નળ નથી, જેના ઓરડામાં પાટીના ખાટલા 
અને લાકડાની ખુરશીઓ સિવાય બીજું કોઈ 
રાચરચીલું નથી, જેના મહેમાનો અને મુલાકાતીઓને 
બેસવા માટે સાદી શેતરંજી અને ભારતીય બેઠકના 
એક તકિયા સિવાય પશ્ચિમાત્ય મુલાયમ બેઠક નથી 
અને જેના નિવાસના દીદાર ભારતના નિમ્નવર્ગના 
સામાન્ય જનસમુદાયના રહેઠાણથી વધારે રૂપાળા નથી 
એવા ઢેબર સ્વરાજ્ય આવ્યા પછી ગાંધીજીએ સૂચવેલા 
સાદાઈ અને સાધુતાના દપષ્ટાંતરૂપ રાજકારણી હતા.” 
(પા. ૧૨૧). 

ઢેબર મંત્રીમંડળે અત્યંત ટૂંકા ગાળામાં હાંસલ 
કરેલી મહત્ત્વની સિદ્ધિ એ હતી કે “હજારો વર્ષોથી 
દારિદ્રયનાં પડ વચ્ચે પિસાતા ખેડૂતોને જમીનદારોની 
ગુલામીમાંથી મુક્તિ અને જમીનની માલિકી મેળવી તે 
ભાંખડિયાભેર લોકશાહીની અનેરી સિદ્ધિ ગણાય.'” 

સૌરાષ્ટ્ર જેવા નાનકડા પ્રદેશમાંથી જમીનદારી 
નાબૂદ કરવી એ બહારના જગતને કદાચ મોટી વાત 
ન લાગે, પરંતુ સ્વરાજ્ય આવ્યે ૫૩ વર્ષ થવા આવ્યાં 
છતાં હિંદુસ્તાનમાં ઉત્તરપ્રદેશ, બિહાર, બંગાળ, 


બટ 


આંધ્રપ્રદેશ કેરળ અને મહારાષ્ટ્ર જેવાં પ્રભાવશાળી 
રાજ્યોમાં જમીનદારીનાબૂદીનું કામ અઘરું છે તે 
હકીકત નોંધવા જેવી છે, 

ઢેબરે વહીવટી અધિકારીઓને વિશ્વાસમાં લીધા 
અને એમણે નિયુક્ત તંત્રવાહકોને એક સૂત્ર આપ્યું હતું 
કેઃ “નિયમો પ્રજાને માટે છે, પ્રજા નિયમો માટે નથી. 
નીતિપૂર્વક પ્રમાણિકપણે પ્રજાની સેવા કરવા કપરા 
સમયમાં સરકારના નિયમોને નમાવવા પડે તો તે 
કતવ્ય થઈ પડે છે,'' (પા, ૨૦૦). 

અખિલ ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના અધ્યક્ષ 
તરીકેની, એમની. વરણી. એ. ભારતનાં અખબારો, માટે 
એક આશ્ચર્યજનક ઘટના હતી; કારણ કે રાષ્ટ્રીય 
નેતાઓના નિકટના સંપર્કમાં હોવા છતાં ગુજરાતની. 
બહાર ઢેબરનું નામ આમ પ્રજામાં તો લગભગ 
અજાણ્યું હતું. ૧૯૫૫ના જાન્યુઆરીની ૧૯મીએ 
બપોરે ૪ વાગ્યે રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસનું સાઠમું અધિવેશન 
મળ્યું ત્યારે પાંચ લાખ માણસોની હાજરીમાં નહેરુએ. 
વિધિપૂર્વક એમને કોંગ્રેસનું અધ્યક્ષપદ સુપરત કર્યું; એ 
પ્રસંગે નહેરુના શબ્દો હત્તાઃ “નવા અધ્યક્ષ ગુણ- 
સંપન્ન, સંનિષ્ઠ કાર્યકર છે અને કોંગ્રેસનું સુકાન તેમના 
સબળ હાથોમાં સંરક્ષિત છે.'' (પા. ૨૨૭). નહેરુના 
આ શબ્દોને ઢેબરે બરાબર ચરિતાર્થ કરી. બતાવ્યા. 
એવી જ રીતે ૧૯૧૪માં ખાદી, ગ્રામોઘોગના અધ્યક્ષ 
તરીકે એમની નિમણૂક થઈ એ. દરમ્યાન બિહારના 
ભીષણ દુષ્કાળમાં પણ એમણે રાહતકાર્યોમાં પૂરી 
લગનપૂર્વક ભોગ આપ્યો. 

રાજકારણનું ક્ષેત્ર સદાય ખટપટો, સ્વાર્થ અને 
હૂંસાતૂંસીનું ક્ષેત્ર રહ્યું છે. આઝાદી પછી તરતમાં જ 
આ બધાં અનિષ્ટ તત્ત્વો અને પરિબળો દાખલ થઈ 
ચૂક્યાં હતાં અને સૌરાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી થયા ત્યારથી 
જ શામળદાસ ગાંધી સાથે ઉગ્ન મતભેદોનો આરંભ 
થયો હતો. મોરારજી દેસાઈ જેવા રાષ્ટ્રીય નેતા પ્રત્યે 
એમને ખૂબ આદરભાવ છતાં પણ એમની. સાથે 
મતભેદો તો સદાય તીવ્ર રહ્યા જ. ભારતના રાજકીય 
તખ્તા પર તો પછીના ઝડપથી. બનતા બનાવોએ. ઢેબર 
જેવા સાધુપુરૃષ માટે જાણે કે જાહેર જીવનમાં કશું 


ઉટ્શ્‌ 


૪ 





સ્થાન જ રહેતા ન દીધું. કોંગ્રેસનું વિભાજન અને 
ઇંદિરાનું એકચક્રી શાસન અને ત્યારપછી દેશમાં 
લદાયેલી કટોકટી કે જેને વિશ્વભરના વિચારશીલ 
અગ્રણીઓએ ભારતના ઇતિહાસમાં કલંક સમાન 
ગણાવી છે; જો-કે કોંગ્રેસનું વિભાજન અટકાવવા અને 
પડેલી તિરાડો સાંધવા ઢેબરે છેવટ સુધી પ્રયાસો કર્યા, 
પરંતુ વિભાજન પછી ઢેબર શ્રીમતી. ઇંદિરા ગાંધીના 
પડખે જ રહ્યા. આ. અંગે પોતાની લાગણી, ચરિત્રકાર 
મનુભાઈ રાવળ ઉપરના એક પત્રમાં એમણે આ 
શબ્દોમાં વર્ણવી છેઃ “ઇંદિરાબહેનને સમર્થન આપવા 
પાછળ રાજકારણમાં પુનઃ પ્રવૃત્ત થવાનો મારો. ઇરાદો 
નથી. હું જરૂર જાણું છું કે પ્રકૃતિએ હું રચનાત્મક 
કાર્યકર કરતાં રાજકારણી વધારે છું. પરંતુ હું સાથ 
આપી રહ્યો છું તેનું કારણ મારો યુવા પેઢીમાં અનુરાગ 
બતાવે છે અને જ્યારે જ્યારે જરૂર પડે ત્યારે તેવી વૃત્તિ 
દર્શાવવા કરતાં વધારે પરિણામજનક કોઈ હેતુ નથી.'' 
(પા. ૩૧૩). 

૪૧૭ પૃષ્ઠોમાં આ જીવનચરિત્ર આલેખવા માટે 
લેખકે ૧૯૧ જેટલા સંદર્ભોના હવાલા આપીને 
અવતરણો ટાંક્યાં છે, જેમાં સૌરાષ્ટ્ર ધારાસભાનાં સત્રો 
દરમ્યાનની કાર્યવાહીના અહેવાલોનું પ્રમાણ સારું એવું 
છે. આ સંદર્ભમાં સૂચિ ઉપરાંત ગ્રંથસૂચિમાં લેખકે 
૧૫૮ જેટલા ગ્રંથોની યાદી આપી છે. લેખકની 
સજ્જતા, વિદ્યાપ્રીતિ અને વાચનપ્રીતિથી। આ લેખક 
પણ વાકેફ છે એટલે આ બધા ગ્રંથો લેખકે વાંચ્યા 
જ હશે એ વિશે શંકા કરવાનું કારણ નથી; પરંતુ 
ગ્રંથોની એ યાદીમાં મોરારજી દેસાઈની, આત્મકથા 
અને ઇંદુલાલ યાશિકની આત્મકથાનો સમાવેશ નથી 
એથી જરૂર આશ્ચર્ય થાય. વળી. એવી. અનેક ઘટનાઓ 
કે જેનો ઢેબર સાથે અપ્રત્યક્ષ સંબંધ પણ નહિવત્‌ હોય 
એને પણ વધુપડતી વિગતે અને વિસ્તારથી પ્રસ્તુત 
કરવામાં આવી છે. જ્યારે ૧૯૭૫ના જૂનમાં દેશમાં 
કટોકટી જાહેર થઈ એ. ઘટનાનો ઉલ્લેખ માત્ર, આઠ 
લીટીમાં જ થયો છે : 

“૧૯૭૫ના જૂનમાં ઇંદિરા ગાંધીએ 
આંતરરાષ્ટ્રીય પરિબળોનો રાષ્ટ્રના આંતરિક પ્રશ્ચોમાં 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૩૬ 


અઘટિતિ હસ્તક્ષેપ અને આંતરિક અવ્યવસ્થા અને 
અંધાધૂંધી ફેલાવવાની દહેશતથી દેશમાં કટોકટી જાહેર 
કરી હતી. અને મોરારજી દેસાઈ, જયપ્રકાશ નારાયણ 
વગેરે અનેક રાષ્ટ્રીય અને પ્રદેશ કક્ષાના 
રાજકારણીઓને કારાવાસમાં નાખ્યા હતા. બેઅઢી 
વર્ષના ગાળામાં લોકો અને લોકનાયકોએ 
પોલીસદમનની અને ગુંડાશાહીની યાતના સહી હતી. 
જવાહરલાલ નહેરુ જેવા લોકશાહીના અડીખમ 
સ્થાપક અને રક્ષણહારનાં પુત્રી લોકશાહીનો ધ્વંસ કરે 
તે દેશપરદેશમાં આશ્ચર્ય અને આઘાતનો વિષય હતો.” 
(પા. ૪૦૧). 

ઢેબરના રહસ્યમંત્રી તરીકે થોડો સમય રહી 
ચૂકેલા અને એમન આપ્તજન જેવા વિદ્ાન, ઢેબરના 
જીવનચરિત્ર નિમિત્તે જ્યારે આપણને સજ્જતાપૂર્વક 
અને ચોકસાઈપૂર્વક ભારતના જાહેર જીવનનો એક 
દસ્તાવેજી અને કડીબદ્ધ એવો ઇતિહાસ પણ સુંદર 
અને પ્રમાણભૂત રીતે આપે છે, ત્યારે કટોકટીકાળનો 
આમ માત્ર અછડતો અને સંક્ષેપમાં જ ઉલ્લેખ કરવો 
અને એમાં પણ અલ્હાબાદ હાઇકૉર્ટના ચુકાદાની 
ઘટનાની નોંધ સુધ્ધાં ન લેવી એ એક સૂચક બાબત 
બની રહે છે. 

૧૯૭૭ની. ૮મી માર્ચે ઢેબરનું અવસાન થયું. આ 
છેલ્લા દિવસોમાં રાવળ. દંપતીએ એમની. આપ્તજનની 


જેમ ગ્રુશ્રૂષા કરી એમના મૃતદેહને રાજકોટ લાવવામાં 
આવ્યો અને દોઢળે લાખની માનવમેદની વચ્ચે 
રાજકોટની આજી નદીને કિનારે આવેલ સ્મશાનમાં 
એમનો અગ્નિસંસ્કાર થયો. 

“જેને પહેરવાનાં વસ્ત્ર સિવાય બીજી કોઈ 
માલિકીની વસ્તુ નથી, કોઈ બેંકમાં ખાતું નથી, પૃથ્વીના 
પટ પર રહેવાનું મકાન કે ફરવાને વાહન નથી એવા 
અપરિગ્રહી અને અકિંચન અદના કાર્યકરનું સિંહાસન 
લોકોના હૃદયમાં સ્થપાયું છે.'' એવા સાધુચરિત 
રાજપુરુષ ઉછરંગરાય નવલશંકર ઢેબરનું પ્રેરક 
જીવનચરિત્રિ ગુજરાતી સાહિત્યજગતને આપી લેખકે 
આવા સાહિત્યસ્વરૂપ ક્ષેત્રે એક મૂલ્યવાન પ્રદાન કર્યું 
છે. લેખકની શૈલી અત્યંત રસાળ, ક્યાંક અલંકારી 
અને સંસ્કૃતપ્રચુર છે. ભાષા ઉપર અને કલમ ઉપર 
લેખકની પૂરી પકડ છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં 
આત્મકથાઓ તો લખાય છે, પરંતુ જીવનચરિત્રો અતિ 
અલ્પ સંખ્યામાં જ લખાયાં છે. આવા લેખક પાસેથી 
વધુ અપેક્ષાઓ છે જ. 

[ઉ. ન. ઢેબર : લોકાભિમુખ રાજપુરુપ : લેખક : મનુ 
ચવળ,; પ્રકાશક : સૌરાષ્ટ્ર રચનાત્મક સમિતિ સેવા ટ્રસ્‍ટ, રાજકોટ 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ સ્મારક ટ્રસ્ટ, રાજકોટ, લોકસેવક શ્રી 
ઢેબરભાઈ સ્મારક ટ્રસ્‍ટ, રાજકોટ; નવેમ્બર ૧૯૯૪; મૂલ્ય રૂ. 


૧૦૦; પૃષ્ઠસંખ્યા : ૪૩ર-૩૩૨] 
માવજી કે. સાવલા 


ણ, 


સાભાર સ્વીકાર 

ધૂપ-છાંવ (હિંદી) : ડૉ. કનૈયાલાલ બલવંતરાય ચૌહાણ 'ચિરાગ', પ્ર. ડૉ. પ્રાગજીભાઈ પાનાચંદ અને 
શ્રીહરકોરબહેન પ્રાગજીભાઈ મહેતા ચેસ્ટિબલ ટ્રસ્ટ વતી શ્રી મનોરમાબહેન અરવિંદભાઈ મહેતા, ૩૬, અરુણોદય 
પાર્ક, સેન્ટ ઝેવિયર્સ. કૉલેજ પાસે, અમદાવાદ-૯. કિં. રૂ. ૫૦, બકવાસઃ ટહુકો-૧ - પોએટ એન્જલ, પ્ર. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૭૦. વગર એપ્રિલે ફૂલઃ લે. રાજેન્દ્ર જે. જોશી. પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા 
સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૬૫. પારસી રંગભૂમિનાં ગીતોઃ સંપા. ડૉ. ધર્મેન્દ્ર મ. માસ્તર 
“મધુરમ”, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૦૦. ક્રોલંબસને કેડે: લે. દુષ્યન્ત પંડ્યા., પ્ર. ઉપર મુજબ. કિ. રૂ. ૧૦૦. 
રાજા-રાનીકી કહાની: લે. યશવન્ત મહેતા. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૦૦. સ્નેહરશ્મિ: લે ધીરેન્દ્ર મહેતા, પ્ર. 
સાહિત્ય અકાદમી, રવીન્દ્રભવન, ૩૫, ફ્ીરોજશાહ રોડ, ન્યૂ દિલ્હી-૧૧૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૫. હંસ સરીખા 
મન (હિન્દી) : લે. ડૉ. શાન્તિ શેઠ, પ્ર. હિન્દી સાહિત્ય પરિષદ, ર, અમર આલોક એપાર્ટમેન્ટ્સ, બાલવાટિકા, 
મણિનગર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮, કિં. રૂ. ૮૦. રાષ્ટ્રના સળગતા પ્રશ્રોઃ સ્વામી સચ્થિદાનન્દ, પ્ર. ગૂર્જર પ્રકાશન, 


રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૫૦. 
બ્ટ્શ 


₹- રૂ જ 





જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૩૭ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ 





ઇલેક્ટ્રોનિક ત્તરિત સૈંચારમાધ્યમો એકવિધતાના 
કવચમાં વિશ્વને જકડી લેવા મથતાં હોય અને સંસ્કૃતિઓની 
ઓળખ ભૂંસાવા તરફ જતી હોય ત્યારે સંસ્કૃતિની મીમાંસા 
જેવું નવું શાસ્ત્ર ઢાલ તરીકે ઊપસે એ. સ્વાભાવિક છે. કદાચ, 
સમાજવિજ્ઞાન પણ એટલે જ જુદી પદ્ધતિઓ અને જુદાં 
વિશ્લેષણો તરફ જઈ રછું છે. સાહિત્ય પણ એટલે જ 
રવાયત્તતાની જક છોડીને પોતાના. આંતરિક સ્વકીય સંકેતો 
સાથે બહારના સર્વક્ષેત્રીય સંકેતોને માર્ગ આપવા તત્પર થયું 
છે. સંસ્કૃતિઓ પર ઊભી થયેલી કટોક્ટીએ સ્થાનિક 
પરિબળોને સક્રિય કર્યા છે. અખિલાઈને આવરતી 
સર્વદેશીયતા કે સાર્વત્રિકતાનો વિરોધ થઈ રહ્યો છે. સંસ્કૃતિમાં 
વર્ચસ્‌ (1લ્છુટા૫૦10 ભોગવતા ક્ષેત્રની સામે હાંસિયામાં 
રહેલા ઉપેક્ષિતો કે ઉન્મૂલિતો યા વિચલતોનાં નાનાં નાનાં 
ક્ષેત્રો તરફ ધ્યાન વધારે કેન્દ્રિત થઈ રહ્યું છે. આ સંજોગોમાં 
ફેન્ચ સમાજવિજ્ઞાની એમીલ ઘધુરકેમ (810૫110 
પા રલાળ1)ની વિચલિતો (૩૩૦૧૧૫1૦) અંગેની વિભાવના 
સમજવી જરૂરી છે. 

11001 (વિચલિતો) ચંજ્ઞાનો અર્થ થાય છે : 
“નિયમો નહીં'. આ સંજ્ઞા ગ્રીક શબ્દ 30૩005 પરથી ઊતરી 
આવી છે. વિચલિત વ્યક્તિઓ અને. જૂથો સામાન્ય રીતે 
સમાજના નિયમો, કાયદાકાનૂનો. કે એની, રૂઢિઓને ગાંઠતા 
નથી. જેમ કે ચોરોનું જૂથ વ્યક્તિઓનું બનેલું છે, મણ આ 
વ્યક્તિઓ બહારની નથી, વિચલિત છે. આ જ વાત સજાતીય 
પુરુષજૂથ જેવી. વિચલિત ઉપસંસ્કૃતિઓને પણ લાગુ પડે છે. 
ઉપસંસ્કૃતિઓના સભ્યો વ્યવહારના અમુક નિયમોનું પાલન 
નથી કરતા. પણ મોટા સમાજોમાં પ્રવર્તતા નિયમોની સામે 
ઘણી વાર આ નિયમો અસંગત હોય્‌ છે. કેટલાક 
સમાજવિજ્ઞાનીઓએ. સૂચવ્યું છે કે આ વિચલિતો દ્વારા જ 
વિચલન સંબંધિત છે અને કદાચ એમના દ્વારા જ જન્મે છે. 

ઘયુરકેમે પારસ્પરિક નિર્ભરતાને બે પ્રકારની ગણાવી 
છે : એક છે સહજ નિર્ભરતા (તલ્તાતાત્લ 591વંતા111/) 
અને બીજી છે સંઘટનાત્મક નિર્ભરતા (0૦187100 
5બતંતાન)). આદિમ સમાજોમાં અને આજે પણ પરિવારોમાં 
જે જોઈએ. છીએ તે સહજ નિર્ભરતા છે, જેમાં સંબંધિત 
હોવાની, પરિવારના એક અંગભૂત સભ્ય હોવાની, 


ટ્ર 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


પોતાપણાની ભાવના રહેલી છે. જ્યારે બીજી બાજુ જે 
આધુનિક સમાજોમાં જોઈએ છીએ તે સંઘટનાત્મક નિર્ભરતા 
છે, જેમાં પોતાપણાની ભાવના નથી, પણ જેમાં કાયદાકીય 
સંબંધોની કે કરારબદ્ધ સંબંધોની સંકુલ વ્યવસ્થા છે, ઘુરકેમનું 
માનવું છે કે સહજ નિર્ભરતાયુક્ત સામાજિક વ્યવસ્થાપનથી 
હટીને આપણે સંઘટનાત્મક વ્વસ્થાપન તરફ વળ્યા છીએ. 
આમાં આપણે પ્રગત્તિ કરી છે, પણ એને માટે ખાસ્સી એવી 
કિંમત પણ ચૂકવી છે. 

આ માટે ચૂકવેલી કિંમત તે 'વિચલિતો'. સહજ 
નિર્ભરતાયુક્ત સમાજોમાં સામાજિક સંબંધો વિખંડેત થયા. 
લોકોએ સામૂહિક સભાનતા ગુમાવી. આ સામૂહિક 
સભાનતાને કારણે તો શું ખરું છે અને શું ખોટું છે, શું સારું છે 
ને શું ખરાબ છે એ અંગે સર્વસામાન્ય સ્વીકૃતિ હતી. પરંતુ 
લોકોની સામૂહિક સભાનતા ઘટી જવાની પરિસ્થિતિએ 
વ્યક્તિઓ અને ઉપસંસ્કૃતિઓને પોતાના. નિયમો ઘડી 
કાઢવાનો માર્ગ મોકળો કરી આપ્યો અને વિચલિત વ્યવહાર 
માટેના દરવાજા ખુલ્લા કરી આપ્યા. અમેરિકા જેવા દેશમાં 
અને ઘણા પશ્ચિમી દેશોમાં કિશોરોમાં વિચલિત વ્યવહાર 
ખાસ નજરે પડે છે. આ કિશોરો જાતજાતનાં કારણોસર 
બંડખોર છે. બીજી બાજુ વૃદ્ધો પણ સામાજિક વ્યવસ્થાને 
કારણેપોતાને તરછોડાયેલા માને છે. એમને એકલતા સાલેછે. 

“વિચલિતો' એ સામાજિક ઘટના છે, પોતાના 
સમાજમાં સમાઈ ન શકી એવી કોઈ ચોક્કસ વ્યક્તિઓનું 
પરિણામ નથી. પરંતુ આ સમાજોના સ્વરૂપનું અને આ 
સમાજો કિશોરો, વૃદ્ધો, ઉપસંસ્કૃતિઓનદ સભ્યો માટે જે 
ગોઠવણ કરે છે એના સ્વરૂપનું પરિણામ છે. 

આજે નારીવાદ, અનુસંસ્થાનવાદ, નિમ્નવર્ગીય 
અભ્યાસ (હપ&ાધણત ડાપવીલ્ડ કે નવ્ય-ઇતિહાસવાદ 
જેવાં સમાજવિજ્ઞાનપ્રેરિત પરેમાણોને કારણે 
સાહિત્યવિવેચનનું પરિદશ્ય બદલાયું છે. સાહિત્યકૃતિની 
અંદરબહારથી એક સાથે થતી તપાસે એને ત્રિપરિમાણી 
અભ્યાસની તક પૂરી પાડી છે. આ બધાને લક્ષમાં રાખીએ 
તો 'વિચલિતો' કે અન્ય સમાજવિજ્ઞાની અભિગમો 
સાહિત્યવિવેચનને નવું બળ પૂરું પાડશે એવું જોવાય છે. 

7 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૮ 


સાભાર સ્વીકાર 


ઝાકળભીનાં મોતીઃ લે. કુમારપાળ દેસાઈ, પ્ર. કુસુમ પ્રકાશન, ૬૧/એ, નારાયણનગર સોસાયટી, 
જયભિખ્ખુ માર્ગ, પાલડી, અમદાવાદ-૭, કિં. રૂ. ૭૫, દેશ રે જોયા પરદેશ જોયાઃ લે. કિશોરસિંહ સોલંકી, 
પ્રકાશકઃ બાબુભાઈ હાલચંદ શાહ, પાર્શ્વ પબ્લિકેશન, નિશા પોળના નાકે, ઝવેરીવાડ, રિલીક શેડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૦૦. અંતરના ઝરૂખેથી: લે. કૃપાશંકર જાની, પ્રકાશકઃ વિજયભાઈ 
મહેતા, સસ્તું પુસ્તક ભંડાર, ભઠ્ઠીની બારીમાં, ગાંધી રોડ પુલ નીચે, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૧૫. લહેરોનાં 
પગલાં: લે, ધનજીભાઈ પટેલ “આનંદ', પ્ર. પૂનમચંદ ધનરાજભાઈ કોઠારી, શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, 
૬૪/૧, ગાંધી. માર્ગ, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૫૦. દરિયો ડોલ્યો સૈ !ઃ લે. દીપક ત્રિવેદી. પ્ર. કંકાવટી 
સાંસ્કૃતિક મંડળ, ૮/૦ સતીશ વ્યાસ, “બીજેશ', ૪, મોમાઈનગર, ગાંધીનગર, મુ. જામનગર-૩૬૧૦૦૫, 
કિં. રૂ. ૭૫. વસમી વેળાઃ સમરેશ મજુમદાર, અનુ. ચન્દ્રકાન્ત મહેતા, પ્ર. સાહિત્ય અકાદમી, રવીન્દ્રભવન, 
પ, ફીરોજશાહ રોડ, નવી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૦૧, કિં, રૂ. ૨૭૫. પસ્તીનાં પાનાંઃ પ્ર. ચુ. વૈધ, પ્રકાશકઃ 
ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૮૫. 


મહાવીર સાહિત્ય પ્રકાશનમંદિર (હઠીભાઈની વાડી, દિલ્હી દરવાજા બહાર, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૪ોનાં 


શ્રી અરવિંદનો પૂર્ણયોગઃ લે. સંતબાલ, કિં. રૂ. ૧૦. સંપૂર્ણ ક્રાંતિ-લોકશાહી અને. ભાલ નળકાંઠા 
પ્રયોગ : લે. અંબુભાઈ શાહ, કિં. રૂ. ૧૫. અનુભવની આંખેઃ લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૦. ન્યાયનું 
નાટકઃ લે. સંતબાલ, કિં. રૂ. ૧૦. રાજકીય ઘડતરઃ લે. અંબુભાઈ શાહ, કિં. રૂ. ૧૫. મહાવીર સાહિત્ય. 
પ્રકાશન મંદિર (એક પરિચય) : લે. મનુ પંડિત, કિં. રૂ. ૧૫. મારી જીવનસાધનાઃ લે. સંતબાલ, કિ. 
રૂ. ૧૫. અનુભવની આંખે (ભાગ ત્રીજો)ઃ લે. અંબુભાઈ શાહ, કિં. રૂ. ૧૫. મુનિ શ્રી સંતવાતગી : સંપા. 
મનુ પંડિત, કિં. રૂ. ૧૦. 
પરિચય ટ્રસ્ટ (મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦ર૨)નાં 


ગોદરેજનાં સો વર્ષ : દુષ્યન્ત પંડ્યા (૯૬૧) કિં. રૂ. ૬. આયર્લેન્ડનું સમાધાન (૯૬૨). કિં. રૂ. 
હ. માર્ક ટ્વેનની કથાસૃષ્ટિ : બી.એસ. નિમાવત (૯૬૩) કિં. રૂ. ૬. ક્ષયરોગઃ લે. ડૉ. કિરણ શિગ્લોત 
(૯૧૪, કિં. રૂ. ૬. આપણું રાષ્ટ્રીય પ્રાણી વાઘઃ લે. કનૈયાલાલ રામાનુજ (૯૬૫), કિં. રૂ. ૬. પાકિસ્તાન: 
લે. રાજેન્દ્ર દવે (૯૧૧), કિં. રૂ. ૬. સચીન તેંદુલકરઃ લે. પ્રદીપ તન્ના (૯૬૭), કિ. રૂ. ૬. અભિનયકલા: 
લે. ચન્દ્રકાન્ત ઠક્કર (૯૧૮), કિં. રૂ. ૬. આપણો મોટર ઉદ્યોગઃ લે. સુધાકર શાહ (૯૧૯), કિં. રૂ. ૬. 

અન્ય 

હરિ નામની હોડી જે મીરાં સંગ છે જોડીઃ રતુભાઈ દેસાઈ, પ્રકાશકઃ પરિમલ પ્રકાશન પ્રતિષ્ઠાન 
વતી મૃણાલ દેસાઈ, પાર્વતી, હનુમાન રોડ, વિલે પારલે (પૂર્વ), મુંબઈ ૪૦૦ ૦૫૭, કિં. રૂ. ૫૦. વિવૃતઃ 
વસંત પુરાણી, પ્રકાશકઃ સુમન પ્રકાશન, ૯૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મન્સૂર બિલ્ડિંગ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, 
કિં. રૂ. ૩૦. એકતાનો પંથ (દેશભક્તિ-બાળગીતો) : લે. મગનલાલ ગંધા, પ્રકાશકઃ પ્રવીણ પુસ્તક ભંડાર, 
લાભ ચેમ્બર, ઢેબર રોડ, મ્યુ. કોર્પો. સામે, રાજકોટ, કિં. રૂ. ૨૦. રખડપટ્ટી (બાલગીતો) : મગનલાલ 


યર્ુશરીરકટરર૯. “ક-કડડસ્તક્ડક્કકસકકજક જ ઉદર 


ગંધા પ્રકાશકઃ ચંપાગૌરી મગનલાલ ગંધા, વાણિયાવાડી, ૧/૯, રાજકોટ (સૌરાષ્ટ્ર), કિં. રૂ. ૧૫. માટી 
મારા દેશનીઃ મગનલાલ ગંધા, પ્રકાશકઃ ચંપાગૌરી મગનલાલ ગંધા, “ફુળદેવીફ્‌પાઃ, ૧/૯, વાણિયાવાડી, 
રાજકોટ-૨, કિં. રૂ. ૨૫. વિષ્ણુદેવજીની વેદકથાઓઃ લે. આચાર્ય વિષ્ણુદેવ પંડિત, પ્ર. વેદપ્રકાશન સમિતિ, 
૨૯, ડાહ્યાભાઈ પાર્ક, ગીતામંદિર રોડ, અમદાવાદ-૨૨, કિં, રૂ. ૧૫. રંગમંચનો રોમાંચઃ લેખક-પ્રકાશક 
દેવેન શાહ, “સુહેલ', ૬૭, રંગ - ઉપવન સોસાયટી, હનુમાન મઢી, રેયા રોડ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૫, 
કિં. રૂ. ૫૦. આખું આકાશ મારી પીડાઃ દેવેન શાહ, પ્રકાશક: રન્નાદે પ્રકાશન, ૫૮/ર, બીજે માળ, 
જૈન દેરાસર સામે ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧. કિં. રૂ. ૫૦. ઝાકળની ખેતીઃ લે. થોભણ પરમાર, 
પ્રકાશકઃ ૭૭, પટેલ નગર, ડિંડોલી જકાતનાકા પાસે, ઊધના, સૂરત-૩૯૯૨૧૦, કિં. રૂ. ૨૫. આધુનિક 
ભાવબોધની સંસ્કૃત કવિતાઃ મૃગયા, પ્રા. રીતા ત્રિવેદી, પ્ર. પાર્શ પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં, રૂ. ૫૦, શિવમ્‌ “અનામી', પ્ર. પોતે, રર/ર, અરુણોદય 
સોસાયટી, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૭, કિં. રૂ. ૧૧૦. પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ ૯૭૯ઃ વાઇનો રોગ, ડૉ. પ્રવીણા 
શાહ, કિં. રૂ. ૬. પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ ૯૮૦ : ભવભૂતિ, યોગેશ પટેલ, કિં. રૂ. ૬. પરિચય પુસ્તિકા 
પ્રવૃત્તિ ૯૮૧: પ્રદૂષણની સમસ્યા, નગીન મોદી, કિ. રૂ. ૬. પ્રકાશક : પરિચય ટ્રસ્ટ, મહાત્મા ગાંધી 
મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨. સ્વાદ-આસ્વાઇઃ લે. દેવેન્દ્ર 
બારોટ, પ્ર. રામલાલ પરદેશીના મકાનમાં, સદર બજારના બસસ્ટેન્ડ પાસે ફ્તેહગંજ, વડોદરા-૩૯૦ 
૦૦૨, કિં. રૂ. ૪૦. તપત્ત્વસંદર્ભઃ લે. પ્રમોદકુમાર પટેલ, પ્રકાશકઃ ૨૬-બી, અક્ષરધામ સોસાયટી, 
પ્રોડક્ટિવિટી રોડ, અકોટા ગાર્ડન સામે, વડોદરા-૩૯૦ ૦૨૦ કિં, રૂ. ૧૬૦. એક ટહુકાનું આભઃ લે. 
બકુલ રાવલ, પ્ર. રેવતી પ્રકાશન, ૧૧, ઉમેદ વિલા, વિશ્વભારતી સોસાયટી, સી.ડી. બરફીવાલા માર્ગ 
(જુહુ ગલી), અંધેરી (પશ્ચિમ), મુંબઈ-૪૦૦ ૦૫૮, કિં. રૂ. ૮૦. 


પતીલ-ઇકલેસરી પ્રકાશન “રાધા-રમણ' (૯, અંબિકાકુંજ સોસાયટી, વાઘોડિયા રોડ, પાણી ગેટ, વડોદરા-૧૯)નાં 


નતભારતનિર્માણઃ લે. નટવર મ. અકલેસરી, “રાધા-રમણ'', કિં, રૂ. ૧૫. સૂર્યમુખી: લે. નટવર 
મ. અકલેસરી “રાધા-રમણ'', કિં. રૂ. ૩૨. મહર્ષિ વિશ્વામિત્રનો યજ્ઞ : લે. ઉપર મુજબ, કિં, રૂ. ૩પ. 
વૈકુઠદર્શન : લે. ઉપર મુજબ, કૅ. રૂ. ૪૫. 117લટ 11 ૦1૦: લે. કવિશ્રી પતીલ, કિં. રૂ. ૨૬, ચં. ચી. 
મારા ગુરુઃ લૈ. ડૉ. ગોપાલ શાસ્ત્રી, પ્ર. સાધના શાસ્ત્રી, નરસિંહજીની પોળ, ભાની શેરી, વહડોદરા- 
પ, કિ. રૂ. ૧૦૦. બાપાની પીંપરઃ કિરીટ દૂધાત, પ્રકાશકઃ નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૧૩૪, પ્રિન્સેસ 
આ્રીટ, મુંબઈ-૨, તથા જૈન દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧, કિં, રૂ. ૪૫. સગ્ધરાઃ રક્ષા દવે, 
પ્રકાશકઃ જીવન કોટેજ, ૪૩૯-5, “અજવાસ'', પ્રભુદાસ તળાવ ચોક, ભાવનગર-૩૬૪ ૦૦૧, કિં. 
રૂ. ૫૦. મયૂરાક્ષીઃ પીયૂષ પંડ્યા “જ્યોતિ', પ્રકાશકઃ પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા. લિ., લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કોર્પો 
સામે, ઢેબર રોડ. રાજકોટ-૧, કિં, રૂ. ૪૦. 


જાન્યુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૦ 





ઉટ્દેશ્‌ 


ન-ઝુૂૂ-- 


સમયસપ્તક 
॥૧ 
ગમથન# 
ચળિય# 


મગજ 


0) ઝર 


તે”? ૬/%/ચ9 જે 


હ/થ-૪ગયં 


તેનું અદશ્ય થ2 છે 


ઝંવંદનગુચ્છ% 


રિ 
્ 
ડે 


મજર 


મહક. 
4ત/૧5/ન# ૯૫૦% 
ધબકે 
સળ પછી સળ. 
અ/વશે 
અ/વશે 
કળ 
પ 


1૨ 


કટત/ન કેન્ટ ૪ %9ળત# 


અઝ ક/ન નક 


વળગે. 


સકવયને 


જજ ત્વય/ 


અ/જીરન 


તેલ મુચતા તન*/ 


મનન 
ઈ 
સળગે. 
૩ 


ગમથન્ઈ નૌડ/ 
અથ.2થ 
સ7ન/ ઝ/4ને. 


%/૮/ 
ઝથળ#/ 
9/2 જજ 
જેર? 90 
ત્ટર/(ક 


સગજયન નૌંક/*/, 

જવન "ક 
સ્થળને ઊંચ 

ભન દરિય(મ૮ 


રે 


બડ 


તા 


જૂ. 
॥૪॥ 
સમય કોઈન/ */લિર્કીન્ઇ 
નક. 
યમય 
પકડવ/ જનાર 
પક5#ઇ જાય 
સમવન 
ગ/ળિય/*/: 
અને 
સજય 
પ/છળ 
પ/છળ 
ઢ3%2/*. 
1૫1 
સગન 
મ/%૨/*૪/ 
આજ 
ઝૈ. 
જનગમતું 


ટે 


જડે. 
1૬1 


નગ્ન અ/કચને 
અળખનું ૨૯% 
૧૧૪ 
મજૂજમ/ 
સ/ચ૪7 રષ છ 
તે સજય છે. 
મજૂજ 6૧/ઝ 
અક 


ઝુઝની ? 


તે «૧૧ છ 
॥૭ 0 
૧૬૦ ૨/૨5 
અક અંત. 
જ" ઝંળ છે 
જન”? અત. 
#/જ ઝંખ છં 
2 દન અત. 
ર૧5 ઝંખે છ 
સજવયનઇ અંત. 


દચ્છ/(ન/ અંત. 
વેદની અંત 


લાભશંકર ઠાકર 
જ્ર્ક 


-2-:.“..“- - 


---ૂૂ્સ્ન્ૂ્્્ન્કટ- ---.---કન્ૂૂ્ગ-નન ---ન---*૭ 


#ઈન્્જ્રૂૂૂ--૦-નકિટતિસ ઝક નઇ અનન --ન્- 
પ કક જ રબા તાઈ થટ. 


જનનન “જૂ ૪ તસ 
ુસનઝાઇ-મનટકડ. 2... ધન 


રૂઝ સઇન 


ઇતતરડ1 (6 1101017, તપા1પા'તાં 0101111390 તાતા 2000 : 155 પ 0971-6599 
' 111601૧ણ્ત 10 ]મ0૧ 1૧૫1111001 ]91€]9૧])#18૯11, 1.1 ત્ણટ૦ [0 188 1૨ [છ €/૫૧0€/920 


....... ન... -....---......_...-..._....-_-..-.-----::--:-------:-----:-:--:--:-:----:-:---:-::ડ::-:-:--:::ઝ------ 





ઝડ 
કઝ ્્ઝ્ઝ 


ક 


ક 
મ જ ક દ્ધ ન 


કબ જ ફે 


ી '. વની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે, જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલીડણણોરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનુ' કંકણ દિ્ધાયુ નભી શકે. 


- મહાત્મા ગાધી (ગગાબેનને પત્રો-તા મો 


જરજુન્ઝસન્ટનઝનનલન- નસર? સન્રસ્બસરૂતન્યન્જનટનયન-ઝનન્નતુ 
ક 4 
શૂ 





આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતના દઢ 4િર્ધારે સાથે પ્રતિરોધ-પ્રાતિકાર, 
ઉપચાર અને તિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔપષધોથી સુમ્રુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કે[ડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરુ પદાર્પણ કરવા કટિબધા - 


£/લાઇ૬ 


૬.061 


રાસસભાળ રીરી પીઇ 


“ઝાયડસ ઢાવર', સરખે૪ ગાધીનગર હાઈ વે, સેટેલાઇટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ 0૧૫ 
ફોન (096) #૭૭ ૦1 ૦૦ (૨૦ લાઈન) ફેક્ષ (૦9૯) £૭૩ ૨૩ £૫/ £ : 110 /1%810 0018-2705 €010 





- કકનન-ન ૧ 
સ્‍ન્‍-કસન્ર ન#ક -ઝ- બર -સબન્વકડનિટ ટરરજબનનન્સ્ઝ૦જાનવદન ન રડ કલબ. ન બ ભન ક 
કે ૧૭ ઝાડા પઇ-જડડડાઇઇ *હ”““ટન“ કહા હા બકા ઉન વેજ પાર પક ઝક મઝ ક તક જા 2 ૪. ટં ક ક 


જ 
મ ઝા ગટ ્નજઝસબરતઇડથ મકકા મ કમઅમપડનયા-ભઇડાઇ 
જ યત જ 


₹ત્ક્કનન્્ટ્ક્ટ્ ટક ન્ન્ન્િ ₹-“* ન્ટ * 


કત કના ૧. તઇકકારૂઝ ન. 


“ન્ડ્ડ્:.૪ૂ-::----ઝ-. 


શકુબા બબૂભરળથ અમૂજઈ- 


બબ્વુબનાટનટૂટ૦મનાઇનજુડર-બ ટન 


ક “-22-5 નકા નાઈન. 


“ફનઝ્ઝઝ્:2---: -ૂુુૂનૂ્ન્ઝ--ઝ--ડ--ન્ 


તય 


ગેલા કાંક. ન ઝમ હાસન છે... 
“હન ૦* વયના 


ક 






કાર જ્ય દુ 


*્ન્ય 
કઝ 








તે 
હદે *-. 2 
ત 7: ગ 
ક ૬ 
ર જુ નો 
દ 
ત 
દુ 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 
સર્વમાવા ત્તસ્સ્તતો 
વર્ષ દસમું : અંક સાતમો ફેબ્રુઆરી : ૨૦૦૦ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 


૧૧૫ 


બટ 


વર્ષઃ દસમું .. -:'એકઃ સાતમો ..' સળંગ અંક: ૧૧૫૧” આ માસિકમાં, પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના - 
-----------ડ:--:-:--- ઈ અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
,« એનુક્ેમઃ ફેબ્રુઆરી. ૨૦૦૦ ર “- લેખકની છે. 
યોગક્ષેમ વર્તે છું હું * “- “ઝડ * હરિવલ્લભ ભાયાણી --૨૪૧ લાઈમ ટસી 
સાંપ્રત પ્રવાહો ક -* 5 તંત્રી રે” *. જ પક રમલ) ર 
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર..પટેલ, “પરમાર્થી'નું દુખદ અવસાન “-.' ર૪ રે પાક સભા 3: 465 
શ્રી દિલીપ રાણ્તપુરાની નવલકથા દૂરદર્શન ઉપર * . .“- ૨૪૩।'_,- ર 
શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માને “નચિકેતા” પુરસ્કાર -  -.* ર૨૪૩] “7 “ડડ ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષીને 
મુંબઈમાં યોજાવેલ સાહિત્યિકં-સાંસ્કૃતિક સમારોહ “” _ - ર૨૪૩ લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી, કૃતિ 
અને શ્રી જરાવંત્‌ મહેતાનાં પુસ્તકોનો લોકાર્પણતિધિ ૨૪૩ સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
રે” કરેલું પ્રકાશકનું સન્માન સ ૨૪૩ મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
પન્ના નાયક ર૨૪૪ 
વૈદ્યશાસ્ત્રી મણિશંકર જોશી : વીસરાવેલા વિધાધર લાભશંકર પુરોહિત ૨૪૬ મોકલાશે નહિ. ક 
ભમી ભમી શોધ કરીશ તારી ! રમેશ પારેખ ર૨૪૯ સ્વીકૃત ડુતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
આ કાંઠેથી માધવ વ્હે છે.... યશવંત ત્રિવેદી ૨પર અપાય છ. 
માધે ! તરસ્યા ખેતર જેમ ઊભી છું ! યશવંત ત્રિવેદી ૨પ૨[[7 છૂટક નકલ રૂ. ૨૫, પોસ્ટેજ સાથે. 
માધૈ, તારું રૂપ લુભાવન યશવંત ત્રિવેદી ૨૫૩ [7 લવાજમ મોકલવા અને. પત્રવ્યવહારનું 
પ વરવું છે જ્યન્ત ન ૨૫૩ સરનામું : 
મન્પુષ્પ “અનામ્ટ' ૨૫૩ દ 9 
માચ્ર કાગળ ઉપર ચંસ્કૃતિચણી દેસાઈ ૨૫૪ ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 
આ હાથમાં દેવેન શાહ ૨૫૪ ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
આ શહેરમાં દૃવેન શાહ ૨૫૪ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
ગઝલ શૈલેશ ટેવાણી ૨૫૪ નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
વિ ન સતીન દેસાઈ 'રવેઝ' ર૨૫૪ ફોન : ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
જા પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૨૫૫] -] કવાજમો મનીઓર્ડર અથવા _ ઉદ્દે 
ફૃદયસ્પર્શી અનુષ્ઠાન વિષે ઉની ક શકલા 
'સવ'થી 'ર્વ' સુધીની કવિતાયાત્રા ભગવતીકુમાર શર્મા ૨૫૮ ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/;ફ્ટથી માંકલવા 
સંજીવની ઔષધિનો પ્રતાપ ડૉ. ભારતી હરીન્દ્ર ૨૬૦ બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ 
સર્જકની આંતરચેતના અભિજિત વાસ ર૨૬૩ .૭ જદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
પુરાકલ્પન અને ઇતિહાસનું મધુરું મિશ્રણ '્રીસ' ભારતી રાણે ૨૬૭ શકાય છે : 
સ દામ ટેટટ વા તળ ૨૭૦, (૧) વિજુવ મેગેઝીન વર્લ્ડ 
રશ. -.ફ મેકવાન ૨૭૩ કુ ઝિ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૨૭૪ (રિવ કાકા 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા તે કોરા રેલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ઝબૂક ઝબૂક થતી સર્જકતા .. ૨૭૬ ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 
પ્રતિભાવ ૨૭૮ (૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 
ગઝલ હીરાલાલ 'ચિરાગ' પૂં.પ.૩ કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 
વારો મી જ રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
જાણે હાવી શમા પપ જ ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 


પ્રકાશક : રમણલાલ જોશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક * રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયત્તન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ઉપરટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કોમ્પ્લેક્સ, ફ્તેહપુરા પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન . ૬૬૧ ૦૪૪૧, 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી, ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 


ટ 


કિ 


સૂચનાઓ 


“#“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાયછે, 


“ઉદ્દેશ'નાંડગ્નાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે.” 


(૩) મેગેઝીન વર્લ્ડ 


સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 


(૪ ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 


૧,૨ સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 





ઉટ્ણ 5. 


યોગક્ષેમ વહું છું હું 


ભગવદ્‌ગીતામાં કૃષ્ણ નિષ્કામ કર્મનો ઉપદેશ આપતાં કહે છે કે કર્મ એવી રીતે કરવું કે જેમાં 
કરનારને કર્તૃત્વનું અભિમાન ન હોય, અને એ કર્મના ફળની આશા, કામના ન રાખે. કર્તવ્ય કર્મ 
ધર્મભાવનાથી જ ડરે, 

પણ ભક્તિયોગનો મહિમા કરતાં કૃષ્ણ અર્જુનને કહે છે કે જેની એકમાત્ર પરમેશ્વરમાં અનન્ય 
ભક્તિ, અવિચળ ભક્તિ-સૂધ હોય એના યોગક્ષેમનો ભાર ભગવાન કૃષ્ણે પોતે ઉપાડે. જે જોઈએ 
તે એને મેળવી આપે, એ જે પામે તેનું રક્ષણ કરે. 

૩/7ન્‍શ્િન્ત જન? % જે ઝન 95૪70 / 
0% તિત્ઝમિયુન7/ ૧98% ૦૪/9૪ // 
'શિંતવે ન! જ|જા કોને, ઉપસે મ/% જે કને, 
યોગજ% વહું એનું, સઠ જે યુક્ત છુજ જું.” 
આમાં એક ભારે મોટી ગૂંચ રહેલી જણાય છે. 

જો ભક્તના યોગક્ષેમની સંભાળ કૃષ્ણ રાખે, તો એ નિષ્કામ કર્મયોગીના પણ યોગક્ષેમની 
ચિંતા રાખે કે નહીં? આને એક પ્રલોભન ગણવું? કર્મયોગી ભલે ફળની આશા રાખ્યા વિના કર્મ 
કરે, ભક્ત ભલે ભગવાનની એકનિષ્ઠ ઉપાસનામાં રત રહે, પણ એમને જ્યારે ભગવાન વિશ્વાસ 
બંધાવે કે તમારું યોગક્ષેમ એ મારી. નિસબત છે, ત્યારે પ્રશ્ન એવો થાય છે કે ભક્તને, કર્મયોગીને 
એવી ખાતરી આપવાની જરૂર કેમ પડી? શું એમને પોતાના યોગક્ષેમ બાબત કશી ચિંતા કે શંકા 
હતી ? 

આપણે એ રીતે સમાધાન કરી શકીએ કે ધર્મભાવે કર્મ અને ભક્તિ કરનારને સ્વર્ગ કે મોક્ષ 
આપોઆપ મળે એમ કૃષ્ણ ફળશ્રુતિરૂપે કહે છે. પણ હકીકત એવી લાગે છે કે ભગવદ્દગીતાનો 
ઘણો ભાગ પૌરાણિક પરંપરા અને શૈલી અનુસાર રચાયેલો છે. 'મહાભારત'ના ઘણા ભાગને પણ 
આ લાગુ પડે છે. પૌરાણિક નિરૂપણમાં વર્ણ્ય વિષયનો કોઈ શુકદેવ, વ્યાસ જેવા મહપિને મુખે મહિમા 
ગવાય છે, અતિશય ગૌરવ કરાય છે, અને તેની ફળશ્રુતિ કહેવાય છે. આવું એનું માળખું હોય 
છે. ભગવદ્દગીતાને આ જ વારસો મળ્યો છે અને એટલે કૃષ્ણ કહે છે, મારી ભક્તિ કરશે એનું 


યોગક્ષેમ મારે માથે. 
દાર્શનિક અને ધાર્મિક વિચારણા પાછળની ભાવના અને નિરૂપણરીતિ વચ્ચે ઘણો ભેદ રહેલો છે, 


હરિધલ્લભ ભાયાણી 


સાપ્રત પ્રવાહો 


શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલ 'પરમાર્થી'નું દુઃખદ અવસાન 

કપૂરા (તા. વ્યારા)ના વતની શ્રી ઈશ્વરભાઈ પ્ર. 
પટેલ સાથે મૈત્રીસબંધ બંધાયા પછી પ્રસંગોપાત્ત પત્રો 
દ્રાર અને પ્રત્યક્ષ મળવાનું થતું, છેલ્લે તા. 
૧૦-૩-'૯૮ના રોજ કપૂરાથી, તેમણે પત્ર લખી જણાવ્યું 
કે “આપણી. બંનેની ઇચ્છા એકમેકને મળવાની છે, 
છતાં સંજોગો આપણને ભેગા થવા દેશે નહિ એવું લાગે 
છે' એ. જ પત્રમાં પછી તેમણે પોતાના કૌટુમ્બિક 
સંજોગો વર્ણવેલા, એ પછી તા. ૩૦-૩-'૯૮ના પત્રમાં 
“અમો તા. ૪-૪-૯૮ને દિને 1.5.5. જવા માટે 
કપૂરથી નીકળાશું એ વાત નક્કી' એમ લખ્યું એ 
પ્રમાણે, તે યુ.એસ.એ. ગયા પણ કોઈ કોઈ વાર 
અમેરિકા ફોન કરતો. ત્રણચાર મહિના પહેલાં મેં એમને 
ફોન કરી ભારત આવવા વિનંતી કરી. તે હસ્યા. એ 
પછી તેમના કોઈ સમાચાર ન હતા. હમણાં ૨૧મી 
જાન્યુ. '૨૦૦૦ના રોજ કપૂરા ફોન કર્યો તો તેમનાં 
પત્ની મણિંબહેને ઈશ્વરભાઈના દુઃખદ અવસાનના 
સમાચાર આપ્યા. આઘાત લાગ્યો. તા. ૨૧ નવે. 
'૯૯ના રોજ તેમનું અવસાન થયું. કપૂરાથી દમણ લઈ 
ગયેલા. નવસારીમાં હૉસ્પિટલમાં તેમનું અવસાન થયું. 
રરમીએ સવારે તેમની સ્મશાનયાત્રા કાઢી. તે 
જયંતભાઈ અને પંકજભાઈ નામે બે પુત્રો, અને 
નિવેદિતા, કલ્પના અને ભાવના એ ત્રણ પુત્રીઓ અને 
ગં, સ્વ. મણિબહેનને પોતાની, પાછળ. મૂકી. ગયા છે. 
તેમનો જન્મ ૨ર-૧-૧૯૩૦ના રોજ થયેલો. ૭૦ વર્ષે 
તેમનું અવસાન થયું. 

શ્રી ઈશ્વરભાઈનું ઉપનામ “પરમાર્થી' સાર્થક 
હતું. તેઓ. પૂ. શ્રી યોગેશ્વરજીના અને મા સર્વેશ્વરીના 
ભક્ત હતા. તેમને કબીરની કૃતિઓનો. પણ ઊંડો 
અભ્યાસ હતો, “કબીર-સાખી-સુધા', “કબીર પદસુધા', 
“કબીર બાવની” વ. પુસ્તકો પ્રગટ કર્યા છે. છેલ્લે તેમણે 


બટ્ટ 





તંત્રી 


'જ્ઞાન-ગુદડી' પુસ્તક મને ભેટ મોકલાવેલું, કબીરનાં 
પદો. અને સાખીઓના અર્થ તે આપતા, ૧૯૯૨માં 
પ્રગટ થયેલ “કબીર શબ્દસુધા'ની પ્રસ્‍તાવના મેં તેમના 
આગ્રહથી લખેલી. આ પ્રસ્તાવનામાં મેં લખેલું, “અહીં 
શ્રી ઈશ્વરભાઈએ. કબીરના કુલ ૧૧૫ શબ્દ સંપાદિત 
કરીને આપ્યા છે. પ્રત્ઘેક શબ્દની સમજૂતી આપી છે, 
અને અંતે પ્રત્યેકની 'ટિપ્પણી' આપી એના મર્મને સ્ફુટ 
કરી આપ્યો છે. મધ્યકાલીન કવિઓની કૃતિઓના પાઠ 
અંગે ભારે મતભેદો પ્રવર્તે છે. અહીં સંપાદકે એની 
બહુ કડાફૂટમાં પડ્યા સિવાય પ્રચલિત. જાણીતો પાઠ 
લીધો છે, તેમણે મુખ્ય આધાર “કબીર બીજક' ગ્રંથનો 
લીધો છે. પરંતુ કબીરની વાણી જે પરંપરાથી 
કબીરાનુયાયીઓ અને ભાવિકોમાં પ્રચલિત છે એનો 
ખ્યાલ પણ તેમણે રાખ્યો છે. કબીરના 'શબ્દ'ના 
અર્થઘટનમાં સંપાદકની બહુશ્રુતતા અને કબીરના 
સાહિત્યનો ઊંડો અભ્યાસ પદે પદે જણાય છે. કબીરન 
આ સંપાદનગ્રંથોમાં શ્રી ઈશ્વરભાઈ એક વિદ્વાન તરીકે 
પ્રવૃત્ત ઘયા નથી, પણ એક સત્યશોધક શ્રેયાર્થી તરીકે 
પ્રવૃત્ત થયા છે. પરિણામે એક આત્માર્થી-પરમાર્થીની 
જિજ્ઞાસા અને તાત્પર્યદર્શનમાં હૃદયનો રસ ભળ્યો છે. 
સૌ અધ્યાત્મરસિકોને આ પુસ્તકમાં વિશેષ રસ પડશે 
તે આ કારણે.” 

તે સ્વતંત્ર કાવકૃતિઓ પણ રચતા. તેમણે મને 
મોકલેલી રચનાઓમાંથી આગળ ઉપર પ્રગટ કરીશું. 

“ઉદ્દેશ'ના પહેલાં પાંચ વર્ષના તંત્રીલેખોનો સંગ્રહ 
'આદિવચન' નામે મે ૧૯૯૫માં પ્રગટ કરેલો “ઉદ્દેશ'ના 
હિતસ્વી એવા જે મહાનુભાવોને અર્પણ કર્યો એમાં શ્રી 
ઈશ્વરભાઈ પ્ર. પટેલનું નામ પણ છે. તેમના અવસાનથી 
ગુજરાતના સંસ્કારજીવનને ખોટ પડી છે. પ્રભુ શ્રી. 
ઈશ્વરભાઈના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે અને તેમના 
અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની તેમનાં કુટુંબીજનોને 
અને સ્નેહીમિત્રોને શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૨ 


શ્રી દિલીપ રાણપુરાની નવલકથા દૂરદર્શન ઉપર 

સુપ્રસિદ્ર નવલકથાકાર શ્રી દિલીપ રાણપુરાની, 
જાણીતી નવલકથા “આ કાંઠે તરસ' ઉપરથી શ્રી પરેશ 
મહેતાએ તૈયાર કરેલ હિન્દી શ્રેણી “વાતિ' દર 
રવિવારે સવારે ૧૦-૩૦ વાગ્યે ડીડી-૧ નેશનલ ચૅનલ 
પર પ્રસારિત થાય છે. સાહિત્યરસિકોને એ જોવા 
ભલામણ છે. 


શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માને 'નચિકેતા' પુરસ્કાર 
પ્રાદેશિક ભાષાના સર્વોત્તમ પત્રકારને અપાતો 
રૂ. ૧ લાખનો પાંચજન્ય-નચિકેતા પુરસ્કાર આ વર્ષે 
અગ્રણી પત્રકાર- સાહિત્યકાર શ્રી ભગવતીકુમાર 
શર્માને આપવાની જાહેશત થઈ છે. શ્રી 
ભગવતીકુમારને હાર્દિક અભિનંદન. 


મુંબઈમાં યોજાયેલ સાહિત્યિક-સાંસ્કૃતિક સમારોહ 
અને શ્રી જશવંત મહેતાનાં પુસ્તકોનો લોકાર્પણવિધિ 

જયંતિ એમ. દલાલ ષષ્ટિપૂર્તિ ફાઉન્ડેશન અને 
વિલેપાર્લે ગુજરાતી, મંડળ દ્વારા વિશિષ્ટ ધાર્મિક, 


હૃદયપૂર્વક આભારી છું. 


સાહિત્યિક, સાંસ્કૃતિક સમારોહ તા. ૧૫ જાન્યુઆરી 
૨૦૦૦ના રોજ મુંબઈ ખાતે યોજાયો હતો. જાણીતા 
સાહિત્યકાર શ્રી જશવંત મહેતાનાં ત્રણ પુસ્તકો 'વેદની 
પ્રેરક કથાઓ,' “પુષ્ટિપદારથ સબ કૌ જાનો,' અને 
'પુષ્ટિનિકુંજકથા'નું વિમોચન થયું હતું. પહેલા પુસ્તકનું 
વિમોચન સંસ્કૃત સાહિત્ય અકાદમીના પ્રમુખ ડૉ. 
ગૌતમ પટેલે કર્યું હતું, અને બીજાં બે પુસ્તકોનું 
વિમોચન પ્રસિદ્ધ ચિંતક શ્રી હરિભાઈ કોઠારીએ કર્યું 
હતું. આ પ્રસંગે શ્રી જશવંત મહેતાને અભિનંદન અને 
શુભેચ્છાઓ. 


લેખકે કરેલું પ્રકાશકનું સન્માન 

સાથાન્ય રીતે લેખકોનું સન્માન પ્રકાશકો ત. 
કરતા હોય છે, પણ તાજેતરમાં વડોદરામાં લંડન-સ્થિત 
કવિ શ્રી ડાહ્યાભાઈ પટેલ, બેરિસ્ટરે ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન 
કાર્યાલયના શ્રી મનુભાઈ શાહને સુવર્ણચન્દ્રક આપી 
એમનું સન્માન કર્યું એ આનંદદાયક ઘટના છે. શ્રી 
મનુભાઈને હાર્દિક અભિનંદન. 








7 
આભાર 
. મારાં પત્ની અ.સૌ. ભગવતીના તા. ૧ ફેબ્રુ. '૨૦૦૦ના રોજ થયેલા દુઃખદ અવસાન 
અંગે અનેક સ્નેહીઓએ અને 'ઉદ્દેશ' પરિવારનાં સૌએ પ્રત્યક્ષ મળીને, પત્રો અને ટેલિફોન 
દ્વારા જે સમસંવેદના વ્યક્ત કરી એથી આ આઘાત સહન કરવામાં બળ મળ્યું છે. સૌનો 
રમણલાલ જોશી 
ઉટ્રશ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૩ 





વૉટરફિલ્ટર 


“ક્યાં જાય છે, અલ્પા?” 

જ્યારથી, અમારા મિત્ર ભાનુભાઈએ મારા 
જન્માક્ષર જોઈને કહ્યું કે મારે પ્રવાસયોગ છે ત્યારથી હું 
જેવી તેયાર થાઉં કે નિમિષ અચૂક પૂછે : 

“ક્યાં જાય છે, અલ્પા?” 

“ક્યાંય નહીં.'' 

“તું છુપાવે છે.'' નિમિષ છાપામાંથી જ્યોતિષનું 
પાનું જોર્તા બોલ્યો. 

અમારાં લગ્નને પાંચ વરસ થયાં છે. નિમિષે પાંચ 
નોકરીઓ બદલી છે. અમારું ઘર હજી અનફનિશ્ડ છે. 
ઓસરડાઓમાં રંગ કરાવવાનો બાકી છે, રસોડાની ફર્શની 
ટાઇલ્સ ઊખડવા માંડી છે. નવાં ટોસ્ટર, બ્લેન્ડર 
લાવવાનાં થયાં છે. ભાનુભાઈએ ડહ્યું ત્યારથી નિમિષ 
માત્ર જ્યોતિષ પર ધ્યાન આપે. છે. 

નિમિષનો દેખાવ મોટે ભાગે ગુજરાતી.પુરૃષોનો હોય 
એવો. સાધારણ રંગ, ઘઉંવર્ણો. આંખો ચબરાક, પણ કાળી 
ફેમનાં ચશ્માંમાંથી એનો બહુખ્યાલ ન આવે. ઓછાબોલો. 
કેટલાક એને મીઢો કહે એટલો ઓછાબોલો, ઉંમર 
પિસ્તાળીસ, મારા કરતાં પંદર વધારે. હવે ટાલપડવા માંડી 
છે, પણ મને દેખાતી. નથી. કદાચ મારે જોવી. નથી. 

મને ટાલનો વાંધો નથી. વાંધો એના સ્વભાવનો 
છે. એનો સ્વભાવ. બોરિંગ છે. મને બૉરિંગ લાગે છે. 
કદાચ મારી અપેક્ષાઓને કારણે હશે. નિમિષ છેલ્લા એક 
વરસથી ટેક્સેકો ગૅસ કંપનીમાં એડ્વર્ટાઇઝિંગ 
ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરે છે. ત્યાં એણે ગૅસ માટેનાં સ્લોગન 
તૈયાર કરવાનાં હોય છે, “ફેલ અપ એન્ડ ફીલ ધ 
ડિફરન્સ.” “વન્સ યુ વોંક ઇન, યુ વિલ નેવર વૉક આઉટ 
વિધાઉટ ફિલિંગ ધ ટેન્ક.” 

અમે મળ્યાં લાઇબ્રેરીમાં. એ માર્કેટિંગની ચોપડીઓ 
વાંચે ને હું કવિતાની. ધીમે ધીમે લાઇબ્રેરી જવાનું ને 
ચોપડીઓ વાંચવાનું ઓછું થતું ગયું. અમારી સેક્સ- 
લાઇફની જેમ. એક જ શબ્દમાં કહેવું હોય તો લગ્નના 
પહેલા વરસ પછી બધું હાઉનહિલ' છે. ભાનુભાઈએ મારા 


ઉટી 





પન્ના નાયક 


જન્માક્ષર જોયા ત્યારથી એક નવો. વળાંક આવ્યો છે. 

“ક્યાં જાય છે, અલ્પા ?” નિમિષ ધ્રુવવાક્ય બોલ્યો, 

નિમિષ નાહવા ગયો ત્યારે આજના છાપામાં 
આવેલો મારા વિશેનો જ્યોતિષનો વર્તારો મેં વાંચ્યો હતો. 
લખ્યું હતું :પૈસાનું ધ્યાન રાખવું, નવા રોમાન્સની વકી.આ 
વર્તારો વાંચીને નિમિષ શંકાશીલ બને એ. સ્વાભાવિક હતું, 

“તું કોઈ બીજા પુરૃષથી આકર્ષાઈ છે.'' 

મેં વિચાર્યું, આકર્ષણ કેવું ! નસીબ ફૂટ્યાં છે ? 
પતંગ દીવા પાસે દાઝી મરે છે એ ખબર છે. સામે ચડીને 
દાઝવાનું. ના રે ના. 

“હું તો નથી આકર્ષઈ. તું ?'” 

“બીજા પુરુષોથી ?'”” 

“ના, ના, બીજી સ્ત્રીઓથી ?”” 

“અરે અલ્યા, એટલું તો સમજ કે તને મળ્યા પછી 
બીજી સ્ત્રીઓ મારે માબહેન સમાન છે.” 

મને ખબર છે. નિમિષ બીજી સ્ત્રી પાસે ન જાવ. 
એને મૈત્રી કે સેક્સ, કશામાં રસ નથી. 

મહિના પહેલાં ટ્રેનમાં મારી સામે એક પુરૃષ બેઠો 
હતો. દેખાવડો હતો. એણે દાઢી રાખી હતી. મને દાઢી 
નથી ગમતી. ચુંબન કરવ! જાવ ને ખૂંચે. ચુંબનની બધી 
મઝા બગડી જાય. મનમાં નિમિષને કહું છું કે મને બીજા 
પુરૂપનું આકર્ષણ નથી. હા, ક્યારેક ફેન્ટસી કરું છું. એ 
કોઈ મોટી કંપનીનો સીઈઓ હોય. સાંજે એની 
મસિડીઝમાં ઘેર આવે. હીંચકે બેસીને અમે ચા પીએ. 
એ મને વહાલથી નવડાવી દે. એના ચુસ્ત બાહુપાશમાં 
ભીંસી દઈ મારી કાયાને એની કાયામાં ઓગાળી દે, મારા 
પુરૃષ ચહેરાહીન હોય છે. એમને કોઈ ઉંમર હોતી નથી. 
એમને ટાલ હોતી નથી. રાતના એ મારી ઊંધી બાજુ સૂઈ 
ભીત સામે જોતા નથી. એ વૉંટરપ્યુરિફાયરનાં ફિલ્ટર 
બદલવાની તારીખ નોંધી રાખતા નથી. એમને 
જ્યોતિષમાં રસ નથી. એમને મારા પ્રવાસયોગની ખબર 
હોય તોય પૂછપૂછ કરતા નથી. 

“ક્યાં જાય છે, અલ્પા ?'” 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૪ 


ગુલાબની વાડીમાં તો નહીં જ. મને ગુલાબ બહુ 
ગમે છે એટલે ગયે વરસે નિમિપે દસપંદર છોડ વાવી 
દીધા. પછી સમ ખાવાય એક દિવસ જઈને જોયું હોય 
કે છોડ જીવે છે મરે છે ! મારે જ કયારી સાફ કરવાની 
ને મારે જ પાણી પાવાનું. વળી, જૅપનીઝ બીટલ કળીઓ 
ખાઈ જાય એટલે સ્પે છાંટ્યા કરવાનું, એના કરતાં તો 
ગુલાબ ખરીદવાં સારાં! 

મેં પાછું લાઇબ્રેરી જવાનું શરૂ કર્યું છે. ત્યાંના 
સ્ટાફરૂમમાં બે સ્ત્રીઓને વાત કરતાં સાંભળી હતી. એક 
સ્ત્રી બીજી સ્ત્રીને કહેતી હતી કે લગ્નમાં જ્યારે 
ગૂંગળામણ થાય છે ત્યારે નજીક હોવા છતાં પતિપત્ની 
એકબીજાને જોતાં બંધ થઈ જાય છે. બીજી સ્ત્રીએ 
સંમતિમાં માથું હલાવ્યું હતી. નિમિષને એવું થતું હશે? 
“ક્યાં જાય છે, અલ્પા?'' એમ પૂછે છે ત્યારે હું એને 
છોડી દઉં એમ સૂચવતો તો નહીં હોય? કે પછી એને 
બીક હશે કે હું એને છોડી દઈશ? 

“ક્યાં જાય છે, અલ્પા ?'' સવાલ પૂછતી. વખતે 
નિમિષના કપાળમાં બેત્રણ રેખાઓ ઊપસીને ભેળસેળ 
થયેલી હતી. 

મારા પપ્પા મને સવાલ પૂછતા ત્યારે હું જવાબ 
ન આપું તો એ ભવાં ચડાવી મારી તરફ આવતા. એક 
ડગલું... બીજું... ત્રીજું ભરે એ પહેલાં હું દોડી જતી. 

મને લાગે છે કે નિમિષ પણ ભવાં ચડાવી મારી તરફ 
આવે છે. એક ડગલું.... બીજું... પણ હું દોડીને જાઉં ક્યાં ? 

કદાચ ટ્રેનયાં મળેલા થેલા દાઢીવાળા પુરુષ પાસે. 
મેં એની સાથે વાત. કરી છે. અમે સાથે કૉફી પીધી છે. 
એ યુનિવર્સિટીમાં વર્ષોથી પ્રોફેસર છે. અંગ્રેજી સાહિત્ય. 
ભણાવે છે. મારે એની ખૂંચતી દાઢી પસવારતાં પસવારતાં 
શેક્સપિયર, શેલી અને એલિયંટની કવિતા સાંભળવી છે. 
ક્યારે જાય છે, અલ્પા?” 

“ડ્યારે?*' 

“ના, “ક્યાં?” ” 

“મેં સાંભળ્યું, “ક્યારે” ?”” 

“તારી. ગેરસમજ થાય છે. મેં તો પૂછ્યું કે ક્યાં 
જાય છે, અલ્પા?” 

નિમિષ જેમ જેમ પૂછે છે તેમ તેમ વધારે ને વધારે 
ચાલી જવાના વિચાર આવે છે. ચાલી પણ જાઉં. ચાલી 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ર૪૫ 





જવું ગમે પણ ખરું. 

ચાલી જવાના કશા પ્લાન તો નથી. છતાં દર 
રવિવારના ટ્રાવેલ સેક્શનમાં બહામા, બર્મ્યુંડા, અલાસ્કા, 
યુરોપની જાહેરખબર આવે છે એ જોઉં છું. વન એઇટ 
હન્ડ્રેડ પર ફોન કરીને રિઝર્વેશન કરાવવાનું. પૅકેજ- 
ડીલમાં પ્લેન ફેર અને હોટેલ બન્ને. બહામા, બર્મ્યુડામાં 
હોટેલની સામે જ નાળિવેરીનાં ડોલતાં વૃક્ષો અને 
ઊછળતો દરિયો. ના, ના. મને તો ગમે વૃક્ષોથી 
આચ્છાદિત ટેકરી, જ્યાં સેંથા જેવી પગથી પર ચાલીને 
ઝરણા પાસે જવાનું ને એનું સંગીત સાંભળવાનું. ખળ... 
ખળ... ખળ... પગ ડુબાડીને કલાકો સુધી બેસવાનું. 
એવીય જગ્યા ગમે જ્યાં ઊંચી છતવાળો મોટો સફેદ 
ઓરડો હોય. વૉલ-ટુ-વૉલ બુકશેલ્ઝ હોય. મ્યુઝિક 
સિસ્ટમ હોય. આજુબાજુ મ્યુઝિયમ હોય, રેસ્ટોરંટ હોય. 
ઓરડામાંથી નદી દેખાતી હોય, બાળકો રમતાં હોય. 
એમની કાલી ભાષાના ગુંજતા સ્વર કાનને ભરી દેતા 
હોય. મને પણ બાળક થવાનું હતું, ઉચ્ચારની ભૂલ ન 
થાય એવાં નામ પણ મેં શોધી રાખેલાં. મારું નામ જુઓ 
ને. અલ્પા. કેવું નામ છે, અલ્પા ? અમેરિકામાં બધાં મને 
ખીજવે છે “આલ્પો', “આલ્પો' કહીને. “આલ્પો ડૉગફૂડ.' 

નિમિષને મારું નામ ખૂબ ગમે છે. વહાલમાં અલ્યુ, 
અલ્પી, અલ્પ કહે છે. “અલ્પા' કહે ત્યારે સમજવાનું કે 
મામલો ગંભીર છે. 

મને બાળક હોત તો નિમિષને છોડવાનો વિચાર કર્યા 
હોત? મારી સાથેની રૂથ અને લીસા સિંગલ પૅરન્ટ છે. 

“ક્યારે જાય છે, અલ્પા?” 

મેં બરાબર સાંભળ્યું, “ક્યારે?” હું હજી 
અવઢવમાં છું ? હજી સમય પાક્યો નથી ? સમય પાક્યો 
છે એ. કેમ કહી શકાય? હજી વધારે કંટાળીશ ત્યારે? 
બીજી સ્ત્રીઓએ નિર્ણય ક્યારે ને કેવી રીતે લીધો હશે ? 
એક પણ દિવિસ વધારે ખેંચી શકી નહીં હોય ત્યારે? 
ઇંબ્સનની નોરાએ એવું જ કર્યું હશે ? બારણાને ધક્કો 
મારીને છેલ્લી સલામ? 

હું ક્યારે જાઉં છું ? થોડા જ સમયમાં... થોડા જ... 
મને લાગે છે, વૉટરફિલ્ટર બદલવાનો સમય થઈ ગયો છે. 


ણ. 


લ્ટ્શ્‌ 


વૈઘશાસ્ત્રી મણિશંકર જોશી : વીસરાયેલા વિધાધર 


આપણે ત્યાં સામાન્ય ખ્યાલ એવો પ્રવર્તે છે કે 
સાહિત્યવિઘાના સઘન ખેડાણ અને સર્જનાત્મક 
પરિમાણોની કલાપરાયણ ઉપલબ્ધિઓની બાબતમાં 
આ. સદીના બીજાત્રીજા દશકથી - ખાસ તો ગાંધી- 
પ્રવેશના કાળથી - સતત કામો થતાં રહ્યાં છે. 
ઓગણીસમી સદીમાં અભ્યાસનાં ટાંચાં સાધનો, 
તાહનવ્યવહારની અગવડો અને વૈજ્ઞાનિક ઉપકરણોના 
અભાવની પરિસ્થિતિ હતી, વળી, એકંદર 
પ્રજાસમુદાયમાં શિક્ષણનો અભાવ એટલે વિદ્યાપ્રીતિ ને 
પ્રવૃત્તિને માટે ઝાઝી સાનુકૂળતા. નહીં. અંગ્રેજી 
કેળવણીથી. પરિચિત પ્રથમ પેઢીમાં ઉત્સાહ અને ઉદ્રેક 
ખૂબ, પણ ઉદ્યમની દિશા ધૂંધળી, એટલે વિધયાર્ના નવાં. 
કામો ત્યારે ઊપડ્યાં, છતાંયે એનું રળતર પ્રમાણમાં 
ઓછું રહું, હકીકતે, ગઈ સદીના છેલ્લા, અને આ સદીના. 
પહેલા બન્ને દશકામાં બિનવ્યવસાયી લેખકોએ પણ 
કલમકર્મ દ્વારા સાહિત્ય અને વિઘાના અલગઅલગ 
પ્રદેશોમાં, માતબર પ્રમાણમાં લેખનપ્રદાન કર્યું છે. 
પ્રચાર પ્રસાર અને પ્રકાશનની સુવિધાઓ-ને 
પ્રયુક્તિઓ પણ - છેલ્લાં પચ્ચાસેક વર્ષમાં ઘણી ઝડપથી 
તધતી રહી છે. પરિણામે આગળની પેઢીઓના 
અલ્પખ્યાત કે અખ્યાત લેખકોનાં રઢિયાળાં કામ પણ 
ખૂણામાં ધકેલાઈ જવા લાગ્યાં છે. એવા લેખકોની 
હયાતી, સાહિત્યકોશની ટૂંકી સંદર્ભનોંધરૂપે કેવળ, બચી 
રહી! વીસરાતા જ્તા એવા લેખકોમાંના એક છે 
મણિશંકર જોશી. “વેદ્યશાસ્ત્રી' એમનું વિશેષણ જ નહીં, 
એ. કાળે એમની પર્યાયવાચી ઓળખ હત્તી. 

ગ્રહ 

દેશી વૈદું, સંસ્કૃત શાસ્ત્રવિઘા, સંગીત અને 
ક્રિકેટ: આ ચાર બાબતો માટે જામનગર પાસે 
ગૌરવભર્યો ભૂતકાળ છે. સૌરાષ્ટ્ર-ગુજરાતની સીમાઓ 
બહાર પણ જેમની, ખ્યાતિ હતી એવા ઝંડુ ભટ્ટજી, 
બાવાભાઈ અચળજી અને વૈદ્યશાસ્ત્રી મણિશંકર 
ગોવિંદજી જોશીની જન્મભૂમિ ને કર્મભૂમિ જામનગર. 
એમણે વૈદક વિશેના. ગ્રંથો આપ્યા છે; તો સર્વપ્રથમ 


ઉટ્શ્‌ 





લાભશંકર પુરોહિત 


“રસશાળા' (ફાર્મસી) પણ ઊભી કરી હતી. નિદાન, 
ઉપચાર અને ઔષધનિર્માણ આ ત્રણેય ક્ષેત્રમાં વૈદકના 
ધુરંધરોનો પોતપોતાનો આગવો પ્રભાવ હતો. 

મણિશંકર જોશી 'વૈદ્યશાસ્ત્રી' તરીકે પ્રસિદ્ધ 
હતા. ગિરનાર બ્રાહ્મણ જ્ઞાતિમાં એમનો જન્મ ઈ.સ. 
૧૮૧૧માં, એમના પિતા સંસ્કૃતના સારા વિદ્દાન અને 
વક્તા તરીકેની ખ્યાતિ ધરાવતા હતા. એમનો 
પારિવારિક વ્યવસાય હતો વૈદકનો, એટલે મણિશંકર 
શાસ્ત્રીએ સંસ્કૃત શાસ્ત્રવિઘા અને આયુર્વેદનો વારસો 
તો કૌટુંબિક પરંપરામાંથી જ મેળવ્યો હતો, તો. 
નવીસવી અંગ્રેજી કેળવણીનું થોડુંક આચમન એમણે 
લીધું હતું. એટલે એમના સાહિત્યિક લખાણોમાં તથા 
વૈદક વિશેના ગ્રંથોમાં આ નવી વિધાનો પ્રભાવ પણ 
ઊતરતો. રહ્યો. 

મણિશંકર બહુમુખી પ્રતિભાસંપન્ન પુરુષ. હતા. 
વૈધશાસ્ત્રી તરીકે તો એમની બહોળી પ્રસિદ્ધિ હતી. 
એમના '“આતંકનિગ્રહ ઔષધાલવય' (ચોંકશો મા! 
સાંપ્રત રાજકારણે સંપડાવેલા અને અખબારોએ. 
અતિપરિચિત કરાવેલા “'આતંકવાદ' શબ્દપ્રયોગ સાથે 
એને લેવાદેવા નથી નું મુખ્ય મથક, તો. જોકે, 
જામનગરમાં હતું, પરંતુ એ જમાનામાં - એટલે કે 
આજથી એક સદી પહેલાં - મુંબઈ, પૂના, મદ્રાસ અને 
કલકત્તામાં એની શાખાઓ હત્તી !એટલું જ નહીં, રંગૂન 
અને કરાંચી જેવાં, હવે તો વિદેશી ગણાતાં, શહેરોમાં 
પણ એમણે ઔષધાલયની શાખાઓ. સ્થાપી હત્તી. 
એમની પોતાની રસશાળા-ફાર્મસી-માં બનાતેલી દેશી 
ઔષધિઓ, 'આતંકનિગ્રહ'ની. બનાવટછાપ (074૫ 
ઊ1૯)થી દેશભરમાં જાણીતી હતી. એટલેસ્તો 
એમના ઔષધાલયની પાસે ઊભી થયેલી, અંગ્રેજી 
સરકારના વહીવટ તળેની ટપાલઓફિસ પણ. “આતંક- 
નિગ્રહ પોસ્ટઓૅફિસ'ની સરકારી છાપ ધરાવતી હતી. 

લેખક તરીકે, મણિશંકર શાસ્ત્રીની સેવાઓ 
અનેકવિધ છે. સોળ જેટલા એમના ગ્રંથોમાં આયુર્વેદને 
લગતા મૌલિક ગ્રંથો છે, તો સંસ્કૃત શાસ્ત્રગ્રંથોનાં 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૬ 


ભાષાંતરો પણ છે. પુરાણોમાંથી કથાનક ઉઠાવી સંવાદ 
અને વાર્તાત્મક સ્તરે નિરૂપણ ધરાવતી કથાત્મક 
કૃતિઓ છે, તો સંસારવ્યવહારમાં ઉપયોગી સૂચનો 
કરતાં બોધક લખાણો પણ છે. સંસ્કૃત પરંપરાનું 
શાસ્ત્ર-સેવન અને વૈદક્નો વ્યવસાય એમને 
કુળપરંપરાપ્રાપ્ત હતાં, તો નવી કેળવણીએ વિચારની 
દષ્ટિ પણ આપી હતી. એટલે શિક્ષિત નાગરિક તરીકે 
શાસ્ત્રીજી સામાજિક અને રાજકીય બાબતોમાં પણ 
પોતાના પ્રગતિશીલ વિચારો ધરાવતા હતા. વૈચારિક 
પ્રવૃત્તિઓનું સુયોગ્ય વ્યવસ્થાપન અને સંકલન થાય 
એ. હેતુથી પોતે “માનવધર્મ ઓફિસ' ચલાવતા. 
માનવતાની વ્યાપકતા સમાજ પર્યન્ત વિસ્તરે એ હેતુથી 
'માનવધર્મ' નામનું ટ્રેમાસિક તિચારપત્ર પણ તેઓ 
કાઢતા. આ વિચારપ્રવૃત્તિને પરનિર્ભર ન રહેવું પડે 
એની ગણતરીથી, પ્રકાશનમુદ્રણ માટે પોતાની જ 
ફાર્મસીમાં એમણે છાપખાનું પણ રાખ્યું હતું. 
ગ્ર 

વૈદક વિશેના શાસ્ત્રીજીના ત્રણ ગ્રંથો છે. 
“ચિકિત્સાબ્ધિ' શીર્ષકનો ગ્રંથ આયુર્વેદનાં જુદાં જુદાં 
પાસાંઓને સરળ ભાષામાં નિરૂપે છે. લગભગ ચાર 
સો પાનાંનું આ પુસ્તક નિદાન, ઉપચાર અને ઔષધની. 
વિગતો આપે છે. એ જમાનામાં વૈદું શીખવા માટે આ 
ગ્રંથની ખૂબ ઉપકારકતા હતી. એટલે જ એ વેળા, એની 
ચાર આવૃત્તિ થવા પામી! “આયુર્વેદમાર્ગોપદેશિકા' 
પ્રમાણમાં નાનો. ગ્રંથ છે. એમાં અકારાદિ ક્રમે સામાન્ય 
રોગોનાં સ્વરૂપ-લક્ષણ ચીંધી, એ અંગેના ઇલાજોની 
ટીપ આપવામાં આવી છે. “આર્યાનાર્ય ઔપધ' નામનો 
ત્રણ સોક પાનાંનો ગ્રંથ નોખો તરી આવે છે; કેમ કે 
એમાં દેશી. તથા વિલાયતી બન્ને પદ્ધતિઓનું નિરૂપણ 
કર્યું છે. આયુર્વેદ તથા એલોપથીના સમન્વયને લગતું, 
કદાચ, આ પ્રથમ પુસ્તક હશે. 

નરક 

શાસ્ત્રીજી સંસ્કૃતના સારા વિદ્વાન હતા. એ કારણે 
કેટલાક સંસ્કૃત ગ્રંથોના અધિકૃત અનુવાદો પણ એમની 
પાસેથી સાંપડ્યા છે. “શ્રીમદૂભગવદ્ગીતા'નું એમનું 
ભાષાંતર કેવળ અનુવાદ જ નથી. મૂળ સંસ્કૃત પાઠ સાથે 
એનો સરળ ગુજરાતી અનુવાદ તો એમણે મૂક્યો જ છે; 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૭ 





પરંતુ એ ગ્રંથ પરની જુદી જુદી સંસ્કૃત ટીકા- 
વ્યાખ્યાઓમાંથી સારરૂપ દોહન પણ એમાં એમણે 
સંકલિત કરીને મૂકી આપ્યું છે. એટલે જિજ્ઞાસુને ગીતાનું 
તત્ત્વજ્ઞાન એક સ્થળેથી જ મળી રહે તેવી 
અવબોધદષ્ટિનો એમાં અનુબંધ વરતાઈ આવે છે. આ જ 
રીતે *નુસ્મૃતિ'ને પણ મૌલિક અર્થઘટનનો સ્પર્શ 
આપીને “મણિ-મનુસ્મૃતિ' શીર્ષકથી ગુજરાતીમાં ઉતારી. 
આપી છે. તો બાણભટ્ટની 'કાદંબરી'નો સંક્ષેપરૂપે ને 
સરળ પ્રવાહી ભાષામાંનો એમનો અનુવાદ, બાણના 
કવિતાવેભવનો આછો અણસાર સામાન્ય વાચકને 
આપવામાં ઉપયોગી નીવડે એવો ગ્રંથ છે. 

મણિશંકર શાસ્ત્રીનો રસપ્રદેશ કેવળ વૈદક પૂરતો 
સીમિત નહોતો એની પ્રતીતિ આ અનુવાદગ્રંથો કરાવે 
છે; એ જ રીતે સંસ્કૃતિનાં વિલક્ષણ ક્ષેત્રોમાંના એમના 
વિહારની સાહેદી આપે છે “કામશાસ્ત્ર' અને બ્રતોત્સવ' 
જેવાં, લગભગ અક્ષુણ્ણ લેખાતા પ્રદેશને લગતાં 
પુસ્તકો. જાતીયતા (5૦૦ને લગતા અતિ નાજુક વિષયને 
નિરૂપતા “કામશાસ્ત્ર'માં એમણે સ્વાસ્થ્યપોષકતા અને 
સામાજિક નૈતિકતાની અદબ જાળવીને વિષયનું નિરૂપણ 
કર્યું છે. વિષયની ગરિમા જળવાઈ રહે એ દષ્ટિની 
કેટલીક બોધક કવિતાઓ પણ એ પુસ્તિકામાં એમણે 
આમેજ કરી છે. તો આપણી સંસ્કારપરંપરામાં વણાઈ 
ચૂકેલાં વર્પષભરનાં વ્રતોની વિસ્તૃત યાદી, એ. વ્રતોનો 
મહિમા, વ્રતચયનિું સ્વરૂપ, એને લગતાં વિધિવિધાનો 
વ.ની પ્રચુર માહિતી આપતો ગ્રંથ છે “રતોત્સવ'. 
જાતીયતા (5૦%) અને વ્રતપરંપરા જેવા સાવ નવતર 
વિષયપ્રદેશોને આપણી ભાપામાં' શાસ્ત્રીજી દ્વારા 
સૌપ્રથમ વાર પ્રવેશ મળે છે. ટ 

શ્ર 

રામાયણ અને મહાભારત જેવાં પ્રાચીન 
મહાકાવ્યો ૫૨ આધારિત ચારેક ગ્રંથો એમના મળે છે. 
જોકે, શાસ્ત્રીજીએ પોતે તો, એ પુસ્તકોને, “ઇતિહાસગ્રંથ” 
તરીકે ઓળખાવ્યાં છે, પરંતુ એમાંનાં લખાણોનું 
આંતરસ્વરૂપ પરિચાયક ઢબનું છે. 'પાંડવ અને કૌરવ' 
શીર્ષકનું છસ્સો પાનાંનું દળદાર પુસ્તક, મહાભારતની 
અતિપ્રસિદ્ધ કથાને રોચક રૂપે વર્ણવે છે, તો “રામ અને 
રવણ' શીર્ષકનો ચાર સો પાનાંનો ગ્રંથ રામકથાને સરળ 
બોધાત્મક ઘાટમાં ઉતારે છે. *પાંડવાશ્ચમેધ'માં 


બ્ટ્શ 


મહાભારતમાંથી નોખનોખા કથાનક- એકમોને લઈને 
આખ્યાનના કાચા ઢાળામાં ઉતાર્યા છે. તો 
“શ્રીકૃષ્ણચરિત્ર'માં મહાભારત, ભાગવત અને 
લોકપરંપરામાં કૃષ્ણનું ચરિત્ર જે રીતે વિસ્તયું છે, એનું 
સવિસ્તર વૃત્તાંત, જીવનચરિત્રની ઢળે, લખ્યું છે. પ્રાચીન 
ગ્રંથો અને પુરાણો પર નિર્ભર આ. ચારેય પુસ્તકોની, એ. 
જમાનામાં, બબ્બે અને ત્રણત્રણ આવૃત્તિઓ થઈ હતી એ. 
બીના, આ પુસ્તકો, અલ્પશિક્ષણના સદી પહેલાંના 
સમયમાં પણ, કેવી અદ્દભુત વાચકપ્રીતિ ધરાવતાં હશે 
એનો ખ્યાલ આપે છે, 


શરદ 
નિર્ભેળ વાર્તાત્મક કોટિમાં મૂકી શકાય એવી 
એમની રચના છે “મુક્તા'. આશરે સાડા ચાર સો. 
પાનાંમાં વિસ્તરેલી આ ચોપડીમાં ધર્મ, નીતિ અને. 
બવહારજ્ઞાનર્ની સરત શરખી છે; તો સંસારસુધારો, 
રાજ્યપ્રકરણ અને ચતુર્વિધ પુરૃષાર્થની વાત પણ એમાં 
ગૂંથી લીધી છે. લેખકની નજર સામે સંસ્કૃત કથારૂપોનો 
ઢાંચો. છે. એટલે સંસ્કૃત કથા-આખ્યાવિકાઓમાં આવતાં 
ઉદ્યાન, જલાશય, આશ્રમ, નગર, યુદ્ધ વ.નાં વર્ણનોને 
અનુસરીને એ. ઢબના વર્ણનખંડકો એમણે આ વાર્તામાં 
પણ ગોઠવ્યા છે. નવલકથાની સુઘડતા કે ચુસ્ત બંધની 
અપેક્ષા અહીં રાખી શકાય એમ નથી. કથાસર્જનની જે 
રસગ્રાહી સર્જકતા વાર્તાલેખકમાં હોવી જોઈએ એ 
કલાગુણથી વંચિત લેખકની આ રચના સંસ્કૃત કથારીતિ 
અને પશ્ચિમી નવલકથાલેખનના મિશ્રણરૂપ 
શબ્દપુરુષાર્થ છે. 
ગ 
વૈદક વિશેના સ્વતંત્ર ગ્રંથો, શાસ્ત્રના યથાનુકૂળ 
અનુવાદો, સંસ્કૃતિપરંપરાના સંકેતગ્રંથો, પુરણનિર્ભર 
વાર્તાત્મક લખાણો અને નવલકથાના અધકચરા 
પ્રયાસરૂપ “મુક્તા' પુસ્તકઃ જોઈ શકાશે કે મણિશંકર 
શાસ્ત્રીનું સાહિત્યલેખન ભાતીગળ વૈવિધ્ય ધરાવે છે, 
એટલું જ નહીં, કેટલાક નવા લેખનવિષયોને 
ગુજરાતીમાં પરિચિત કરાવવાનો ઉદ્યમ પણ દાખવે છે. 
“ગુજરાતી ગ્રંથકારો અને ગ્રંથો'માં સિત્તેર જેટલા 
ગ્રંથકારોનાં ટૂંકાં ચરિત્રો તથા એમનાં બસ્સો જેટલાં 


બટર 





પુસ્તકોનો હેવાલ આપ્યો છે. સાહિવ્યિક 
ઇતિહાસલેખનનો, એમની પોતાની સીમિત ઢબનો એ. 
પુરુષાર્થ છે. તો વળી, નિત્યજીવનમાં ઉપયોગી આચાર- 
વિપયક ફુટકળ સૂચનાઓને લગતી, “સત્ય વચનોની 
સૂક્તાવલી, એમના ઔષધાલયની “ભેટ'પુસ્તિકા છે, 
ગ્રહ 
પચાસેક વરસની ટૂંકી આવરદામાં શાસ્ત્રીજી 
ઘણો જશ અને જર પણ કમાયા હતા. એમનું 
“આતંકનિગ્રહ ઔષધાલય' સદાયે પ્રવૃત્તિથી ધમધમતું. 
દેશદેશાવરના દરદીઓ તથા ઘરાકોની ટપાલ, દવાનાં 
પારસલોની રવાનગી વ. ભીડને કારણે “આતંકનિગ્રહ' 
ટપાલકચેરી સરકારી તંત્રે ઊભી કરી એ. શાસ્ત્રીજીની 
વગને કારણે નહિ, પણ ટપાલખાતાને સારી આમદાની 
એ. થકી થતી હોવાને કારણેસ્તો. ધમધોકાર અને 
અઢળક પૈસો રળાં આપતા એમના વૈદકના વ્યવસાયને 
કારણે, શાસ્ત્રીજીની ગણના નગરના અતિસંપન્ન 
મહાનુભાવોમાં થતી. કહે છે કે એ જમાનામાં માન- 
પ્રતિષ્ઠાનું પ્રતીક (ડડ 3370001) ગણાય. તેવી 
નકશીદાર ઘોડાગાડી - અવનવાં દેશી/વિદેશી 
મોડેલોની મોટરગાડીઓ એ વખતે અવતરી જ 
નહોતી - આખા નગરમાં માત્ર ત્રણ જ હતી. એક 
જામનગરના રાજવી પાસે, બીજી કોઈ દીવાન કે 
નગસ્શ્રેષ્ઠી પાસે અને ત્રીજી વૈદ્યશાસ્ત્રી મણિશંકર 
જોશી પાસે, એકલી શ્રીમંતાઈ જ નહિ, શાસ્ત્રીજીની 
સંસ્કારિતા, વિદ્યાસંપત્તિને કારણે પોતાના પ્રદેશનાં 
પ્રજાજીવન અને. સંસ્કારક્ષેત્રોમાં પણ એમની આવી 
પ્રતિષ્ઠા અને સુવાસ હતી. વૈદક, શાસ્ત્રસેવન, 
સામાજિક જાગરુકતા, સંસ્કૃતિચિંતન અને ઊંડી 
સાહિત્યપ્રીતિ : આ નોખનોખાં પરિમાણોની પોતીકી 
છાપ એમનાં પુસ્તકોમાં ઝિલાઈ છે. સોળ. જેટલા 
મૌલિક/ રૂપાંતરિત ગ્રંથો એમની કલમે ઊતર્યા એ 
શાસ્ત્રીજીની રિદ્ધિ અને સિદ્ધિ છે. સાહિત્યના 
ઇતિહાસોમાં તો એને ભલે જગ્યા ન મળી હોય, પરંતુ 
એમનો શબ્દઉદ્યમ ખંત, ધગશ અને વિદ્યાપ્રીતિની 
પ્રતીતિ તો અવશ્ય કરાવે છે.” 
ઝં 


* આકાશવાણી, ગજકોટ પરથી પ્રસારિત વાતાલાપ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૮ 


ભમી ભમી શોધ કરીશ તારી ! 


શોધું તને? ક્યાં ? તુજ દર્શ દુલભ/ 
રે'તી રથ ન# 5% હર્ષ કેરી 

જ્યારે તને સ્વખ મહી નિહાળું, 

તો તું સદા દશન કેમ આખ 
પ્રસારતી ન! મઇઉ-ત# %ગઝે અ? 


તર! વિન!ની %ગ-જરિંદગાની 
થૈ જાય લૂખી મધૃતાવિહોણ / 
ઘેરી તળે શોક-ઘનો ગભીર 
વર્ષી રહે અંતરથી કરુણ? 


ખડી કરી કલ્પિત મૂર્તિ તરે 
જરી લઉં ચાંત્વન હું અષોલ/ 
સર બનવું તુજ વડ ગી 
મીઠી નવી કલ્મિત સ્મૃતિઓ કૈ! 


તું અપ કત્સાહન, આશ ઠી, 
ફેલા(વવાને ૪ઇુ-ત# 9ગ3ે અ 
(વિચાર મારો પણ એક છે કે-) 
ભમી ભશગી થોધ કરીશ તારી 
તો છું રહેશે, થઇુ/ ક્યા લષાઈ? 
રમણભાઈ બી. પટેલ 

શ્રી રમણભાઈ બી. પટેલનાં આશરે પચાસ- 
પંચાવન વર્ષ પહેલાં લખાયેલાં કાવ્યોનો સંગ્રહ પ્રતીતિ” 
હમણાં પ્રકટ થયો. તેનું વિમોચન કવિ શ્રી સુરેશ દલાલે 
કર્યું હતું. કાર્યક્રમના અધ્યક્ષસ્થાને જાણીતા સાહિત્યકાર 
શ્રી રમણલાલ જોશી હતા ને અતિથિવિશેષ હતા શ્રી 
રઘુવીર ચૌધરી. 

શ્રી રમણલાલ પટેલ ઝાયડસ - કૅડિલા હેલ્થકેર 
કંપનીના ચેરમૅન અને મેનેજિંગ ડિરેક્ટર છે. આવી વિરાટ 
ક્માસ્યુટિકલ કંપની ચલાવતા રમણભાઈ અતિ-વ્સ્તતા 
વચ્ચે પણ કવિતા માટે સમય કાઢી શકે છે તે વાતનો. 
મહિમા છે. તેમના કાવ્યસંગ્રહને પચાસ વરસ પહેલાંના 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૪૯ 


રમેશ પારેખ 


સાહિત્ય સાથે મૂકીને મૂલવવો જોઈએ. બ્રતીતિ' વિશે શ્રી 
રમણલાલ જોશી લખે છે કે, “પ્રતીતિ'માંથી પસાર થતાં, 
પ્રણય, પ્રકૃતિપ્રેમ, મનુપ્યપ્રેમ અને પ્રભુભક્તિનાં અનેક 
કાવ્યોમાં જાણે ભાવનાઓની આતશબાજીનો અનુભવ 
થાય છે. પ્રશિષ્ટ પરંપરાગત છંદોવિધાન અને અનાયાસ 
ભાષાયૌલી ભાવકહૃદયને ઊંડાણથી સ્યર્શે છે.” 

પ્રસ્તાવનામાં કવિ શ્રી મકરંદ દવે લખે છેઃ “આ 
કાવ્યોના બાહ્ય કલેવર ૫૨ ઉમાશંકર-સુન્દરમ્‌નો પ્રભાવ 
પડ્યો હશે, પણ મને તો આ કાવ્યોની આંતરિક ભૂમિમાં 
તપરિવિની તાપીનાં શાંત જળ વહેતાં દેખાય છે. પ્રણય, 
મ્કૃતિ અને રાષ્ટ્રભાવનાના વિવિધ રંગો ઝીલતી આ 
કવિતા એક શુભ્ર ધ્ુવતારક ભણી વહી રહી છે.” 

“્રતીતિ'માં રમણભાઈ પટેલનું એક જ પંક્તિનું 
એક મુક્તક છેઃ 

પેગ/% છે અમ તણો અમ કજિંદગની. 

વ્યવસાય અને શિક્ષણક્ષેત્રે સતત વ્યસ્ત રહી 
કર્મયોગ સાધતાં ચ્મણભાઈને કવિતાયોગ પણ થયો છે 
તે સુભગ ઘટના છે. તેમણે રવીન્દ્રનાથીય શૈલીએ પોતાની 
જિંદગીનો પયગામ પણ આપ્યો અને કર્મયોગનું ગૌરવ 
કર્યું છે તે સરાહનીય છે. તેમનો જીવનમંત્ર કહી શકાય 
તેવું એક મુક્તક *્રતીતિ'માં તેમણે આપ્યું છેઃ 
ભલે જીવનપંક% તિષેર વોર આજે રહે, 
પભ#ત નકી અવું ર? જેર આવ પછી, 
સ્મિતો સતત વેરતાં સ્થિર પથે નિહાળી, અહો! 
ભરાય બસ એક જો કટક એવ અંધારમઇ 
થશે વિકટ પંથ પે જિશ્યકૂચ ઉત્ક/તિની / 

પ્રસતુત કાવ્યસંત્રહની એક વિશેપતા એ છે કે મોટા 
ભાગની કૃતિઓ સોનેટસ્વરૂપે અથવા છંદોબદ્ધ છે. 
છાંદસ રચનાના ભાવકોને રૂપકડા સ્વરૂપે છપાયેલ આ 
સંગ્રહ જરૂર ગમી જશે. 

કવિ 'વિશ્વચુંબન' નામે એક સરલ છતાં સરસ 
કૃતિમાં ચુંબનનો અને તે નિમિત્તે પ્રેમનો મહિમા ગાય છેઃ 
%કુલ્વ કમળો સજી નવ રંગની પંખ૭ી 
નેરંતર નવી ભર સુરજે, હેવ્જ અહર્ષ જે 


---------------થ#૦* 


અગ કછવે સદા થરને મૂરે જઇને 
છત નહી જ કરતાં *ૂદુ ઉરે ડરે ચુંબન. 

ભ્રમર કમળરસ પીતાંપીતાં રાત્રિએ પાંખડી બીડી. 
દેતા કમળમાં પુરાઈ જાય છતાં તે કમળની પાંખડીને 
કીરીને બહાર નીકળવાની ફૂરતા આચરતો નથી, પણ 
કમળપાંખડીને મૃદુ ચુંબન ડરે છે તેવું નિરીક્ષણ કવિએ. 
કયું છે તે ગમી જાય તેવું છે. આ સૉનેટના અંતે ચુંબનનો. 
મહિમા કરતાં કવિ પૂછે છે : 
અહો? %૨ત-માનવી કદમ-કૂચ સાથે કરી 
શકે ન ભરી જ્શ્વચુંબન તુફાનને દૈ ચૂમી ? 

“તુપ્તિ' કાવ્યમાં કવિ અતૃપ્તિનું મહિમાગાન કરે 
છે તે ધ્યાનાર્હ છેઃ 

પેલ! ગુલાબફ્લને નીરખી મને કૈ 

ઊંડે ઉરે થતું અરે/ ગુલ ચૂંટવાનું. 

ચૂંટી હું મલિક બનું, બસ ભોગવીને 

તૃપ્તિ કરી, દિલ પછી નવ ચૂંટવાને 

એને ફરરી થતું હવે તવ હું વિચારું. 


સૌન્દર્ય હા, વઇું ગક સહુનઇ દિલને 
ને શ્યાં સુધી હૃદયથી નવ ભોગવાવે 
લાગ રહે હદય એ પર ત્યાં સુધી અઇ 
ને ભોગ” ઉકત રૂપ વરે પછી એ. 


માટે મનોહર બધું નયને નિહાળી 
તૃપ્તિ ધરું રસિક દિલ અતૃપ્ત રાખી. 


ફૂલને છોડ પરથી તોડીને સૌન્દર્યને ખંડિત કરી 
મેળવાયેલી તૃપ્તિ કરતાં, ફૂલને ચક્ષુ વડે નિહાળીને એના 
સૌન્દર્યનો રસ પીઉં તે વધુ ઉચિત અને શ્રેષ્ઠ માર્ગ છે એમ 
કહી કવિએ. મનુષ્યની માલિકીની ભાવનાની બહુ ઓછા 
શબ્દોમાં આલોચના કરી છે. ફૂલને એના મૂળ સ્થાને 
રાખવાથી ફૂલનું સૌન્દર્ય તો જળવાય જ છે, પણ સાથોસાથ 
દિલની ઉદારતાનું ને ઉદાત્તતાનું સૌદર્ય પણ નીખરી ઊઠતાં 
જે તૃપ્તિ અનુભવાય એ પુષ્પને ડાળ પરથી તોડવામાં નથી 
એવો આડકતરો. બોધ કવિ આપે છે. 

કવિએ ગીતો લખ્યાં છે તેમાં પચાસેક વરસ 
પહેલાં, ગીતને બીજા સ્થાને મૂકીને, જે ગીતો લખાતાં 
તેનો વળોટ છેઃ 
આ થથરે શીદ ઉર રંકડું, મેય, આજે ને? 
મારું મન ઝાલ્યું નવ જાવ, પ્રિય, દોડી આવો ને? 


6હ્ટ્શ્‌ 


કેમ-છોળે સરત? ઊછળે, કેય, આવો ને: 
એમાં ઉર ડૂબું, ડૂબું થાય, મિવ, દોડી અજ ને! 


ક્યારે છંટાશે સુધા-છાંટણું, બેય, અ/વો ને? 
કે સંગ ઉર એમાં ન્હાય, મિવ, દોડી અ જો ને: 


કવિ શ્રી રમણભાઈ પટેલે એક જગાએ પોતાની 
સર્જનપ્રકિયા વિશે નિખાલસપણે લખ્યું છે: “મારાં કાવ્યો 
મધુરતાનું ઝરણું છે. મને મારી નાનામાં નાની કૃતિ જીવન 
જીવવામાં આનંદપ્રદ છે, કારણ કે એમાં રહેલો ભાવ, 
પ્રેરણા, લાગણી કે કંઈ ન સમજાય એવું બધું મારા દિલમાં 
ફરી ફરી રમી રહે છે. એ તો મારું જીવન-તરણું છે, માર 
જીવનના ઉદ્દેશરૂપ આનંદ માટે કવિતાપ્રવૃત્તિ હંમેશાં પૂરક 
બની રહી છે. મેં જીવનમાં આવતી સારીનરસી પળોને 
જીવીને મધુર કરી છે. કવિતાએ. મને હંમેશાં પ્રેરણા આપી 
છે. એ મધુર જીવન-ઝરણું છે અને તે હંમેશાં મને પ્રિય 
છે.'” 

કવિતા, મધુરતા અને જિંદગીને એક જ આસને 
સ્થાપતાં કવિ મધુરતા સાથે સંવાદ કરે છે કે- 

શું તને? ડય તુજ દર્શ દુલભ 
રે'જી સીમ નદ ૩% હર્ષ કેરે 
શ્યારે તને સ્વપ્ન મહી નિહાળું, 
તદ તું સઠા દર્શન કેમ આપી 
ઝસારતી નદ મઇતા ગે અ? 

કવિને વાસ્તવની જડ અને કઠોર સ્થિતિમાં 
જીવનની મધુરતાની શોધ છે. તે માટે તે પોતાનો સંકલ્પ 
કાવ્યાંતે વ્યક્ત કરે છેઃ 

ભમી ભમી શોધ કરીશ તારી, 

ત તું રહેશે, મુ ક્યાં લપાઈ? 

આ બૃહદ્‌ કાવ્યસંગ્રહની વિગતે વાત કરવા માટે 
મોટું ફલક જોઈએ. સ્થળસંકોચવશ અહીં તેનું 
વિહંગાવલોકન જ શક્ય બન્યું છે. આ ડકાવ્યસંગ્રહનાં 
અંતિમ પૃષ્ઠો પર મુક્તકો આપવામાં આવ્યાં છે. ક્યાંક તે 
ચોટદાર પણ બન્યાં છે. આવો, એ મુક્તકો પૈકી થોડાંનો 
આસ્વાદ કરીએઃ 

મને ગમે ૨0% અનેક તે છત 

એમાં મને છે વધું જે જ વાલી: 

કિયા *ીઠી ને ગઇ કવિત. 

કઈ થશે વ્હાલી વધ બેઉમંથી, 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૫૦ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ર૫૧ 


નવ %થત હું. 
છે એકબીજા થકી જે, રહેશે 
જનને થને તો સરખી ૪ વ્હ/ જ: 
ગ્રહ 
અરસત્યક/કી લઈ સત્યં જ 
તમિસમાંથી લઈ તેજમાં જા/ 
અ પરથી તું ઓ પર લઈ જ, 
તું મૃત્યુમાંથી લઈ મોક્ષમાં જા/ 
ત્ર્દ 
વાંછો વદિ ઉત્તમ જિંદગીનું, 
રહેવું રહું જીવન જોખગનું. 
ગ્રહ 
છે ગ્રાર્થના ઉરજ% સૌથી મોટી. 
શ્ર 
અ થથરી જેંદઝ ભોગ મટે, 
ન! જજાની "જને હાણ થાવ; 


છ 
'ઉફે?/ન/ જવ/ અ/જીજન %ત્ટ/#હક ટ/ભ્ય?ે ] 
૧. શ્રી જવાહર બક્ષી મુંબઈ -. 
ર. ડૉ. મુકુલ બક્ષી મુંબઈ -: 
૩. ડૉ. સતીન એન. દેસાઈ દાહોદ 
૪. શ્રી ધુવ ભટ્ટ કરમસદ 
* પ. ડૉ. હરિવલ્લભ ભાચાણી અમદાવાદ 
: ૬. કુ. અર્ચિ જયેશ માધાણી અમદાવાદ 
* ૭. શ્રી રમેશ ઓઝા અમદાવાદ 
“ ૮. શ્રી દશરથસિંહ એસ. ઝાલા અમદાવાદ 
; ૯. શ્રી કોકિલાબહેન ઝવેરી મુંબઈ 
* ૧૦. શ્રી પીયૂષ પાઠક મુંબઈ 
* ૧૧. શ્રી રતિલાલ બોરીસાગર અમદાવાદ 
* ૧૨. શ્રી અરુણાબહેન પ્રદીપ દોશી મુંબઈ 
પા ૧૩. શ્રી અંક્તિ ત્રિવેદી અમદાવાદ 
ઉટ્શ 





અંધાર% ઈંપ મેટવવન, 
ન કોઈન કમને રશ 9/૧. 
ત્ર 
મયા મારી ભૂતની વીસરી જ હવે દેલગીરી? 
ને પી પ્ય૦ી અમરતભરી ભાવિની જીક ભૂજ / 
મેમીઓને ભવ જગતમાં આવત કાલનો શે? 
કા દૈજું અભવ કણવે ૨ને ચુંબનો કૈ 
કક 
ડીોઈ નક એકલ /૦જ% અ 
તથાપિ જીજી લડવાનું એકલા? 
રહ 
વિવોગ, દુખ ને વિનાશ શુભચિહ્‌ન ઉત્ક્ાતિન/ / 
નરક 
[પ્રતીતિ : રમણભાઈ બી. પટેલ; પ્રાપ્તિસ્થાન : રમણભાઈ 
કાઉન્ડેશન, ૧૬, આઝાદ સોસાયટી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫; 
કિંમત : રૂ. ૧૦૦] 


આ કાંઠેથી માધવ વ્હે છે.... 
ઢળતી અ જય વસતી છવછવ મારરી ચોળ ભીતરથી 
ફૂંહૂ ફૂહૂ [જવી કાનનને માધવને બોલાવ કોકિલા, હું ઊભ? છું ગોપનવટમ/ 
અ/ ડત ૫/4૧ વહે છે, ચ્છે કઠે વહે છે ર૧૮ ગોટ 
બકુલ-અર્જુન, કદંબ-કેસૂ ફ્લનઈી ઊભરે ગૈ છલછવ છોળછોળ કરતી અ તટમં 
રાધાજીની મેંદીરંગી પાનીની લો છાપ ઊઠી છે માધવ કેર! વક્ષઃસ્થલ પે, જાણે લખી છે ગુલમોરોની હેષિ 
અ#અવળ ચંદનની ડાળીની શેણી છાર 64 છે *ર/ઉ/ન! અષ્ઠ અને સ્તનમંડલ ઉપર ૩/પ૧વરસથઈી લખ 
કુંજનિકુંજે કેલિ રમતાં મ!ધવને વરતી ગઈ રાધા ફૂલને બદલે 
મેંદીરંગી આંગળીઓને, ફૂલને બદલે સ્તનમંડલને, ધરી છીધું સૌ અનામ કેરી અટમાં 
અ/ કાંઠેથી માધવ વ્હે છે, ઓ કાંટેથી વ્હે છે રાધા ગો્ચ 
બકુલ-અર્જુન, કદંબ-કેસૂ ફૂલનછી ઊભરે ગૈ છલછલ છોળછોળ કરતી અ તટમ/ 


યશવંત મબિવેદી 


માધે ! તરસ્યા ખેતર જેમ ઊભી છું ! 
ઊતરે હળુક હૂંફ્થી ભીની આભની ભૂરી શ્યામળિલોરી છાયા 
ફરતફરતી સોનલસોનલ કોર ને ભીતર જલ ભરેલી ૩૧? 


આ રૂપલ રન પોલ શાં ધોળાં વાદળાં ઉપર કોણ મેલે છે સોનલવરણી આગ? 
મારેવું ઘેર આવે એમ ઊડતું આવે આભ ને ડૂબે ડબાક્‌ મારી આંખ મહી અણતાગ? 


માઉ? તરસ્યા ખેતર જેમ ઊજી છું - સ/વ ઉજ ૩૧: 
વરસ હેલી - ભજવતો જા જલ ૨0 ભીની સોનલવરણી માવ? 


રત આખી આ કોણ ભરે છે ફૂલ-પિયાલી ઝરત અ! ઉજાસ અને અંધારને ટીષે ? 
કીજ્ ભરે છે જલ અને સૂરજને ટીપે અસીમ કેરા હળુક ડોલતા નીષે? 


ઊતરે હળુક હૂંફથી ભીની આભની ભૂરી શ્ચામબિલોરી છાયા? 
કરત્ીફરતી સોનલસોનલ કોર ને ભીતર જલ ભરેલી કય / 


યશવંત ત્રિવેદી 


બ્ટ્શ સકક્ડકક્કઝ્ઝકડ-કક્ક્ક્કક- ફેબ્રુઆરી ર૦૦૦: રપર 


માધે, તારું રૂપ લુભાવન 
એક સથી જેઠી છું અહીં ઉબર ઉપર મેઘમંડલો કેરી અજી મેશ! 
વજેરહન અહરહ વ્યાકુળતા કેવડિયા સુગંધ કેરી કવર્ડી મારીશ ટેશ ? 


એક સઈ ત પૂરી થઈ અભિશાપ સમજી આ - ડય છે પંખી, કદંબ કેરાં ફૂલ અને તૃણપત્તી ? 
હરિ, મને દેખાડ કમલનાં પત્ર જેહ પર શરદવસંત નેહ સજી તું અદીઠ કરથી લખતો રહેત) પત” 
હે ધવ, લો ચારે જાણે હોય નહીં કંઈ સંબંધસૂ્ર કે અતીત નહી અવશેષ /7 
એક સીથી બેઠી છું અહીં ઉબર ઉપર મેથયંડલો કેરી અજી મેશ: 
ફરીફરીને હજી કર હું હજી કરીને એક વાર હું ઝંખું માદ, તારું રૂપ લુભાવન જોવા આ અંધારે, 
ટશરટશર ૨ ફૂટી રહી છે ફરીફરીને પ્રાતઃવેળે અંતરતલ* ટીપેટીમે ટપકી જમુનાને આરે. 
નિંગૂઢ વેદન! વચ્ચે રહીરહી ન્યાળું છું - દૂર તને આવતો મારે સોનલવરળે દેશ: 
વિરહન?# અહરદ વ્યાકુળત*/ કેવડિયા સુદ ડેરી કવડી મરથ ઠેશ ?? 
પ્રેમ-પુષ્પ યશવંત ત્રિવેદી 
મને તમોએ ફૂલ દીધું ને 

મે તેને ઝે*: 
રંધ્યા-કાળે ટૂલ ખરી ગયું/ 

પ્રે તો હેમનો ખેમ... "ને તશોએન 


ફૂલ ખુ, પણ ફોરમ દૈને સુંદરવરને વરવું છે 
જીવતર સાથક કીધું; સુંદરવરને વરવું મારે 

જેની જેરી અંક્તિ નજિ? સુંઠરવરને ૧રઢું છે; 
કાળે દીધું, લીધું /... મને તમોએન અવર ભઈ ને બાપ- 

મેમ-વિવર્ત - વિષયય એના એક એનું થરઘરણું કરવું છે. 
સ્થૈયની શી બલિહારી મોરછીછનું છોગું થાકે, 

કાળે કાળે કળ પલટત પીતામ્લર - ટેપ 
ભરતી-ઓટની ૧/ર/.. જને તગેએન મોરલીથીવે મોંઘો પાવાં 

ગીત ભરેલો ગહું; 

મેમ-ઘુષ્પ ને ઘુષ્ષેમની ,.. એનું દળણું દળડું ચારે એનું પણી ભરવું છે. 
અ સ ઇડ ક અવળસવળ ને અણઘડ દુનિવ, 

ના/રદ-થ#રદ થાં એ સમજે ઠાજ નહી ઢેડાછું છે: 
આ-જીવન બરલચારી... મને તમોએન ઝાએ ચરએ તેજ 

મેમ પરસ્પર ઉેલ-દેજી ને તળિયે ઝીછું ડાછું છે: 
વિનિમવ ટૂલન! જેવો : એન પીઠે વળગી યારે 

પ્રેથ પરાત્પર ચ્હાલું સ્હઃવું, અજાણી નઈયુંની ધારે 

યોગ ન જેવો તેવે /.. થને તકીએન સામા પૂઝે તરકું છે. , 


:/ જયન્તપાઠક 


બ્રશ 


'અનામી' 





ફેબ્રુઆરી ર૦૦૦: ૨૫૩ 


આ હાથમાં 


એવી અહીં વટનદ બને, 
ર%*% ૧ને હર&%/ જળે. 


છે ઝાંઝવાં અ હાથમાં, 
તળમાં ભવે ઝરણાં મળે. 


હી અરગઝૂ બસ એટજ, 
કે રનેહનાં શરઠ કળે. 


હોઠ સદા રમતું રહે, 
એ નામની રટણ મળે. 


દેવેન શાહ 
મઝલ 
કહ ત ક્યાં હવે જઈએ, 
કહી અહીંયાં રહી જઈએ. 


તમારા વિણ સાહિબ ક્ય, 
સુખડ ચંદન થઈ %ઈએ, 


ત" ઢાંકો ત) છાંયો છે, 
ઉઘાડ ક્યાં અમે જઈએ. 


અગે તો ઢોલ ઠાલજાં લ્ય), 
૦જાવો તો જજી જઈએ. 


પવન થંભાવજો બે પળ, 
પછી સાહિબ ઊડ જઈએ. 


શૈલેશ ટેવાણી 


મારા કાગળ ઉપર 
રાતની અસીમ શાંતિમાં 
જેઠ છું હું રઈટગ ટેબલની સજે, 
કવિત લખવા, 
ઘસઘસ/ટ ઊંઘી ગય છે બધ. 
દેડકા જેવો કૂદતો ફૂદતો એક વિચાર આવ્યો 
ને ઊભ રહ્યો મારી સામે રાઇટ ટેબલ ઉપર 
ડ્ર!ઉં ઉં કરત. 
પછી તો સાથે લઈ આવ્યો તૈન! દસ્તોને 
* ને ઊહાપોહ કરી મૂક્યો 
મારા ક/ગળ ઉપર, 
સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ 


ઉટ્શ્‌ 


આ શહેરમાં 
હરદમ પિવે, મરવું પડે એવી અહીંની ₹ત છે, 
કારણ વગર હસવું પડે, એવી અહી રીત છે. 


શું કામ સાચવવી ડબાડી જિંદગી હળવાશથી? 
છું કાચનો, બચવું પડે, એવી અહીની રીત છે. 
સ્નેહલ ક્ષણો ઉપકરથી લ્યો એમણે ચીતરી વછી, 
એ ભાર લઈ ફરવું પડે, એવી અહીની રીત છે. 
ભૂલ્યો નથી ઘટન! બઈ, કઈ હત પળ કારજ, 
આ હાથથી લખવું પડે, એવી અહીંની સત છે. 
અ; કાંગરા ફૂહેત# રહે ચિરકાળની કથની તને, 
લાચાર થઈ જીવવું પડે, એવી અહીં” રીત છે. 
દેવેન શાહ 


ગઝલ 

નાભિ લગી ખુવ્કું હો સઘળું, બિન બાજે પણ બાજે છે, 
અમ ગઝલનું હોવું સંતો, સ9% થવેલા સાજે છે. 
આંખોની અવઢવમાં ન! પડ, ઊંઘે છે કે જાગે છે, 
આ સઘળું પરગટ ને છૂષું જાણી ભૂલવા કાજે છે. 
ઝાલર, ઘંઢો શમતાં આખર થૌન ધરે છે પરસ, 
સૌ મૂરત ઓગાળી અંતે અંદર ક્યાંક બિરાજે છે. 
સૌને સૌન ખપતું મળતું, ખપ વિનાનું કેં "1 ર૦૪, 
ફ્કિ ધરો ન ફોગટ એની, કાલે છે કે આજે છે. 
હોય લખેશ્રી યુગનો તોયે કાળ અદબનો ડોળ કરે, 
હોય ખરેખર શરમવિહોણો, અમથો અથથો ૯/જે છે. 


રંગબિરંગી મોસમને પણ ઓગાળે છે સ્થાહીમ, 
ને શબ્કોનટ ડૂચઠ લઈને સ્તર સથળ/ને મજે છે. 


ન 


મોઘમથીયે મોઘથ એવા અથસારોને જે અજ 
એનું અંજન થાવું “પરવેઝ તમને કડું છાજે છે. 


સતીન દેસાઈ 'પરવેઝ' 


ફેબ્રઆરી ૨૦૦૦: ૨૫૪ 


નિત નવા વંટોળ 


ક્સ્ક્ક્ઝ્કક્ડ-ડ-----ક્ડડડડ-ડડફડડડ- ડડ 


હૃદયસ્પર્શી અનુષ્ઠાન વિષે 

દુનિયામાં શું એવાં ઘણાં જણ નહીં હોય કે જે 
નાટક ને સિનેમા જેવાં કળા-અનુષ્ઠાન જોવા જતા 
પહેલાં વિર્ચ્ર કરે? કેવળ સમય અથવા ટિકિટના દર 
વિષે નહીં, પરન્તુ જોઈને દુઃખ થશે, કે ડર લાગશે એવા 
વિચાર. સિનેમાની બાબતે હું મિત્રોને કહેતાં સાંભળતી 
હોઉં છું કે અમુક અથવા તમુક પ્રકારની સિનેમા જોવી 
નથી ગમતી. દા.ત. “વૈજ્ઞાનિક' કહેવાય તેવી, કે બહુ 
હિંસક ને ફૂર હોય તેવી, કે ભૂત ને ભેદ-ભરમ વગેરેથી 
ડરામણી બનતી હોય તેવી. હું પણ આવા પ્રકારોથી 
દૂર રહું છું, અને ફક્ત અમેરિકી સિનેમાઓ વિષે જ 
નહીં, પણ ભારતીય શિનેમાઓ વિષે પણ નિરાકરણના 
વિચારો કરતી. હોઉં છું. 

નાની હતી. ત્યારે ડ્રેક્યુલા પરની એક ફિલ્મ 
ભારતમાં પડી હતી. બધાં કેશન સમજીને એ જોવા 
જતાં હતાં. મારી બહેન પણ ગયેલી. હજી સુધી એ 
પ્રકારની ફિલ્મ હું જોતી નથી - સિવાય કે એ કટાક્ષરૂપે 
બની હોય. એ જ રીતે, “ગૂંજ ઉઠી શહનાઈ' મેં કદી 
જોઈ નથી. જેમ કુત્સિત ભાવ પસંદ નથી, એમ કરુણને 
પણ નાપસંદ કરવા પ્રેરાઉં છું. જીવ બીજી ઘણી. રીતે 
દુઃખ પામતો રહેતો હોય છે; મનોરંજનના માધ્યમ દ્વારા 
શા માટે વધારે દુઃખ આપું એને ? જાણીને હસવું આવે, 
કે નવાઈ લાગે, એવું બયાન કરું છુ'કે “૧૯૪૨' અને 
'અ લવસ્ટૉરી' જેવી તાજેતરમાં બહાર પડેલી હિન્દી 
ફિલ્મો જોવા પણ હું ગઈ નથી. વિચ્છેદનો ભાવ પણ 
સહન નથી જ કરી શકાતો. 

સિનેમા તો, ચાલો, જાણે કે એક અત્યંત સુસ્પષ્ટ 
ને સજીત માધ્યમ છે. એમાં અનેક યાંત્રિક યુક્તિ- 
પ્રયુક્તિ વાપરી શકાય છે, ને રજૂઆતને એકદમ તાદૃશ 
બનાવી શકાય છે. પણ નાટક ? એ તો આંખોની સામે, 
હાજરાહજૂર, ભજવાતું હોય. એના દ્વારા કેટલાં તીત્ર 
સંવેદનો ઉત્પન્ન થઈ શકે? 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨પપ૫ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


આ પ્રશ્વ ૫૨ પહેલાં જો કોઈ વાચકે વિચાર ના 
કર્યો હોય તો જરૂર કરે, કારણ કે રંગભૂમિનું આ 
માધ્યમ પણ ઘણું જ અસરકારક છે. વળી, નાટકની 
કથા જો જાણતાં હોઈએ, તો એ નાટક જોવું, કે ના 
જોવું એ નક્કી કરી શકીએ છીએ. સિનેમામાં લાગે 
તેવો આઘાત તો કદાચ નાટક જોતાં નથી જ લાગવાનો, 
છતાં ઉત્તમ રીતે લખાયેલાં, તથા ભજવાતાં, 
હૃદયદ્રાવક નાટક અવશ્ય વ્યગ્ર કરતાં હોય છે. આ 
અનુભવ આપણને દરેડને જરૂર થયો જ હશે, 

અમેરિકામાં રહેતાં રહેતાં ઘણાં વિખ્યાત નાટકો 
જોવા મળ્યાં છે, તેમ જ જોઈને જીવ બળશે, કે મન 
કાંપી જશે, એવા વિચારે કેટલાંક અગત્યનાં 
(સાહિત્યિક દષ્ટિએ) નાટકો નથી. પણ જોયાં. એવું એક 
નાટક તે “નૉટ ફોર નાઇટિન્ગેલ્સ'. સુવિદિત અમેરિકી 
નાટ્યકાર ટેનેસી વિલિયમ્સે ૧૯૩૮માં એ લખેલું, ને 
અહીંની એક જેલમાં બનેલા બનાવો પર એના 
કથાનકનો પાયો નંખાયેલો. એ ક્યારેય ભજવાયું તો 
ન હતું જ, પણ એ સાવ ભુલાઈ ન લગભગ ખોવાઈ- 
જ ગયેલું. સાઠ વર્ષ પછી અચાનક - તથા સદ્ભાગ્યે 
-એની ટાઈપ કરેલી પ્રત મળી આવી. માંડ સત્યાવીસ 
વર્ષની ઉંમરે એમણે એ. લખેલું, ને પાછળથી એમણે 
આ નાટકનો પોતે લખેલા “સૌથી ઉત્કટ અને ઉગ્ર- 
હિંસકં' નાટક તરીકે સંદર્ભ આપ્યો હતો. 

ટેનેસી વિલિયમ્સનું નાટક ભજવાતું હોય તો 
મારે એ જોવું જ હોય. ટિકેટ ખરીદવા ગઈ પણ ખરી, 
પણ ત્યૉં મૂકેલી સમાલોચના વાંચી અને વિચાર બદલી 
નાખ્યો, જેલમાંની ખૂબ ખરાબ હાલતની સામે 
ભૂખહડતાળ પર ઊતરેલા ચાર કેદીઓને હવા 
વગરની એવી કોટડીમાં પૂરવામાં આવે છે કે જ્યાં બસો 
ડિગ્રી જેટલું ઉપ્ણતામાન કરી શકાતું હોય છે. કેદીઓ 
એમાં ભૂંજાઈને મરી જાય છે. (એમનાં હૃદય મૂળ હતાં 
કે હોય એનાથી અડધાં થઈને રહેલાં. એમની એ 


ઉ્ટ્શ 


સ્થિતિ, એ પીડા, શેકાવાની, ગૂંગળાવાની એ પ્રક્રિયા 
વગેરે મંચ પર બતાવાઈ હતી. સાહિત્યને નામે કે 
કળાના અનુભાવન ખાતર આવું અનુષ્ઠાન જોવાની 
મારી તેયારી ન હતી. 

બીજા એક અમેરિકી નાટ્યકારનું એક નાટક 
જોવાનું વર્ષોથી ટાળતી આવેલી. પણ આ વર્ષે એને 
લખાયાને પચાસ વર્ષ પૂરાં થતાં હતાં. ફરી એક વાર 
ન્યૂયૉક શહેરના એક રંગમંચ પર એ ભજવાઈ રહ્યું 
હતું. હવે કઈ રીતે ના જોવું ? મનમાં ઘણી બીક હતી 
કે જોતાં દુઃખ થકો જ, આંખમાં આંસુ આવશે. જ પણ 
એ સુવર્ણ ભજવણીને નવાજ્યા વગર રહેવાય એવું પણ 
ન હતું જ. એ નાટ્યકાર તે આર્થર મિલર, ને એ નાટક 
તે “ડેથ ઓફ એ સેલ્સમેન.' એનું કથાવસ્તુ કોણ ના 
જાણતું હોય? એના કરુણ, કમભાગી નાયક વિલી 
લોમૅનનું નામ ભાપાઓના સમગ્ર અવરોધોને 
અતિક્રમીને દુનિયાભરમાં કમનસીબીનું પ્રતીક બની 
ચૂક્યું છે; અને એમાં નિરૂપાયેલી વાસ્તવિકતા એવી 
છે કે જે કાળ દ્વારા ઘસાઈ ના જાય. 

સાહિત્યની એક કૃતિના જન્મને પચાસ વર્ષ થયાં 
હતાં, પણ એના પોત પર કોઈ ક્લાંતિ વર્તાતી, ન હતી. 
કૃતિના હાદના ધબકારા સહેજે ઘટ્યા ન હતા. વળી 
એના રચયિતા હયાત છે, સન્માનિત છે, સર્જનકાર્યમાં 
હજી રત છે. એક જીવંત. ઇતિહાસને પ્રમાણવાનો આ 
મોકો હતો, ને તેથી હિંમત કરી ! નવેસરથી રજૂ થયેલી 
ભજવણી વિષે “ન્યૂયોર્ક ટાઇમ્સ'માં લખાણ અને. 
વખાણ. છપાઈ રહ્યાં હતાં, આર્થર મિલરની મુલાકાતો 
ટૉલેવિઝન પરના કેટલાક મુખ્ય કાર્યક્રમોમાં જોવા 
મળતી હતી. બસ, વાત મહત્ત્વની એક સાહિત્યિક 
ઘટનાના કિંચિત્‌ અંશ બનવા અંગેની હતી. પણ કાંઈ 
ન્યૂયોર્કીય અભિગમ. ધરાવતું મન ઝાલ્યું રહે? 

૧૯૧૫માં ન્યૂયૉર્ક શહેરમાં જ્ન્મ પામેલા 
આર્થર મિલર નાની ઉંમરથી નાટકો લખવા માંડેલા. 
હજી તો એ વીસ વર્ષના પણ ન હતા, ને કૉલેજમાં 
એમનાં બે. નાટકો, ભજવાયેલાં. એમની. પહેલી નોકરી 
રેડિયો-નાટકો લખવાની હતી. એમનું પહેલું જે નાટક 
ન્યૂયોર્કના વિખ્યાત બોંડ-વે નાટ્યમંચ પર રજૂ થયું તે 


ઉટ્શ્‌ 


હતું “ધ મૅન હુ હેંડ ઓલ ધ લક', ને ત્યારે એ પોતે 
હતા માંડ ઓગણત્રીસ વર્ષના. ઉજ્જ્વળ જીવનની 
કારકિર્દીની એ ઉજ્જ્વળ શરૂઆત હતી. ૧૯૪૪નું એ 
વર્ષ. દિતીય વિશ્વ-યુદ્ધનો જમાનો. ત્યાર સુધી રાજા- 
રાણીઓ ને ધનિકોની સંમોહક જિંદગીની આસપાસ 
કથાવાર્તાઓ રચાતી આવી હતી. આર્થર મિલરે જાણે 
સાહિત્યસર્જનને પહેલવહેલો આગવો એક વળાંક 
આપ્યો. એમની મેધાવી કલમના આધારે સામાન્ય 
માણસ આગલી, હરોળમાં આવ્યો, મુખ્ય પાત્રનું સ્થાન 
પામ્યો, તથા એના સાધારણ જીવનનાં નાનાં-મોટાં 
દુઃખો અને અભાવો કળાપ્પ્રક્રિયાનું સર્વોપરી કેન્દ્ર 
બન્યાં. 

મિલરનાં સૌથી જાણીતાં નાટકોમાં છે “ઓલ 
માય સનન્‍્સ' (૧૯૪૯), “ધ ફ્ૂસિબલ' (૧૯૫૩), “એ 
વ્યૂ કૉમ ધ બ્રિજ' (૧૯૫૫), “આફ્ટર ધ ફૉલ' 
(૧૯૧૪), ને “ધ પ્રાઇસ' (૧૯૧૮). એ. પછીનાં ત્રીસ 
વર્ષો દરમ્યાન ઘણાં બીજાં નાટકો એમણે લખ્યાં છે, 
જેવાં કે, “ધી અમેરિકન ક્લૉક' (૧૯૮૦), “બ્રોકન 
ગ્લાસ' (૧૯૯૪), 'મિ. પીટર્સ કનેક્શન્સ' (૧૯૯૭) 
વગેરે, તથા બીજું પણ ઘણું લેખનકાર્ય એ કરતા રહ્યા 
છે. હાર્વર્ડ (અમેરિકા) તેમ જ ઓક્સફર્ડ (ઇંગ્લંડ) 
મહાવિધાલયો તરફથી એમને માનદ ડૉક્ટરેટની પદવી 
અપાઈ છે, અને પ્રત્યેક ઉત્તમોત્તમ અમેરિકી 
પારિતોપિક એ પામી ચૂક્યા છે, એક એક વાર જ નહીં, 
પણ બે ને ત્રણ વાર પણ. 

“ફેંથ ઓફ એ સેલ્સમૅન'ની કથા એટલે એક 
ફેરિયાની વાત, નાયક વિલી લોમૅન ખખડધજ મોટરમાં 
દૂર દૂરનાં શહેરોમાં ફરે છે, મોટા મોટા ઓર્ડર (કઈ 
વસ્તુઓના તે નાટ્યકાર કહેતા નથી) મેળવે, છે, પત્ની 
અને બે દીકરાઓ સાથે સાધારણ સુખમાં જીવે છે. 
પછી તો સમય બદલાય છે. એ ચીજોની જરૂરિયાત 
ઘટે છે, આવક સાવ ઓછી થઈ જાય છે, દીકરાઓ 
અવળે રસ્તે ચડે છે, વિલીની નિરાશા લગભગ 
ગાંડપણની અવસ્થાએ, પહોંચતી જાય છે; પ્રેમાળ. પત્ની 
ઘણી કાકલૂદીઓ. કરે છે, એને સમજાવવા પ્રયત્ન કરે 
છે, પણ ક્યાં કશું ચાલે છે એનું? 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૫૬ 


નાટકમાં બીજાં ઘણાં પાત્રો છે, પણ કોઈ આવું 
કમનસીબ નથી. અ. ચાર મુખ્ય પાત્રોનાં છીવન સાવ 
નિષ્ફળ ગયાં છે, તે એ જોવું લગભગ અસહ્ય બને 
છે. થોડો પૈસો ને સાધારણ સુતિધાઓ તો જોઈએ જ 
છે, પણ બાપડા તિલીને એથીય વધારે ઝંખન॥ છ, મૈત્રી 
અને આદર માટેની. આનાથી પણ એ વંચિત છે, રને 
એ. હકીકત કથાની કરૃણતાની પચકાષ્ઠા બને છે 
તળી, દરેક કરૃણ નાયકમાં એક એવી મન. હૉય 
છે, જેને કારણે એનો નો અંતિથ વિનિપાત સર્જાય છે. વિલી 
લોમૅનની બાબતમાં એ ક્ષતિ એના મિથ્ઃ! આત્મ- 
ગૌગ્ત દ્રાગ આકાર પામે છે. આ ખ્યાલ લોમેને બંને 
પુત્રોયાં પણ યીચ્યો છે, ને જોઈ શકાય છે કે એમની 
પડતીનું કારણ પણ બનવાનો. પેઢીદરપેટી એ કુટુંબની 
કમનસીબી ચાલુ રહેવાની એવું સૃચિત કરીને 
ન્‍ સર્વજન સુધી વિસ્તરિત 


(પ 


અંગત અનુભવના સ્તર પર એવું બન્યું કે બીજી 
જ લાઈનમાં બેઠક મળી. થાચં આંસુ પાત્રોની નજરે 
ચડે એટલી નજીક. ખરેખર તો એમના મુખભાવોની 
દરેક છાયઇ જોઈ શકાય તેટલી હું એમની નજીક બેસવા 
પાથી હતી. અભિનય તો ઉત્કૃષ્ટ હતો જ, પણ 
અનૃષ્ઠાનમાં પણ જશકેય હતિ નહી. રંગમંચ ની 
વિગ્ચનામાં એવું છે કલ્યનાચતુર્ય વપરવેલું ક 
આટલાં વર્ષોમાં અનેક ન!ટકો જોયા પછી પછા- 
નાવીન્ય તથા નૈપુણ્ય પર વારી જવાયું. શું ફર્શ મ 
ને દીવાલો ખસે !ક્ષણોમાં દશ્ય ને રછાન બદલાઈ જાય. 


આરંભે લોર્મેનના ઘરની ન »વેશને, મંચ- 
વ્યવસ્થા દ્રાર, યઘોયિત સંકળશ મહીં દર્શાયો છે, 
તો ઇલ્લા દશ્યમાંન ર. તેમજ, ગિત શતે, 
માનસિક વિસ્કાટને મૂતિમંત કરવા મંચ તદન ખાલી 
કરી નાખી, અપાર કિસ્તાર દરાવતા પ્રકાશન અઇશ્ઝે 
લૅતાયો છે. 

આખા નાટકમાં ક્યાંથે કુફા અઘચ કે ક્તિમ્ટ 
સંદર્ભ નથી. એક નાના, સામાન્ય કુટુંબનું ચેજિદં, 
સાથાન્ય જીવત સાવ સાદી-સીધી લામાથાં આલેખાર્ય 
છે. કેવળ આરંભે અને અંતે જ અતિ- ન્સૃલ્મ 
પ્રતીકાત્યકતાનો વિનિયોગ કરવામાં આવ્યો છે. એમાં 
મંચ-સંકલ્મકનું કીશલ્ય દેખાય છે, તથા દિગ્દશકિની 
મેઇન ઘનતા જોઈ શકાય છે. 

શાશ્રત બની ચૂકેલી ઉચ્ચ કક્ષાની સહિત્ય- 
કૃતિની રજૂઆત ત્યારે જ સફળ બને જ્યારે એમાં 
સંકળાયેલી દરેક વાક્તિ આવશ્યક વિકિમ્ટ ગુણવત્તા 
ધરાવતી હોય. પ્રસ્તુતિ જ્યારે ઉત્કૃષ્ટ અને હાતિહીન 
હૉય ત્યારે એ કળા-અનૃમ્ઠાનને જોવ!ન? અનુભવ માત 
અંગત કે વ્યક્તિગત નહીં રહેતાં એક સામૃહિક તથા 
ગ્ર્વજનીન પરિમાલ પ્રાપ્ત કરે છે. વ્યક્સિ કક દર્શક 
નહીં બની રહેતાં સર્જન - તેમ જ અનુષ્ઠાન-ની પરમ 
ગ્રકળતાની સાકી બને છ 

મનને દુઃખ થશે, આંખમાંથી આંસુ વ્હેલ 
વગેરેની ખબર હોવા છતાં હિંમત તો કરવી જ રહી, 
[૨ણ કે, એ સાથે, એક પ્રકારની ભાવશ્ચાંતિ, તથા 
કશાક ગહ્ીકરણની સંભાવના પણ હૉય છે જ. 


દ 
હપ* 


સાભાર-સ્વીકાર 


ગુજગ્રત સાહિત્ય 


બૃહત્‌ કાવ્યદોહન, કઘામૂલક: ભાગ ૩, ખંડ ૧, પુનઃસંમાદતઃ ડૉ. બળવંત જાની, કિં 


બૃહત્‌ કાવદોહન, કથામૂલકઃ ભાગ ૩ ખંડ-૨ 


પ્રદ્યુમ્ન કંચનરાવ દૅત્રાઇ, કિં. રૂ. ૮૦ 


ફેબ્રઆરી ૨૦૦૦: ર૫૭ 


ર 


, પુનઃસંપાદન ન: 1. 
બૃહત્‌ કાવ્વદોહન, પદમૂલક : ભાગ ર, પુનઃ સંપાદન: મનસુખ સ 





ત્ય અકાદમી (જૃનું તિધાનસભા ભવન, સૈક્ટર ૧૭, ગાંધીનગર-૩૮ વ 


કે, ર. ૪પપ. 


શૂ 


બળવંત જાની, 
લ્લા, કિં. ર. 2૪ કી કડીએઃ 


'સ્વ'થી 'સર્વ' સુધીની કવિતાયાત્રા 


નિર્મિશ ઠાકર બહુમુખી પ્રતિભા ધરાવતા યુવા 
સર્જક છે. મૂલતઃ હું તેમને વ્યંગચિત્રકાર-વ્યંગકાર તરીકે 
ઓળખું. તેમણે ઘણા ગુજરાતી સાહિત્યકારોનાં કૅરિકેચર્સ 
કર્યા છે, પત્ર-પત્રિકાઓમાં વારંવાર છપાઈને જાણીતાં થયાં 
છે. તેમણે હિન્દી ફ્િલ્મક્ષેત્રનાં કેટલાંક કલાકારોનાં 
કૅરિકેચર્સ પણ કર્યા છે, જે રાષ્ટ્રીય દૈનિકોમાં છપાયાં છે. 
તેમણે અખબારોમાં હાસ્યવ્યંગની સચિત્ર કટારો ચલાવી 
છે. તેમણે હાસ્યનવલકથા અને હાસ્યલેખો લખ્યાં છે, 
તેમણે હઝલો લખી છે અને વ્યંગ-તઝમીન નામના નવા 
વ્યંગકાવ્યપ્રકારને વિકસાવ્યો છે. તેમણે ગંભીર ગઝલો, 
ગીતો અને અછાંદસ કાવ્યોનું સર્જન કર્યું છે. વ્યવસાયે 
મિકેનિકલ એંજિનિયર એવા નિર્મિશભાઈનો સર્જનવ્યાપ 
આમ પીછીથી કલમ, વ્યંગથી ગાંભીર્ય અને ગઘથી પદ્ય 
સુધી વિસ્તરેલો છે અને એ પ્રત્યેકમાં તેમને વધતીઓછી 
સિદ્ધિ પ્રાપ્ત થઈ છે, તે તેમની, વશેકાઈ છે. તેમના સહૃદય 
મિત્ર તરીકે હું એટલું ઇચ્છું કે તેઓ બે'ક વિધયાઓમાં હજી 
વધુ સઘન કામ કરી. બતાવે. 

“શબ્દકોશોમાં નથી હું એટલે! નિર્મિશભાઈનો 
ગઝલન-મુક્તક-ગીત-અછાંદસ કાવ્યસંગ્રહ છે. તેમને 
મુખ્યત્વે વ્યંગકાર-વ્યંગચિત્રકાર તરીકે ઓળખનાર 
ભાવકોને આ સંગ્રહ તેના સર્જકનો જુદો જ પરિચય આપે 
છે. અહીં નિર્મિશ ઠાકર એક ગંભીર ગઝલકાર અને 
સંવેદનશીલ ગદ્યકાવ્યકાર તરીકે ઊઘડી આવ્યા છે. 
નિર્મિશભાઈ ગઝલના આંતરબાહ્ય સ્વરૂપસંવિધાન તથા 
ગુજરાતી ગઝલની સામ્પ્રત ગતિવિધિથી પૂરા પરિચિત 
છે, જેનો લાભ આ સંગ્રહમાંની ગઝલોને મળ્યો છે. 
સંગ્રહમાંથી કેટલાયે એવા શે'રો ટાંકી શકાય જે 
નિર્મિશભાઈના ગઝલપ્રભુત્વની. સાખ પૂરે છે. તે સાથે 
ગઝલોની. છન્દશુદ્ધિ પરત્વે તેઓ. વધારે સજાગ રહે તેવી 
મારી તેમને વિનંતી છે, કેમ કે આ સંગ્રહની કેટલીક 
ગઝલોમાં છન્દશૈથિલ્ય અનુભવાય છે, જેને કારણે 
સમગ્રતયા ગઝલ-સિદ્ધિમાં કંઈક ન્યૂનતા વર્તાય છે. 
પ્રયત્નોથી બનેલો એક શાયર લાવ, તો જાણું ? જેવી 
પંક્તિ લખનાર નિર્મિશભાઈ અનાયાસ ડાવ્યસર્જનનો 


બ્ટ્શ 


ભગવતીકુમાર શર્મા 


મહિમા કરે તે તો સર્વથા ઉચિત જ છે. છતાં સર્જન સઘન 
સાધના પણ માગે જ છે. 
નિમિશભાઈની ગઝલોના કેટલાયે શે'રો એવા છે 
જે તેમને અપેક્ષિત છે એવા નિપષ્ષ્રયત્ન લાવણ્યનો 
ભાવકને અનુભવ કરાવે છે. એવા કેટલાક શે'રો જોઈએ. * 
જિંદગીથી! જે બળ્યો, એની થિત? 
અગ તું ચમકે ન ચે તોવ શું? 
પ 
મૌન: જાણે હોઠ લશ્૧જાળુ તમારા 
શબ્દ : એ પ્હેહ/ કરતું એક ચુંબન 
ગ્રૂદ 
સાવ એકાકી નજરના દદર પર 
થિેકવત્‌ સ/જે ઉદાર! હોવ છે 
ગ્ર 
«ટળોની ૧/રતન પજ શં 
એક ટીપું બારીએ આવી હસે 
ગ્રહ 
ફરી ફૂટવું ફૂજછું ડાળીએ જઈ 
વસંતો કરે ક્યાંય લયના હેસાબજો ? 
ગ્રહ 
કોઈ ડૂળજેલું રહે માર મર 
એટલો ચકચૂર ક્યારે હું હતો ? 
ગ્ર 
ફલ સગાં ખ્વાબોને ૨0૬૮ 
હું? ૬”%) ઝકડળને રસ્તે 
ગ્ર 
પાંપણ, અખો, નજરો જીઉ 
છેક મ” કા%ળને રસ્તે 
શ્ર 
તર અતતન હું ભલે એક અંશ છું 
બાકાત નદ કરી શકે, હું હોઉં કે ન હોઉં 
ગ્ર 


ફેબ્રુઆરી ર૦૦૦: ૨૫૮ 


તને ઝહળ* મળી એ ઉદાસ? 

અયે અશ્રુ સાટે રળેજી છે રતે 
ક 

ધૂળ જની એ ગ/% ઊડે છે 

સજ પડથે ગોધણની વચ્ચે 
ગ્રહ 

આ દષ્ટાંતરૂપ શે'રો પરથી જોઈ શકાશે કે 
કવિને સીમિત અને ટૂંકા માપના છન્દોની ગઝલોમાં 
નોંધપાત્ર સફળતા પ્રાપ્ત થઈ છે, 

નિર્મિશભાઈની ગઝલોના અન્ય એક પ્રમુખ 
અને ભાવાર્પક લક્ષણનો મારે ઉલ્લેખ કરવો જોઈએ. 
એમની ઘણી ગઝલોની. રદીફો ખૂબ ધ્યાન ખેંચનારી. 
છે. થોડાંક ઉદાહરણો જોઈએ. અંધારું કરો, મારી 
સલામ, તૈયાર થા, ચણી દો, બેચેન તું છે હુંય છું, 
ચીતરું છું, પર લખ્યું મેં નામ તારું, તો કાફી નથી? 
ઔર ક્યા ?, કદી પૂછ્યું નહીં, સરવાળો કરો, આગળ 
હું નથી વગેરે. આવી ધ્યાન ખેંચતી, જુદી પડતી. 
રદીફોના ચયનમાં ગઝલરચના પરત્વેનું કવિનું 
પ્રયોગલક્ષી વલણ, પણ પ્રગટ થાય છે. જ્યાં આ રદીફો 
શે'રના, ગઝલના નિબંધનમાં ચપોચપ નિભાવી શકાઈ 
છે ત્યાં તે સાર્થક થઈ છે. નિર્મિશભાઈ સાંપ્રત ગુજરાતી 
ગઝલકાર છે તેથી તેમની કેટલીક ગઝલોમાં 
પ્રયોગશીલતાના અણસાર પણ જોઈ શકાય છે. એને 
લીધે તેમની ગઝલો બોલકી, ઉપદેશપ્રધાન, ડોળઘાલુ 
ચિંતનાત્મકતા વગેરેમાંથી ઊગરી ગઈ છે. કલમ પાસે 
તેમણે એકંદરે સૂક્મતા અન માર્મિકતાથી કામ લીધું 
છે. દ્વાર ઝાકળ, સૂર્ય જેવાં પોતાને પ્રિય લાગેલાં 
કલ્પનો કવિએ વારંવાર પ્રયોજ્યાં છે, તેથી તેની તાજપ. 
જોખમાઈ છે, પરંતુ સમગ્રપણે એક માર્મિક, ઊઘડતા 
આવતા ગઝલકારની છબિ આ સંગ્રહની ગઝલોમાંથી 
નિષ્પન્ન થાય છે. 

“શબ્દકોશોમાં નથી હું એટલે માં ભાવકને જે 
ગઝલકાર નિર્મિશ ઠાકરનો પરિચય થાય છે તેનાથી 
સાવ જુદા જ નિર્ષિશ ઠાકર આ સંગ્રહનાં અછાંદસ 
કાવ્યોમાંથી ઊભરે છે. પ્રકારાન્તરે કવિની અભિવ્યક્તિ 
પણ કેવું પડખું બદલે છે, એનું આ એક રસપ્રદ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૫૯ 





ઉદાહરણ છે. ઊર્મિકાવ્યપ્રકાર ગઝલમાં આ કવિ 
નિતાંતપણે અંગત ઊર્મિઓ સાથે કામ પાડે છે, પણ 
એ. જ કવિ અછાંદસ કાવ્યસર્જનમાં સમાજાભિમુખ 
બની પોતાની આસપાસની દુનિયાને પણ પોતાના 
કંવિતાવ્યાપમાં લે છે. અહીં કવિની નિસબત ભૂખમરો 
વેઠતા બાળકથી તે રામજન્મભૂમિ સુધી વિસ્તરે છે. 
ગઝલોમાં પ્રબળત્‌ાપૂર્વક પ્રગટતો 'સ્વ' ગધકાવોમાં 
“સર્વ'નું સ્વરૂપાન્તર સાધે છે. તે સાથે બાનીનો ઠાઠ 
પણ સમુચિત રીતે બદલાય છે. ગધકાવ્યોમાં કવિએ 
માત્ર સમકાલીનતાને જ તાકી અને તાગી છે એવુંવે 
નથી. “અસ્ત' શીર્ષકનું આ કાવ્ય જુદું પડી નીખર્યું છે. 

“સૂર્ય ડૂબ્યા પછી પણ 

%ળમ થોડીક ક્રણ 

એક વિસટો ઝેલાવેલી રહે છે તેજબો, 

હું ક્યારેક 

એ રતે હોઈશ 

તરાં અશ્રુ, 

તું જોજે?” 

આ કાવ્યની ભાવગત સૂક્ષ્મતા અને તદનરૂપ 
લાઘવ પ્રશસ્ય છે. તો આનાથી બીજા છેડાનું, પણ હલ 
ગધકાવ્ય જોઈએ, જેનું શીર્ષક છે 'રામજન્મભૂમિ'. 

ફૂટપાથ, રડતો રુઝ અને 
પ90/કી ભરેલી થ//થ# 
ઠી %ત#૧તી ૨... 

“જો ર/%૬#, અ/ જું 7' 
પછ રામુટે જીદ ન છોડ. 
“ચાંદી ને થા, 

થાળીમાં રોટલો લાઈ દે, 
બૌ' ભૂખ લાગી...” 

“સ્વ'થી “સર્વ' સુધીની નિર્મિશભાઈની આ 
કવિતાયાત્રાનું હું સ્વાગત કરું છું. 

તા. ૨૦૧૧-૯૯) 
શ્ર 

ઊરસ્તાવનાઃ કાવ્યસંગ્રહ 'શ્બ્દકોશોમાં નથી હું એટલે !' 
- નિર્ષિશ ઠાકર, નવભારત સાહિત્ય મંદિર, મુંબઈ-અમદાવાદ, 


પ્રથમ આવૃત્તિ) 
| 


ઉટ્ણ 


સંજીવની ઔષધિનો પ્રતાપ 


રાજા નાગાર્જ્ન બીમાર પડયા છે. રાણી 
પૌલોમીદેવી ઊભે પગે રાત-દિવસ સેવા કરે છે. પણ 
રજા સારા થવાને બદલે. વધુ ને વધુ બીમાર થતા જાય 
છે. રાજ્વૈદ પણ સતત ઔષધિઓ. ખરલમાં પીસે છે, 
જાતજાતના અર્ક અને ભસ્મો પણ આપ્યા ડરે છે, પણ 
રોગ કાબૂમાં આવતો નથી. રોગનું નિદાન પણ ક્યાં 
રાજવૈદ કરી શક્યા છે ? પેટનો દુખાવો ઔષધિ આપ્યા 
પછી. થોડી વાર માટે સહ્ય થાય છે, પણ એનો ગુણ 
ઊતરતાં ફરી અસહ્ય થઈ જાય છે! 

આવી સ્થિતિમાં એક વાર રાજાને જરા સારું 
લાગૈ છે અને તેઓ પૌલોમીદેવીને ડહે છે : “પટરાણી, 
તમે મારા મનનાં રાણી છો અને છતાં મેં તમને આટલાં 
વર્ષોમાં બહુ દુઃખ આપ્યું છે. ઘણી બધી સ્ત્રીઓ સાથે 
શારીરિક અને માનસિક વ્યભિચાર કર્યો છે. પણ હજુ 
મારું મન ધશયું નથી. તમારા આવાસમાં નવી અનુચર 
આવી છે - એનામાં મારું મન મોહ્યું છે. મારી પાસે 
એને મોકલશો?” 

પોલોમીદેવીનો રાજા નાગાર્જુન સાથે ચોવીસ 
વર્ષનો સહવાસ. છે. રાણી રાજાને. ખૂબ પ્રેમ કરે છે 
અને એટલે જ વર્ષોથી. એમની આ ટેવ નભાવે છે. 
એટલું જ નહે, હસતે મોઢે રાજાને મદદ કરતાં આવ્યાં 
છે. રાજાની હરેક ઇચ્છા રાણીએ. શિરોમાન્ય ગણી છે. 
આ ઇચ્છા પણ પૂરી કરવાની એ હા પાડે છે અને 
સામે, બેઠેલા રાજવૈેદ તરફ જુએ. છે. 

ચજ્વેદ ઇશારાથી રાણીને એ ખંડમાંથી જવાની 
આજ્ઞા કરે છે. ધીમે પગલે અને ભારે હૈયે રાણીમા 
જતાં રહે છે. એમને રાજાનું મન કળાતું નથી. આટલાં 
વર્ષો ભોગ ભોગવ્યા છતાં આટલો બધો અસંતોષ ? 
આટલા દુઃખમાં પણ વાસનાનું આધિપત્ય ? કંઈ નહિ 
ને એમની સેવકીમાં જીવ ગયો? તનુજા સુંદર હતી. 
- અતિસુંદર હતી, જુવાન હતી - થોડા જ સમયમાં 
એણે રાણીનું મન જીતી લીધું હતું અને એમની 


બટ 


કૉ. ભારતી હરીન્દ્ર 


પટ્ટસેવિકા થઈ ગઈ હતી. રાજાએ ક્યારે એને જોઈ 
હશે ? રાણીવાસમાં તો સૌને રાજાના સ્વભાવની. જાણ 
હતી અને કોઈ પણ સેવિકા રાજા આવવાના હોય ત્યારે 
માર્ગમાં આડી ઊતરતી, નહિ... ખૂબ ખબરદારી રખાતી. 
હતી. અને છતાં... 

રાણીમાએ. તનુજાને તેડાવી, એનું કુમળં નિર્દોષ 
મોં જોઈને રાણીનું હૃદય હચમચી ગયું. પણ પોતાના 
શજાની. ઇચ્છા આગળ તેઓ લાચાર હતાં. એમણે 
તનુજાને. રાજાની ઇચ્છાની વાત કરી. મા-બાપ વગરની 
અસહાય સુંદર દીકરી બીજું કરી પણ શું શકે? 
રાજમહેલમાંથી જતી રહે તો બહાર તો અનેક 
વરુઓનો. સામનો કરવો પડે, જ્યારે આ તો ફક્ત એક 
રાજાનો જ સામનો કરવાનો હતો ! એણે રાણીમાને 
નચિંત થવાનું કહ્યું, તનુજાને પોતાની પવિત્રતા અને 
નિર્દોષતા ઉપર શ્રદ્ધા હતી એ. કરતાં પણ એને એના 
કૃષ્ણમાં અપાર શ્રદ્ધા હતી. એનો નઇથ એને કોઈ દુઃખ 
નહિ પહોંચાડે એની એને ખાતરી હતી. 

આ બાજુ રાણીમાના ગયા પછી, રાજવૈદ રાજાને 
સમજાવે છે - આ સંભોગ જીવલેણ પુરવાર થઈ શકૅ 
છે એમ રાજાને કહે છે. 

નાગાર્જુન રાજા વૈદરાજને વિનંતી કરે છે અને 
કહે છે, “મારે જીવવું છે, મારે જીવવું છે, મને મૃત્યુ 
નથી જોઈતું, મારે હજુ ઘણા ભોગ ભોગવવા છે, મને 
સંજીવની. આપો, અમૃત' આપો, મારે મરી નથી જવું... 
મને મૃત્યુનો બહુ ભય લાગે છે...'” 

વૃદ્ધ રાજ્વેદ જ્ઞાની છે. રાજા માને એમ નથી એ. 
તેઓ. જાણે છે. પણ છતાં તેઓ રાજાને ઉપદેશ 
આપવાન! ઈરાદાથી એક કથા સંભળાવે છે અને કહે 
છે : “આ મારી કથા તમે શાંતિથી, મનમાં. ઉતારતાં 
સાંભળશો તો. જ હું તમને સંજીવની. આપીશ... બોલો, 
કબૂલ ?”” જ 

રાજા સંમતિ આપે છે. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૬૦ 


“બહુ જૂના જમાનામાં એક રાજા લક્ષ્મીનંદન 
હતો. ખૂબ હોશીલો અને કામગરો રાજા. પ્રજા માટે ખૂબ 
લાગણી અને પ્રજા માટે ખૂબ સવલતો પૂરી પાડે. એને 
થયું, મૃત્યુ આવશે તો મારું બધું કામ અટકી પડશે. હજુ 
તો મારે કેટલું કામ કરવાનું છે, કેટલા બધા ભોગ 
ભોગવવાના છે... આટલા ટૂંકા જીવનમાં હું કેટલું કરી 
શકીશ ? એણે મનોમન નકી કર્યું, મારે મરવું જ નથી. 
એવામાં એક વાર એક દવાવાળો એમના 
દરબારમાં આવ્યો. એની પાસે એવી ઔષધિ હતી, જે 
લેવાથી મનુષ્યને મૃત્યુ આવે જ નહિ. એ. કાયમ માટે 
જીવતો રહે. એટલું જ નહિ, એને ઘડપણ પણ ન આવે. 
કાયમ યુવાન જ રહે, અમર રહે. 

રાજાએ એને કહ્યું : “જો એવી જ દવા છે તો 
તું જ કેમ નથી લેતો?' 

દવાવાળો કહે : “મહારાજ, આ ઔષધિ એક 
જ વ્યક્તિને આપી શકાય એટલી જ છે. ઉપરાંત તમારા 
જેવા મહારાજાને આપું તો મને અઢળક ધન મળે, મારું 
દારિદ્રય ફીટે, મારાં બાલબચ્ચાં સુખી થાવ. હું જ જો 
એ દવા લઉં તો હું આવો કંગાળ, એવું જીવન શા 
કામનું? અને અંત વગરનું જીવન જીવવાનો. વિચાર 
જ મને અસ્વસ્થ કરી મૂકે છે. 

રાજા તો. રાજીના રેડ થઈ ગયા. દવાવાળાને 
ખૂબ ધન આપ્યું અને એના કહેવા મુજબ દવા લીધી. 

પછી તો રાજાએ. નચિંતપણે જીવવાનું શરૂ કર્યું. 
બે સદી સુધી. એણે રાજ્ય કર્યું... લોકો માટે હૉસ્પિટલ, 
શાળા-કૉલેજો (એ. જમાના પ્રમાણે) - બધી સગવડો 
કરી. સાથે સાથે અનેક રાણીઓ કરી... એમનાથી ઘણાં 
બધાં બાળકો પણ થયાં.. વખત જતાં એમનો પરિવાર 
પણ વધ્યો, ફૂલ્યો.. ફાલ્યો, એટલો બધો કે પૌત્રોના 
પઔૈત્રો થયા. પણ. કોઈને રાજા માટે માન કે લાગણી 
ન રહ્યાં, સહુ પોતપોતાની રીતે જુદાં રહેતાં હતાં અને 
પોતપોતાનું જીવન જીવતાં હતાં. આટલો મોટો પરિવાર 
હોવા છતાં પણ રાજા તો એકલા એકલા. એમની 
માનીતી ચણીઓ ગુજરી ગઈ હતી અને હવે એમને 
આ શહેરમાં રહેવાનો કંટાળો આવવા લાગ્યો. એમણે 
બીજે વસવાનું, નક્કી કર્યું. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૧ 


એમણે બીજું શહેર વસાવ્યું. એ જ ઘટમાળ, 
ઘણી બધી રાણીઓ, ઘણો મોટો પરિવાર !ફરી એ જ 
દાસ્તાન. રાજા તો ખૂબ કંટાળ્યો. પોતે જુવાનનો જુવાન 
હતો, જ્યારે એની રાણીઓ, દીકરાઓ બધાં ઘરડાં 
થતાં હતાં. કેટલાંક તો મૃત્યુ પણ પામ્યાં હતાં.. 
પરિવારનાં બીજાં સભ્યોને પણ રાજા સાથે સંબંધ 
રાખવો ગમતો નહિ... અને ફરી રાજા એકલો એકલો 
મૂંઝાવા લાગ્યો. 

એણે દેશ બહાર જવાનું નક્કી કર્યું. દરિયાપાર 
દેશમાં પોતાના ખાસ બે નોકરોને લઈને એ ગયો, 
અજાણ્યો દેશ-અજાણ્યા માણસો. એના બે નોકરો તો 
ગૂંગળાઈ ગયા અને માંદા પડી ગયા અને પોતાને દેશ 
પાછા ફરી ગયા. રાજા પાછો એકલો થઈ ગયો. પોતાનું 
ગુજરાન ચલાવવા એને નોકરી તો કરવી જ પડે એમ 
હતી - એ. અહીં રાજા થોડો હતો? પારકા દેશમાં 
કોણ એને ઓળખે? ત્યાંના રાજા જ્યૉર્જને ત્યાં એને 
ઘોડારમાં ઘોડાઓને સાચવવાની નોકરી મળી. ધીરે 
ધીરે એ પોતાના બુદ્ધિબળથી રાજાનો માનીતો સેવક 
થઈ ગયો. ઘણાં વર્ષો આરામમાં ગયાં પણ એક દિવસ 
એ રાજા જ્યોર્જ ગુજરી ગયા.. ફરરી આ રાજા એકલો 
પડી ગયો. કંટાળીને એ પોતાને દેશ આવતો. રહ્યો. 
એનાં બેઉ શહેરોમાં એનો બહોળો પરિવાર હતો, પણ 
નવમી-દસમી પેઢીનાં એનાં સંતાનો એને ક્યાંથી 
ઓળખે ? હવે એને જ્ઞાન થયું કે લાંબું જીવન જીવવા 
કરતાં ટૂંકું પણ સારું જીવન જીવવું મહત્ત્વનું છે. પણ 
હવે શું થાય ? આટલે વર્ષે એને રસ્તા ઉપર રખડવાનો 
વારો આવ્યો. એણે. આત્મહત્યા કરવાનો વિચાર કર્યો. 
એક ઊંચા મકાન ઉપરથી નીચે પડતું મૂક્યું, પણ નીચે 
ઘાસની મોટી ટ્રક ઉપર એ પડયો અને બચી ગયો. 
બીજી વાર દરિયામાં ડૂબી મરવાનો પ્રયત્ન કર્યો તો 
કોઈ માછીમારે એને બચાવી લીધો. ઝેર ખાઈ મરવાનો 
પ્રયત્ન કર્યો તો લોકોએ, એણે પોતે જ બંધાવેલી 
હોસ્પિટલમાં દાખલ કર્યો અને ડૉક્ટરોએ બચાવી 
લીધો ! અમરત્વની દવા જો લીધી હતી તો એને મૃત્યુ 
કેવી રીતે આવી શકે? 

એક દિવસ, ખૂબ હારેલોથાકેલો એ એક ઝાડ 


--------------ક 


નીચે બેઠો હતો. થોડી વારે એની. બાજુમાં એક માણસ 
આવીને બેઠો. એણે પેલા લક્ષ્મીનંદન રજાને કહ્યું : 
“તમે કેમ આટલા પરેશાન લાગો છો? માંદા છો? 
તમને શું થાય છે? હું ઔષધિઓ તેયાર કરીને વેચું 
છું. મારી પાસે હરેક રોગની દવા છે. હું તમારી કોઈ 
રીતે મદદ કરી શકું?” 

દવાવાળાનું નામ સાંભળીને રાજા સડાક કરતોક 
ને ટટાર થઈ ગયો, એણે પેલા દવાવાળાને પૂછયું : 
“તારી પાસે અમર થઈ જવાય એવી કોઈ દવા - 
ઔષધિ છે?” 

હવે. ચોંકવાનો વારો પેલા દવાવાળાનો હતો. 
એણે કહ્યું, 'ભાઈ, એવી દવા તે મળતી હશે?' 

રાજાએ. પોતાની. વાત કરી. આશરે ૪૦૦ વર્ષ 
પહેલાં એણે. જે દવા લીધી હતી એની વાત કરી. 

દવાવાળો કહેવા લાગ્યો : “રાજાજી, સાચે જ તમે 
એ. લક્ષ્મીનંદન રાજા છો, જેને મારા દાદાના દાદાના 
દાદાએ. દવા આપેલી? અમાર કુટુંબમાં પેઢીદરપેઢી 
આ વાત ચાલતી આવી છે, પણ અમે કોઈ એ વાત 
માનતા નહોતા. શું ખરેખર તમે એ. જ રાજા છો? તો 
હવે. પરેશાન થવાની શી જરૂર છે? હવે તો મૃત્યુનો 
પણ તમને. ડર નથી? 

રાજા કહે, “હવે હું જીવીને ખૂબ, થાકી ગયો છું. 
મારાં બધાં સગાં-સ્નેઠીઓ ગુજરી ગયાં છે, અત્યારની 
પેઢીનાં મને કોઈ ઓળખવા માંગતાં નથી. હું સાવ 
એકલો અટૂલો થઈ ગયો છું. ભાઈ, તારી પાસે તારા 
પરદાદાએ આપેલા અમૃતનું કોઈ મારણ છે ? મારે હવે 
વધુ જીવવું નથી. મને એવી કોઈ દવા. આપ કે મને 
મૃત્યુ આવે.' 

એ દવાવાળો રાજાને પોતાને ઘરે લઈ ગયો, અને 
એના દાદા સાથે ઓળખ કરાવી. દાદાને બધી વાત 
કરી. દાદાએ કહ્યું : 'જુઓ નામદાર, તમને. જે અમૃત 
આપવામાં આવ્યું હતું, એ ખાસ હિમાલયમાંથી 
અમારા પરદાદા લાવ્યા હતા એમ તેઓ લખી ગયા 
છે. હવે આ અમૃતનું મારણ તો ફક્ત તમને હિમાલયમાં 
જ મળે. માટે તમે ત્યાં જાઓ, શિવજી ભગવાનને 
પ્રસન્ન કરો તો, એ તમને એમના ગળામાં રહેલા 


ઉટ્રર। 


હળાહળ વિષમાંથી એકાદ ટીપું આપશે, જે આ 
અમૃતનું મારણ કરી શકશે...' ”” 

જે રાજ્વેદ નાગાર્જુન રાજાને આ વાત કહેતા 
હતા, તેઓ કહે. “પેલા લક્ષ્મીનંદન રાજાનું શું થયું 
એ તો ખબર નથી, પણ તમે આ વાસનામાં ગરક થઈ 
જશો તો જન્મોજન્મ સુધી આ રાજાની જેમ સબડવું 
પડશે... આત્મા અમર છે એટલે તમારો કામી આત્મા 
જેટલાં જેટલાં શરીરમાં જશે... ત્યાં એને કામરૂપી 
કીચડમાં ખૂંપતા જવું પડશે... સબડતા રહેવું પડશે. 
માટે બરાબર વિચાર કરી જોજો. તમે બુદ્ધિશાળી છો 
માટે સમજદારી કેળવવામાં કોઈ વાર નહિ લાગે.” 

નાગાર્જુન રાજા ખરેખર વિચારમાં પડી ગયા. 
એમને એમનાં પટરાણી યાદ આવ્યાં. આટલી સમજુ, 
પ્રેમાળ અને પતિવ્રતા રાણી મેળવવા બદલ રાજાએ, 
પ્રભુનો પાડ માન્યો. રાણી પાસે કરેલી બેહૂદી. માગણી. 
કરવા બદલ. તેઓ, શરમ અનુભવવા લાગ્યા, એટલામાં 
સોળે શણગાર સજીને તનુજા ધીમે પગલે રાજાના 
રૂમમાં દાખલ થઈ. એને જોઈને રાજાનું મન આનંદિત 
થઈ ગયું, એના ઉપર રાજાને ખૂબ વહાલ ઊભરાયું. 
આટલી સુંદર, નાજુક, અર્ધખીલેલા ફૂલને શું પોતે ચૂંથી 
નાખશે? નહિ નહિ, કદી નહિ. એમણે તનુજાને પાસે 
બોલાવી માથે હાથ મૂક્યો અને સાથે આવેલાં 
પટરાણીને કહ્યું : “રાણી, તનુજા મારે દીકરી સમાન 
છે. તમે એને આપણા યુવરાજ વેરે વરાવો અને મારી 
રાજગાદી એ લોકો સંભાળશે. માટે લગ્નની અને 
યુવરાજના રાજ્યાભિષેકની તૈયારીઓ કરો. આપણે 
બેઉ હિમાલાય જઈએ છીએ - તપશ્ચર્યા કરવા.” 

રાણીમા તો અવાફ્‌ થઈ ગયાં અને રાજાજી સામે 
જોતાં જ રહ્યાં! એમના માન્યામાં કોઈ વાત આવતી 
નહોતી ! રાણીમાના મોઢા ઉપરના ભાવ જોઈને રાજાજી 
હંસી પડ્યા. એમણે હસતાં હસતાં કહ્યું : “મારી 
વહાલી રાણી, આપણે હિમાલય તપશ્ચર્યા કરવા જવાનું 
છે. મેં આટલાં બધાં પાપ ક્યાં એ માટે અને તમે મને 
એ પાપો. કરવા દીધાં - મારાં ભાગીદાર થયાં, એટલા 


માટે...સમજ્યાં ?'” 
તિ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ર૨૬૨ 


સર્જકની આંતરચેતના 





પ્રત્યેક સર્જન તે સર્જકના અનુભવની છબી છે; 
તેમાં સર્જકની અનુભૂતિનો કોઈક ને કોઈક અંશ વણાઈ 
ગયો હોય છે. સર્જકનો આદર્શ તો સમગ્ર અનુભૂતિને 
બાંધવાનો કે કંડારવાનો હોય છે; પણ એ પ્રયત્ન 
દરમ્યાન પણ અનુભૂતિ ઘડાતી-બદલાતી આવતી હોય 
છે. અનુભૂતિનું સો ટકા આકલન તો દૂરનો આદર્શ જ્‌ 
રહેવાનો. આ આકલનની પ્રક્રિયામાં મુખ્ય પ્રેરક બળ 
બને છે કલ્પના. કલ્યના અનુભૂતિને સૌંદર્ય બટ્ષતું તત્ત્ત 
છે. આ “સૌન્દર્ય' એ શું? અનુભૂતિની અનન્યતા તે 
સૌન્દર્ય છે. એટલે જ કહ્યું છે કે બધા રસોમાં “અદ્દભુત” 
તો અનુસ્યૂત છે જ. આ “અદ્દભુત' તે સર્જકની 
આંતર્ચેતના છે. એને કારણે જ પ્રથમ પંક્તિનો દરેક 
સર્જક પોતાની આંતરચેતનાની વિરુદ્ધ જઈને સર્જન ન 
જ કરી શકે, એટલે જ સર્જકને અભિવ્ક્તિનો, દૂત. 
ગણવામાં આવે. છે. 

દરેક સર્જક તેના સર્જનમાં પોતીકા અનુભવનું 
ભાથું ખોલે છે. અને એમાંથી મળતા અનુભવને 
આવશ્યકતા મુજબ તેના સર્જનમાં વણતો જાય છે. - 
જ્યારે ક્યારેય પણ સર્જક સાથે થતી વાતચીતમાં એ. 
એવું કહ્યા વગર નહીં રહે કે આ કાવ્ય કે પેલી વાર્તા, 
આ શબ્દચિત્ર કે પેલી નવલકથા આ કે તે પ્રસંગ 
ઉપરથી મેં આલેખ્યા છે. આ જે કાંઈ પણ બને છે તે 
પ્રસંગ કે ક્ષણ સર્જકની ચેતનાને સ્યર્શે છે, જે તેના દ્વારા 
સર્જન થઈ બહાર આવે છે. પછી માધ્યમ અનુસાર તે 
કોઈ પણ કલાનો રચવિતા હોય. તે તેની 
આંતરચેતનામાંથી મુક્ત થઈ શકતો જ નથી. મોટે ભાગે 
સૌન્દર્યની જ અભિવ્યક્તિ પ્રગટ કરતા સર્જકો ચિત્રકાર 
હોય, શિલ્યકાર હોય, સાહિત્યકાર હોય, સંગીતજ્ઞ હોય 
કે પછી કોઈ પણ માધ્યમ સાથે તે કાર્યાન્વિત હોય, 
તેનું કાર્ય તો સૌંદર્યની પ્રત્યેક ક્ષણને પોતાના માધ્યમમાં 
સમાવવાનું હોય છે. 

સર્જકની આ આંતરચેતના વિધવિધ અનુભવો 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૬૩ 


અભિજિત વ્યાસ 


સાથે સંયોજાયેલી હોય છે. એમાં ભાતભાતનાં અગણિત 
સંવેદનો હોય છે. એ અનુભવોમાં સુખદ અનુભવો પણ 
હોય અને દુઃખદ અનુભવો પણ હોય. બન્નેનું રૂપાંતર 
રસમાં થાય છે તે આપણે જાણીએ છીએ. વિયાદની 
અનુભૂતિ પણ કલામાં રસરૂપ બને છે. જેવું સર્જકનું 
આરોપણ તેવો તેનો અનુભવ અને એ અનુસંધાને તેના 
સર્જનમાં આ અનુભૂતિ વણાય છે. માધ્યમ અનુસ્નાર એનું 
1૦કપટ બદલાય છે. છતાં અનુભવ કે આરોપણ એ 
જ રહે છે અને એટલે જ આંતગ્ચેતનાની અભિવ્યક્તિને 
મહત્ત્વની ગણવામાં આવે છે. 

ચિત્રકલાક્ષેત્રે પાબ્લો પિકાસોએ બીજા વિશ્વયુદ્ધ 
દરમ્યાન “ગર્નિકા' શહેર ઉપર થવેલ બૉમ્બમારામાં જે 
અનુભવ્યું તે જ તેણે તેન ચિત્ર “ગર્નિકા'માં અભિવ્યક્ત 
કર્યું. વીસમી સદીનું મહાન ચિત્ર ગણાતું આ સર્જન તેના 
સર્જક પિકાસોની આંતરચેતનાનું પરિણામ માત્ર જ છે. 
આવો જ લડાઈ વખતે થતા બૉમ્બમારાનો અનુભવ 
અમેરિકન કવિ એલન ગિન્સબર્ગ પણ અનુભવે છે. અને 
પરિણામે તે જે કાવ્ય સર્જે છે તેથી અમેરિકન સરકાર 
પણ ચોંકી ઊઠે છે. કવિને કેદમાં પણ જવું પડે છે. પણ 
કવિએ જે અનુભવ્યું છે તે શું ખોટું છે? કવિની 
આંતરચેતના જે અનુભવે છે તે તો નિવ્યજિ સત્યનો 
અને દુઃખનો અનુભવ છે. જેને લાખ પ્રયત્ન કરવા છતાં 
પણ રોકી શકતો નથી તે પ્રગટ થઈને જ રહે છે. 

ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર આપણા એક બહુમુખી 
સર્જક થઈ ગયા. સાહિત્ય ઉપરાંત સંગીત, ચિત્રકલા 
તથા નાટક-નૃત્યો જેવી પરકૉમિંગ આર્ટ્સમાં પણ એમનું 
પ્રદાન અનન્ય છે. રવીન્દ્રનાથ ટાગોરના પ્રત્યેક સર્જનમાં 
તેમની આંતરચેતના ભળેલી છે, જે કદાચ સમકાલીન 
પ્રવાહોને કે પછી પ્રસંગોને યાદ કર્યા વગર પણ 
અનુભવી શકાય છે. અને એટલે જ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર 
બહુમુખી સર્જક થઈ શક્યા. એમનું આંતરમુખ જે 
અનુભવે છે, એ જ એમનું સર્જન. આ રવીન્દ્રનાથની 


-------------------થ93 


અનુભવોની એક વાત ખૂબ જ જાણીતી છે. 

રવીન્દ્રનાથ ટાગોરને “ગીતાંજલિ'ને માટે નોબેલ 
પ્રાઇઝ મળ્યું. નોબેલ પ્રાઇઝને પરિણામે આખી દુનિયામાં 
ચર્ચાઓ થઈ, પણ રવીન્દ્રનાથના ઘરની પાસે એક વૃદ્ધ 
રહેતો હતો. તે. રવીન્દ્રનાથ જ્યાં જતા ત્યાં તેમને હેરાન 
કરતો. અને અવાર નવાર એક જ પ્રશ્ન પૂછતો. કે સાચું 
બતાવો, જે લખ્યું છે તેનો અનુભવ છે ? અને આમ પૂછીને 
તે રવીન્દ્રનાથને મૂંઝવણમાં મૂકી દેતો. રવીન્દ્રનાથ જવાબ 
ન આપી શકતા તેમ તેમ તે વૃદ્ધનું આવવું વધી ગયું - 
તે એટલે સુધી કે રવીન્દ્રનાથ મનોમન તે વૃદ્ધી ગભરાતા. 
બહાર નીકળતાં કે અન્ય પ્રસંગે તેઓ વૃદ્ધની આ વાતથી. 
ગભરાતા કે ક્યાંક પેલો વૃદ્ધ મળી જશે તો ફરી ફરીને 
આ પ્રશ્ન પૂછીને મને હેરાન કરશે. અને આ વાતથી. 
રવીન્દ્રનાથ ખૂબ જ ત્રાસી ગયા. 

વર્ષાના દિવસો હતા, અષાઢ મહિનો ચાલતો હતો 
અને એક દિવસ ખૂબ જ વરસાદ પડ્યો. ચારેકોર પાણી 
ભરાઈ ગયાં. તળાવ, નદીનાળાં, જમીન ઉપર પડેલાં 
ખાડાખબડાંમાં પણ પાણી આવીને બેસી ગયું. રસ્તાની 
કિનારો પણ પાણીથી ઢંકાયેલી. દેડકાઓ બોલવા 
લાગ્યા, વરસાદને કારણે પ્રસરેલી માટીની સુગંધ. આવા 
ધન્ય પ્રસંગે રવીન્દ્રનાથ બહાર ફરવા ગયા. સૂર્ય ઊગ્યો 
ને સમુદ્રનાં મોજાંઓમાં તેનું પ્રતિબિમ્બ પડ્યું, સૂર્યના 
સૌંદર્યથી રવીન્દ્રનાથ ખૂબ જ પ્રભાવિત થયા. અને ઘર 
તરફ પરત. થયા, તો એમણે જોયું કે દરેક જગ્યાએ 
ભરાયેલા પાણીમાં સૂર્યનું પ્રતિબિમ્બ ઝિલાયેલું હતું. આ 
સમગ્ર દશ્યોથી રવીન્દ્રનાથ અત્યંત પ્રભાવિત થયા, અને 
એ. સૌંદર્યની એમના ઉપર એટલી પ્રગાઢ અસર થઈ 
કે આ અદ્ભુત અનુભવને લઈને રવીન્દ્રનાથ આનંદિત 
થઈ ઊઠયા. તેઓ. એટલા. બધા ભાવવિભોર થઈ ગયા 
કે નાચવા લાગ્યા. આવી અદ્ભુત આનંદની 
અનુભૂતિની પળોમાં મગ્ન હતા ત્યાં જ પેલો વૃદ્ધ 
દેખાયો. એને જોતાં જ રવીન્દ્રનાથના મનમાં થયું કે 
આવી. સરસ પળોએ. આ વૃદ્ધ ક્યાં આવી ચડ્યો, ? પણ 
કવિવર રવીન્દ્રનાથની. આ ભાવવિભોરતાને જોઈને જ 
પેલો વૃદ્ધ માણસ પાછો વળી ગયો. તે મનમાં ને મનમાં 
સમજી ગયો હતો. કે રવીન્દ્રનાથને સૌંદર્યનો અનુભવ. 


ઉદર? 


જરૂર થયો છે. 

આ અનુભવ જ સર્જકની આંતરચેતના થઈ. અને 
એટલે જ રવીન્દ્રનાથની કૃતિઓ સૌદર્યમંડિત મળી છે. 
એટલે જ એઓ સૌદર્યના બહુ મોટા ઉપાસક તરીકે 
આગળ આવ્યા. પણ જીવનમાં એકલું સૌંદર્ય જ 
મહત્ત્વનું નથી. માણસની. અનુભૂતિઓ, વિવિધ ભાવોમાં 
વહેંચાયેલી હોય છે, એટલે અનુભવાનુસાર સર્જક 
પોતાની આંતરચેતનાની લાગણીને પોતીકી અનુભૂતિમાં 
રજૂ કરે છે. 

મૈત્રેયીદેવીએ તેમના જીવનમાં બનેલા પ્રથમ 
પ્રેમની અનુભૂતિને જ કેન્દ્રમાં રાખીને જે અભિવ્યક્ત 
કર્યું તે “ન હન્યતે'માં પરિણમ્યું, એટલે “ન હન્યતેઃ 
પટાંતરે એમના આંતરજીવનની કથા છે અને એટલે જ 
એમના હૃદયભાવની ઉભયમુખતાનો પ્રભાવ એમના 
સમગ્ર આલેખન ઉપર પ્રબળપણે વર્તાય છે. 

પ્રસ્‍તાવના તરીકે આટલાં ઉદાહરણો નોંધીને 
આપણે હવે એક સર્જકના સર્જનને વિશેષ. રૂપમાં 
તપાસીએ. 

યાસુશી ઇનોઉ (૪તકપડાંપં 1૫0૫૯) જાપાનીઝ 
ભાષાના ખૂબ જ પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર છે. તેમની પ્રથમ 
નવલકથા 'ધ હન્ટિંગ ગન એન્ડ ધ બુલફાઇટ' 
૧૯૪૮માં પ્રગટ થયેલી અને પહેલી જ કૃતિને 
આકુટોગાવા પ્રાઇઝ તેની સાહિત્યિક ગુણવત્તાને માટે 
મળેલું. એમની કેટલીક એતિહાસિક નવલકથાઓ ખૂબ 
જ પ્રસિદ્ધ છે, જેમાંની “વિન્ડ એન્ડ વેઇવ્ઝ', “ધી એમ્પરર 
ગો-શીરાકાવા', “ધ રૂફટાઇલ સ્ટૉરિઝ' વાચકોમાં ખૂબ 
જ પ્રિય છે. ૧૯૭૬માં જાપાનની સરકારે તેમને 
સાંસ્કૃતિક ઇનામ આપીને બહુ મોટું બહુમાન ડરેલું. 
એમની. એક નવલકથા 'ફૉસિલ્સ' જાપાનીઝ ભાષામાં 
“₹તડણંત') એમણે જીવન અને મૃત્યુને વિષય બનાવીને 
લખી છે, જેમાંના એક પાત્ર ટેજીહેઈ ઈકીની મૃત્યુની 
વેદના અને આઘાતને એમણે વાચકો સમક્ષ રજૂ કરી 
છે. નવલકથાની વાર્તા કંઈક આવી છે. 

પૅરિસમાં આવતાં જ ઈકીને અચાનક ખ્યાલ આવે 
છે કે પોતે માંદો છે, અને જેનું ઓપરેશન ન થઈ શકે 
તેવા અલસરને કારણે તે એકાદ વર્ષ જ જીવી શકશે. તે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૬૪ 


આ બાબત કોઇને જણાવતો નથી, પણ તે પોતાની જાતને 
સતત તેના વફાદાર સાથી મૃત્યુની સાથે સંવાદમાં રોકી 
રાખે છે. એ પછીનાં પૃષ્ઠોમાં આપણે જોઈએ છીએ કે 
મૃત્યુનો ખ્યાલ ઈકીના મગજમાં કેવી જડો રોપી ગયો છે. 

ઈકી એક ક્ષણ માટે પણ મૃત્યુના ખ્યાલથી દૂર 
ન હતો. મૃત્યુ તેની સાથે ચાલતું. ભૂતકાળમાં એ એનો 
મોટા ભાગનો સમવ એની સેકેટરી ફુનામુ સાથે ગાળતો, 
પણ હવે તે તેનો બધો જ સમય મૃત્યુની સાથે પસાર 
કરે છે. જ્યારે તે અટક્યો, તે વિચાર પણ અટક્યો. ને 
જ્યારે મૃત્યુ પામ્યો ત્યારે જ તે અટક્યો. 

તે મૃત્યુના સહવાસે જ ચાલતો. એક દિવસ 
જ્યારે તેણે ડોક્ટર સીરોસ્કીનો. ફોન ઉઠાવ્યો કે તરત 
જ આ અનિચ્છનીય મુસાફર તેની નજદીક સરી આવ્યો. 
તેના અવશેષ સાથે તે ક્ષણથી તેઓ ક્ષણ પૂરતા પણ 
જુદા પડયા નથી. 

એક વખત તેની હોટલની બારીમાંથી નજીકના 
બગીચામાં એક વૃદ્ધને નિહાળતાં ઈકી મનોમન બોલે 
છે, “આ વૃદ્ધ માનવ, એકલો, એટલું જાણે છે કે તેની 
પાસે બહુ થોડો સમય છે, પણ તેણે નિશ્ચય કર્યો છે 
કે તે મૃત્યુના ખ્યાલથી બહાર રહેશે. એ જાણતો નથી 
કે તેની પાસે કેટલો સમય છે છતાં તે તેને શ્રેષ્ઠ 
બનાવવા ઇચ્છે છે. મારે પણ તેમ કરવું જોઈએ.” 

માનસિક ત્રાસની પરાકાષ્ઠાએ ઈકી તેના 
જીવલેણ સાથીથી ટેવાઈને સ્વીકારે છે. તે પછી 
ચમત્કારિકપણે. તેનું ઓપરેશન સફળતાપૂર્વક કરવામાં 
આવ્યું કે જે અશક્ય ગણાયું હતું. અને મૃત્યુ ક્ષિતિજ 
જેટલું દૂર ગયું. જે મહિનાઓમાં ઈકી મૃત્યુને નજર સામે 
રાખીને જીવ્યો હતો એ બધા જ તેની સામે અવશેપોર્પે 
ડોકાય છે. એ વખતનું વર્ણન પણ અત્યંત સુંદર છે : 

“૪શ્ણા/ધપંતતટઠુ પ૪તડ €૦551લ્ત. [/તિવતા01€ 
[તા ત્લી1પ્ત વવ પ૯ 171101ણુ 50૫ તાળા 0 
ઘટ ડપળ1ળછું ૧૫૦૫ વે ઊલ. 1:બલા/ધપાટટ, 
1055115. [વંત £૦]તં 1115) 7૪૦0૫ ૯ 1ણ્ઇ્લ 
છુ 1110 ધાદ્વા 51દ્વાઇુછ તળટ્ઠાંપટ્ટાં7 (૦૫ વંદા, 
ઇદા05[2ત1'૯1દ ધંતળર ઈટ્ટવાં॥, ૪૦૫ દ્વધ્ટ 
વાક્વુપઢાપલ્તં, 1102 1010 તૌ1€1137 “૯૯5, ધટ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૬૫ 


[2૬ ઝુ 
[/તા'ત્લા1ળ - તી 0િડિડંડ 10૫૪.” 

એ પછી તે તેની મુશ્કેલીઓને દૂર કરીને જ્યારે 
મૃત્યુશ્રય્યા ઉપર હોય ત્યારે વધારે આનંદિત રીતે કેમ 
સમય. પસાર કરવો તે અંગેના તેના મિત્રના શબ્દો યાદ 
છે. 

“હું જીવન જીવવાનો આસ્વાદ લેવા ઇચ્છું છું 
કે જેથી મારી આજુબાજુમાં રહેતા અનેક માણસો વિપે. 
હું વિચારી શકું. અર્થોપાર્જનથી બીજાઓની ઉપરવટ 
થઈને બીજાના ભોગે સ્વાર્થ માટે પ્રતિષ્ઠા અને સત્તા 
હાંસલ કરવી તે યોગ્ય નથી. પક્ષીઓનો ક્લરવ 
સાંભળવો, પુખોને ખીલતાં જોવાં એ જીવનનો આનંદ 


(“1 પ7ત1દ (૦ 11₹૯ 5૦ ધાદ્વા ૦”૦111છુ 


5લં॥૯, ૨011 ણા] ગલ, પ દ્વતતા0૯€ 


દ 
«૬2 


&10૫1॥1તં 110 1ભદ્ાં1ક લલ, 1 37૮11 (0 1111 
80૫1 ૦1167 [2૦0[210 7007૪. 115111૪ ]2૯0][21€ 
૦૫૬ ઝં ધ€ 174) તત ધટ ૦ લૉળાઈં ૦ણ” 
ધા 1૯દતંડ 4% 10 ટુ૦૦વ. €॥ઊઢડાઉટ 00111૪ 
0૫ 100107 - પૌત્વ'ક 10 8૦૦૮ લંધોલા 111૯ 
1ત0ભતાટ્ઠુ /0ઘ# છ.વાઇડ ૦ઘી પછ (0 છટ & 
॥1€ 3001૯ 200૫5, ત 111૯ 10010 ]2૦૫૪૯ણ-પિં. 
૧10 11081 12 છળતંડ' 5૦1૪ ત્વવ (૦ 54)/, “611, 
૯)” કાંપઠ્ઠાંઘછઠ ? 10 5૯૯ ધણ 100#ણ5 તાવ 
૦ 5217, “ઉ, પ1૯)/€ 810011૪ !' 115 ધ€ 
₹/ત$/ 10 1પ.) 

'ફૉસિલ્સ' લખાયાના કેટલાક વખત પહેલાં એક 
પ્રકાશનસંસ્થાની વિનંતીને માન આપીને લેખક યાસુશી 
ઇનોઉ અને યોસીમી ઉસુઈએ સાથે મળીને 
કિલૉસોફીના નિબંધોનું સંપાદન લગભગ દસ ગ્રંથોમાં 
ડરેલું, જેમાંનો એક આખો ગ્રંથ જીવન અને મૃત્યુ વિષય 
ઉપર હતો. તે દરમ્યાન યાસુશી ઇનોઉને જીવન અને 
મૃત્યુના સંદર્ભે પુષ્ઠળ વાંચવા મળ્યું, સાથે સાથે 
વિચારવાનું પણ મળ્યું. તેને પરિણામે જીવન અને 
મૃત્યુના વિષયને સાથે લઈને એક નવલકથા લખવાનું 
બીજ તેમનામાં રૉપાયું. 

કૉસિલ્સ' સૌપ્રથમ 


વખત ઇ'“આસાહી 


ભજ 


સિમબુન'માં ધારાવાહી રૂપે પ્રગટ થઈ. તેના સર્જન 
પહેલાં જ કેટલાક અનુભવો લેખકને થયા. આપણે જોયું 
કે નવલકથામાં મૃત્યુના વિષયને લઈને જ લેખક પ્રથમ 
પૃષ્ઠથી અંતિમ પૃષ્ઠ સુધી ચાલ્યા છે. નવલકથાના 
સર્જન દરમ્યાન લેખક એકદમ. દૂબળા પડવા લાગ્યા 
અને એમને એમ લાગવા માંડ્યું કે મને કેન્સર થયું 
છે. ઘરનાં સભ્યો તથા મિત્રોને પણ એમ લાગવા લાગ્યું 
કે યાસુશીની તબિયત બરાબર નથી. એમનામાં 
નબળાઈ આવવા લાગી. તેઓ દિવસે દિવસે અશક્ત 
થવા લાગ્યા. ઘણા વખતે મળતાં એક મિત્રે મિજબાનીનું 
આયોજન કરેલું, જેમાં લેખક જતાં મિત્ર તેમને ઓળખી 
પણ ન શક્યો એટલી નાદુરસ્ત તબિયત થવા લાગી. 
લેખકની સમગ્ર આકૃતિ જ બદલાઈ ગઈ હતી. મિત્રે 
અત્યંત ગંભીર માંદગી ગણીને તાત્કાલિક ડૉક્ટરને ત્યાં 
જવા સલાહ આપી. લેખક પોતે પણ કેન્સર અંગેની 
સંપૂર્ણ તપાસ કરાવવા ઇચ્છતા હતા અને તે પછી તેઓ 
તુરત જ એ. અંગે કૅન્સર સેન્ટરમાં જઈને સંપૂર્ણ તપાસ 
પણ કરાવી. પણ તપાસને અંતે રિપૉર્ટ આવ્યોઃ “તમને 
કંઈ જ નથી.'' છતાં પણ લેખકનું વજન દિનપ્રતિદિન 
ઘટતું જતું હતું. શક્તિ હણાતી જતી હતી. મૃત્યુનો ભાસ 
થતો હતો. 

“ફૉસિલ્સ'નું સર્જન શરૂ કર્યા પહેલાં લેખક 
શારીરિક રીતે ખૂબ જ ક્ષમતા ધરાવે છે તેવું માનીને 
કેટલાક પ્રદેશોની યાત્રાએ જાય છે. ત્યાંથી પાછા વળતાં 
ટોકિયોના આંતરરાષ્ટ્રીય એરપોર્ટ ઉપર લેખકના ઘરનાં 
સભ્યો તેમ જ સ્નહીઓ તેમને તેડવા માટે આવે છે. પણ 
બધાંના ચહેરા ઉપર લેખકને જોઈને ચિંતા તરી. આવે. છે, 
“આમને થયું છે શું?'' અત્યંત કૃશકાય પરિસ્થિતિમાં 
લેખકને જોતાં બધાં એમ જ માનવા લાગે છે કે તેઓ 
કંઈક ગંભીર માંદગીથી પીડાઈ રહ્યા છે. એના બીજા જ 
દિવસથી સ્નેહીઓ તેમને કૅન્સર સેન્ટરમાં પૂરતી 
તપાસણી માટે દાખલ ડરે છે. ત્યાં બધા જ ટેસ્ટ કરવામાં 
આવ્યા અને રિપોર્ટમાં બધું જ નોર્મલ આવ્યું. 

પછીના લગભગ છએક મહિનાઓ સુધી લેખકે 
ખુદે અસાધારણ અશક્તિ અનુભવી, અને મૃત્યુનો સમુદ્ર 
તેમની સામે ઘૂઘવતો દષ્ટિગોચર થતો. લેખકને પોતાને 


ઉટ્ર્‌ 


પણ હવે એમ લાગવા માંડયું હતું કે કંઈક અનન્ય બની 
રહ્યું છે. તેઓ મન મનાવતા કે જો મને કૅન્સર જ થયું 
હશે તો મને મારા રસ્તામાં જ મૃત્યુ મળશે. એથી વિશેષ 
કશું જ થવાનું નથી. અને એ પછી તેઓ. ચમત્કારિકપણે 
એકદમ સાજા થવા લાગ્યા. દરમ્યાનમાં જ તેમને 
'આસાહી સિમબુન'માં ધારાવાહી નવલકથા લખવાનું 
આમંત્રણ મળ્યું, જે તેમણે સહર્ષ સ્વીકાર્યું. એ અંગે એમના 
એક મિત્ર, સુપ્રસિદ્ધ જાપાનીઝ લેખક ડાઇઝાકુ ઇકેડાને 
એક પત્રમાં યાસુશી ઇનોઉ લખે છે : 

“જ્યારે મારા કેન્સર ન્યૂરોસિસની શંકામાંથી હું 
મુક્ત થયો ત્યારે મને લાગ્યું કે મારી ધારાવાહી 
નવલકથાનું કામ મારે સંપૂર્ણ કરવું જોઈએ, ત્વરિતપણે 
અને કોઈ પણ જાતના સંકોચ વગર. મેં મારી નવલકથાના 
વિષયવસ્તુ તરીકે મારો અનુભવ પસંદ કર્યો જે મારી 
નવલકથામાંથી આપોઆપ ઊપસી આવે છે. મને એવું 
લાગ્યું કે મૃત્યુ સાથેના મારા સંઘર્ષને મિત્રભાવે. જોતાં 
તેમાંથી સાહિત્યિક ઉત્કૃષ્ટતાનું સર્જન થયું.'' (“11/11 
11૯ ધણ ત 1પઇલ્ત [07 1૯ 1૦ લતા) ૦૫ાં વ 
[2100115૯ (01 11€ ત કણાવત્ા17લ્તં 1૦૫૦, 1 1745 
૮૦1118 10 110 લાત 04 પદ્વાં «૦1તે ૯ તતા ણ્વે 
139 ડટ 07 ત્તળત્લ' 1૯11070515. 7111051 
૫11100૫1 10651101, 1 ડણંટતલવ વડ પણ 100111 
01 ધટ 000૬ 1૦ દલા પાતા 0૫ 110 ડણ્ણા 
૫7011૯ ૦૫1 1પ 11€ 10૫ 15૯ 1 રિંદ પાહા 1. 
1 511]217 ૯૧9 /૯૯૭૯તં 113] ૯1૧૮૦૫1૫૯૭ પદ 
વલવ તડ ત €૦111[24111011, 11 30પ1તે ]21:0તપ૯૯૦ ત 
૫7011 07 101137 ઊાણાનો.') એ જ પત્રમાં આગળ 
તેઓ લખે છે, “ઈકીની માફક એવા લોકો હોય છે જે 
મૃત્યુનો સામનો કરી શકે અને આવી પરિસ્થતિમાં હું પણ 
સંભવતઃ આવી જ રીતે સામનો કરી શકું.'' (“૧1૯ 
&1€ 2€0[21€ ૫710 વેલ વલવ 11 પ૧) 1 તૈ૦લ્ડ, 
દ્વા ]9૨1114]25, 1 170પાંતં 100 11 ત ડાલા 
કાંધાતપ૦11,”) 

અહીં જોઈ શકાશે. કે એક સર્જકની આંતરચેતના 
કેટલી પ્રબળપણે કાર્યરત હોય છે કે તે તેનાથી મુક્ત 


થઈ જ નથી શકતો. 
ધ] 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ર૧૧ 


પુરાકલ્પન અને ઇતિહાસનું મધુરું મિશ્રણ 'ગ્રીસ' 


ઇટલીના મિલાનો શહેરથી ગ્રીસની એથેન્સ 
નગરી સુધીનું ઉડ્યન પૂરું થવા આવ્યું. એડ્રિયાટિક 
સમુદ્રનો સામો કિનારો દેખાવા લાગ્યો. ગ્રીસ તો 
અસંખ્ય ટાપુઓમાં વહેંચાયેલો દેશ. એનો કિનારો પણ 
એની સંસ્કૃતિની જેમ જ પાસાદાર અને લાક્ષણિક છે. 
ટાપુઓની આસપાસ દરિયામાં ડબેલું ઉચ્ચ ભૂતળ 
આકાશ પરથી પણ ચોખ્ખું જોઈ શકાતું હતું. ટાપુઓની 
સમગ્ર જમીન પર ઊપસેલા પડઘીદાર પહાડો, અને 
સ્પષ્ટ ધારદાર કિનારો. નજીક-તજીક ગૌઠવાવેલા 
ટાપુઓ. વચ્ચે સરોવરો જેવો લાગતો ભૂરું ચમકતો 
દરિયો. જરાક વાદળાં છવાયાં ને દરિયામાં વાદળોનાં 
પ્રતિબિંબ દેખાવા લાગ્યાં. જાણે સમુદ્રમાં ડૂબેલાં 
વાદળ.! ધીમેધીમે વાદળો વધતાં ગયાં ને પછી 
વાદળોમાં ડૂબેલો સમુદ્ર ! 

હું આકાશમાં દિશાઓને ગોઠવતી નીચે અસ્પષ્ટ 
દેખાતા ટાપુઓને ઓળખવા પ્રયત્ન કરું છું. અહીં જ 
ક્યાંક ઉત્તરે ક્રેટ આયલૅન્ડ હશે. અને ક્યાં ગયો પેલો 
અચાનક સમયમાં લુપ્ત થઈ ગયેલો એટલાન્ટિસ? 
પ્લેટોએ વર્ણવ્યો છે, તે કલાકારો ને બૃદ્ધિમાનોનો દેશ, 
રાજમહાલયો ને સામાજિક ન્યાયનો સુસંસ્કૃત 
પૌરાણિક પ્રદેશ; અહીં જ ક્યાંક સહસાબ્દીઓ પૂર્વ 
ખોવાઈ ગયેલો એટલાન્ટિસ? મન અફાટ આકાશ 
વીંધીને ડૂબકી મારતું સમુદ્રતળના લાવાના ખડકોની 
પણ નીચે સેંકડો ફૂટ ઊંડે ને ઊંડે ચાલ્યું જાય છે. 
સમયના ખડકોને છએક હજાર વર્ષ ઊંડે ખોતરી કાઢું 
છું ને શું દેખાય છે? 

ઈ.સ. પૂર્વે ૪૦૦૦ થી ૩૦૦૦નો સમયખંડ ત્યાં 
મળી આવે છે. ક્રિટીસ નામના વિશાળકાય ટાપુ ઉપર 
આવી આવીને લોકો વસી રહ્યા છે. એક શ્રેષ્ઠતમ, 
સુસંસ્કૃત, બુદ્ધિમાન, સમયથી આગળ જોઈ શકતા 
વૈભવી લોકોની વસાહત સ્થપાઈ રહી છે. યુરોપખંડનો 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ર૬૭ 


ભારતી રાણે 


પહેલો ગુસંસ્કૃત સમાજ! આકાર લઈ ગ્હ્યું છે 
એથેનિયન દેવતાઓના પણ દેવતા રાજાધિચજ ઝૂસના 
મહાન પુત્ર મિનિયોસનું રાજ્ય. દુનિયાનું મહેલું 
જળસેના ધરાવતું સામ્રાજ્ય... એટલાન્ટિસ માચ મનના 
તળિયે ઊપસવા લાગૈ છે. 

અને પછી થીરા નામના જ્વાળામુખીનો ભયંકર 
વિસ્કોટ સર્જાય છે. ઈ.સ. પૂર્વે ૧૬૨૦ની વાતઃ 
જ્વાળાઓ, લાવા અને પથ્થગેનો કૃવાગે હવામાં ઊંચે 
છૈક ૪૫ કિ.મી. ઊંચો ઊડવા લાગે છે, અને 
ગણતરીની પળોમાં ક્રિટીસની ભૂમિ પર વચ્ચોવચ 
વિશાળકાય ખાડી સર્જાય છે. ત્રીસત્રીસ મીટર જેટલાં 
ઊંચાંઊંચાં મોજાં ઉછાળતો. દરિયો પોતાની ભરતીમાં 
એ ભૂખંડોને તાણી જાય છે. લાવાની નદી દશ્થામાં 
વહેતાંવહેતાં, આખા કિનારાને ઘસડી લઈ જઇને 
દરિયાના તળિયે ધરબી દે છે. તપ્ત-વિદગ્ધ પવનની 
શ્યામલ આંધી સેંકડો માઈલ દૂર તુર્કસ્તાન સુધી 
રાખનો આતંક વેરે છે. રાજા મિનિવોસનું સામ્રાજ્ય, 
આખેઆખો એટલાન્ટિસ આમ જોતજોતામાં લુપ્ત થઈ 
જાય છે. 

આજે આ પારદર્શક દરિયાને જોતાં આવી 
વિકરાળ ને ભયાનક હોનારત અહીં જ સર્જાઈ હશો, 
એ માનવું મુશ્કેલ લાગે. કોઈએ પણ ક્યાં માનેલું ? 
ગ્રીસની વાતો એટલે જ પુગકલ્યન અને ઇતિહાસનું 
મધુરું મિશ્રણ. એટલે શતાબ્દીઓ સુધી લોકો એમ જ 
માનતા રહ્યા કે એટલાન્ટિસ તો પરીકથાઓનો દેશ. 
એક પુગકલ્મન માત્ર! અને પછી છેક હમણાં મે 
૧૯૬૭માં અહીં લાવાના ખડકોનો અભ્યાસ 
કરનારાઓને ૧૬૦ ફૂટ ઊંડેથી એક શહેર મળી આવ્યું, 
ત્યારે ઇતિહાસકારો અને ભૂસ્તરશાસ્ત્રીઓએ કહ્યું, આ 
તો પેલો ખોવાઈ ગવેલો એટલાન્ટિસ-રાજા મિનિયોસ 
અને ગજકૃમારી યુરોપાનો દેશ ! 


તણા 5 


એથેન્સ શહેરની પૂર્વે ૪પ કિ.મી. દૂર, મેરેથોન 
વિલેજ નજીકના “ગોલ્ડન કોસ્ટ હૉલિડે ક્લબ' નામના 
રિસોર્ટ પર હવે પછીના પાંચ દિવસ અમારો મુકામ 
હતો. રિસોર્ટની ત્રણ તરફ નીચી પહાડી હતી, ને ચોથી 
તરફ સમુદ્ર. પહાડો ઘણુંખરું વેરાન, ક્વચિત જ ક્યાંક 
વૃક્ષાચ્છાદિત હતા. પથ્થરોને અહીં માર્મરા કહે છે. 
આગલા પ્રવાસમાં પ્લેઇનમાંથી જોયેલો, કાળા સમુદ્રને 
અને ભૂમધ્ય સમુદ્રને જોડતો માર્મરાનો અખાત યાદ 
આવી ગયો, પથરીલો અખાત - કેવું સરસ નામ! 

મેરેથોન વિલેજની આસપાસ ખેતરાઉ જમીન 
છે. ઠેરઠેર સંતરાંની વાડીઓ ફળોથી લચી પડી. છે. 
રસ્તા સાંકડા અને સામાન્ય, આપણાં જેવાં જ ખાડા- 
ખાબોચિયાં ક્યાંક ક્યાંક દેખાય ખરાં, પણ એ. તો 
ગામડાની બહાર. મેરેથોન ટૂમ્બ તરફ જતો રસ્તો 
સરસ હતો, રસ્તા ઉપર એક વાદળી રંગની લીટી 
દોરેલી હતી. મેરેથોન સ્ટેડિયમથી શરૂ થઈને 
મૅરેથોનની કબર ફરતે વીંટળાતી એ. લીટીને એથેન્સ 
શહેર તરફ જતી અમે. જોઈ. લીટીએ. લીટીએ ટૅક્સી 
હાંકતા અમારા ગાઇડ-કમ-ડ્રાઇવર ટોનીએ કહ્યું, 
“વિશ્વવિખ્યાત મેરેથોન દોડ અહીંથી શરૂ થાય છે. આ 
લીટી દોડનો પથ દર્શાવે છે. મૅરેથોન વિલેજના 
સ્ટેડિયમથી શરૂ કરી, મૅરેથોનની કબર ફરતે ચક્કર 
લગાવી, દોડવીરો એથેન્સ નગરના ઓલિમ્પિક 
સ્ટેડિયમ સુધી દોડે છે.'' 

સદીઓપુરાણી પરંપરા! ઈ.સ. પૂર્વે ૪૯૦માં 
ઈરાનીઓ અને ગ્રીક લોકો વચ્ચે અહીં લડાઈ થવેલી. 
ઈરાન ત્યારે પશિયન સામ્રાજ્ય તરીકે ઓળખાતું અને 
તેનો. મધ્યાહ્ન તપતો. હતો. ૯,૦૦૦ એથેન્સવાસીઓ 
પર ૨૫,૦૦૦ પશિયનો ધસી આવ્યા, ત્યારે તેમને 
મિત્રરાજ્યોની મદદથી એથેનિયનોએ. મારી હઠાવ્યા. 
આશરે ૧૬,૪૦૦ આક્રમણકારો અહીં હણાયા, અને 
વિજયી એથેનિયનોએ પોતાની ઉચ્ચતર મહત્તા સ્થાપિત 
કરી. લડાઈમાં શહીદ થવેલા ગ્રીક સૈનિકોને અહીં 
દફનાવવામાં આવ્યા, જ્યાં આજે પણ “મેરેથોન ટૂમ્બ' 
નામનો ટેકરો છે, અને ગ્રીક પ્રજાએ શ્રદ્ધાપૂર્વક તેનું જતન 
કયુ છે. અહીંથી વિજયના શુભ સમાચાર લઈને એક 


લ્ટ્શ્‌ 


સૈનિક છેક એથેન્સ સુધી વણથંભ્યો દોડી ગવેલો. ૪૨ 
કિ.મી.નું અંતર કાપતાં લોથપોથ. થઈ ગયેલા આ સૈનિકે 
સમાચાર આપતાં જ પ્રાણ તજી દીધા. આ બનાવની, 
અનેઆ વિજયની યાદમાં અહીં દર વરસે મૅરેથોન દોડનું 
આયોજન થાય છે. ઓલિમ્પિક રમતોમાં લાંબા અંતરની 
દોડનું નામ 'મૅરેથોન રેસ' પણ આ ઘટનાની યાદમાં 
અપાયું છે, ગ્રીસના ઇતિહાસનો આ એક સીમાચિહ્નરૂપ 
વિજય હતો; કારણ કે પૂર્વઇતિહાસકાળથી મનુષ્યોનું 
આકર્પણ બની રહેલી આ. ભૂમિ પર ત્યારથી 
એથેન્સવાસીઓનું આધિપત્ય સ્થપાયું. આ વિજયથી 
એથેનિયવનોના મનમાં પ્રગટેલું આત્મગૌરવ તેમની 
વીરતા, વિશિષ્ટતા અને સંસ્કારિતાનો પર્યાય બન્યું, જેની 
ઝલક આજ પર્યત એથેનિયનોમાં જોવા મળે છે. અને 
એટલે જ મેરેથોનના વિજયને દર વરસે આવી વિશિષ્ટ 
રીતે સ્મરવામાં આવે છે, 

મૅરેથોનની, કબરનો ટેકરો તથા મેરેથોન દોડનો 
રસ્તો બંને દેખાવમાં સાવ સામાન્ય છે. પણ 
ઇતિહાસનાં પાનાંઓમાં વાંચૅલી વારતા સદેહે નજર 
સામે આવી મળે, ત્યારે રોમાંચ કેમ ન થાય? 

આ દેશની. જાહોજલાલીનો કિસ્સો પાંચ હજાર 
વર્ષ પુરાણો છે. મિનોઅન કાળની એટલાન્ટિસની, 
જાહોજલાલી પછી ઈ.સ. પૂર્વે ૧૬૫૦ થી ૧૧૬૦૦ 
દરમ્યાનનાં પ્રાપ્ત પ્રથમ લેખિત પ્રમાણોમાં ઊપસતી. 
અહીંની છબી અત્યંત રોચક છે. 

ત્યારપછીના “ડાર્ક એઇજ' - અંધારિયા યુગ - 
તરીકે ઓળખાતા એક સમયખંડનો અજ્ઞાત કારણોસર 
કીૌઈ ઇતિહાસ પ્રાપ્ત થઈ શક્યો નથી. અને ત્યારબાદ 
ઈ.સ. પૂર્વે ૧૧૦૦ થી ૫૦૦ સુધીનો સમય ગ્રીસનો 
સુવર્ણકાળ ગણાયો. ફિલસૂફી, રાજ્યવ્યવસ્થા, 
સાહિત્ય, કલાની જાહોજલાલીનો સુવર્ણકાળ, આમ 
આજથી અઢી. હજાર વર્ષ પૂર્વે ગ્રીસ પશ્ચિમી સમુદાયના 
દેશોનું કેન્દ્રીય મધ્યબિંદુ હતું. યુરોપિયન સંસ્કૃતિ અને 
લોકશાહી રાજ્યપદ્ધતિનું પણ આ જન્મસ્થાન. પ્રાચીન 
પાશ્ચાત્ય સંસ્કૃતિનું પારણું જાણે! 

એ પછી આ દેશે ઘણી તડકી-છાંયડી જોઈ. 
વીસમી સદીમાં તો એક સમયનું સર્વપિરી રાષ્ટ્ર કારમી 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૬૮ 


ગરીબીમાં સપડાયું, ને માત્ર ખંડેરોમાં એના 
સુવર્ણકાળની સ્મૃતિ સચવાઈ. બે વિશ્વયુદ્ધના અંત પછી 
પણ એણે સામ્યવાદી ગેરિલાઓ સામે લાંબો આંતર- 
વિગ્રહ વેઠ્યો, જેમાં આશરે સવા લાખ લોકો હણાયા! 
હજુ હમણાં જ છેક ૧૯૭૩માં અહીં સ્વાયત્ત 
ગણતંત્રની સ્થાપના થઈ. ૧૯૮૦-૮૧માં ગ્રીસ ફરી 
એક વાર યુરોપિયન સમુદાય અને યુરોપિયન અર્થતંત્ર 
સાથે જોડાયું, પણ ટર્કી સાથે તેલ અને ગ્રીક મૂળના 
લોકોની બહુમતી ધરાવતા સાયપ્રસની માલિકીના 
વિવાદાસ્પદ મુદ્દાઓને કારણે કડવાશ હળવી થઈ નથી. 
આજે પણ પૂર્વનાં રાષ્ટ્રો સાથેના જૂના ગાઢ સંબંધોને 
કારણે, તથા દુશ્મન રાષ્ટ્ર ટર્કીના અમેરિકા સાથેના 
સાસ સંબંધો પ્રત્યે સૂગ હોવાને કારણે, “નાટો'નું સભ્ય 
હોવા છતાં, ગ્રીસ તેને સંપૂર્ણ સમર્થન દેતું નથી. સંબંધો 
હજી કાચા સૂતરને તાંતણે બંધાયેલા ગણાય. અન્ય 
યુરોપિયન રાષ્ટ્રો કરતાં પછાત અને ગરીબ ગ્રીસને 
હજી પણ હાડકાં-પાંસળાં દેખાતાં હોય તેવા ગરીબ 
રાષ્ટ્ર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આ પાંસળી 
દેખાવાની વાત આમ તો એની પાસાદાર ભૌગોલિક 
રચના તરફ ઇશારો કરે છે. અહીં ગરીબી હશે, પણ 
અન્ય યુરોપિયન રાષ્ટ્રો જેવી જ સુઘડતા અને ચોખ્ખાઈ 
અવશ્ય છે. લોકોમાં વિકાસ પ્રત્યેની ધગશ છે. અને 
વિકાસ થઈ પણ રહ્યો છે, એની. સ્પષ્ટ પ્રતીતિ થાય 
છે. આપણાથી. તો, અલબત્ત, એ જોજનો. આગળ છે. 
આ ગરીબ રાષ્ટ્રના નાગરિકોની સરેરાશ માથાદીઠ 
આવક શી હશે? આંકડા કહે છે, દર મહિને માત્ર 
૩૦૦ ડૉલર, એટલે કે આશરે સાડા તેર હજાર 
રૂપિયા ! 

મૅરેથોન વિલેજથી પાછાં ફર્યાં ત્યારે સાંજ ઢળી 
ચૂકી હતી. રિસોર્ટના પાછલા દરવાજેથી દરિયાકિનારે 
ગયાં. ત્યાંથી એક સાંકડી, પણ પાકા પથ્થરની બાંધેલી 
કેડીને દરિયે-દરિયે નિયામાકરી, નામના ગામડા તરફ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૧૯ 


લંબાતી જોઈ. બે કિલોમીટર લાંબી એ કેડી, અને 
કેડીએ કેડીએ દરિયો; તેમાં વળી શરદપૂણિમાની એ 
શત! પછી મન ઝાલ્યું રહે કે? અમે કેડીએ કેડીએ 
ચાલતાં નિયામાકરી પહોંચી જ ગયાં. 

ગ્રીસના નિયામાકરી નામના નાનકડા ગામડાના 
દરિયાકિનારે, આવોનિયન સમુદ્રના સાયરોનિક 
અખાતની ક્ષિતિજ પરથી બાળકના ફૂટેલા પહેલા દાંત 
જેવું ચંદ્રનું ઊગવું, એનો સોનેરી રંગ ધીરેધીરે ઊડી 
જવો, ને પછી આકાશી-રૂપેરી ચાંદનીનું દરિયા ઉપર 
છલકાવું, દરિયો અહીં શાન્ત કહી શકાય તેવો હતો. 
નાનકડાં-નાનકડાં મોજાંની કોરે ફીણની ઝીણી કિનારી 
ચમક્યા કરે, બાકી ન ઊંચો અવાજ, ન તોફાની 
મિજાજ; ચાંદનીને પરાણે વહાલો લાગે તેવો 
ડાહ્યોડમરો દરિયો. 

દરિયાકિનારે દૂરદૂર સુધી. દેખાતા ડુંગરો પર 
ધીમેધીમે ઝીણી ઝીણી જરી છાંટી હોય તેવું ચમક 
ચમક ચળડવું શરૂં થયું. અને ઘડીભરમાં તો જાણે 
આખા પર્વત પર બાદલો ટંકાઈ ગયો ! પથ્થરના એક 
બાંકડા ૫૨ બેસીને ક્યાંય સુધી. શરદપૂ્ણિમાના ચંદ્રને 
હું જોતી રહી. ન શોરબકોર, ન ઉતાવળ. અહીં માણસો 
તૌ છે, પણ મનનું એકાન્ત અકબંધ છે. બસ, સમુદ્ર 
છે, ચંદ્ર છે, ને શરદપૂનમની રાત છે . આકાશી 
ચાંદનીની ને સમુદ્રના નીરની ભરતી. ક્ષિત્તિજ પર 
એકાકાર થઈ જાય છે. ભૂરીભૂરી ચાંદની ને રૃપેરી ચંદ્ર 
પરથી નજર હટતી નથી. લહેરો પર ઝિલમિલ 
ઝિલમિલ આ ક્ષણોને પકડવા જાઉં છું, ને હું જ 
ચાંદનીમાં પકડાઈ ડૂબી જાઉં છું. ચાંદની આખા સમુદ્ર 
પ૨ ફેલાઈ જાય છે, ને ઘેરી રાતમાં ઝળકી ઊઠે છે 
આ અનંત જળરશિ. જીવનમાં પ્રેમનું હોવું ને આ 
દરિયા પર શરદપૂણિમાના ચંદ્રનું હોવું, એકસરખી જ 
વાત નથી? 

ઇ] 


સદશ 


જીકાકા 


(એક ચરિત્રાત્મક સત્યકથા) 





જીકાકા, 

એટલે કે મારા પિતાના સૌથી નાના ભાઈ - 
અમે સૌ ભાઈબહેન એમને 'જીકાકા' કહીને સંબોધતાં. 

ત્રણ અક્ષરનો આ શબ્દ, હું તો જાણે એક જ 
અક્ષર હોય તેમ બોલતી. અક્ષરોમાં જુદાઈ ન રહી. 
તેવી જ રીતે અમારો કાકા - ભત્રીજીનો સંબંધ લીંબુ- 
પાણી જેવો એકરસ હતો. 

જીકાકાથી, હું દસબાર વર્ષ નાની હોઈશ. જન્મી 
ત્યારથી જ તેમનાં લાડપાન ને પરિચય પામેલી. 
સગપણ જાણવું જરૂરી ન હતું, 

આમ. જુઓ, તો. સાવ. સાદા, સીધા, ઊંચા, તદ્દન 
સામાન્ય મુખાકૃતિવાળા અમારા આ જીકાકાને જોતાની 
સાથે જ સમજ પડી જાય, આ એક નરમ નરમ, કેસરી 
ટીલાવાળો વાણિયો છે. વીલું વીલું હસતું મોઢું ને ચકોર 
નજર. કંઈ વાત કરતા હોય તો પણ અર્ધચંદ્રાકારે હોઠ 
હસતા હોય. સાંભળનાર કે સાથે હસનાર વ્યક્તિ પર, 
પ્રભાવ કે પ્રતિભાવ, શું થયું તેની ચકાસણી કરે. બહુ 
મોજીલો સ્વભાવ. મજાક કરવાના રસિયા. ઘણા 
આનંદી અને નફિકરા. 

ખાદીનો લેંઘો-ઝભ્ભો એ એમનો અપ-ટુ-ડેટ 
પહેરવેશ. રંગ, કાપડની પરવા નહીં બેચાર ટુચકાઓ. 
મોઢામાં રમતા હોય. બોલી નાખવાની ને હસવા- 
હસાવવાની તક શોધતા હોય, બૈચાર-છ કપ ચાની 
પણ એવી જ આતુરતા. ચા મળી જાય એટલે બસ. 
ગમે એ વાત - કામ - કરતાં કરતાં અચાનક બોલી 
ઊઠે, “અલ્યા, મારી ચા ક્યાં?'' અને પછી કહેશે કે 
આ “ઈશ્વરમાં ઝાઝી અક્કલ નથી.” કોઈ પૂછે, 
“કેમ? તો. કહેશે, “લે, જો ને. આટલા બધા નળ 
છે, પણ એકેયમાં ચા છે? અહીં તો નળ ખોલો ને. 
પાણી. જ પાણી, માટલું ખોલો ને પાણી જ પાણી નદીએ 
જાઓ તો. ત્યાં પણ પાણી. અરે, આ બધું ચાથી ભરી 


લ્ટ્ણ 





ચન્દા રાવળ 


રાખવામાં શું વાંધો હતો ! તારે આ વારેવારે ચા 
બનાવવાની માથાફૂટ... લે, જા જલદી. કર ચા ગરમ 
ગરમ હોં કે !' ને પછી ચાનાં ગાન શરૂ કરે. હું સાંભળી 
રહું એટલે કોણી મારીને કહેશે, “જા, જા, ઝટ કર.” 

જીકાકા વાર્તા કહેવામાં એક્કા. સાંજ-સવારના 
સમયની કંઈ દરકાર નહીં. ચોપડી-ચપતરીની જરૂર 
નહીં. અમે ત્રણે ભાઈબહેન એકઠાં થઈ જઈએ (બીજાં 
ત્રણ નાનાં હતાં), જીદ કરીએ. કે “બસ, વાર્તા કહો”, 
તો. ન જાણે ક્યાંથી, પેલા અરબી સમુદ્રના તળિયામાંથી 
મોતીની. જેમ વાર્તા શોધી કાઢે. શબ્દો વહેવા લાગે. 
અમે રસબસ સાંભળ્યા કરીએ. પાત્રો આપોઆપ 
સર્જાઈ જાય, કથામાં ગોઠવાઈ જાય, નાની બહેન પણ 
ઓછું, વધતું સમજે. કુતૂહલથી સાંભળ્યા ડરે. 
જીકાકાનાં પાત્રો બધાં જીવંત, ઘરનાં જ ! ભાઈનું નામ 
'ગુલાબરય' તો વાર્તાનું મુખ્ય પાત્ર પણ ગુલાબરાય. 
ભાઈશ્રી ભોળી ઇચ્છાઓને રૂપ આપે! એક જ ટીકડી 
મોંમાં મૂકે, આંખો ચકળવકળ...ચકળ... વકળ થવા 
લાગે ને ગુલાબરાય તો પરીઓના દેશમાં પહોંચી જાવ. 
નાટકી ઢબે જીકાકા આ બધું વર્ણવે. સાવ ગપ્પાં ને 
બનાવટોનો ત્યારે ખરો રંગ જામતો. એક એમની ખાસ 
પ્રિય વાર્તા - અમારી - પાત્રો તો બધાં અમે જ. એમને 
તો. બસ બધાંને આડાંઅવળાં ગોઠવવાનાં, રમાડવાનાં. 
વાર્તા હતી “સતો, પથો ને બાવો...' અમે બે મોટાં 
સ્પષ્ટપણે. પાત્રોને ઓળખી જઈએ. નાની બહેન પણ 
સાંભળવા બેઠી હોય ને પોતે આમાં નથી એમ જાણી 
જાય. બસ, એટલે આવી બન્યું! જીકાકા સામે જોઈ 
રહે રડમસ ચહેરે. કશું બોલે નહીં, પણ. જૂઈથી પણ 
કોમળ એવા એના સમગ્ર. ઉપર દુઃખની છાયા પથરાઈ 
જાય, જીકાકા તરત બોલી ઊઠે, “ર્ડીશ નહીં, બેબી. 
આ તો સતો, પથો ને બાવો ને બેબીની વાર્તા છે. પેલા 
ત્રણ એટલા જબરા છે ને તું નરમ છે. તે તને હેરાન 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૦ 


કરી નાખવાના. માટે જ તને છેલ્લી રાખી. જોજે ને, 
કેટલા કેરીના ગોટલા ને જાંબુના ઠળિયાનો માર 
પડશે.'' 

નાની બહેનને અમે ઘરનાં સૌ “બૈબી' કહેતાં. 
મારાં દાદીમાં તો વળી “બબી' કહેતાં ને એમની વાદે 
ક્યારેક જીકાકા પણ “બબી' કહેતા. બબીભાઈનાં રૂપ, 
નાજુકાઈ, નમણાશ ઈર્ષ્યા થાય તેવાં. રીસ, રોષ ને 
ગો' - ગર્વ પણ ઓછાં ન હતાં. જરાક વાંકું, પડ્યું 
કે ગોરું ગોરું મોં લાલ લાલ ! ડૂસકાં, આંસુનાં ઝરણાં ! 
બધાંય ગભરાઈ જાય. જીકાકાની, સ્વયંરચિત, શીદ્ય 
ગૂંથાતી જતી વાર્તામાં “બેબી'નો સમાવેશ થઈ જાય. 
વાર્તા હવે હતી “સતો, પથો, બાવો ને બેબી'ની ! કોણ 
જાણે. આ બીજા ત્રણ કોણ હતા ! જીકાકા, ગુલાબરાય 
અને હું? 

જીકાકાને મળવા અમે બન્ને બહેનો સાથે જતી. 
ને એક તો અવશ્ય બોલી ઊઠવાની, “જીકાકા, પેલી 
વાર્તા કહો ને ! સતા-પથાની' !' વાર્તાનું સૌપ્રથમ 
નિર્માણ થયું તેની અર્ધી સદી બાદ પણ એ વાર્તા 
સાંભળવાની. એટલી જ ઉત્સુકતા ! બીજી તરત સૂર 
પુરાવે, “હા, જીકાકા, વાર્તા !' 

કાકી હસી, પડે, ને આનંદ અને 
અભિમાનમિશ્રિત લાગણીઓમાં ડૂબી જઈને કહેશે, 
“ગાંડી છોકરીઓ.'' 

કંમનસીબે, કાકી બીમાર થઈ પડ્યાં, 
હિસ્ટીરિયા-વા', માનસિક અસ્થિરતા ને વિચારવાયુ. 

વહેમના વમળમાં ઘૂમરાતાં થઈ ગયાં. હવે 
એમની આસપાસ, કોઈએ. હાજર રહેવું પડે. ને કાળજી 
કરવી પડે. ને આમ, આપણા રમતારામ જીકાકા, 
ફસાઈ પડયા ! દરેક પ્રકારના પરિશ્રમ માટે તૈયાર થઈ 
ગયા. કાકીની દરેક મર્યાદામાં સાથે ઊભા રહે ને 
સાથીદારની અદાથી સારવાર કરે. આ એમના 
વ્યક્તિત્વનો એક ઉમદા ગુણ હતો. સામા પક્ષને 
ઉપકારવશ ન કરે. પોતે કરતા હોય તેમ કર્યા કરે. 
નિરપેક્ષ. 

મારા પિતાનો એટલે કે જીકાકાના મોટા ભાઈનો 
એક પણ શબ્દ ઉથાપે નહીં કે ઉત્તર વાળે નહીં. વાદ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૧ 


આવે છે એ દિવસો, જ્યારે જીકાકા માટે કહેણ આવવા 
લાગ્યાં. પોતાને કઈ પસંદ પડે છે, તેનું બ્યાન નહીં. 
હું ઘણી ચાગલી. નામ સાંભળું ને જીકાકાને ચીડવવા 
લાગું. કોઈની અટક, કોઈનું નામ, કોઈનું કંઈ ને કોઈનું 
કંઈ - શોધી કાઢીને જીકાકાને પરેશાન કરી મૂકું. પણ 
જીકાકા કંઈ બોલે નહીં. ભાઈ-ભાભી પસંદ કરે તે 
“તાહ, વાહ''. લગ્નપ્રસંગે પણ કોઈ માગ નહીં, રીસ 
નહીં, અધિકાર નહીં. બકરીનું બેં નહીં. 

જીકાકાને અને મારે કાયમ એક વાતનો ઝઘડો. 
અમારા ઘરમાં એક ઝૂલતી ખુરશી. એના ૫૨ બેસવા 
માટે પડાપડી. એક જરાક ઊઠ્યું કે બીજુ બેસી પડ્યું ! 
ત્યારે જીકાકા પોતાનો રોક જમાવે ને સત્તાથી મને ઊઠી 
જવાનો આદેશ આપે. ખુરશી ખાલી પડે ને પચાવી 
પાડવાની મારી દાનત... ખોરી... ! જીકાકા-કાકીએ 
જ્યારે સંયુક્ત કુટુંબથી અલગ થઈને પોતાનું ઘર માંડ્યું 
ઘણાં વર્ષ બાદ, ત્યારે પેલી ઝૂલાખુરશી પણ લઈ ગયાં. 
ને હું જોઈ રહેલી - મારે પોતાને ઘર - વર હોવા 
છતાં ! 

ત્યારે તો નહીં, પણ આજે વિચાર આવી જાય 
કે જીકાકાને કંઈ ભણવા, નોકરીધંધો કરવા જતા જોયા 
ન હતા. મોટાભાઈની ખ્યાતનામ પેઢી ને ધીકતો ધંધો ! 
મારો મોટો ભાઈ ત્યાં જાય, ન જાય, પણ મારા પિતાના 
ભાઈ વારે - અવસરે અથવા ચીંધ્યા કામે જ જવાના ! 
પોતાની જરૂરિયાત માટે કંઈક દલાલીનો ધંધો કોઈ 
મિત્ર સાથે ગોઠવી લીધેલો. વાણિયાગત ગણતરી, 
લુચ્ચાઈ ને ખંતથી સફળ થતા રહ્યા. બહાર બહુ ગમે 
નહીં. કામ માટે ગયા તેવા જ પાછા આવી જાવ. 
સ્વભાવની સરળતા એવી કે જે કરવા જાય તે પાર 
પડી જાય. 

ને મોટા ભાઈ ને ભાભી પણ એમનો એટલો 
જ ખ્યાલ રાખે. પોતે કેવી રીતે મોટા થયા, કેવી રીતે 
પરણ્યા, કેવી રીતે સંસાર ચલાવ્યો, કેવી રીતે પોતાના 
પુત્રને ઉછેર્યો... કોઈ પ્રશ્ચની ક્યાંય “નોંધ' રાખવાની 
જરૂર ન પડી. શાંતિથી પોતાની કરજો (9) બજાવે. 
સિદ્ધાંતો વાગોળે નહીં, પણ સ્પષ્ટ રીતે પાલન કરે. આ 
એમની. “સાહ્યબી' મહાસુખકારી હતી. 


-------------૯*શ 


એમના મિત્રો મુખ્યત્વે કુટુંબી. ઘરમાં બધાંની 
સાથે ભળી ગયેલા, ચંપકભાઈ તો એમના જેવા જ 
વાર્તાકાર ! આજનો આપણો. જેમ્સ બૉન્ડ ૦૦૭ પણ 
મોં સંતાડી, દે. એક ચાંપ દાબો ને ભોંય ખસી જાય 
અને બીજી ચાંપ દાબો તો નક્કર દીવાલ ઊભી થઈ 
જાય ! વગેરે વગેરે. શ્રોતા આભાં થઈ રહેતાં. જાસૂસી 
કથાઓ. મને ત્યારથી જ દિલચસ્પ લાગેલી. જીકાકાના 
તરેહતરેહના મિત્રો - સહુ સજ્જનો, કોઈ ગાંધીવાદી, 
કોઈ સેંવાવાદી, કોઈ શેક્સપિયરવાદી ને કોઈ 
બોલકાવાદી ! 

અને હું આ બધાંની. એકમાત્ર ધૈર્યવાદી રસવાદી 
શ્રોતા ! જીકાકાની રમૂજો વિષે દાખલા તો. ઘણા છે, 
પણ એક રમૂજ ટાંકું તો.... 

માર. ફૃવા એટલે કે જીકાકાના બનેવી ઘણું 
ભણેલા, પણ શૂત્યમન્સ્ક, એબસન્ટમાઇન્ડેડ પણ 
એટલા જ. બધાં માનમર્યાદા રાખીને પણ જીકાકા 
બનેવીને બનાવવાની ઇચ્છા રોકી ન શકે. તક 
ઝડપી લે, 

જીકાકાનું ઘર દરિયાથી. થોડું દૂર, પણ નજીક 
કહી શકાય. ગૅલેરીમાથી દરિયાના ઉછાળા ને 
સવારસાંજનાં આસમાનના રંગો આકર્ષક લાગતા. 

એક વાર ફુવા અને સૌ ત્યાં ઊભાં હતાં. ફ્વાએ 
સહજ ભાવે દશ્યનાં વખાણ કર્યા, સાંજ નમતી હતી 
ને સૂરજ મોટો બધો લાલઘૂમ ! - પાણીમાં પડવા તૈયાર 
ઊભો હતો. ખૂબ સ્રોમ્ય ને આકર્ષક આવો સૂરજ 
ઘડીમાં જળમાં ડૂબી. જશે, ગુમ થઈ જશે એવું કંઈક 
કહેવા માગતા હતા ફુવા. 

જીકાકા તરત બોલી ઊઠ્યાં. “કેટલો તપેલો 
લાગે છે, નહી ?'' 

કુવાએ “હા*કારો ભણ્યો. 

જીકાકા આગળ, વધ્યા, “હમણાં જોજો ને! 


લ્ટ્શ 


પાણીમાં પડશે એટલે છમ્મ ડરતો છમકારો. થશે.''. 

“એમ? અહીં સુધી સંભળાય છે?” 

“જોજો ને? હવે ઘડી બે ઘડીની વાર છે.'' 

ને ફ્વાના કાન અવાજ સાંભળવા તત્પર થઈ 
ગયા. 

ને અમે બધાં હોઠ દાબીને હસવા લાગ્યાં. 

ફવાને સહેજ પણ ખ્યાલ ન આવ્યો. 

જીકાકાએ પોતાની આગવી રીતે હસવાનું 
હોઠના એક ખૂણામાં સંતાડી દીધું. સમારી સૌની સામે 
મરક મરક થવા લાગ્વા, 

જીકાકાની વાત કરું એટલી ઓછી. પડે. વડીલ 
કરતાં વડીલ મિત્રનો મોભો જાળવ્યો છે. લુચ્ચો છતાં 
નિખાલસ સ્વભાવ, ગણતરીબાજ છતાં નિરપેક્ષ, 
સંતોષી, સુખી જીવ એટલે અમારા જીકાકા. ભક્તિ 
અને ભજનો વિના જ ભક્તહદયી, ઇશ્વરને સાક્ષીમાં 
રાખવા સદા અનુભવ-ઉત્સુક. 

બેત્રણ વર્ષ પહેલાં અમે બન્ને બહેનો જીકાકાને 
મળવા ગઈ હતી. ઉંમરને લીધે પથારીવશ જીકાકા ખૂબ 
રજી થયા - હંમેશની. જેમ, 

જરા વાર પછી મેં કહ્યું, “જીકાકા, પેલી વાર્તા 
કહો ને! પથાની !' 

બહેન બોલી, “હા જીકાકા, વાર્તા!” 

ને એંસી, વરસના જીકાકા અમ બન્ને સિત્તેર- 
બોતેરની ડોસીઓ સામે બોખા મોંએ હસી પડેલા. 

છ ફૂટના જીકાકા આજે તો માટીમાં મળી ગયા 
છે. પણ એમની આકૃતિ, અને સત્કૃતિ, સ્વીકૃતિ. અને 
સંસ્કૃતિ મારા મનશ્ચક્ષુ સામે સદા પ્રત્યક્ષ રહેવાની! 

સીધા, સરળ, સ્નેહયુક્ત! 

એમની વાત કરવામાં આનંદ મળે છે. 

એક સામાન્ય નિરુપદ્રવી માણસની સામાન્ય 
વાત! 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૨ 


નિરાત 


કક્કડ ડડ: 


નિરાંત....! 

કંઈ કેટલીયે વાર સંભળાયેલો, બોલાયેલો, 
વંચાયેલો, લખાયેલો આ શબ્દ, જેમ માછલી અચાનક 
પાણીની સપાટી પર કૂદે એમ ચિત્તમાં ફૂટી આવ્યો! 
મન વલૂરતું વલૂરતું પૂછી બેઠું - આ નિરાતંની સુગંધ 
જેવી મીઠાશને કદી માણી છે ખરી ? એને કદી જાણી 
છે ખરી? શ્વાસોચ્છ્વાસ વચ્ચેની ખાલી જગા જેવી 
એની ફૂલસરખી હળવી સુખછાયાનો ક્યારેય 
અહેસાસ થયો છે ખરો ? એનાથી ક્યારેય અસ્તિત્વની 
ભીનાશ અનુભવી છે ખરી? 

અને મારામાં કોઈ પછડાટ અનુભવે છે, પછી 
મૂંગું થઈ જાય છે અને પર્ણોની જેમ ખરતી ક્ષણો વચ્ચે 
એ પુકારી ઊઠે છે... 

આ યુગ ગતિનો છે, ઝડપનો યુગ છે. ત્વરા બધું 
જ તળેઉપર કરી નાખે છે. જિંદગીની કોઈ આકૃતિ 
દોરાય ન દોરાય ત્યાં એની રેખાઓ, એનાં પરિમાણો, 
રંગ બદલતા કાચિંડાની જેમ કેવાં બદલાઈ જાય છે ! 
અરે... ભૌતિક સમૃદ્ધેની ઝાકમઝોળના પ્રકાશ તળે 
જાણે સઘળું દબાઈ જાય છે. મારું કશુંક... ના, મારું 
જ નહિ, આપણા સહુનું કશુંક ઢંકાઈ જાય છે. અને 
. આ પ્રલોભનનાં મૃગલાંઓ તો. જુઓ, આપણાં 
ચરણોમાં કેવી, છલાંગ ભરી રહ્યાં છે. બસ, લગીરેય 
રોકાયા વિના, જરા પણ અટક્યા વિના, સુખ નામની 
નદીમાં ઝબોળો લેવા, બસ દોડ્યા જ કરે છે... દોડયા 
જ કરે છે ! અને જાણ્યે અજાણ્યે, આપણે ઇચ્છીએ કે 
ન ઇચ્છીએ, આપણે ચાહીએ કે ન ચાહીએ, તો પણ 
અત્ર-તત્ર-સર્વત્ર એમાંની કડીરૂપ બની જઈએ. છીએ! 
અને અકળાઈને, હારીને, થાકીને થોભીએ છીએ. 
આમ, થોભવાની આ પ્રયુક્તિને આપણે 'નેરાંત' માની. 
લઈએ. છીએ. એ નિરાંતનો આભાસ છે. અને આપણે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૩ 


યોસેફ મેકવાન 


તો હાશકારાનો બુરખો. ઓઢી ફરીએ છીએ. પછી 
કહીએ છીએ - અરે! કેવળ દોડધામ કરવી એ જ 
જીવનનું સત્ય નથી! 

હા, નિરાંત એટલે ફરજમાંથી રજા નહિ. નિરાંત 
એટલે સતતના સુખદુઃખમાંથી પલાયનવૃત્તિ નહિં, પણ 
હૃદયની સભરતાનો શીતલ અનુભવ. માણસ છે એટલે 
એને “હૃદય' છે એમ. નહિ... પણ જેને “હદય' છે એ 
માણસ, મનુષ્ય. એમ એવા માણસની ઇંચ્છાવૃત્તિની 
ડાળ ૫૨ જ્યારે કશી પણ પ્રાપ્તિનું ફ્લ બેસે ને ફળ 
બને ત્યારે જે સુખનો અનુભવ થાય, જે પરમ શાંતિનો 
અહેસાસ થાય તે ક્ષણોનું ઝૂમખું એટલે જ નિરાંત. 
“હાશ... નિરાંત વળી હવે જીવને, આ કામ તો ઊકલી 
ગયું !' આવો ઉદ્ગાર એ નિરાંતનો પડછાયો છે. એને 
સંતોષ કહીએ. છીએ. ને ! એ પડછાયા તળે દટાઈ જાય 
છે તનાવ - ટેન્શન. 

જિંદગીની જબ્બર દોડમજલમાં, થોડો જંપ, 
સહેજ સહજ ફુરસદ. જાત સાથે સંવાદ કરવાનો સમય. 
પોતાની સાથે ઘડીક વાતે વળવાની ઘડી. 

આવી નિરાંત અનુભવતા હદયને સુખનાં 
ફૂલોની મહેક આવે છે. એની આંખોમાં શાંતિનો સુરમો 
લાગી જાય છે. 

આવી નિરાંત જીવનલહાવો આપી જાય છે. 
પ્રાપ્તિનો આનંદ-આસ્વાદ જીવનને. ભરી દે છે. એવી 
નિરાંતને ઓળખી એની મિત્રાચારી કેળવવી પડે. બધું 
એકઠું કરવું, બધું લભ્ય કરવું, અને છતાંય અતૃપ્તિની 
ભ્રમણામાં ભ્રમણ કરવું એનો શો અર્થ? જિંદગીના 
ભ્રમણ વચ્ચે આવતા આવી 'નેરાંત'ના “સ્ટેપિંગ સ્ટેપ” 
પર જે થોભી થોભીને જાય છે એને જિંદગી બોજારૂપ 
નહિ, હળવીફૂલ લાગે છે! 
(આકાશવાણી “અમૃતધારા'માં પ્રસારિત થયેલું.) 


તાત 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ 


પશ્ચિમના જગતમાં સામ્યવાદ એક રાજનીતિક 
સત્તા રૂપે પડી ભાંગ્યો, ત્યારપછી વીસમી સદીના 
છેલ્લા દાયકામાં અનુમાર્ક્સવાદ મહત્ત્વના સૈદ્ધાન્તિક 
આંદોલન રૂપે ઊપસી આવ્યો છે. આ આંદોલન 
માડર્સવાદી ભૂતકાળને નકારતા ફાન્સવા લ્યોતાર, ઝાં 
બોદિલાર, મિશેલ ફૂકો જેવાઓને તેમ જ નવા 
સાંસ્કૃતિક અને સૈદ્ધાન્તિક પ્રવાહોના સંદર્ભમાં 
માક્સવાદને પુનઃપ્રાણિત કરવા ઇચ્છનારાઓને - એમ 
બંનેને સમાવે છે. આવા અનુમાર્ક્સવાદી આંદોલનમાં 
અંનનિસ્તો લૅંકલો (11૧૧૯51૦ 1-તર્તાતપ) અને શાન્તાલ 
મૂફ (ભાહ્યાપત 140૫) જેવા ચિંતકો અગ્રણી રહ્યા 
છે. આ બંને રાજનીતિક ચિંતકોએ સાથે મળીને લખેલો 
ગ્રંથ “આધિપત્ય અને સમાજવાદી વ્યૂહઃ ઉદ્દામવાદી 
લોકશાહી રાજકારણ તરફ' (11૯૯100137 દ્વ 
50વંદ્વાંડદ ડપત્ાલ્ટ?#: 10૫ 7તા'તંડ ત્ર [રતવાત્તાં 
1લ૦૦0ંલ ”બૉંધંત્ડ ૧૯૮૫) સૌથી વધુ 
નોંધપાત્ર છે. એ નિમિત્તે ખાસ તો “આધિપત્ય' (1૧૯૭- 
€010)નો વિચાર પારંપરિક રાજનીતિના ક્ષેત્રમાંથી 
મૂડીવાદી સમાજક્ષેત્રમાં થઈને કઈ રીતે 
અનુમાર્ક્સવાઇી વિચારણામાં પ્રવેશ્યો છે એનો આલેખ 
અનુઆધુનિકતાવાદી સાહિત્યવિવેચનને સમજવામાં 
ઉપયોગી નીવડે તેવો છે. 

સામ્રાજ્યવવાદી દેશોના અનુસંધાનમાં 
આધિપત્યનો રૂઢ અર્થ તો રાજનીતિક પ્રભુત્વ, નિયંત્રણ 
અને અમલના ક્ષેત્ર સાથે સંડોવાયેલો, છે. પણ 
ઇટાલિયન માર્ક્સવાદી સિદ્ધાન્તકાર એન્તોનિયો 
ગ્રામસીએ આધિપત્યના ખ્યાલને જુદી રીતે પ્રયોજ્યો 
છે. મૂડીવાદી સમાજમાં બલપ્રયોગ વિના શાસકવર્ગ 
કંઈ રીતે પ્રજાના મોટા ભાગ પર પોતાની વિચારધારા 
આરોપિત કરે છે એ સમજાવવાનો એમાં પ્રયત્ન છે. 
બુર્ઝવા મૂડીવાદીઓની માન્યતાઓ. કલા અને અન્ય 


બ્ટ્શ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


માધ્યમો દ્વારા ફેલાય છે, ગ્રામસીના આ વિચાર પર 
માકર્સવાદી સિદ્ધાન્તકાર લૂઈ આલ્થુઝરે આગળ વધીને 
પશ્ચિમના સમાજો વિવિધ 'વિચારધારામૂલક 
રાજ્યઉપકરણો (1વલ્બ૦્ટાંત્ત્ાં 5176૯ 
42[241તપડ૯5) અને 'દમનમૂલક રાજ્યઉપકરણો' 
(1૨21551૯ ડાદ્ાં€ 2[241'2115૯5)નો. શી. રીતે 
ઉપયોગ કરે છે તે સમજાવ્યું છે. શિક્ષણવ્યવસ્થા, 
કલાઓ અને અન્ય માધ્યમો જેવાં વિચારધારામૂલક 
રાજ્યઉપકરણો શાસકવર્ગની વિચારસરણીને 
રોજબરોજના જીવનનો જાણે કે એક ભાગ હોય એમ 
પ્રસરાવે છે અને પ્રજાને ખબર પણ પડતી. નથી કે 
જાણ્વેઅજાણ્યે એમનું અનુશાસન થઈ રહ્યું છે. જ્યારે 
વિચારધારામૂલક રાજ્યઉપકરણો એના હેતુમાં નિષ્ફળ 
જાય ત્યારે સરકાર, પોલીસ કે લશ્કર જેવાં દમનમૂલક 
રાજ્ય-ઉપકરણો હિંસક ઉપાયો દ્વારા બવસ્થાને 
લાદે છે. 

રેમન્ડ વિલ્યમ્સે આધિપત્યનું કરેલું અર્થઘટન 
મહત્ત્વનું છે. રેમન્ડ કહે છે કે આધિપત્યનો સંપ્રત્યય. 
પૂર્વેના બે સમર્થ સંપ્રત્યયોને પોતામાં સમાવે છે અને 
એને અતિક્રમે પણ છે. આ બે સંપ્રત્યયોમાંનો એક 
સંપ્રત્યય સંસ્કૃતિનો છે. સંસ્કૃતિ એક સમગ્ર. સામાજિક 
પ્રક્રિયા છે, જેમાં મનુષ્યોની ઓળખ બને છે અને 
મનુષ્યોનું જીવનઘડતર થાય છે. બીજો સંપ્રત્યય છે તે 
“વિચારધારા'નો છે. માકર્સવાદી કોઈ પણ અર્થમાં 
વિચારધારા-અંતર્ગત અર્થો અને મૂલ્યોની વ્યવસ્થા 
કોઈ ચોક્કસ સામાજિક વર્ગના હિતની અભિવ્યક્તિ 
બને છે, યા એનો પ્રક્ષેપ બને છે. સમસ્ત સામાજિક 
પ્રક્રિયાને સત્તા અને પ્રભાવના વિશિષ્ટ વિતરણ સાથે 
જોડવામાં આધિપત્ય સંસ્કૃતિને અતિક્ર્મી જાય છે, અને 
સમસ્તતાના ખ્યાલને લક્ષમાં લેતાં આધિપત્ય 
વિચારધારાને પણ અતિક્રમી જાય છે. એટલે કે 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૪ 


વિચારધારા અને આધિપત્ય બંને ભિન્ન છે. આધિપત્ય 
વધુ વ્યાપક છે અને રોજિંદા જીવન પર વર્ચસ્‌ ભોગવે 
છે. બીજી રીતે કહીએ તો વિચારધારામૂલક વર્ચસ્‌ માત્ર 
રાજ્કીય ક્ષેત્રને આવરે છે, જ્યારે પ્રધાન આધિપત્ય 
ઉપલ્છુલ001પંત ત01111દ01) સામાજિક અને 
સાંસ્કૃતિક ક્ષેત્રોને આવરે છે. પ્રધાન આધિપત્ય વધુ 
વ્યાપક છે, વધુ પ્રચ્છન્ન અને છવ્મ છે, તેમ જ 
વિચારધારામૂલક વર્ચસ્‌ કરતાં વધુ પૂર્ણ છે. માર્ડ્સવાદી 
વિવેચકો ઘણી વાર બંનેને એકઠાં કરીને 
'વિચારધારામૂલક પ્રધાન આધિપત્ય' (તત્બંવ્ટ્ઠાંત્હા 
1લ્છુલ0૦110 તં૦11 0010) એવી સંજ્ઞા હેઠળ બધા 
આધારોને આવરી લે છે. 

સામ્યવાદની નિષ્ફળતા પછી, ઝડપથી બદલાતી 
સાંસ્કૃતિક પરિસ્થિતિઓને લક્ષમાં લઈને માર્ક્સવાદને 
પુનઃપ્રાણિત કરવા લૅકલો અને મૂફ કમર કસે છે; અને 
વિરચનાવાદ, નારીવાદ, અનુઆધુનિકતાવાદ જેવા 
સાંસ્કૃતિક અને તત્ત્વવિચારવિષયક સિદ્ધાન્તોની સાથે 
એનું અનુસંધાન કરવા માગે છે. પ્રશિષ્ટ માર્ક્સવાદના 
કેન્દ્રમાં એતિહાસિક અનિવાર્યતાની કસોટી રહેલી છે, 
જે દશવિ છે કે કામદારવર્ગે અંતતઃ એના શોષકો સામે 


માથું ઊચું કરવાની જરૂર હતી. આધિપત્ય ખુલાસો 
આપે છે કે કામદારવર્ગે શાસકો સામે માથું કેમ ઊંચું 
ન કર્યું, પણ એનો ખુલાસો આપતો. અધિપત્ય-ખ્યાલ 
પ્રશિષ્ટ થાર્ક્સવાદના કેન્દ્રમાં રહેલા એતિહાસિક 

અનિવાર્યતાના વિચારને જ શંકાસ્પદ ઠેરવે છે. 
આથી લેૅકલોૉ અને મૂક પ્રશિષ્ટ માર્ક્સવાદ 
કામદારવર્ગને જે સમડરૃૂપ (10010ટણા૯૦૫5) 
અખિલાઈ તરીકે જુએ છે એનો સ્વીકાર કરતા નથી. 
એને બદલે વિખંડિતતાને સ્વીકારે છે. બહુવાદી 
માર્ક્સવાદની જિકર કરે છે, જેમાં વીસમી સદીના 
અંતિમ દાયકાઓમાં ઊભી થયેલી નારીવાદી, 
જાતિવાદી, પર્યાવરણવાદી ઝુંબેશોનો સમાવેશ થઈ 
શકે. માર્કર્સવાદે પુનઃપ્રાણિત થવું પડશે યા તો હંમેશ. 
માટે નષ્ટ થઈ જવું પડશે. કેટલાકને મતે આ રીતે 
માર્ક્સવાદને અતિક્રમી જવાની વાત માકર્સવાદના 
વારસાની વંચના કરવા બરાબર છે. અને તેથી તેઓ 
લૅંડલૉ - મૂફની આધિપત્યની વિભાવનાની ટીકા કરે 
છે; પણ અનુઆધુનિક સંજોગોમાં અનુમાર્ક્સવાદે આ 
રીતે અનુનેયતા બતાવી છે તે ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. 
છા 


સાભાર સ્વીકાર 


10વ0[245૮દત: ડાપવાંલ્ડ 11 11010 તિપ? €. 814011 
*વાધ્લ્ત 837 7. ]. ઊ1ડ0ન તતવ 81તત્ત0ં 140તાં, ગિ. 13 ટુર ”પિંછ1૦૧પ૦ડ 14. 
1ત., ૧-૨, ૫[૩]2ણ' (લં, €લાઇપ17 8૮7દ1% /61010ત17તતા લ'તલ, 7/11 લ્વંદ્રાઝતવં- 
380 006, 1ગિવંત્ટઃ 15. ૧૫૦. મૌનનો ધ્વનિઃ લે. પ્ર. કંદર્પ ૨. ત્રિવેદી, ૪, પ્રજ્ઞા સોસાયટી, 
તીથલ, રોડ, વલસાડ-૩૯૬૦૦૧, કિં. રૂ. ૪પ. કથાતિચારઃ લે. પ્રમોદકુમાર પટેલ, પ્ર. પાર્શ્ 
પબ્લિકેશન, નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૧૩૦. ઉચ્ચ શિક્ષણ, 
ચિંતા અને ચિંતનઃ લે. નિરંજન દવે, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૦૦. માટીનાં મનેખઃ લે. 
મણિલાલ હ. પટેલ, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. 9૦. મનોજ દાસની વાર્તાઓઃ અનુ. રેણુકા 
શ્રીરામ સોની, પ્રકાશકઃ નિયામક, નૅશનલ બુક ટ્રસ્‍ટ, ઇન્ડિયા, એ-૫, ગ્રીન પાર્ક, નવી દિલ્હી- 
૧૧૦૦૧૬, કિં. રૂ. પપ. મારી પુસ્તિકાઃ લે. શ્રી દશરથસિંહજી એસ. ઝાલા, પ્ર. પોતે, ઠે. 
શ્રી રાજેશ કૉર્પોરેશન, ૪૦૩, રૉયલ મેનોર, રંગવાલા ટાવરની બાજુમાં, લૉ ગાર્ડન, 
એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ... અને રેતકણઃ લે. પ્ર. ધર્મેશ ભટ્ટ, ૧૪ એ, બિલ્ડિંગ નં ૧૬૨ 
(પો.ઓફિસ પાસે), સમતાનગર, વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઇવે, કાંદીવલી (પૂર્વ, મુંબઈ- 


૪૦૦૧૦૧, કિં. રૂ. ૩૦. 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૫ 





બ્ટ્ણ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


ઝબૂક ઝબૂક થતી સર્જકતા... 

ગુજરાતી ભાષામાં પંડિતયુગથી આજ પર્યત 
સતત ખેડાતું આવતું ગઝલસ્વરૂપ અનેકવિધ કલમે 
નવાં રૂપે પાંગરતું - પોષાતું રહ્યું છે. ગઝલનો ઘડતર- 
કાળ અને વિકાસકાળ સર્જનની દષ્ટિએ સમૃદ્ધ રહ્યો 
છે. તો પ્રયોગકાળની ગઝલો પરંપરાનિષ્ઠ ગઝલથી 
જુદી જ તાસીરમાં નવોન્મેષ ધારણ કરે છે. એમાંય 
છેલ્લા બે દાયકાથી ગુજરાતી ગઝલનો નવીનતમ 
મિજાજ તેના પ્રયોગશીલ અભિગમને કારણે નૂતન 
અભિનિવેશ પ્રગટાવી. આપે છે. આવો જ નવીનતમ 
તાજગીપૂર્ણ અવાજ વેરાવળના નવયુવાન કવિ યોગેશ 
વૈદ્યની કલમથી પ્રગટ્યો છે. 

“હું જ દરિયો, હું જ ભેખડ' એ. એમની. 
કવિતાઓનો સંગ્રહ છે. ઝબૂક ઝબૂક થતી સર્જકતાની 
તાજગીપૂર્ણ અભિવ્યક્તિ તેમના આ શે'રમાં પ્રગટી છે : 

“છૂટપાથ પર સૂતેલ અભીપ્સાનું શું થશે ? 
હું નહીં કરું સવાલ, મને ચોકલેટ દે,” (પૃ. ૧૮) 
કવિ દરિયાના સાન્નિધ્યને પોતાની કાવ્યકલામાં 
આ રીતે. શબ્દસ્થ કરે છે, જુઓઃ 
“હું જ છાતીફાટ દરિયો, હું જ ભેખડ, 
હું જ ઝત્યાથાતની વચ્ચે ઊભો છું.” (પૃ. ર) 
આધુનિક સમયની સંવેદનાનું પ્રકટીકરણ કરતા 
કવિ પોતાની જાતને કેવી અવઢવની સ્થિતિમાં 
મુકાયાની વ્યથા અનુભવે છે ! આજના યંત્રયુગમાં 
માનવી ખુદ પોતાની જાત સાથેનું અંતર ખાસ્સું વધારી 
બેઠો. છે, તેની કડવી વાસ્તવિકતા ઉપર્યુક્ત શે'રમાં 
પામી શકાય છે. તો પણ હોવાપણાની ગૂંચવણ 
ઉકેલવાની મૂંઝવણ મૌનનો મહિમા કરી આપે છે - 
“અકળનો એકડો” ગઝલનો આ મત્લા: 
“ઉંડું ડેમ હોવા ક પડે ગૂંચવ% સંતો, 
અર્ચીસો દાખવે છે મૌન રહેવાનું વલશ સંતો.” (પૂ. ૩) 
અહી. 'સંતો' રદીફ સાથે સહજ રીતે આવતા 
'ગૂંચવણ', 'વલણ', “અભણ”, “વાતાવરણ' એ કાફિયા 
ગઝલમાં અનિવાર્ય એવા અંદાજે બયાંને સિદ્ધ કરી 
આપે છે. પણ. જ્યાં અણુથીય અતિસૂક્ષ્મ સંશયો છે 


બૈટ્રેશ 


જયંત કોરડિયા 


ત્યાં શ્રદ્ધાની તાકાત ડગી જાય તો કવિ “જબરદસ્ત” 
થઈ ગયાની વાત પર પૂર્ણતિરામ મૂકી દે છે. અથાત્‌ 
જ્યાં શ્રદ્ધાની હદ પૂરી થાય છે ત્યાં બુઠ્ા તર્કના નિરર્થક 
આયાસથી પણ મુક્ત થવું મુશ્કેલ છે. જુઓઃ 
“ભૂલ પડજું *થીજું થાડશું હર પડી જઈશું, 
પકડશું એ પળે પણ કોઈ બુક તકની બાઈ,” 

આ કાવ્યસંગ્રહમાં સંખ્યાની દષ્ટિએ ગીત- 
અછાંદસ રચનાઓની. તુલનામાં ગઝલોનું પ્રમાણ 
અધઝાઝેરું છે. અછાંદસ રચનાઓમાંથી પસાર થતાં 
કેટલીક પંક્તિઓ સ્પર્શક્ષમ બની છે : 

“માછણની જાંઘ પર 

સળવળતી બધી જ માછલીઓને 

ભૂંજી નાખી 

નિશ્ેષ્ટ પડયો છે *ાછી.'' (પુ. ૩૪) 
અહીં તીત્રતમ સંવેદનાની હૃદયવેધક અભિવ્યક્તિ 
ભાવકચિત્તને હચમચાવી મૂકે તેટલી સક્ષમ પુરવાર 
થઈ છે. 'સળવળતી માછલીઓ'ને ભૂંજી નાખવાની 
પ્રક્રિયા - ગતિશીલ સબળ કલ્પનનિયોજન પ્રશંસનીય 
કવિકર્મનું દષ્ટાંત છે. 

“બેલાકળો પવન 

ફૂલોના હોઠ પર અંગુલિ ફેરવે છે.'' (પૃ. ૩૭) 
“હું મુઠ્ઠીમાં 

ભરી જ લઉં છું ચાંદરણાં.'' (પૃ. ૩૭) 

“પવનની. અંગુલિ' અને *મુદ્ઠીમાં ચાંદરમાંઃ 
અનુકમે ફેરવી લેવાના અને ભરી લેવાના ક્રિયાત્મક 
કલ્પનો કાવ્યત્ત્વને પુષ્ટિ આપે છે. 

ગીત રચનાઓમાં 'જીવજી' એવાં સંબોધનાત્મક 
બે મૃત્યુ ગીતો, એક પ્રલયગીત, “હરખ! “ઘૂઘરીવાગે' 
જેવી ઇત્યાદિ કૃતિઓ મળે છે. “મુંબઈનું ગીત' રચનામાં 
ટ્રેન' “લિફ્ટ' 'સિફટ' ક્રાફિક' જેવા શબ્દપ્રયોગો 
ગીતગોત્રને માફક આવ્યા નથી. આથી આખું ગીત 
કૃતક બની જાય છે. તો કોઈ વાર લય પણ જોખમાય 
છે. છતાં ભાવ, શબ્દમાધુર્ય સંદર્ભે કતિનો. ગીત્તસ્વરૂપ 
પ્રત્યેનો પ્રશંસનીય પ્રયાસ 'હરખ' ગીતમાં જોઈ શકાય 
છે. પંચકલ - ચતૃષ્કલ લયમાં સહજતાથી પ્રગટતું 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૬ 


માધુર્ય જોઈએ. 
“પંદડું તોડું એક તો સૈયર ઝાડવું આખું કોળે. 
કોઈ વગાડી મીઠડો પાવો કાળજે કેસર ઘોળે.'' (પૂ. ૪૨) 

યોગેશભાઈની કલમ ગઝલસર્જન પરત્વે માફક 
રહી છે, તે બાબતની સાહેદી પૂરતા અનેકવિધ શે'ર 
અને રદ્ીફ-કાફિયાના નૂતન પ્રયોગો મળે છે. “ખમ્મા', 
વમેયાં', “સંતો ઉપરાંત (વિચાર આવે) - જેવો કૌંસમાં 
પ્રસ્‍તુત થયેલો રદીફ કવિનો નૂતન પ્રયોગ છેઃ 
ન કોઈ તારો ખરી ૫૭ કે ન રાત ખૂટે, 
ન રક્તરંગી સવાર આવે. (વિચાર આવે.) (પૃ. ૧૭) 

1031 - વિનિયોગ દ્વારા સંવેદનાને કવિ આ 
રીતે શબ્દસ્થ કરે છેઃ 

“ઓ ઉદાસીન! નૃસિંહ, પડો ઉઝરડા, 
છું હેવ ને રતી વચ્ચે ઊજો છું.” 

નૃસિંહ દ્રારા હિરણ્યકશ્યપનો વધ - નહીં 
દિવસ, નહીં રાત-વચ્ચેનો સંદર્ભ, પ્રહ્લાદનો 
અગ્નિસ્તંભ પર બાથ ભીડવાનો પ્રસંગ અને વધસ્તંભ 
પર ઈસુને ખીલાથી જડી દેવાની ઘટના ઇત્યાદિ 
સંદર્ભોને ખપમાં લઈને કવિ પોતાના સંવેદનને નવાં 
અર્થઘટનો પ્રતિ આધુનિક જીવનનો સંસ્પર્શ કરાવવા 
મથ્યા છે, પરંતુ ઉલા મિસરા પછીના સાની મિસરામાં 
એ. બયાન મુખરિત બનીને આવે છે અને શે'રની 
શે'શ્યિત શિથિલતામાં સરી જાય છે. એથી શે'ર 


હીં 


સામાન્ય કૌટિથી આગળ ગતિ કરી શકતો નથી. 
ઉદાહરણ તરીકે: 
“એ % પરવશતા વિસર્જવત! સમવન 
ખુદ મને ભીડ શકું એ જથ ક્ય છે ?” (પૃ. ૧૬) 
અહી વ્યાકરણદોપ પણ રહી જવા પામ્યો છે. ક્યારેક 
ટૂંકી બહેરમાં ગઝલસર્જન કવિની કસોટીરૂપ બને છે. 
અહીં એક શે'ર જે અભિધામૂલક બને છે તેથી શે'ર 
બનતો અટકી જાય છે. જુઓઃ 

“જિંદગી અળટ લે 

શ્ાસનાં મેદાનમાં.” (પૂ. ૨૫) 

કેટલીક મર્યાદાઓ રહી. જવા પામી હોવા છતાં 
ગઝલમાં કાવ્યાત્મક «ડલાંત્ડનું સાંગોપાંગ નિરૂપણ 
થયું હોય એવા શે'ર પણ મળે છે તેનું એક ઉદાહરણ- 
“ડય ૪ળ૧૮ર %/ટે એકલ જો ૧૨ન્‍/ ટળે, 
તો ખોળ સુકાવેલ જૂઈન/ પણ ખરી અજ.'' (પૃ. ૮) 

આમ ગુણવિશેષ પણ સહજતાથી પ્રગટ થતો 
અનુભવી. શકાય છે. “હું જ દરિયો, હું જ ભેખડ' - 
કંવિના આ પ્રથમ પ્રયાસને હૃદયપૂર્વક આવકારીએ, 
તેમનો વધુ એક પ્રયાસ પ્રકાશમય બનીને આવે તેવી 
શુભેચ્છા અંતે એમના જ એક શે'ર દ્વારાઃ 

“તધ શેપમાં ફક્ત પીડા અને 

ગઝલનું અંતિમ ચરણ છે મિથ.'' 
“હું જ દરિયો, હું જ ભેખડ' - કવિ: યોગેશ વૈદ્ય, રાવળ] 

છ 


સાભાર સ્વીકાર 


ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. (૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી. સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- 
૩૮૦ ૦૦૧ અને મુંબઈ)નાં 

જળનાં પગથિયાં: સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૭૫. કારગિલઃ કથા-વ્યથાઃ કુન્દન વ્યાસ, કિં. રૂ. ૧૦૦. ઉદ્દગ્રીવઃ 
કનૈયાલાલ મ. પંડયા, કિં. રૂ. ૫૦. કાગળને પ્રથમ તિલકઃ મુકેશ જોશી, કિં. રૂ. ૭૦. અમે બર્ધા (કથાસાર)ઃ વિજય 
શાસ્ત્રી, કિં. રૂ. ૩૦. સૂર્યનું પ્રથમ કિરણઃ હિતેન આનંદપરા, કિં. રૂ. ૭૦. 

અન્ય 

નિયતિનાં આશ્ચર્યોથીઃ જ્યોત્સના ત્રિવેદી, પ્ર. એન. એમ. ઠક્કરની કંપની, ૧૪૦, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ 
૦૦૨, કિં. રૂ. ૪૫. કવન-વાટેઃ ઉમેશ કવિ, પ્રકાશકઃ કલાવતી ડવિ, ૯૮૧, વિધાન, કૃષ્ણનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧, 
કિં. રૂ. ૫૦; આયખાના આયનામાં (રુસ્વા મઝલૂમી મિત્રોની નજરે) : સંપાદકઃ એસ.એસ. રહી, પ્ર. અયાઝખાન 
બાબી, રાજકુમાર કૉલેજ, રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૫૦. અક્ષરનું એકાંતઃ માધવ રામાનુજ, પ્ર. સ્વર પ્રકાશન, 
જે-૧૧, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ્‌ કૉસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, કિં. ર. ૫૦. તમેઃ માધવ રામાનુજ, 
પ્ર. સ્વર પ્રકાશન, જે-૧૧, વિક્રમ એપાર્ટમેન્ટ, શ્રેયસ્‌ કૉસિંગ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૧૫ કિં. રૂ. ૭૫. 


લ્ટ્્શ 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૭ 


પ્રતિભાવ 





ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના પ્રમુખની ચૂંટણીઃ 
“ઉદ્દેશ', સપ્ટે, ૧૯૯૯, પુ. ૪૨. 

'પરબ', ઓગસ્ટ ૧૯૯૯, પૃ. ૮૨: “..અને 
રમણલાલ જોશી તરફથી આ અંગેના સમયપત્રકની 
મર્યાદામાં પોતાનાં નામ મૂકવા માટેની લેખિત સંમતિ 
કાર્યાલયને મળી ન હતી.” 

આપ શાને નિઃસ્પૃહ? (ગીતા ૨-૭૧, અમારો 
જીવનમંત્ર). 

“ઉદ્દેશ' દસમા વર્ષમાં પ્રવેશે છે, ધન્યવાદ ! 

“ઉદ્દેશે' પોતાની ઉમદા પરંપરા જાળવેલ છે. 

વાચનસામગ્રી, કાગળ, છપાઈ, બંધાઈ, ઉઠાવ 
પ્રશસ્ય, ગુજરાતી સામયિકોમાં “ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન સુપેરે 
સમૃદ્ધ છે. શતં જીવ શરદઃ યશાધિકારી આપ. 
'અવનિનું અમૃત' - હરિવલ્લભ ભાયાણી લાજવાબ. 
ન્યૂયોર્ક (યુ.એસ,એ.) વી. બી, ગણાત્રા 
તા. ૨૫ નવે, '૯૯ 

ગ્રૂદ 
નવેમ્બર '૯૯નો અંક સાઘન્ત ઉત્તમ છે. 
અભિનંદન. સંસ્કૃતની માહિતી, માટે ખાસ ખાસ આભાર. 
મુંબઈ ઈશ્વર પુરોહિત 
તા. ૨૬-૧૧-'૯૯ 
ત્ર 

“ઉદ્દેશ' નિયમિત રીતે વાંચું છું. ઉમાશંકરભાઈના 
'સંસ્ફતિ'ની ખોટ આપે પૂરી દીધી છે. ખૂબ જ 
અભ્યાસપૂર્ણ વાચનસામગ્રી દરેક અંકને સમૃદ્ધ અને 


બ્ટ્શ 


રિ, . 





સાચવી રાખવા. જેવો બનાવે છે. 


નડિયાદ 
તા. ૧૪-૧ર-'૯૯ 


પ્રીતમલાલ કવિ 


ગ્રહ 

ડિસેમ્બરના 'ઉદ્દેશ'માં અંતભાગના પ્રતિભાવ 
“'સંસ્કૃતિ'ની હરોળમાં સુસ્થાપિત માસિકને સુપેરે બિરદાવે 
છે. પણ ભક્તકવિ અનામીના કાવ્યસંગ્રહ 'શિવમ્‌'ની 
પ્રસ્‍તાવના યથાતથ પુનર્મુદ્રિત કરવાથી શું ઔચિત્ય 
સધાયું ? તંત્રીનો કે કોઈ કલમવગા લેખકનો, “શિવમ્‌'નો 
રસાસ્વાદ કરાવતો અવલોકનલેખ છપાયો હોત તો 
વાચકને નવી સામગ્રી પ્રાપ્ત થાત. આ શે વીસરાયું? 
અમદાવાદ જિતેન્દ્ર પંડ્યા 
તા, ૧૭-૧૨-૯૯ 

ગ 

“ઉદ્દેશ' સુંદર સામવિક છે. સર્જનાત્મક અને 
વિવેચનાત્મક એમ બંને દષ્ટિએ શ્રેષ્ઠ, ઓક્ટોબર '૯૯ના 
અંકમાં ડૉ. રંજના હરીશનો નારીવાદની વિભાવના 
વિશેનો લેખ સારો હતો. ડિસેમ્બર '૯૯ના અંકમાં હરીશ 
નાગ્રેચા - લિખિત એકાંકી 'ખોડિયા સૂરજ' વાંચવાની 
મજા આવી. ચંદ્રકાન્ત ટોપીવાળા અને પ્રીતિ સેનગુપ્તાના 
લેખો ગમ્યા. ગુજરાતી સાહિત્યના સાંપ્રત પ્રવાહોની 
માહિતી. “ઉદ્દેશ' પાસેથી મળી રહે છે. આ સ્તરીય 
સાહિત્યિક યાત્રા ઉત્તરોત્તર આગળ, વધે તેવી. શુભેચ્છા, 
મુંબઈ મનીષા જોષી 
તા. ૮-૧-૨૦૦૦ 


ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૮ 





*૦#”* 





તિ રૂ૨ ક 
૦૦#---- 


૦૬₹%ન-% કના કનક ૫ 





દ! સમૃદ્ધ, સંસ્કારી, સમરસ ગુજરાતનું નિર્માણ કરીએ વેશ્વિક ગુજરાત માટે સંકલ્પબદ્ધ રહીએ. 
રં ી - કેશુભાઇ પટેલ 


ડે પી દીપાવીએ રાષ્ટ્રપ્રેમીઓનાં બલિદાન ધમો 
ર મહામૂલું છે સ્વતંત્ર-ગણતંત્રનું વરદાન 


સ 
પિ રાષ્ટ્રના ખમીરને કરીએ ઉજાગર 
નર સ્વદેશાભિમાન એ જ સ્વતંત્રતાની ધરોહર 


ક રાષ્ટ્ર વિકાસ અર્થે એક જ અભિગમ 
ર સતત અને સાર્થક પરિશ્રમ 





ન જડ આધુનિકયુગમાં કરીએ પ્રગતિ 


ક પામીએ સુનિશ્ચિત ભાવિની પ્રતીતિ રહ 
દે! ર કરીએ શહીદોનું સાચું તર્પણ જ 
ક લઇએ સમાજસેવા-રાષ્ટ્રસેવાનું પ્રણ ન 
કો - સમર્થ રાષ્ટ્રનો સક્ષમ પાયો 
ન પ્રામાણિક અને નિષ્ઠાવાન નાગરિક 


ક સ્વચ્છતા ત્યાં સ્વસ્થતા 
દે પર્યાવરણનું જતન ત્યાં સમૃદ્ધિનું વચન 


સબળ રાષ્ટ્રનું કરીએ ઘડતર 
ત્યાગીએ કુરિવાન્નેનાં નડતર 


નવા યુગનું લક્ષ્ય વ્યસનમુક્તિ 
જગાવીએ પ્રચંડ ચુવાશક્તિ 


જે રાષ્ટ્રની પ્રજા સ“તગ 
વિશ્વમાંગૂંજે એનો અવાજ .-” 


ડિ... સકતે 





ન ન 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૭૯ ક્ઝ્ક્કકકકકકક્ડકક્તતકકક્ડકક 


& _ડક૪%ઈમ# -6/## ૦9 


ઉ**૦૦૦૦૦૧%,૯ 
કજન્ટ્સ્ન૭૦/* 











તટ 


ક..." "ક. .₹%- & 5%: ક. 
6 કુ 9 નક 
કજ જ ઝે. ૪ 
જક 

દિ ડ 
હી દિ 
ક મ 
ક 

દાઈ: 

“૬૦ 


ક 2 કે ઝુ. 7 ૩ ક ન 
૯ ઝ 






જાદૂ જ જોઇ લો જાણે. મજબૂત ચોટાડે-ક્ષણ માત્રમાં અને જોઇએ માત્ર એક ટીપું. 
ફેવિક્વિક-વન-ડૂપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ મોટા ભાગનાં પ્લાસ્ટિક, રબર, એકિલિક, * 
ચિનાઇ માટીનાં વાસણ, સિરરેમિક, ધાતુ અને લગભગ ખધી જ વસ્તુઓ ચોટાડે એવી 
શક્તિશાળી કાર્મ્યુલા. ક 
ફેવિક્વિક-વન-ડ્રૉપ ઇન્સ્ટટ એડ્હેસિવ વાપરો અને જાતે જ અનુભવો જગતના સૌથી વધુ 
ઝડપથી ચીટ્કાવતા એડહેસિવનો જાદૂ. ર 
ફરેવિક્વિક. તરત જ ચોટાડે, લાં...બુ ટકે. ફેવિક્વિકયી તમારી આંગળીઓ પણ ચોટી જાય. નત 

, સાવચેતીયૂર્વક વાપરશો. ી ુ 


વન - ડ્રોપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ ' 
કહવિ૭0ક પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ શિ. મુંબઈ-૪૦૦૦૨૧ 


બડાઈ? 
નો રજ્્સ્ટિડ ટ્રેડમાઈ છે, જે કવિંકાલ બ્રા-ડ એડહેસિવ્સ બનાવે છે ઉત્પાદન 





ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦: ૨૮૦ 


ગઝલ (૧) 
આખો દરિયો આંખમાં રાખું, બસ દરિયો જોતો રહું 


જીવનભર જેતા ન થહું જર દરિજો જેતે રહું 


જ૧તર અ/ખું દરિયો જોઈ જોઈ કતવયું છે 


હવે ભલે દીસે ઝંખું ઝાંખું, બસ દરિયો જોતો રહું. 


મને અગ્નિ બાળી 5 ધરતી ગાળી નહી થડે કી 
દરિ%ને ખોળે અંત ભખું, જસ દરિયો જોત રહું 


મને ઠરિ*નું ૪ ખટું અડું કકીકે નકી 4/ગ્યું 


પડું ૯/ગે શ્યારે શયરે ચખું, જસ દરિયે જોત રહું” .. - 


'ચેરગ' એમ ૧૮૧ કે દરિયો આેઢું ને દરિયો પથટું 
ડે દરિયો નૈના ભરી નું, જર દરિયો જોત રહું 


હીરાલાલ 'ચયિરાગ' 


સંભારજે મને 

અંગત કહ્રળન ચ્હેકમાં સંભારજે મને; 
કોઈ અશ્ન૦્ક છુષ્ષર્ષે કરજે મને. 
છઈશ કઈ દશ/*%/ - %ને પછ ખંજર નથી, 
અવું જો તારે %ર તો સત્કરજે થને. 
ઝળહળતો થઈ %ઈશ પછી હું કણ, 
તાર નજરના સ્પશથી શણગ/રજે મને. 
ભીની જની યન) કંઈ વસવરઇ નથ, 
અસ બનવી આંખથી તું સારજે મને. 
સુનડાર ચારેકોરક ભીર ૧ળ તને 
ટહુકી બનીને ત્યારે છું પેકારજે કને. 
તરી જ ૯/૩ છું જને ભક્ત કર હવ; 
૨5 મળ કુંવર તો ઉચ્ચરજે *ને. 
તરે ઝરૂખે વ્યોમ થઈ ડેવ/ઉ છું તત; 
વરસાદી કોક સજે છું મલ્હારજે મને. 
પથ્થર મટીને શેલ્થ કેવ” છે શક્યત/; 
તરા હદયને ટાંકણે કંડારજે ગને. 


ભગવતીકુમાર શર્મા 


ગઝલ (૨) 
વાદ ૧રર/ થાકી %૩, તોય ન ભરવ દરિયે 
ઝકેટજ! નઈ એજ સ૧/%, તોજ ન છવડાય દરિયે 


એની છતી ૪ર હંક/ર તજે રતટી હો ને હેડઝાં 
એને ખેડો ને જેટલું ખેડાય, તોય ન રેસાવ દરિયો 
કથી ડેર જત ઊચ/ જોં, કટી ડુંગર જેટલો ઊછળે 
ભલભલા વેચારતા થ૧, તોય ન સમજાય દરિયો 
ચ/હે તો એક છલડે અ ૪ુથ્જ મેટ ઉતર ટે 
એન શક્તિના ૪/રખ/ લવ%, તોય ન ળેજાય દરિયે 
દરિય/ન ખેડન/ર છેવટે દરેકે જ સમ/૧, “ચેર/ગ' 
એન અરથ કરછી ન બંધાય, તોય ન વગોવ/ય દરિયે 

હીરાલાલ 'ચિરાગ' 


જાણે 
રહ્યો છે હમેશ/ એ તૈયર જાકે; 
મરણ અ/વ૧૧/ને નથી વ/ર ભ્રછ્ધે / 
છત કેવો હળવો અને ફૂલ જેવો / 
ઉપાડે છે ખુદન્)ે જ એ ભાર જાણે. 
નું રજ અ/જે છે સછી «વન; 
થય હોય સૌ સ્વપ્ન સહકાર ભ્રષ્ધે / 
જુઓ કેજી ઠસ્સાથ! વર્તે છે અખો : 
ભજી હોય આંસુને દરબાર જે, / 
ગરજી, અંગણું, જર, હૃદય - સજ ખલ; 
છત કચ/ક વગે છે ભણકાર જાછો / 
મુરવદ બકી વાતન# હોય ડય ? 
કથાઓ ટકોર/ઓન્ી 4/#ર જાછે. 
ગગન અહી-ત્યાં પડય ત/રવઉ/ઓ; 
વિખેરી ગયું કોઈ શણગાર શાકે 
ભગવતીકુમાર શર્મા 


““, પઉતંતંલ્કૉ ળ. ઊ107213, તપા 13001111)/) લિત 2000 : 1551૫ 0971-6599 
૬ / ત્ણાક્લ્તં (0 [2૦૭ પ્ર(30ઘા [%૯૪3/0૫૯૩, 1.0થ01૮૯€ 140. 188 1. 10. ૦&)€/920 * , 
ક. 5 





- ,# 66 શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે, જેટલીવાર કંકણને ફટતાંલાગેછે _ 
] - ત; તેટલીપણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિધુ તભી શકે. 09 


- મહાત્મા ગાધી (ગગાળેનને પત્રો-તા, ૮૫-૩૧) રી 


ક નફ ૬ 


જે ર - રૂ ર 
કુ ॥-- ભ ". 


ભ ૧૯ "-સન ટૂજુમ;નનન્નાજુી ન રે 


“૫૪ _1'જુ. -'- 
૧ - ૬ 





( 

આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની | 

બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના %ઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, ી 

ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ી 

પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 

ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 

સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધ્યુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 

| 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્રુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


2૫/બપવ 
દવવાંવ 


આપના સ્વાસ્થ્ય-સંભાળની કાળજી લેતી કંપની 


જીષડસ ટાવર', સરખેજ-ગાધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઇટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફોન (૦૭૯) #૭૭ ૦૧ ૦૦ (ર૦ લાઇન) ફેક્સ (૦૭૯) £૭૩ ર૩ £૫ / £# 11/90/77) ત્ય 20015 0010 








45-5-૦૬5૬. ક 


* 


ેભાઇડેમીડ&) 
કક ક હ, - ૧. 
જ રીની મોટરી કતનસાકાઉડઈ ત જન. 
હ હ. ૦5. હ./પ% -૦* 





[હિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


ત્ય 


સર્યમાપા સસ્સ્તત્તે 


માર્ચ : ૨૦૦૦૭ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





૦દ્દ 





વર્ષ: દસમું અંક: આઠમો સળંગ અંક: ૧૧૬ 
અનુક્રમ: માર્ચ ૨૦૦૦ 
શકટ જચમ શ્વાન તાણે હરિવલ્લભ ભાયાણી ર૨૮૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
પ્રસિદ્ધ ભારતીય વિદ્યાવિદ્‌ દલસુખભાઈ માલવણિયાનું નિધન ૨૮૨ 
શ્રી મોહમ્મદ માંકડનું સન્માન ૨૮૨ 
ડૉ. જ્યન્ત પાઠક કવિત્તા પુરસ્કાર ૨૮૨ 
દક્ષિણ ગુજરાતના નવલિકાસ્પર્ધકોને આમંત્રણ ર૮૨ 
અસાઇત સાહિત્ય સભાનું મુખપત્ર : “વેશ' ૨૮૨ 
શ્રદ્ધાંજલિ ૨૮૩ 
આરતવાદ : ચૂર ચૂર મકરન્દા રાધેશ્યામ શર્મા ૨૮૪ 
મહાકવિ માઘનું ગિરનારવર્ણન મનસુખલાલ સાવલિયા ર૨૮૬ 
નિત નવા વંટોળ : કાગળ-સઘળું કે કૈ નહીં પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૨૯૦ 
એક ચિત્ર - સુપરમાર્કેટમાં પન્ના નાયક ૨૯૩ 
આત્મવંચના સુશીલા ઝવેરી ર૨૯૪ 
આનંદથી વંચિત સુશીલા ઝવેરી ર૯૪ 
ણ ચન્દા રાવળ ર૯૫ 
સૂર ચન્દા રાવળ ર૨૯૫ 
તું અને હું - અનંત ભ્રમણા ચન્દા રાવળ ર૯૫ 
એક ભાન અનુ. ધનવન્તી ર૯૬ 
શ્યામ ગુલાબનો છોડ રાજેશ અંતાણી ૨૯૮ 
થપ્પડ ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી ૩૦૪ 
ઝં મનીષા જોષી ૩૧૧ 
ગઝલ ગુલામ અબ્બાસ “નાશાદઃ ૩૧૧ 
અનુનય કિસન સોસા ૩૧૧ 
ખીચાડિયો સંસાર વાલ્મીક મહેતા ૩૧૨ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૩૧૭ 
એક પ્રાર્થના ઉશનસ્‌ પૂપા.૩ 
સદી બદલતાં રમેશ પરેખ [ણૂપા.૩ 
પ્રકાશક :; રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલાયતન 


સોસાયટી, સૈન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પારે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬૯ 
“ઉદ્દેશ' ફાઉ ક વતી મુદ્રક; રમણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવ*ંગપૃગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
લેઆઉટ, ટાઇપર પ ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કોમ્પ્લેક્સ, ક્તેહયુગ પોલીસ 
થોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ -- ૩૮૦ ૦૦૭. કોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧, 
મુદ્રશસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુગ, અમદાવાદ - 2૮૦ ૦૦૪ 


નન કુ્-ક-- 


થો 


(1૬1 


(૭) 


(૪) 


સૂચનાઓ 
52 માસની પંદરમી તાર્ચીખે પ્રસિદ્ધ 


પ 
થાય * 
'ઉદ્દેળ'ના ગ્રાહક 
9કાય 
આ માસિકમાં પ્રરિદ્ધ થતા લેખોમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 
વાપિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (અરમેલ) રૂ. ૭૫૦, આજીવન 
ક સભ્ય ; રૂ. ૧,૫૦૦. 

દ્દેશા'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનૂલક્ષીને 
મ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પગ્ત 
મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય ઈ, 
છૂટક નકલ ડૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સગ્નામું : 
“ઉદદેશ' ફાઉન્ડેશન 
ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
ગેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન : ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજુમો મનીઓર્ડર અથવા ઉદ્દેશ 
કાઉન્ડેગન'ના નામના ચેક/;ક્ટથી મોકલવા. 
બહારગામના ચૈકો સ્વીકારાશે નહિ, 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભગી શકાય 
વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 
૬૨, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
કોન: ૫૩૫૪૫૯૬૬ 
સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 
કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 
રિલીફ ચડ, અમદાવાદ*૩૮૦ ૦૦1૧ 
ફોન; ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મેગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન ગેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 
૧,૨ સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 
“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


ગમે તે અંકથી થઈ 


“ટશ 


શકટ જયમ શ્વાન તાણે 





નરસિંહ મહેતાને નામે મળતું નીચેનું પદ ઘણું જાણીતું છે. 
જેહ ગમે જગતગુરુ દેવ જગદીશને, 
તેહ તણો ખરખરો ફ્ોક કરવો; 
આપડો ચિંતવ્યો અરથ કાંઈ નવ સરે, 
ઊંગરે એક ઉદ્ેગ ' ઉરવો. - 
હું કરું, હું કરું એ જ અજ્ઞાનત?, 
શક્ટનો ભાર શયમ શ્વાન ત્ાછો; 
સૃષ્ટિમંડ% છે સર્ત એન ષેરે 
જોગે જેગેશ્વર કોક જાણે. 
આમાં કાર્ય કરનાર ખરેખર પોતે કર્તા નથી, પોતે કર્તા છે એમ માનવું એ અજ્ઞાન છે, આપણું 
ધાર્યું કાંઈ થતું નથી, ધાર્યું ધણીનું જ થાય છે, એવો ભાવ વ્યક્ત થયો છે તે માટે એક ઉપમા આપી 
છેઃ કોઈ ગાડું હાંકીને જતું હોય, ત્યારે કેટલીક વાર ગાડાની આગળ આગળ તેનો કૂતરો પણ ચાલે. 
ફૂતરો એમ માને કે ગાડું હું ખેંચું છું, હકીકતે તો એ બળદ ખેંચે છે, અને ફૂતરો તો માત્ર ગાડાની 
સાથોસાથ ચાલે છે. આમ ગાડું ખેંચે છે કોઈક બીજું, પણ કૂતરાને એવો ભ્રમ છે કે હું ગાડું ખેંચું છું. 
એવું જ જગતમાં રહેતા માણસની બાબતમાં છે. પોતે કાર્યોનો કર્તા છે એવો. એને ભ્રમ છે, જ્યારે ખરેખર 
કર્તા તો કોઈ બીજો જ છે. વળી આગળ જતાં પદમાં કહ્યું છે કે જો પોતાનું ધાર્યું થતું હોય તો સૌ 
રાજા બની જાય, જગતમાં રાય અને રંકનો ભેદ જ ન રહે. 
વાત તો તદ્દન સ્પષ્ટ છે. પરંતુ કર્તૃત્વને સમજવા માટે 'શકટનો ભાર જ્યમ શ્વાન તાણે' એ ઉપમાનું 
તાત્પર્ય ધ્યાનમાં રહેવું જોઈએ. કૂતરો એમ માને છે કે ગાડું હું ખેંચું છું, હું ચલાવું છું - એટલે કે એવી 
કૂતરાના મન વિશેની આપણી કલ્પના છે. 
આમ માનવું એ કૂતરાનો ભ્રમ છે. હકીકત જુદી જ છે એ જોનાર ત્રીજી ચેતના છે. કૂતરો તો 
પોતાના ભ્રમમાં જ હોય છે. સંસારી મનુષ્ય પોતાનાં કાર્યોનો પોતે જ કર્તા હોવાનું માને છે. ખરેખર 
એ-કર્તા નથી એ તો તત્ત્વદષ્ટિ થઈ. કર્તૃત્વ પોતાનું જ હોવાનું માનવું અનિવાર્ય છે, નહીં તો એ કાર્યો 
કરે જ નહીં. કાર્યની સફળતા-નિષ્ફળતાનો, સિદ્ધિ-અસિદ્ધિનો તો જ એ જશ-અપજશ લઈ શકે. અને 
તત્ત્વદષ્ટિએ કૃતપ્રણાશ, અકૃતાગમના દોષો આવી પડે એ તો વધારામાં. 
તત્ત્વદષ્ટિએ. કર્તા ભલે ઈશ્વરને ગણવાના હોય. (બરહમસૂત્રકારે ખરેખર કર્તા કોણ એ પ્રશ્ર ચ્ચ્યો 
છે : ભગવદ્ગીતા કહે છે : ન જી્ુત્યં ન જમીને ભોજલ સુગઝતિ પ્રમુ:). વસ્તુતઃ મનુષ્ય પોતાનું કર્તૃત્વ 
માનીને જ કાર્યો કરે છે - કરી શકે. 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





પ્રસિદ્ધ ભારતીય વિધાવિદ્‌ દલસુખભાઈ 
માલવણિયાનું નિધન 

પ્રસિદ્ધ ભારતીય વિદ્યાવિદૂ (11ત010ઠઠાંડા) અને જૈન 
વિધા (0ઢાં1010૬)0ના નિષ્ણાત શ્રી દલસુખભાઈ માલવણિયા 
(જન્મ : ૨૨ જુલાઈ, ૧૯૧૦)નું ૨૮ ફેબ્રુઆરી, ૨૦૦૦ના 
રોજ સવારે ૫,૦૦ વાગ્યે અવસાન થતાં ગુજરાતના 
વિદ્યાજગતને ન પુરાય એવી ખોટ પડી છે. જાણે એક પેઢીનો 
અસ્ત થયો. લાલભાઈ દલપતભાઈ ભારતીય સંસ્કૃતિ 
વિદ્યામંદિરની સ્થાપના અને વિકાસમાં તેમણે મહત્ત્વનો ફાળો 
આપ્યો છે, આ વિધવને લગતાં તેમનાં અનેક પ્રમાણભૂત 
પુસ્તકો પ્રગટ થયાં છે. પ્રાકૃત સાહિત્ય સંશોધનની 
ગ્રંથમાળાના તે સામાન્ય સંપાદક હતા. કેનેડાની ટોરેન્ટો 
યુનિવર્સિટીમાં બૌદ્ધદર્શનના અધ્યાપક તરીકે તેમણે સેવાઓ 
આપી હતી, પેરિસમાં ભરાયેલી આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્કૃત 
પરિષદમાં તેમણે ખાસ નિમંત્રણથી ભાગ લીધો હતો. 
૧૯૯૨માં ભારત્‌ સરકારે તેમને પવાભૂષણનો ખિતાબ 
આપ્યો હતો. તેઓ પંડિત સુખલાલજીના અંતેવારી હતા. 
મારા સંપાદન હેઠળ પ્રગટ થતી “ગુજરાતી ગ્રંથકાર શ્રેણી'માં 
તેમણે બ્રજ્ાચક્ષુ પં. સુખલાલજી' ઉપરનો લઘુગ્રંથ ૧૯૭૭માં 
લખી આપ્યો હતો. પ્રાચીન ભારતીય સાહિત્ય ભાષા અને 
સંસ્કૃતિના સંશોધન ત્રૈમાસિક 'સંબોધિ'નું સંપાદન તેમણે 
ડૉ. હરિવલ્લભ ભાયાણીના સહયોગમાં કરેલું. 

આવા સંમાન્ય સાક્ષર દલસુખભાઈ માલવણિયાના 
અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની તેમનાં કુર્ટુંબીજનોનેપ્રભુ શક્તિ 
અર્પે અને સદ્ગતના આત્માને ચિર શાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


શ્રી મોહમ્મદ માંકડનું સન્માન 

જીવનપ્રેરક સાહિત્યના સર્જક શ્રી મોહમ્મદ માંકડનું રૂ. 
૧ લાખનો પુરસ્કાર આપી ગુજરાત સરકારે બહુમાન ક્યું છે. શ્રી 
મોહમ્મદ માંકડે નિબંધ, નવલકઘા અને ટૂંકી વાર્તાના ક્ષેત્ર 
મહત્ત્વનું પ્રદાન કયું છે.શ્રી મોહમ્મદ માંકડને હાર્દિક અભિનંદન, 
કૉ. જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર 

શ્રી જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર બે વર્ષના 
સમયગાળામાં પ્રગટ થવેલા ઉત્તમ કાવ્યમંગ્રહને આપવાનો 
છે. અમે કવિઓ, પ્રકાશકો અને કાળ્યરસિકોને વિનંતી કરીએ 
છીએ કે ૧૯૯૮ અને ૧૯૯૯માં પ્રગટ થવેલા કાવ્યસંત્રહોની 


ઉટ્શ 


હી 





તંત્રી 


બે નકલો નીચેના સરનામે સત્વર મોકલી આપશો, જેથી 
નિર્ણય કરવા અનુકૂળતા રહે, 
મંત્રી, 
શ્રી જયન્ત પાઠક પુરસ્કાર સમિતિ 
એમ.ટી.બી. આર્ટ્સ કૉલેજ 
અઠવા લાઇન્સ, સૂરત-૩૯૫૦૦૧ 


દક્ષિણ ગુજરાતના નવલિકા સ્પર્ધકોને આમંત્રણ 
બીલીમોરઃ અત્રેની ૧૧૮ વર્ષ જૂની જે. બી. પીટ્ટિ 
લાયબ્રેરી, બીલીમોરાના ઉપકમે અનુભવી નવલિકાકારો માટે 
મૌલિક નવલિકા સ્પર્ધા યોજવામાં આવી છે. વિજેતા સ્પર્ધકોને 
રૂ. ૧,૦૦૦ - અંકે રૂ. એક હજાર, રૂ. ૫૦૦ - અંકે રૂપિયા 
પાંચ સો, રૂ. ૩૦૦ - અંકે રૂપિયા ત્રણ સો અનુક્રમે પ્રથમ, 
બીજું અને ત્રીજું ઇનામ રોકડા રૂપિયા આપવામાં આવશે. 
દક્ષિણ ગુજરાતના વતની (બહાર વસેલા સહિત) હોય 
એવા અનુભવી નવલિકાકારોએ સ્યર્ધા માટેનું પ્રવેશયત્ર માર્ચ 
૨૦૦૦ આખર સુધીમાં રૂ. ૧૦ - અંકે રૂપિયા દસનો 
મનીઓર્ડર યા પોસ્ટલ ઓર્ડર અથવા રોકડા ચૂકવી મેળવવાનું 
રહેશે.ગ્રંથપાલ, જે,બી.પીટિટ લાયબ્રેરી, બંદર રોડ,બીલીમોગ- 
૩૯૬૩૨૧, પ્રો, વસંત ડી, શાહ, ફોન ૮૬૨૨૮ અને ૮૫૦૮૪ 
અથવા કન્વીનર શ્રી નાથુભાઈ મિસ્ત્રી, ફોન, ૮૫૨૦૩ અને 
૮5૫૩૦નો સંપર્ક સાધવા વિનંતી છે, એમ જણાવાયું છે. 


અસાઇત સાહિત્ય સભાનું મુખપત્ર: 'વેશ' 
અસાઇત સાહિત્ય સભાનું મુખપત્ર 'વેશ' શ્રી ઇન્દુ 
પુવારના તંત્રીપદે પ્રગટ થયું છે. “વેશ' દ્વારા નૃત્ય, નાટ્ય, 
સંગીત, સાહિત્ય, ચિત્ર, સ્થાપત્ય જેવી લલિત કલાઓ અને 
એની પ્રવૃત્તિઓ વિશે લેખો આપવાનો તેમનો આશય છે. 
એના આજીવન સભ્યપદનું લવાજમ રૂ. ૧,૦૦૦/-, સંસ્થા 
આજીવન સભ્ય ફી રૂ. ૨,૫૦૦ રાખવામાં આવેલ છે. આ 
અંગે વિશેષ માહિતી માટે લખોઃ 
વિનાયક રાવલ 
મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી 
અસાઇત સાહિત્ય સભા 
બી-ઝ મહાવીર એયાર્ટમેન્ટ્સ 
ટી.બી. રોડ 
મહેસાણા-૩૮૪૦૦૨ 
” 


માર્ચ ૨૦૦૦? ૨૮૨ 


શ્રદ્ધાંજલિ 





ચાં પત્ની અ.સૌ. ભગવતીનદ તા. ૨ ફેબ્નું, ૨૦૦૦ 
ચેજ થવે4 દુઃખદ અવસાન અંગે અનેક સનેઈજશ્ટએ 
ઉષ્માભવ પત્રો લખ્યા છે એમાંથી શી મકરન્દભાઈનો પત્ર 
નીચે આપ્યો છે. એ પછી % હેમ/શુ ભટ્ટ કાવ્યપંક્ટિઓ 
આખી છે અને છેલ્લે ભગવતીની ખૂબ ૯૭૦0 પૌ 
સુચિરાએ પોતાની કય 'લી'નદ અવસાનને દિવસે 
પોતાની સંવેદન વ્યક્ત કરતી પંક્તિઓ લખી તે મૂકી છે. 

રમણલાલ જોશી] 


૨૨-૨-૨૦૦૦ 
નંદિગ્રામ 
પ્રિય રમણભાઈ, 

તમને પત્ર લખતો ત્યારે અંતે ભગવતીને પ્રણામ 
પાઠવતો, આજે પ્રણામ સાથે પ્રાર્થના. જ્યારે આ જગત 
અને જીવનના તમામ દેખીતા સેતુ તૂટી પડે ત્યારે 
પ્રાર્થના તાર સાંધી આપે છે. આપણે માટે સ્વજનની 
ચિરવિદાય હંમેશાં કારમી. છે. મૃત્યુલોકમાં સહુકોઈ 
માટે એ ન ભૂંસાય એવો ભાગ્યલેખ છે. એને આ 
પાધિવ આંખો નથી વાંચી શકતી. પણ ભાવનેત્રોને 
કદી અભાવ નથી સાલતો અને ભાવ જ્યારે 
ભગવદ્‌ૂભાવને અનુસરે ત્યારે મૃત્યુની અંધારી 

ખીણમાંયે અજવાળાં થાય. છે. 
આજે મારાં પૂ. બાનો અવસાનદિન છે. આ 
દિવસે જ મૃત્યુપારના અસ્તિત્વની ઝાંખી થઈ હતી. 
એને માત્ર અંતરથી અનુભવી શકાય, વ્યાખ્યામાં અને 
વિવેચનામાં બાંધી ન શકાય. જીવનની નદી તો સદાય 
વહેતી ને વહેતી જ રહે છે. એને ઘડામાં બાંધી 
પાણિયારે મૂકી શકાતી. નથી. જે આપણી મર્યાદિત 
દષ્ટિથી દૂર થયાં તેમને કહીએ? આ મર્ત્ય ક્ષિતિજની 
પાર વધુ વિશાળ, વધુ તેજોમય, વધુ આનંદમય લોકે 
વિહરો. 'અમારો સ્નેહ, અમારી પ્રાર્થના તમારી સાથે 


જ છે. કશી આસક્તિ અને મમતાનું બંધન તમને ન તા. ૧-૨-૨૦૦૦ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૮૩ 





નડો, તમારી શાંતિ અને મુક્ત પ્રીતિનો પ્રવાહ અમ 
ભણી વહેવા દો! 
ભાઇ, તમે તો. કૃષ્ણના રંગે રંગાઈ રહ્યા છો. 

કૌન પરની વાતમાં ફોરમ હતી. અસ્તિત્વને ક્યાંય અંત 
નથી. કાળી રાત પણ ઊજળા પ્રભાતની પૂર્વતેયારી 
જ હોય છે. એક બંગાળી પદ યાદ આવે છે. કાલીકીર્તન 

- જે દેશે રજની નઈ મ, 

સે દેશેર લોક ષેવેછે, 

-જ્યાં રાત ઢળતી નથી એવી નિત્યપ્રકાશિત 
ભૂમિમાં રમણ-ક્રમણ-ઉત્ક્રમણ કરતા રહો. 
ઈશા સ્નેહ પાઠવે છે. 

મકરન્દ 
શ્ર 
પૂજ્ય બહેનજીને 
અનંતોની વત્ર! નવનિધિ સજી 
સૌમ્ય વિતરીઃ કવિકુલ' સમું જીવન તરી 
અત્મગરજી 
ભગવત-કલ વ્યોમ જેતે 
ગિરા ભક્તિકેકે 
રસબસ વર્હી 
ધન્ય વિરલ 


રાજકોટ 
તા. ૧૪-૨-૨૦૦૦ હિમાંશુ ભટ્ટ 
યે પ 
જિંદગી પણ કેજી કમલ છે/ 
પહેલાં 
અરુ અ/૧ત ત્યારે 
બ વ/દ અ/વતી ' 
ને અજે 
-* બા યાદ અવે છે ને 


આંસુ આવી જાવ છે! 


હ્ટ્શ 


આસ્વાદ : 
સૂર ચૂર મકરન્દા... 





ઘટમાં 
સાંયાજી, કોઈ ઘટમાં ગહેડે ેડું 
હાજજી મુંને ચડે સયુંદર «્હેટું 


ચકર ચકર વંટોળ ચગ્યો જી 
ઈ તે ચગ્યો ગગનગઢ કેર 
નવલખ તારા ડૂબ્યા ૭મરિવે ને 
ત્ર રહી એક ડેરી 
ઓ હો સાંયાજી શરું હેત ૧૨ ને માંહી 
સુંઠર મૂર/તે હેડું 
ખોબો દૂળનો ફૂલો બણાયો ને 
બૌત હુઆ ખુશ બંદ 
એક ધણીએ લગાયા ધક્કા 
ચૂર ચૂર મડરન્દા 
ઓહો સાંયાજી મારા કણ કણ કારી 
દમ દમ વ4રસી મ્હેરું 


અડ4 ૭૯! મર હિરઠે ઊગી 
અચરત રેજ અપારા 
મુર્કીભર રશ્ઇજમાં ર૧ 
અલખ અલક લખતારા 
ઓહો સજી મ/રે પગહઉે પગલે 
પિવનું હવે પગેરું. 
(અમલપિયાલી' પૃ. ૨૨૨) 
ર! મકરન્દ દવે 
'ઘટમાં' શીર્ષક વાંચતાં જ પિંડ-બ્રહ્માંડ અને 
ઘટાકાશ-મહાકાશના સાહચર્ય-સંસ્કારો , ઉદ્ભાસી 
ઊઠે. વળી ઘટ સાથે પ્રાસનાતે 'ઘૂંઘટ કા પટ ખોલ 


બ્ટ્શ 





રધ્િશ્યામ શર્મા 


રે તોહે પિયા મિલેંગે' - જ્યૂથિકા રેની જૂની ગીતરેકર્ડ 
પણ ચિદ્ઘનગર્ભમાં ઝીણી ઝીણી બજી રહે... 

પ્રથમ પંક્તિમાંનું સંબોધન સ્વામી ઉર્ફે 
સાંયાજીને અને પછીની પંક્તિમાં બાવાજીને ઉદ્દેશીને 
આવે છે એ ભાવકને પ્રાચીન ભજ્નપરમ્પરા સાથે 
તરત જોતરી આપે. 

પણ ઓલ્યા ઘટમાં કાં'ક બન્યું છે અને પરભુજી 
સમા સૈંયાજીને કથવા ઊર્મિ ઉછાળા મારે છે. ઘટમાં 
પરથમ કો'ક ઘેરું ઘેરું ગહેકી રહ્યું છે, ગર્જી રહ્યું છે, 
મહેકી રહ્યું છે અને પછી ફટાક દઈને કહેવાઈ જાય 
છે, બાતાજી, મુંને ચડે સમુંદર લ્હેરું. 

વ્યષ્ટિપિંડમાં ના સમાય અને બૃહત્‌ બ્રહ્માંડ 
પર્યંત ઝોલે ચઢાવે એવા 0૦૮૯1૫૯ ૯ગ્લતંથાત્લ્ની 
અહીં જિકર છે. કોઈને સાપ ચડે, કોઈને વીંછીડંખ ચડે 
જ્યારે અહીં મુમુક્ષુ ચેલાજીને સમુંદરની લ્હેરું ચઢી છે ! 
આવો માંહ્યલો ડંખ મોક્ષગામી બનાવે. ઘેઘૂર ઘેનમાં 
ઘોંટાડી પાછો ચેતનાની જાગૃતિયે ઝણઝખાવે... 
'અમલ-પિયાલી'નો પરચો નહીં તો બીજું શું? 

પ્રથમ અંતરામાં ચગીને ઊડતો 'ચકર ચકર 
વંટોળ' બહારનો સ્થૂળ વંટોળ જ નથી, આંતરિક સૂક્ષ્મ 
ચક્રોની સંકુલ ચહેલપહેલ પણ સંકેતે છે... વંટોળની 
ફાળ પિંડથી જાણે બ્રહ્માંડ સુધીની ના હોય ! એની 
ચિત્રાત્મક ગતિ “ઈ તો ચગ્યો ગગનગઢ ઘેરી'માં 
તાદશ બની આવી. 

ગગનગઢ ઘેરાયા બાદ આભલાના નવલખ 
તારા પણ ડમરીમાં ડૂલી-ડૂબી ગયા ને શેષમાં, 'તરી 
રહી એક ડેરી' (અહીં 'દેરી' લખવું યોગ્ય હતું કેમ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૮૪ 


શય, 


કે “ડેરી' સાથે દૂધની ડેરીનો અધ્યાસ પ્રબળ હોય). 


હવે ગીતમાં “ઓહો સાંયાજી'નું સંબોધન પ્રવેશે 


છે જે સાઘન્ત સમુચિત સ્થાને ઝળકતું આવે છે. 
“ઓહો' તો પૂ્વક્તિ દરિયાઈ દિવ્યાનુભૂતિનો સંપૃક્ત 
વિસ્મયપર્યાય છે. હેતના વધવા સાથે માંહી સુંદર 
મૂરતિ હેરવાની ઘટ-ઘટના શું સૂચવે છે? નિરાકાર 
નિરંજન તત્ત્વ ચારુ આકૃતિમાં સાકાર! 

સાધક ગમે તેટલો ગગનગઢ ઊંચેરો ઊડે તોવે 
ધરતીની ધૂળપ્રીતિથી વછૂટતો નથી. પણ અહીં દિવ્ય 
દરિયાઈ સ્વાનુભવની પૂર્વંગદશા અથવા 
સમાધિદિશાની પ્રક્રિયા લેખે બીજા અંતરાને પામીએ. 
માત્ર ખોબો ધૂળનો ફૂબો બણાયો (“બનાયો' લખી 
શકત, પણ “બણાયો'ના પ્રયોગથી કૂબાનો ધૂળિયો 
બણબણાટ ધ્વનિબદ્ધ થઈ શક્યો છે). તો બંદા બન્ધુ 
બૌત ખુશ હુઆ - જૈસે મુગમ્બો ખુશ હુઆ ! પણ 
સાંયાજી ઉર્ફે ધણીએ લગાયા ધક્કા તો ક્યા હુઆ? 


'ચૂર ચૂર મકરન્દા'. 
વાહ! આ પંક્તિ મમળાવવી. ગમે, “ચૂર ચૂર 
મકરન્દા.' ધક્કો લાગ્યો, શૉકથેરપી સૈયાજીની એવી 
કારગત નીવ.ડી કે “માર કણ કણ કારી, દમ દમ વરસી 
મ્હેરું'. અહમ્‌રૂપના કણકણ દારુણ કચરપચ્ચર થયા 
વના શ્વાસ શ્વાસ પ૨ મહેરની વર્ષા નથી થતી. 
અહીં તો સાંયાજીની, સદગુરૂની, પરભુજીની 


માર્ચ ૨૦૦૦૬: ૨૮૫ 





કેડુની મ 
જી રે... 


હોર વાગી હોય એમ અંતિમ અંતરો કે'છે 


ન 


ભાપાકર્મની દષ્ટિએ પણ આંતગે લક્ષ્યકર્ષક છે 
(ગો. મા. ત્રિપાઠીનું લક્યાલક્ષ્ય પ્રકરણ જાણે આળસ 
ખંખેરી ખડું થઈ ચ્છું. 
અકલ કલા-અલખ-અલક જેવા 
શબદુના અધ્યાસો અતીન્દ્રિય આલમની આહલેક 
પોકારે. “અચરજ'ને બદલે “અચરત શેજ અપારા' 
વર્ણન પણ ગાઢેદી પૂરે છે કે %કલ કલા સાધકના 
હિરદે તત્ક્ષણે તો ઊગી જ છે, નકર આવું બીજમાં, 
બ્રહ્માંડદર્શન નોં થાય. આવી પંક્તિઓને અર્થઘટનની 
તોડફોડથી ના અભડાવાય. પરખન્દા મકરન્દાની 
પઠ્યમ મર્મમાં મમળાવાવ. 
ઝુકીભર રજકણ રકત 
અલખ અલક લખતાશ 
ઓહો સાંવાજી થારે પગલે પગલે 
પિવનું હવે પગેરું 
તોયે પ્રતીપગતિક ચિત્ત ચીંધ્ધા વગર જંપતું નથી કે 
પોતાના, પગલે પગલે પિયનું પગેરું પામનાર એ 
અલખના લખતાગની અલકલટ પણ માણી પ્રમાણી 
લાગે છે ! ઘૂંઘટ કા ઘટપટ ખુલ ગયા તો મળ્યું અશુંકશું 


લખતાગ 


પિવનું પગેરું... 
અમદાવાદ, ૧૯-૨-૨૦૦૦ 
ત 
ઉન્નત 
શ્‌ 


મહાકવિ માઘનું ગિરનારવર્ણન 





સંસ્કૃત સાહિત્યમાં સુંદરતાની વ્યાખ્યા આપતી 


એક અત્યંત પ્રસિદ્ધ પંક્તિ છે : ક્ષળે ક્ષણે યત્તવતાયુષતિ 
તેવ લપ (મળીયતાવા:] જે વસ્તુ ક્ષણે ક્ષણે નૂતનતા 
ધારણ કરે છે, તે જ રમણીયતાનું ખરું સ્વરૂપ છે. કેવી 
સુંદર, યોગ્ય અને વાસ્તવિક છે આ વ્યાખ્યા! 
સુંદરતામાં નિત્યનવીનતા ભરેલી હોય, છે, જેને જોતાં 
મનને કે નયનને કંદી તૃપ્તિ ન થાય અને જ્યારે જ્યારે 
તેને નિહાળીએ ત્યારે ત્યારે તેમાં નવું જ આકર્ષક અને 
મોહક લાલિત્ય ઊભરાતું, દેખાવ. તે જ સાચું સોંદર્ય 
છે. આ વ્યાખ્યા આપી સંસ્કૃત ભાષાના કવિ થાંઘે તેના 


શિશુપાત્તવય નામના લોડપ્રિય મહાકાવ્યમાં, જેને માટે 
માષે હાત્તિ ત્રો ગુળા: એવું સ્તુતિવાક્ય સર્વવિદિત છે. 
આ પંક્તિમાં જેની સુંદરતાનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું 
છે તે છે સૌરાષ્ટ્રની ધરતીનો શિરમોર ગિરનાર પર્વત ! 
માઘના સમયમાં તેને રેવતક કહેવામાં આવતો. માધે 
તેની ભવ્યતા, દિવ્યતા અને સુંદરતાને તેટલી જ ભવ્ય 
અને સુંદર વાણીમાં ગાઈ છે. શિશુપાલવધના ચોથા. 
સર્ગમાં આ ગિરનાર પર્વતનું જ વર્ણન છે. શ્રીકૃષ્ણનું 
સૈન્ય શિશુપાલને હરાવવા અને મારવા માટે દ્રારકાથી 
નીકળી હસ્તિનાપુર તરફ પ્રયાણ કરે છે. તેના માર્ગમાં 
માઈલોના વિસ્તારમાં પથરાઈને પડેલો આ શિરનાર 
આવે છે, અને મહા્કાવિને તેની મોહકતાને વાણીમાં. 
મઢી. લેવાની, તક મળે છે. 

પર્વતનાં વર્ણનોનો તો. સંસ્કૃત સાહિત્યમાં તોટો 
નથી. પોતાની પ્રતિભા પ્રમાણે કવિઓએ. પાષાણમાં 
સુંદરતા પૂરી છે. પરંતુ ગિરનારનું વર્જન માઘ સિવાય 
કોઈએ કરેલું નથી એ દષ્ટિએ પણ તેનું મહત્ત્વ ઘણું 
જ તધી જાય છે. સામાન્ય રીતે કહેવાય છે કે “ડુંગર 


બ્ટ્શ 





મનસુખલાલ સાવલિયા 


દૂરથી રળિયામણા'' લાગે છે, નજીકથી જોતાં તે વરવા, 
ભયાનક અને વિષમ જણાય છે. પણ ગિરનારની 
બાબતમાં આ કહેવત ખોટી. પડે છે. તે જેટલો દૂરથી 
સુંદર અને ચિત્તાકર્ષક લાગે છે તેનાથી વધારે મોહક 
તે પાસેથી જોતાં જણાય છે. માઘનું આ વર્ણન વાંચતાં 
એમ થાય છે કે કવિએ ગિરનારની અનેક વાર યાત્રા 
કરી હશે. તેણે તો ગિરનારનું મન ભરીને પાન કર્યું 
હશે તેની તળેટીમાં બેસીને, દુર્ગમ વનોમાં વિહાર 
કરીને, તેની ઉપત્યકાઓ ઉપર ઊભા રહીને, તેનાં 
શિખરો ઉપર ચઢીને, કલકલ નાદે વહેતા ઝરણાના 
રસની. મધુરતા માણીને, પર્વતની ભૂમિને રજતમય 
બનાવી દેતા ચંદ્રની ધવલ. ચાંદનીમાં પ્રિયતમાની સાથે _ 
અનેક રાત્રિઓ ગાળીને કવિ માધૈ તો ગિરનારની 
સુંદરતાનું ધ્યાન ધર્યુ લાગે છે! 

તેનાં સંખ્યાબંધ શિખરો, અને તેનો પ્રલંબ 
વિસ્તાર જોઈ, કવિ તેની સાક્ષાત્‌ બ્રહ્માની સાથે 
સરખામણી કરતાં કહે છે : 

સહલ મન શિલેસિઃ 

જવેજુજ નપ વિતિજ %ન₹ / 
વિજ નતજર રિજ 
જિ%જ ર ૪ હિર // 


હજારો મસ્તકોથી આકાશને અને હજારો પગથી 
પૃથ્વીને ઘેરીને ઊભેલો, સૂર્ય અને ચંદ્ર જેનાં નેત્રો બન્યાં 
છે તેવો અને જેના ગર્ભમાં હિરણ્ય (સોનું) છે એ 
ગિરનાર ખરેખર હિરણ્યગર્ભ બ્રહ્માના જેવો લાગે છે. 

તેની ઊંચાઈનું વર્ણન કરવામાં કવિની કલ્પના 
અત્યંત રોચક બની છે. એક ઉપર બીજી એમ અનેક 
વિશાળ શિલાઓ તેમાં ખડકાયેલી છે અને તેના ઉપર 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૮૬ 


ક" ક #* - અ 


વાદળાંઓના ચંદરવાઓ બાંધ્યા છે, તેથી ગિરનાર 
જાણે કે સૂર્યના માર્ગને રોકવા માટે વિંધ્યાચળ જેવો 
દેખાય છે. ઊંચાઈમાં અને વિપુલ સમૃદ્ધિમાં તે 
પુરાણપ્રસિદ્ધ સોનાના પર્વત મેરુની હરીફાઈ કરે છે. 
5૨ 3રર”ર: ૪907૪ 
થત્વ રિત શુક ./ 

મુરારિ શ્રીકૃષ્ણના આનંદને માટે દેવોએ મેરુ 
પર્વત ઉપરથી સમૃદ્ધિ અને વૈભવ લઈ આવીને 
ગિરનારનાં શૃંગોને બરાબર સજાવ્યાં છે. ગિરનાર જેવો 
ગગનગામી છે એવી જ ગગનગામી કલ્પના છે 
માઘની ! ચંદ્ર અત્યંત સુંદર છે એટલે રમણીના સુંદર- 
અત્યંત રૂપાળા મુખને ચંદ્રની સાથે સરખાવવામાં આવે 
છે. પણ તેમાં દોષ એ આવે છે કે ચંદ્રની અંદર કલંક 
છે. પરંતુ ગિરનારનાં ઉન્નત શિખર ઉપર ચડીને જેઓ 
ચંદ્રને જુએ છે તેમને આ દોષ દેખાતો નથી, કારણ 
કે ગિરનારનું શિખર ચંદ્રથી પણ ઊંચું છે. એટલે તેની 
બીજી કલંકરહિત બાજુ જ ત્યાંથી દેખાય છે. 


૫૨૮9999 જુ ઉક્િ”્ળ” 
૪૨૧7 શ/ન્‍7%0સન્દ્રત શુઝ? / 


ઇજૂળતિવ્યળજન/ત૫-0૫%ન- 
સ // 


આ ગિરનારનાં શિખરો ઉપર બેઠેલાં લોકો, 
જેના ખોળામાં હરણ છે, તેવા ચંદ્રના કલંક વિનાના 
અને નિર્મળ કિરણોવાળા પાછળના ભાગને જ જુએ 
છે ત્યારે પોતાની પ્રિયતમાના મુખની સાથે કરવામાં 
આવતી સરખામણી સંપૂર્ણ થયેલી લાગે છે. કેવો 
મજાનો. છે આ કલ્પનાવૈભવ ? 

ગિરનારની રત્નસમૃદ્ધિ અને સુવર્ણનું પણ કવિ 
માથ મનભાવન ભાષામાં વર્ણન કરે છે. જાણે કોઈ 
મોટો ધનાઢ્ય વેપારી હોય તેવાં ગિરનારનાં શિખરોમાં 
રત્નોના ભંડાર ભર્યા છે. તેનું તેજ આકાશમાં વિસ્તરે 
છે અને લોકો આ વેપારી પાસેથી અસંખ્ય મનગમતાં 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૮૭ 





રત્નો ખરીદે છે. તેમાં વાંસડાના અંકુર જેવા નીલ 
રંગનાં રત્નો થાય છે. તેની ઝળહળતી વાદળી રંગની 
પ્રભાથી ગિરનારની ઉપરનું આકાશ એવું વ્યાપ્ત થઈ 
જાય છે કે ત્યાંથી પસાર થતી દરેક વસ્તુ તેના રંગે 


_ રંગાઈ જાય છે. સૂર્યના રથનું આ વર્ણન જોઈએ. 


જિમિન્ક” ૧૦50૪” 
હ૪ રટ ઇર જીરન / 
૪૪% ૪૪7 ૪૪ ર? 
મનિન્િરે ૧૨% રની: // 

સૂર્યોદય વખતે, સૂર્યના ઘોડાઓ. જે સકૈદ છે, 
તે અરુણના તેજને લીધે લાલ રંગના બની જાય છે. 
પરંતુ આ રથ ગિરનાર ઉપર આવે છે ત્યારે ત્યાં થતા 
વાંસડાના અંકુરના જેવા નીલ રંગનાં રત્નોના ઉપર 
ફેલાતા પ્રકાશને લીધે પાછા પોતાના મૂળ રંગને 
પામે છે. 

ઘનશ્યામ શિલાઓ, અને સુવર્ણથી ચમકતી 
ભૂમિ ઉપર અહીં તહીં પીળું ઘાસ ઊગી નીકળેલું 
હોવાથી આ ગિરનાર પીતાંબર પહેરેલા શ્રીકૃષ્ણના 
જેવો શોભે છે. 

હતિ ૪: રત: જજ: 

૪૪«િ ૪૪%7૧૧/જજ / 

૩/વત ₹% શવાનિવ (ખત 

રિ 0/00: // 

જેની ચારે બાજુ સોનાની ભૂમિ છે, અને જેના 
ઉપર પીળું ઘાસ ઊગેલ છે, તે નવીન તેજનાં કિરણો 
રેલાવતો ગિરનાર પર્વત, હરિતાલ દ્રવ્યના જેવાં 
પીતામ્બર ધારણ કરેલા શ્રીકૃષ્ણના જેવો શોભી રઢે છે. 

આ ગિરનાર ઉપર રાત્રિમાં પણ એક અજબ 
ઘટના બને છે અને તેમ બનવાનું કારણ પણ તેની 
સોના-રૂપાની શિલાઓ અને અનેક પ્રકારનાં તેજસ્વી 
રત્નોનો સમૂહ જ છે. કમળ, સૂર્યના પ્રકાશમાં જ ખીલે 
છે, પણ અહીં તો અસંખ્ય કમળ ચંદ્રના તેજમાં પણ 


લ્ટ્્શ 


પૂરેપૂરાં ખીલે છે - પ્રફુલ્લે છે. શી રીતે? 

મિનન ₹ત્ઝજિ(ળે જિરળેજ્િટેન્ 

6₹૧5૪૧-૦૧% «૯૯૦૯૪% / 

૧%૪િ રન હિમાંશુ જિનજિ 

જજ શજ)જન૧ત/ ૧5૦ તિન: // 

આ પર્વતમાં ચંદ્રનાં કિરણો, અહીં રત્નોનાં 
કિરણો સાથે મળી જઈ, તેમ જ નાનાંમોટાં શિખરો 
ઉપ્ર પડી, હજારોની સંખ્યામાં વધી જાય છે, તેથી 
રત્રિમાં પણ ચંદ્રને “ખરેખર આ સૂર્ય જ છે'' એમ 
માની, નલિનીઓ, પોતાના કમળરૂપી મુખને 
વિકસાવીને જોઈ રહે છે. 

સંસ્કૃત સાહિત્યની પરંપરામાં, ચંદ્રને જોઈને 
દ્રવતા ચંદ્રકાન્તમણિઓ અને સૂર્યને જોઈને સળગી 
ઊઠતા સૂર્યકાન્તમણિઓની. વાતો અને વર્ણનો ઘણાં 
મળે છે, પણ આવા એકવિધ નીરસ વર્ણનથી દૂર જઈ, 
હૃદયસોસરવી ઊતરી જાય તેવી રીતની રજૂઆત માઘ 
જેવા કોઈ પ્રતિભાસંપન્ન કવિ જ કરી શકે છે, 
જૂનાગઢના કોઈ ઊંચા મિનાર ઉપર ચડીને ગિરનારનાં 
શિખરોની હારમાળા નિહાળતા હોઈએ ત્યારે કવિ 
માઘની આ શ્લોકની યથાર્થતા અને સરસતા આપણને 
મુગ્ધ કરી દે તેવી છે. 

સય શશ/5જ જિરળાહતયન્વન્ઈ 

નિલ્ઝર્રિ નીરનીજરેળ ૪0/મિવેજ/ / 

૩% તાલ્તવિતવહનિમિરફનિતપતાઃ 

સ્તી% ૧8140792 ૦૪ ૦૪” / 

સાંજે ચંદ્રનાં કિરણોથી ચંદ્રકાન્તમણિઓ  દ્રવે છે 
અને તેમાંથી નીતરતા જળનો ગિરનારનાં શિખરો ઉપર 
અભિષેક થાય છે, જ્યારે સૂર્યના તાપમાં સળગી 
ઊઠેલા સૂર્યકાન્તમણિઓની અગ્નિજ્વાળાઓ પ્રગટાવી 
જાણે કે આ બધાં શિખરો કોઈ કઠિન મહાવ્રત કર્મ 
હોય તેવું લાગે છે. 

પ્રભાતના ગિરનારનું એક બીજું ચિરસ્મરણીય 


ઉ્ટ્શ્‌ 





રોચક વર્ણન કવિ માઘ કરે છે તેને એક મદોન્મત્ત હાથી 
સાથે સરખાવીને! 
૩૬5તિ 4િતતવ્રરિકરઝ્ઝ વહિકઇઈ દિશ 
તિ ૬/0" / 
વળતિ »િરિં જિન «૦૫૮વ/?રિ- 
/ 

સવારમાં જ્યારે કિરણોરૂપી દોરડાને ઊંચે કેંકતો 
સૂર્ય ઊગે છે, અને તે જ વખતે કિરણોની દોર લંબાવતો 
ચંદ્ર આથમવાની તૈયારી કરે છે, ત્યારે આ પર્વત જેની 
બન્ને બાજુ ઘંટ બાંધ્યા હોય તેવા મોટા હાથીની શોભા 
ધારણ કરે છે. 

ગિરનારની વનશ્રી પણ એટલી જ સમૃદ્ધ છે. 
તેમાં અનેક પ્રકારનાં વૃક્ષો થાય છે. ભાતભાતનાં ફૂલ 
ખીલી ઊઠે છે. વિવિધ વેલીઓ મંદ પવનમાં ઝૂલે છે. 
પક્ષીઓનો કલરવ અને ભમરાઓનો ગુંજારવ 
વાતાવરણને ભર્યું ભર્યું બનાવે છે. તો. ઘણે ઠેકાણે એવાં 
ઘાટાં જંગલો છે કે સૂર્યનાં કિરિણોને પણ પ્રવેશવાની 
મનાઈ ! ગિરનારના આ વનવૈભવમાંના યૌવનને ઝૂલે 
ઝૂલતી અને પ્રસન્ન દામ્પત્યજીવન માણતી આ 
વેલીઓનું દશ્ય કવિ કુશળતાથી ઝડપી લે છે. 
૦૪ તિટ૪િ૧૦0૦0%વ/તસ 84% ફક / 

મિડ 

પ્રિયતમ વૃક્ષના ખભે થડ ઉપર પોતાના કોમળ 
પાંદડારૂપી હાથ મૂકીને, અને ભમરાઓના સમૂહરૂપી 
અંજન પોતાની પુષ્પરૂપી આંખોમાં આંજીને, નમણી 
વેલીઓ શૃંગાર સજેલી રમણીના જેવી શોભે છે. 
તેમ જ- 
યજે૦વસ્યાનુતટ વિજાતિ વનં તતાનેજતતતાસળ્‌ / 
7 ઉ3જિતજઝ સ્મિત (₹2%૧નનતત/જે 


/ 
આ પર્વતના વચ્ચેના પ્રદેશના ઉપર તમાલ અને. 


તાલવૃક્ષોનું ચોમેર વિસ્તરેલું ગાઢ વન સોહામણું લાગે 


માર્ચ ૨૦૦૦? ૨૮૮ 


છે, જેમાં સૂર્યનાં કિરણો પણ અટવાઈ જાય છે. એવા 
આ વનમાં એવી. કઇ વેલ હશે જે પૂરી ખીલેલી નહિ 
હોય ? અર્થાત્‌ બધી જ વેલીઓ ફૂલોથી નમી પડી છે. 

આ ગિરનાર ઉપરથી ઊતરતી નદીઓ, 
શિલાઓમાંથી ઝરતી પાણીની ધારાઓ અને 
પાપાણની. કુદરતી દીવાલોમાં પુરાયેલ સરોવરજળ, આ 
બધાની આગવી શોભા અને વિવિધ સૌંદર્ય તો હોય 
છે જ. તેમાં વળી કવિ માઘની કલમની મોહિની એમાં 
મળે છે, એટલે દશ્યોની ચારતા વધારે આકર્ષક બને 
છે. ઊંચી શિલાઓ ઉપરથી ચારેબાજુ સ્ફટિક જેવું 
નિર્મળ પાણી પડે છે, તે એવું લાગે છે કે ગિરનારે 
આકાશને ચંદ્રકિરણોરૂપી હાથથી ઝાલી રાખી, શિખરો 
રૂપી મસ્તકથી ઊંચે ધારણ કરી રાખ્યું છે, પણ જાણે 
કે આ આકાશ જ પાણીના રૃપમાં પર્વતના તટ ઉપર 
પડી. રહ્યું છે. 

તો વળી, કોઈ રથળે પડતું પાણી રંગબેરંગી 
દેખાય છે. 

79770: ૧ર વજુ 

૨775042499 0545: / 

// 

ખૂબ ઊંચેથી પર્વતના ઉચ્ચ પ્રદેશ ઉપર 
પડતું,ભણગારેલ મોટા હાથીની સૂંઢ જેવું નીલરંગી 
પાણી, ગિરનારમાં થતાં વિતિધ રત્નોની સાથે એકરૂપ 
થવાથી મેઘધનુષ્યના જેવું સુંદર લાગે છે. 

પરંતુ ગિરનારનું હૃદયંગમ વર્ણન ત્યારે બને છે, 
જ્યારે કવિ માઘ, તેનું નદીઓના વત્સલ પિતા તરીકેની 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૮૯ 





સ્થિતિનું આલેખન કરે છે. 
જઝવિતીજ જ ળન જઝિળ/ જિઇતન વત્ઇળતરકજ રિશ: // 

અત્યાર સુધી પોતાની ગોદમાં ખેલેલી, પોતાની 
પુત્રી નદીઓ આજે ખરેખર ઉંમરલાયક થવાથી 
પોતાના પત્તિ સાગરને મળવા માટે આગળ જાય છે, 
અને પિતા ગિરનારની રજા માગે છે. પુત્રીના વિયોગમાં 
આ કઠોર પાયાણહૃદયનો અડીખમ પિતા પણ આજ 
પીગળી જાય છે, અને પક્ષીઓના કલરવરૂપી કરૃણ 
સ્વરથી રડવા લાગે છે ! પોતાની પુત્રીને થોડા સમય 
પહેલાં જ સાસરે વળાવી હોય એવો કોઈ પિતા 
ગિરનારની તળેટીમાં આવીને તેને નિહાળે અને જો તે 
કવિહૃદય હોય તો આ વર્ણનમાં તેને કેવી આત્મીયતા 
લાગે ! 

આધુનિક કિંમતી કેમેરા જુદા જુદા દષ્ટિકોણથી 
એક વસ્તુનાં અનેક દશ્યો ઝડપે છે. પડતુ તેની 
યંત્રકલાને મર્યાદા છે. તે હોય અથવા દેખાય તેવું જ 
દશ્ય કચકડામાં મઢી શકે અથવા તેમાં અમુક કક્ષાએ 
જ ફેરફાર કરી શકે. પરંતુ મહાકવિ માઘના મનરૂપી, 
મૂવી કેમેરામાં દશ્યો ઝડપવામાં નથી પ.ડતી તેને કોઈ 
મુશ્કેલી કે નથી તેને કોઈ મર્યાદા ! કલ્મનાની ચાંપ 
દબાવી કે સુંદર અવનવાં દશ્યોની હારમાળા સરજાતી 
જ જાય. વિવિધ ઢંગમાં, નવા રૂપ૫રંગમાં, ગિરનાર 
પર્વતનાં આંખને ગમી જાય અને મનમાં વસી જાય 
તેવાં કલાત્મક રંગીન ચિત્રોનું કવિ માઘનું આ દર્શનીય 
“આલ્બમ' આપણા સંસ્કૃત સાહિત્યનો મૂલ્યવાન 
વારસો છે. 

7 


નિત નવા વંટોળ 





કાગળ-સઘળું કે કેં નહીં 

વર્ષો પહેલાં યંત્રયુગ કહી વખોડ્યો હતો. તે 
કાળ, જુઓ તો ખરાં, હવે તો કેવો આકરો બની ગયો 
છે. હવે તો ડગલે પગલે મશીન, શ્વાસે શ્વાસે મશીન; 
અરે, શબ્દે શબ્દે પણ મશીન જ છે ને. શું નથી થતું 
બધું લખવાનું” કામ હવે કમ્પ્યુટર પ૨ ? અનેક 
ભાપાઓના 'ફૉન્ટ-ટાઇપ' પાછલાં કેટલાંક વર્ષોથી 
શોધાઈ ચૂક્યા છે, અને હવે તો એ સમય આવ્યો છે 
કે જ્યારે લખવા માટે આંગળાં નહીં, પણ કેવળ ટેરવાં 
વપશય છે. 

મારે માટે તો આ પરમ કષ્ટનો કાળ છે. 
આધુનિકતાના માર્ગ પર, પ્રગતિ પ્રતિ પહેલેથી પાછળ 
રહેલી હું હવે તો રીતસર પછાત કહેવાય એ અવસ્થા 
૫ર અટકેલી છું. એકવીસમી સદીમાં જે જુનવાણી 
કહેવાશે, તેમાંની હું એક છું; તથા મશીન ઉપર - 
એટલે કે કમ્પ્યુટર ઉપર - ગુજરાતી નહીં લખવાનો 
જે અભિગમ દુરાગ્રહ તરીકે ઓળખાશે, તે હું ધરાવું 
છું ! 

હું આ અણી પર અડગ છું, ને રહીશ, કારણ 
કે કાગળના સામીપ્ય અને સ્પર્શ માટેનું મારું આકર્ષણ 
આ જિંદગીમાં ઘટવાનું નથી, 

'કાગળ' વિષે વિચાર કરતાં પછી એને વિષે થોડું 
સંશોધન કરવામાં પણ રસ પડ્યો. જ્યારે કાગળના 
ઇતિહાસ વિષે વાંચ્યું ત્યારે ખ્યાલ આવ્યો કે વિશ્વના 
વિભિન્ન સમાજોમાં જ્ઞાન, ધર્મ વગેરે ફેલાવવામાં, તેમ 
જ અમુક દેશોની પ્રગતિમાં, કાગળ અંગેની જાણકારી 
કેટલી કારણભૂત થઈ હતી. 

સૌપ્રથમ, બે હજારથી વધારે વર્ષ પહેલાં ચીનમાં 


ઉટ્રશ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


ફાગળ શોધાયો હતો, એ. પછી હજાર વર્ષ વીતી ગયાં 
ત્યારે કાગળ યુરોપમાં પહોંચ્યો. એ દરમ્યાન કાગળની 
ગૃતિ ચીનની બહાર તરફ ઘણી ધીમી હતી. જેમ જેમ 
ચીની વેપાર-વણજારો બહાર જતી ગઈ, ને જેમ જેમ 
બીજા દેશો ચીન પર ચડી આવતા ગયા, તેમ તેમ 
ફાગળ અંગેની માહિતી અન્યત્ર પહોંચવા લાગી. આ 
રીતે જાપાન, કોરિયા, ને મધ્ય-એશિયા. કાગળથી 
પરિચિત બન્યાં, આઠમી સદીમાં ઇસ્લામના પ્રસરણ 
સાથે, આ પરિચિતતા ઇરાક, સિરિયા, ઇજિપ્ત ને ઉત્તર 
આફ્રિકા થતી થતી સ્પેઇન એટલે કે દક્ષિણ યુરોપમાં 
પ્રવેશી. આ ભૌગોલિક પ્રયાણમાં કાગળની જાણકારી 
સાથે શબ્દો અને પર્યાયો પણ હતા. જેમ કે આજનો. 
'રીમ' શબ્દ મૂળ અરબી 'રેઝૂમા' પરથી, ને પછી 
ર્પૅનિશમાં 'રેસ્મા' થઈને આવ્યાનું મનાય. છે. 

આઠમીથી ચૌદમી સદીના ગાળામાં કાગળ 
અંગેની માહિતી અને કાગળ બનાવવાની આવડત 
આખી દુનિયામાં પ્રસરી ગયાં, તથા વિભિન્ન ક્ષેત્રો- 
કળા, સાહિત્ય, ગણિત, વિજ્ઞાન, વેપાર ઇત્યાદિ-માં 
પ્રચંડ પરિવર્તનો દાખલ કર્યા. બગદાદના ખલીફ 
હારૂન-અલ. - રશીદની સલ્તનતથી. બધાં સત્તાવાહી 
રેક્કા અને ફરમાનો. કાગળ પર લખાવાં શરૂ થવાં; 
પુસ્તકાલયો અને પુસ્તકોની દુકાનો ખૂલવા માંડયાં. 
પયંગબરનાં કથનો કલમ દ્વારા કાગળ ૫૨ ઊતર્યા, તેમ 
જ “એક હજાર ને એક અરબી રત્ો' જેવી રોમાંચક 
વાતાઓ પુસ્તકાકાર પામી અનેક લોકો સુધી પહોંચતી 
થઈ. નવમી સદીમાં તૈયાર થયેલી આ હસ્તપ્રતના 
જર્જીરિત અંશ આજે શિકાગોના આરિવેન્ટલ 
ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં પ્રદડીત થયેલા છે. 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૯૦ 


આ પાનાં શેતૃર જેવાં ઝાડની છાલની લાંબી 
પ્રક્રિયા પછી બનાવેલા કાગળનાં છે. ચીનમાંથી આ 
પ્રથા દુનિયાને મળેલી. એને માટે ચીનમાં “ગુ-શિ' જેવો 
શબ્દ હતો. એ. પરથી અરબીમાં “કાઘદ' જેવો શબ્દ 
આવ્ો, ને એમાંથી ઘસાઈને આપણને “કાગળ' મળ્યો 
છે. ચૌદમી સદીથી અંગ્રેજીમાં “પેપર' શબ્દ વપરાઈ 
રહ્યો છે, જેની મૂળ ધાતુ લૅટિનમાં “'પેપાઇરસ'માં છે. 
વળી “પેપાઇરસ' નામનું પાતળું ઘાસ નાઇલ નદીનાં 
કાદવિયાં ભાઠાંમાં સદીઓથી ઊગતું આવ્યું છે. જો 
સરખાં હવા-પાણી મળે તો એ પાંચ મીટર ઊંચું ઊગે 
છે, ને એના સાંઠાનો ઘેરાવો બે ઇંચ જેટલો પુષ્ટ થઈ 
શકે છે. આની પાતળી પટ્ટીઓ બાજુ બાજુમાં અને 
એકમેકની. ઉપર મૂકી, પછી એને ઠોકી ઠોકીને સપાટ 

કરી 'પેપાઇરસ'ના લંબચોરસ “કાગળ' બનાવવામાં 
આવતા. પણ આ પ્રથા શેતૂરની છાલના કાગળ જેટલી 
લોકપ્રિય, કે કાર્યદક્ષ, ક્યારેય ના બની. 
ઘેટાં-બકરાંની ત્વચા સાક કરી, ભીની કરી, 
ખેંચી એમાંથી બનાવાયેલા ચર્મપત્ર પર આરંભ-કાળનું 
“કુર્બાન' ઉતારવામાં આવતું. એને અ નવી જાતના 
'કાગળ' પર લખવા પ્રત્યે પહેલાં થોડો વિરોધ પણ 
થયેલો. સાવ અજાણી એવી વાત હતી ને. પણ પછી 


તો એ. લખાવા માંડ્યું, એટલું જ નહીં, પણ કળાત્મક 


અને ખૂબ સુંદર એવી “કુફિક', “નકશી' વગેરે લેખન- 
લિપિ પણ વિકસી. 

અગિયારમી સદીમાં જથ્થાબંધ કાગળ બનાવવા 
માટે ઝપાટાબંધ કારખાનાં ખૂલવા લાગ્યાં. આજના 
મોરૉક્કોના કૈઝ શહેરમાં જ બારમી સદીના અંત 
સુધીમાં કુલ ચાર સો કારખાનાં થઈ ગવેલાં હતાં. 
સ્પેઇન પણ એની પાછળ જ હતું. રંગ-રંગના કાગળ 
બનવા માંડયા, અને સુતરાઉ દોરા, રેસા વગેરેમાંથી 
ફેન્સી પત્રાવલી પણ શરૂ થઈ. ઇટાલીએ એક વાર 
કાગળ બનાવવાનું હાથમાં લીધું, ને જોતજોતામાં એ. 


માર્ચ ૨૦૦૦? ર૨૯૧ 





બીજા દેશોથી આગળ નીકળી ગયું. ચૌદમી સદી પછી 
તૌ બધૈ ઈટાલિયન અને ક્રેન્ચ કાગળ જ પ્રધાન રહ્યા. 
આજ મુધી આ બે દેશો કળા-ક્ષેત્રે તિશ્ચમાં મોખરે જ 
છે ને. 

આ ચળવળની સમાંતરે યુરોપી કાગળ પૂર્વ તરફ 
પણ લઈ જવામાં આવતા હતા. આધ્-પ્રવાસી માર્કો 
પોલોને કઈ રીતે ભુલાય? એની પોઠોમાં બીજી 
ઇટાલિયન ચીજોની સાથે કાગળ પણ હતા, જેના 
બદલામાં એણે ઇંસક, ઈરાન વગેરે સ્થાનોએથી જાજમો, 
રેશમ, તૈજાના વગેરે મેળવ્યું. એ સ્થાનોમાં પોતાના 
કાગળ હતા જ - સરત સફેદ, તથા ખૂબ મોટા 
પરિમાણના, છતાં યુરોપી કાગળનું આકર્ષણ એમને રહ્યું. 

એ જમાનો. કુર્બાન-લેખનનો સુવર્ણ-કાળ હતો. 
વીસ ઇંચ બાય ત્રીસ ઇંચ જેવી સાઈઝના પત્ર પર 
કુશળ લઢિયા શાહી તેમ જ પ્રવાહી સોનાથી, ચિત્રાંકન 
જેવી અરબી લિપિમાં એના મૂળપાઠ લખી ઉતારતા. 
આવી હસ્તપ્રતો અત્યારે ઘણી વાર જોવા મળી જાય 
છે - ક્યારેક કોઈ ખાસ પ્રદર્શનમાં, ને લંડનની બ્રિટિર 
લાયબ્રેરીમાં તો હંમેશ માટે એ ગોઠવી મુકાયેલી છે 
જ. આવું કશું જોઉં એટલે મને ઇતિહાસ, ભૂગોળ, ધર્મ, 
કળા, પ્રવાસ, સાહસ ઇત્યાદિ અનેક બાબતો અદ્ભુત 
રીતે સંમિલિત થવેલી લાગે; પાંચ સોથી સાત સો વર્ષ, 
પહેલાંના જીવન-કાળનો ચિતાર મારા મનને અઢેલીને 
ખડો થતો જાય. 

આ મોઢાં પાનાંના રિવાજને કારણે બીજી એક 
શૈલી પણ પ્રચલિત થઈ - કથાનકની સાથે, એની 
આસપાસ, ઉપયુક્ત રેખાંડન દોરવાની. પાઠ અઘગે 
હોય તો એની સમજૂતી માટે નાનાં ચિત્રો દોચાતાં; 
ખગોળશાસ્ત્ર પરન! પુસ્તકમાં તાગ ને નક્ષત્રો રજૂ 
થતાં; કે વનસ્પતિશાસ્ત્રની વાત હોય ત્યાં ફૂલ-છોડના 
નમૂના દશવાતા. પશિયન “લઘુ-ચિત્રો' તરીકે આજે 
ઓળખાતી શૈલી પણ આ કારણે જ સર્જાઈ. 


બ્ટ્ણ 


'શાહનામા' જેવા ચૌદમી સદીના ગ્રંથમાં દરેક પાના 
પર વિવિધ દશ્યો કેટલી ઝીણવટથી ચિત્રિત થયેલાં 
જોવા મળે છે. કથા અને કળાના સમન્વયથી. યુક્ત 
આવાં પુસ્તકો “સુસજ્જિત ગ્રંથો' તરીકે ઓળખાય છે. 
એ સચિત્ર શૈલી પછીની સદીઓમાં ટકી. નહીં, પણ 
એ ગ્રંથો આજ સુધી અભ્યાસીઓને સમ્મોહિત કરતા, 
રહે છે. 

માટીકળા, ધાતુકળા, સ્થાપત્ય વગેરે અન્ય ક્ષેત્રે 
પણ આ જ સમવ-કાળમાં કાગળ વપરાતો થયો. કામ 
શરૂ કરતા પહેલાં ડિઝાઇન ને પ્લાનનાં આલેખન કરી 
એમને સુધારવાનો, એમાં ફેરફાર કરવાનો, અને એમને 
સાચવી રાખવાનો લાભ કળાકારો તથા વિશેષશોને 
મળવા લાગ્યો. છાપખાનાં પણ આ જ અરસામાં 
ખૂલવા માંડ્યાં હતાં -- જોકે, અરબી ભાષાની 
જટિલતાને કારણે એમાં એ બહુ વિકસી ના શક્યાં, 
છ સો જેટલા અરબી ભાઇપ'ને લાકડાના બ્લૉક પર 
ઊંધા કોતરવા કાંઈ સહેલા કહેવાય? ને તેથી જ 
કુર્બાનની પહેલવહેલી વંત્ર દ્વારા છપાયેલી - નકલ 
સોળમી સદીમાં ઇટાલીમાં બની. યાંત્રિક છાપખાનાં 
અર્ન પુસ્તકોની છપાઈ માટે યુરોપ જ મોખરે રહ્યું. 

અઢારમી સદી. એ જ યુરોપ-ખાસ કરીને 
ઇંગ્લંડ-માં થયેલી “ઔદ્યોગિક કાંતિ' માટે નામના 
પામેલી. છે. એમાં આપણો કાગળ, તો ક્યાંયે બાજુ ૫૨. 
રહી. ગયેલો. પુસ્તક છાપવાનાં યંત્રોથી કેટલાંયે મોટાં, 
ને ઝડપી, ને વિનાશક યંત્રો શોધાઈ ચૂક્યાં હતાં. એ 
સદીથી દુનિયા વંત્ર-યુગમાં પ્રવેશી, એમ કહેવાતું 
આવ્યું છે. તે ત્યારથી એ વંત્ર-યુગમાં વધારે ને. વધારે 
ખૂંપતી ગઈ છે, એમ આપણે કહી શકીએ તેમ છીએ. 

યાંત્રિક સાધનો વગરનું રોજનું જીવન કેવું હતું, 
તે હવે કોઈને યાદ પણ નહીં હોય. બલકે આ 
સાધનોની એવી ટેવ પડી. ગઈ છે કે એમના. વગરના 


ઉટ્શ-------- 


જીવનની. સંભાવના પ્રજાને. ગૂંગળાવી દે છે. સાથે જ, 
આ ટેવ નસોમાં વહેતા રક્તમાં એ હદે ભળી ગઈ લાગે 
છે કે નવાં નવાં, સતત બહાર આવતાં રહેતાં વંત્રો, 
મશીનો માટેની જરૂર અભાનપણે ચિત્તમાં ઊભી થતી 
રહે છે. હવે તો વળી “કમ્પ્યુટર-કાળ' ચાલી રહ્યો છે, 
ને એની ભીંસ દિને દિને વધતી જાય છે. 

કમ્પ્યુટર દ્વારા પ્રાપ્ત થતી શીદ્રતા અને સુવિધાને 
કારણે લેખિત લિપિ નિષ્મ્રભાવી બનતી ગઈ છે, અને 
લેખન-સામાજિક, સાહિત્તિક-માટે કાગળનો ઉપયોગ 
ઘણો ઘટી ગયો છે. અલબત્ત, એનો ઉપયોગ કે એનું 
પ્રયોજન નષ્ટ તો નથી જ થયું, કમ્પ્યુટરનું આરંભકાળનું 
વાકફ્‌-વચન “કાગળ વગરના કાર્યાલય' માટેનું હતું, અને 
આશા તો કાગળનો બગાડ ઓછો કરવા માટેની આપી 
હતી. એવું તો નથી જ થયું. હજી જંગલો તો કપાતાં જ ' 
જાય છે, અને કમ્પ્યુટરમાંથી 'ઉતારેલી' કૉપીઓના 
કાગળ કચરો થઈને રખડી પડે છે. 

મારા મનમાં કાગળનો બીજો એક સંદર્ભ ધ્યાન- 
પાત્ર બનેલો છે. એ સામાજિક છે, એથીયે વધારે 
ભાવાત્મક છે. એ મૈત્રીના સંકલ્પન પર આધારિત છે. 
બે વ્યક્તિઓ જેના દ્વારા મૈત્રી-સમાચારોની આપ-લે 
કરે તેને આપણે 'કાગળ' કહીએ છીએ. એનું ભવિષ્ય 
કેવું લાગે છે ? 

હું પોતે વર્ષના સો-સવા સો કાગળપત્ર લખતી. 
આવી છું. પ્રત્યુત્તરની આશા - ધીરે ધીરે કરતાં - 
સાવ જેવી જ છોડી દીધેલી છે. વ્યક્તિગત રીતે 
“કાગળ'નું ભવિષ્ય બહુ સારું નથી જોતી, કવિ હર્ષદ 
ચંદાશણાની આ બે પંક્તિઓ મારી હાલતને યથાવત્‌ 
વર્ણવે છે : 

રાહ તાર પત્રની જોયા પછી 
થય કે જર ઉપર કાગળ લખું. 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૯૨ 


એક ચિત્ર - સુપરમાર્કેટમાં 


અઠવ//ડેય/ન! ગસસ 

૨ હિંગ કાર્ટજં ભર 

મૈર/ જૂકવવ# 

કેશ રજેસ્ટર પરે 
«ઈન* ઊં છું 

ત્યરે 

અનેક ેચ(રે 

ડોકિયું કરે છે. 

છુંબઈ અને કેવડિયા નટ 
વચ્ચેન( સજવજં 
લ/ગણ!ઓની ઉઊ5૯૫/૧૯ થઈ ગઈ. 


જમ/ઉધ(ર પસ ડ/%/૭ળ થઈ ગવ. 


રશિર્ટરની એક બ/જુ 
આકર્ષક કાગળમાં પૈક ડરી 
ગોઠવેલી ચોકલેટ 

ને 

“જીજી તરફ 

જાતીય વૃત્તિને ગલપચી કરત 
સમવિક- 

ચોકલેટ કે સ/મવિકોની 

મને 

અસર થતી નજ 
“એનું જું કારળ હશે? 
પ/છળથી એક શિંગ ક્ટ 
મને અથડ/૧ છે, 

હું 

ફરને જોઉં છું. 

તજન અનુભવ 

જેન# ગ/૯*/ 

કરચલીઓ ૫/૭ને જેઠ છે એજ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૯૩ 





પન્ના નાયક 


એક નૃદ્ધ. 

એન” અખો 
આંખ ૧0૧૧૪ 
%વત્ન કું છું, 
પહ 

એની ઝીકીઅઇે 

શૂન્ય અક રે જોત્ટી હોજ 
એક 

*ને જોતી નથી. 


મરી અ/ગળ 

એક હબસી દંપત 
પ્લાસ્ટિકમ જીટેલું મસ 
ખરીદવું ડે નહી 

એની ચર્ચ કરે છે. 
(ભાર શરીરનું મસ 

કૈ 

માર શર્સરનો અવયવ 
આમ 

મારા શરીરથી છૂટાં ૫૭ 
રક્તહીન દશ" 
કોઈના હાથમાં આવે તે 2) 


“હ, હા, 

આજે તો ચલ, 

ખરીદીએ જ” કહી 
પ્લાસ્ટિકમ વીટળેવા “સને 
દંપત્? 

કન્વેચર વજૈલ્ટ પર મૂકે છે. 
હંપી ઊટેલી 

મારી અખો 

માંસ પરથી 


લ્ટ્શ 


નજર ફેરવી લે છે.) 
એ દંપત્ટ 

અને 

મારરી વચ્ચે 

એકાદ પેઢીનો ફેર હશે. 
એક વાર 

ગારી શેર*જ 
યુવાનીનું લોહી 

આમ જ 

સથસતું હછું. 
યુવતીએ 

બાંય વિનાનું 

બ્લ/ઉઝ પહેર્યું છે. 

હાથ ઉપર 

ભૂરા છંદણમાં 

ડેની લખેલું છે. 

કેનીના નામ નીચે 

ત્રણ ટપકાં છે. 
યુવતીની. સાથેનો પુરુષ જ 
ડેની હશે ? 

એન પૂર્વજો 

અફિકાનટ ગુલ#% હશે ? 


આત્મવંચના 

આત્મવંચન! શબ્દ 
અભિભૂત થવું કે સૂગ કેળવવી 
વૃથા. 

હું બહારથી અજી 

ગૃહમાં પ્રવેશતા પહેલાં 
દરવાજાની ઘંટ્ઝનું બટન દબાજી 
ગૃહપ્રવેશ કું છું 

કે 

સાચે એક આદમકદ અર્રીસો 
રાખ્યો છે. 


બ્ટ્શ 





કેની શું કરતો હશે ? 

એને શેના શોખ હશે? 
એન પાસે નકરી હશે ? 
એલ કોઈ ગુન કજ હશે ? 
એનું દામ્પત્યજીવન સુખી હશે? 
સ્વેટર પહેરેલ: 

ન જોઈ શકાત 

એન હાથ પર, 

એન છત પર 

છૂંદણા હશે ? 

કોઈનું નામ કોતરેલું હશે ? 


અણધાર્યો 

એ 

માર્સ તરફ ફર્યો. 
દૂધિયા દાંતે હસ્યો. 
મને 

“હાઉ આર યુ કહ્યું 
અને 

હંળવેજી મૂછયું * 
“સારી પત્નીને 
તમારી ભ#ષામં 
“અઈ ૮૧ યુ' 

કેવી રીતે કહેવાય ?'' 


આનંદથી વંચિત 

જેંતુથી થર સુરશેત 
માખીજાળીથી કીધું 

રક્ષિત, 

પણ હજે નવનરમ્ય પતંગિજ/ 
ભતર પ્રવેશી શકતાં નથી 
એ 

વેદન/થી પીડિત જે 
નવનરમ્ય આનંદી વંચિત. 


સુશીલા ઝવેરી 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૯૪ . 


સૂર 
અરી રતે દૂરદૂરેજી સૂર ત્ઇરો સંભળ/વ, 
જાગી ઊઠું ભરનીદરથી, ગાન ગળે અકળદવ. 
ઊડે ઊંડે હૃદયકુંડે વિહ્વળ જળનો ભર, 
સહસ ઊગે શ્વેત પરાગ કોમળ કુમુદ ચારઃ 
વ્યોમ ભરીને ચંદ્ર રુહાઝી 

દિશદિશે ઊભરાય, 

ગાન ગળે અકળાવ. 
સૂરજને ઉત્સુક જાગ અરવ દ્રજિતિ ૧૦, 
શ્રસન કેરા પાશમાં બાંધ દૂરને નિકટ ભેળ : 

લયમાં રમે ગદ્દગદ રવે, 

રાગિણી ગઝુનૃગુની જાવ, 

ગાન ગળે અકળવ. 

ચન્દા રાવળ 


શ્યો/તિમય, પગ ધારો, અંતરતમિસતીરે, 
નેદ્રિત મન હે/ જાગ) સ્વષિત ઉરગઢતિમિરે. 


હિમશિખરથી અરુદ્ધ દ્ર૬ત! 

અવશ ઝરણન ગાથ, 

સુપ્ત ચિત્ત નિજ અલસ મહી, ને 

સ્યંદ તરંગિત ગતઃ 

રંજ્િતને ઉદ્ગાઓ વિમચિત ચેતન ધીરે, 
નિદ્રિત મન હે/ જાગો સ્વષિત ઉરગાઢતિમિરે. : 


અરવ શ્રવણ, “નિ અવૃત્ત સંશય, 

તવ વેકલ અનુભૂત, 

બંધ લોચને વેબોધ સંશ 

સ્પર્શ જેભ/સિત છુ : 

મચ્છન્નને અજ્વાળો પૂરવતેજલકીરે, 

નિદ્રિત મન હે/ જાગો સ્વષિત ઉરગ/ઢતિકિરે. 


ચન્દા રાવળ 
------------ થભ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ર૯૫ 


તું અને હું - અનંત ભ્રમણા 
હું ગીત રચું છું તું 
"ને નું અજાણ જાણે/ લપાવ મારી પાસે. 

હું સૂરોને ઢંઢોળું 

ને તુજ કંઠ કલરવે/ જાણે હમણાં ગશે? 
હું સ્મરણપોથી કંફ્ેળું 

ને તું હંસહંસીની પ/ખ)પ/ અવે. 
હું “દળના દળ ખોળું 

ને છું અ/# 2૫ક થઈ કંઈક કહી વહી જાજે, 


ચૂપ ચૂપ કંઈ બોલું 

ત તું બધી હવાની હાસહિલોળો થશે. 
હું નજરોથી! જો કંઈ ત્લું 
ત હું સ્પ્શતત્પરા, મેમપરેણત થાશે. 


6૦. 


હું ચિત્ર બનાવું તારું 

ને તુજ રૂપ રમ્યમાં સકલ રેખ ભરમાશે. 
હું ઉર રંગોમાં બોળું 

ને તુજ ભાલકુંકુશે સકલ લેખ પથરશે. 
તું જેતત અથર કતિત#નું 

મર દૈન્ય, દર્ટ નહિ. %છો / 
રહું જોલ, વેજોલિત છું 

તું અજાજ સકલ સંજ્ને 


તું આવે પાસે પસે, 
હું મુક્ત રહું અ/ભાસે. 
છો હૃદય રહે નેચ્થાસે 
પછ તું રહે શ્રસમ શ્વાસે 
કહે, હવે હું કય ક્યા તુજ્ને ખોળુ? 
અને તને હું કય બિંબમ ઢોળું ? 
ચન્દા રાવળ 


ભાન 





અંધારમ, ઉશાસમાં હું જાઉ, 
મગજમાં સ્વપ્ન નહી- 
કથ કરતું હોવ છે કોઈ એક ભન. 
| સ્વખ નહીં, શતિ નહીં, નહીં પ્રેમભાવ, 
હૃદયમાં જન્મે છે કોઈ એક ભાન, 
હું એનાથી છટકી નથી શકતો; 
એ રાખે છે મારો હાથ એના હાથમાં, 
બધાં કાર્યો તુચ્છ બને- 
મિથ્યા ભાસે અને અસાર, 
સઘળું ચિન્તન, થના” પ્રત્યેક ક્ષણ 
શૂન્ય ભસે, 
શૂન્ય ભાસે. 


સહજ લોકીની જેમ કોણ ચલી શકે છે? 
કેણ થોજી શકે છે, અંધારમાં - ઉજાસમં 
સહ% લોકોની જેમ ? 
એમન 9જી ૧/તચત કણ કરી થકે છે હરે? 
છે હવે કોઈને કોઈ ખતરન ખ્યાલ ? 
શરીરનો સ્વાદ સમજ્વા કોણ ઇચ્છે છે હવે? 
બધાયના જેવો પ્રાણનો આનંદ-સ્મંદ કોણ 
પાછો મેળજી શકશે ? 
બધાવન જેવો જીજવાવવાનો સહજ ઉમંગ ક્યાં છે હવે ? 
૪5ની અ શ#-અમેજ રહી, 
શરીરે માટીની કેલી વસ સહી, 
 પણીની દુર્ગંધ ચોપડી, 
પ્રકાશ ભક્ી ઉત્સાહભરી નજર રાખી, 
ખેડૂતનો પ્રણ પગી, 


હ્ય 





અનુ. ધનવન્તી 


કોણ હવે જાગતો રહેશે પૃથ્જી પર? 
રવખ નહી, શાંતિ નહી, ક કરી રહું છે કોઈ એક ભન, 
મગશજી ભીતર. 


ચલે છે એ પે પે, અ "રે પેલી પરે. 
ઉમેક કરવા ચહું છું એન; 
ભોંવૈ પછાડવ! ચાહું છું એને, પકડી 
જાણે મડદાજી તુંજ. 
જીવન્ત માથાની જેમ ઘૂમ્જ| કરે છે 
છત્યંય તે માથાની ચ/રેપાસ, 
આંખોની આસપાસ, 
છતાંય તે હૃદયની ચારેપાસ. 
હું ચહું, પસે પસે એ પછ ચાલ્યું અ/૨. 
હું થોભું.- 
એ પણ થોર્ભી જાય. 
૦૧ લોકોની વચ્ચે જેઠો, 
મર જ પોતાન વૈચેત્યઠોષે 
હું જ એકલો વિખૂટો ૫૭ %0ઉં છું ? 
મારી જ આંખમાં નવ ઝાંઝવાં? 
મારા જ પથે નરી બાધા? 
જનમ્યા છે જે આ પૃથ્વી પર સન્તન જેલા બની, 
સન્તતનને ૨ન્‍ દૈતાં દેતાં જેમનો જીતી ગયો છે 
ઘો સથવ, 
કિવા જેમને આજે દેવો પડે છે જન્ય સન્તાનને, 
કવ જેઓ ચલી અવ છે ઇૃથ્રીના જીશશેતરમ/ 
જન્મ લઈ ૬ન્‍% દેવ! કરણ, 
એમના ૯દવ-પગજ જેવું શું થું હદય નથી? 


માર્ચ ૨૦૦૦: ર૯૬ 


એમનું મન શું મારા મન જેવું નથી ? 
-તે છત હું અ/જો ડે અકેલો ? 
તે છતાં હું આવો % અકેલો / 


ખેડૂતનું હળ શું મેં હાથમ નથી લીધું ? 
જલક શું ઝે ૪ નથી ખેંચ્યું? 
દ/તરડું હાથમા લઈ, કેટજીયે વાર, શું હું 
નથી ગવો ખેતરે ? 
*છીજ/રજ જે, કેટલોવે ર%ડજ છું હું 
નદી નદીને ઘટ. 
તળાવની લીલ-શેવાળ, ભીગડાંઓની ગંધનો 
શરીરે જણે જામી ગયો છે થર. 
-આ બધા સ્વદ 
-આ બધું મૃણ્યું છે જં પવનની જેમ અબાધ 
વહ્યું છે મારું જીવન. 
નહઝોની નીચે સૂતાંસૂતાં નિદ્ર ઉન થયું છે મારું મન 
-એક ઠન. 
અદ બધો તલસાટ 
જાછ્યો છે મેં એક ન, અગધ-અબદઉ, 
છોડી, તરછોડી અ બં, ચલો ગ) હું. 
કત કરરી જોઈ છે કેં છોકરીઓને. 
અવગલળણન કરી જોઈ છે કેં છોકરીઓની. 
ઇૃણા કરી જોઈ છે મેં છોકરીઓની. 


ચાહતી હતી એ "ને, 

આજ હતી પાસ; 

ઉપેક્ષા કરી મરી. 

ઇૃણા કરી ચલી ગઈ- 

બોલાવતો રહ્ય હું જ્યારે 
હેતથી વારંવદર. 


છતાં એક દી, અ! પ્રેમપ્રવૃત્તિ હતી સધના- 


એની ૧ની ઉષેક્ષ - અવગણી મે. 
એન કૃછાનો અછીશ - દુલક્ષ્યો મે. 


શાર્ચ ૨૦૦૦: ૨૯૭ 





ભૂલી ગયો હું તે 
એ નક્ષત્ર, એ નક્ષત્રદોષો, જે ફરે ફર 
મારા પ્રેમપંથમાં બન્યા'તદ બાધા. 
છતાં આ ઝેમપ્રવૃત્તિ, છે માત્ર ધૂળ-માટી- 


મગ? જંતર 
સ્વખન નહી, પ્રે નહીં, ક5 કરી રહ્યું છે કોઈ એક ભાન. 
ત્યજી બધ દેવદેવતા, 
મહા! ૧ર %/% પે, 
કહું છું એ હૈયાને; 
કેમ એ પાણીની જેમ ઇુમરડી લેતો એકલો લવ્યા કરે છે ? 
થાકતો નથી એ? નથી એને માટે એક શાંતિની ક્ષણ ? 
ઊંથી નહીં શકે એ કો દી? 
નિશ્ચિતપણે સૂઈ રહેવાનો સ્વાદ શું એ નહીં જ માણે ? 
હર્ષ નહીં પામે એ કો દી- 
” નીરખીને પુરુષનું મુખડું, 
નીરખીને નારીનું મુખ; 
નીરખીને શિશુઓનાં મુખડાં? કો દી? 
આ ભન, બસ અ! % એક સ્વટ 
" શું મજ છે એને એક ઊંડે ઊડ : 
પરતીની કેડીઓ છોડી, નકષતોન અટકશ0 પંથ 
જું એને ખપત નથી ? 
સમ ધ છે એલે - નેહ/ળશે એ છુરુષનું જુખડું 7 
નેહાળશે એ ન/રનું ઝુખડું? 
નેહાળશે એ શેશુઓનં મુખડ? 
આંખન? આસપ#સ એ કળ કૂંડળ/ 
કનનદ બધિરતઇ - એ ખૂંધ, 
ગન "ર */ કઉ૯ કંઠપ/0- 
જાછોે સડેલી કાકડી - કોહવાવેલા કોળની નકલ, 
જે બધું ફાલ્યું છે હૃદયમાં 
-તે જું. . 
જીવનાનંદ દાસ (“ધૂસર પાંડુલિપિ'માંથી) 
ી ત 


બભ્ટ્શ 


શ્યામ ગુલાબનો છોડ 


એકાંકી 
પાત્રો: 
જયંતભાઈ 
શીલાબહેન 
શર્વરી 
પરંતપ 
[મધ્યમવર્ગના કુટુંબનો દીવાનખંડ. સામાન્ય 
ફનિચર-રંગ ઊખ:ડી ગયેલી દીવાલો-બારણું-બારી 
એવી ગોઠવણ-જૂની ખુરશી પર બેસીને પુસ્તક વાંચતા 
જર્યંતભાઈ દેખાય છે, પણ ચહેરા પર અકળામણ, 
ચિંતા અને કોઈકની આવવાની રાહ જોતા હોય એવો 
ભાવ. પુસ્તકમાં રસ પડતો નથી એટલે. છાપું ઉપાડે 
છે. પછી છાપું પણ ફૈંકી દે છે. ત્યાં અચાનક વીજળી 
સાલી જાય છે. અંધકાર ફેલાઈ જાય છે. જયંતભાઈ 
ઊભા થઈ જાય છે.] 
શીલાબહેનઃ અરે! તમે ઊભા કેમ થઈ ગયા !? 
જર્યતભાઈઃ (ઉશ્કેરાઈને) તને દેખાતું નથી? 
વીજળીનો પ્રવાહ ચાલ્યો ગયો છે તે? 
મનમાં આટલી ચિંતા આપણી દીકરીની 
- અને આ લાઇટ... 
શીલાબહેનઃ શાંત થાવ... શાંત થાવ. તમે જે 
જગ્યાએથી ઊભા થયા ત્યાં જ ફરી પાછા 
બેસી જાવ. હું રસોડામાંથી મીણબત્તી 
શોધી લાવું છું. 
[જયંતભાઈ ધીમેથી બેસી જાય છે. અંધકારમાં સરકતો 
જતો. શીલાબહેનનો પડછાયો, સરકતા પડછાયાને 
જયંતભાઈ તાકી રહે છે. શીલાબહેન મીણબત્તી પેટાવીને 
લાવે છે ત્યાં વીજળી આવી. જાય છે.] 
શીલાબહેનઃ (મીણબત્તીને ફૂંકથી હોલવીને)ઃ લ્યો, લાઇટ 
આવી ગઇ!! 


ટટ 


રાજેરા અંતાણી 


(શીલાબહેનને એવું લાગે છે કે વીજળીનો પ્રવાહ ફરી 
આવી જવાથી જયંતભાઈના ચહેરા ૫ર આનંદ પથરાઈ 
જશે, પણ એવું બનતું નથી. એટલે જયંતભાઈ સાંભળે 
અને સાંભળીને ખુશ થાય એટલે મોટેથી બોલે છે.) 
શીલાબહેનઃ લ્યો, વીજળી આવી ગઈ. થોડી વાર તો 
જાણે સાવ સૂનાં થઈ જવાયું. 
(જ્યંતભાઈ ઝીણી આંખો. કરીને શીલાબહેનને તાકી રહે 
છે. થોડી વાર ચુપકીદી અને ભારે પરિસ્થિતિમાંથી બહાર 
આવીને અચાનક બોલી પડે છે.) 
જર્યંતભાઈઃ જતી વખતે શું કહ્યું હતું શર્વરીએ તને? 
શીલાબહેનઃ ઓહો ! આ પ્રશ્ર તમે મને કેટલી વાર પૂછી 
ચૂક્યા છો. હવે શર્વરી જ્યાં સુધી પાછી 
નહીં ફરે ત્યાં સુધી આ પ્રશ્ચ પૂછયા 
કરવાના છો કે શું? 
પૂછીશ. પૂછયા જ કરીશ. ચિંતા થાય છે 
મને શર્વરીની. જરા વિચાર કર, રાત પડી 
ગઈ છે. યુવાન છોકરી - (રોકાઈને) શું 
કહેતી હતી તને જતી વખતે? 
ઉંટાળીને)ઃ મેં તમને કેટલી વાર કહ્યું- 
શર્વરીએ સાંજના જતી વખતે કહેલું કે મારે 
આજે ધારાને ત્યાં જવાનું છે. બધી સખીઓ 
ધારાને ત્યાં ભેગી થ'શું એટલે વાતોમાં 
સમય વીતી જવાનો. મારે જમવાનું પણ 
ધારાને ત્યાં જ છે. મોડું થશે જ. તમે લોકો 
જમવામાં મારી રાહ ન જોતાં. એવું એ 
કહેતી હતી- પુ 
એ સિવાય પણ કંઈ કહેતી હતી? 
જો - જો-તમે પણ ફરી પાછા, તમને 
ધરપત. નહીં થાય. સાંભળો. જતાં જતાં 
કહેતી હતી કે પપ્પાને પણ કહી દેજે, કે 
મારી નાહકની ચિંતા ન કરે. હું સમયસર 
ઘેર આવી જઈશ. બસ-આથી વધુ કંઈ 


જયંતભાઈ: 


શીલાબહેનઃ 


જર્યંતભાઈઃ 
શીલાબહેનઃ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૨૯૮ 


જયંતભાઈ: 


શીલાબહેનઃ 


જર્યંતભાઈઃ 


શીલાબહેનઃ 


જ્યંતભાઈઃ 


શીલાબહેનઃ 
જ્યંતભાઈ : 


શીલાબહેનઃ 


જર્યંતભાઈઃ 


શીલાબહેનઃ 


જ્યંતભાઈઃ 


શીલાબહેનઃ 


માર્ચ ૨૦૦૦: 


બોલીને ગઈ નથી માટે તમે વધારે કંઈ 
મહેરબાની કરીને ન પૂછતા. 

નાહકની ચિંતા - હું મારી દીકરીને શું 
કહું? દીકરી... તું તો મારા માટે ચિંતાનો 
જ વિષય બની ગઈ છે. દીકરી... તેં તો મને 
ચિંતાની અંધારી ખીણમાં ધકેલી દીધો છે. 
મારે શું કરવું એ સમજાતું નથી. 

એવું તે એમાં-શી ચિંતા કરવી ? થઈ રહેશે. 
બધું જ થઈ રહેશે. એય! તમને હું એક 
વાત પૂછું? 

તારી પાસે પૂછવા જેવી વાત પણ હોય છે !! 
ઓહો - તમે પણ - તમે હમણાં શર્વરીને 
ધારી ધારીને જોઈ છે? 

તું શું કહેવા માગે છે ? મને તો કંઈ સમજણ 
પડતી નથી. ચિંતાને કારણે મને શર્વરી 
જોવી પણ ગમતી નથી. 

આ તમે શું બોલો. છો? શર્વરી આપણું 
સંતાન છે અને તમે - 

સૉરી સૉરી. ગુસ્સામાં બોલાઈ જવાય છે. 
પણ હાં, તું શું કહેતી હતી ? 

શર્વરીને તમે હમણાં ધ્યાનથી જોઈ છે? 


શર્વરીમાં ગજબનું પરિવર્તન - એના શીલાબહેનઃ 


વ્યક્તિત્વમાં ગજબનું પરિવર્તન અઇવી ગયું 
છે, એ હમણાં હમણાં નવી નવી સાડી 
પહેરીને, સ્વચ્છ સુઘડ બનીને બહાર જાય 
છે. મને લાગે છે, એના જીવનમાં કોઈ પુરુષ 
આવ્યો છે. નહીંતર- 

નહીતર? 

કોઈ છોકરી આ રીતે- 

તુ કેવી નાખી દેવા જેવી વાત કરે છે. શર્વરી 
સામે કોઈ જુએ પણ ખરું! આપણી જ 
દીકરી છે, છતાં કેટલી વિરૂપ છે - કાળી 
દેખાવમાં પણ, મને તો આપણી દીકરી 
વિશે આવો અભિપ્રાય આપતાં જીવ બળી 
જાય છે. 

પણ એમાં એ. બિચારીનો શો દોષ ? જન્મી 
ત્યારે કેવી સરસ હતી !! તમને યાદ છે ને 


રલ્લ 


જયંતભાઈ: 


જયંતભાઈ: 


શીલાબહેનઃ 
જ્યંતભાઈઃ 





પાંચ વર્ષની થઈ ત્યાં સુધી સફેદ પૂણી 
જેવી, ગોળમટોળ કોઈ દુશ્મનની નજર 
લાગી હોય એમ, ઝેરી તાવ આવ્યો, બસ, 
પછી એ વાન પાછો ન આવ્યો - ધોળી 
પૂણી જેવો, 

હા, શીલા... યાદ આવે છે મને. બધું જ 
યાદ આવે છે. કોણ જાણે આજે સાંજ પછી 
- શર્વરી ગઈ પછી મને શર્વરીની સ્મૃતિઓ 
ઘેરી વળી છે. આપણા લગ્ન પછી તરસો 
સુધી આપણને સંતાનસુખ પ્રાપ્ત થતું ન 
હતું. છેવટે સંતાન પ્રાપ્ત થયું - પુત્રી !! 
જીવનમાં વ્યાપેલા શૂન્યાવકાશમાં બેબીનો 
જન્મ થતાં આધાર મળી ગયો. ઝેરી તાવ 
પછી વધતી જતી શર્વરીની ઉંમર - 
ત્વચાનો વર્ણ કાળાશમાં પરિવર્તન પામતો 
ગયો. આપણી ચિતા વધવા લાગી, 
શર્વરીએ એમ.એ. કરી લીધુ પાંચેક વર્ષ 
તો પીએચ.ડી. માટેનો મહાનિબંધ તૈયાર 
કરવામાં ખોવાઈ ગઈ. આપણે-આપણે 
શર્વરીનાં લગ્ન તાત્કાલિક થાય એવા 
પ્રયત્નો કરવા લાગ્યાં. 

હા. આપણે એટલું ઇચ્છતાં હતાં. આપણે 
શર્વરીનાં લગ્ન સારી જગાએ ગોઠવાય એ 
દિશામાં પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધા હતા, પણ 
આપણા કમનસીબે બધા જ પ્રયત્નો 
નિષ્ફળ ગયા હતા. શર્વરીનો અભ્યાસ, 
સ્વભાવ, સદ્ગુણની આગળ સૌદર્યનો પ્રશ્ર 
આગળ આવતો. એને લીધે, દરેક 
જગાએથી ના આવેલી. 

તને યાદ છે શીલા, આપણે છેલ્લો પ્રયત્ન 
કરેલો તે? 

ત્રકરપિભાઈવાળો ? 

હા-હ,, એ % આપકે કષિભ્ાઈને મુંબઈ 
જાણ કરેલી, આપણી આશાનું કિરણ ડૂબે 
એ. પહેલાં ત્કપિભાઈનો પત્ર આવેલો. 
તેમણે લખેલું, શર્વરી માટે સારું ઘર જોઈ 
રાખ્યું છે. આ વખતે તો સાવ નક્કી થઈ 


લ્ટ્શ 


શીલાબહેનઃ 


જ્યંતભાઈઃ 


7 
# 


જશે એમ જ માનો. તમે શર્વરીને 
તાત્કાલિક મુંબઈ મોકલો, 

પણ આપણી સમસ્યા હતી-શર્વરીને કેમ 
સમજાવીને મુંબઈ મોકલવી? એ. તો. 
મક્કમ બનીને બેસી ગવેલી. તમને યાદ છે 
- ત્યારે શર્વરી કેવી છંછેડાવેલી ? 

હા, મને યાદ છે, શીલા... શર્વરી...શર્વરી.... 
અહીં આ જગાએ ઊભી હતી. ગુસ્સામાં 
હતી. - અને. ઉગ્ર સ્વરે બોલતી હતી- 


(ફ્લૅશબૅક. મંચ પર અંધકાર, જયંતભાઈએ. જે જગા 
બતાવી છે તે જગાએ સ્પૉટલાઇટ વચ્ચે શર્વરી આવીને 
ઊભી રહીં જાય છે.) 

શર્વરી: આ બધું શું છે? મારાં લગ્ન કરવાં જ એવું 


તમારા માટે ઘણું જરૂરી છે ? સાંભળી લો 
મારી વાત, તમે લોકો લાખ જગાએ પ્રયત્ન 
કરશો તો પણ - નિષ્ફળ જવાનાં છો 
નિષ્ફળ. કારણ તો તમે લોકો જાણો જ છો. 
બધી કુંવારી છોકરીઓ પરણે એ જરૂરી 
છે ? હું તમને ઘરમાં આડી આવું છું ? 


શીલાબહેનઃ અરે ! દીકરી... આ તું શું બોલે છે ? તું આમ 


ઉશ્કેરાઈ ન જા. તું અમારી પરિસ્થિતિનો તો 
વિચાર કર. તું તો સમજુ અને ડાહી છે. દરેક 
મા-બાપ પોતાનાં સંતાનોના સુખની શિંતા 
તો કરે જ, તુંપરણીને સારા ઘરમાં જાય એમ 
અમે પણ ઇચ્છીએ ને ? સ્ત્રી હોવાની નિયતિ 
પણ એ જ છે ને, દીકરી... સારું ઘર મળે - 
સારો વર મળે અને- 


શર્વરીઃ મમ્મી, મારે આવું કંઈ સાંભળવું નથી. આ બધું 


શીલાબહેનઃ 


ક્ટ 


સાંભળીને થાકી ગઈ છું. મને આ પણ 
સમજાતું નથી.. ત્રકષિકાકાએ જે કુટુંબ - 
છૌકરો શોધી રાખ્યો છે એ લોકો અહીં - 
આપણી પાસે કેમ ન આવે? એથી ઊલટું 
જાણે આપણને ગરજ હોય તેમ આપણે 
ત્યાં જવાનું? 

આ સામાજિક વ્યવહાર છે, દીકરી. તારે 
ક્યાં કોઈ અજાણ્યા ઘરમાં જવાનું છે? 
તારા કાકા- 


શર્વરીઃ 


જ્યંતભાઈઃ 


શીલાબહેનઃ 


જયંતભાઈ: 
શર્વરી: 


જયંતભાઈ: 


હું માનવા તેયાર નથી, મમ્મી. મને આ બધું 
વિચિત્ર લાગે છે. તમે ઓ. બધું છોડી દો- 
(શર્વરીની નજીક આવીને): ચાલ, શર્વરી, 
અમે ત્તારી વાતનો. સ્વીકાર કરી લઈએ. 
અમે તારાં લગ્ન અંગેના તમામ પ્રયત્નો 
છોડી દઈએ. તને ન પરણાવીએ. પણ દી- 
કરી, અમે તો તારા ભવિષ્યનો વિચાર 
કરીએ છીએ. અમે તો, અ...મે તો... ખરતાં 
પાન કહેવાઈએ. અમે આ જગતમાં નહીં 
હોઈએ ત્યારે તું સાવ એકલી- દીકરી... તું 
તારા ભવિષ્યનો તો વિંચાર ડરે... 
સમજ-દીકરી, સ્ત્રીને જીવવા માટે આધાર 
જોઈએ, પુરૂષનો પડછાયો પકડવા જોઈએ. 
સમયે સમવે, ડગલે ને પગલે ઓથ અને 
આધાર જોઈએ. સ્ત્રીનું જીવન પુરૂષ વિના 
દુષ્કર હોય છે, બેટા- 
માની જા, બેટા. ઈશ્વરની ઇચ્છા હશે તો આ 
વખતે બધું સાંગોપાંગ પાર પડી જશે. 
અમારા પરથી એક ચિંતાનો પહાડ ઊતરશે 
- બેટા, માની જા. 
ઠીક છે, પપ્પા... તમને શ્રદ્ધા છે અને તમારી 
લાગણીને ઠેસ ન પહોંચે એ માટે હું છેલ્લી 
વાર તમારી વાંત સ્વીકારી લઉં છું. એ પછી 
પણ જો નિરાશા સાંપડશે તો છું... 
હા, દીકરી, હું પણ એ જ કહું છું. આ વખતે 
જ એક આશાનું કિરણ સાંપડ્યું છે. બાકી 
તારા લગ્નના સંદર્ભમાં તો મને કોઈ જ 
આશાનું કિરણ દેખાયું નથી. દેખાય છે 
ફક્ત ભવિષ્યનો અંધકાર-જ્યાંથી બે 
દિશાઓ ફૂટીને અલગ અલગ માર્ગો પર 
ફંટાઈ જતી... 

હલૅશબૅક પૂરો) 


પ્રકાશ થતાં શીલાબહેન અને જયંતભાઈ છૂટાં છૂટાં 
ઊભેલાં દેખાય છે.) 


શીલાબહેનઃ 
જર્યતભાઈ : 





શર્વરી મહાપ્રયત્ને મુંબઈ ગવેલી. 
આપણે તો શર્વરી મુંબઈ ગઈ એ ક્ષણથી 
સારા સમાચારની રાહ જોતાં હતાં, 


માર્ચ ૨૦૦૦ ૩૦૦ 


શીલાબહેનઃ 


જર્યંતભાઈ 
શીલાબહેનઃ 


જ્યંતભાઈઃ 


ત્કષિભાઈ તરફથી સારા સમાચાર મળે એ 
પહેલાં જ શર્વરી મુંબઈથી તરત જ પાછી 
ફરી. ત્કપિભાઈએ ફોન ઉપર કંઈ ચોખવટ 
ન કરી. એમણે તો ટૂંકમાં કહી દીધું - 
શર્વરીનું ન ગોઠવાયું એનું કારણ શર્વરી જ 
તમને કહેશે. 

હા, જુઓ ને, મુંબઈથી આવી ગયે શર્વરીને 
દોઢ મહિનો થયો છે. મેં શર્વરીને ફેરવી 
ફેરવીને કેટલીય વાર પૂછી. જોયું, પણ કંઈ 
વાત જ કરતી નથી. પણ તમે-તમે મારી 
એક વાત કેમ માનતા નથી? 
(અકળાઈને) શી વાત? 

તમે માનો કે ન માનો, સ્ત્રીની નજર સ્ત્રીને 
ઓળખી લે છે. ચોક્કસ, શર્વરીના 
જીવનમાં કોઈ પુરુષે પ્રવેશ કરી લીધો છે. 
શર્વરીન્ન જીવનમાં કોઈ પુરુષ? 
ઇમ્પૉસિબલ. તને શીલા, શું લાગે છે? 
જૃગ્ન વિચારી જો. તારી રીતે - શું એ શક્ય 
છે? ચાલ, જો તેમ હોય તો તે છુપાવવાનું 
- એ પણ આપણાથી છૃપાવવાનું કારણ 
શું હોઈ શકે? 


શીલા બહેનઃ (હસીને) : નહીં સમજાય, તમને નહીં 


સમજાય -'કારણ કે તમે પુરુષ છો ને! 
સ્ત્રીના જીવનમાં પુરુષ પ્રવેશે એટલે આખીય 
સ્ત્રી જ બદલાઈ જાય. આ તો શર્વરીની 
શરૂઆત છે - શરૂઆત. એના જીવનમાં 
પુરુષ આવી ગયા - પછી પગલાં પાડે છે 
- ધીમે ધીમે.. મને તો સ્પષ્ટ દેખાય છે. તમે 
નજીક આવો. તમને પણ દેખાશે... ત્યાં.. 
જુઓ, શર્વરી પુરુષની રાહ જોઈ રહી છે... 
(સંગીત) 


(અંધકાર. રંગમંચના વચ્ચેના ભાગમાં સ્ત્રી અને પુરૃષ 


પરંતપઃ 
શર્વરીઃ 
પરંતપઃ 
શર્વરીઃ 


માર્ચ ૨૦૦૦: 


પર સ્પોટલાઈટ સ્થિર થાય છે.) 

ગુડ ઈવનિંગ, મૅડમ. 

આ સમય છે આવવાનો? 

કેમ, શું થયું? 

કંઈ નથી થયું. ફક્ત તમને અહીં આવવાનું 


૩૦૧ 


પરંતરઃ 


શર્વરીઃ 


પરંતપઃ 


શર્વરીઃ 


પરંતપઃ 


શર્વરી : 


પરંતપ : 


શર્વરી : 


પરંતપ : 





મોડું થયું છે. 

સૉરી-વેરી સોરી. હું એક કોન કરવા 
રોકાયેલો- જસ્ટ, પણ વાત લાંબી ચાલી. 
સામેવાળો ફોન મૂકતો ન હતો. હું શું કરું? 
ઠીક છે. આ વખતે જવા દઉં છું, હવે પછી 
તમે મને મળવા આવો ત્યારે કોઈને ફોન 
કરવાનું ટાળજો !! કોઈનો ફોન આવે તો 
રિસીવર પણ ન ઊંચકતા- 

(હસીને) ધેટ્સ ગુડ આઇડિયા. હવે. પછી 
હું એમ જ કરીશ. પણ શર્વરી, તું શા 
વિચારમાં ખોવાઈ ગઈ? 

કંઈ નહીં. હું વિચારતી હતી, જે ક્ષણે મેં 
માચ ભવિષ્ય વિશે વિચારવું છોડી દીધેલું 
એ ક્ષણથી મને મારું ભવિપ્ય મળી ગયેલું. 
હું અસહાય અને હતાશ સ્થિતિમાં હતી 
ત્યારે - પરંતપ, તમે મારા જીવનમાં 
અચાનક પ્રવેશ કર્યો. મને - મને - યાદ 
છે એ સુખદ ક્ષણ. હું યુનિર્વાસટીથી છૂટીને 
બસસ્ટૉપ પર આવી ત્યારે ઝરમર ઝરમર 
વરસાદ શ૩ૃ થઈ ગવેલો. ત્યારે તમે- 
મેં તને સમય પૂછેલો - મારી બંધ પડી 
ગયેલી ઘડિયાળને કારણે - મેં કહેલું, હું 
પરંતપ શુક્લ, સામે દેખાય છે તે બેંકમાં 
સર્વિસ ડરું છું- 

હું તમને મારું નામ કહું ત્યાં બસ આવી 
હતી. ખાલી બસમાં આપણે છૂટાં છૂટાં બેઠાં 
હતાં - વચ્ચે અંતર હતું. 

એ અંતર આપણી વચ્ચે ક્ષણિક રહ્યું. એ 
પછી આપણી વચ્ચે કોઈ અંતર ન રહ્યું. 
આપકો મળતાં રહ્યાં. વરસાદની આછી 
હેલીમાં ભીજાતાં રહ્યાં. સમયે આપણને 
નજીક લાવી દીધાં. 

નજીક - આપણે નજીક આવી ગયાં છીએ 
પરંતપ, એ સંદર્ભમાં જ હું કંઈક જુદુ 
વિચારી રહી છું. 

તું વિચારે બહુ છે - (હસીને) તું જે કાંઈ 
પણ વિચારે છે એ ડહી દે - ફટાફટ - 


બ્ટ્ણા 


શર્વરી : 


પરંતપ ? 


શર્વરી : 
પરંતપ : 


શર્વરી, : 
પરંતપ : 
શર્વરી : 


પરેતપ ? 
શર્વરી : 


પરંતપ : 


શર્વરી : 


પરંતપ.ઃ 


હટ 


પછી હું તને એક વાત - ખાસ વાત કહી 
દઉં, બસ. 

આપણે. આ રીતે મળીએ. છીએ. મળતાં 
રહીશું, પરંતપ, પણ તમે કંઈ વિચારેલું છે 
કે આપણા આ સંબંધનું પરિણામ શું હોઈ 
શકે ? 

લે, એ. તો મેં નક્કી કરી લીધેલું જ છે. એ 
વિશે તો. આજે હું તને વાત કરવા માગું છું. 
એ જ ને કે ? તમે મારી સાથે લ...ગ્ન... 
હા એમ જ શર્વરી, મેં મારાં મમ્મી - 
પપ્પાને વાત કરી દીધી છે. 

એમ ? તો પછી - તમે તમારાં મમ્મી - 
પપ્પાને મારા રૂપવિશે પણ વાત કરી જ હશે. 
સમજાતું નથી. શર્વરી, તું શું કહેવા, માગે 
છે? 

તમે જાણો છો - મારું નામ શર્વરી છે, 
શર્વરીનો અર્થ જાણો છો ? 

લે, કેમ નહિ ? શર્વરી એટલે રાત્રિ. 
એટલે જ - (મોટેથી હસીને) - એટલે જ 
તમે તમારાં મમ્મી-પપ્પાને કહેલું છે ને કે 
તમે રાત્રિ સાથે- 

(ગંભીર બનીને) વૉટ અ નૉનસેન્સ, શર્વરી. 
તું મને અને મારા તારા પ્રત્યેના પ્રેમને 
સમજવામાં ભૂલ કરી રહી છે. જ્યારે હું 
તારી નજીક આવ્યો - એ ક્ષણથી જ મને 
ખ્યાલ જ હતો કે તું તારા શ્યામ રંગને લીધે 
લઘુતાગ્રંધિથી પીડાઈ રહી છે. તું મને - 
તારા બાહ્ય સૌંદર્યને આગળ મૂકીને આવી. 
કીઈક ક્ષુલ્લક વાત કરશે જ - આજે હું 
એક સ્પષ્ટતા કરવા ઇચ્છું છું. 

જરૂર. તમે જે કંઈ પણ કહેવા ઇચ્છતા હો 
તે કહી શકો છો. આપણી આજની ખાસ 
મુલાકાત એટલે જ છે. 

(શર્વરીની એકદમ નજીક આવીને) શર્વરી, 
મેં તારા બાહ્ય સૌંદર્યથી અંજાઈને કોઈ પણ 
પ્રકારનું આકર્ષણ અનુભવેલું નથી. 
સૌપહેલાં તો મેં તારી આંખોમાંથી ટપકતા 


શર્વરી? 


પરંતપઃ 


શર્વરીઃ 


પરંતપઃ 
શર્વરીઃ 


પરંતપઃ 


શર્વરી: 
પરંતપઃ 


શર્વરી: 


પરંતપઃ 


શર્વરી? 


પરંતપઃ 





ભીતરના સૌદર્યને અનુભવેલું છે. બાહ્ય 
સૌંદર્ય કોઈને આકર્ષે એવું થોડું જ છે !! 
મેં જે કંઈ પણ જોયેલું છે તે તારી આંખોમાં 
- જ્યાં મને દેખાયું છે ભીતરનું સૌંદર્ય. હું 
એનો સ્વીકાર કરીશ. તને શર્વરીને બદલે 
શ્યામ ગુલાબ કહું તો... 

બસ, પરંતપ, બસ. હું ભૂલ કરી રહી હતી. 
હું તમને - તમારા મારા પ્રત્યના પ્રેમને 
સમજી ન શકી. 

(હસીને) શ્યામ ગુલાબ, હું તમારી સાથે 
લગ્ન કરવા માગું છું - જો આપને 
કબૂલમંજૂર હોય તો- * 

(શરમાય છે) ડબૂલમંજૂર છે, પણ એક 
શરત તમારે પાળવાની રહેશે, 

બોલો, એક નહીં, એક સો કહો, 
ના-ના, એટલી બધી નહીં. ફક્ત હું તમારાં 
માતા-પિતાને મળીશ. એમના, મારા 
રવીકાર-અસ્વીકારના નિર્ણયને આપણે, 
આપણા સંબંધનું પૂર્ણવિરામ ગણીશું. 
કબૂલ છે. કહે, ક્યારે મળવા ઇચ્છે છે મારાં 
મમ્મી-પપ્પાને? 

અ...હં. આવતી. કાલે - રાઇટ? સાંજે- 
નક્કી. એ સિવાય-? 

હા. મારાં મમ્મી-પપ્પાને આ વાતની જાણ 
ન થવી જોઈએ. યુ.સી. મારે એમને 
સરપ્રાઇઝ આપવાની છે - અને કંઈ 
અણધારેલું બને તો એ લોકો- 

શર્વરી, આ તું શું કહે છે? મને શ્રદ્ધા છે, 
અવૂટશ્રદ્ધા છે, હું ઓળખું છુંને મારાં મમ્મી- 
પપ્પાને, તને સ્નેહપૂર્વક સ્વીકારશે જ. 
ઘણાય આવા આશાવાદના શબ્દો હું 
સાંભળી ચૂકી છું, પરંતપ, એ બધી વાતો 
આજે મારે નથી કરવી, એનીવે, આપણે 
આવતી કાલે સાંજે મળીએ છીએ. 
શર્વરી, તારી અંદરની વેદના તારી 
આંખોમાં ધસી આવી. કેટકેટલું અંદર 
ઘૂઘવે છે - તારી અંદર- 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૦૨ 


શર્વરીઃ રહેવા દો, પરંતપ. આ ક્ષણે આપણે છૂટાં પડીએ. 
પરંતપઃ છૂટાં નથી પડતાં આપણે, પણ આપણે છૂટાં 
પડીએ. છીએ. ફરી મળવા માટે. 
અંધકાર. ધીમે ધીમે અજવાળું યથરાતાં જયંતભાઈ 
આંટાફેરા કરતા દેખાય છે.) 
(અકળાઈને) શીલા...શીઇ...લાઆ... 
ઓહો ! હું અહીં જ ઊભી છું. દૂર નથી - 
આટલી બૂમો શાની પાડો છો? 
હવે તો હદ થઈ ગઈ શીલા, ઘડિયાળમાં જો- 
, નવ વાંગી રહ્યા છે - એ પણ રાતના નવ 
“દ -આ શર્વરી હજુપણ ઘેરપાછી નથી ફેરી. 
' શીલાબહેન: તમે નકામી ચિંતા કર્યા કરો છો ક્યારના. 
પ આંવી જશે. આ રીતે એ પહેલી જ વાર 
થોડી જ બહાર ગઈ છે? આપણી શર્વરી. 
*. “હવે નાની કીકલી થોડી છે? 
હાઈ! છોકરી છે - સમજણ પડે છે કંઈ ? અં...હા 
-- શું વાત કરી રહી હતી તું? સ્ત્રીના 
; જીવનમાં, પુરુષનો પ્રવેશ... એવું કંઈક- 
શીલાબહેનઃ હા - તેનું શું છે? . 
જયંતભાઈઃ તેનું જ છે બધું. તારી વાત પ્રમાણે એના 
* જીવનમાં કોઈ પુરુષ-એ પુરુષ આપણી 
ભોળી પારેવા જેવી છોકરીને- 
ઓહો ! તમે પણ શું ખોટા ખોટા વિચારો 
કરીને-નકામી વાતો કર્યા કરો છો. જુઓ, 
બારીમાંથી બહાર જુઓ. એ. આવી 
આપણી શર્વરી-કંપાઉન્ડ વોલનો દરવાજો 
ખોલી રહી છે - અને- 
(બારીમાંથી બહાર જોઈને): હા-હા શીલા, 
શર્વરીઆવી રહી છે.પણ તેની સાથેકોઈછોકરો ? 
“હા-હા. જોયું ? મેં કહ્યું હતું ને કે- 
' રહેવા દે, રહેવા દે. પહેલાં એ લોકોને અંદર 
' તો. આવવા દે. દ 
(શર્વરી અને પરંતપ પ્રવેશે. છે), 
આ મારાં મમ્મી-પપ્પા. આ પરતપ. પરંતપ 
શુક્લ. 


જ્યંતભાઈઃ 
શીલોબહેનઃ 


 જ્યંતભાઈઃ 


શીલાબહેનઃ 


જર્યતભાઈઃ, 
' શીલાબહેનઃ 


જયંતભાઈ: 


ા શ્રીઃ 


માર્ચ ૨૦૦૦: -૩૦૩ 





(શર્વરી શરમાઈને શીલાબહેનની બાજુમાં ઊભી જાય છે.) 
પરંતપઃ નસમસ્તે!! 
જ્યંતભાઈઃ આવો, આવો, પરંતપ. બેસો. 
(પરંતપ બેસે છે. સામે જયંતભાઈ પણ ગોઠવાય છે.) 
પરંતપઃ હું અને શર્વરી... ઘણા સમયથી પરિચયમાં 
છીએ. અને અમે... મારાં માતા-પિતાને 
શર્વરી આજે જ મળી છે. અને એ લોકો 
બધું નક્કી કરવા... 
શીલા...શીલા, આ આપણે. શું સાંભળીએ 
છીએ ? શર્વરી - પરંતપ, આ બધું ક્યારે 
બની ગયું ? શર્વરી, તેં અમને કદી વાત 
પણ ન કરી અને અમને અણસાર પણ ન 
આવવા દીધો ? 
ઓહો! તમે પણ પપ્પા - બધું અચાનક 
જ બની ગયું. કંઈક વાત આગળ વધે અને 
ગોઠવાય પછી જ મારે તમને જાણ કરીને 
સરપ્રાઇઝ આપવાની હતી. 
હાં હાં, હવે બધી કડી મળતી. આવે છે. 
ઘેર મોડાં આવવું, ધારાને ત્યાં જવાનું, ન 
.* ,“ વગેરે વગેરે, 
શર્વરીઃ ઓહો - મમ્મી, તું પણ... 
(શર્વરી શરમાઈને શીલાબહેનના ખભા પર માથું ઢાળી 
“દે છે.) 
અરે!પરંતપ, પ્લીઝ, તમે જરા ઊભા થાવ 
-અહીં આવો, તમને હું કંઈક બતાવું- 
(રંતપ નવાઈ પામીને ઊભો થાય છે, જર્યતભાઈ તરફ ખરો છે.) 
જર્યતભાઈઃ જુઓ, જુઓ, પરંતપ. આ મારી દીકરી... 
શર્વરી. એની મમ્મીના ખભા પર એવી રીતે 
માથું ઢાળીને ઊભી છે કે જાણે શ્યામ 
ગુલાબનો છોડ, શરમથી ઝૂકી ગયો છે. 
(શર્વરી અને પરંતપની નજર મળે છે. બન્ને જણ હસી 
પડે છે. સાથે સાથે જયંતભાઈ અને શીલાબહેન પણ 
ખડખડાટ હસી પડે છે, અને પડદો પડે છે.) 


જયંતભાઈ: 


શર્વરી: 


શીલાબહેનઃ 


જયંતભાઈ: 


થં. 


બ્ટ્ર 





એ....ક થપ્પડ એ....વી. કચકચાવીને. મારી દઉં 
ને! ફરીથી આવું કરવા દે એને! એ વખતે જ મારી 
દેવાની જરૂર હતી !પણ મને શી ખબર કે ૪૯ વર્ષનો... 
ઠરેલ... સભ્ય માણસ આમ. સા...વ આદિમ- 

પોલીસકેસ કર્યો હોય તો? પણ એમાં તો 
સાક્ષીઓ જોઈએ! ને એ ક્યાં મારે ઘેર આવ્યો'તો? 
હું એને ઘેર ગઈ'તી !.. તોય થઈ શક્યો હોત. પણ 
સાલાએ મારા મેડિકલ રિપાર્ટનો ચાન્સ જ ઊભો ન 
કર્યો!.. આખી રાત બગાડી મારેલી મારી - ના 
ઊંઘાયું, ના જગાયું... હજીય ક્યાં પૂરું ઊંઘાય છે? 

મારા ભોગ લાગ્યા, તે મેં વળી એને એ પ્રશ્રા- 
વલિ-પત્રક ભરવા આપ્યું ! 'નારીશેતના અને ભારતીય 
પુરુષનાં વલણો' અંગેના મારા ડિસર્ટેશન માટે! મને 
એમ કે જો એ સાચા ઉત્તરો આપશે તો કન્સર્વેટિવ 
તરીકે ઉઘાડો પડી જશે, ને ખોટા ઉત્તરો આપશે તો. 
ડશ્પોક તરીકે!... ભર્યું નહિ, ટાઇમ બગાડ્યો, રૂબરૂ 
ગઈ તો ચર્ચાએ ચડાવી દીધી - પ્રશ્ચાવલિથી જ 
ઉશ્કેરાવેલો હતો ! જોકે ઉશ્કેરાટમાંય બોલે છે હીરાના 
પહેલ જેવું ! “સ્ત્રી ત્યાં સુધી જ સન્નારી રહી શકે છે, 
જ્યાં સુધી પુરૂષ બર્બર ન બને ! અને સન્નારી એ છે 
જે પોતાનું ગ્રૌરવ. જાળવે છે. ગૌરવ એનું જ જળવાય 
જેને શીલ હોય. પરંતુ તમે આધુનિક અને નારીવાદી 
સ્ત્રીઓ શીલને' તો પુરુષના આધિપત્યવાદે પ્રેરેલી 
અવાસ્તવિક ભાવના તરીકે ને આઉટડેટેડ 
આઇડિયાલિઝમ તરીકે રિડિક્યૂલ કરો છો ! જો સ્ત્રીએ 
પોતાનું આત્મસંમાન અકબંધ રાખવું હોય તો એણે 
પોતાના શીલનું રક્ષણ કરવું પડશે. ને પુરૂષને. બર્બર 
થતો રોકવાનું કર્તવ્ય બજાવવું પડશે. પણ આજની સ્ત્રી 
તો નિષ્ઠાની હાંસી ઉડાવવામાં, પુરુષની સ્પર્ધા કરવામાં 
ને અંગપ્રદર્શન કરી પુરૂષને ઉત્તેજિત કરવામાં જ 
સ્ત્રીસ્વાતંત્ય ને આધુનિકતા સમજે છે !' 


ઉટ્શ્‌ 





ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 


“વૉટ ડુ યૂ મીન?” શક્ય તેટલા તીખા સ્વરે 
મેં પૂછયું. એટલે સાલો કહે: “સાયડોલોજીની 
અધ્યાપિકા આવાં સીધાં વાક્યો જો સમજી શકે તો 
સાયકોલોજી લાજે!'' “એટલે?'' “એટલે એમ કે 
સાયકોલોજી એ રૃગ્ણ માણસોનું શાસ્ત્ર છે. વાસ્તવમાં 
એ વિજ્ઞાન જ નથી !સાઇકોલોજી ભણનારાં અને (મારી 
સામે ત્રાંસું સ્મિતભર્યું જોઈ) ભણાવનારાં પોતે જ પછી. 
સાઇકિક પ્રૉબ્લેમ બની જતાં હોય છે ! કૉમન સેન્સને 
અને એમને ઓછામાં ઓછું એક જન્મનું છેટું પડી જતું 
હોય છે!'”' ક્વેશ્વરનેર ભરાવવાની લાલચે ગમ ખાઈ 
જઈને મેં માત્ર આટલું જ પૂછ્યું: ''તમે શું એમ કહેવા 
માગતા હતા કે વેલ-એજ્યુકેટેડ, સેલ્ફમેઇડ મોડર્ન 
વુમનનું ગૌરવ પણ પુરૂષ પર નિર્ભર છે ?...'' એણે 
શબ્દેશબ્દ છૂટો પાડતાં કહ્યું, “'સ્વ-નિર્ભર આધુનિક 
સ્ત્રીનું જ નહિ, નારીમાત્રનું ગૌરવ! -- 'પુરૂષ' પર : 
નહે, પુરુષના, આભિજાત્ય પર નિર્ભર છે.'” 

“આઇ ડોન્ટ બિલીવ,'” 

“સત્ય એટલું અસંકુલ અને સુગ્રાહ્ય હોય છે 
કે તે બૌદ્ધિક ઘમંડને ગળે ઊતરવું દુષ્કર થઈ પડે છે.' 

“સત્યનો ઇજારો તમે પુરુપોએ રાખ્યો છે?'' 

“આવું અપ્રસ્તુત બોલ્યા કરી તમે મને પ્રેક્ટિકલ 
લેસન આપવા બાધ્ય ન કરશો.” ી 

“પ્રેક્ટિકલ લેસન ? તમે મને આપશો ? તમારી 
હેસિયત શી છે?” 

“એક પુરુષ તરીકેની. ધારો કે હું તમને ચૂમી 
લઉં - આમ! કહેતાં એણે મને ભીડીને ચુંબન કરી 


કૈ હું તમને આલિંગી લઉં - આમ!” બોલતાં એણે 
મને બાહુપાશમાં ભીંસી દીધી - પુરૂષની છાતીનો દઢ 
સ્પર્શ અનુભવતા સ્તન સજ્જડ દબાયા... પ્રતિકાર 
અને આક્રમણનું કુરૂક્ષેત્ર મચી ગયું. એણે રીતસર મને 


માર્ચ ૨૦૦૦ : ૩૦૪ 


ગાયો! હવે તો પુરૂષસમોવડી નહે, પુરૃપષથી સવાઈ 
નારી એક વાસ્તતિકતા બની ચૂકી છે ! એનો સ્વીકાર 
નહિ કરનારા કન્સર્વેટિવિ સમાજને તમે બગબરની 


પરાશર આનાથી ઊંધું જ બોલે ! “તમે તમારી 
જાતને જ થપ્પડ મારી છે!.. તમે ભારતીય ઘરરખ્ખુ 
ગૃહિણીને નોકરડી સમજો છો? કચડાયેલો, દબાયેલો 
શોષિત વ“વર્ગ' ગણાવો છો? બંધિયાર, નિર્જીવ 
અસ્તિત્વ માની બેઠાં છો ? એ તમારા કરતાં વધુ સજીવ 
છે !વધુ મોકળી છે !નોકરડી નથી, કર્મરત ગૃહસપ્રાજ્ઞી 
છે. ગૃહલક્ષ્મી છે. કુલતધૂ છે. વિભિન્ન ભૂમિકાઓ 
નિભાવતી એ આર્ય સન્નારીનું જીવન છલોછલ ભર્યું 
ભયું છે, તમારી કહેવાતી સ્વતંત્ર આધુનિક સ્ત્રી જેવું 
ખાલી નથી! એ-સ્વજનોની સાથે ચાલે છે ને સાથે 
લઇને ચાલે છે. એ જીવનને ભરપૂર ભોગવે છે - જેમાં 
સુખ અને દુઃખ બંનેનો આનંદ છે... પર્સનલ લાઇક? 
એવી કેવી પર્સનલ લાઇફ હોય છે તમારે પરિવારથી 
અલગ અને પતિથીય છાની? આ સંસારમાં જન્મ્યા 
પછી કોઈનું કશુંય પર્સનલ રહેતું નથી! તમે કુંવારું 
જીવન ગાળો તોય નહિ! એમાં તો ઊલટી પર્સનલ 
લાઇફ જ નષ્ટ થઈ જાય છે! એકલવાયા માણસને 
બાંધછોડો વધારે કરવી પડે છે. એણે પોતાની ગરજે 
જગતને પોતાના જીવન પર ટ્રેસપાસ કરવા દેવું પડે 
છે. પરિણામે અંગતતા જોખમાઈ જાય. છે... “અંગત” 
સમય? પરિવારને માટે ગાળેલો સમય શું એને 
પોતાનો નથી, પારકો છે? નિઃશેષપણે પોતાનો હોય 
તેવો સમય પુરુપને પણ ક્યાં સુલભ હોય છે? આગવું 
વ્યક્તિત્વ “અકબંધ' રાખવાની વાત? વ્યક્તિત્વ 
કોઈનુંય “અકબંધ' રહી શકે છે? કોઈ પણ પદાર્થ- 
પદાર્થને હું ઘટના તરીકે ઓળખાવું છું - એક ઘટના 
બીજી ઘટના યા ઘટનાઓના સંબંધમાં આવે છે ત્યારે 
આદાન-પ્રદાન અનિવાર્ય બની જાય છે. બે જલપ્રવાહો 
ભેગા મળે ત્યારે કોનું વ્યક્તિત્વ અકબંધ રહે છે? 
લગ્ન કરવા-માત્રથી જ નહિ, જગત વચ્ચે મુકાવાથી 
વ્યક્તિત્વને પ્રભાવિત થયા કરવાનું જ હોય છે - પછી 
એ સ્ત્રીનું હોય કે પુરુપનું!... પુરુષના ચાળા પાડવા 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૦૪૭ 





એ નારી-મુક્તિ નથી! અને તમારે મુક્તિ જોઈએ છે 
શેમાંથી? ભર્યા ભર્યા કુટુંબમાંથી? સામસુ- 
સસરામાંથી? પતિનિષ્ઠામાંથી? ગૃહિણીપણામાંથી ? 
મર્યાદામાંથી? ચારિત્ર્યમાંથી? કઈ સ્વતંત્રતા જોઈએ. 
છે તમારે? પારકી તાબેદારીઓ કરી અણઘડ પાર્ટ- 
યઇમ હાઉસ-હોલ્ડર બનવાની? પગપુડ્પોને ઘણી 
બનાવવાની? ક્લબોમાં જુગાર ગ્મવાની? સેક્સ 
પાર્ટીઓમાં નાચવાની? માક્યાઓ - 
રાજકારણીઓ - ધનિકોનું રમકડું બનવાની? વૌન- 
વિક્રય કરવાની ?... તમારો આ સ્વાતંત્યજ્નર તમને તો 
સ્વચ્છંદી બનાવી ચૂક્યો જ છે, પણ સમાજનેય 
મૂલ્યહીન, અરાજક સમૂહોમાં છિન્નભિન્ન કરી ગ્હ્યો 
છે. આનું પરિણામ એ આવવાનું છે કે સ્તરીસ્વાતંત્ર્ય 
જ્યાડે એની ચરમ સીમાએ પહોંચ્યું હશે ત્યારે સૌથી 
વધારે ગુલામ પણ સ્ત્રી જ હશે ! ક્યાં શોધવા નીકળ્યાં 
છો તમે તમારી આઇડેન્ટિટી? તમારી આગવી 
ઓળખ, તમારી અંગતતા ને તમારું આત્મગૌરવ તો 
સંયુક્ત પરિવારમાં સુરક્ષિત છે!” 

“તમે સ્ત્રીને પાછી ઘૂમટામાં ધકેલી દેવા 
માગનાર પ્રતિક્રિયાવાદી છો !” 

“ઘૂમટામાં જે રોમાંચ, જે જીવંતતા ને જે 
મોકળાશ હતાં તે આજની તમારી નગ્નતામાં નથી ?” 

તો પછી તેં મને કેમ નગ્ન કરી, સાલા? ભલે 
પૃષ્ઠભાગે પણ એની સેન્શ્યુઆલિટી - પંદર દિવસ મેં 
ખોટ્ટા બગાડ્યા! બહિષ્કાર કરવાને બદલે એને ત્યાં 
કરી એક વાર ગઈ હોત... ને એ પેલું રિપીટ કરવા 
માંડ્યો હોત, ને હું એના પર તૂટી પડી હોત, તો આ 
બળતશ શમત ! એણે ફોન પણ કર્યા - દસેક દિવસ 
પછી! પસ્તાયો હશે! પણ હું મૂકી દેતી ! છેલ્લે તો 
એણે કહી જ દીધું: “આવ એમ સોરી! તમારે મને 
બીજી જે સજા કરવી હોય એ કરો, પણ આવી 
અબોલાની નહિ!” 

વાયડો !ના, વાયડો તો કેમ કહેવાય ? અમે આખું 
ભાપણ ઠપકારીએ, પછી એ ચેકડાં થોડાંક વાક્યો 
પરખાવી દે!આમ જોઈએ તો સનત્‌ તધુ વોકલ છે. પણ 
એનું બોલેલું બધું યાદ રહેતું નથી. છાપાંમાં- 


બ્ટ્શ 


અનુમાસીને જવું પડે. સાથે હું પણ હોઉં... સાલો 


જડથો ! છોકરાએ ગાડી લઈ આપી છે તોય ચાલતો. 


આવજા કરે છે! દસ-બાર કિલોમીટર થતા હશે 
જવાઆવવાના ! ને જમવા માટે ગાડી લઇને જાય! 
આમ તો અમારે પ્રેસ પર જવાની ખાસ જરૂર નહિ - 
પ્રૂઈ તો. ઘેર આવી જાય, પણ માસીએ પ્રેસને બદલે 
એના બંગલે જવાની બવસ્થા ગોઠવાવડાવી ! એમ 
આત્મીયતા વધતી, ગઈ... 

ગૌરવ! આત્મસંમાન! એ જાળવવાની 
જવાબદારી અમારી! તમારે તો એના ૫ર હમલા જ 
કરવાના ! હંહ્‌ ! આ સનત્‌ જેવા પુરુષોય દુનિયામાં છે 
એની એને ખબર જ નથી ! સાલો જંગલી !... તે દિવસે 
સનત્‌ૂ સાથે એકાન્તમાં કેટલું બધું બેસવાનું થવેલું ! 
ફોન આવ્યો એટલે માસી તો, “તમે બેસજો, હું આવું 
છું અર્ધા કલાકમાં.” કહીને ગયાં તે છેક દોઢ કલાકે 
આવ્યાં! ૫...ણ... એ દરમ્યાન એકબીજાના ગમા- 
અણગમા, અપેક્ષાઓ, મહત્તાકાંક્ષાઓ, ધ્યેયો, 
વિચારસરણી - એકબીજાને નિકટથી ઓળખવા- 
સમજવા સિવાય કોઈ ઘટના ઘટેલી નહિ! અરે, પેલું 
પુસ્તક લેતાં એની આંગળીઓ, મારી આંગળીઓને 
જરાક અડી ગઈ તોય “સૉરી?” કહી દીધેલું ને ! નહિ 
તો. વિધુર તો. એય છે ! અને છેય એના કરતાં નાનો - 
૪૩ વર્ષનો ! મારો. જન્મ જાન્યુઆરી 'પ૫૬માં, ને એનો 
'૪૭માં, આજે ડિસેમ્બર ૯૦ ચાલે છે એ હિસાબે... 
બાકી છે પૂરો મયાદાંપુરુષોત્તમ! વાણીમાં પણ 
લક્ષ્મણરેખા કદી ન ઓળંગે ! પેલો તો. કડછો છે ! સ્ત્રી 
આગળ શું બોલાય, શું ન બોલાય એનું ભાન જ નથી! 
તે દા'ડે અમારા ચર્ચાયુદ્ધ દરમ્યાન કેવું બોલી ગયેલો ! 
“પુરુષો કરતાં સ્ત્રીઓ વધારે બલાત્કાર ડરે છે ! 
સ્ત્રીના વૌન તંત્રની ને પુરુષના જાતીય અવયવની 
સકિયા-ત્મકતા ભિન્ન હોવાથી સ્ત્રીનો બલાત્કાર 
દેખાતો. નથી. પણ પુરુષને ઉત્તેજિત કરી નાખે તેવાં 
જાતજાતનાં નખરાં તો સ્ત્રી જ કરતી આવી છે પ્રાચીન 
કાળથી ને આજની સ્ત્રીએ તો સીમા જ વટાવી દીધી 
છે ! ચુસ્ત ચણિયા-સાડીઓ, ટાઇટ જીન્સ, શુંગો જેવી 
બ્રેસિયર્સ, સ્લીવલેસ અને પુરૃષ માટેની બાંડિયા 


બટ 





ગંજીઓ, વેંતિયાં સ્કર્ટ, સાથળોનાં મૂળ સુધી દષ્ટિ 
લંબાવવાની સગવડ કરી આપતી ચડડીઓ એ પહેરે 
છે કઈ વિવશતાથી? કોને દેખાડવા પહેરે છે? શું 
દેખાડવું છે એને? પોતાનાં ગોપનીય અંગો સ્પષ્ટ 
ઉપસાવી, પુરુષને વિહ્ ળ કરવા માટે જ કે બીજુ 
કંઈ?'”... અનુમાસીએ જડબાતોડ જવાબ આપેલો, 
“સૌન્દર્યનું દર્શન કરાવવું એ ગુનો છે? સ્ત્રીનું 
શારીરિક રૂપ એ શું તમારા જેવા મધ્યયુગી પુરૂષની 
માલિકીની વસ્તુ છે ? ફિંગર સારું હોય તો તે ઉઘાડું 
કરવાનો પણ સ્ત્રીને અધિકાર છે.''... “ઉઘાડું એટલે 
નિર્વસ્ત્ર ?''.... “બાય ઓલ મીન્સ ! ન્યૂડ !”'....'તમારાં 
માતુશ્રી કે દાદીમાનું નિર્વસ્ત્ર પ્રદર્શન તમે આ જ રીતે 
સ્વીકારશો ?'”... ““વો...ટ ? યૂ ડર્ટી સ્વાઇન !””... “કેમ ? 
તમે વાર્ધક્યમાં સૌન્દર્ય જોતાં નથી ?'' ...''આઈ એમ 
ટૉકિંગ ઓફ ફિલ્મ્સ, એડ ફિલ્મ્સ: પોર્નોગ્રાફ્ક 
મેગેઝીન્સ; નોટ ઓફ રિયલ લાઇફ !'',.. “આઇ નો! 
સ્ત્રીની કોમો[ડેટી વેલ્યુનો તમે મહિમા કરી રહ્યા છો !” 
“સ્ત્રીને કોમોડિટી બનાવનાર તમે પુરુષો જ ને?' 
..'સ્ત્રીને કોમૉડિટી બનાવનાર પુરૃષ નથી, સ્ત્રી પોતે 
જ છે! આજે જો અમે સ્ત્રીને કૉમોડિટી બનવા પર 
પ્રતિબંધ લાદી દઈએ તો એના વિરોધમાં મોરચો 
કાઢનારી સ્ત્રીઓ જ હશે! “નારી-વાદી 
એક્ટિવિઝમનો તમને ભય છે કે તિરસ્કાર?” “બંને! 
કારણ કે જ્યાં વાદ ઊભો થાય છે ત્યાં સત્યની, 
સ્વાભાવિકતાની અને શ્રેયની હત્યા થાય છે.'' 

સ્ત્રી પરત્વે આવું નકારાત્મક વલણ, આવો. હીન 
ભાવ સનત્‌માં કલ્પી પણ શકાય? સ્ત્રીસ્વાતંત્ર્યનો 
કેટલો, વેહિમન્ટ સમર્થક ! અનુમાસીએ. લગ્ન, પરિવાર 
જેવાં જુનવાણી બંધનો ફગાવી દઈ, કુંવારી માતા 
બનવાનું ક્રાન્તિકારી સાહસ કર્યું છે એ જાણતાં એણે 
કેવાં અભિનંદનો આપેલાં! “પતિપરાયણ, પોતાનું 
આગવું વ્યક્તિત્વ - આઇડેન્ટિટી ગુમાવી બેઠેલી, 
સંયુક્ત કુટુંબમાં જાત ઘસી નાખતી. છતાં અન્યાય 
પામતી, ચોવીસે કલાક બીજાઓ માટે ખર્ચી નાખવામાં 
પોતાને માટે એક સેકંડ પણ બચાવી ન શકતી, 
ગોદડીઓ સાંધતી સમર્પિત આર્ય નારીનો મહિમા બહુ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૦૬ 


ગાડી મોકલવાનો છે - લગ્નનોંધણી કાર્યાલયે 
પહોંચવા: સનત્‌ વરમાળાને “વધૂમાળા' કહે છે ! એ 
મને “વધૂમાળા' પહેરાવશે ! મમ્મી-પપ્પા - નિરુ આવી 
- શક્યાં નથી. - રિઝર્વેશનના ધાંધિયા ! પરમ દિવસે તો 
આવવાનાં, પણ સનત્‌ તારીખ ફેરવી શકે તેમ નથી! 
ચેરપર્સન છે - મીટિંગો... ને ટૂરો... ને શિડ્યૂલ ટાઈટ 
છે ! મમ્મી-પપ્પાની અવેજીમાં - અનુમાસી તો બરાબર 
છે - મમ્મીનો રોલ ભજવે એ! પણ પપ્પાનું સ્થાન 
લેવા એમણે પરાશરને બોલાવ્યો છે! ભમી જ ગયું 
છે એમનું તો! જોકે એમને ક્યાં ખબર છે કે પરાશરે 
શું કર્યું'તું? પ...ણ અનુમાસીનો પરાશર વિષે ઉત્સાહ 
આટલો હાઇપર-અક્ટિવ કેમ છે? 

ફાંસીની આગલી, રાત કેવી જતી. હશે ?....ચત્‌ 
ચત્‌ ચત્‌, આવી અપ્રસ્તુત ઉપમા ક્યાંથી આવી 
ચડી?,.. માસીએ વરમાળાને ફાંસીની ઉપમા 
આપેલી - એમના એક લેખમાં! પરાશરે કહેલું: 
“અપ્રસ્તુત ઉપમા છે.'*' અનુમાસીએ ગળચટા અવાજે 
કહેલું: “તમે તો એમ જ કહો ને ! ભોગવનારી ભોગવે ! 
આઝાદી પહેલાં તમારા જેવી મેન્ટાલિટીવાળાઓ ૮૦ 
વર્ષે ઘોડે ચડતા ! તમને તો હજી ૪૯ જ થયાં છે! 
તમે શું કામ ના ચડો ?”'.. “ચડું ને! મળે એટલી જ 
વાર! સ્સા... લો નફ્ફટ !...'”” “હેં! સાચું કહો છો?'' 
અનુમાસી ઊછળી પડેલાં .. “હા. પત્ની મારી 
અનિવાર્યતા છે! પ્રશ્ર યોગ્ય પાત્રનો જ છે.'” “પાત્ર 
ઓળખવા માટે આંખ જોઈએ ! ભગવાને તમને આંપ્ત 
આપી છે ?' “આંખ શા કામની ? જ્યાં પાત્રો જ કાણાં 
હોય ત્યાં !' શું? શું બોલ્યો એ ? કોના ઉપર 
બોલ્યો ? સાલો કેટલો અસહિષ્ણુ છે ! તે દિવસે પ્રેસ 
પ૨ ગયેલી - સનત્‌ તો આકસ્મિક જ સાથે થઈ 
ગયેલો. એની ચેમ્બરમાં પેસતાં સનત્‌ એનું ચાલુ વાક્ય 
પૂરું કરી રહ્યો હતોઃ “લગ્નજીવનમાં સમજણ ન 
પ્રવર્તતી. હોય તો. સ્વતંત્રતાનો નાશ થવાનો જ છે!” 
અમારી સામે ચક્તિ થઈને જોઈ રહેલો પરાશર જાણે 
ભાનમાં આવ્યો. “તમારા નવા સહયોગી છે ?'' “ના, 
ના! આ તો. સરકારી નિગમના મેમ્બર - સેકેટરી છે !” 
“એ...મ !” પછી. મારી સામે તાકીને કહે, “પ્રેસના કામે 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૦૯ 


આવ્યાં હો તો બહાર ધનજીકાકાને જ મળી લો ને!” 
હું ઘા ખાઈ ગઈ ! એણે. ઉમેયું, ““ઇફ યૂ ડોન્ટ માઇન્ડ !”” 
હું ચેમ્બરની બહાર નીકળી ગઈ, સાથે સનત્‌ પણ. ત્યાં 
એની બૂમ સંભળાણીંઃ “એક મિનિટ! મુક્તિ, જરા 
અહીં આવજો!” નહોતું જ જવું - મારેય એને 
લમણાની આપવી હતી ! છતાં ગઈ !... “સમજણ નહિ, 
પ્રેમ જોઈએ !પણ બૌદ્ધિકોએ પ્રેમ'ને તો શબ્દકોશવટો 
દઈ દીધો છે ! કારણ, વટાવી શકાતો નથી ને? એન્ડ 
માઇન્ડ વેલ, પ્રેમમાં સ્વાતંત્ર્યને સ્થાન નથી ! કારણ કે 
પ્રેમ એ. જ સ્વાતંત્ર્ય છે ! નાઉ યૂ કૅન ગો !' બહાર 
નીકળતાં વળી એણે બોલાવી. ભાલા જેવી નજર ફેંકતાં 
બોલ્યો, “બાય ધ વે, તમે 'માસી' ક્યારે બદલ્યાં?” 
ઇટ્સ ટૂ મચ! આ માણસ તો મારી પર્સનલ લાઇફ 
પ૨ એન્ક્રોચમેન્ટ કરે છે ! શો અધિકાર છે એને? હેં? 
શૌ. અધિકાર?... બસ, એ જ દિવસથી મેં એને ત્યાં 
જવાનું બંધ કરી દીધું. ખાસ્સો મહિનો થઈ ગયો! 
મહિનો શું, વરસ થઈ જાવ તોય શું ? ૫...ણ ડિસર્ટેશન 
માટે ડેટા-કલેક્શન ચાલતું હતું. થયું કે પેલી પ્રશ્ચાવલિ 
માટે સૌથી પ્રોપર પુરૃષ તો એ છે ! એટલે એ આપવા 
માસી સાથે ગઈ. એણે વિલંબ કર્યો એટલે- 
ઓહ! એ લોકોની વાતો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી 
ગઈ હતી! અનુમાસી કહેતાં હતાં: “કોઈ હાઈ 
ક્વૉલિટીની - દાખલા તરીકે લેખિકા મળી જાય તો?” 
“લેખિકાને પત્ની તરીકે હું કદી પસંદ ન કરું!' અનુ- 
માસીનો ચહેરો ફિક્કો પડી ગયો.. નિરૂની પત્નીના 
કાણ્ડ વિશે વાત નીકળતાં કહે, “નહેરુ સરકારે હિંદુ 
સમાજની ઘોર ખોદવા આવા કાયદા કર્યા છે! ઓફ- 
કોર્સ, પત્નીને વશમાં રાખવી એ પતિનું કર્તવ્ય છે.” 
શશીમામી પિયરથી ખાલી હાથે આવ્યાં છે, નથી ડિગ્રી 
કે નથી નોકરી, તોય મહેન્દ્રમામાને થથરાવે છે ! ને 
મહેન્દ્રમામા પાછા આરતી ઉતારે છે !આ વાત ચાલતી 
હતી ત્યારે મને થતું હતું: હમણાં પરાશર આગ આગ 
થઈ ઊઠશે! પણ એ તો હળવે રહીને આટલું જ 
બોલ્યોઃ “મહેન્દ્રમામાનો ચૂડી-ચાંદલો અમર રહો!” 
પહેલાં તો અમે ચમક્યાં. પછી ખડખડ હસી પડતાં. 
અનુમાસી કહે, “તમે આવા મશ્કરા હશે એની તો 


_-------લહલ 


મૅગેઝીનોમાં નારીવાદી પ્રવચનોમાં આવેલું કે એ 
બોલેલો એનો ગોટાળો થઈ જાય છે!.. “તમારા 
પુરૃષાર્થનો - ખરેખર તો સ્ત્રીઅર્થનો આજીવન સાક્ષી 
બની. રહેવાનું મને ગમશે !' મારી આંખોમાં આંખો 
મેળવીને એણે કહેલું. અને સાવ અકારણ, શકુબાના 
પેલા શબ્દો. કાનમાં ભમતા લાગેલા. “અત્યારે તો 
તિતકૂલારિયાં કરો સો, પણ. ધૈડપણમાં ચારે દિશાના. 
વાયરા વ્હૈ જશી ! અંતના માંણહ વના ચ્યમ કરીન 
જિવાય સ ઇનું ભોન થૈ જશે ! અન અંતનું માંણહ કાંય 
હાટડીમાં મળતું નથી! પેન્શન ઉપર ફૂદો સો, પણ 
પેન્શન કોંય મોંણહની ખોટ્ય નેં પૂરે ! તારા જ ઘરમાં, 
તારા જ રૂપિયે લોક લ્હેર કરશે, ને જાણે તી ઈમને નેં 
ઈમણે તને આશરો આલ્યો હોય ઈમ તને કૂત્યરાની 
પેઠ્યમ હાંકશે ! હગા ભૈની તો આશા જ નથી ! બેદાનો 
ફૂટેલો સ નૌરિયો તો! મારો રોયો રોંડ્યો ! બાયડીને 
ફટાડી, તે રાંડ વંઠેલ નાહી જૈ, ધણી કર્યા ને કૉરટે ઈનો 
પક્ષ લીધો ! હવે નીરિયાના પૈશે ઈના રાખેલાઓ જોડે 
એ...ય ડિસકારા ઉડાડ સ રાંડ વસૂટેલ ! તારા મનથી 
કુની ગરજ સ? એકલાં રૂઢેશું ! પણ - નથી વાંચતી 
સાપાંમાં ? ઘરના નોકરો જ લૂંટી જોય સં ! એકલદોકલ 
ડોશીઓને તો મારી જ નાંખં સં! અને નથી ને લકવા- 
બકવા પડી જ્યો, તો શું કરશો? કશું ના થાય તોય 
બળ્યા હાથ-પગ તે કાંય ચાંબડી લબડી પડે ત્યાં હુધી 
ચાલતા હશી ? કુણ હોમું જોશે ?'' એમની બોલી પર 
રમૂજ કરવાની આશાએ મેં અનુમાસી સામે જોયું. પણ 
એ તો ગંભીર લની ગવાં હતાં !.. પછી એક દિવસ 
પરાશરના ઘરેથી પાછાં આવતાં રસ્તામાં કહેઃ “સનત્‌ 
જેવો પ્રગતિશીલ. બૌદ્ધિક સામે ચાલીને પ્રપોઝ કરતો 
હોય, તો. ના પાડવી એ બ્લંડર છે !' “અરે માસી !તમે 
આ બોલો છે? આટલા માટે તમે મારું નામ “મુક્તિ' 
પાડેલું” મમ્મીને તમે કહેલું ને, કે પતિની બહેન જ શા 
માટેનામ પાડે ? પત્નીની બહેન કેમ નહિ ? તમારું પાડેલું 
નામ સાર્થક કરવા મેં અપરિણીત રહેવાનો નિર્ણય જાહેર 
કર્યો ત્યારે તમે મને શું કહેલું ? “માસીને ગુરુ માને છે 
તો, માસી આગળ લીધેલી આ પ્રતિજ્ઞા તોડતી નહિ ?' 
હવે તમે જ મને બંધનમાં પડવાની સલાહ આપો છો ?' 


બ્ટ્ણ 





માસી હસ્યાં: “કુદરતી સંકેત લાગે છે. નહિ તો આ 
સનત્‌, નિભાડા નિગમનો મેમ્બર-સેક્રેટરી ક્યાંથી થવા, 
સરકારી ગાડીમાં મહાલવા નીકળેલી. એની બૈરીએ - 
ડ્રાઇવરની ના છતાં સ્ટિયરિંગ હાથમાં ક્યાંથી લઈ લેવા, 
ગાડી રોડસાઈડ ચોકડીમાં પડી ક્યાંથી જવા, ઓન ધ 
સ્પૉટ એ મરી ક્યાંથી જવા, એના નિઃસંતાન મોટા 
ભાઈએ. એની દીકરી. દત્તક ક્યાંથી લેવા...'' વાત. તો 
સાચી છે !મેરેજ-માર્કેટમાં પ્રીમિયમ બોલે એવો મૂરતિયો 
છે! અને... ૪૩ મા વર્ષે આવી પોસ્ટ ઉપર છે તો 
અડ્ડાવન વર્ષે કેટલે પહોંચ્યો હશે! મેં સ્મિત ડરતાં 
માસીને કહ્યું, “ગુર્‌ જ માટીપગાં નીકળ્યાં, ત્યાં ચેલાનું 
શું ગજું?'' માસી કેમ ચમક્યાં હશે ?... હસીને કહેઃ 
“ગુરુ નહિ, સખી કહે સખી ! તારાથી ૧૧ જ વર્ષ મોટી 
છું-મારી કંઈ ઉંમર થઈ ગઈ નથી !” મેં કહ્યું: “હાસ્તો! 
૪૫ વર્ષ એ તે કાંઈ ઉમર થઈ કહેવાય ?હજી તો તમે 
પાનેતર પહેરીને માંયરામાં બેસો એવડાં છો!” માસી 
ગુલાબી ગુલાબી હસી પડ્યાં. પછી, બારી બહાર દૂર 
તાકી રહ્યાં. મને યાદ આવ્યું કે હમણાં કેટલાક દિવસથી 
માસીનો સૂકા ટોસ્ટ જેવો. ચહેરો પેંડા જેવો બની ગયો 
છે !બે-ત્રણ દિવસ પછી એ ડહેઃ “શકુબા ખરું કહેતાં'તાં 
હાં, મુક્તિ !આ બધી વાંઢીઓ છે ને, ઈમાંની અડધી તો 
આ લાડવો લઉં કે, પેલો લાડવો લઉં - ઈમ વચ્યાર 
કર્યામાં જ રહે જેલીઓ છે !'' હસવાનું પૂરું થતાં ગંભીર 
થઈને કહેઃ “આપણે ક્યાં મૂરત જોવાનું છે ? ને એને તો 
રિસેપ્શનેય ખાનગીમાં રાખવાનું છે ! ખણખોદિયાઓ 
ચાંલ્લા-પ્રેઝટના આંકડાય છાપે ચડાવી મારે એવા હોય 
છે!એ કહે છે એમ પહોંચી જા રજિસ્ટ્રાર ઓફિસમાં - 
આ ચૌદમીએ.! સાથે હું તો છું જ! તું કહેતી હોય તો 
અનુજાને તેડાવી લઉં હૉસ્ટેલમાંથી !... અલી, પરાશરને 
બોલાવી લઉશું? ને મોટી બહેનને તો હું જ કૉલ કરી 
દઉં છું !જીજાજી અને નિરુને લઈને આવી પહોંચે !બોલ, 
કરી દઉં ને કોલ ?”' “મને શું પૂછો છો ?”' “લુચ્ચી ! 
કરવું છે પોતે, ને ટોપલો મારે માથે નાખવો છે !”” કહેતાં 
એ મને વળગી પડયાં. 

ગોળી લઉં? ના, નથી જ લેવી! ભલે. આખી 
રાત ઊંઘ ના આવે!.,. સવારે દસ વાગ્યે તો સનત્‌ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૦૮ 


ગાડી મોકલવાનો છે - લગ્નનોંધણી કાયલયે 
પહોંચવા. સનત્‌ વરમાળાને “વધૂમાળા' કહે છે ! એ 
મને “વધૂમાળા' પહેરાવશે ! મમ્મી-પપ્પા - નિર આવી 
શક્યાં નથી - રિઝર્વેશનના ધાંધિયા ! પરમ દિવસે તો 
આવવાનાં, પણ સનત્‌ તારીખ ફેરવી શકે તેમ નથી ! 
ચેરપર્સન છે - મીટિંગો... ને ટૂરો... ને શિડ્યૂલ ટાઈટ 
છે ! મમ્મી-પપ્પાની અવેજીમાં - અનુમાસી તો બરાબર 
છે - મમ્મીનો રોલ ભજવે એ! પણ પપ્પાનું સ્થાન 
લેવા એમણે પરાશરને બોલાવ્યો છે! ભમી જ ગયું 
છે એમનું તો! જોકે એમને ક્યાં ખબર છે કે પરાશરે 
શું કર્યું'તું? પ...ણ અનુમાસીનો પરાશર વિષે ઉત્સાહ 
આટલો હાઇપર-એક્ટિવ કેમ છે? 

ફાંસીની આગલી રાત કેવી જતી હશે ?....ચત્‌ 
ચત્‌ ચતૂ, આવી અપ્રસ્તુત ઉપમા ક્યાંથી આવી 
ચડી?... માસીએ વરમાળાને ફાંસીની ઉપમા 
આપેલી - એમના એક લેખમાં! પરાશરે કહેલું: 
“અપ્રસ્તુત ઉપમા છે.'' અનુમાસીએ ગળચટા અવાજે 
કહેલું: “તમે તો એમ જ કહો ને ! ભોગવનારી ભોગવે! 
આઝાદી પહેલાં તમારા જેવી મેન્ટાલિટીવાળાઓ ૮૦ 
વર્ષે ઘોડે ચડતા! તમને તો હજી ૪૯ જ થયાં છે! 
તમે શું કામ ના ચડો?” .. “ચડું ને! મળે એટલી જ 
વાર!'' સ્સા... લો નફ્ફટ...” “હે! સાચું કહો છો ?”” 
અનુમાસી ઊછળી પડેલાં!.. “હા. પત્ની મારી 
અનિવાર્યતા છે ! પ્રશ્ન યોગ્ય પાત્રનો જ છે.” “પાત્ર 
ઓળખવા માટે આંખ જોઈએ ! ભગવાને તમને આંપખ્ય 
આપી છે ?” “આંખ શા કામની ? જ્યાં પાત્રો જ કાણાં 
હોય ત્યાં ”' શું ? શું બોલ્યો એ ? કોના ઉપર 
બોલ્યો ? સાલો કેટલો અસહિષ્ણુ છે! તે દિવસે પ્રેસ 
પર ગયેલી - સનત્‌ તો. આકસ્મિક જ સાથે થઈ 
ગયેલો. એની ચેમ્બરમાં પેસતાં સનત્‌ એનું ચાલુ વાક્ય 
પૂરું કરી રહ્યો હતોઃ “લગ્નજીવનમાં સમજણ ન 
પ્રવર્તતી હોય તો સ્વતંત્રતાનો નાશ થવાનો જ છે!” 
અમારી સામે ચક્તિ થઈને જોઈ રહેલો પરાશર જાણે 
ભાનમાં આવ્યો. “તમારા નવા સહયોગી છે?'”' “ના, 
ના ! આ તો સરકારી નિગમના મેમ્બર - સેક્રેટરી છે !”” 
“એ...મ !'' પછી મારી સામે તાકીને કહે, “પ્રેસના કામે 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૦૯ 


આવ્યાં હો તો બહાર ધનજીકાકાને જ મળી લો ને! 
હું ઘા ખાઈ ગઈ ! એણે ઉમેું, “ઇફ યૂ ડોન્ટ માઇન્ડ !” 
હું ચેમ્બરની બહાર નીકળી ગઈ. સાથે સનત્‌ પણ, ત્યાં 
એની બૂમ સંભળાણીઃ “એક મિનિટ! મુક્તિ, જરા 
અહીં આવજો!” નહોતું જ જવું - મારેષ એને 
લમણાની આપવી હતી ! છતાં ગઈ !... “સમજણ નહિ, 
પ્રેમ જોઈએ ! પણ બૌદ્ધિકોએ 'પ્રેમ'ને તો શબ્દકોશવટો 
દઈ દીધો છે! કારણ, વટાવી શકાતો નથી ને? એન્ડ 
માઇન્ડ વેલ, પ્રેમમાં સ્વાતંત્યને સ્થાન નથી.! કારણ કે 
પ્રેમ એ જ સ્વાતંત્ર્ય છે! નાઉ યૂ કેન ગો! બહાર 
નીકળતાં વળી એણે બોલાવી. ભાલા જેવી નજર કેંકતાં 
બોલ્યો, “બાય ધ વે, તમે “માસી' ક્યારે બદલ્યાં?” 
ઇટ્સ ટૂ મચ! આ માણસ તો મારી પર્સનલ લાઇફ 
પ૨ એન્ક્રોચમેન્ટ કરે છે ! શો અધિકાર છે એને? હે? 
શો અધિકાર?... બસ, એ જ દિવસથી મેં એને ત્યાં 
જવાનું બંધ કરી દીધું. ખાસ્સો મહિનો થઈ ગયો! 
મહિનો શું, વરસ થઈ જાવ તોય શું ? પ...ણ ડિસર્ટેશન 
માટે ડેટા-કલેક્શન ચાલતું હતું. થયું કે પેલી પ્રશ્ાવલિ 
માટે સૌથી પ્રૉપર પુરૃપ તો એ છે ! એટલે એ આપવા 
માસી સાથે ગઇ. એણે વિલંબ કર્યો એટલે- 
ઓહ! એ લોકોની વાતો ક્યાંથી ક્યાં પહોંચી 
ગઈ હતી! અનુમાસી કહેતાં હતાં: “કોઈ હાઈ 
ક્વૉલિટીની - દાખલા તરીકે લેખિકા મળી જાય તો?” 
“લેખિકાને પત્ની તરીકે હું કદી પસંદ ન કરું! અનુ- 
માસીનો ચહેશે ફિક્કો ૫ડી ગયો.. નિરુની પત્નીના 
કાણ્ડ વિશે વાત. નીકળતાં કહે, “નહેરુ સરકારે હિંદુ 
સમાજની ઘોર ખોદવા આવા કાયદા કર્યા છે! ઓફ- 
કોર્સ, પત્નીને વશમાં રાખવી એ. પતિનું કર્તવ્ય છે.'” 
શશીમામી પિયરથી ખાલી હાથે આવ્યાં છે, નથી ડિગ્રી 
કે નથી નોકરી, તોય મહેન્દ્રમામાને થથરાવે છે! ને 
મહેન્દ્રમામા પાછા આરતી ઉતારે છે !આ વાત ચાલતી 
હતી ત્યારે મને થતું હતું: હમણાં પરાશર આગ આગ 
થઈ ઊઠશે! પણ એ. તો હળવે રહીને આટલું જ 
બોલ્યોઃ “મહેન્દ્રમામાનો ચૂડી-ચાંદલો અમર રહો!” 
પહેલાં તો અમે ચમક્યાં. પછી ખડખડ હસી પડતાં 
અનુમાસી કહે, “તમે આવા મશ્કચ હશે એની. 


દી 


ડઝન 


ખબર જ નહોતી !'' પછી જરા ગંભીરતા સાથે પૂછયું, 
“તમે મહેન્દ્રમામાની જગાએ હો, ત્તો શું થાય?” 
“શશીમામી વશીમામી થઈ જાય !'' “ઓહો ! કેટલો 
ફાંકો છે! મારા જેવી મળે ને, તો સીધા દોર થઈ 
જાઓ!'' હું વિસ્મિત થઈ અનુમાસીના ખિલખિલાટ 
ચહેરાને નિહાળી રહી. હતી ત્યાં એ બોલ્યો, “દામ્પત્ય 
એ કોઈ સ્પર્ધા નથી! નવી નારી ગૃહસંસારને 
આધિપત્ય માટેની લડાઈની રણભૂમિ બનાવી દેવા કેમ 
તાકે છે?'' 

થોડી વાર તો માસી મૂંગાં થઈ ગયાં. પછી કહેઃ 
“એમાં પુરુષોનો વાંક છે. આ દેશના પુરુષો પત્નીના 
ચારિત્ર્ય પરત્વે અત્યંત સેન્સિટિવ હોય છે. લગ્ન પછી 
સ્ત્રી વફાદાર હોય છતાં જો એનો અતીત કલંક્તિ 
જાણવા મળે તો ક્ષમા કરવા તો તૈયાર ન જ થાય, 
ઉપરથી સજા કરવા શૂરા થઈ જાય !...'' 

“હું તો તમારા અતીત વિશે પૂછવા શું, જાણવા 
પણ માગતો નથી. સ્ટિલ ટુડે તમારા કોઈ દોસ્તો હોય - 
અમુક ક્લોઝ પણ હોય - તો એ અંગે હું એક શબ્દ પણ 
બોલવાનો નથી ! ઇટ્સ યૉર પર્સનલ લાઇફ !હું શા માટે 
માથું મારું ?'' સનતે ૧૪મીનું સૂચન કર્યા પછી ડહેલું... 

“હું વિધવાને સ્વીકારવા તૈયાર છું, પણ 
ખરડાયેલા અતીતવાળીને નહિ! પરાશર આક્રોશ- 
પૂર્વક બોલતો હતો. શબ્દે શબ્દે એનો પારો ચડતો જતો 
હતો. “છોકરીને વળી બૉયફ્રેન્ડ શેના? એ ફ્રેન્ડશિપ 
કહેવાય કે વ્યભિચાર? યાદ રહેઃ વ્ભિચારી 
સમાજનો નાશ નિશ્ચિત છે! અને પત્નીઓને વળી 
અલગ પુરૃષ મિત્રો કેવા? આ કાયદા કેવા છે તે 
પત્નીના. વભિચારને રક્ષણ આપે છે? શું હિંદુ 
પરંપરામાં વભિચારને છૂટ છે! મુસ્લિમ સ્ત્રીને તો 
આવું કોઈ પણ રક્ષણ નથી! શા માટે માત્ર હિંદુ 
સમાજને જ સડાવી મારવાનું ષડ્યંત્ર રચાયું છે?'' 

આવા જ વિચારો હતા તો. તેં કેમ છૂટ લીધી 
મારી સાથે? હું તારા બોલ્યાનો મર્મ સમજી ના શકી 
તેથી સા...વ આવું કરવાનું? કોઈ કરે આવું? વેરી 
એબ્નૉર્મલ ! કયા અધિકારે તેં કર્યું આવું ?... હવે સાલા 


બ્રશ 





પર વૈર ક્યાંથી લેવાશે? સવારે સાડા દસે તો ખેલ 
ખલાસ! સાડા દસે શું, નવ વાગ્યે તો માસી, હાજર 
થઇ જવાનાં છે - ફોન આવી ગયો.!... મમ્મી-પપ્પા 
આવી પહોંઆં હોત તો. પૂછવાય થાત! માસી? 
અનુમાસી તો પ્રશ્ન છે, ઉત્તર નથી! ના, મારી લડાઈ 
મારે જ લડવી પડશે... કેટલા વાગ્યા? ઓહો! 
અત્યારે અર્ધી રાતે ફોન કરાય? 
શ્ર 

અનુમાસી હાંફળાં-ફાંફળાં પ્રવેશે છે. હું અંદર 
જતી રહું છું. ફફડતા હદવે તિરાડમાંથી જોઈ રહું છું. 

“આવો, માસી !'' એ ઊભા થઈ વરૂડામાં 
પહોંચી જાવ છે. 

“તમારીય માસી?'' અનુમાસી મોં મરડી 
છણકો કરે છે. 

“હું તમને ફોન કરવાનો જ હતો, પણ થયું: 
અર્ધી રાત્રે માસીની ઊંઘ શા માટે બગાડવી?'* 

“માસી-માસી શેના કરો છો?'' માસીના ગાલ 
રતૂમડા થઈ જવાની તૈયારીમાં છે. “સાંભળો, મુક્તિ 
બ્યૂટી-પાર્લરમાં ગઈ લાગે છે - એના ઘરે તાળું હતું. 
પણ આપણે દસ વાગ્યે એના ઘરે પહોંચી જઈએ. ગાડી 
તો. સનત્‌ મોકલવાનો છે.'' 

“મુક્તિ અહીં છે. રાત્રે ત્રણ વાગ્યે એનો પહેલો 
ફોન આવ્યો - ચાર વખત એણે કર્યા, બે વાર મેં 
કર્યા - ખાસ્સું દોઢ કલાકનું બિલ ચઢ્યું હશે ! બંનેનું 
થઈ! છતાં પેલા મિસ્ટરને ફોન કરવાનું સાહસ તો. 
મુક્તિથી થઈ શક્યું નહિ જ! એ જવાબદારી હવે 
તમારી ! આવો, મુક્તિના ઘરમાં તમારું સ્વાગત છે !' 

“શું-શું-શું ? મુક્તિનું ઘર ? આ તમે શા ગોટાળા 
વાળો છો?” 

“મુક્તિ, બહાર આવ, આપણે માસીના 
આશીર્વાદ લઈએ !'' 

અનુમાસી મૂઢની જેમ તાકી રહે છે, બહાર 
આવી. રહેલી. મને, સ્વસ્થપ્રસન્ન પરાશરને. 

એકાએક એમનો હાથ એમના ગાલ પર જતો 
રહે છે - રાડ પાડે છેઃ “શું ઉ ઉં ઉ ઉં?” 

7 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૦ 


શિ; જ 
મારી આંખો પાછળ મેં કંઈક છુપા લીધું છે. 


ડક્ટર બેચારો અઆંપરેશન ૫ર અઆંપરેશન કર્જ જ્રય છે. 


અખો પરથી સેઠ પટ્ટી હળવેકથી ઉતારને 
ચ(મે ઊભો રહે છે, 
આથસ્થદ ચહેરે પૂછે છે, 
હવે દેખ/% છે? હવે દેખાય છે? 
હું કહું છું, ના. ર 
એને કયાં ખબર છે, કે સંધ્ય/ટ છો 
સ/વરણીથી વરમાં ઝાડું વાળવાનો 
અપર કરતી વખતે, *ને સ્પષ્ટ દેખષ/ય છે, 
કપાવકાન થવેલ હેટેવ સુધ્ધ/. 
અરે, અંધ ન!ગણો અવે છે મારી પસે 
અને થું નમીને પૂછે છે, 
એજન "/%ન્‍# હત્યઠરાચ્ઇ શે. 
જબયશન્જ/તરોની અરપર જુએ છે ર દિ, 
પછ નથી ઓળખી શકતી 
એક ધૂંધળા ચહેચને. 
જકરીનદ ત#%, હૂંફ દૂકની સેડ 
કોઈ મારરી અખોથ/ નખે છે. 
આંખોમાં એવી ગળીમચી થાવ છે કે ન મૂછો ૧ત. 
નહીં, અનથ! વછુ 
હવે કંઈ % નથી ૧૬. 
મનીષા જોષી 


ગઝલ 


અનુનય 
ડુંગરઓએ 
«/|જછક ચર 

ઓઢી ૯જી છે. 
સની તળેટીજં 
વરસાદી ખાબટિવન# 
ઝાંખા દષ% 
દૂંધળી “પ૬નલહેરખીએ 
શેરડ/ઈ ર& છે.... 
અ 
સુખદ સવારે 
પર(ર થત ટ્ેઈનની 
જરી પસ બેઠી છું હું, 
થું હૃદય 
અનુભ રહું છે અકથ્જ 
આનંદન? અનુભૂતિન્ઇે 
૨/ત અહ્‌જ#દ. 
ટપજઇ, 
હ*%/ કરશ નહિ 
ઇરન ઝંખવતા 9૯ 
દપજને 
યદ. 

કિસન સોસા 


ખાળપણ/નો જોજ હશે અંતરે કદ(ચ; 
રમતનો લઈ કવર, કશું જોલતદ નહી. 
દરિવ/દેવી રહીને ન દુશકની ર/ભરે 
મિત બનીને ખસ, કશું જોવત નહી. 
પગમાં કપા્રી */ત રહી હોત ચ/૯તે, 
અંખોએ વાગી કંસ, કશું બોલત નહીં. 


હાંફી રહ છે શસ, કશું બોલત નહી, 
કરવને કંઈ તપાસ, કરશું જલતા નહી. 
કેવી નથ ને ડેવો અનુભવ છે જિંદગી, 
ભૂરી %૧) છે ત્ર/સ, ડું બોલત નહી. 
મંઝિલ નિકટ ગયી કરે અટકળો જઇ, 
ડેવ રહ વસ, કજું બોવત નહી. 
ઝુંજી ઊઠેલી ચીસ ઇશારો કર્ર જઈ, 
પડઘ#ની આસપાસ, કશું બોલતા નહી. 


નશ/દ' અરઝ્ૂનટી સુરહીને દી છે, 
ખાલી છે ડે ખલાસ, કશું જોલત, નહી. 
ગુલામ અબ્બાસ 'નાશાદ' 


માર્ચ ૨૦૦૦૬ ૩૧૧ ક્કકકઝ્કક્કડ્ક્ડસ્ઝ૦ઝવ-* બ્ટ્ટશ 


ખીચડિયો સંર્ાર 





મધ્યપ્રદેશનું એક નાનું - નર્મદાકિનારાનું ગામ 
“પમલેશ્વર': નદીને એક કિનારે... ઓમૂકારેશ્વરનું મંદિર.., 
ઔતિહાસિક બાર જ્યોતિર્લિગોમાંનું એક - મહાન 
યાત્રાધામ; અને આદિ શંકરાચાર્યે જ્યાં તપ કર્યું હતું, 
એ ગુફા! નર્મદાના આ કિનારે હવામાં જાણે... યજ્ષ- 
યાગની એ વેદીના અગ્નિમાં બળતાં સમિધ ઉપર 
હોમાતા ઘૃતની સુગંધ હજુ ટકી રહી હોય...એવું ગાંભીર્ય, 
એવી. પવિત્રતા, દિવ્યતા ! અને સામે કિનારે... ખનિજ 
કોલસે બળતા “બૉઇલર'ની, કાપડઉધોગની મિલની 
ધુમાડા ઓકતી મંદિરના શિખરથી પણ ઊંચી ચીમની! 
યંત્રોની યંત્રણા... આધુનિકતા ! વચ્ચે વહેતાં નર્મદાનાં 
પાણીને ળેઉ કિનારાની એકેય સંસ્કૃતિનો જાણે કોઈ ક્ષોભ 
નડતો ના હોય એમ નિરંકુશ ધસમસતાં રહેતાં ! બે 
કિનારા, જાણે બે 'વામન' સિવિલ એન્જિનિયરો 
એકબીજાના હાથ લંબાવી હસ્તધૂનન કરી રહ્યા હોય, 
એમ એક સિમેન્ટ - કોન્ક્રીટના 'બિજ'થી જોડાયેલા 
હતા... હું એ પુલ ઉપરથી સવાર-સાંજ ગાડી “ડ્રાઇવ' 
કરીને જ્તો-આવતો..., જેમ કોઈ કીડી તૃણના આધારે, 
રેલો ઓળંગતી હોય ! ચોમાસે પુલ ધ્રૂજે! ઓળંગવાની 
મનાઈ... બે કિનારા વિખૂટા. પડી. જાય... ! 

આ કિનારે પેલી સહકારી મિલ, જેનો હું સર્વેસર્વા, 
'જનરલ મૅનેજર એટલે કે 'મહાપ્રબંધક,' પણ પેલે 
કિનારે... 'ઓમૂકારેશ્વર'નો નિયમિત દર્શનાર્થી.' નદીના 
ભાઠામાં મારો 'જનરલ મેનેજર્સ બંગલો' 'કલેક્ટર્સ', કે, 
“કમિશનર્સ હાઉસ' જેવો. દમામદાર... લોખંડનો મોટો 
ઝાંપો. મોટો બગીચો, ઊછરેલાં ઊંચાં ઝાડ-પાન! 
દિવસના અજવાળે. પક્ષીઓથી ડરી સર્પ સંતાય; પણ 
શતવરત બગીચાની લોનમાં સર્પ-યુગલો, એકબીજાને 
આમળો. લઈ વિહરતાં હોય... અમારાથી. ના ડરે ! સાચું 
કહું તો આ સ્વર્ગીય વાતાવરણમાં કોઈ કવિતા કે વાર્તા 
સૂઝે એટલી તે વખતે હામ નહોતી રહેતી... જીવ પડીકે 
બંધાયેલો. રહેતો ! 


બ્ટ્્શ્‌ 





વાલ્મીક મહેતા 


રોજ સાંજે નોકરીએથી પરવારી, બંગલે આવું, 
ત્યારે દરવાજાનો ઝાંપો 'કિટ્ટ' ખોલે. 

“મહેતા સર, મહેતા સર...'' એની કાલી કાલી 
જુબાનમાં, “આપ આ ગવે? મૈં ને આપ કી ગાડી કા 
હોર્ન સુન લિવા થા... દૂર સે, હૈ ના, મમ્મી, હૈ ના 
આન્ટી?'' 

કેટલું બધું જોર કરી, લોખંડનો દરવાજો ખોલે! 
બંગલાની લોનમાં, ખુરશી નાંખી મારાં પત્ની બેઠાં હોય... 
એમની સામું જોતો જાય... મારી સામું જોતો જાય,..! 

'હે નો આન્ટી? હમ ને બોલા થા ન, બોલા થા 
ન કિ, મહેતા સર કી ગાડી આતી હૈ?!” 

અને ઘડી પહેલાં જ ત્યાં ઊભેલી, કિટ્ટની મમ્મી 
વિમલા, મારાં માન-મરતબો રાખવા ત્યાંથી નાસી જાય! 
ભલાભોળા ચાર-પાંચ વરસના બાળકને શી ખબર કે હું 
'જનર્લ મેનેજર'! અને મારા બંગલાના “આઉટ- 
હાઉસ'ની 'સિક્યુરિટી ક્વાર્ટર્સ'ની ખોલીમાં રહેતો એનો 
બાપ દૂબે જમાદાર... એટલે આંખો નીચી રાખી, મારી 
સામે ઊભો રહેતો પહેરેગીર ! અને વળી એની મમ્મી 
વિમલાથી તો... મારી ગાડી આવે, એટલે ઊભાં જ ના 
રહેવાય ! માથે ઓઢેલું નીચું તાણી... નાસી, જ જવું પડે ! 
પણ પૂર્વજન્મની લેણાદેણી કહો કે જે ગણો તે. અમને - 
મને અને મારાં પત્નીને, આ પહેરાવાળાનું છોકરું બહુ 
વહાલું લાગે, એ ઝાંપો. ખોલે પછી હું ગાડી અંદર લઉં, 
પછી એ ગેરેજ પણ ખોલે ને હું ગાડી ગેરેજમાં નાખું. 
ત્યાં તો, એ ગાડીનો “ડ્રાઇવિંગ સાઇડ'નો દરવાજો પણ 
ખોલી નાંખે, મારા ખોળામાં ચઢી બેસે. 'હોર્ન' વગાડવા 
મચી પડે! 

“ટરી ડાઉન હો જાયેગી... બસ અબ છોડ'' કહું, 
પણ એ મૂકે નહિ. છેવટે મારે એને ઊંચકીને જ 
ખોળામાંથી ઉતારવો પડે. 

મિલેથી ઘેર આવું, એટલે વરંડામાં ચા-નાસ્તો કર્યા 
પછી જ, કપડાં બદલવાનો મારો રિવાજ, કિટ્ટ ત્યાં પણ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૨ 


મારા ખોળામાં ચડી બેસે. ચામાં બોળી બે બિસ્કિટ હું 
એને ખવડાવું... તોયે સ્વેચ્છાએ તો મારા ખોળામાંથી 
ઊતરે જ નહિ. હું ને માર્સ પત્ની, કિટ્ટની ઉમરની પૌત્રીને 
અમદાવાદમાં મૂકી, મધ્યપ્રદેશના ગામડામાં રહેતાં 
હોઈએ, એટલે કિટ્ટિને લાડ લડાવવામાં અમને ઘર 
" સાંભરી આવે, પત્નીની તો આંખો ભીની થઈ જાય... હું 
કિટ્ટમાં જ મારી પૌત્રીને જોઈ સાંત્વન મેળવું. 

કિટ્ટનો બાપ દૂળે, મારી મિલમાં પઢેરાવાળો 
પાણીદાર યુવાન, ખંતીલો, “ડિસિપ્લીન્ડ' અને ચબગક. 
બધા પહેરેગીર કરતાં એની સલામ જ જુદી; મારી ગાડી 
મિલના દરવાજામાં પેસે તે પહેલાં, “ઇલેક્ટ્રોનિક સરકિટના 
સેન્સર'ની ત્વચથી. ઝાંપો ખૂલી જાય...! દૂબેએ મારી 
ગાડી દૂરથી જ આવતી જોઈ લીધી હોય. બીજા 
પહેરાવાળા હજુ પાટલૂન ઊંચું ખેંચતા હોવ... ત્યારે 
દૂબેના પગ, “એટેન્શન'માં બૂટના મિલિટન્ટ અવાજથી 
ભેગા થાવ! કૅમેરાના વીજળીક ક્લૅશની ગતિએ 
સલામવાળો હાથ, એની તણાવેલી ભમરને અ.ડક્યો 
હોય... અને ત્યારે હજુ મારી ગાડીનાં તો આગળનાં જ 
બે પૈડાં ઝાંપામાં હોય ! 

દૂબે.., સમજો ને કે, “હેડ જમાદાર... કે 
'સિક્યુરિટી ઓક્તિર' માગ 'જનરલ-મૅનેજર'ના ઊંચા 
હોદ્દાના હિસાબે તો બહુ નાનો માણસ કહેવાય, પણ 
જ્યારથી મેં મારા બંગલાનું 'આઉટહાઉસ' એને રહેવા 
આપ્યું એટલે એ મારો પાડોશી થઈ ગયો. હું તો દિવસ 
દરમ્યાન મિલમાં હોઉં, વૈભવી મોટા બંગલામાં મારાં 
પત્ની સાવ એકલાં પડે. દૂબેની યુવાન વહુ વિમલા, બે- 
ત્રણ ક્લાક મારાં પત્ની સાથે વિતાવે, બધી જ ખાતૃર- 
બરદાસ કરે, ખુશ રાખે, 'શસકો' પણ મારે. અને હું સાંજે 
ઘેર આવું, ત્યારે શ્રીમતીજી એ બધું અથથી ઇતિ મને 
કહેઃ “આજે તો વિમલાએ મને ચટણી લસોટી આપી...'', 
“આજે તો વિમલાએ મને ઘઉં ઝાટકી આપ્યા...'', ““અરે.. 
આજે તો વિમલાએ મન કેડો ચોળી આપી... !' મને થાય 
કે “યાલો, માર્ચ પત્નીને વખત પસાર કરવા ગપ્પાં 
મારવા, અને પાછી સાહ્યબી ભોગવવા એક પરિચારિકા 
મદદનીશ મળી ગઈ!” અમારી “પોઝિશન, ડિગ્નિટી' 
પ્રમાણેનું અંતર જળવાતું હોય, તો ઘરોબો રાખવાનો શો 


માર્ય ૨૦૦૦: ૩૧૭ 


વાંધો!.. નહિતર, આ જંગલમાં બંગલાની ભીંતો સામે 
તળકી તાકી “જનરલ મેનેજર'ની વહુ ચિત્તભ્રમ થઈ જાય ! 
વરંડામાં ચા-નાસ્તો કરતાં કરતાં કિટ્ટને થોડ લાડ 
લડાવી હું કપડાં બદલવા અંદર જાઉં, ત્યારે મારાં પત્ની 
વ્ચડેથી ઊતરી, રબરની પાઇપે દાડમડી, બોગમ અને 
પારિજાતકનાં યુવાન વૃહોને પાણીની બોછારોથી નવડાવે. 
કિટ્ટને ભીના થવામાં બહુ મઝા પડે. એની મા-વિમલા 
દૂગ્થી, કેટલીયે બૂમો મારે, પણ કિટ ઘેર ના જાય. 
પાયજામો - પહેરણ પહેરી, હું બહાર આવું. ખૂરપી લઈ 
ક્યારીઓમાં, ઇધર-ઉધર ખોતરું, અને થાકું ત્યારે સમી 
સાંજના ઓળા આકાકોથી ઊતરી, નર્મદાનાં કોતરોમાં 
સંતાતા હોય... અને ક્ટ્ટિ, મારા વાદે-વાદે. કામના અને 
ના કામના, ઘણા છોડ ક્યારામાંથી ખેંચી કાઢે! 
“કિટ, જાઓ બેટે, અબ ઘર જાઓ. અબ અંધેર 
હોને કો હૈ, ઇઘધરઉધર હાથ નહીં ડાલતે. કભી કભી સાંપ 
નિકલ આત ઢૈ....,!' 
સર... આપ કો. સાંપ 
“મં.. જો બડા હૂં ન... મુઝે ડર નહીં લગતા.” 
અને એ તરત જ કઢે, “મુઝે ભી. નઈ લગતા..” 
હાથ-બાથ ધોઈ પછી અમે વરંડામાં અવી 
બેસીએ ત્યારે એક નેસઝિક માયાવી દશ્ય જોવા મળે! 
બગીચામાં, ઠેર ઠેર બેસજ સારૃ, મેં થોડી ઈંટોના 
આધારે લાદી મૂકી બેઠકો કરાવી હતી. એક “દેવથકલો' 
અને 'દેવચકલી'નું યંખી યુગલ પહેલાં, ઊડી આવી, 
પથ્થરની બેઠક ઉપર બેસે... પછી અમને વરંડામાં બેઠેલાં 
જોઈ અંદરોઅંદર કંઈક મસલત કરે... યછી વરંડાના 
“'વેધર-શેડ' પર આવીને બેસે, અને છેલ્લે “સબ સલામત' 
લાગે - અમને રોજનાં પરિચિતોને જોઈ અમારા માથેથી 
નિર્ભયપણે ઊડી વર્રંડાના ઇલેક્ટ્રિક મીટરબોર્ડના 
કબાટની, બખોલમાં આવીને ભરાઈ જાવ... ચતવાસો 
રે... એ એમનું આશ્રયસ્થાન, માળો નહે. દેવચકલાં... 
દાથ માળો નહિ બાંધતાં હોય !4રંડામાં અમારી હાજરી 
ક્યારેય એમને ભય ન પમાડે !અને અમે પણ આ ગભરુ 
પક્ષીયુગલના “બૉક્સ'માં આવી ગયાની સાથે સાંજનો 
સાત વાગ્યાનો કાંટો મેળવી, સાંજનું વાળુ પતાવવા માંદ્ય 
જતાં રહીએ. 


કા ડર નહીં લગતા?” 


પ૫ ૬૧ 


_----------#્શ 


“એ. દિવસ' મને બરાબર વાદ છે... આગ- 
અકસ્માતમાં ગૂંગળાઈને મૃત્યુ પામેલ એક શ્રમિકનાં 
કુટુમ્બીઓને આપવાના થતા વળતરનાં કેસપેપર્સ ઉપર 
મત્તું મારી હું ગ્લાનિથી ક્ષુબ્ધ મારી ઓફિસમાં બેઠો હતો. 
બીજાં કામોમાં જીવ ના ચોટ્યો. 'ઓફિસપિયૂન'ને 
બોલાવી “બ્રીફ-કૈેસ' ઊંચકાવી ડગલાની બાંયમાં એક 
હાથ નાંખી-પરેોવી હું ઊઠી ગયો... બંગલે આવ્યો. 

ઝાંપે કિટ્ટુ નહોતો! 

મારાં પત્નીએ જ ઝાંપો ખોલ્યો...! 

હું ગાડી “ગૅરેજ'માં મૂકી ઝાંપલી બંધ કરતો હતો, 
ત્યાં પત્તીએ આઘાતજનક સમાચાર આપ્યા. મરણોત્તર 
કાણ-મોકાણ જેવા પ્રસંગે જેમ સ્ત્રીઓ, એમનો. ધોળો 
“સોગિયો' સાલ્લો બેઉ ખભે વીંટાળી નીચું જોઈ ચાલે 
છે... એમ પત્ની ખિન્નવદન હતાં. ગળું ભરાયેલા અવાજે 
એમણે કહેવાની શરૂઆત ડરી... 

“આજે તો ખરું થયું... ખાવાનુંયે ના ભાવે, એવું 
બની ગયું....'' બગીચાનાં ઝાડ-પાન અને લીલોતરી પણ 
જાણે વાત જાણતાં હોય, એમ સ્તબ્ધ હતાં! 

“આજે થોડી જ વાર પહેલાં કિટ્ટએ...'” 

“કિટ્ટએ...?'' કિટટુનું નામ આવતાં જ મારી આંખો 
કિટ્ટને ખોળવા લાગી! 

“કિટ્ટએ “દેવચકલી' મારી નાંખી...” 

મને અરેરાટી થઈ ગઈ! 

“અરરર! કેમ કરતાં! શાથી! કેવી રીતે, શું 
થયું?” 

પત્નીએ. સમજાવવા માંડયું. 

“તમારે આજે ઘેર આવતાં મોડું થયું, રોજની જેમ, 
દેવચકલો અને દેવચકલી સાંજ પડી, એટલે આવીને, 
અહીં મીટર-બોર્ડમાં ભરાઈ ગયાં કિટ્ટુએ જોયું હશે ! એને 
ઘેરેથી, કંતાનનો ઘેલો... ક્યારે લઈ આવ્યો... શી ખબર 1 
હું અંદર હતી... મીટર-બોર્ડ ઉપર કંતાનનો ઘેલો પહેરાવી 
પક્ષીઓને પકડી લેવા ગયો... અને એ ઝપાઝપીમાં 
દેવચકલો તો. છટકીને ક્યાંક ઊડી ગયો..., પણ 'ચકલી' 
દબાઈને ગૂંગળાઈ મરી...” 


બાળરમત હશે... શું થાય ! થાય... થઈ જાય. ક્યાં ગયો 


બ્ટ્શ 





કિટ્ટ? બહુ છોભો પડ્યો હશે! ક્યાં છે કિટ!” 

“એટલે પછી... કિટટૂની મા વિમલાએ કિટ્ટને બહુ 
ફટકાર્યો..., દૂબે પણ ઘેર આવી ચઢ્યો... એ પણ કિટ્ટને 
વઢ્યો... માર્યો... એ તો ઠીક, પણ ભઈસા'બ, આ દૂળે 
ભૈયા લોકની જાત. એણે એની વહુ વિમલાને ખૂબ મારી... 
બસ, એમ કે ક્િટ્ટ કંતાનનો થેલો લઈ ગયો એ તિમલાએ 
કેમ જોયું નહિ? કેમ શેક્યો નહિ?! બહુ ગડદાપાટુ 
દૂળેએ વિમલાને કયાં. મેં દૂબેને શાંત પાડ્યો. ખાવાનુંયે 
ના ભાવે... જીવ બળ્યા કરે, એવું થઈ ગયું...” 

આમ તો કહેવાય છે, કે કામધંધામાં રચ્યોપચ્યો 
માણસ એની “જીવન-ઘરેડ'માં દુઃખ જલદી ભૂલી જાય 
છે. અમુક ઉંમરે કહે છે કે માણસ 'ખરવણ' થઈ જાય 
છે... “જાડી ચામડી'નો થઈ જાય છે. આઘાત્તો જીરવી 
શકે... અને.... અને... આ કયો મોટો “માણસના મૃત્યુનો” 
આઘાત હતો! આવાં ચકલાં-કબૂતર આમેય કૂતરાં- 
બિલાડાંના ક્યાં શિકાર નથી થતાં...! આ બધું સમજવા 
છતાં, મને અને મારાં પત્નીને એક 'દેવચકલી' જેવા નાના 
પક્ષીનું 'ગૂંગળાઈને મરવું' જરા થડકાવી ગયું ! બાળકની 
નિર્દોપ રમતમાં.... એક અબોલ પંખી બિચારું રહેંસાઈ 
ગયું... ! 

પણ પછી કિટ્ટના વિચારે, અમે મનમાંથી એ વાત 
ઝાટકી નાંખી., જાણે કંઈ બન્યું જ નથી, એમ રોજના 
કમ પ્રમાણે, મેં કિટ્ટને બોલાવી મંગાવ્યો. ખોળામાં બેસાડી 
કાયમ કરતો હતો, તેનાથીવે વધારે લાડ કયા! 

દેવચકલી દેવ થઈ ગઈ ! દેવચકલો ઊડી ગયો! 
શું થાય ? ભૂલી જવાનું... એ કંઈ 'સ્વજન' ના કહેવાય! 
અને 'સ્વજન' હોય તોયે આપણે કેટલા દહાડા શોક 
પાળીએ. છીએ ! આ તો દુનિયાદારીનું ડહાપણ છે. ભૂલી 
જ જવાનું, અને ભૂલી પણ 'જવાત'...! 

* પણ... ઓઢ...! 

“જ્યારે વીજળીનો કડાકો થાય છે, ત્યારે વીજળી 
ક્યાં પડી હશે... કોને, શેને..., ઝાડને, ઢોરને... મકાનને 
કે માણસને, કોને, ભસ્મીભૂત કરી ગઈ હશે... એની તરત 
ક્યાં જાણ થાય છે! એવાં જ અમે અજાણ હતાં! 

વિમલાને એના પતિ દૂબેએ મારઝૂડ કરીઃ ત્યારે 
એ. પાણિયારામાં લપસી. પડી..., પાણિયારાના પથ્થરનો. 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૪ 


ખૂણો, ગર્ભાધાનવાળા પેટમાં વાગ્યો... દુખાવો. ઊપડ્યો... 
આંચકીઓ આવવા માંડી... બેત્રણ દિવસે હોસ્પિટલમાં 
ખસેડવી પડી... પેટનું બાળક જન્મતા પહેલાં મરી ગયું... 
“'ઓપરેશન' કરી કાઢવું પડ્યું. “સેપ્ટિક' થયું અને 
પાટાપિંડી દરમ્યાન જ વિમલા “ઓપરેશન, - થિયેટર'માં 
ખેંચાઈને મરી ગઈ! 

“દેવચકલી' દૂબેના બાબા કિટ્ટના હાથે મરી ગઈ. 

અને એના બોંતેર કલાકમાં, દૂબેની વહુ એવા જ 
“કમોતે' મરી ગઈ! 

**આ, જેણે જેણે જાણ્યું, એણે બે ગમખ્વાર 
બનાવોને, વહેમની સાંકળે સાંકળી લીધા! 

કોઈએ જાણે... પેલી મરી ગયેલી દેવચકલીનું પેટ 
ચીરીને જોઈ લીધું હોય, એમ વાત વહેતી મૂડી : 
“હાં...હાં..., વો પંછી કે ઉદર મેં ભી બચ્ચા હોગા..'” ! 

મારાં પત્ની તો રડી રડીને અવાક જ થઈ ગયાં. 
શોક... વહેમ... અને એ વહેમનો હજુ વાતાવરણમાં... એક 
ભય દૂઝતો અકારો ઘા... વજાઘાત ! કિટ્ટ માટેના વહાલ... 
ગુસ્સો... અને હવે એના “નમાયા' થવાના વિચારોથી... 
મિશ્રલાગણીઓને લીધે... મગજની નસો કુંઠિત થઈ જતી 
હતી...! જોકે મને સહુથી વધારે મૂર્ખામી દૂબેની લાગતી 
હતી! પણ શી ખબર.... અમુક વર્ગના પુરુષોનું ગૌરવ 
બૈરીને મારવા-પીટવામાં વધતું હોય છે. બિરાદરીમાં એમનો 
વટ પડે છે ! ખેર, હું કોઈ સોશ્યલ વર્કર નહોતો કે એનો 
કોઈ વડીલ નહોતો. અને મારું વ્વવસાયી ઉપરીપણું... એના 
એની પત્ની સાથેના અંગત વ્યવહાર સુધી... શું ? માત્ર જો 
કોઈ વાત, અમને અડતી હોય... તો એટલી જ કે “દેવચકલી' 
“મારી” હતી, મારા વરંડાની રહેવાસી હતી ! પણ...પણ... 
કોણ, શું અમારું નહોતું ? અમારો બંગલો, અમારો વરંડા... 
અમારું 'આઉટહાઉસ', અમારો પહેરેગીર અને અમારું 
લાડ લડાવેલું પંખી તો. “દેવચકલી' નહોતું... “કિટ્ટુ' હતો. ! 
અમને “કલબલ', તો એની ગમતી હતી! 

મારાં પત્નીને વિમલા રોજ “મસાજ' કરી આપતી 
હતી... એટલે રાત્રે તેઓ ઊંઘી નહોતાં શકતાં, શરીર 
ઉપર હજુ વિમળાની આંગળીઓ ફરતી હોય એવો ભ્રમ 
થયા કરતો હતો! 

પછીના દિવસોમાં, બંગલાની પાછળના 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૫ 


'આઉટહાઉસ'માં, દૂબેનાં સગાંસંબંધીઓની ભીડ રહેતી. 
મરણોત્તર કિયાઓ ચાલતી હતી. એ બધામાં અગ્રેસર 
દૂબે જમાદારનો મોટો ભાઈ “બડા દૂબે' હતો, અને મુખ્ય 
કારભારમાં દોડતી, મોટા અવાજે 'ઘરડાપા' કરતી સ્ત્રી... 
એ બડા દૂબેની વહુ... સદ્ગત (?) વિમલાની જેઠાણી 
હતી. 

બાકીનાં સગાંવહાલાં બાર-પંદર દિવસે વીખરાર્યાં. 
પછી બડા દૂળેની વહુએ. એક બપોરે ઓર દુઃખદ 
સમાચાર, મારાં પત્નીને આપ્યા... કે કિટ્ટને ઉછેરવા એને 
“મોસાળ મોકલી દેવાનો છે ! પત્નીએ નિસાસો નાંખ્યો, 
“કુટુમ્બનો માળો પીંખાઈ ગયો!” 

અમારા ઉપર, ઉપરાઉપરી આ ત્રીજો આઘાત 
હતો! પહેલાં પેલું પંખી... એ તો ઠીક..., પછી વિમલા 
અને હવે કિટ્ટટ દૂર થતો હતો...! પણ અમે શું બોલી 
શકીએ, શું કરી શકીએ ! દુનિયાદારીમાં જે ચાલ પડેલો 
છે... એ મુજબ જ થઈ રહ્યું હતું ! મધ્યપ્રદેશના ગામડામાં 
રહી, અમે એકાકી થઈ ગયાં હતાં..., અમારાં પોતાનાં 
જે હતાં... તે અમદાવાદ હતાં ! એમને છાતીએ વળગાડી 
શકતાં નહોતાં... એની અવેજીમાં સાંજે વહાલસોયા કિટ્ટુને 
ખોળામાં બેસાડી, બે બિસ્કિટ મોંમાં મૂકી સંતોષ લેતાં 
હતાં... કિ્ટ્ટએ અમારા નીરસ જીવનમાં કંઈક રસ પૂર્યો... 
ત્યારે હવે એને મોસાળમાં મોકલી દેવાની વાત આવી! 

આવી એક નીરસ સાંજે, હું અને મારાં પત્ની 
વરંડામાં બેસી ચા-નાસતો પતાવી ઊઠવાનો વિચાર 
કરતાં હતાં, એવામાં અચાનક જ મારી નજર બગીચાની 
પેલી પથ્થરની બેઠક ઉપર પડી. બેઠકના ટેકા ઉપર એક 
'દેવચકલો' મેં બેઠેલો જોયો. પૂંછડી ઉછાળતો. એ જ 
પેલો સમી સાંજે મીટર-બોર્ડના આશ્રયસ્થાને પાછા 
ફરવાનો સિસોટીનો મારો પરિચિત સ્વર! પણ પછી 
અમારા આશ્ચર્ય વચ્ચે, એક “દેવચકલી' પણ એની 
બાજુમાં આવી બેસી ગઈ! એણે પૂંછડી ઉલાળી, 
સંવાદાત્મક સિસોટી વગાડી...! દેવચકલો ઊડીને આવી, 
જૂની ટેવ પ્રમાણે અમારા “વેધર-શેડ' ઉપર બેઠો ! પેલી 
માદા થોડી વાર સુધી “નવી વહુ'ની જેમ, વરંડામાં 
અમારી હાજરીથી સંકોચ પામતી હોય, શરમાતી હોય, 
એમ એના સોપારી જેવડા માથાને 'જર્ક' આપતી રણી... 


પણ પછી. એણૈ પણ દેવચકલાની, પાછળ. પાછળ 'વેધર- 
શેડ' ઉપર આવીને બેસી જવાની હિંમત કરી નાંખી...! 
હું અને મારાં પત્ની હોઠ પણ ફફ્ડાવ્યા વગર નિઃશબ્દ 
માત્ર નીરખી રહ્યાં... અને એ. પંખી યુગલ એ. જ મીટર- 
બોર્ડના પોલાણમાં આવીને જંપી ગયું, લપાઈ ગયું ! 

મેં હવે ડોકુ ફેરવી પત્ની સામે જોયું. એમને બધું 
સાંભરી આવ્યું, કશું બોલ્યાં નહે... છેડા વતી.. આંખો 
દબાવી રડવા માંડયાં ! 

ત્યારે... એમને હળવાં કરવાના પ્રયાસમાં મારાથી 
બોલી જવાયું, 

“તો શું તમે... આ દેવચકલાને સાચે જ 'દેવ' 
માની, બેઠાં હતાં? સાધુ સમજતાં હતાં...? હવે તો એ 
ચોખાનો દાણો લાવશે..., ચકીરાણી દાળનો. લાવશે... 
પછી 'ખીશચડી' રાંધશે...! આ તો. કુદરતનો શાશ્ચત ક્રમ 
છે. ચકલી મરી જાય, એટલે ચકલો કંઈ સંન્યાસી ના 
થઈ જાય! આ સંસાર જ એક ખીચડી છે.'' 

હું હળવાશથી બોલત્તો હતો, પણ પત્ની ઊલટાનાં 
વધુ ગંભીર થતાં ગયાં...! મને પછી ભાન થયું, અરે... 
હું એમના સ્ત્રીહદયને ઠેર પહોંચાડું છું ! ભલે... આ 
દુનિયાદારીનો શાશ્વત કંમ હોય. પણ પુરૃષપ્રધાન 
સમાજે... માત્ર એની પોતાની તરફેણમાં, એને રૂઢિના 
ચીલામાં ચાતરેલો છે... પશુપક્ષીમાં કદાચ નહિ... પણ 
મનુષ્યસમાજે તો ખાસ ! અહીં... ઓફકોર્સ, આપણે ત્યાં... 
'મનુસંસ્કૃતિ'માં જ...!શેં એમને હૃદયપૂર્વક... પછી કહ્યું... 
ખુરશી પાસે ખેંચીને..., 

“આપણી વાત જુદી છે હોં...! હું અને તમે તો 
સાચ્ચે-સાચ્ચાં દેવદેવી છીએ... ...'વિષ્ણુ' અને લક્ષ્મી 
જેવાં...! આત્મભાવે અમર્ત્ય, અભિન્ન, જન્મોજન્મનાં 
સાથી...!'' 

એમની રડેલી આંખોમાં એકદમ હાસ્ય તરી 
આવ્યું... એ બોલ્યાં... 

“અચ્છા... અચ્છા..... જનરલ મૅનેજરસાહેબ !આ 
આપણો કેટલામો અવતાર છે?'' 

મેં એમની ચિબુક નીચે સોગંદ ખાતો હોઉં, એમ 
હાથ મૂકી કહલ્યું, 

“અગિયારમો... 


લ્ટ્દેશ 


એકવીસમો... એક હજાર 


એકમો !!!'' 

અમે બેઉ, પેલાં દેવચકલાંની જેમ ચહેકી 
ઊઠયાં...! 

આ દિવસોમાં અમે પણ અમારી દિનચર્યા ફેરવી 
નાંખી. આમેય હવે 'સીઝન' બાગબાની થાય એવી રહી 
નહોતી. બગીચો માળીને ભરોસે છોડી, મિલ આસિસ્ટંટ 
મૅનેજરને ભરોરો. છોડી, આઠ-દસ દિવસ જબલપુર, 
ભેડાઘાટ, ગ્વાલિયર, ઝાંસી ફરી આવ્યાં ! અમદાવાદથી 
અમારી પુત્રી, પુત્રવધૂ અને પૌત્રીને બોલાવી, આખા 
મધ્યપ્રદેશની 'ટૂર' કરી આવ્યાં! 

“અને પાછાં આવ્યાં, એ જ મુકામે. નર્મદા નદીના 
કિનારાની એ 'હાઇ-વે' ઉપરની મિલે! પંદર દહાડાની 
“ટૂર' પછી ફક્ત ગાડીના જ નહિ... અમારા દેદાર પણ 
ધૂળધૂળવાળા હતા... બંગલાના ઝાંપે ગાડી ઊભી રાખી... 
ઊતર્યો... ઝાંપા નજીક જાઉં.. ઉલાળો ઊંચડું ત્યાં સામેથી 
એક છોકરડાનો હક્કપૂર્વકનો અવાજ - 'હુકમ' - 
છૂટ્યો...: 

“ઠહરિયે મહેતા સર, ઠહરિયે મહેતા સર ! આપ 
મત ખોલિયે દરવાજા..., દરવાજા એક બાર બંદ કીજિયે, 
ફિર હૉર્ન દીજિયે. બાદ મેં હમ ખોલેંગે...'” 

એ કિટ્ટ જ... કિટ્ટુ જ હતો ! મેં ઊંચકી લઈ ગળે 
વળગાડ્યો. પાછળ જ પત્ની હતાં... મારા હાથમાંથી 
કિટ્ટને એમણે ખૂંચવી એના ગાલે, એમનાં આંસુથી 
ખરડાવેલા ગાલ ચાંપી દીધા! 

સામે... 'આઉટહાઉસ'માંથી એક યુવાન સ્ત્રી 
ઘૂમટો તાણીને આવી..., હાથનાં બેઉ કાંડાં ઉપર “લગ્નના 
ચૂડા' હતા...! 

એણે, નજીક આવી... અમારા ચરણસ્પર્શ કર્યા...! 

“મહેતા સર...મૈં મામા કે ઘર સે વાપિસ આ ગયા 
'મૌસી'કો લે કર.... મેરી અમ્મા થી ના.. વિમલા ? ઉસી 
કી છોટી બહન હૈ વે મેરી મૌસી ! મૌસી અબ વો... ઇધર 
હી રહેગી. હમારે સાથ! હે ના મૌસી ? બોલો ના...!'' 

કિટ્ટની માશી, દૂબેની નવી વહુએ ગાડીમાંથી, 
અમારા બેંગ-બિસ્ત્રા બંગલાના વરંડામાં મૂકવા માંડ્યા...! 

ઘાસ ઉપર ખરેલી. બોગમની લાલ પંખડીઓમાં 


જાણે જીવ આવ્યો હોય એમ ઊડી! સ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૬ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 
------------------------------------ 


ગયા' દાયકામાં ઉમાશંકર જોશીએ “સમગ્ર ડવિતા' 
(૧૯૮૧), રાજેન્દ્ર શાહે “સંકલિત કવિતા' (૧૯૮૩), 
સ્નેહરશ્મિએ “સકલ કવિતા' (૧૯૮૪) અને સુરેશ દલાલે 
'કાવ્યસૃષ્ટિ (૧૯૮૬) જેવા પોતાના પૂર્વ કાવ્યસંગ્રહોને સંચિત 
કરતા સંકલનગ્રંથો આપ્યા છે; તો આ દાયકામાં, એટલે કે 
વીસમી સદીના દશમા દાયકામાં રમેશ પારેખે “છ અક્ષરનું 
નામ્‌' (૧૯૯૧), ઉશનસે “સમસ્ત કવિતા' (૧૯૯૬), જયન્ત 
પાઠકે “ક્ષણોમાં જીવું છું' (૧૯૯૭) જેવા સંકલનગ્રંથો આપ્યા 
છે. “ચાલ વરસાદની મોસમ છે' (૧૯૯૯) હરીન્દ્ર દવેનો 
મરણોત્તર સંકલનગ્રંથ છે. આ પ્રકારે સંગ્રહોને આવરી લઇને 
પ્રકાશિત થતા સંકલનગ્રંથો સિંહાવલોકન 
(“ભ1૦5[૦૦૮૫ંબખ્નો. અવસર ઊભો કરે છે. કવિના આ 
પ્રકારના સમગ્ર કાર્યને કઈ રીતે જોવું, એમાં રહેલાં ચોક્કસ 
મુખ્ય વિષયવસ્તુઓને અને મુખ્ય શૈલીગત પાસાંઓને કઈ 
રીતે તારવવાં એની મથામણ હજી આપણે ત્યાં ઝાઝી થઈ 
નથી, પણ આ રીતે રચનાકારનું સમગ્ર કાર્ય જ્યારે પ્રકાશિત 
થાય ત્યારે એની સાથે કેમ કામ પાડવું એનો. ઉલ્લેખ કંઈક 
અંશે. ચલચિત્રવિવેચન-ક્ષેત્રે પ્રખ્યાત “રચનાકાર સિદ્ધાન્ત' - 
. &પ(લપા' 11૫૯૦77 (ઓત્તર થિયરી)માં મળી આવે ખરો. 
રચનાકાર (દૃપાણ્પછ ફ્રેન્ચ સંજ્ઞા છે અને તે 
ચલચિત્રનિર્માતા કે ચલચિત્રનિર્દેશક માટે વપરાય છે. 
અલબત્ત, એ, સંજ્ઞા પાછળ. તપરધાપબતનો. જ સંકેત પહેલો. છે. 
' અને સંજ્ઞા સૂચવે છે તેમ રચનાની નિર્મિતિમાં રચનાકારની 
સૌન્દર્યસિદ્ધિ અને રચનાકારનો પ્રભાવ મહત્ત્વનાં છે. 
સાહિત્યક્ષેત્રે સાહિત્યગ્રંથોની બાબતમાં રચનાકારના 
રચનાકાર્યને જુદું તારવવું એ સમસ્યા નથી, પરંતુ ચલચિત્ર 
જેવી સહયોગી કલાઓ (તર્ળા14901તં9૦ ૧£૫૬/0115)ના 
કર્તૃત્વનો નિર્ણય કરવો અઘરી બાબત છે. સામાન્ય રીતે 
ચલચિત્રસિદ્ધાન્તકારોએ તારણ કાઢ્યું છે કે ચલચિત્રનો 
નિર્દેશક એ જ એનો રચનાકાર છે અને એ જ મહત્ત્વની 
વ્યક્તિ છે. 
પણ' રચનાકાર સિદ્ધાન્તની નિસબત એક કરતાં વધુ 
ચલચિત્રો સાથે રહી છે. એક જ નિર્દેશકનાં ઘણાં બધાં 
ચલચિત્રો સાથે રહી છે. રચનાકાર વિવેચન એક ચલચિત્રનું 
નહીં, પણ નિર્દેશકનાં ઘણાં બધાં ચલચિત્રોનું વિવેચન છે. 
પીટર વૉલને (ટાટ 0/બોલા) એના પુસ્તક “ચલચિત્રમાં 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૭ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


સંકતો અને અર્થ' (વડાંછુળક દ્વા 1 ટ્તાપોાટુ 11 €1॥ણા11ત', 
81004118100, વતો 1પ0પંઇલકાંઇ? 13૯55, 
૧૯૭૩)માં રચનાકાર સિદ્ધાન્ત સમજાવતાં કહ્યું છેઃ મહાન 
ચલચિત્રનિર્દેશકોને એમની વૈયક્તિકતા તેમ જ એકરૂપતા 
સાથેના એમના બદલાતા જતા સંબંધોને આધારે ઓળખવા 
જોઈએ. રેન્વાએ એક વાર ઉચ્ચારેલું કે નિર્દેશક એક ચલચિત્ર 
રચવામાં એનું આખું આયખું ખર્ચી નાખે છે. આ ચલચિત્રને 
તારવવું એ ચલચિત્રવિવેચકનું કાર્ય છે; અને આ ચલગચિત્રમાં 
અનાવશ્યક પરિવતોનોનાં વિશિષ્ટ લક્ષણો જ માત્ર નથી હોતાં, 
પણ એમાં પરિવર્તનનો સિદ્ધાન્ત કે નિયમ હોય છે, જે * 
રચનાઓને નિયંત્રિત કરે છે. એ, રચનાનું અંતરંગ માળખું 
છે, જે લેવિ સ્ટ્રાઉસના શબ્દોમાં કહીએ તો “પુનરાવર્તિત 
પ્રક્રિયા દ્વારા' પોતાને પ્રગટ કરે છે. અથવા સપાટી પર તરી 
આવે છે. 
પીટર વૉલન નિર્દેશે છે તેમ રચનાકારવિવેચનના 
સિદ્ધાન્તકારો સર્વસામાન્ય વિષયવસ્તુને ખોજતા નથી, પણ આ 
વિષયવસ્તુઓને અને સંખ્યાબંધ શૈલીંગત તેમજ અન્ય 
વિચલનોને જન્માવતા નિયમોને ખોજે છે. એટલે કે રચનાકાર- 
વિવેચક એક નિર્દેશકનાં ચલચિત્રોના સમગ્ર સમૂહ-અંતર્ગત 
રહેલા માળખાને ખોળવા મથે છે. એક રીતે જોઈએ તો આ 
સંદર્ભમાં રચનાકાર-વિવેચન પરવર્તી (૦051011011) પ્રકારનું 
વેવેચન છે. વિવેચક એક વાર આ માળખું શોધી કાઢે પછી 
ચોક્કસ ચલચિત્રો આ માળખા સાથે કેવી રીતે સંલગ્ન છે એના 
અનુ સંધાનમાં એ એનું વિશ્લેષણ કરી શકે, ટૂંકમાં, સૌન્દર્યનિષ્ઠ 
અને શૈલીનિષ્ઠ નિયમો અને સંકેતો તારવવાનું કામ મહત્ત્વનું છે. 
ચલચિત્રક્ષેત્રે  રચનાકાર-વિવેચક દશ્યશૈલી, દશ્યવેગ, 
પુનરાવૃત્ત મુખ્ય સંકેતો તેમ જ વિષયવસ્તુલક્ષી સર્વોપરી 
વ્યાપારો જેવી ચલચિત્રસામગ્રી સાથે નિસબત ધરાવે છે. ક્યારેક 
ક્રમૃવર્તી દેશ્યવિન્યાસોમાં કે ગણવર્તી દશ્યવિરોધો, વાણી- 
વિરોધો કે પાત્રવિરોધોમાં એ પોતાનો માર્ગ શોધતો હોવ છે. 
સાહિત્યક્ષેત્રે એક જ કવિ કે લેખકના સંકલનગ્રંથનું 
એની અંતરંગ રહેલા માળખાને ગ્રહણ કરવા, ચલચિત્રક્ષેત્ર 
કોઈ એક નિર્દેશકનાં ચલચિત્રોનું થાય છે એવું સિંહાવલોકન 
((ટ10૦5]૦ટતાં૦10 થવું આવશ્યક છે, પણ આવા પ્રયત્નો 


હજી આપણે માટે રાહ જોઈને ઊભા છે. 
ઇં 


લ્ટ્શ 


સાભાર સ્વીકાર 
ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ, (૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- 
૩૮૦૦૦૧ અને મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨)નાં 


ઢિશુમ્‌ ઢિશુમ્‌ઃ લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૨૫. ભિલ્લુઃ લે. ઉપર મુજબ, કિં, રૂ. ૩૫. બિન્દાસ ઃ લે. ઉપર 
મુજબ, કિં. રૂ. ૩૦. અલકચલાણુંઃ લે. ઉપર મુજબ, કિં.રૂ. ૩૦. ટગર ટગરઃ લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૩૦. આર્લિંગનને 
કાટ લાગે છેઃ લે. વિપિન પરીખ, કિં. રૂ. ૮૫, ફૂલની નૌકાઃ લે. જ્યોત્સના તન્ના, કિં. રૂ. ૧૨૦ 


આર.આર. શેઠની કંપની (ગાંધી રોડ, ફુવારા, અમદાવાદ-૧ અને કેશવબાગ, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૨)નાં 


મર્હત મુલ્લા પાદરીઃ લે. ગુણવંત શાહ, કિં, રૂ. ૬૦. અખેપાતરઃ લે. બિન્દુ ભટ્ટઃપકિં. રૂ. ૧૧૦. નટ કેદારઃ 
લે. વિભૂત શાહઃ કિં. રૂ. ૬૧૫. ૧૯૯૮ની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓઃ સંપા. હર્ષદ ત્રિવેદી, કિં. રૂ. ૧૧૦. વા વાયા ને વાદળ 
ઊમરટર્સાઃ લે. ધૈર્યબાળા વોરા, કિં. રૂ. ૭૫. અવસર ચૂક્યા મેહુલાઃ લે. ધૈર્યબાળા વોરા, કિં. રૂ. ૮૦. તોખારઃ લે. 
સિતાંશુ પશશ્ચદ્ર, કિં. રૂ. ૮૫. ખગ્રાસઃ લે. સિતાંશુ યશરશ્ચદ્ર, કિં. રૂ. ૬૦, છબીલી રમતી છાનું-માનુંઃ લે. સિર્તાશુ 
પશર્શ્ચદ્ર, કિં. રૂ. ૬૦. લેડી લાલુંવરઃ લે. સીતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, કિં, રૂ. ૪૫. કેમ, મકનજી ક્યાં ચાલ્યા ? લે. સિતાંશુ 
યશશ્રંદ્ર, કિં. રૂ. ૬૦. આ માણસ મદ્રાસી લાગે છેઃ લે. સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, કિં. રૂ. ૩૫. શગે એક ઝળહળીએઃ લે. 
ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, કિં, રૂ. ૩૦. સાહિત્ય - પ્રાણ અને પ્રવર્તનઃ લે. ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, કિં. રૂ. ૧૦૦. ઘરથી કબર સુધીઃ 
લે, આબિદ સુરતી, કિં. રૂ. ૯૦. હાજરાહજૂરઃ લે, આબિદ સુરતી, કિં, રૂ. ૮૦. ડાઘઃ લે. આબિદ સુરતી, કિં, રૂ. 
૧૭૦. ચમત્કારી છોકરીઃ લે, આબિદ સુરતી, કિં, રૂ. ૭૦. ફોકટલાલનો વરઘોડોઃ લે. આબિદ સુરતી, કિં. રૂ. ૧૫૦. 
શ્રીમદૂ લોકભાગવતઃ લે. નાનાભાઈ ભટ્ટ, કિં. રૂ. ૧૨૫. 


ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય (રતનપોળ, નાકા સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧)ર્ના 


મા એ માઃ સંપા. રતિલાલ બોરીસાગર, કિ. રૂ. ૧૦૦. સમગ્ર કવિતાઃ લે, ઉમાશંકર જોશી, કિં. રૂ. ૧૮૦. 
મહાપ્રસ્થાનઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, કિં. રૂ. ૪૫. ગોષ્ઠીઃ લે. ઉમાશૈકર જોશી, કિ. રૂ. ૭૦. નિરીક્ષાઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, 
કિ. રૂ. ૯૦. અભિરૃચિઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, કિં, રૂ. ૧૨૦. શૈલી અને સ્વરૂપઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, કિં, રૂ. 9૪, 
કવિતાવિવેકઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, કિં, રૂ. ૧૭૫. વિક્ટરઃ લે. હિમાંશી શેલત, કિં. રૂ. ૫૦. પ્લૅટફૉર્મ નંબર ચારઃ લે. 
હિમાંશી શેલત, કિ. રૂ. ૫૦. ઇંગ્લિશ! ઇંગ્લિશ !ઃ લે. દિગીશ મહેતા, કિં. રૂ. ૬૫. 


પરિચય ટ્રસ્‍ટ (મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ રોડ, ચર્ની રોડ, 
મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨)નાં 
નવજાત શિશુની સંભાળઃ ડૉ. પ્રજ્ઞા પૈ (૯૮૨), કિં. રૂ. ૬ ઇન્ફર્મેશન ટેક્નૉલોજીઃ જિતેન્દ્ર સંઘવી (૯૮૩), 
કિં, રૂ. ૬. અર્થશાસ્ત્રના ઘડવૈયાઓ. સુકુમાર એમ. ત્રિવેદી (૯૮૪), કિં. રૂ. ૬. 
“આયુ ટ્રસ્‍ટ' વતી (વૈધ શોભન વસાણી, ૩૦૩, હરેકૃષ્ણ કોમ્પ્લેક્સ, વી.એસ.થી પાલડી વચ્ચે, અમદાવાદ-૧)નાં 


ફૂલ-કાંઢાળા રહઃ શોભન, કિં, નથી. આયુર્વેદના અનુચગીઃ શોભન, કિં, નથી. મસાલા-મુખતાસ આહાર- 
રૂપે, ઔષધરૂપેઃ શોભન, કિં. રૂ. ૩૦. આયુર્વેદની પુનઃપ્રતિષ્ઠાઃ શોભન, કિં. રૂ. ૨૫. આયુર્વેદ-નિનાદ : શોભન, 
કિં.રૂ. ૨૦. આરોગ્ય અને ઔષધ (૧૪)ઃ શોભન, કિં. રૂ. ૪૫. આરોગ્ય અને ઔષધ, (૧૫)ઃ શોભન, કિં, રૂ. ૪૦- 


બ્ટ્શ 


માર્ચ ૨૦૦૦? ૩૧૮ 





આરોગ્ય અને ઔષધ (૧૬): શોભન, કિં. રૂ. ૪૫. તમાશો રોગ, તમારું આરોગ્ય (૧)ઃ શોભન, કિં. રૂ. ૨૫. તમારો 
રોગ, તમારું આરોગ્ય (૨)ઃ શોભન, કિં. રૂ. ૨૫. તમારો રોગ, તમારું આરોગ્ય (૩)ઃ શોભન, કિં. રૂ, ૨૫. આયુર્વેદ 
હવે ઘરઘરમાં: શોભન; કિં, રૂ. ૨૫. આરોગ્ય-સૂત્રઃ શોભન, કિં. રૂ. ૧૦. આયુતીર્થઃ શોભન , કિં. નથી. પગલાં 
પાડયાં છે પાંચ પંથમાંઃ શોભન, કિં. નથી. સાત પગલાં સંગાથમાં: શોભન, કિંમત નથી. આયુર્વેદર્ના અનુરાગી 
(ભાગ ત્રીજો)? વૈદ્ય હારિદ્ર દવે, કિં. નથી. 


રન્નાદે પ્રકાશન (૫૮/૨, બીજે માળ, દેરાસર સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ના 


સાક્ષરનો સાક્ષાત્કાર-ભાગ-૧થી પ : લે. રાધેશ્યામ શમ, કિં, રૂ, ૧,૦૦૦. (આ પાંચેય ભાગનો રૂ. ૧,૦૦૦/ 
નનો શેટ તા. ૩૧-૩-૨૦૦૦ સુધી રૂ. ૭૫૦/-માં મળશે.) નિત નવા વંટોળઃ પ્રીતિ સેનગુપ્તા, કિં. રૂ. ૧૦૦. 


પ્રણવ પ્રકાશન (બી/૩૩, પ્રિયદરિની એપાર્ટમેન્ટ-૨, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫)નાં 
વિપાશાઃ ગોવિન્દભાઈ, કિં. રૂ. ૫૦. સંપ્રસાદઃ ગોવિન્દભાઈ, કિં, રૂ. ૫, 
સુમન પ્રકાશન (૯૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૨)નાં 


વિ. સ.ખાંડેકર-સર્જક અને સર્જનઃ સં. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૮૫. જીવનસૌરભઃ લે. ચંદુલાલ સેલારકા, 
કિં. રૂ. ૯૫. સ્મૃતિસૌરભઃ લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૬૫. ચિંતનસૌરભઃ લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૯૫. 
ચરિત્રસૌરભઃ લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રૂ. ૮૫. પ્રિય, હોઠ પરે ચૈતરવા દો તો...! - લે. ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી, 
કિં. રૂ. ૪૫. એનું કોઈ નામ હોત...! - લે. ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી, કિં. રૂ. ૪૫. 


મહાત્મા ટૉલ્સ્ટોયઃ લે. કૈલાસબેન જાની, પ્ર. સુમન પ્રકાશન, ૧૭૮૮/૧, ગાંધી રોડ, મામુ નાયકની પોળ 
પાસે, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧ અને મુંબઈ-૪૦૦૦૭૭, કિં. રૂ. ૪૦. 
એડોલ્ફ હિટલરઃ લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૪૦. અમેરિકાનું અણમોલ નારીરત્ન માનવતાવાદી હેલન 
કેલર: લે. ભગેશ ચં. કડકિયા, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૬૫. 
અન્ય 


અનંત સાથે એકતારઃ લે. રાલ્ફ વાલ્ડો ટ્રાઇન, ભાવાનુવાદિકાઃ મીરા ભટ્ટ, પ્ર. શ્રી એમ.પી. પટેલ ફાઉન્ડેશન 
વતી મુકેશ એમ. પટેલ, ૩-૪ 'વિઠઠલભાઈ ભવન', સરદાર પટેલ કૉલોની રેલવે ક્રૉસિંગ પાસે, અમદાવાદ, કિં. 
નથી હલક હુલારો. ચઢીઃ લે. સુમન અજમેરી, પ્ર. સાગર પબ્લિકેશન્સ, સાગર બિલ્ડિંગ, સરિતા હોટેલની. બાજુમાં, 
ગુજરાત સમાચાર ચોક પાસે, ખાનપુર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૮૦. હાથે લોઢું, હૈયે મીણઃ લેખિકાઃ મીરા 
ભટ્ટ, પ્ર. શિશુવિહાર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧, કિં. રૂ. ૧૦૦. સવામી આનંદઃ લે. ચંદ્રકાન્ત શેઠ, પ્ર. સાહિત્ય અકાદમી, 
૩૫, ફીરોજશાહ રોડ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૫. સામર્ય્યઃ લે. જિતેન્દ્ર દવે, પ્ર. અરુણોદય પ્રકાશન, 
૨૦૨, હર્ષ કૉમ્પ્લેક્સ, ખત્રી પોળ, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૧૧૦. પગદડીઃ 
લે. બહાદુરશાહ પંડિત, પ્ર. અરુણોદય પ્રકાશન, ૨૦૨, હર્ષ કૉમ્પ્લેક્સ, ખત્રી પોળ, પાડા પોળ સામે, ગાંધી રોડ, 
અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. ૩૦ શ્રી ભૂપત વડોદરિયા-વક્તિત્વ અને વાડ્મયઃ સંપાદક, પ્ર. શ્રી સૂર્યકાંત દવે, 
દવે ઘર, ઝાલા રોડ, ધ્રાંગધ્રા-૩૬૩૩૧૦, કિં. રૂ. ૧૦૦હું'જાઉં છું: લે. રસિક બારભાયા, પ્ર. નિપુણ પ્રકાશન, 
પાળિયાદ, વાયા બોટાદ (ગુજરાત)-૩૬૪૭૨૦, કિં. રૂ. ૭૫. સંકીર્તન : સંવત ૨૦૫૬૬: લે. પુરુષોત્તમ ગણેશ માવર્ળકર, 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૧૯ સડક હટ 


પ્ર. સંનિષ્ઠ પ્રકાશન વતી શ્રીમતી પૂર્ણિમા પુ. માવળંકર, 'ગોપિકા', મહારાષ્ટ્ર સોસાયટી, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ- 
૬, કિં. રૂ. ૪૦. પ્રેમશલ૧ : લે. પ્રા. ઝહળ મહેતા, 9. ઘરમેન્્ર ૬, મછેતતા, 'ગુભમહો?', મોછુનમદ, હિંમતતમ₹-રૂ૬ર૦9 


વરી-₹. ૨૦. શબ્દની મોસમઃ આહમદ મકરાણી, પ્ર. આહમદ મકરાણી, બગસરાવાલા પ્લૉટ, સબસ્ટેશન પાસે, 
ઉપલેટા-૩૭૦૪૯૦, કિં. રૂ. ૬૦. સપ્તર્ષિ (યુગસંધાન ગઝલસંચય)ઃ પ્ર. કવિશ્રી ગુણવંત ઉપાધ્યાય, બી ૫/૬, :કષભ 


એપાર્ટમેન્ટ્સ, એરપોર્ટ રોડ, મુનિ ડેરી, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧, કિં. રૂ. ૫. એકલ પ્રવાસીઃ લે. ભરતભાઈ ઝવેરી, 
પ્ર. કોકિલાબહેન ઝવેરી, ૩૦૧, માનસરોવર, વોરા કૉલોનીની સામે, મહાત્મા ગાંધી રોડ, કાંદીવલી (વેસ્ટ), મુંબઈ- 
૪૦૦૦૧૭, કિં. રૂ. ૧૫૦. લોકકથાઓ. (બાલકથા)ઃ લે. રતિલાલ સથવારા, પ્ર. રતિલાલ સથવારા, સેક્ટર ૨૮, 
“પંચરત્ન' એપાર્ટમેન્ટ, પ્લૉટ નં. ૧૬૧/૧, ઘ-૬ પાસે, ગાંધીનગર, કિં. રૂ. ૨૫. પુરસ્કાર: લે. રજનીકાન્ત સોની, 
પ્ર. નવભારત પ્રકાશન મંદિર, હિંગળોક જોશીની પોળ, બાલા હનુમાન, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧, કિં, રૂ. ૫૦, 
શેફાલી લે.ડૉ. રજનીકાન્ત જોશી, પ્ર. અમૃતા પ્રકાશન, 'ઓજસ્‌', નહેરુનગર ચાર રસ્તા, અમદાવાદ-૧૫, કિ. રૂ. 
૭૫. પ્રજાવાણીઃ લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૫. ઘુમાન કથામૃતઃ લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૨૦. માતૃમહિમા 
(હિન્દી): લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૦. બ્રહ્મર્ષિ પં. કે. કા. શાસ્ત્રીઃ લે. શ્યામ વિદ્યાર્થી, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિ. 
રૂ. ૧૦. ગુજરાત કી સનત વિભૂતિઃ પૂજ્ય શ્રીમોટાઃ લે. ઉપર મુજબ, પ્ર. હરિઓમ્‌ આશ્રમ, જહાંગીરપુરા, રાંદેર, 
સૂરત, કિં. રૂ. ૧૦. શત્રુઇનની પહેલી સફરઃ લે. દિગીશ મહેતા, પ્ર. રંગદ્વાર પ્રકાશન, જી-૧૫, યુનિવર્સિટી પ્લાઝા, 
દાદાસાહેબનાં પગલાં, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૯, કિં, રૂ. ૭૫. સાભિપ્રાયઃ લે. પ્ર. રમણ સોની, ઈ-૨, તારાબાગ, 
પૉલિટેકનિક, વડોદરા-૩૯૦ ૦૦૨, અને વિકેતાઃ આર.આર. શેઠની કું.. અમદાવાદ-૧, કિં. રૂ. ૧૦૦. 


ડી “ઉદ્દેશ' માસિક અંગેનું માહિતીપત્રક રો 
પા [શેર્મ ૪ (નિયમ આઠ મુજબ)] 
૧, પ્રકાશનસ્થળ. ઃ અમદાવાદ | 
1 ૨, પ્રકાશનની સામવિકતા ઃ માસિક | 
| ૩, મુદ્રક છ રમણલાલ જોશી. / 
1 રાષ્ટ્રીયતા ુ ભારતીય 1 
| સરનામું : ૨, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ | 
૪. પ્રકાશકનું નામ ઃ , રમણલાલ જોશી | 
રાષ્ટ્રીયતા ડિ ભારતીય 
સરનામું : ૨, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ા પ. તંત્રી ર રમણલાલ જોશી | 
| રાષ્ટ્રીયતા ઃ ભારતીય | 
| સરનામું : ર, અચલાયતન સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવદ - ૩૮૦ ૦૦૯ | 
! ૬, માલિકનું નામ/સરનામું : ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ૨, અચલાયતન '1 
| સોસા. નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯. 
હું, રમણલાલ જોશી, આથી જાહેર કરું છું કે ઉપર આપેલી વિગતો મારી | 
1 જાણ અને સમજ મુજબ બરાબર છે. 1 


પ્‌ તા. ૧-૩-૨૦૦૦ રમણલાલ જોશી 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૭૨૦ 





એક પ્રાર્થના 
/%્ 


હેમનું «ઈ જે હકુજઝું જે, 
"નઇ લઈ ૧ જુજ હજી 
ભ/૧ન્‍૪ જજે અઢળક જ 
જય જથ ન ભેજ 
એ જી જીજી છું? અ જ આખરઝ એ જ અંડ ત મઝ 


રી 


૫53 
પ્ત 


આંખમા અપને નજ અંરરનન- 
ઝી /જેત્ઝ જીન્ઇજ, 
4% જેવી ત/ર/ ભણી હૉ 
«૮૮9 %% %/૯/%. 
અનેર ર/ ૯%/૫/. અંઝરન ૫/૩ “ઝં હજું 


અ/રઝૃભયું %ુજ ૨ેળ્ઠ કઈક 
ટુંકુ 7 «૪ «૪ છી, 
કલ ઝેજઝેલ ઈદ” છોળ સજી હું વઝુ. ઉેથઝુંન 


%ર૪% અ/પજે: ૪છ દેજે કું 


પ અંક્ ક 


ઉશનસ્‌ 


સદી બદલતાં... 

ઝક ક%દ૬ત૪- 

કહ, %દૃભિત હ૦/ બદકશો? 

ચીગળાકેવાં ૬%. આકાશ, જૃકિ ને અર 
ત(જાથ/% થ/જ 7 


સરક જદકત્ઇ- 


2સન/ (૨/2 ખડક આાઈ 
૦/ક ર7 ઝર૪ 
અ મૃથ્ઈની કશ્યર કરે છકે રજ? 


અહચ/ 
અં નરમેક વશ” અવે છે તૈય/ઝ 
તે જં અટક ઇઝ નજ ૪૪5૮? 


“2૪૮૧૧૮ ક77ત/ 
'7/ રગ્ન જીડતરનં 


% ૪/છ ક 


વઝતન/ £વરસ/ન/ જુરખ્#? 
અ/ નજ 
%ન7*% સ/% 6૩/ક૬/ /#ંસક નને બદકે 


જઝશ ૪ ડર ડન સ્૪૪? 


તજન 'ક/ 3%"? હે 
કેક ૬/૪ દૃજિજની ૧/૪૬ 
પત/ની ૬/7િન “ક7િંચ' કૉન્ઝ સ/છે કરશ- 


દદ દ 
ન ્્ન 


દત્યત્ઝન?! સકે ટે દેરત્જ ૪/કે? 


મેર! પારંખ 


_રો ગગગ બાડ અવગઈન જ. બેક ૧.૦૦૯ કમ જડે. :સ-૦મ તન સુર ૪ 


એ સજન ઝુ સના 


કે. કૂ રૂ ક -ત્૦------૩- 
ત ₹5-9 ક 58ન. 


જ્યમ. 


“રૂ, .---2” 
કન્‍તસકનનનન્‍નન્જ- - ન 


કાનપુરના સ જમનગર. ખુનરગીબુ અબનનાન્મણુનાઇરતનનાેટનન પજ ૦ જૂસ અકકનન-નનનુઝ” 
ટન દ હ: ઝન હિ ન 


ત્સ્ઝ્ક્ 


મઝ ગક કક 8. 


ઇતતલ્ડાપ (0. ઊણ''7, તાપઇ તા 001111)/) તાતી 2000 : 155 0971-6ઝી? 
[1૯01 5ણ્તં 10 [2૦૭1 3910૫001 [0૯૦0] ભપ, 1.ત્થાત્ણ 110. 188 [૨. ૫૦. ૯414€/920 





જ શર ાજ્નનનઝઇનસનનઇઝઝસનનયનપમ જ્ન્‍ઝડ 
નટ ત ન્ન ્-ન્ન્જ્ન્ન્સૂસ્સ્ટક સૂ 2ૂૂ“નક્ઝફૂસ્ઝટકક્ક 


“ * શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી, જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિયર નભી શકે.“ 


- મહાત્મા ગાંધી (િંગાર્ણેનને પત્રો-તા. ૮-૫-૩૧) 








આજ્ઝજ્જક્ટ્ન્ન્ન્ન્ન્ઝૂઝન્; ન્‌ 
અ અજ. 5: 2-22 


આરોગ્યની સંભાળતા ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતના ૬ઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિભધ્ધ છે. 
ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔપધોથી સુશ્રુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


૮/૯૬ 
શાત 


સ્થ્ય-સભાળેમી 


ગ 2 


ન બા હ અનર શિન 
52-55 નક ન 









“ાયડસ ટાવર', સરપેજ-ગાંધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઇટ કોસ રોડ, અમદાવાદ 3૮૦૦૧૫. 
ફોન : (૦3૯6) ₹૭301 ૦૦ (ર૦ લાઈન) ફેક્સ :(૦૭૯) ₹૩૩ ર૩ :૫ / £: 11071681#.૮8014-7)/6॥5.0001 
જ્જાઈ્ડક્ઝટૂસ્સ્સઈ:” 


મકન] ક કમળા” ૪. જ૦૧૦૩૦૦૦૯૦ “પરજનમ્કરનર- -_ રર૪મરૂ બત ગુજ ૦૦ ન્મ નનન. 2ર "નજઝુનનસ્ટુતન૦ન્ત-દર9ન્‍નજન -- રજ “અન્ત તરૂ 2-૪ જજના -૦મર; 2: 
ટ્સ ઝ્્ગ્ઝ “સઝ: રૂ(ઝઝઝવ૪ૂ-૪ "હઝ ઝૂ જફડ્મન્નયન્ઝન્ક્કજ્ઝડ જસ 


હ 


ડઝ્ઝન્્ન્-- 


ન 


“ૂૂૂ.*-:.“”-ક-:”“.““-5 


નાન» કન ના 


ન્સ્નઝ્જત્ટ 


જત વય 


“ઝડ: 


ટન્‍યઝ-૦૪'-૩-જઝ૫ 
કડ ક%૬* જ." 


ર્લુન- ઝુ ૮. 


ક 2::255₹5:-$ 5% 


ર પમાાનબારનનરંઝા-ન--૦૦ત૦ઝનલજીન. નુ 


જ્ય “ર 


“«ડઝડઝ્કડક્ 


જૂજ 


£:52₹55:-252૬ 


કક 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


વર્ષ દસમું : અંક નવમો એપ્રિલ: ૨૦૦૦ 


તંત્રી. 
રમણલાલ જોશી 








સળંગ અંકઃ ૧૧૭ 





વર્ષ દસમું અંક: નવયો 
અનુઠમઃ એપ્રિલ ૨૦૦૦ 
સહિષ્ણુતા કર્તવ્ય, સમભાવ અસંભવ હરિવલ્લભ ભાયાણી ૩૨૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
આચાર્યશ્રી વિષ્ણુદેવ પંડિતનું દુઃખદ અવસાન ૩૨૨ 
નવલક્ઘાકાર વજુભાઈ મહેતાનું દુઃખદ અવસાન ૩૨૨ 
પ્રા. રણધીર ઉપાધ્યાય અને શ્રી ધૈર્યર્ચદ્ર બુદ્ધનું દુઃખદ અવસાન ૩૨૩ 
અમદાવાદર્માં શરૂ થનાર થિયેટર અને મીડિયા સેન્ટર ૩૨૩ 
લોકમિલાપ ટ્રસ્ટની અર્ધશતાબ્દી પ્રસંગે પુસ્તકો ખાસ વળતરથી ૩૨૩ 
છઠ્ઠી ભાષા-સાહિત્ય પરિષદ ૩૨૩ 
લૉસ એન્જલસમાં યોજાવેલ સાહિત્યિક કાર્યક્રમ ૩૨૩ 
એક ગુલાબનો છોડ ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ ૩ર૪ 
સ્વ. વજુભાઈ મહેતાનો એક મત્ર ૩રપ 
સ્વ. અનિરુદ્ધ બહ્મભટ્ટના પત્રો સંપા. રમણલાલ જોશી ૩૨૬ 
નિત નવા વંટોળ 
સાહસ, સહિષ્ણૂતા, સહસાબ્દી પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૩૩૫ 
મનમાં ગોબર અને આંગણામાં ગુલાબ... રમેશ પારેખ ૩૩૮ 
તલપ હરીશ મંગલમ્‌ ૩૪૧ 
સ્ટૅચ્યુ-૧ માલતી પરીખ ઝુજદુ 
સ્ટૅચ્યુ-૨ માલતી પરીખ ૩૪૬ 
સ્ટૅઃુ-૩ માલતી પરીખ ૩૪૭ 
સ્તાધ્યાય અને સમીક્ષા પ 
પક્ષિમના તત્ત્વચિંતકોનો એક સુરેખ પરિચય દિગીશ મહેતા ૩૪૮ 
કળાકાર અને વાચક વચ્ચે સેતુ રાધૈશ્યામ શર્મા ૩૫૦ 
ઇંગ્લિશ ! ઇંગ્લિશ ! કેશ ઓઝા ૩૫૨ 
ઉછેરી છે ઉશનસ્‌ ૩૫૪ 
શી નિયત્તિ ! 'અનામી' ૩૫૪ 
ભીના ઘે ભીંજાઈ ી દેવેન શાહ ૩૫૪ 
ગઝલ અંક્તિ નિવેદી “સંજોગ' ૩૫૪ 
આપણું અધિવેશનસ્થળ “લીંબડી નરોત્તમ પલાણ ૩૫૫ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૩૫૯ 


દરિયો પાંચ ગઝલ “ રૂુભાષ શાહ પૂપા.૩ 





પ્રકાશક ; રમણલાલ જોશી, મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ કાઉન્ડેશન, ૨, અચલાયતન 


સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ,પાસે, નવઝંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ | 


“ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : ગ્મફલાલ જોણી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

લેઆઉટ, ટાઇપસેટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કોમ્પ્લેક્સ, ફતેહપુસ પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 

ગુદ્ણસ્થાન ; ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપગ. અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 


ણ ણ. 


(૧) 


(૨) 


ત્ઝ 


(85) 


સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થદ 
શકાય છે. 

આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંન્‌ા 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે, 

વાર્ષિક લવાજમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (એરમેલ) રૂ. ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય : રૂ. ૧,૫૦૦: 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપત્તે અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની ફંતિઓ મોકલવી કૃતિ 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરેબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરંત 
મોકલાશે નહિ. 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહાસ્નું 
સરનામુ : 

"ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

૨, અચલાયતન સોસાયટી, 

શૈન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન ; ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજૂમો મનીઓર્ડ? અથવા  'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/&ફ્ટથી મોકલવાં, 
બહારગામના ચેકો રવીકાગશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે ; 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
કૌન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંહાર 

કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

રિલીફ રો, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. _ 

૧,૨ સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે. 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવા૯-૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 





ઉટ્ટણુ _ 5 


સહિષણુતા કર્તવ્ય, સમભાવ અસંભવ 





પહેલાં ગાંધીજીએ, અને હમણાં પૉલ પોપે કહ્યું: બધા ધર્મોને સહી. લેવા. 
એટલી વાત તી સાવ સાચી. 

મારાથી કોઈનો ધર્મ જુદો હોય, એ ખાતર હું એને ઊતરતો ન ગણું. મને 
જેમ મારો ધર્મ પાળવાનો અધિકાર છે, છૂટ છે, એમ એને પોતાને ગમતો ધર્મ 
પાળવાની. હું મારો ધર્મ સાચો માનું, તેમ એ. પોતાનો ધર્મ સાચો માને. 


એનો ધર્મ મારા ધર્મથી જુદો હોય માટે તે ઊતરતો, ખોટો, એ ધર્મ પાળનાર 
અનાર્ય, મ્લેચ્છ, મિથ્યાદષ્ટિ, કાફર, ઇન્ફિડલ, નાસ્તિક : એવું એવું મારાથી ન કહે - 
વાય કે ન મનાય. 

અહીં સુધીની વાત તો બરાબર. પણ એનાથી આગળ વધીને જો એમ કહેવામાં 
આવે કે બધાય ધરમ સરખા, બધા તરફ માત્ર સહિષ્ણુતા જ નહીં, સમભાવ પણ 
સેવવો, તો. તો ઘણા ઊંડા પાણીમાં ઊતરવું પડે. આવો સદુપદેશ માથે ચડાવવા 
જનારે “સમભાવ'નું તાત્પર્ય શું એ બરાબર સમજી લેવું જોઈએ. 


તમે કોઈ પણ ધરમ લો : હિંદુ, ઇસ્લામ, ખ્રિસ્તી, યહૂદી, જરથોસ્તી, જૈન, 
બૌદ્ધ (પેટાવિભાગઃ વૈષ્ણવ, શૈવ, શાક્ત, યજ્ઞમાર્ગી, જ્ઞાનમાર્ગી, ભક્તિમાર્ગી, 
શ્વેતાંબર, દિગંબર, સ્થાનકવાસી), તાઓ, શિન્ટો, આદિવાસી, જાતિકુળોના ધર્મો. 

એ ધર્મોની જીવ, જગત અને ઈશ્વરને લગતી માન્યતાઓ, આચારનીતિ, 
ઉપાસના કે પૂજનનો વિધિ, કર્મકાંડ, દેવાલય, તીર્થ, ઉત્સવ, પુરાણશાસ્ત્ર, ધર્મકથા, 
ધર્માચાર્યોનાં ચરિત, તપ, વ્રત, નિયમ, પહેરવેશ, ખાનપાન, રહેણીકરણી વગેરેનો 
વિચાર કરો, બધા ધર્મો વચ્ચે આમાંનું બહુ થોડું સમાન છે. પ્રત્યેક ધર્મમાં એ બધું 
સારા પ્રમાણમાં અલગ અલગ છે. એટલે “સમભાવ'ને “સમાન મૂલ્ય ધરાવતા' એવા 
અર્થમાં નહીં લઈ શકાય, ધર્મના સ્વરૂપના ઉપર દર્શાવેલા ઘટકોની સાથે તે તે ધર્મ 
પાળનારની વધતીઓછી ભાવના જોડાયેલી હોય છે. આથી “સર્વધર્મસમભાવ'માં 
સહિષ્ણુતાનું ઇંગિત હોવાનું સમજવાનું છે. અને એથી આગળ, શસર્વધર્મસમભાવ' 
તો. કોઈક વિરલો જ સેવી શકે. 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 


સાંપ્રત પ્રવાહો 


આચાર્યશ્રી વિષ્ણુદેવ પંડિતનું દુઃખદ અવસાન 

આપણા વેદોને સરળ પ્રશિષ્ટ ગુજરાતી ભાષામાં 
સુલભ. બનાવવા ભગીરથ પુરુષાર્થ કરનાર આચાર્ય વિષ્ણુદેવ 
પંડિતનું તા. ૩૧ માર્ચ ૨૦૦૦ના રોજ ૮૫ વર્ષની વવે 
દુઃખદ અવસાન થતાં ગુજરાતના વિદ્યાજગતને ન પુરાય 
એવી ખોટ પડી છે. સ્વ. વિષ્ણુદેવભાઈનો પરિચય ઉમાશંકર 
જોશીએ કરાવેલો. પછી તો તે મુરબ્બી મિત્ર બની ગવેલા. 
એમણે આરંભમાં વેદ-પરિચય-શ્રેણીની પુસ્તિકાઓ લખેલી 
અને એ. પછી વેદશ્રેણીના બાળગ્રંથોની યોજના કરેલી, આ 
માટે તેમણે “મધુર જ્યોત ટ્રસ્ટ' સ્થાપેલું. હું ગુજરાત સાહિત્ય 
અકાદમીમાં અધ્યક્ષ હતો ત્યારે વેદોના પ્રસાર અને અનુવાદ 
માટે ટ્રસ્ટને આર્થિક સહાય આપવાની. યોજના અમે 
સ્વીકારેલી. એ પછી “યજુર્વેદ શતપથ ભાપાભાષ્ય-ટ્રિતીય 
વિભાગ'ની. પ્રસ્‍તાવના પણ એમના. આગ્રહથી મેં લખેલી. 

અમદાવાદમાં, ગીતામંદિર રોડ પર ડાહ્યાભાઈ 
પાકંમાં આવેલા તેમના મકાનનું નામ છે “ઈશાવાસ્ય', જૂના 
જમાનાની એક પાટ પર વેદવિષયક ગ્રંથો અને હસ્તપ્રતોની 
વચ્ચે પંચિયું અને અંગરખું પહેરેલા પંડિતજીને તમે જુઓ, 
સ્વાધ્યાય-તપની મૂર્તિ સાક્ષાત્‌ થાય. આયુષ્યના અંતકાળ 
સુધી એમણે વેદ અંગેનો સ્વાધ્યાય કર્યો અને એનાં સુફલ 
આપણને આપ્યાં. 

તા ૨ એપ્રિલ ૨૦૦૦ના રોજ વેદમંદિરમાં યોજાયેલી 
તેમની શ્રદ્ધાંજલે-સભામાં મેં કહેલું, વેદો માટે મિશનરીના 
ઉત્સાહથી કાર્ય કરનાર બીજો કોઈ ગુજરાતી લેખક થયો 
જાણ્યો નથી, કરસનદાસ માણેકે કહેલું કે “પંડિતજીને સ્વપ્નો 
પણ વેદના ત્રકપિઓનાં આવતાં હોય તો નવાઈ નહિ.'' પંડિત 
તો તે હતા જ, પણ સાહિત્ય- વિદ્યાના રસજ્ઞ પણ હતા. 
વેદોને તેમણે સાહિત્યવિદોને પણ સ્વીકાર્ય નીવડે એ રીતે 
રજૂ કર્યા. બીજા અનેક વિષયો ઉપર તેમણે લખ્યું છે. વેદ 
ઉપરાંત તેમનાં પુસ્તકોમાં “ફષ્ણકથામૃત' અને 
'સુભાપિતમંજરી' મને ગમે છે. 

તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન ડરવાની પ્રભુ 
વિષ્ણુદેવભાઈનાં પત્ની શ્રી રમાબેનને, પુત્રો હરીશ, ધનરાજ, 
વરદરાજ, અભય અને પુત્રીઓ મનીષા અને નારાયણીને 
તેમ જ સમગ્ર પરિવારને શક્તિ અર્પે, અને આ પરમ 
સારસ્વતના આત્માને ચિરશાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


ઉટ્દશ્‌ 


તંત્રી 

નવલકથાકાર વજુભાઈ મહેતાનું દુઃખદ અવસાન 

તા, ૧૮ માર્ચ ૨૦૦૦ - મુંબઈથી ચિ.સોનલનો 
ફોન આવ્યો, તેના પિતાશ્રી અને ગુજરાતી ભાષાના 
લોકપ્રિય નવલકથાકાર વજુભાઈ મહેતાના આજે સવારે 
૮-૦૦ વાગ્યે અવસાન પામ્યાના સમાચાર તેશે આપ્યા. 
વજુભાઈ છેલ્લા ઘણા સમયથી બીમાર હતા, તેમનાં પત્ની 
રસિકાબહેનના અવસાન પછી વજુભાઈની તબિયત. 
કથળેલી. થોડો સમય પુત્રો પરિમલ અને નીલકંઠને ત્યાં 
અમેરિકા ગયેલા. છેલ્લા થોડ! સમયથી. મુંબઈમાં તેમના 
નિવાસસ્થાન 'લેલી કૉર્ટ'માં રહેતા. આ સ્થળે મુંબઈ જાઉં 
ત્યારે હું કવિ સુન્દરમ્‌ પણ ત્યાં ઊતરતા. સાહિત્યકારોના 
તે મિત્ર હતા. 

ગુજરાતી સાહિત્ય ક્ષેત્રે તેમનું પ્રદાન મહત્ત્વનું છે. 
તેમની નવલકથાઓની સર્વશ્રી સુન્દરમ્‌, પન્નાલાલ પટેલ, 
જ્યોતીન્દ્ર દવે અને ઉમેદભાઈ મણિયાર જેવા સાહિત્યકારો- 
એ પ્રશંસા કરી છે. 

૧૯૧૬માંપ્રગટ થયેલી “નંદિતા'ને પન્નાલાલે “નિર્મલ 
નવલકથા' તરીકે ઓળખાવેલી. એ પછી ૧૯૭૦માં તેમની 
નવલકથા 'એક દીપ જલે અંતરમાં' સુન્દરમ્‌ની પ્રસ્‍તાવના 
શાથે પ્રગટ થયેલી. આ નવલકથા ગોવર્ધનરામની શૈલીએ 
લખાવેલી છે. બે ભાગમાં પ્રગટ થયેલી “્રવાસી એક 
પંશનાં'માં આજનાં યુવક-યુવતીને મૂંઝવતા લગ્નના પ્રશ્ચોની 
આલોચના કરી છે. “અબ તો જીવન હારી' એ ગ્રામજીવનનું 
નિરૂપણ કરતી નવલકથા છે. 'ત્રિમુખ' પણ એમની જાણીતી 
કૃતિ છે. 'મોના'ની પ્રસ્‍તાવના જ્યોતીન્દ્ર દવેએ લખેલી. 
“સૌંદર્ય શું ?' એ નવલકથામાં સાચું સૌંદર્ય એ હૃદયમાં રહેલું 
છે તે બતાવ્યું છે. 'મધસાગરનાં મોજાંમાં' ગ્રામજીવનનું 
આદર્શ ચિત્ર આપી એક સેવાભાવી સંસ્કારી નારીના 
સંસ્પર્શથી સદીઓથી ખદબદતું ગામડું કેવું નંદનવન બની 
શકે છે એ તેમણે દર્શાવ્યું છે. “શ્વેતપ્મા' એ વિક્રમાદિત્યના 
સમયની એતિહાસિક નવલકથા છે. આ ઉપરાંત “્રતિરોગ' 
એ કર્મના સિદ્ધાંતનું નિરૂપણ કરે છે. એમાં આંતર- 
મનોવ્યાપારોનું નિરૂપણ નવલકથાને કલા તરીકે જોનારને 
ખાસ ગમશે. 'સમન્વિતા' એ વજુભાઈની. છેલ્લી પ્રગટ 
નવલકથા છે. આ નવલકથા સંસ્કૃતિ-સમન્વયની નવલકથા 
છે. જાણવા પ્રમાણે કેટલીક નવલકથાઓ તે પૂરી કરી 
શક્યા નથી. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨૨ 


વજુભાઈ મહેતા પ્રેરણાદાયી સાહિત્યના આલેખક 
હતા. તેમના અવસાનથી ગુજરાતી સાહિત્યને એક સંનિષ્ઠ 
સાહિત્યકારની ખોટ પઃડી છે. તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન 
કરવાની શક્તિ પ્રભુ ચિ. સોનલને અને ચિ. પરિમલ અને 
ચિ. નીલકંઠનાં કુટુંબીજનોને આપે અને સદ્દગતના આત્માને 
ચિર- શાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


પ્રા. રણધીર ઉપાધ્યાય અને શ્રી ધેર્યચંદ્ર બુદ્ધનું 
દુઃખદ અવસાન 

ગયા મહિને આપણે બીજા બે સારસ્તતો પણ 
ગુમાવ્યા છે. હિન્દી ભાષા-સાહિત્યના પીઢ અધ્યાપક, 
આધ્યાત્મિક પુસ્તકોના લેખક અને સાધક શ્રી રણધીર 
ઉપાધ્યાય (જ. ૧૯૧૯)નું તા. ૧૬ માર્ચ ૨૦૦૦ના રોજ 
૮૧ વર્ષે અવસાન થયું. “લ્યુમાનની ઘુતિ' જેવાં 
અધ્યાત્મલક્ષી ચરિત્રપુસ્તકો તેમણે આપેલાં. ડૉ. 
રજનીકાન્ત જોશીએ. મને કહ્યું કે આકાશવાણી પરથી 
પ્રસારિતિ થયેલા તેમના હિંદી પાઠો અને ગંનિષ્ઠ 
અધ્યાપનકાર્ય દ્વાર હિંદી ભાપા-સાહિત્યનો સમ્યક્‌ પ્રસાર 
કરવામાં તેમનો ફાળો મૂલ્યવાન છે. તે અમદાવાદની એલ. 
ડી. આર્ટ્સ કૉલેજમાં હિંદીના અધ્યાપક અને વિભાગના 
અધ્યક્ષ હતા ત્યારથી તેમનો પરિચય હતો. અધ્યાપક તરીકે 
નિવૃત્ત થયા બાદ બધો વખત તે વાચન મનન અને શ્રી 
અરવિંદના યોગની સાધનામાં વિતાવતા. 

બીજા પીઢ લેખક શ્રી ધેર્યચન્દ્ર ૨. બુદ્ધનું તા. ૨૩ 
માર્ચ ૨૦૦૦ના રોજ ૯૧ વર્ષની ઉંમરે અવસાન થયું. 
આગલા દિવસે તેમનાં પત્ની રશ્મિબેનનું અવસાન થયેલું. 
શ્રી ધેૈર્યચન્દ્ર બુદ્ધે આધ્યાત્મિક કાવ્યો, ભજનો, 
પ્રસંગકથાઓ વગેરે લખ્યાં છે. તેઓ બહુસંખ્ય પુસ્તકોના 
લેખક હતા. અને લોકપ્રિય પણ હતા. “ફૂલછાબ'ની મારી 
કૉલમ “શબ્દલોકના યાત્રીઓ'માં મેં એમના વિશે લખેલું. 
(અક્ષરના આરાધકો ભાગ ૧'માં એ સંગૃહીત થયું છે.) 
એમની સાથે પત્રવવહાર હતો. તેમના અવસાનનું દુઃખ 
સહન કરવાની શક્તિ એમના પુત્ર અશોકભાઈને અને 
સમગ્ર પરિવારને પ્રભુ અર્પે અને સદ્ગત્‌ના આત્માને ચિર- 
શાંતિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 


અમદાવાદમાં શરૂ થનાર થિયેટર અને મીડિયા 


સેન્ટર 
ગુજરાતમાં થિયેટર અને મીડિયા સેન્ટરનો આરભ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦થી શરૂ થનાર છે. આ અંગે શ્રી હસમુખ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨૩ 





બારાડીનો નીચેના સરનામે સંપર્ક સાધવા જણાવાયું છેઃ 
૪૨/૨૫૧, પ્રગતિનગર, દેના બેંક સામે, નારણપુરા, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૩. 


લોકમિલાપ ટ્રસ્ટની અર્ધશતાબ્દી પ્રસંગે પુસ્તકો 
ખાસ વળતરથી 

૨૦૦૦ની સાલમાં લોકમિલાપ ટ્રસ્ટની સ્થાપનાને 
પચાસ વર્ષ પૂરાં થયાં એ પ્રસંગે લોકમિલાપનાં ત્રીસ ચૂંટેલાં 
પ્રકાશનો પાંત્રીસ ટકાથી વધુ વળતરથી આપવાની યોજના 
છે. ઉમાશંકર જોશી, કાકા કાલેલકર, ગિજુભાઈ, બોટાદકર, 
ઝવેરચંદ મેઘાણી જેવા અનેક લેખકોનાં ૨,૫૦૦ પાનાં 
ધગવતાં ત્રીસ પુસ્તકોની કિંમત રૂ. ૩૯૬ છે તેને બદલે 
રૂ. ૨૫૦માં આખો સેટ આપવામાં આવશે. રકમ 
મોકલવાનું સરનામું: લોકમિલાપ ટ્રસ્ટ, પો. બૉ. ર૩, 
સરદારનગર, ભાવનગર-૩૬૧૪૦૦૧. 


છઠ્ઠી ભાષા-સાહિત્ય પરિષદ 

લંડનમાં છેલ્લાં પચીસેક વર્ષથી ચાલતી ગુજરાતી 
સાહિત્ય અકાદમીએ ગુણવંતસય આચાર્યના જન્મશતાબ્દી 
- વર્ષે ઇંગ્લૅન્ડના બેડફર્ડ શહેરમાં શનિવાર - તા. ૨૯ 
એપ્રિલ, ૩૦ એપ્રિલ અને ૧ મે ૨૦૦૦ના રોજ છઠ્ઠી ભાષા- 
સાહિત્ય પરિષદનું આયોજન કયું છે. આ પ્રસંગે સ્વ. 
ગુણવંતરાય આચાર્યની પુત્રીઓ, ડૉ. ભોળાભાઈ પટેલ, પ્રા. 
જયંત પંડ્યા, શ્રી પ્રઘુમ્ન તન્ના અતિથિવિશેષ તરીકે 
ઉપસ્થિત રહેશે. હાજર રહેવા ઇચ્છનારે નીચેના સરનામે 
સંપર્ક કરવો: વિપુલ કલ્યાણી, ર, બીચ ક્રૉક્ટ ગાર્ડન્સ, 
વેમ્બલી, મિડલસેક્સ 11/૯6 81812. 


લૉસ એન્જલસમાં યોજાયેલ સાહિત્યિક કાર્યકમ 

તા. ૪ જાન્યુ, ૨૦૦૦ના રોજ શત્રે લૉસ 
એન્જલસમાં શ્રી જ્યોતિબહેન ઠક્કરના નિવાસસ્થાને 
સાહિત્યિક કાર્યક્રમ યોજાયો હતો, જેમાં કાવ્યપઠન, 
કાવ્યાસ્વાદ અને કાવ્સર્જનપ્રક્રિયા વિશેના વાર્તાલાપ ગજૂ 
થયા હતા. આ કાર્યક્રમમાં અનેક ગુજરાતી 
સાહિત્યરસિકોએ ભાગ લીધો હતો. અને કાર્યક્રમ અત્યંત 
રસપ્રદ બન્યો હતો એમ શ્રી જ્યોતિબહેન જોબનપુત્રાએ 
લખી જણાવ્યું છે. 


તા. ૩-૪-૨૦૮૦ 


એક ગુલાબનો છોડ 


એક દીવ/લની છાય/%ંં એક ૧/ર એક ગુલહાજનો છોડ 6૧. 
ઈશરન મુક્ત પ્રકાશમાં તેન! પર કળીઓ ખીલી, તે ફૂલ્યોફલ્યો; 
જતન! ઝક50મ%/થ0 ૫/9? પ, સત્તત %#પ્૮ કરુ, 
તે છોડ પોતાનું માધુર્ય રતદિન ચોપાસ વરસાવતી હતો. 


આથ તે છોડ ખાસ્સી ઉંચાઈ અને સુંદરતા 2પ્ત કરી ઊગતો હતો. 
ઊગતાં ઊગતાં, તે દીવલનદ એક તિરડની નજીક અજી ગજ, 
કે જ્યાંથી ઝળહળત પ્રકાશનાં કરણી આવત હતં. 


બમ જુસ્સ!થી એ પ્રકાશને અનુસરી, નિભવતાથી અને ગૌરવથી 
તેણે તિરાડમ પ્રવેશ કર્યો; 
અને છીવાલન જીજી બાશુએ ડોહયું કરી તે વિસ્તરે. 


પકાશ, ઝાકળ અને વિશાળ દશ્ય, 
કમન 9૫ તેન તે જ હતં 
પણ હવે તે નવાં સૌદયમાં, 
તેન સુરભિની *)% જળતો ૧૯૮ ઝોવઈ ગવો. 


આપણે જેને જૃત્યુ' કહીએ છીએ, 
તે જું ફક્ત શોક % જન્માવી શકશે 7 
અને આપી હિંમતને નબળી કે ન!બૂદ કરી શકશે ? 
હરગિ% નહીં. 
ચાલો, અપણે અડગ શદ અને આશાભર્યુ જીવન જીજીએ; 
ગુલાબનો છોડ તો હજુ દીવાલની બીજી બાજુ ઊંચે વધી રહ્યો છે. 
પહેલાં દીવાલની અ! જ/જી ક 
દૂર-સુદૂરના પ્રદેશ સુધી તે છોડ સુરભેન લહાણી કરતો હતો; 
તે હવે દીવાલની! જીજી બજી 
પોતાની સુરભિની લહાણી બમણા જોમથી વહાવતો રહેશે. 
તૌ પછી શોક શાને?* 


* સ્વ, અ. સૌ. ભગવતીબહેનની પુણ્યસ્મૃતિમાં એક 
અશાત અમેસ્કિન કવિના કાવ્યનો ભાવાનુવાદ 
ચન્દ્રકાન્ત દેસાઈ 
(ફેન્કલિન પાર્ક, યુ.એસ.એ.) 


ઇટ્સ એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨૪ 


સ્વ. વજુભાઈ મહેતાનો એક પત્ર 


મુંબઈ 
તા. ૭-૨-૯૧ 
પ્રિય રમણભાઈ, 
તમારી ફોન ૫૨ તો વાત થઈ જુ ગઈ હતી. તમારો તા, રો પત્ર પણ 
મળ્યો. 


તો તા. ૧૩/૨રની રાતે ૯. ૪૫ પહેલાં એરપોર્ટ પર હાજર થઈ જઈશ. 
હવે મળવાના જ છીએ એટલે મારો આનંદ શબ્દોમાં વ્યક્ત નથી કરતો. જુઓ, 
તમને મેં લિલી કોર્ટમાં ઊતરવાનું આમંત્રણ એક જ પ્રવાસ માટે તથી આપ્યું, 
જ્યારે મુંબઈ આવવાનું મન થાય ત્યારે જરા પણ ક્ષોભ વગર આવવા માટેયું 
કદ્ર પપોતપંબા મેં આપ્યું છે. હવે આપણો એવો સંબંધ નથી રહ્યો કે 
મારે ઘેર આવવા માટે તમને આગ્રહ કરવો પડે, એમ તમને પણ લાગવું જોઈએ. 
વધારે લખીને તમને મૂંઝવવા નથી. 

તમારી આમંત્રણપત્રિકાઓ પણ આજ મળી ગઈ છે. જે જે સાહિત્યરસિકોનો 
મેળાપ, થશે તેમને એક એક પત્રિકા આપતો રહીશ. 

“ઉદ્દેશ'નો. જાન્યુ. અંક મળી ગયો છે. લેખો ઉપર નજર ફેરવી ગયો છું. 
નિરાંતે વાંચવાનું હજી બાકી છે. રસિકાબેન કહેતાં હતાં કે સુન્દરમ્રભાઈ વિષે 
રમણભાઈએ. બહુ સારું લખ્યું છે. “સુન્દરમ્‌ પ્રત્ઘેનો તમારો હૃદયભાવ કેવો ગાઢ 
છે એ હું જાણું છું. જે લખ્યું હશે એ હૃદયમાંથી જ નીકળ્યું હશે. “જન્મભૂમિ*માં 

. હરીન્દ્રભાઈએ પણ ઘણું હૃઘ લખ્યું હતું, “સમકાલીન'માં કવિ અનિલ જોશીએ 
પણ લખ્યું હતું, એમ એ મને કહેતા હતા, મેં હજી વાંચ્યું નથી. એમના જેવા 

_ એક વિરલ કવિ વિષે લખવાનું કોને મન ન થાય! હવે તો એમની કવિતાઓ 
વાંચીને જ રાચવાનું રહ્યું. 

એ. જીવતા હતા ત્યારે ક્યારેક ક્યારેક એમના વ્યક્તિત્વના અમુક તત્ત્વ 
વિષે ટીકા પણ કરી હશે, પણ હવે તો એ યાદ આવે છે ને આંખો ભરાઈ જાવ છે. 

બસ, તો. ૧૩મીની રાતે એરપોર્ટ પર મળીએ છીએ. આ 
અમારાં સ્નેહવંદન. રસિકાબેન તમને સ્નેહવંદન પાઠવે છે. 


લિ. 
જ્જુજઈ ન ટ્જેહજદજ 





અ ઈ 
એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨રપ નક બ્રશ 


સ્વ. અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના પત્રો 





મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૨ર-૭૩-'૬૪ 


પે 


મુ. રમણભાઈ, 
પત્ર મળ્યો હતો. 'વિશ્વમાનવ'ના આગામી અંકે 
તો નહિ, પણ તે પછીના અંકે 'ગો. - એક અધ્યયનયનો 
રિવ્યુ આવશે. ઉતાવળે કામ સારું ન થાય. શર્માનો પત્ર 
હતો. એમને “સંસ્કૃતિ' માટે સૌપ્યું તે સારું જ કયું. 
માર્ચ હવે બેસી ગયો. છે. મારા માટે ત્યાંની કોઈ 
કૉલેજમાં ગોઠવાવાનું શું કર્યું? મુ. ઉમાશંકરભાઈને 
કહેવા જેવું ખરું? આ કામ જલદી પતાવશો તો જ 
અહીંથી છૂટા થઈ શકાય. પત્ર લખશો. તમે બીલીમોરા 
આવવાનું એપ્રિલના અંતમાં રાખી શકો તો કેરીની 
મોસમ હોય - જોકે કૉલેજ બંધ હોય, નક્કી ડરી 

જણાવશો, 
કુશળ? 

લે. 
અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના વં. મા. 


ર 
મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૭-૪-૧૪ 
મુ. રમણભાઈ, 

“સંસ્કૃતિ'માં અંબુભાઈના પત્રો વાંચી આનંદ 
થયો, રાધેશ્યામનો પત્ર હતો કે મારે હવે ઉતાવળ 
કરવી જોઈએ, પણ ત્યાંથી આવતાં, બીલીમોરા 
સ્ટેશનેથી ઘરે આવતાં રિક્ષાને અકસ્માત થયો. માથામાં 
વાગ્યું હતું. પરિણામે પત્ર લખવાર્માં મોડો. પડયો. છું, 
હવે પરીક્ષાઓની. કામગીરી શરૂ થઈ ગઈ છે. ૧૫ કે 
૨૦ના અરસામાં મુક્ત થઈશ. એ પછી પહેલું કામ 
“ગો, - એક અધ્યયયન' અંગેનું. 


બટ્ટ 





સંપાદક : રમણલાલ જોશી 


ચીમન-પ્રકરણનું કેમ કંઈ લખતા નથી? કંઈ 
જાણવા મળ્યું ? એમના વિદ્યાર્થીની અટકળ સાચી 
લાગે છે. મુ. ઉમાશંકરભાઈએ ધડાકો કર્યો. પછી તો. 
લાડો છે કે જે થયું તે સારું જ થયું. પણ હવે પાછું 
બીજી દિશામાં વિચારતા રહેવું પડશે. 
લેખનપ્રવૃત્તિ કેમ ચાલે છે? બિરાદર, તમે તો 
પરીક્ષાકાર્ય-મુક્ત છો. તો, 'વિશ્વમાનવ' માટે કંઈક 
લખો. ને! વિ.મા.ના. આવતા અંકે થોડાક નોંધપાત્ર 
ફેરફારો જોશો, #્લ્લવ્સંબભપ જણાવજો. મુ. ઉમાશંકર- 
ભાઈને મારાં વંદન કરશો. કુશળ? 
અ, બ્ર.ના. વં. મા. 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૧૭-૪-'૬૪ 
મુ. રમણભાઈ, 
પત્ર મળ્યો. શમનો પણ પત્ર છે. વિશેષ માહિતી 
કંઈ જણાવી નથી. એટલે હમણાં કશી. ઉતાવળ કરવી. 
નથી, “ગો. - એક અધ્યવન' અંગે નવચેતન'માં અને 
આજના “સંદેશ'માં જોયું, રિવ્યુ હવે શરૂ થયા છે. 
આશા છે કે હું મોડો નહિ પડું. એપ્રિલની ૩૦મી પછી 
તમે ક્યાં જવા ધારો છો? વલસાડનું નક્કી નથી? 
૨૦મી પછી રિવ્યુનું કામ પૂરું કરીને જ વડોદરા થોડા 
દિવસ માટે જવા ધારું છું. આપણે ક્યાં અને ક્યારે 
મળી શકીએ, તેવું કંઈક વિચારો. 'વિશ્ચમાનવ' માટે 
કશુંક તૈયાર કરી નાખો ને! 
તમારું બીલીમોચ આવવાનું ક્યારે ગોઠવાશે ? 
તમારા હવે પછીના કાર્યક્રમની, તિગતો, નક્કી થયે, મને 
જણાવશો, “ગો, - અધ્યયન'નો રિવ્યુ શંસ્કૃતિ' માટે 
મારે લખવાનો છે એવી વાત મારે શર્મા સાથે થઈ છે. 
બીજી શી પ્રવૃત્તિ? દ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨૬ 


મુ. ઉમાશંકરભાઈને મારાં વંદન કહેશો. એમની. 
તબિયત સારી હશે. 
અનિરુદ્ધ 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા, 
૨ર-૭-'૬૪ 
પ્રભુ, 
લાંબા ગાળે પત્ર લખું છું. તમે રિવ્યુ મોકલવાના 
હતા, એકાદ અઠવાડિયામાં, તેની યાદ આપું છું. 
અવશ્ય મોકલશો. હમણાં 1014 10દ1 પું 255૮35 
બા 4 ૯દ॥૯ વળતં 1તલ્યડ વાંચ્યું. ખૂબ મજા પડી. 
“ગો. - એક અધ્યયન'ને ભૂલ્યો નથી. ખૂબ લંબાયું 
છે. એટલે હવે પૂરું કરીને જ બીજો પત્ર તમને લખીશ. 
રાધેશ્યામજીના શા સમાચાર ? એમને એક લાંબો પત્ર 
લખવો છે. થોડા દિવસમાં લખીશ. આ. વખતનું 
“સંસ્કૃતિ', સાચ્ચે જ, ગમ્યું. “મહાપ્રસ્થાન' આપણી 
કવિતાને નવું પ્રસ્‍થાન કરાવશે, એમ લાગે છે. 
મુ. ઉમાશંકરભાઈને મારાં વંદન કહેશો. 
તબિયત સારી. જ હશે. લેખ અને પત્ર મોકલો. 


લિ. અનિરૃદ્ર બ્રહ્મભટ્ટન! વં. મા. 


દ્ર 
મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૬-૧૧-'૬૪ 
મુ. ભાઈશ્રી, 
સાલ-મુબારક. 


અમદાવાદ બે વખત આવવાનું થયું, પણ ઊડતી 
મુલાકાતે. મળી ન શકાયું એનો વસવસો છે. તલોદ 
અને વાડાશિનોરમાં તમે મળશો જ, એવી આશા સેવી 


હતી. કેમ ન આવ્યા? 
“વિશ્રમાનવ'નો અંક એકાદબે દિવસમાં મળી 


જશે. “ગો. - અધ્યયન'નો રિવ્યુ આ વખતે જાણી 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨૭ 





કરીને સમાવ્યો નથી. તમારો રિવ્યુ છે. અંકને સમૃદ્ધ 
કરવામાં તમારા ફાળાની સાભાર નોંધ લઉં છું. 

એક વાત. 2.8.)4.માં જઈ આવ્યા તેનો ટૂંકો 
અહેવાલ ('વિશ્વમાનવ'માં 'વૃત્તવિમર્શ') આવે છે તેને 
માટે લખી મોકલો. 

બીલીમોરા આવવાની તારીખ નકી કરી 
જણાવો. ઘરે સૌ કુશળ હશો. જંસ્કૃતિ' માટે 
ચંદરવાકર - સંપાદિત કદદ્વંડ સંગ્રહનો રિવ્યુ 
મોકલાવ્યો છે. 

નવું વર્ષ આપને સમૃદ્ધિવંતું અને વિદ્યાલયમાં 


વૃદ્ધિ કરાવનારું નીવડો એવી શુભેચ્છા વ્યક્ત કરું છું. 
અનિરુદ્ધ 
પ 
મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોગા. 
૧૪-૧૨-૧૪ 


મુ. રમણભાઇ, 

પત્ર મળ્યો. રાધેશ્યામજી સાથે હમણાં પત્રવાતો 
ચાલે છે. એ તમને પહોંચતી જ હશે એમ ધારીને પત્ર 
લખવામાં મોડું કરી બેઠો છું. 'ગો. - એક અધ્યયન' 
ઉપરના આજ સુધી લખાયેલા બધા જ રિવ્યુ મેં જોયા 
છે. હવે મારે જે કહેવાનું છે તે સંક્ષેપમાં કહીશ. ઉપેન્દ્ર 

પંડ્યાનો લેખ મેં વાંચ્યો હતો. ગમ્યો પણ હતો. 
મારે તમને બીલીમોરા આવવાની તારીખ 
જણાવવાની હતી, નહિ? ડિસેમ્બરમાં ઘણા મહેમાનો 
આવી ગયા અને હવે વાર્ષિકોત્સવની તૈયારીઓ. તમે 
જાન્યુ. માં આવો. ૮થી ૧૫ વચ્ચેની કોઈ તારીખ નક્કી 
કરશો. બે વ્યાખ્યાન. એક કૉલેજમાં, બીજું નગરમાં. 
તમને આવવાજવાનું અને રહેવાનું ખર્ચ સંસ્થા આપશે. 

તીથલના દરિયે કરીશું, સાથે કોને કોને લાવશો? 
ડિસેમ્બરના વૈકેશનમાં અમદાવાદ થૌડા દિવસ 
રહેવા ધારું છું. એટલે નિરાંતે મળી શકાશે. વાતોચીતો 
પણ કરી શકાશે. હ હમણાં કવિતાના ચ્વાડે ચડ્યો છું! 
તમારો અનિરુદ્ધ 


ઉ્ટ્શ 


ક્ર 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 

બંદર રોડ, 

બીલીમોરા. 

૨૫-૧૨-'૬૪ 
મુ. રમણભાઈ, 

“વિશ્વમાનવ'ના “વૃત્તવિમર્શ' વિભાગ માટે 
7.1.50.ના સંમેલનનો ક્રિ-ટિ-ક-લ હેવાલ, છાપેલાં 
એકાદ-દોઢ-બે પાન જેટલો, તૈયાર કરી આપો. જાન્યુ.- 
ના અંકમાં લઈ શકાશે. ડિસે,ના. અંકમાં આવી શડયો 
હોત તો. સારું, પણ એ, મારા ધ્યાન બહાર જ ગયું, 

“ગો. -- એક અધ્યયન'ના રિવ્યુ માટે હવે વધારે 
રહ નહિ જોવડાવું. “દષ્ટિ' નામનું એક ત્રેમાસિક શરૂ 
કરવાનો વિચાર છે. તેમાં તમારો કેટલો સહકાર મળી 
રહે તે વિગતે જણાવો. વિશેષ વાત રૂબરૂમાં. પત્ર લખો. 
મુ, ઉ. જોશીને મારાં વંદન પહોંચાડશો. 


તમારો 
અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટ 


રતિનિવાસ, 

દેસરા રોડ, 

બીલીમોરા. 

૨૦-૧૨-૬૬ 
મુ. રમણભાઈ 

જનતા બીલીમોરા રાતના ત્રણ વાગ્યે આવે અને 
ઊભો ન રહે! એટલે બીલીમોશ સ્ટેશને મળવાનું શક્ય 
નથી. ૨૬મી સવારે સૌરાષ્ટ્ર એક્સપ્રેસમાં નીકળો તો 
સાથે થઈ જવાય, દાદર સ્ટેશને રારધશ્યામ સામા 
આવવાના છે. 

“ગો. - એક અધ્યયન' સુરતમાં ચૂ, ગાંધી 
વિધયાભવનમાં જોયું. વાંચવાનું બાકી છે. ગેટઅપ વગેરે 
સરસ થયું છે. વિગતે વાત રૂ-બ-રૂમાં. સૌ કુશળ? 

અનિરૃદ્ધના વં. મા. 


ઉદર 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૩૧-૧-'૬૮ 


પ્રભુ, 
વિવેચનલેખોના સંગ્રહ વિશે વાત ડરી છે. 

એકાદ વખત રૂબરૂ મળવું જોઈએ. તમારી ૬૯૦15 મને 
જણાવો. અને સામગ્રીનો કંઈક ખયાલ આપો. વાત 
આગળ ચલાવું. વૉલ્યુમ 'અભિગમ' જેવડું ન થાય તે 
જોશો! તમારું છટક એમાં આવે એવી મારી અપેક્ષા 
સહેજે હોય. 

કેમ ટચૂકડા પત્રો? હમણાં શું, હાથ ઉપર છે? 
ગો. મા. ત્રિ. ઉપરનું વોલ્યુમ “વિવેચનશ્રેણી'માં કરવું 
છે. કયો વિષય પસંદ કરશો? “મેઘાણી' તૈયાર થઈ 
ગયું છે. આવતા સપ્તાહમાં બહાર આવશે. આપણે 
સાથે કોઈક પુસ્તક ટતા કરીએ - “અખેગીતા' જેવું. 
“તસંતવિલાસ'ની વધુ હસ્તપ્રતો મળી. શકે ? જણાવશો. 
અમદાવાદ આવીશ ત્યારે અવશ્ય મળીશ. 
રાધૈશ્યામજીના હમણાં હમણાં પત્રો બંધ થયા છે - 
અડારણ. એમનું નવું સરનામું મને જણાવશો? 

તબિયત ઉત્તમ હશે. મુ. ઉમાશંકરભાઈને અને 
ભાયાણીસાહેબને મારા નમસ્કાર પહોંચાડશો. 
ભાવાણીસાહેબને કહેજો કે મને પત્ર લખે. 


અનિરુદ્ધનાં વંદન 


મિસ્ત્રી ભવન, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૧૩-૩-૬૮ 
પ્રભુ, 
પત્ર મળ્યો, આજે આંગડિયા મગનભાઈ 
શંકરદાસની કંપની મારફતે “ઝવેરચંદ મેઘાણી'ની, 
આઠ નકલ મોકલું છું. આંગડિયો ઘરે આપી જશે. 
પાર્સલ છઢ્ાંવ છે. જો એકાદ દિવસમાં ન મળે તો. એની. 
ઓફિસ રતનપોળમાં છે. કોઈને મોકલીને તપાસ 
કરાવશો. આઠે વ્યક્તિઓ તમારી. આજુબાજુ છે. 


એપ્રિલ ર૦૦૦: ૩૨૮ 


એટલે, પ્રભુ, સત્વરે પહોંચાડશો - ગરુડસવારી કરીને. 

અ'વાદ આવવું છે. પણ ક્યારે તે નક્કી નથી થતું. 

એપ્રિલ મુંબઈમાં, મે પૂનામાં. મેના અંતમાં આવી પડું. 

મુંબઈ આવવાનું થશે ? મને જણાવશો. વિવેચન- ગ્રંથનું 

રૂબરૂમાં જ પતે. હું શક્ય હશે તો એકાદબે દિવસ માટે 

અમદાવાદ આવવાનો એપ્રિલમાં પ્રયત્ન કરી જોઈશ. 

ક્યા હાલ હે? રાધેશ્યામજી મૌન પાળીને બેઠા 

છે. એમની નકલ આ પાર્સલમાં છે. વિવેચનશ્રેણી વિશે 
સલાહસૂચનની. અપેક્ષા છે. લ-ખ-શો. 
તબિયત ધમધમાટઃ હશે. 

અનિરદ્ધનાં વંદન 


૧૮-૩-૬૮ 

પ્રભુ, 

પુસ્તકોનું પાર્સલ મળ્યું કે નહિ, તે આજે લખો. 
પુસ્તકો પહોંચાડવામાં તસદી પડશે, પણ ક્ષમસ્વ મે. 
બીજી શી પ્રવૃત્તિ? 

પરીક્ષણકાર્યમાં ગૂંથાવા-ચૂંથાયા હશો, નહિ? 
અમદાવાદ આવવું છે. પણ ક્યારે તે નક્કી થતું નથી. 

“કાન્ત'ની પુસ્તિકા હાથ પર છે. પાકું બાઇન્ડિંગ 
હવે બધાં પુસ્તકોનું-કરાવવું છે. ૪૯૪૪&તવ્ને હોય 
તેવાં જાડાં-પૂઠાં ગુજરાતમાં કેમ શક્ય નહિ હોય ? હવે 
સંપાદકનું નામ પૂઠા પર નહિ આવે. 

તમે કાન્તના “શિક્ષણનો ઇતિહાસ' પર લેખ 
તૈયારી કરી આપો. “હા'ની પ્રતીક્ષા કરું છું. લખો. 
મિત્ર અનિરુ 


ર ૨ર૦-૩-૬૮ઃ 
પ્રભુ, 
પત્ર મળ્યો. 
આનંદ. 
સૉયલ્ટી માટે કેમ સચિંત ? આગળ અનિરુદ્ધ છે ! 
લેખના સર્વ હક્ક લેખકના, સંપાદનના સંપાદકના. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૨૯ 





પ્રત્વેક આવૃત્તિએ લેખકને પુરસ્કાર મળે અને તે 
રકમનો હપતો રૂ. ૫૧થી ઓછો. નહિ હોય. વધુ 
હોવાનો. સંભવ વધારે. પ્રત્યેક પુસ્તિકાએ રૉયલ્ટીનું 
ધોરણ જુદું-જુદું હોવાથી ચોક્કસ આંકડો કહેવો મુશ્કેલ 
છે. પણ નચિંત રહેશો. 

હવે પછીની બધી જ પુસ્તિકાઓ. પાકા પૂઠામાં, 
અને પૂઠા પર સંપાદકનું નામ ન હોય તે રીતે પ્રગટ 
થશે જ? 'શેક્ષણનો ઇતતિહાસ' (કાન્ત) પરનો. લેખ 
જૂનના પ્રથમ સપ્તાહમાં મળી જાય તે રીતે મોકલો. 
લેખની મર્યાદા છાપેલાં ડેમી સાઇઝનાં ૧૦ર્થ, ૧૨ 
પાનાં. તમારું છલક જોઈએ, 

પ્રભુ'ઇચ્છા પ્રબળ હશે તો અનિરુદ્ધ - “ભક્ત' 
અમદાવાદમાં આવશે જ. અમદાવાદમાં જ ક્યાંક 
ગોઠવી આપો ને? ] 

તબિયત મઘઈના પાન જેવી હશે જ. 

અનિરુદ્ધ 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા, 
૧૫-૧૦-'૧૯ 
પ્રભુ! 
પત્રવર્ષા થતી. રહેશે તો ગમશે. મેં અરજી 
ફટકારી અને ભાયાણીસાહેબે તેમ જ તમે ધક્કો મારી 
આપ્યો! રૂપિયાને દક્ષિણા ગણવાની સહી નથી. પ્રભુ 
એવો ગણતરીબાજ નીકળ્યો કે અહીંની પોસ્ટમાં 
પોસ્ટલ ઓર્ડર જ ન મળે - પછી ભક્તને ગરમ થવાનું 
કારણ ખરું કે નહિ? પત્રમાં તમે આ વાંચ્યું ને તે વાંચ્યું 
વગેરે લખ્યું છે, પણ અભિપ્રાયની બાબતમાં મૂંગા- 
મંતર કેમ? કો'ક વાર તો, ભલા, પ્રતિશબ્દ પાડો ! 
તે તમે પત્રો સંઘરી રાખો છો ? રતિની વાસ યાદ 


. આવે છે? અમદાવાદમાં એક આખું અઠવાડિયું હતો એ 


વાત હાચી, પણ કરકફ્યુમાં ફરકાય જ શી રીતે ? 
“અભીપ્સાં'નો. રિવ્યુ કરવા પૂરતો જ રસ? 
અલ્યા ભૈ, અમદાવાદના ભેજા વિના આવું કોના 


બ્ટ્શ 


ભેજામાં ઊગે, હેં? તો. “પરિમાણ' વિશે લખીએ. 
ઘરે મારાં પૂ. મામી અને ચિરંજીવીઓ મજામાં 
હશે. કુશળ.? 
લિ. અ. બ્રનનાં વંદન 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર માર્ગ, 
બીલીમોરા. 
તા. ૧૯-૧૧-૬૯ 
મભુ! 
પત્ર મળ્યો, ખૂબ આનંદ થયો. તમે ડિસે, ૧૦થી. 
૧૫ વચ્ચે અહીં આવવાનું ગોઠવી શકો? મને તરત 
જણાવશો. વ્યાખ્યાનવિષય 'વિવેચનની સાર્થકતા' 
એશવા “બેળર્વતરોય ર્કાવે” જાવે તે. આવવાજવાનો 
પ્રથમ વર્ગના ભાડાનો પ્રબંધ સંસ્થા કરશે. (જોકે આ 
લખવું ન જોઈએ. એ. હોય જ.) 
એક કામ, અમદાવાદથી ભાવનગર જતી, 
102૮0137 9૫5માં તા. ૨૮-૧૧-'૬૯ ને શુક્રવારનું એક 
રિઝર્વેશન, કોઈને મોકલીને, આજે જ કરાવી લેશો. બસ 
ડેપો પરથી સાંજે ૫-૦૦ કલાકે ઊપડે છે તેમાં. એક 
પરિસંવાદમાં ભાગ લેવા ભાતનગર જાઉં છું, આખી 
ટિકેટ ન લેશો - માત્ર રિઝર્વેશન. જો ટિકિટ લેવાનું 
ફરજિયાત હોય તો. લઈ લેશો. ૨કમ હું તમને રૂબરૂમાં 
આપીશ. ૨૮મી ને શુક્રવારે મળીશું, ત્યાં સુધીમાં 
બીલીમોરા આવવાની તારીખ 1ત્તત] કરી. લેશો. 
પત્રનો જવાબ તરત લખશો. અમુક દિવસ 
પહેલાં રિઝર્વેશન કરાવવાનું હોય છે, એટલે આજે 
કરાવી લેશો, ઘરે સૌ કુશળ હશો. તમારો. 
1 0બ૦્ટુત્વૂઝપ મને આપવા તૈયાર રાખશો. 
લિ. 
અ. બ્રાં વંદન 
1.«.ની જગા માટે શી ૪૦૬૫૦4 છે તે 
જણાવી શકો? ૧૯ અરજી છે, વાત સાચી? કોણ 
હરીફ? ક્વાર્ટ્સ મળે? 
ગ્રહ 


બ્ટ્શ 





૨૪-૧૧-૬૯ 
પ્રભુ! 
પત્ર મળ્યો. આનંદ થયો. હવે એક કામ ડરો. 
ટિકિટ-રિઝર્વેશન ટિકેટ સાથે - મને પોસ્ટમાં તરત 
મોકલી આપો. ભાવનગર જતાં તમને કદાચ ન મળી 
શકું તો વળતાં તો. મળીશ. 
વિશેષ રૂબરૂમાં. તમને એમ લાગે કે ટિકિટ મને 
૨૭મી સુધીમાં પહોંચે તેમ નથી તો શ્રી સ્નેહરશ્મિને 
ત્યાં પહોંચાડશો. જરૂર. 
આજે સુરત આવ્યો છું અને હમણાં બીલીમોરા 
જાઉં છું પત્રવ્યવહાર બીલીમોરાના સરનામે જ કરશો. 
કુશળ? 
લિ. 
અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટનાં વંદન 


નનહ 


મિસ્ત્રી ભવન, 
બંદર માર્ગ, 
બીલીમોરા. 
તા. ર-૧૨-'૬૯ 
પ્રભુ! 
કેવા સંજોગ! શુક્રવારે તમે બહાર હતા અને 
સોમવારે મારા બધા પ્રયત્નો છતાં સમય ન કાઢી 
શક્યો. મેં તમને ભારતીનિવાસ સોસાયટીમાંથી ફોન 
કર્યો હતો. પછી તરત વાહન ન મળ્યું, પાંચેક મિનિટ 
તમારી સાથે વાત કરવાની મળે એમ હતું. કેમ પાલવે ? 
હવે થોડા દિવસમાં આવવાનું થશે. શતનો સમય મળે 
તેમ ગોઠવીશું, તમને અહીં આવવામાં કઈ તારીખો 
અનુકૂળ પડે તેમ છે તે મને જણાવશો. 
શુક્રવારે ભારે થઇ ! ગુજરાત 12). પોણો કલાક 
મોડો અને પાંચ વાગ્યે તો લક્ઝરી ઊપડે! મુ. શ્રી 
સ્નેહરશ્મિને, પછી તો, ટ્રંકકૉલ પર વાત કરી - 
બીલીમોરાથી અને ટ્રેનમાં બેઠો! મણિનગર ઊતરીને 
સીધો બસસ્ટૅન્ડે. સિદ્ધાર્થભાઈ ટિંકેટ લઈને ઊભા હતા. 
પાંચ મિનિટ ગઈ હોત તો લક્ઝરી ઊપડી જાત! 
અ. બ્ર.નાં વંદન 
ઝ્ર્દ 
એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૦ 


૧૪-૭-૭૦ 

પૂ. મામા, 

નિમણૂકપત્રનો સ્વીકાર કર્યો છે. મને 
અમદાવાદમાં જોવાની વર્ષોજૂની તમારી અને શ્રી 
શર્માની વાસના હવે સંતોષાશે...! તમારી શુભેચ્છા માટે 
આભાગી છું. હવે તો સાંનિધ્યમાં કામ કરવાની મજા 
આવશે. 

ક્વાર્ટ્સ મળે છે ? એને મટે શો વિધિ કરવાનો 
હોય છે તે મને જણાવશો. તમારે જ એ પતાવી 
આપવાનું. વેકેશનમાં એ કામ ઊકલી જાય તો. જૂનમાં 
શ૩આતમાં જ ત્યાં આવવું છે. 

કુશળ હશો. ઘરે સૌ મજામાં હશો. 
લિ. અનિરૃદ્રનાં વંદન 


ન્ન 


બીલીમોગ. 

૪-૪-૭૦ 
પૂ. મામા, 

પત્ર મળ્યો. આનંદ. યુનિ. તરફથી કોઈ લખાણ 
મળ્યું નથી. પણ તમે લખ્યું છે તેને પત્તત્ સમજું છું 
અને ગુરુવારે તમને મળું છું. બુધવારે સાંજે મળવાનું 
શક્ય હશે તો તેમ પણ પ્રયત્ન કરીશ, ૫-૦૦ પછી. 
ઘરે જ હશો ને? 
વિશેપ રૃબરૂમાં. 


કુશળ હશો. 
લિ. 
અ. બ્ર.નાં વંદન 
ઝ્ર્ક 
મિસ્ત્રી ભવન, 
બંદર માર્ગ, 
બીલીમોચ. 
૨૧-૪-૭૦ 
પૂ. મામા, 


પત્ર મળ્યો હતો. તમને અગાઉથી અભિનંદન 
આપી સખું છું. સમજી ગયા ને? એસ્ટેટ ઓકિસરનો 
પત્ર મળી ગયો છે. ૩/૧૭ બ્લૉકનું નક્કી કર્યું છે. મછી- 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૧ 





૧ 


થી કેરફાર કરવો હોય તો થઈ શકશે? હવે એક 
અગત્યનું કામ બાકી. ફપંધ્યદ૭ીનું. તા. ૧૦મી મે 
પઢટેલાં એ થઈ જ જવું જોઈએ. તમે પાછળ પડજો. 
કબૂતગેએ એમાં અનાજ પાકે એટલું ખાતર ભર્યું છે 
એ મેં અને તમે નજરે જોયું છે! એસ્ટેટ ઓક્સિર 
સાટેબને વાત કરજો; અને મને જણાવશો. શ્રી 
ઉમાશંકરભાઈનો પ્રેમભર્યો પત્ર છે. હવે તમે 9૦%: 
તૉંકધતંઈંઘધંબાનું પલ જલદી પતાવો. બીજા શા 
નવીન? શબ્દસેતુ ક્યારે બાંધો છો? મારાં પૂ. મામીને 
વંદન. ચિરંજીવીઓ મજામાં હશે. અમે સૌ કુશળ. 
લખશો. તે દિવસે શ્રી સ્નેહરશ્મિને જણાવવું સારું ન 
લાગ્યું એટલે શ્રી મિસ્ત્રીને મળીને 2/૧૭નું કહી આવ્યો 


હતાં...ઃ 


લિ. 
અનિરુદ્રનાં વંદન 
રતિનિવાસ, 
દેસચ રેડ, 
બીલીમોરા. 
૧2-૧૧ 


મુ. રમણભાઈ, 

તમે પત્ર બંધ કરતાં પૂછ્યું; અને હું પત્ર ખોલતાં. 
જ જણાવું કે “રતિનિવાસ'માં રતિની વાસ પણ નથી! 
આગમન અણધાયું થશે એમ માનું છું - એનીય એક 
મજા તો ખરી જ ને? શ્રી ઉશનસ્‌ અહીં આવે ત્યારે 
અમે મજાક કરીએ છીએ. એ “મદનવાડ'માં રહે છે! 
- મદનને વાડામાં પૂર્યો છે ! કોણે તેનો સવાલ જ ને? 
ખેર, આ કામદેવનાં પાંચે બાણ તીક્ષ્ણ છે, ચાંપાની 
જેમ બીજાં ભાંગી નાખવાનો પ્રસંગ ક્યારે પડે તેની 
રહ જોવાની... 

તમે એક દિવસ્રની રાહત આપી તે સારું કયું. 
૧૧મીએ માગે જન્મદિન હતો અને તે જ દિવસે 
અણજાણપણે તમે આરામ આપ્યો! ૨૭ પૂં થયાં. 
હજી તો થોડી ગઈ ઓર બહોત રહી! 

બીલીમોચ આવવાનું નિમંત્રણ આપી રાખું છું. 
ક્યારે અને કઈ તારીખે કાવે તે જણાવશો. અમદાવાદ 


લ્ટ્શ 


તરફ નીકળવાનું મારે તો. હમણાં થાય એમ જણાતું 
નથી. હમણાં જ ઉપરાઉપરી બે. વખત આવી ગયો. 
૦%8111૯ા'5* લ્લા જેવું કંઈ હોત તો. આવવાનું 
થાત. બાકી હમણાં તો કંઈ નીકળાય તેવું નથી. 

“ગોવર્ધનરામ - અધ્યયન' જલદી. જોવા મળે એ 
માટે ઉત્સુક છું. શ્રી શર્માના મોંએ એનાં વખાણ તો 
સાંભળ્યાં જ હતાં. મારે પણ 121.1».નું પતાવવાનું છે. 
આપણે મળીને વાતચીત કરીએ તો મને આનંદ થાય. એક 
વાત કહું ? જ્યારે ત્યારે અમદાવાદમાં સ્થિર થવાનો વિચાર 
મનમાં છે, આ નવા વર્ષે ત્યાંની કોઈ સારી કૉલેજમાં 
ગોઠવાઈ શકાય એવી શક્યતા હોત તો તે કામ તમને સોંપી 
રાખું છું. તમે નજીકના એટલે આવું બધું લખી - ડહી 
શકાય. વડીલોને તો નથી કહી શકાતું, તમને સંબોધનમાં 
મુ. લખું છું, પણ 'પ્રેય' અધ્યાહારમાં સમજી લેજો ! 

આ તરફ સારા પુસ્તકાલયની ઊણપ નડે છે; અને 
11.12. જેવું કે બીજું સારું કામ કરવાનું તો ખોરંભે જ 
પડે. મુ. ઉમાશંકરભાઈ, જે એકાદળે લેખો લખી 
આપવાનું વચન આપ્યે એક વર્ષ નીડળી ગયું અને 
“સંસ્કૃતિ'નો વિવેચનાંક પણ એ વિના જ નીકળ્યો !મારી 
મૂંઝવણ સમજી શકશો. ઘણાં વર્ષો આવી રીતે નીકળે. 
તો. મને ભય છે કે કાટ ચડી જાય. એટલે જ તો થોડોથોડા 
સમયને. અંતરે અ'વાદ-વડોદશ-મુંબઈ કરું છું એટલે આ 
વાત મનમાં રાખશો, અને ક્યાંય શક્ય હોય તો 
જણાવશો. વિવેચનમાં આપણે સાથે થોડુંક કામ કરીએ 
એવી પણ ઇચ્છા ખરી. 

પરીક્ષક કાર્ય નિમિત્તે આપણી વચ્ચે. આટલો પત્ર- 
વ્યવહાર થયો, કહો કે પત્રવ્વવહારની શરૂઆત થઈ, તે 
માટે ગુજ. યુનિ.નો આભાર માનું? 

કુશળ.? હમણાં કઈ સાહિત્યિક પ્રવૃત્તિ ચાલે છે ? 
મે ડાટઝાલા 5/0૯ તલનું 116 ડાઇપટ્ટટાટ ૦9 પાટ 
40વલાવા હમણાં વાચ્યું. ગમ્યું, એને વિશે લખવા વિચારું 
છું. વિશ્વમાનવ” આપને નથી મળતું તે શર્માએ કહ્યું હતું. 
જાન્યુ.થી નિયમિત રીતે મળે એવી ગોઠવણ કરું છું. એને 
માટે કશુંક તૈયાર ન કરો? એકાદ પુસ્તકની સમીક્ષા તો 
આપો જ. અને બીલીમોરા આવવાનું બને તો સકુટુમ્બ 
ગોઠવો, લખશો. 


અ. બ્ર.નાં વંદન 


ભ્ટ્શ 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
ર્જ-૬ 

મુ. (પ્રિય) રમણભાઈ, 

તમારા પત્રો - વેકેશનમાં લખાયેલા - આવ્યા 
હશે ત્યારે હું રાજસ્થાનની ધરતી પર રખડતો હોઈશ, 
શરૂઆતમાં તીથલ દરિયાકાંઠે દસેક દિવસ રહ્યો. પછી 
ગુજરાત, બહાર. તા. ૧૪મી જૂને બીલીમોરા આવ્યો, 
સાથે તાવ, શરદી, ઉધરસ, ઉજાગરા લઈને! 

ગઈ કાલે કૉલેજ ગયો હતો. તબિયત હજી કૉંટે 
આવી નથી. આખા શરીરમાં-લોહીમાં-શરદીનાં જંતુઓ 
વ્યાપી ગયાં છે, એમ ડૉક્ટરની લોહીની તપાસમાંથી 
જણાયું, ઇંજેક્શનો ચાલે છે, કાનમાં ધાક પડી છે. 
(અમદાવાદ અને વડનગરથી તમારી બૂમો કેમ કરીને 
સાંભળું?) ખેર, હવે બધું થાળે પડતું જાય છે એટલે 
વાંધો નહિ આવે. તીથલ રહ્યો ત્યારે વજન વધ્યું હતું. 
રાજસ્થાને ચક્રવૃદ્ધિ વ્યાજ વસૂલ ક્યું! 

“ગો. - એક અધ્યયન'નું લખાણ અધૂરું મૂકીને 
જ નીકળ્યો હતો. હવે એ જ હાથ પર લેવાશે. આકાશ- 
વાણી પરથી “ગ્રંથનો પંથ'માં એનો રિવ્યુ આવી ગયો? 
મને જણાવો. ન આવ્યો હોય તો. આકાશવાણી ડરું! 
7.8.1.માં આવેલો રિવ્યુ મેં જોયો નથી. મોકલી શકો? 
'ગ્રંથ'માં આવેલો રિવ્યુ નકામો છે. 

આ વર્ષે તમારે બીલીમોરા આવવાનું છે. 
“વિશ્વમાનવ'નો તમારો પ્રતિભાવ કેમ લખતા નથી? 
કુશળ? 

અ. 


'વિશ્વમાનવ' માટે હવે કંઈક લખી મોકલો. 
જવાબ લખશો. હમણાં શી પ્રવૃત્તિ ચાલે છે? 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૨ 


મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૨૮-૪ 
મુ, પ્રિય રમણભાઇ, 
“સાહિત્યનો સ્વાધ્યાય' મળ્યું. “ગો. - 


અધ્યયન'નું કામ પૂરું થયે એને હાથમાં લઈશ અને 
ત્યારે થોડાક મુદ્દાઓની ચોખવટ તમારી સાથે કરવી 
પડશે. “ગો. - એક'અધ્યયન'નો /* ભાગ પૂરો કર્યો 
છે. હમણાં એ સિવાય કોઈ જ બીજી પ્રવૃત્તિ નથી. 
આંબાવાડીમાં #દ્રા કેટલામાં રાખ્યો? તમે 
વેળાસર ચેત્યા. મારા માટે કોઈ સારો [20% ધ્યાવશાં 

આવે તો જણાવશો. 
આજે 1.. 12. ડની. ગુજરાતીના [27041૯5501 
માટેની, જાહેરાત, “સંદેશ'માં છે. દસ વર્ષનો, અનુભવ 
માગે છે! એમ બને કે અમદાવાદમાંથી જ કોઈ ત્યાં 
ખસે. પણ તોય મારા માટે એકાદ જગા સર્જાય...! આ 
વખતે છેલ્લો પ્રયત્ન કરી જોશો.? શ્રી વશી અહીં નથી 
એટલે ૧૪21) કરવાનું શક્ય નથી. જ્યંત કોઠારી કે 
ચંદ્રવદન શુક્લ ત્યાં ખસે, એમ ધારો છો? - જોશો. 
શર્માની સાથે. પત્રવ્યવહાર ચાલે છે જ, મુ. 

' ઉમા્શંકરભાઈની તબિયત. સારી હશે. લખશો. 
કુશળ તો હશો જ. 

વલસાડનું જરૂર વિચારો અને અમલમાં મૂકો. 
લિ. 
અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટનાં વંદન 


દહે 


મિસ્ત્રી બેલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૭-૯- 
હે પ્રભુ! 
પત્રો અને અવલોકન મળ્યાં. અવલોકન 
ભોગીભાઈને મોકલાવ્યું છે એટલે પ્રેસમાં પહોંચી ગયું 
હશે. “વિશ્રમાનવ'નો ૫૭મો અંક તમને ન મળે એ 
આશ્ચર્ય છે. તમે એના સનાતન ગ્રાહકના લિસ્ટમાં છો. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૩ 


ક્યાંક ગેરવલ્લે થયો હોવો જોઈએ. પત્ર લખું છું. મળી 
જશે. ૫૮મો અંક હવે આવવાની તૈયારીમાં છે. 

“ગો. - અધ્યયન'નો રિવ્યુ હું આકાશવાણી પર 
લેવાનો હતો, પણ મેં પુછાવ્યું ત્યારે ઉત્તર મળેલો કે 
“અત્યારસુધી એગ્રંથનું અવલોકન ન થયું હોય એમ બને 
નહિ” એટલે મેં માંડી વાળેલું. અવલોકન કર્યું તો કોણે કયું, 
ક્યારે કર્યું, કે જોયું જ નથી - એ વિશે હું આકાશવાણીને 
વડોદરા પુછાવીશ. અમદાવાદ તમે તપાસ કરશો. એ 
ખાતું વિચિત્ર છે. મેં ધીરુભાઈનું “રસ અને રૃચિ' અને 
ઉશનસૂકૃત “તૃણનો ગ્રહ' અવલોક્યાં હતાં. 

“ગો. - અધ્યયન'નું અવલોકન લખાઈ ગયું છે. 
શર્માનો પત્ર હતો કે એ. વિશે મને લખો. મેં કશું લખ્યું 
નથી, અવજેકન ઝેસથયાં જાય તે યહેલાં યોડો 
પત્રવ્વવહાર કરી જોઈશ. વિશ્વનાથનું “સાહિત્યનો 
સ્વાધ્યાય' હજી પડયું છે. હવે હાથ પર લઈશ. 

હમણાં જંગલવિસ્તારમાં ફરી આવ્યો. વનશ્રીની 
મજા છે. પણ મચ્છર ધોળે દા'ડે કોરી ખાય. 

તમંને અહીં આવવાનું ક્યારે અનુકૂળ આવે તે. 
જણાવશો. તમે તીથલનું લખ્યું હતું તે વરસાદમાં શક્ય 
"હોતું. હવે વાંધો નથી. અહીં શહેરમાં મેં 
'અનુશીલની' નામની એક અભ્યાસસંસ્થા શરૃ કરી 
છે. તમે આવશો એટલે મજા પડશે. શ્રી બ્રોકર 
સપ્ટેમ્બરમાં જ આવવાના છે. ઉમાશંકરભાઈની 
તબિયત સારી હશે. મારાં મામીની તબિયત સારી નથી 
જાણી ચિંતા થાય છે. 

સંભાળશો. 


મિસ્ત્રી ભવન, 
બંદર માર્ગ 
બીલીમોરાઈ”* 
દરટવ્ડ 
/* 
મભુ! ર/ 
પત્ર પહોંચયો. ફોર્મ આ સ્ઘંથે ભરી મોકલું છું. 
બધું ધડાધડ પતાવશો. બ્લૉક મેડા:ઉપર હોય તો સારું. 


----- હટ્શઃ 


લ૯ડઉઊ1૯1€ ડલાડલટ ઉત્તેજીને તમે પસંદગી કરશો. 
મકાન ૧લી જૂન પહેલાં ૧૫ મેથી મળે. તોય ચાલશે; 
પણ ૧લી જૂનથી તો મોડામાં મોડું મળવું જ જોઈએ. 
હવે થોડીક પાછલી બાકી ખેંચું. [1૫૦1૦૬૫ ગપની. 
બતટઠાતઢાનો જ હવે હું કબજો લેવાનો છું એનો મને 
આનંદ છે ! તમેય જબરા છો હાં ! મંગાવ્યો ત્યારે તરત. 
મોકલી દેતાં શું થયું? તમને એવો અંદેશો હત્તો કે 
ભક્ત ક્યાંક “શોધી. આપનારને યોગ્ય ઇનામ' એવું 
લખીને આ ફોટો ક્યાંક છાપી મારશે? પ્રભુએ 
ભક્તાધીન રહેવું જોઈએ, એ વિના ભક્તોનાં 
આખ્યાનો કતિઓ લખે જ નહિ ને! '“કાન્ત'ના 
“શિક્ષણનો ઇતિહાસ' ૫૨ “લખીશ' કરીને તમે મૌન 
સેવ્યું. લખ્યો હોત તો વટ પડી જાત. પછી એ લેખ 
પ. અમૃત્તલાલ યાજ્ઞિકે લખ્યો અને. હવે એ. “શેક્ષણનો 
ઇતિહાસ'ની. નવી આવૃત્તિના પ્રવેશકરૂપે આવે છે. 
“એનું શું?'ના પ્રશ્નો પૂછી તમે લંબાવે ગયા અને 
“પરિમાણ' માટે મોડું થતું ગયું. હવે તમને ઢંઢોળ્યો 
વિના જ ક્યાંક લખવું પડશે. “ગ્રંથ'માં રિવ્યુ જોયા પછી 
રાધેશ્યામજીએ. પત્ર ફ્ટકાર્યાના સમાચાર કહ્યા હતા. 
એ આવે પછી આગળ જોઈએ. 'શબ્દસેતુ' ક્યારે? 
મારાં તો બેય ખોરંભે પડ્યાં છે - મારાથી પહોંચી 
જ વળાતું નથી ! ત્યાં આવ્યા પછી કંઈક ધરપત રહેશે. 
અને. હા, “અખેગીતા'નું ક્યું એવું કશુંક આપણે ભેગા 
થઈ કરીએ એ માટે યોગ્ય ગ્રંથ શોધી રાખશો. તમારે 
અહીં આવવાનું બંધ રહ્યું નથી. બીલીમોરા હું છોડીશ. 
પણ એ મને કેમ છોડશે? સંસ્થા સાથેનો ભૂગર્ભ 
સંબંધ ચાલુ રહેશે જ. એટલે આપણે બંને આવીશું. 


બ્ટ્શ 





વેકેશનમાં ક્યાં છો? હું થોડા દી મુંબઈ-પૂના કરી આવું 


એવું મનમાં છે. 
કુશળ હશો. 
લિ. 
અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટનાં વંદન 
સફ 
મિસ્ત્રી બિલ્ડિંગ, 
બંદર રોડ, 
બીલીમોરા. 
૭-૨ 
મુ. રમણભાઇ, 


મારા પિતાજીની ગંભીર માંદગીને કારણે મારે 
મુંબઈથી એકાએક આવી રહેવું પડ્યું અને પછી તો 
એ સંજોગોમાં કંઈક ઉટ્ગ્ન પણ રહ્યો. મકાન 
(રતિનિવાસ) બદલી નાખ્યું. હવે પિતાજીની તબિયત. 
સુધારા પર છે એટલે રાહત. 

“ગો. - એક અધ્યયન' વાંચવા માંડયું છે. એ 
અંગે હવે પછી વિગતે લખીશ. જ્યોત્સ્નાબેનના 
અવસાનના સમાચાર જાણી આઘાત્ત લાગ્યો. 
ઉમાશંકરભાઈની મનોવ્યથા સમજી શકાય છે. મને તો 
ચિ. સ્વાતિનો વિચાર વિશેષ આવે છે. 

આ તરફ આવવાનું, આવા સંજોગોમાં, ન જ 
બની શકે તે હું સમજી શકું છું. વડોદરા પણ નહિ 
ગયા હો. નવાજૂની લખશો. શર્મા મળતા રહેતા હશે. 


લિ. 
અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના વંદેમાતરમ્‌ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૪ 


નિત નવા વંટોળ 


સાહસ, સહિષ્ણુતા, સહરત્રાબ્દી 

ઘણી વાર લોકો કહી બેસતા હોય છે કે “ઓહો, 
દુનિયા કેટલી નાની છે.'' 

શું ખરેખર નાની છે દુનિયા? કઈ રીતે? એમ 
કહેનારા લોકોએ ક્યારેય એ બાબતે કશો વિચાર કર્યો 
હશે ખરો? નહીં જ કર્યો હોય. નહીં તો એવી ઉક્તિ 
કરે નહીં; કારણ કે જેવો નિરવધિ કાળ છે, તેવી જ 
વિપુલા પૃથ્વી છે. એને પૂરેપૂરી નિહાળવી તો કદાચ 
અશક્ય છે જ, પણ એને સંપૂર્ણ રીતે જાણવી પણ 
કઠિન છે. એનાં સમગ્ર. રૂપ, એના સમસ્ત અંશ, એની 
ઉપરનાં સર્વ જીવન ઇત્યાદિની ભિન્નતા અને 
વિવિધતાનો તાગ કદાચ ક્યારેય પામી ના શકાય. કોઈ 
પણ એક જણથી તો. નહીં જ. 

મનને ગમે તેટલું તૈયાર રાખો, હૃદયને ગમે તેટલું 
ખુલ્લું રાખો, પણ દુનિયા નવાઈ પમાડતી જ રહેવાની, 
ગમે તેટલું વાંચો કે વિચારો, પણ માહિતી ખૂટવાની 
જ નહીં. 

આ જ છે દુનિયાનું સૌથી મોટું આકર્ષણ - એની. 
અખૂટતા. ખાસ કરીને આ સમયે, કે જ્યારે આખી 
સહસાબ્દી બદલાઈ છે ત્યારે વિચારકો આજ-કાલ કે 
સદીઓના નહીં, પરન્તુ હજાર વર્ષના પરિપ્રેક્્યમાં 
દુનિયા વિષેના ઉલ્લેખ કરી રહ્યા છે. માણસની 


સમજણની પણ મર્યાદા હોય છે. એમ તો ઈ.સ. પૂર્વેના : 


સંદર્ભો મણ આપણે ઉખેળીએ છીએ, પણ સામાન્ય 
માણસ માટે દુનિયા અંગેની સ્મૃતિઓની શરૂઆત 
વીસમી સદીથી ને તે પણ કદાચ પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધના 
અરસાથી થતી હશે, એમ ધારણા કરી શકાવ. 
પંચ્યાશી-નેવું વર્ષની પણ કેટલી વિગતો વાદ 
રાખી શકાય? આ પ્રશ્નનું વજૂદ એવું છે કે એને 
આધારે ઇતિહાસ પણ ફરીથી, નવેસરથી, લખી શકાય 
છે. સામ્યવાદી અને સરમુખત્યારશાહી દેશોમાં એમ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૫ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


કરવામાં આવ્યું પણ છે. તો પછી. સાચું શું? ને ખોટું ' 
શું? વળી, અગત્યનું શું? ને નકામું શું? 

સમયના સીમા-ચિહ્ધ જેવા એક સહસાબ્દીના 
અંત ને બીજી સહસાબ્દીના આરંભની આ નવી 
મજલમાં અનેક નવા પ્રશ્રો ઊભા થવાના, તથા 
વિચારકો આગલાં હજાર વર્ષો માટે, તે આવનારાં 
હજાર વર્ષો માટે, અનેકવિધ રીતે પરામર્શ કરતા 
રહેવાના. 

એક પ્રશ્ન એવો પણ છે કે પૂર્વના વિશ્વ પર 
પશ્ષિમના વિશ્વે વિજય કઈ રીતે, શાને લીધે મેળવ્યો? 
પૂર્વના બે મોટા દેશ ચીન અને ભારત બંને ચાર-પાંચ 
હજાર વર્ષો પહેલાં સુવિકસિત સંસ્કૃતિ ધરવતા હતા. 
દુનિયા પર, ખરેખર તો, એમનું જ આધિપત્ય હોવું 
જોઈતું હતું, યુરોપના દેશો ત્યારે હજી પછાત હતા. 
અમેરિકા ને ઓસ્ટ્રેલિયા તો માંડ હમણાં જ વસ્યા. 

પૂર્વ પાછળ કેમ પડી ગયું હશે, એનાં ઘણાં 
કારણો ચને અનુમાનો હોઈ શકે છે. અમુક જગજાહેર 
હોય, અમુકનો ખ્યાલ પણ ના હોવ. જેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ 
ન હતો, એમાંના એક અનુમાનમાં મને ખાસ રસ 
પડ્યો. એનો સંબંધ સાહસ સાથે છે, હિંમત અને 
કુતૂહલ સાથે છે, વિશ્વનાં નવાં નવાં સ્થાનોની શોધ 
સાથે છે. પંદરમી, સદી અ પ્રકારનાં તત્ત્વોથી યુક્ત 
એવો “શોધ-ખોળનો યુગ' કહેવાય છે. એ જ સદીમાં 
કોલમ્બસ જેવો સાહસવીર પાક્યો. વાસ્કો દ ગામા 
થોડો પાછળથી થયો. તો માર્કા પોલોનું મહાપ્રયાણ 
આગલી સદીમાં થવેલું. 

આ બધાથી આગળ, કોલમ્બસથી પણ 
પંચ્યાશી --નેવું વર્ષ પહેલાં ચીનના એક સાહસવીર 
થઈ ગયા. એમનું નામ છે જન્ગ હ (21લાટ્ટ 119) 
એ એક બળવાખોર ચીની મુસ્લિમ કુટુંબમાં જન્મેલા 
- ચૌદમી સદીના અંતનાં વર્ષો દરમ્યાન. ચીની સૈન્ય 


-----#શ 


દ્વારા કેદખાનામાં એ ધકેલાયેલા, અને ઘણી હેરાનગતિ 
પામેલા. પછી સદ્દભાગ્યે એક બાહોશ રાજપુત્રના 
ઘરમાં ચાકર તરીકે એમની નિમણૂક થઈ. ધીરે ધીરે 
બંને વચ્ચે મૈત્રી પાંગરી. રાજપુત્રે એમને સેનાપતિ 
બનાવ્યા, અને એમની સહાયથી ચીનનું રાજ્ય 
ઉથલાવીને એ રાજપુત્ર પોતે ચીનના યોન્ગલ - 
મહાધિપતિ બન્યા. જન્ગ હના આ કાર્યને નવાજવા માટે 
નવ-સ્થાપિત મહારાજાએ એમને મોટું નૌકાદળ આપ્યું, 
એના અધિનાયક નીમ્યા, અને બહારના વિશ્વમાં 
ચીનનું ગૌરવ સ્થાપવા દરિયાઈ માર્ગે મોકલી આપ્યા. 

૧૪૦૫થી ૧૪૩૩ દરમ્યાન જન્ગ હએ સાત 
લાંબી સફર ખેડી, ને નૌકાદળ તો. એવું વિપુલ કે 
પછીનાં પાંચ સો વર્ષમાં દુનિયામાં બીજું એટલું મોટું 
જોવા ન હતું મળ્યું. છેક પ્રથમ વિશ્વયુદ્ધ વખતે પશ્ચિમે 
દેશદેશમાંથી સરખામણી કરાય એવું નૌકાદળ ભેગું 
કયું, પણ એ જમાનામાં જન્ગ હ પાસે ૨૮,૦૦૦ 
ખલાસીઓથી. યુક્ત ત્રણ સો વહાણ હતાં, જેમાં 
લાંબામાં લાંબાં વહાણ ચાર સો ફીટનાં હતાં. આની 
સાથે કોલમ્બસ તો સાવ. ગરીબ લાગે - નેવું જેટલા 
જ ખલાસીઓ ને કેવળ ત્રણ જ વહાણ, જેમાંનું મોટામાં 
મોટું ફક્ત પંચ્યાશી, ફીટ લાંબું હતું. 

ચીન સંસ્કૃતિ, સંપત્તિ તેમ જ વિદ્યાભ્યાસમાં 
બહુસંખ્ય સદીઓથી, અગ્રગામી હતું. વળી છેક સાતમી 
સદીથી એ પૂર્વીય દેશો સાથે સંપર્કમાં હતું, ગ્વાન્ગ્જો 
(ૅન્ટૉન) જેવા શહેરમાં તો બબ્બે લાખ પરદેશીઓ- 
અરબી, ફારસી, મલે, ઇન્ડિયન, આફ્રિકન, તુર્કી વગેરે 
- વસવાટ કરતા. જન્ગ હ પણ યુરોપ વિષે અરબી 
વેપારીઓ પાસેથી જાણવા પામેલા. એ પોતે એટલે કે 
ચીની સત્તાધારીઓ ઇચ્છત તો યુરોપ સાથે સીધો 
વેપાર સ્થાપી શકત; પણ એમના મતે યુરોપ સાવ 
પછાત પ્રદેશ હતો, વળી, ઊન, કાચના મણકા, મદિરા 
વગેરે યુરોપી ચીજોમાં ચીનને રસ ન હતો. એમને 
જોઈતું હતું તે બધું - હાથીદાંત, ઔષધીય વનસ્પતિ, 
તેજાના, વિશિષ્ટ કાષ્ઠ, અવનવાં પ્રાણીઓ સુધ્ધાં - 
આફ્રિકામાં હતું, ને તેથી ત્યાં જ ચીની જહાજો 
પહોંચતાં રહ્યાં, 


ક- 





જન્ગ હના જમાનામાં ચીન અને ભારતના 
હાથમાં દુનિયાની આર્ધિક સમૃદ્ધિનો દોર હતો, તથા 
પરસ્પર સાથે વેપાર - વણજની ઘનિષ્ઠતા હતી. 
કાળક્રમે આ પરિસ્થિતિ બદલાતી ગઈ. પંદરમી સદીના 
ચીની સત્તાધારીઓએ હાથમાં આવેલી તક જતી કરી, 
નહીં તો પશ્ચિમની, દુનિયામાં પણ ચીનનું સામ્રાજ્ય 
વસ્યું હોત. જન્ગ હની આગેવાની હેઠળ આખા વિશ્વમાં 
વિરતરવાને બદલે ચીને દ્વાર બંધ કરીને, વિયુક્ત 
રહેવાનું પસંદ કયું. 

ઇન્ડોનેશિયામાં આજે પણ જન્ગ હનાં સ્થાનક 
જોવા મળે છે. માંદે-સાજે લોકો એમના આશીર્વાદ 
માગવા જાય છે. પણ એમના પોતાના દેશમાં એ 
લગભગ ભુલાયેલા છે. એમના પહેલાં પણ ચીની 
જહાજો દૂર દૂર પહોંચેલાં - છેક મેક્સિકો અને મધ્ય 
અમેરિકા સુધી. આ જ કારણે એ પ્રદેશોમાં, આજે પણ, 
પ્રાચીન શિલ્પોમાં ચીની મુખાકૃતિનાં ચિહ્ન જોવા મળે 
છે. છતાં, જન્ગ હ પાસેનું નૌકાદળ અનોખું હતું, તથા 
એમણે કરેલી, સફરો અસામાન્ય હતી. કદાચ તેથી. જ, 
એમના સમકાલીન ચીનના શ્રીમંતો અને વિદ્વાનો 
એમને સંદેહની નજરથી જોતા, અને એ બધાએ જ 
જન્ગ હની સફરોના લેખિત પુરાવાનો નાશ પણ કરી 
નાખ્યો. 

એક કુશળ અને કુશાગ્ર સાહસી પોતાના જ 
દેશમાં ભુલાઈ ગયા. શક્ય છે કે, અંતે તો એક 
અન્વેષક ઇતિહાસ સર્જી શકે છે, પણ કદાચ 
ઇતિહાસને બદલી શકતો (કે શકતી) નથી. એ. કામ 
તો સ્વાર્થપરાયણ રાજનીતિશઞોનું છે. અન્વેષક તો - 
બીજાં અનુસરે કે નહીં - ઉત્કટતાથી વિશ્વને શોધતાં, 
જાણતાં, ચાહતાં જાય છે. શું એ કરુણતા નથી કે 
અદ્રિતીય અભિયાનોની ખ્યાતિ, તથા શાશ્વત સ્મૃતિ, 
જે પાછળ રહ્યાં - જે ના ગયાં - એ બધાંની ઇચ્છા- 
અનિચ્છા ૫ર આધાર રખે છે? 

પંદરમી. સદીમાં ૪ન્ગ હનાં જહાજ કાલિકટ 
બંદરે પણ વારંવાર નાંગરતાં હતાં. ત્યારની દુનિયાની 
બે સૌથી શક્તિમાન સત્તાની સમૃદ્ધિનું એ સ્પષ્ટ પ્રતીક 
હતું, કાળક્રમે એ ઘસાતું ગયું, દેશ-દેશાવરનાં 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૬ 


વહાણોની અવરજવર ઓછી, ને પછી બંધ, થતી ગઈ. 
હવે કાલિકટ કોઈ ખોવાયેલી તકનું પ્રતીક બને છે. 

પછીની સદીઓમાં ચીનમાંનો, વિભિન્ન 
રાજાઓ અને રાજવંશો વચ્ચેનો, અંદરઅંદરનાં ઘાતકી 
યુદ્ધોનો કાળ ચાલ્યો, નૌકાદળનો વિનાશ કરવામાં 
આવ્યો અને ચીન પડતીને રસ્તે પડ્યું. પૂર્વના આવા. 
આગેવાન દેશોના દુનિયા પરના પ્રભાવનું વિસર્જન 
શાથી થયું હશે, એ માટે ઇતિહાસવિદો અમુક કારણો 
આપે છે. એમાંનાં ત્રણ-કે અઢી-આ પ્રમાણે છે : 

એડ, પૂર્વના દેશો પૂરતા લોભી ન હતા. પ્રાચીન 
ચીન અને ભારતમાં સ્વમાન, સંસ્કાર, કળા, જ્ઞાન, ધર્મ, 
નીતિ, પૂર્વજો, કુટુંબ ઇત્યાદિ પર ઘણો વધારે ભાર 
મુકાતો. જરૂરથી વધારે ધન, કે નફા પાછળ ખાસ 
ધ્યાન અપાતું નહીં. રાજા-મહારાજાઓ મૂલ્યવાન ભેટ 
-સોગાદો આપવામાં ઘણો આનંદ પામતા, પણ 
આવકની વૃદ્ધિની ચિંતા કરતા નહીં. આની સામે, 
ત્યારના યુરોપનો અભિગમ જોવા જેવો છે. 

બીજું, ચીન અને ભારતની સંસ્કૃતિ આત્મતુૃષ્ટ 
હતી. બંનેની દષ્ટિ પોતાની અંદર તરક રહેતી; 
ભૂતકાળના ગૌરવ પ્રતિ આદર અને નવા તર્ક-વિતર્કો 


પ્રતિ સંદેહ રહેતો. એને એક પ્રકારનું “બૌદ્ધિક 
એકાકીપણું' અને “સ્થગિત પ્રકૃતિ' કહેવાય છે. બંને 
દેશોને માટે બીજા દેશો પછાત હતા, અને બીજી 
પ્રજાઓ અશિષ્ટ હતી. બહારથી કશું શીખવાનું હતું 
નહીં, એવી બંનેની માન્યતા હતી. 

છેલ્લું કારણ એ કે ચીન અને ભારત - બંને 
ખૂબ મોટા એક એક દેશ હતા, જ્યારે યુરોપ ઘણા 
દેશોનો બનેલો ખંડ હતો. પૂર્વની સરકારોના 
નિયમનની અસર સમગ્ર દેશ પર પડતી, જ્યારે 
યુરોપના દેશો, પોતપોતાની રીતે તિચારવા ને વિકસવા 
મુક્ત હતા. 

જો વલણ જુદાં હોત તો. શું ખરેખર પૂર્વનું 
આધિપત્ય આજે પણ આખી દુનિયા પર હોત? પણ 
આખી એટલે કેટલી ? શું પૃથ્વીની વિપુલતાને સવાંગે 
આવરી શકાય? 

હા, કદાચ - પણ તે સામર્થ્યની વાસનાથી નહીં; 
પણ સહિષ્ણુતાના યત્નોથી જ શક્ય બને. આ નવી 
સહસાબ્દીમાં જો આવી ઇચ્છા વહેતી થાય તો? 

દુનિયા નાની તો ક્યારેય નથી થવાની, પણ એ 
નિકટ અને નિજી અવશ્ય બની શકે. 

૭7 


સાભાર સ્વીકાર 


ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય (રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧)નાં 
અશોકના શિલાલેખો: લે. અશોક દવે, કિં. રૂ. ૮૦. મળવા જેવો માણસઃ અશોક દવે, કિ. રૂ. 
૭૫. મેરા મુંબઈ મહાન: અશોક દવે, કિં. રૂ. ૬૫. રંગબિરંગીઃ લે. અશોક દવે, કિં. રૂ. ૮૦. પોતાનો. 
ઓસરડોઃ અનુવાદકઃ રંજના હરીશ, કિં. રૂ. ૬૦. શ્રી અરવિંદ અને માતાજી: લૈ. કિરીટ જોષી, અનુ. 
પ્રા. હરસિદ્ધ જોપી, કિં. રૂ. ૧૫૦. થોડુંક અંગતઃ લે. ઉમાશંકર જોશી, સંપા. સ્વાતિ જોશી, કિ. 
રૂ. ૯૬. વિક્ટરઃ લે. હિમાંશી શેલત, કિં. રૂ. ૫૦. પરસ્પર: લે. પ્રવીણ દરજી, કિ. રૂ. ૬૦. પાચ્કી 
ભૂમિ પર ઘરઃ લે. ચંદ્રહાસ ત્રિવેદી, કિં. રૂ. ૮૫. યજ્ઞશેષઃ લે. કાલિન્દી પરીખ, કિં. રૂ. ૭૨. 
કૃષ્ણચરિતઃ લે. હસુ યાક્ષિક, કિં. રૂ. ૨૪. સાંબ-પ્રદ્યુમ્નઃ લે. કિં. ઉપર મુજબ. માયાવીર ઘટોત્કચઃ 
લે. કિં, ઉપર મુજબ. ઉદયન-વાસવદત્તાઃ લે. કિં. ઉપર મુજબ. ચારુદત્તઃ લે. કિં. ઉપર મુજબ, 


યુગસન્ધિઃ લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૧૫૦. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૩૭ 





બ્ટ્શ 


મનમાં ગોબર અને આંગણામાં ગુલાબ.... 





બાજુના બ્લૉકમાં 

બાશુના બ્લૉક કશુંક ચાલી રહ્યું છે. 

ત્યાં ભૂતષરત નાચે છે ડે પછી બાળકની જથડે છે, 

એ ચોક્કસપણે કહી શકાવ એમ નથી. 

કદાચ જાશુના બ્યૉકમાં ઠાકુર હીરોઈન પર રેષ ડરે છે, જસ્ટ. 
આવતી કાલે સવારે લોકલ છાષું આવે ત્યારે જત. 
સ્ટાર ન્કૂઝ ડે ઝી ન્ટૂઝમ/ અવે, એજી જીન જી હોવ 
એવું તો કવાજી બને, અ બાજુના બ્લૉક? 

જોકે ચોક્કસપણે એ પણ કહી શકાય એમ નથી. 

જન શકે. 

હિંગન? “સ અવે છે. 

વઘારનો અવાજ તો નહોતો આવ્યો, જોકે. 

બિજિંગમાં કોઘાટ એટલો છે ડે નવે આવે, થયો હોય 
તેવે 

પેટ પર ચોળતા હશે, સ્હેજ ગરમ કરીને ? 

ગેરકાયદે ગર્ભપાત કરાવતા લાગે છે, બ/જુન બ્લૉકમં 


વડોદરા જેવી સંસ્કરનગરીમાં, ફ્તેહગંજ જેવ! સુંદર વિસ્તારમ/. 


સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર 

શહેરના લોકો પેટિયું રળવા માટે વહેલી 
સવારથી, લઈ અર્ધી રાત સુધી અહીંથી તહીં 
ભાગંભાગ કરતા હોય છે. તેમની હરેક ક્ષણ બેવડી 
ઉતાવળથી ભાગતી હોય ત્યાં ઘરનાં સ્વજનો સાથે 
વહાલની આપલેની શક્યતા કેવી? ચીડ, વડચકાં, 
હૂંસાતૂંસી અને ઔપચારિક શબ્દોની ફેંકાફેંક જે થોડોક 
ફાજલ સમય હોવ તેમાં થાય. બસ, આ જ રોજિંદા 
જીવનની, ઘટમાળ. અધાધૂંધ ઝડપથી ભાગતા 
જ્માનાએ એક જ છત નીચે સાથે જીવનારાં માણસોના 
સંબંધો વચ્ચે એવા સળગતા અંતરાલો ઊભા કરી 
દીધા છે કે લાગણીની વાત લવરી બની જાય. રાત્રે 
થાકેલું શરીર લઈ ઘેર આવતા શખ્સના મનમાં અતૃપ્ત 
લાગણીઓનું રણ હોય છે, જે દિવસોદિવસ વિકસતું 


બટ્ટ 





રમેશ પારેખ 


જાય છે ને તે ભીતરથી ઉજ્જડ બનતો જાય છે, એનું 
જીવન નર્યો રઝળાટ લની જાય છે. આ શખ્સની. 
કાગડોળે રાહ જોતું તેનું કુટુંબ પણ ખાલીપાભર્યો 
બાગ્પંદર કલાકોનો બોજ વેંઢારીવેઢારીને આવતી, 
કાલનો એવો જ નવો દિવસ જીવી લેવાનો અજંપો અને 
આતંક મનમાં લઈને પથારીમાં જંપી ગયું હોય... દરેક 
જણ માથે જાણે કે મરતાં મરતાં જીવવાનો હડહડતો 
શાપ છે. આ દરેક જણ જીવવાનો જાણે અપરાધ કરે 
છે. દુષ્યંતકુમાર નામે કવિ કહે છે : 
અબ કેસી કો ભી ન%ર આત નરહ કોઈ દરાર, 
ઘર કી હર દીવાર પર શિપકે હેં ઈતને ઈ#શ્તિહાર; 
ઈસ સિરે સે ઉસ સિરે તક સભ શરીક જુર્મ હે, 
આદમી ૧ તો %%નત પર રિહ! હૈ ૧ ફરાર. 

પોતાના ઘરને (અને ઘરમાં રહેતાં સ્વજનોના 
સંબંધો વચ્ચે) પડેલી તિરાડો જોવાની પણ જેને 
સૂધસાન રહી નથી તેવા શખ્સને આડોશપાડોશવાળા 
સાથે ઓળખાણ કરવાનો તો અવકાશ જ ક્યાંથી 
હોય? છતાં પણ માનવમનની નઘરોળ વક્તા એ. છે 
કે તેને આસપાસના લોકોના ખાનગી જીવનમાં ડોકિયું 
કરવું મીઠું લાગે છે. નથી થાકતું એનું મન. એ સતત 
તપાસમાં હોય છે કે બાજુવાળો મારા કરતાં સુખી તો 
નથી થઈ ગયો ને! મનની આ ગોબરી ચેષ્ટા જણે છે 
આવી આવી અટકળો- 

જાજુના બ્લૉકમાં કશુંક ચાલી રહું છે. 

ત્યાં ભૂતકેત ન/ચે છે ડે પછી 

%ળકન બડે છે, 

એ ચોડક્સપણે કહી શકય એમ નર્થી. 

કદાચ બજાજુન બ્લૉક 

ઠ!કુર હીરોઈન પર રેપ કરૈ છે, જસ્ટ, 

માણસ બાજુના રહેઠાણ સુધી પોતાની 
અટકળને લંબાવે છે કે ત્યાં કશુંક ચાલી રહ્યું છે. ત્યાં 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૩૮ 


જીવતાંજાગતાં માણસો વસે છે એનો અહેસાસ થવાને 
બદલે તેને ભૂતપ્રેતનો નાચ થતો અનુભવાય છે. 
બાળકની બર્થ-ડે ઊજવાતી હોય કે ઠાકુર હીરોઈન પર 
બળાન્કાર કરતો હોય તે બેઉમાંથી એડ્કેય ઘટના સાથે 
તેને સ્નાનસૂતકનો સંબંધ નથી. શહેરી મનુષ્યનું મન 
ખૂનામરકી, તિશ્વાસઘાત, આત્મહત્યા, ચોરી, 
બળાત્કારનાં ખાનાંઓમાં વહેંચાઈ ગયું હોય છે. આવી 
ઘટનામાં તે મનને સ્ટ્રો પેઠે ખોસી રોમાંચ અને સુખની 
(! ચુસ્કીઓ લઇ લે છે. એનું મન આજુબાજુ જીતતાં 
માણસોનાં નકાગત્મક ચિત્રો ચીતર્યા ડરે છે. સૌન્દર્યનો 
સ્પર્શ કરવા ઝાવાં નાખતી. તેની ચેતના હીરોઈન પર 
બળાત્કાર કરતા ઠાકુરના અનુભવની બીભત્સતાથી 
ખરડાઈ જાય છે એ એની કરૃણતા છે. શહેરીઓની 
બૈમુખી જીવનપદ્ધતિની કરૃણતા વિપે જાવેદ અખ્તર 
લખે છે કે- 
થાહર જે જીને ડે ટે અંદાઝ રલે હૈ, 
, અ/૧/ઝ જેં છ/લે હૈ 
થી પાંખો સમયે જાણે કાપી 
નાખી છે. ડીની પગ્દો બાગબગીચે કફ્યનું સુખ 
બતાવે તેને અડકવા જતો એ શખ્સનો હાથ ભોંઠો પડી 
જાય છે. એથી સુખની અવેજીમાં એ “દ્ેલ' ઝંખતો 
થઇ જાય છે. એની પહોંચ માત્ર વર્તમાનપત્ર અને ટીવી 
સુધીની જ. એ સાધનોને “નગર' સુખના કૂવા માને 
છે. એને માણસ પર ભરોસો રહ્યો નથી. ટીવી અને 
છાપાંને તે સુખની ગૌમુખી ગણી રોજરોજ એની 
જાત્રાએ નીકળી પડે છે. “્યૂઝ' એ એનો આગધ્ય દેવ 
છે; પછી ભલે એ ન્યૂઝ' યુદ્ધના હોય, કત્લેઆમના 
હોય, આગજની અને બળાત્કારો અને આપઘાતોના 
હોય. જેટલા મોટા “નયૂઝ' એટલી મોટી 'દ્ેલઃ. 
“થિલ'નો તરજુમો સુખમાં કરવાનાં હવાતિયાં માગતા 
તેના મનને આવતી કાલની સવારે ઉબરામાં કેંકાતા 
છાપાની પ્રતીક્ષા છે. 

અવત? કાલં સવારે 

લોકલ છાછું અ!૧ે ત્યારે #ત. 

સ્ટાર ન્યૂઝ ડે ઝી ન્યૂઝમ/ અજ, 

એવી જીન્ટ બની હોવ, 


૧. 

ક 
રુ 
૫૧ 
દ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૩૯ 





એડું ત્ઇે ડ/ઃ? જન, 
અ જાશુન બ્જેકગ? 
જટ એંડ્ક્સપછં એ પજ 
કી ઝ/ક//% એય નઇ. 
બન? જે, 

આ શહેરનો એ માણસ છે જેને પ્રતીક્ષા છે કે 
આવતી કાલની ગ્રતાડે કોઈ એવો ચમત્કાર બને કૅ 
બાજુના બ્લોકમાં બનેલી ઘટનાની ગરમાગરમ વાહો 
સ્ટાર ન્યૂઝ કે ઝી ન્યૂઝમાં ચગે. બાજુના બ્લૉકની તાતો 
લોકલ છાપામાં ચમકે તેની “વેલ્યુ” શું? કેવી કરુણતા 
છે કે બાજુના બ્લૉકમાં “જીવતા” માણસ વિશે જાણવા, 
શહેરી નાગરિકને છાપાં અને ટીકીનું અવલંબન છે. એને 
મનુષ્ય અને તેના વ્યતહારોમાંઘી_ સમૂચો વિશ્વાસ જ 
ઊઠી ગયો છે. એના વાદ્યમાંથી બેસૂરી વિસંતાદિતા જ 

વગડયા કરે છે. એની અટકળો અનિષ્ટની આજુબાજુ જ 
આંટા માર્યા કરે છે. નાનું કાહેર મોટા શહેરની કદરૃપી 
નકલ બનવા જઈ રહયું છે. ડાહેરના સંદર્ભે દરિયાના 
પાણીનું એક ટીપું ચાખતાં જ આખા દરિયાનો ખાચો 
સ્વાદ ઓળખાઈ જાય એવું એક શાયર કહે છે. 
નડૃશ ઉઠાડે કોઈ નચ શહર ટૂંકે, 
ઇઝ શ્રહર જે તો સજ સે જુલાક/ત છે ગઈ? 

કાવ્યમાં વારંવાર ઉલ્લેખાયેલ “બાજુનો બ્લોક” 
એ બીજું કંઈ નહીં, પણ માણસના પોતાના વ્યક્તિત્વની 
જ અંધારી, અણઊકલી અને આંધળી બાજુ! એ 
અંધારામાં ખડકાયેલું જગત સતત ખખડયા 
ને માણસને ભૈદભર્યાં ભણકારાઓ વાગ્યા કરે છે. એ 
પોતાન્ઇ અસ્તિત્વનો જ એક હિસ્સો હોવા છતાં એ 
અંધારની બારાખડી ઉકેલી શક્તો નથી. ફાંકા મારી 
હાંકી જાય છે ને નિપ્કળ બની વર્તમાન ક્ષણમાં પછડાય 
છે ત્યારે એને- 

હિંગની વ#ઝ અજ છે. 

વજારનઝ અન#/જ તે નહોત) અવ્છ, જોકે. 

બજિ/્િંગ”/ ઈવજ/2 અટલ છ કે 

નવે અ/૨, થયે હેય તજે. 

જુઓ તો ખરા ! કર્થેન્ત્રિય અને વ્રાલેન્દ્રિથ વચ્ચે 
પ્ણ ઘોર અગાજકતા પ્રવર્તવા માંડે એટલી હદે માણસનું 


લટર 


રેછે 


દપ 


દ્વિ 


સંવેદનતંત્ર વણસી ગયું છે, વિભાજિત થઈ ગયું છે. 
બિલ્ડિંગમાં ઘોંઘાટ છે એ માણસની દૃખતી રગ છે ને 
એટલે જ રઘવાટ છે. હિંગની વાસ સૂંઘતું માણસનું મન 
કેવીકેવી ગંધારી અટકળમાં જઈને ફસાય છે- 

પેટ પર ચોળત્દ હશે, 

સ્હેજ ગરમ કર્ચીને? 

ગેરકાયદે ગર્ભપ#ત કરાવતા લાગે છે, 

૦શુના બ્લૉકમાં 

વડોદર જેજી સંસ્કઃરનગરીમ 

કૃતેહગંજ જેવ સુંદર જિસ્તાર*... 

માણસને બળાત્કારની અટકળ પછી 
ગર્ભપાતના અનુમાન સુધી. પહોંચતાં વાર લાગતી 
નથી. હિંગની વાસ આવતાં તે અંગૂઠા પરથી આખા 
રાવણનું ચિત્ર નિપજાવે છે. પોતે વડોદરા જેવી 
સંસ્કારનગરીમાં ને ક્તેહગંજ જેવા સુંદર વિસ્તારમાં 
રહે છે એનો એને દર્પ છે. એ સંસ્કારની અને 
સુંદરતાની વાત ઉચ્ચારે છે, પણ એ નથી જોઈ શકતો 
કે તે પોતે જ અસંસ્કારના ને કદરૂપ કલ્પનાઓના ગંધ 
મારતા. ઉકરડા ઠાલવ્યા કરે છે ! શહેરનો આદમી તો 


નિમિત્ત છે, હકીકતમાં માણસજાતના વણસી. ગયેલા 
જીતનના ગાલીચાની અવળી બાજુ કવિએ સંકેતિત કરી 
પોતાના વિષાદયોગને શબ્દબદ્ધ કર્યો છે. આપરખી 
બની ગયેલી માણસજાત વિષે સૉબર્ટ ફૉસ્ટ પણ પોતાના 
એક કાવ્યમાં લખે છે : 


કીઈ કહે: 
દુનિયાને થાશે પ્રલવ આગ થકી, 
કોઈ કહે - હિમથી, 


ગને કાંઈ જે સ્વાદ કમન તણો મળ્યો 
-તે પરથી સ/ચ વાગે અ/ગમક્ષરન૮ નડી. 
પણ બે વાર પ્રલય દુનિયાનો થાવો હોય કઠી, 
જે કુ?જે થતુંઃ 
પરિચવ દેષનો મને એટલો છે 
કે કહી શકું: 
«૧૧ અંત 
હિમ પણ છે પ્રત્ાપવંત 
ને પૂરતું નીવડશે/ 
(અનુવાદ : ઉમાશંકર જોશી) 
ત 


સાભાર સ્વીકાર ી 

ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ, (૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ- 
૩૮૦ ૦૧૫ અને મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨)નાં 
વિદેશિની: લે. પન્ના નાયક, કિં. રૂ. ૨૫૦. ધબકારાનો તારસઃ લે. અશરફ ડબાવાલા, કિં. રૂ. ૧૦૦. સફળ, ઇલાજોઃ 
લાભશંકર ઠાકર, કિં, રૂ. ૮૦. બખડજંતરઃ લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૪૦. પિપરમીટના પ્હાડ પરઃ લે. ઉપર મુજબ, 
કિં. રૂ. ૧૦. છાકમછલ્લો: લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૬૦. થુઈ થપ્પાઃ લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૨૦. ટિંગાટોળીઃ 
લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૨૫. બ્લૂ જીન્સઃ લે. ચંદ્રકાન્ત શાહ, કિં. રૂ. ૧૨૫, કથાસાંપ્રતઃ લે. બાબુ દાવલપુરા, 
કિ. ક ચલો કોઈ આતે... : લે. મહેશ દવે, કિં. રૂ. ૧૦૦. શ્રી રમણ મહર્ષિકૃત ઉપદેશસારઃ લે. કાર્તિકેય 
ભટ્ટ, કિ. રૂ. ૬૦, 


નવભારત સાહિત્ય મંદિર, ૧૩૪, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨ (દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- 
૩૮૦ ૦૦૧ના 

સોહામણી રૂપેણઃ સંપાદકઃ પ્રવીણ ગઢવી, પ્ર. કિં. રૂ. ૭૦. પંચામૃત: લે. ભૂપત વડોદરિયા, પ્ર. નવભારત સાહિત્ય 

મંદિર, દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં, રૂ. ૧૭૫. એકાવન : લે. ઉદયન ઠક્કર, કિં. રૂ. રપ. 

જુગલબંધી: લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૬૦. 


રંગદ્વાર પ્રકાશન (એ-૧, પૂણૅશ્વર ફ્લેટ્સ, ગુલબાઈ ટેકરા, અમદાવાદ-૧૫,ર્ના 
પુનર્વિચારઃ લે. રઘુવીર ચૌધરી, કિં. રૂ. ૧૨૦. ગાંવતિજ ગૌર ગાઘુનિજ : તે. રઘુવીર વૌધરી, ₹. ૨૦૦. માત્તીય 
સપના જી બવઘારળા બૌ? રઘુવીર વીધરી છા સુઝત : સંપાવ : ગાતો મપતા, ૪. રરૂ૬. 


ઉદ 


માર્ચ ૨૦૦૦: ૩૪૦ 





તલપ કી 


પ 
----- 


બીડીના પૈસા નહોતા એટલે ભલિયો ટૂંઠાની 
શોધમાં નીકળ્યો, ગામના ચોરા તરક ગયો. હોટલના 
ઓટલા પર જમાવ્યું. નવરાશની પળોમાં અહીં બેસતા. 
ગામની તમામ ચર્ચાઓ થતી. ઓટલાની આજુબાજુ 
વિવિધ જાતની બીડીઓનાં હૂંઠાં પડતાં. કાળી-ધોળી- 
પીળી-વાદળી દોશીવાળાં હૂંઠાં. એક વાર તમામે હૂંઠાં 
પર એની નજર ફરી વળી. કેટલાંક મોટાં તો વળી 
કેટલાંક નાનાં બચુકલાં હતાં. છેલ્લે, એક એડી જેવા 
ટૂંઠા પર એની નજર ઠરી. ટૂંઠું મોટું હતું. સ્પેશ્યલનું 
હોય એવું લાગ્યું. એને થયું: ખેંચવા છતાંય બરાબર 
સળગ્યું નહિ હોય એટલે કંટાળીને કોઈએ. કેંકી દીધું 
હશે. વાંકા વળીને ધીમેથી એણે ઉઠાવ્યું. મુઠ્ઠી વાળી 
દીધી. પછી, કો'ક બીડી સળગાવે એની રાહ જોઈ 
રહ્યો. ધીમેથી અંગૂઠો કેરવી ઢૂંઠાનો છેડો સાફ કરી 
દીધો. ખાસ્સી વાર રાહ જોઈ, પણ લાઈટર કે 
દીવાસળીવાળું કોઈ મળ્યું નહિ. એને બીડી પીવાની 
તીવ્ર તલપ ઊપડી. તલપાપડ થઈ રહ્યો. સામે હોટલ, 
આગળ એના વાસના બે-ત્રણ ડોસા બેઠેલા હતા. 
એમને જોઈને તે અવળું કરી ગયો. બાજુમાં ભીમો 
રાવળ આવીને બેઠો, ભીમા રાવળે ખિસ્સામાંથી 
લાઈટર કાઢીને બીડી સળગાવી, ગબ્બ કરી તરત જ 
લાઈટરને ખિસ્સામાં મૂકી દીધું. આ ઓટલા પરથી જ 
એક વખત એનું લાઈટર ગુમ થયેલું. ત્યારથી તે સમજી 
ગયેલો, બીડી સળગાવીને તરત જ ખિસ્સામાં મૂકી 
દેતો. ઠૂંઠાને બે આંગળીઓ વચ્ચે દબાવી રાખી 
ભલિયો તે સળગાવવાની ચહ જોઈને બેઠો હતો. ભીમો 
રાવળ ફક્ફક્‌ બીડી ફૂંકી રહ્યો. ભલિયો એની સામે 
જોઈ રહ્યો. ધૃુમાડાની સેર એના નાકનાં ટેરવાંને અડીને 
ઊંચે ચડી ગઈ. હવે ભલિયાથી રહેવાય તેમ નહોતું. 
પેલા ડોસા ત્યાંથી ગયા કે છે એની ખાતરી કરવા 
વારેઘડીએ જોઈ લેતો. તેવામાં ભીમા રાવળનો છોકરો 





એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૧ 


હરીશ મંગલમ્‌ 


ઊંટલારી લઈને આવી પહોંચ્યો. જવાની ઉતાવળ હતી 
એટલે ભીમો ગવળ. બીડીના કસ ઉપર કસ ખેંચવા 
લાગ્યો. બીડી પૂરી કરવાની ધૂન ઊપડી એને. ધુમાડો 
હવામાં પ્રસર્યો. ભલિયાને અણસાર આવી ગયો કે 
ભીમો હવે જવાની ઉતાવળમાં છે, એટલે એણે લાઈટર 
માગ્યું. ભીમાએ ખિસ્સામાં જેવો હાથ નાખ્યો કે 
સામેથી આવતા આંબા લેંબાને ભલિયાએ જોયો. 
લાઈટર પાછું મૂકી દેવાનો ઇશારો કર્યો. ભીમો રાવળ 
સહેજ હસીને રવાના થવો. આંબા લેંબાને ભલિયો 
મનોમન ચોપડાવી રહ્યોઃ “નવરીનો...!'” 

હૂ્ઠું મોટું હતું એટલે મુઠ્ઠીમાં સાચવી રાખ્યું. 
આંબા લેંબા જાય પછી સળગાવવાનું વિચારી લીધું. 
હોઠ પર બેઠેલી તલપ. આઘીપાછી થવા લાગી. ઘણી 
રાહ જોઈ, પણ આંબા લેંબા નવરોધૂપ હતો એટલે 
વાતોમાં તલ્લીન હતો કે ના પૂછો વાત ! મુઠ્ઠી વાળીને 
ભલિયો ત્યાંથી છટક્યો. ગ્રામપંચાયતની હવેલી 
આગળ થોભ્યો. હવેલીમાં ઉપરના માળે હંમેશાં જુગાર 
રમાતો. જુગારિયા સિગારેટનાં ટૂંઠાં નીચે કેંકતા. 
ભલિયાને એમ કે ધોળીનું હૂંઠું મળી જાય તો ભયો 
ભયો ! ડોક ઊંચી કરી ઉપર જોઈ લીધું. બારીબારણાં 
બંધ હતાં. પાનાં રમાતાં હોય એવું લાગ્યું નહિઃ “ચ્યમ 
બંધ સઅ, હારું?” એવું વિચારી એ આમથી તેમ આંટા 
મારવા લાગ્યો. થાક્યો એટલે ઓટલે બેઠો. ત્યાં ડાબી 
બાજુએથી સરપંચને આવતા જોયા. સરપંચ સિગારેટ 
પીતાં પીતાં કોઈકની સાથે વાતો કરી રહ્યા હતાઃ “ગઈ 
કાલે પોલીસવાળાએ. પૂછપરછ કરેલી. કે'છે કે નવા 
ડી.એસ.પી. ખૂબ જ કડક છે. કોઈનુંય ચાલે તેમ 
નથી.” ભલિયાએ સરવા કાન કરી સાંભળવાનો પ્રયત્ન 
કર્યો. પરંતુ એનું ધ્યાન તો સિગારેટ પર જ હતું. 
સિગારેટ જોઈને મુઠ્ઠીમાં સાચવી રાખેલા પેલા એડી 
જેવ! ટૂંઠાને વટથી મસળી નાખ્યું ! તે ભૂકો થઈ જમીન 


લ્ટ્ણ 


ન ₹-2 


પર વેરાઈ ગયું. પછી, સિગારેટને કાગડોળે તાકી રહ્યો. 
થોડોક હરખાયો. ઘડીકમાં ધુમાડા! પર, ઘડીકમાં 
સરપંચના હોઠ પર, તો ઘડીકમાં સિગારેટના કદ ૫૨ 
એ. નજર ફેરવી રહ્યો. ક્યારે ફેંકે તો સળગતી જ ઉઠાવી 
લઉં! સળગાવવાની તો માથાકૂટ નહિ! ઉત્કટ તલપ 
હવે એનાથી રોકી રોકાય તેમ નહોતી. તલપ તલબ- 
તલબ થઈ તડપી રહી. એક બાજુ સરપંચ દૂંઠું ફેંકતા 
નહોતા એટલે એને ચિંતા થવા લાગી: “પેલું હૂંઠું ગયું, 
હવે? ક્યારનોય તાકીને બેઠો છું, પણ ફેકે તો ને !”' 
જોતજોતામાં સિગારેટ પતી જવાની અણી પર આવી 
ગઈ...ને, અચાનક સરપંચથી હાથનો ઝાટકો નંખાઈ 
ગયો. સિગારેટ બળતી બળતી છેક આંગળીઓને 
દઝાડતી ગઈ, સરપંચની આંગળીઓ પ૨ ચચરી ર્યું. 
થૂંક લગાવી ફૂંકી રહ્યા! તાપ હતો એટલે બળતરા 
ઊપડી, ભલિયાને હસવું ચડ્યું, પણ હૂંઠાની ચિંતામાં 
એ હસી. શક્યો નહિ. હાથના ઝાટકાને લીધે હૂંઠું ઊડીને 
દૂર પડ્યું હતું. હૂંઠું બળતું બળતું છેક પહોંચી ગયું હતું, 
એકેય ફૂંક મારી શકાય તેવી. શક્યતા નહોતી. પછી 
તો ધીમે ધીમે બળીને રાખ થઈ ગયું. ભલિયાને તો 
બાવાનાં બેય બગડે તેવું થયું! મનમાં ને મનમાં 
સરપંચને ચોપડાવી દીધી: “મેર, દિયોર મેશી !'” 

નિરાશ થઈને ભલિયો ઘર તરફ વળ્યો. રસ્તામાં 
ભીમો રાવળ દેખાયો, ઊંટલારીમાં માલસામાન ભરીને 
ક્યાંક જતો હતો. એને બીડી ફૂંકતો. જોઈને ભલિયો 
થોભ્યો. હજી તો બીડી હમણાં જ સળગાવી હશે એવું 
લાગ્યું એટલે હૂંઠું અહીં પડે તેવી કોઈ શક્યતા નહોતી. 
જો હોટલ આગળ ચા પીવા ઊભો રહે તો કદાચ 
શક્યતા ખરી, પણ ત્યાં તો પેલા ડોસા ટળ્યા હશે ને! 
એટલી વારમાં તો ભીમો આવી પહોંચ્યો. લીમડા નીચે 
ઊંટલારી ઊભી રાખી અને સીધો હોટલમાં ઘૂસ્યો. 
ભલિયાને. હોટલમાં પ્રવેશ નહોતો. તક ટૂંપાઈ ગઈ... 
તે બબડવા લાગ્યો: “હેંડ, ભલિયા ! આજ તો લમણે 
હર્ઠુય લશેલું નથી.'' અને રામાપીરના મંદિરે આવીને 
બેઠો. બાજુમાં કૂવામાંથી શવલી પાણી ખેંચી રહી હતી. 
બેડામાં પાણીનો દદૂડો કરતાં એની નજર ભલિયા પર 
પડી. 


બટ્ટ 


“રઅમ, ભલિયા! લાકડૉ વેંણવા નથી જ્યો?” 

“દરરોજ હું હેંડહેંડ કરઅ? હેંડી હેડીનં તો 
પગૉના નખય ઘહઈ જ્યા ! અનં વૉઘોય ખાલીખમ્મમ્‌ 
થઈ જ્યૉ સઅ.” 

“તું એક કોમ ના કરઅ?'' ઊભો થઈને ધીમેથી 
કૂવાની નજીક ગયો, 

“કૉમ હું સઅ એ તો કે' પ્હેલો !' 

શવલી એની સાવે જોઈ રહી. મલકીને આંખો 
પટપટાવીઃ “હું કરવું સઅ?” 

“બીડીઓ લૅવી સઅ.... મારી મા લાકડૉ વેંણવા 
જઈસઅ્‌ નં મારા બાપા તો કૉણિયો જૈય આલઅ. એવા 
નથી!” ભલિયાએ યુક્તિ વાપરી દશિયું લેવા 
નરમાશથી, કહ્યું. હવે, શવલી સમજી ગઇ હતી, આ 
વખતે તે પૈસા આપે તેમ નહોતી. આ પહેલાં ભલિયો 
ચારપાંચ વખત પાંચિયાં-દશિયાં લઈ ગયો હતો, પણ 
વળીને પાછાં આપે તો. ભલિયો નૈં!કશુંય બોલ્યા વગર 
શવલી પાણી ખેંચી રહી. પછી, બેડામાં પાણી રેડતાં 
બોલી, 

“ભલિયા, મારા પોહણ નથી !'' 

“શવલી, ઓમ હું કરઅ સઅ?'” 

“ચ્યમ, તું આ કબજામોં તો રાખઅ સઅ્‌!” 
એણે. જમણા ભાગ પર જોઈ લીધું, જમણો ભાગ થોડો 
વધુ ઊપસેલો જણાયો. આંખનો ઉલાળો કરી શવલીને 
પૈસાનો નાનો બટવો મૂકવાની જગા યાદ કરાવી. 
શવલીએ આનાકાની કરી. રકઝક ચાલી. માથે બેડું 
મૂકી શવલી ઊપડી ગઈ. ભલિયો ઉદાસ થઇ ગયો. 
ઓટલે આવીને પાછો બેઠો. રાશ ને ડોલ કૂવા, પર 
જ હતાં. તેથી ભલિયાને મનમાં હતું જ કે એ ફરીથી 
આવશે. થોડીક વાર પછી શવલી આવી. આજુબાજુ 
ડાફેરો મારી તે એની પાસે ગયો, “લાય કઅ્‌ હેંડ !'' 

“ભલિયા, નથી... હાચું કઉં સું, નેતર તનઅ્‌ ના 
પાડું ?”” 

આ સાંભળીને ભલિયો ઠપ્પ થઈ ગયો. શવલી 
એકની બે ના થઈ તે ના જ થઈ, દશિયું હવે મળવાનું 
નથી એટલે ભલિયાએ. જટિયાંમાં ખંજવાળી લીધું. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૨ 


કબજામાં જે જગાએ બટવો મૂકતી હતી. તે જગાએ 
એની નજર ભોંકાઈ. બપોરનો સમય હતો એટલે બધું 
સૂમસામ હતું. હિંમત એકઠી કરી અને ઊપસેલા ભાગ 
પર એણે અડપલું કરી લીધું! થોડું કઠણ લાગ્યું. 
પોચુંપોચું નહોતું એટલે એને શંકા પાકી થઈ કે પૈસા 
મૂકવાનો બટવો હશે જ. ખાતરી કરવા ફંફોસવા જતો 
હંતો ત્યાં તો શવલી બે ડગલાં પાછી હટી ગઈ. 
શવલીને પોતાના શરીરની રગેરગમાં ઝણઝણાટી 
* પ્રસરતી અનુભવાઈ. એને અનન્ય અનુભૂતિ થઈ રહી. 
થોડી, મલકી. ચૂપ રહી. આંખો તીરછી કરી ભલિયાના 
સોનેરી વાળમાં જોઈ રહી... ભલિયાને તો બી.ડી પીવા 
ફક્ત દશિયું જ જોઈતું હતું. શવલીને રોકતાં તે બોલ્યોઃ 
“શવલી, બટવો હોય એવું લાગઅ સઅ્‌! ખા, 
જોગણીમાના?'' પણ, શવલીને કશું સંભળાયું નહિ. 
ભલિયાના. ચળકતા સોનેરી સુંવાળા વાળ, નિર્દોષ 
માંજરી આંખો. ને લાલઘૂમ હોઠમાં એની નજર ખૂંપતી 
ગઈ. વધુ સમય આમ ઊભેલાનું યાદ થતાં, ઘેરી 
આંખો સાથે તે રવાના થઈ ગઈ. થાકીને ભલિયો સીધો 
ઘર તરફ ઊપડ્યો. ભલિયાના બાપા બહાર સૂતા હતા. 
એ સીધો ઘરમાં ગયો. ઝભ્ભાના ખિસ્સામાં ખણખોતર 
કરી જોયું. કંઈ મળ્યું નહિ. ધીમે પગલે બહાર આવ્યો. 
પૈસા મેળવવાના પેંતરા નિષ્ફળ નીવડ્યા તેથી એ 
વિચારે ચડી ગયો... 

“હ્યા, ભલિયા!' બેઠા થતાં એના બાપાએ 
કહ્યું. 

જહું સઅ્‌ ??? 

“તેં તો ઓકોય ભર્યો ને!” 

“દેતવા વગર?” 

“હારું, તો લે આ દશિયું ન પેશ્યલ લઈ આવ... 
ઓકો તારી મા આવીનં ચૂલો હળગાવઅ્‌ તાણં 
વાત !” કી 

ભલિયો પાછો ઘેલમાં આવી ગયો. બાપા 
પાસેથી ઝટ દશિયું લઈને બીડીઓ લેવા જવાનું કરતો 
હતો ત્યાં જ લાકડાંનો ભારો નાખતાં એની મા તાડૂકી, 

“ચ્યો હેંડ્યો, ભલિયા ? આખો દંન બશ રવડ 


૨વડ...'” 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૭૪૩ 


“બીડીઓ લૅવા....'' 

“ર'વા દે તું! હું ચૂરો હરગાઉં સું. આ તારા 
બાપનં તો. બીડીઓય ફૂંકવી સઅ. નં ઓકોય 
ગડગડાડવો સઅ... ઓમ બહરું પીહો તો પુરું હેનું 
થશે?” 

એની માના ડોળા જોઈને ભલિયો પાછો વળ્યો 
ને ટપ્પ દઈને પૈસા પાછા આપી દીધા. મહાપ્રયત્ને એણે 
તલપને ધરબાવી દીધી. 

ભલિયાનું ઘર વાસમાં વચ્ચોવચ્ચ રસ્તા પર 
હતું. શવલી જ્યારે જ્યારે ત્યાં થઈને જતીઆવતી ત્યારે 
ત્યારે ભલિયા સામું અચૂક જોઈ લેતી. દશિયું નહોતું 
આપ્યું એટલે ભલિયો આડું જોતો. બીડી વગર એણે 
દિવસ કેવી રીતે પસા૨ કર્યો હતો તે તો એનું મન 
જ જાણતું હતું, થોડા દિવસથી તો શવલી આરપાર 
તાકી રહેતી. ભલિયાથી એ અછાનું નહોતું. આમ, 
આરપાર વીંધવાનું હવે શવલીને ખૂબ ખૂબ ગમતા 
લાગ્યું. પેલો સ્પર્શ ચટકા ભરી ભરીને સતત સતાવતો. 
સાત ધોરણ સુધી તો સાથે હર્યાફર્યા. કેવો 
ભોળોભટ્ટાક ! દશિયું આપ્યું હોત તો અત્યારે બોલતો 
તો હોત. ઘણી વાર એને સાંભરી. આવતું ત્યારે હળવી 
હળવી ગલીપચી જેવું થતું. મોટા ભાગનાં બૈરાં ને 
પુરૃષો આજે લોકાચારે ગયાં હતાં. રડ્યાંખડ્યાં ઘરડાં 
માણસો અંગ સંકોરીને આડાં પડ્યાં હતાં. એ સમવે 
લીમડા નીચે લખોટીઓ ટીચતા ભલિયાને ઈશારો કરી 
શવલીએ બોલાવ્યો. ભલિયાએ ટાળ્યું. ત્રાંસી ઝીણી 
નજરે લાલ લાલ લખોટીને તાકી રહેતાં એણે ધારી 
ધારીને નિશાન લીધું. પછી, વચલી આંગળી પર 
મજબૂત પકડીને ખેંચી રાખેલો લખોટો સટ્ટાક્‌ કરતોક 
છોડ્યો! ટચાક્‌ દઈને તાક્યું. લખોટી ચક્કર ચક્કર 
ફેરફૂદડી ફરતી રસ્તા બાજુ રગડી ગઈ ને નાહવાના 
પથરા પાસે ઠરી, એ લખોટીની પાછળ પાછળ ગયો. 
લખોટી કાદવવાળી થઈ હતી. ચડી પર ઘસી સાક કરી 
દીધી. ગોળ ગોળ ફેરવી લખોટીને જોઈ રહ્યો. એવું 
જોરથી નિશાન તાક્યું હતું, જેથી નાના નાના અસંખ્ય 
ટીચા પડી ગયા હતા એની ઉપર. ટીચા જોતાંજોતાં 
કેમ જાણે એનાથી શવલી તરફ જોવાઈ ગયું. શવલીએ 


---- હટ. 


હાથ ઊંચો કરી બીડી બતાવી. બીડી જોઈને ખુશ થયો. 
જરા થોભ્યો. ડાફરિયાં મારી લીધા પછી શવલીના ઘર 
તરફ સરક્યો. શવલીથી થોડુંક જોરથી હસી જવાયું. 
એના હસવાનો અવાજ કંઈક જુદો જ લાગ્યો. કાચની 
બંગડીઓ ખખડે એવો તીણો રણકાર હતો એના 
હાસ્યમાં. તીણો તીણો હાસ્યનો આ. રણકતો. રણકાર 
ભલિયાના હૈયાને સ્પર્શી ગયો. લીમડા પર બેઠેલાં 
પંખીઓનો કલરવ હાસ્યમાં ભળી. રહ્યો. આછેરા 
પવનથી ભલિયાના વાળ વીખરાયા. એનો ચહેરો દીપી 
ઊઠ્યો. શવલી પ્રદીપ્ત થઇ ઊઠી અને ક્યાંય સુધી 
છાનાંછપનાં કશુંક પી રહ્યી. એની ઘેરી દષ્ટિ રૂપવલયો 
રચી રહી. ભલિયો એની નજીક, ખૂબ નજીક, સરકતો 
ગયો. પેલું હાસ્ય, શવલીની આંખો, ગાલ ને નયનરમ્ય. 
હોઠના ખૂણામાં સ્થિર થતું ગયું. ભલિયો કેદ થતો 
રહ્યો... 

“ભલિયા!”' બી.ડી ધરતાં શવલી બોલી. 

“હું!' ભલિયો ઝબક્યો. એની નજર બીડી ૫ર 
નહોતી. શવલીને સહેજે આશ્ચર્ય થયું નહિ. 

“લિયા, તે દા'ડે ખરેખર પૈસા નહોતા. પણ 
આજ તો તને બીડી પિવડાવું, લે...!'' કહીને શવલી 
લળી પડી, બીડી, ધરી. 

શવલીની આંખોમાં એ ઊંડે ઊંડે સુધી જોઈ 
રહ્યો. પછી બીડી લઈ લીધી, આવેશમાં જોરથી મસળી. 
ખૂબ મસળી. એ. ભુક્કો થઈ જમીન પર વેરાઈ ગઈ. 

શવલી તો અચંબો પામી ગઈ, “ચ્યમ્‌, ભલિયા! 
તેં હાચુકલી છોરી દીધી?'' 

પવનથી લીમડો હિલ્લોળાયો. 

“હા, હાચુકલી છોરી દીધી !”” 

“જુઠા! ઓમ તો લોકોનાં એંઠાં ટૂંઠૉ ફૂંકઅ 
સઅ્‌ !!”*” 

“શવલી, તારા હમ્મૂ!' 

સોગંધ લીધા એટલે શવલી ઢીલી થઈ ગઈ. એને. 
અંતરથી એવું થયું કે ખેંચ ના કરી હોત તો સારું. પછી 
વાતાવરણ હળવું કરવા ધીમેથી કહ્યું: 

“રયમ છોરી દીધી ?'' 

ભલિયાએ જવાબ આપ્યો નહિ. એનું મન 


બ્ટ્શ 


અગોચર ભોમકા પર વિહરી રહ્યું. થોડી વાર પછી 
કહ્યું, ““શવલી, આજ હુદી મનઅ્‌ ખબર જ ન'તી ડઅ 
બીડીમૉ કશોય હવાદ નથી....!”' 

શવલી ખડખડાટ હસી પડી. હસતાં હસતાં 
એણે બીજી બીડી ધરી. એના હસવામાં સૌંદર્ય ઓર 
નીખરી રહ્યું, ભલિયો ખોવાતો ગયો. પછી બોલ્યો : 

“શવલી, ઉં બીડી નથી પીતો!” 

“ગ્યારથી શઉકાર થઈ જ્યો?'' 

“તેં દશિયું ના આલ્યું ત્યારથી!” 

અને બન્ને જણ મશગૂલ થઈ ગયાં. 

ભલિયો ખૂબ નિકટ ગયો હતો. બન્ને વચ્ચે બહુ 
અન્તર નહોતું. એટલે હવા પિસાતી રહી. શવલીનું 
ફાટફાટ યૌવન અંદરથી ઉછાળાબંધ ધસી રહ્યું હતું. 
છાતીમાં મો્જાનો થરકાટ મચી રહ્યો હતો. ગાલ પર 
તેજલિસોટા ને હોઠમાં હાસ્ય પ્રક્ટ્યાં. ભલિયાની તીક્ષ્ણ 
નજર બટવો મૂકતી હતી. તે જગા પર ચોટી. ધીરેથી 
એણે હાથ લંબાવ્યો. શવલી. બીડી ધરવા જતી હતી 
ત્યાં જ રેવા સેનામાનું જોટું ઓય... ઓય... ઓ...વ... 
કરતું ઊભા વાસમાં દોડતું દોડતું આવી ચડ્યું. શવલી 
હાંફળીફાંફળી થઈ ગઈ ને ઘરમાં જતી રહી. ભલિયો 
ગભરાયો. રેવો જોઈ જશે તો? તે ધીમેથી ખસ્યો. 
કટલાની આડશે આડશે ઝડપથી બહાર નીકળી 
ગયો... પેલી ક્ષણ સોરાઈ રહી... 

જોટાએ વાસમાં તરખાટ મચાવી દીધો. રેવો 
જ્યારથી વેચાતું લાવ્યો ત્યારથી દરરોજ ડૂંગલાતું. રેવો 
પણ હવે તો કંટાળ્યો હતો. એની. પાછળ પાછળ એ 
પણ દોડી રહ્યો. ઘર તરફ જતાં જતાં ભલિવો, રેવલા 
ને એના જોટા પર મનોમન ખિજાયો... “મેલી આય 
કઅ. જા કહઈવાડઅ?”' 

બીજા દિવસે શવલીની સગાઈની વાતો થવા 
માંડી. એનાં મા-બાપ જે ગામે લોકાચાર ગયાં હતાં 
તે જ ગામમાં સગપણ ગોઠવી દીધું હતું. છોકરો દેખાવે 
રૂપાળો નહોતો, પણ ભણવામાં, કે' છે, હોશિયાર હતો, 
અને. શવલી પણ મોટું બૈરું જ લાગતી હતી ને! હવે 
તેમની ચિંતા ઓછી થઈ. ડ્‌ 

બન્ને પક્ષની ઉતાવળને લીધે લગ્ન લેવાનું મુહૂર્ત 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૪ 


પણ જોવડાવી લીધું. લગ્નની એક અઠવ/ડેયું જ વાર 
હતી. બધાં તૈયારીમાં લાગી ગયાં હતાં. 
શવલીની આજુબાજુ એની બહેનપણીઓ ટોળ 
વળી જતી, ગપસપ કરતી, ઠિટિયારે ચડતી. લગ્નની 
આવી બધી ધમાલમાં પણ એ બભલિયાને યાદ કર્યા 
કરતી અને મનોમન રેવાના જોઠ પ્રત્)ે નફરત કરતી. 
શવલીના લગ્નનું જાણીને ભલિયો હગ્ખાયો, 
પણ આટલાં બધાં જલદીથી લગ્ન લૈવાકો ને શવલી. 
પોતાનાથી દૂર ચાલી જડો એ તિચારમાત્રથી એનું ઢૈયું 
દ્રવી ઊઠ્યું. એકાદ વાર શવલીને એકાંતમાં મળી 
લેવાની તીત્ર ઇચ્છા થઈ આવી. પરત્તૃ લગ્ન ઢૂકડાં 
હતાં એટલે શવલીને ઘરની બહાર આવવાજવા પર 
અંકુશ મુકાયો: “શ્રવલી, તાર લગન લેવાનો સં 
એટલઅ એકલાં બહાર ના જવાય, ભૂત-પલીત ઓંહણ 
થાય! પૉહણ ચાકુ રખ એટલઅ ભો નૈ!” 
ભલિયો આ બધું જાણતો હતો. શવલીની સાથે 
કો'ક ને કો'ક કોરી તો હોય જ! હવે તો, ભલિયો 
લીમડા નીચે બેસી શવલીન! ઘર તરક સૂનમૂન તાકી 
અને જોતજોતામાં અઠવ/ડિયું પસ/ર થઈ ગવું 
એની ખબર પણ ના પડી. સારું મુહૂર્ત હશે એટલે 
આખા ગામમાં દરેક કોમમાં લગન હતાં. ઢોલ અને 


શરણાઈના સૂડે વાતાવરણ રસતરબોળ બની ગયું ને 
શવલીને પણ જાન સાદો વળાવી દીધી. 

એકની એક દીકરી હતી એટલે એનાં મા-બાપ 
દસક દૂસકે રડી પડેલાં. એની બહેનપણીઓવ ખૂબ 
ચડેલી, વળાવતી વખતે તો ભલિયોય હતો, પણ 
શવલીએ મોટો ઘૂમટો તાછેલો હતો. નાનાંમોટાંથી 
એવી તો એ ઘેરાઈ ગઈ હતી કે આંખમેળાપ પણ શ્રશ્ય 
નહોતો. ભલિયાની આંખોમાં પાછી બાઝી ગછું હતું. 
એને ધૂંધળું ધૂંધળું દેખાયું હતું. છેલ્લ છેલ્લે, ના મળી 
શકાયું તેથી ભલિયો ગમગીન બની ગયા હતો. એને 
અવસાદ ઘેરી રળ્છે. 

મોડી ચત સુધી ભલિયાને ઊંઘ આવી નહે. 
પૈસ્ના મૃકતી હતી તે જગા પરનું અડપલું - શવલીની 
બીડી-ગાલ, હોઠ, આંખો-છઈલ્લો મેળાપ - રવાના 
જોટાનું ડંગલાવું - તલપનું તરકડવું - બધામાં 
ખોવાતો ગયો. પગણે આંખો મીંચીને પડી રહ્યો. ખોયા 
જેતી ઢોયણીના વા'ણન ગાંઠો ખૂંચી. આમથી. તેમ 
પડખાં ફર્યો, આમ એ ક્યાંય સુધી પડખાં ઘસતો રહ્ય. 
અંધારું પ્રગાઢ થતું ગયું. એ ક્ષણભાર તળે કચડાઈ 
ગયો... પ્રસરતો અંધકાર ને તલપ ગૂંછઈ બની એને 
વીંટળાઈ રહી... 

ત 


સાભાર સ્વીકાર 
પરિચય ટ્રસ્ટ (મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાય રેડ, ચર્ની શેડ, 
મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦ર)નાં 
ભારતીય સિનેમામાં નવો. જુવાળ (૯૮૫) : લે. અમૃત ગંગર, કિં. રૂ. ૬. પશ્ચિમનું તત્વજ્ઞાન (૯૮૬) : 


લે. પુણિમા દવે, કિં. ર. ૧. અવચિન અર્થશાસ્ત્રીઓ (૯૮૭) :ઃ 


ઈ સ્5 


લે. સુકુમાર એમ. ત્રિવેદી, કિં. ર. 


૬. પત્રકારત્વનું શિક્ષણ (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃતિ-૯૮૮) : સંપા. યાસીન દલાલ, કિં, રૃ. ૧. આવકવેરાની 
સાદી સમજણ (પરિચય પસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૬૮૯) : સંપા. નટવરલાલ એસ. શાહ, કિં. ૩. ૬. પ્રમુખશ્રાહી 
શાસનપદ્રતિ (પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃત્તિ-૯૯૦) : સંપા. જશવંત વી. મહેતા, કિ. રૂ. ૬. 

પ્રવીણ પ્રકાશન પ્રા.લિ., (લાભ ચેમ્બર્સ, મ્યુ. કોર્પો. સામે, ટેબર રોડ, ચજકોટ,)ના 
શ્રીરામચરિતમાનસઃ સંતકવિ ગોસ્વામી તુલસીદાસ, કિં. ર. ૧૦૦ સંબંધ નામનું એક ફૂલ : લિભારરી 


જાની, કિં. ૨. ૫૦ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૫ 


6્ટ્ણ_ 


4 
દ 


અનુભવ 


સ્ટૅચ્યુ-૧ 
તે દિવસે 
જિનેશરની પ્રતિમા સામે 
ઊભી રહી ગઈ. 
નતમસ્તક નહીં, 
ર આમને-સામને. 
જોડ અ/જ્કાલ કોઈ મૂર્તિને નમન 
કું કે નાવ કરું. 
કરું તી જવહારુ હોવ 
કે પછી મહાનુભાવ તો છે, 
એમ કહીને. 
૫% તે વસે 
આમ જ 
શુભ્ર. નિશ્રલ, નિશ્છલ, શેત. 
૧ઈક ભ/#વુકોએ કેસરનઇ ટપકાં કવ હત તેની સ્તિગ્ સુગજ. 
ચંદીનઇ ફાનસમાં નીતયો અખંડ દીવો. 
ગચસની ધૂપસર્ળીઓના ગુચ્છમાંથી ફેલાતી સુરભિત ઉૂકસેર, 
મફુલ્લ કમલ જેવો આરસપહાશમાંથી ઊગી નીકળેલો ગુમ્બજ 
ઝંખી પડી ગયેલી સ/કળ જીજી હ/ડ, 
રંગરંઝીન ભૂરાપીળાહરિત ખાસ રંગે રંગવેલ 
શકુંજ્યનાં ચઢાણ, મંદિરો, કળશો, ધ્વજઓનાં ભિત્િયિત્ો. 


“ ડવંક જૈનાચાર્ય - કથિત કાર્મિક કથાઓના ગળિત્યર્થી 


બેય ગોખલામાં દેવી તે વરહમૂર્તિ કે એવું કંઈક, 
ઢળી પડેલી ચામરો, ચાંદીનો અહ્યત-વીખરાવેલી ભંડાર. 


સ્ટૅચ્યુ-૨ 
પછી સાંજ પડી. અશ્મનું આકાશ. 
પછો જોક્ષગામી' રાવકનું શૃક્ષ. 
ઘેર પાછાં ફરતા પંખીઓનો ચોમેર કલબલાટ, 
સુદૂર હરિતપર્ણી સીમમાં સૂરજનું ઢળડું, ભભૂકંવું 
મંદિરન! સુવણકળશ ને રાતાં નળિવની 
ભૂરી ચમકનું અંખોથી પેવ(ઈ %છું. 
દેવવંદનનદ સામૂહિક ઘેઘૂર રવથી ઘેરાવેલી 
લચીલી હવનું યુક્ત થવું. 
ચાલ, અ!જે ત તમારે આરતી ઉતદરવાની- 
મંદિરમાં પ્રવેશ. 
સ્તબ્ધ, ત્યાં જ ખોડાઈ શું. 
એજઅએજ? 
સવારે ખેહાળી'તી તે અ; જ કે? 
પણ આમણે તો પહેરી ૯% છે 
ચાંદીનો ભવ ગુગટ ચાઈના 36બ ડછફૂલ, 
બાશુબંધ, બરખા. આખોવ દેહ લીધાવેલો 
સોના-ચાંદીના વરખે. શળે અન્‌-અંગ. 
બધું ઝગમગ ઝગમગ. આંખને અંજી ઠે તેવું નહી, 
સ્તિગ્ જનોેરમ. 
અજ%તેએજડે? 
એક, અને પછી સપ્ત દિવેટ, મૂળ અખંડ કીવેકી 


ધૂપસળી વડે %ગઢાવેલી ૬% ૧ળીક જભૂકતી 9૧૯, 


ભાવિકોનાં મુખ પર હાસ, આશ. 
“અમને મોક્ષરુખ આપો ને મહારાજ શિવરુખ અઇપો.” 


ત્રણેય બારણાંમાંથી ઝૂકી રહેલા આકાશની ભૂરાશ, મંદ પવન. જરણામું' મળ્યું હોય તેવાં, તક થળે તો ચામર લઈ નાચી ઊઠે 


ગભારાક અછો દીપપ્રકાશ. 
પણ પછી તો આંખો ત્યાં જ - જાઈ ગઈ જાણે. 
કોઈ વોહચુંબકીય સત્ત્વ જિલસતું હોય તેમ. 
ચકુ - એમનાં ને થાર 


એવાં ઉત્સુક, 
પૃણ હું તો છેક છેવાડે. મંત્રમુગ્ધ, સંમૂર્છત. 
એજકઝેઅ? હે? હા એજ 
સકાળે તો અ/% જિપ્પલડ નિવ હેઃસ્છૃહ. 


બધું આમને-સામને. પણ આમ પરપોટા જેછું સ્મિત ઊભરાય ૭? આમને-સ(મન. 


બટ 





એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૬ 


સ્ટેચ્યુ-૩ 
પછી તે ચતે-ચતે નહ 
ભ્ર!હમ કુહૂર્તે જાઝ જછું, રાત તો ખરી % 

અ/&*% ખચે. ૪ જીશે. ૪% 2/૮ સરેક/%/ તે. 
મંદિર પછ ખડું. ગુલાજી પશ્થરિયું. દૂર જેરનજં. 
આખુંજ અશ ત#ર/%હત. શત નિદિતિ હવ/* ટેજવેલું. 
મુચુકુઓ થોડક ત્ય દૂરનઇ ખંડમ ધ્યાનસ્થ હશે. બધું 9/ત. 


ગઈ કાલે મંદિર*/ ૬૪/ું નહોઈું. «2 %ં#. 
કર ખૂલ્યાં હતાં હવે. થયું, લાવ જર જોઉં તો ખર્સ. 
સહેજ કુતૂહલ, અત્યારે -- %તિમ/ ડેડી «ગતી હશે ? 
વીસેક પગલાં % દૂર હૈવું. 
ઊભી ર્છી ગઈ. તદન સ્તબ્ઇ. 
ઘુમ્મટ પરન કળશની ટોચની બરાબર અડઅડ 
એકદ"% અડોડડ કુવતારક, અદ્ભુત. અભૂતષૂવ, 
જાછે મને પડકારતો હોય, જાછે સંમુગ્ઓ અમંત્રળ. 
અ સંમિલન કળશ ટોચ ને કૃવ-ત્ઇરકનું. 


મંદિરના ગભ#ર%કી સ્કુટ અછો કશ (ટ્યૂબલાઈટન્દે /. 
દૂરી હવે મૂર્તિ ૪ર નજર હેર. 
જ%હાઈ ગઈ ત્ય જ 
કાળી ભશ્થચૈ જરા ક્રાઉન કરતી હોય ને? 
સહેજ લગી ગઈ જીક. 
પે-લી પતિશથી સહેજ જુટી. ભ#વેવ જુદા. 
જે પગલ મડથ/. 
આંખુય ૧૧૨૪ કાળું ત(ર%ડેત-ભયુ અક%ભયું. 
(જસત. રજ ૪૯૧૦ ૪૪. 
આંખનું મટકું શ/૪ સહે%-વળી, ઉધર નજ૨. 
શ0છે કૃરત/રક ક? અ/મંઝણપ/ેકા 'કલતો હોવ. 
ડરી પેલી #/6ઉનિંશ ભ**ર. 
એકાંત. જવ. સ્તબ્ધ. અંદર કંઈ થઈ શય ત્છે? 
જતિ ૯/20. અ#મને-સ/જને તેય. 
પછું ટરી જું, 


માલતી પરીખ 





ઉબ્ટ્શ_ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૭ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 


પક્ષિમના તત્વચિંતકોનો એક સુરેખ પરિયય 

શ્રી ગણપતિ મહેતાના 'પાશ્ચાત્ય તત્ત્વચિંતકો' 
એ ત્રણ સો ઉપરાંત પાનાંના સ્વચ્છ અને સુવાચ્ય રીતે 
છપાયેલા ગ્રંથમાં સોક્રેટીસ, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ, 
ફાન્સિસ બેકન, સ્પિનોઝા, કાન્ટ, હેગેલ, અને 
શોપેનહાઉર એટલા ચિંતકો ૫૨ માહિતીસભર અને 
મુખ્ય મુદ્દાઓ તારવીને સમતોલ રજૂઆત કરતા 
અધ્યયનલેખોનો સમાવેશ થયો છે. સમયાનુક્રમે 
આગળ વધતો ફ્િલિસૂફીનો આ વૃત્તાંત, પાશ્ચાત્ય 
ફિલસૂફીના ઇતિહાસ સમો આ ગ્રંથ લખવા લેખકે 
તિલ ડ્યુરાન્ટના “ધ સ્ટૉરી ઓફ ફિલૉસોફી' અને 
બર્ટ્રાન્ડ રસેલના 'ધ હિસ્ટરી ઓફ ફિલૉસોફી' એ બે 
આધારભૂત પુસ્તકોનું અવલંબન લીધું છે એમ એ. 
“આમુખ'માં સ્પષ્ટ કરે છે. તેમ છતાં ગણપતિભાઈનો 
આ અભ્યાસગ્રંથ જો એક રીતે તેમની મૌલિક અને 
અત્યારના શિક્ષણવાચનના સંદર્ભમાં વિશિષ્ટ 
પ્રતિભાનો. સાક્ષી બની રહેતો હોય તો તે લેખકના 
ગુજરાતી ભાષા પરના પ્રેમભર્યા પ્રભુત્વને લીધે. 

પશ્ચિમના આવા અગ્રિમ તત્વચિંતકોના 
વિચારોના વિવરણર્માં સ્વાભાવિક રીતે જ પરિભાષા 
અને તાત્વિક સિદ્ધાંતોનું વિશદ નિરૂપણ, એ જાળવવું 
આમેય અઘરું નીવડે; અને તે પણ ગુજરાતી ભાષામાં 
તેને અક્ષુણ્ણ રાખી, નિતાન્ત આકર્ષક અને રોચક રીતે 
વિષયનો ઉઘાડ કરતા રહેવુંય - એ તેમને સતત સિદ્ધ 
કરતા રહી ગણપતિભાઈએ ગુજરતી વાચનસામગ્રીને, 
ખાસ કરીને જરા ગંભીર પ્રકારના વાચકની જરૂરતને 
આગવી રીતે પોષી, છે. યાદ રહે કે શ્રી યશવન્તભાઇ 
શુક્લે 'આવકારવચન'માં કહ્યું છે તેમ લેખકે “અત્યંત 
જૈફ વયે અસાધારણ વિષયપ્રીતિ અને અસાધારણ 
પરિશ્રમ લઈને' આ ગ્રંથ લખ્યો છે. સ્વ. શ્રી 
યશવંતભાઈએ વ્યક્ત કરેલા આ અભિપ્રાય સાથે આ 


ઉદર 





દિગીશ મહેતા, રાધે%યામ શર્મા, કકેશ ઓઝા 


અભ્યાસગ્રંથના વાચકો પણ સહજ સંમત થશે. 

સોક્રેટીસ, પ્લેટો, એરિસ્ટોટલ એ પુરાતન ધારાના 
ત્રણ મુખ્ય ચિંતકોની રજૂઆતમાંથી એક-બે દાખલા 
લઈએ. આ ત્રણ પર આવતા પહેલાં ગણપતિભાઈએ 
ગ્રીક સંસ્કૃતિના ઉદ્ગમ અને ગ્રીક લોકોની ધાર્મિક 
શ્રદ્ધાઓનો ખ્યાલ આપ્યો છે. તેમણે ઓર્ફિયસના 
અનુયાયીઓ અને ઓર્ફિક સાંપ્રદાયિક સમાજો વિશે 
વાત કરી છે. મૂળ પ્રયમ પદાર્થ કયો? એ પ્રશ્ર 
સોકેટીસના પુરોગામી ચિંતકો માટે કેન્દ્રમાં રહ્યો. થેઇલ્સે 
“જલ સર્વોપરિ છે' એમ કહ્યું તો હેરાક્લિટસે 
“'આગ્નિ'ની મૂળ પદાર્થ તરીકે ગણના કરી. 
એમ્પેડોક્લીઝે મૃત્તિકા, વાયુ, અગ્નિ અને જલ એ ચાર 
પદાર્થો અવિનાશી છે એમ કલ્યું. આ સંદર્ભમાં 
પાયથાગોરસે ગણિતશાસ્ત્રમાં ખાસ કરીને વૈજ્ઞાનિક 
પદ્ધતિમાં ભૂમિતિના મહઃર્વને ઉપસાવ્યું. “સર્વ વસ્તુઓ 
સંખ્યાઓ છે'', એમ પ્રતિપાદન કરતા પાયથાગોરસની 
વિચારણામાં અગમ્યવાદનાં એ બીજ સમાયાં હતાં જે 
આગળ જતાં ખ્રિસ્તી ધર્મમાં વિકાસ પામ્યાં. 

સોક્રેટીસે ફ્લિસૂફીના વહેણને નવો જ વળાંક 
આપતાં “તમારી જાતને ઓળખો'' અને “કશું જાણી, 
શકાય એવું નથી'' એ પ્રકારના વિચારોને કેન્દ્રમાં રાખી 
પ્રશ્નોત્તરીમાંથી જ્ઞાન ઉપલબ્ધ કરવાની. વિશિષ્ટ ન્યાય- 
પદ્ધતિને વિકસાવી, જેનાં મૂળ વળી સોક્રેટીસના 
પુરોગામી પાર્મેનાઇડિસના શિષ્ય ઝેનોમાં મળે છે. 
સોક્રેટીસ પર મુકાયેલા આરોપો અને તેના પ્રત્યુત્તર 
અને પરિણામે સોક્રેટીસને થયેલી મૃત્યુદંડની શિક્ષાનું 
નિરૂપણ ગણપતિભાઈના પુસ્તકમાં તેજરવી. રીતે થયું 
છે, “વિદાયની ઘડી આવી ગઈ છે અને આપણે 
પોતપોતાને માર્ગે જઈએ છીએ. હું મૃત્યુને માર્ગે અને 
તમે જીવનને માર્ગે. વિશેષ ઇષ્ટ કયો માર્ગ છે તે માત્ર 
ઈશ્વર જાણે.” સોક્રેટીસે કરેલા આ છેવટના 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૪૮ 


ઉદ્બોધનનું આકર્પણ આજે સદીઓ પછી જેમનું તેમ 
સચવાઈ રહ્યું છે, કેમ કે સોટ્રેદીસમાં સદ્ગુણ અને 
જ્ઞાનનું એ વિરલ અનુસંધાન દેખાય છં, જે બર્ટાન્ડ્ર 
રસેલના મતે ગ્રીક આચારસંહિતાની વિશેષતા રહી છે, 
એમ ગણપતભાઈ ટકે છે. 

પ્લેટોની પ્રસસ્‍્થાપનાઓ, તેના ચિંતનમાં જ્ઞાન 
અને કલા બન્નેની, સત્ય અને સૌંદર્યની સહોપસ્થિતિ, 
“ધ શ્પિબ્લિક'માં ઉત્તમ ગ્રજવ્યવતસ્થાની ' રચના 
નીવિશેની ચચ તેણે તત્તતર્ચિંતકો રાજકર્તાઓ બને તે 
માટેની આવશ્યકતા પર મૂકેલો ભાર, તેના 
'યુટોપિયા'માં સમાયેલા શિક્ષણ પરના વિચારે અને 
એ. સાથે તેન) ચિંતનમાં રહેલો સ્વપ્તશીલ આદર્શવાદ 
- એ બધાં પાસાંની આસ્વાદ્ય ચર્ચા શ્રી ગણપતિભાઈ 
મહેતાના પુસ્તકમાં મળે છે. 

એરિસ્ટૉટલની બુદ્ધિ વસ્તુલક્ષી, હકીકતલલ્ષી 
હતી, એની અને પ્લેટોની વિચારસરણીમાં કેટલાક 
મૂળભૂત ભેદો હતા, એ વાતને શ્રી મહેતા યોગ્ય રીતે 
ઉપસાવે છે, પણ શ્રી મહેતાની ચર્ચાની ખરી કસોટી 
એ. એરિસ્ટોટલની કેટલીક પાયાની શ્રદ્ધાઓને - રજૂ 
કરવામાં ગ્હેલી છે. કલા અને નીતિ વિશેના વિચારો 
કરતાંય એરિસ્ટોટલના ઈશ્વરના સવરપ વિશેના ચિંતન 
પર આવતાં ગણપતિભાઈનું લખાણ તિશિષ્ટ રીતે 
તેજસ્વી બને છે. “પદાર્થ' અને “ગતિ” વચ્ચે ભેદ પાડી, 
શ્રી મહેતા લખે છે : 

“ગતિ'ની ભવ્ય ક્રિયા-પદ્ધતતિ અને રચના- 
ત્મકતાનો આરંભ કેવી રીતે થયો કે જેને પરિણામે આખું 
બ્રહ્માંડ અગણિત ડૂપ-વસ્તુઓથી ભશઈ ગયું? ત્યારે 
“ગતિનું કોઈ આરંભબિંદુ તો હોવું જોઈએ ને? એમ 
એરિસ્ટોટલ પૂછે છે. અને પ્રશ્ર્નાં અગમ્ય ઊંડાણોમાં 
એક પછી એક પાછાં પગલાં ભરવાને બદલે આપણે 
એક મૂળ અવલંબનસ્થાન સ્વીકારી લેવું જોઈએ. એક 
મૂળ પ્રાથમિક ગતિકાર છે, ચાલક છે, જે પોતે નિશ્રલ 
છે,.જે દેહ વિનાનો છે, અતિભાજ્ય છે, નિરવકાશ છે, 
નિર્લિંગ છે, ઉત્તેજના વિનાનો છે, અવિકારી છે, જે સંપૂર્ણ 
છે અને સનાતન છે. ઈશ્વર ઉત્પત્તિ કરતો નથી, પરંતુ 
એ. જગતને ગતિમાન કરે છે... એરિસ્ટોટલે એવી રતે 


એપ્રિલ ૨૦૦૦૬: ૭૪૯ 





પણ કહ્યું છે કે “જે પ્રકારે પોતાનો પ્રિયતમ તિષય 
પ્રણયીને ગતિમાન ડરૈ છે તે જ પ્રકારે ઈશ્વર જગતને 
ગતિમાન કરે છે.” (પાનું ૧૦૪). 

પાશ્ચાત્ય તત્તર્યિતનની પુરાતન ધાચઓમાં 
પ્લેટો - એરિસ્ટૉટલના ચિંતનની જેમ જ નૂતન 
ધારાઓમાં કાન્ટ, હેગેલના વિચારને પણ શ્રી મહેતા 
વિશદ રીતે રજૂ કરી ન્યાય આપે છે. અહીં સુધી આવતાં 
પાશ્રાત્ય ફિલસૂકી સંકુલ પરિમાણો ધારણ ડરે છે. 

આમ કાન્ટના અનુભ્વાતીત “ચરાતત્ત્તવિચા2', 
બ્રન્સેન્ડેન્ટલ કિલોસોફી'ને ચર્ચતાં લેખક કાન્ટની 
સ્યળ અને કાળની વિભાવના, અને તે સાથે મન કેવી 
રીતે પોતાનાં વિશિષ્ટ સાધનોની મદદથી “અનુભવ'ને 
ઘડે છે તે મુદાને ઝીણવટથી ઉપસાવી આપે છે. તે 
જ રીતે ઢેગેલના વિચારને ચર્ચતાં તે વિચારમ॥ત્રમાં 
એક પ્રકારની દ્વન્દ્રાત્મકતા નિહિત હોય છે તે પાયાની 
માન્યતાને દોહરાવે છે. હેગેલને મતે “વિકાસની 
ઉત્્ાન્તિની પ્રક્રિયા એ વિરોધી તત્ત્વોનો અવિરત. 
વિકાસ, તેમનું સંમિશ્રણ અને તેમનો સમન્વય છે.” 
હેગેલનું આ દર્શન તેની “ઇતિહાસ' વિશેની 
વિભાવનાને સ્મર્શે છે. શ્રી મહેતાના પુસ્તકમાં માત્ર 
પશ્ચિમના ચિંતનના વર્ણનથી આગળ કેટલાંક મહત્ત્વનાં 
અનુસ્ંધાનો પણ થતાં જોવા મળે છે, જેમ કે રસૈલનો 
આધાર લઈ લેખકે એમ પ્રસતાવ કર્યો છે કે “હહેગોલના . 
ન્યાયવિચાર'માં “પરમની વિભાવના એરિસ્સ્ટોટલની 
ઇઈંચરની વિભાવના જેવી જ છે” - જે કથનમાંનાં 
ગૃહીતો વાચકને આ જ સગખામણી અહીંથી આગળ 
લઈ જૃવા, તેની વધુ ચર્ચા કરવા પ્રેરે છે. 

'પાશ્રા્ય તત્તચિંતકો' એ આમ કિલિસૃફીના 
કૈત્રમાં મળી રઢેતી ગુજરાતીમાં લખાવેલી સામગ્રીમાં 
એક માહિતીસભર તેમ જ અર્થસભર ઉમેરણ છે, અને 
એ રીતે ખૂબ જ આવકાર્ય છે. 

દિગીશ મહેત/ 


પાશ્ચાત્ય તત્તર્ચિતકો : લે. ગણપતિ મહેતા, પ્ર. સરુ ગણપતિ 
મહેતા, ૧૩, ઉર્વશી, બેસન્ટ સ્ટ્રીટ, સાન્તાક્રૂઝ (પશ્રિમ), 
મુંબઈ-૪૦૦૦૫૪, કિં. રૂ. ૧૫૦] 


હ્ટ્ણ 


સ ક 
ગ ડ., ક 


કળાકાર અને વાચક વચ્ચે સેતુ* 

વિવેચક હમેશાં બે વ્યક્તિઓ સાથે વાત કરી 
રહ્યો હોય છેઃ કળાકારની સાથે, વાચકની સાથે. પણ 
એ. પહેલાં તે પોતાની સાથે વાત કરતો હોય છે. ભલા 
જીવ, આ તું શું કરી રહ્યો છે? આ કાર્ય તને કૉણે 
સોંપ્યું ? પોતાની મેળે આ સ્વીકાર્યું છે તો તારી જ વાત 
કર ને, કે આ કૃતિએ તારા સંવિદતંત્ર ઉપર શું કર્યું? 
સર્જકકૃતિના પરિચય પહેલાં તું જે હતો તે જ રહ્યો 
છે કે અધિક સમૃદ્ધ થયો છે? તારી ચેતના પર આ 
કૃતિના અનુભવ સાથે શું અંક્તિ થયું ? જો આવું આવું 
કંઈક તને થયું હશે તો, જ બીજાને તારી વાતમાં 
ઇતબાર પડશે, તો જ એ વાત, હોવા જેવી પણ બનશે. 

ઉપર મૂકેલો આ પરિચ્છેદ કોનો છે તે કહું તે 
પહેલાં એક “ીપ' યા 'હિન્ટ' આપું. એ જાણીતી, વાત 
ના હોય તોયે સાચી હકીકત છે કે એક વિચાર-તંત્રની 
દંઢ આસ્થા પાછળ વિવેચકનું વ્યક્તિત્વ સમર્ષિત રહ્યું 
હોય છે. જેમણે ગોવર્ધનરામ માધવરામ ત્રિપાઠીના 
સમગ્ર અધ્યયન પાછળ, ઉમાશંકર જોશી જેવા મૂર્ધન્ય 
સાક્ષરની નિશ્રામાં જીવનનાં કીમતી વરસો દીધાં હોય 
અને છતાં ઊ-ત્રકણ થવાની સહેજે ઉતાવળ. ના હોય 
એવા વિવેચક કોણ હોઈ શકે? 

વિવેચક ગોવર્ધનરામની આલોચનાનો આદર્શ 
કયો હતો? ગ્રન્થના ગુણગ્રહણની પ્રધાનતાનો. દોષ- 
દર્શનનો અલ્ય અને ગૌણ. ઉમાશંકર વારેવારે કહેતા કે 
કૃતિનો રસાસ્વાદ જો સમીક્ષક સ્વયં જ લૂંટી નો શક્યો 
તો 'જાલિમ, તૂ ને પી હી નહીં! અત્યારે કડક 
ચાબખામાર, દોષ-અધિકદર્શક, ક્યારેક તો વ્યક્તિલક્ષી 
આલોચનાનો જયજયકાર સંભળાય છે એવા દિવસોમાં 
કળારસ ચાખી પોતાની “પરબ'નું પાણી પીવા નોતરનાર 
કેટલાક વિવેચકોમાં ડૉ. રમણલાલ જોશી મુખ્ય છે. 
પ્રસ્‍તુત કરેલો પરિચ્છેદ એમના ૧૯૯૯માં પ્રસિદ્ધ 
થયેલા વિવેચનસંચય “ગ્રંથનો પંથ'ના ચોથા પૂંડે ચમકી 
રહ્યો છે. એમનો આદર્શ એમનાં અવલોકનોનો પણ હોય 
એમ બહુધા અનુભવાય છે. 
* ગ્રંથનો પંથ : લે. રમણલાલ જોશી, પ્રકાશક: ઇમેજ 
પબ્લિકેશન્સ, મુંબઈ-અમદાવાદ, પૃ. ૧૫૮, કિંમત રૂ. ૮૦. 


બ્ટ્શ 





વિવેચકનો વાત-આલાપનો ક્રમ આવો છે - 
પ્રથમ પોતાની જાત સાથે, કળાકાર યા એની કૃતિ સાથે 
અને વાચક કહેતાં ભાવક સાથે. જાત સાથે પરિષ્કૃત 
રૂચિશીલ વિવેચક વાત કરી કળાકૃતિ પાસે જતો હોય 
છે, પછી કૃતિ-કળાકાર સાથે ગોષ્ઠીમાં નિમગ્ન બને છે 
અને ગુણસમૃદ્ધિ-શ્રી પામી રસવિતરણ અર્થે વાચક 
પાસે વાર્તા આલાપવા પહોંચી જાય છે. આવો સમીક્ષક 
ગુણમુગ્ધ કે મૂઢ હોય એવી ભ્રાન્તિ ઘણાબધાને હોવાની 
પાકી શંકા છે, પણ પ્રક્રિયાનું સૂક્મ ભાન હોય તે આવી. 
ભૂલ ભાગ્યે જ કરે. ગુણચયનમાં જ અવલૌકનકારનો 
ઝીણો વિવેક, ઘઉંમાંથી કાંકરા કાઢી ફેંકીને સંવર્તતો રહે 
છે. આ ઘણી વાર ભુલાઈ જતું જોવાયું છે. 
શ્્રંથનો પંથ શીર્ષક આડકતરી રીતિએ 
“ગ્રન્થ'ના સક્ષમ સદ્દગત તંત્રી શ્રી યશવંત દોશી અને 
આપણા બહુમાનમાત્ર કવિ શ્રી રાજેન્દ્ર શાહને 
હૃદયાંજલિ હોય. એમ દીસે છે. કેવી રીતે? “ગ્રંથ” 
માસિક અવલોકનના, વિવેચનના પ્રમુખ માસિકપત્ર 
લેખે. ગુજરાતભરમાં મશહૂર હતું એ સમજાય એવું છે, 
હવે 'ગ્રંથશ' પછીનો શબ્દ “પંથ' છે. અહીં તો 'પંથ'નો 
મારો સંજ્ઞાગત અધ્યાસ “ધવનિ'ની પ્રથમ રચના 
“નિરુદ્દેશ' તરફ દોરી જાય છે. રાજેન્દ્ર શાહે નિજી પંથ 
ત્યાં કંડાર્યો છેઃ “પન્થ નહે કોઈ લીધ, ભરું ડગ, ત્યાં 
જ રચું મુજ કેડી.'' અહીં ક્રમિક પંથની નહિ, અક્રમ- 
પથની વાત છે. વિવેચક રમણલાલ પણ જાત સાથે . 
વાત કરી, કૃતિ વિશે બહુવિધ સંરચનાત્મક પ્રવેશ 
આદરી નિજની કેડી વાચકવર્ગ સમક્ષ ખુલ્લી મૂકી રહ્યા 
છે... પ્રચ્છદપટ પર વિવિધ વિષયોના ગ્રન્યોનાં' 
મુખપૃષ્ઠો રમતાં મેલ્યાં છે એ પરથી વ્યાપનો થોડો 
ખ્યાલ આવી શકે. પિતૃતર્પણ, વરદા, ગુજરાતની 
અસ્મિતા,... ઝરે ગુલમહોર, એક પાનની કહાણી, ઝેર 
તો પીધાં છે જાણી જાણી, 'સીતા ' અશોકવનમાં, 
શ્યામકર્ણી સકેદ બીમ (“ધ વ્હાઇટ ગૉર્ડન વિથ વન 
બ્લૅક ઇંઅર'), દાખલા તરીકે તું, ચારણી સુદામાચરિત્ર, 
અને મુક્તકમાધુરી...' ૧૫૮ પૃષ્ઠોમાં એંશીથી અધિક 
ગ્રન્થોની નાનાવિધ લાંબીટૂંકી સમીક્ષાઓ સમાવાઈ છે 
તે ઇયત્તાની દષ્ટિએ પણ નોંધપાત્ર કાર્ય ગણાય. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૦ 


લેખકની “જનસત્તા'માં એક કૉલમ જાણીતી છે - 
“અક્ષરની આબોહવારમાં', તે જોઈ મેન્ટર સમા ઉમાશંકરે 
એક વાર સૂચવેલું કે “આ પુસ્તક તમે જોયું?' એ 
મથાળાથી એક નાનું કૉલમ આપો, જે પછી તંત્રી નરેન્દ્ર 
ત્રિવેદીની સ્વીકૃતિથી “રંગતરગ'માં નિયમિત પ્રકટ્યું. ઉ. 
જો. આજે હયાત નથી, પણ પ્રસ્તુત ગ્રંથમાં “નિશ્વેના 
મહેલમાં', ગિચ નદીને તીર (સં. રમેશ પારેખ), 
ઉમાશંકર જોશીઃ સર્જક પ્રતિભા (સં. મકત ઓઝા), 
હિન્દીમાં સંસ્કૃતિસેતુ ઉમાશંકર (સં. ડૉ. રજનીકાન્ત 
જોશી) જેવાં પ્રકાશનોની સમીક્ષા ગુરુવરિષ્ઠને શ્રદ્ધાંજાલે 
સમાન છે. ગ્રંથમાં સર્જકકૃતિઓ જ છે એવું નથી, 
સંશોધન-સંપાદન-અનુવાદ-વિવેચનના ગ્રંથોનું તિવેચન 
પણ છેઃ ગોકુળમાં ટહુક્યા મોર, ધર્મસિંધુ, કિશોર 
જાદવની શ્રેષ્ઠ વાર્તાઓ, પિતૃતર્પણ, ચં. ચી. મહેતા- 
સમગ્ર નાટ્યકૃતિઓ, રા. વિ. પાઠક ગ્રંથાવલી, 
લોકગીતોમાં કૃષ્ણચરિતિ, અંજલિ, આલોકના, ઈક્ષિત 
ઇત્યાદિ. કેટલીક સમીક્ષાઓ અર્ધા પેજમાં જ 'પૂરીઃ 
બનાવાઈ હોઈ, કંઈક 'શિખંડ' સાથે આરોગવાની અહીં 
સુવિધા છે! તો જ અધૂરું લાગેલું મધુરું બને. 
સંસ્કૃત-પ્રાકૃતના સર્વમાન્ય પંડિત ડૉ. હરિવલ્લભ 
ભાયાણીના ગ્રંથ “મુક્તકમંજરી'ના દીર્ઘ અવલોકનમાં 
“દીર્ઘસૂત્રી વિનશ્યતિ” જેવો ઘાટ શાથી નથી થયો? ડૉ. 
ભાયાણી - ડૉ. જોશીની રસિક જુગલબન્ધી. લેખમાંનું 
એક ઉદાહરણ પૂરતી ચાડી ખાશે : 
શિર લળ્યું 
*%/ન જુદુ કળેલતલ 
હથેળ! પર ઢળ્યું 
વહી પળે 
ઊન? 
ભની... 
૧મ એ. જ પૂજા' નવલકથા વિશે પ્રવર્તતાં 
ભૂપત વડોદરિયા સંબંધે રમણીય રિમાર્ક વાંચો : સાચો 
સર્જક સ્વભાવગત પ્રેમી છે. પ્રેમનાં વિવિધ ડૂપોનું 
આલેખન કરતાં ભૂપતભાઈ થાકતા નથી. જગતના 
સાહિત્યમાં પણ કયો સર્જક થાક્યો છે? “ઝેર તો 
પીધાં'ની સાથે દર્શકના “સદ્દભિઃ સંગઃ”નું મૂલ્યાંકન 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૧ 





લેખકની મૂલ્યપ્રીતિ પ્રકટ કરી રહે છે. “ગોકુળમાં 
ટહુક્યા મોર'નું સંપાદન બે પ્રૌઢ-યુવા સંગીત 
સંપાદકોનું છે, ડૉ. ભાયાણી તેમ જ ડૉ. હસુ યાલ્ષિક, 
ડૉ. યાજ્ષિકે રવરાંકન કર્યું એ રચનાઓ કોઈ સંસ્થા 
સંભળાવે એની આશ્ચર્યચિહ્ન સમી ટકોર માર્મિક છે. 
શાહનો “ગીતગોવિંદ'નો કાવ્યાનુવાદ, 
મનસુખલાલ સાવલિયાના ભર્તૃહરિકૃત નીતિ-શુંગાર- 
વૈરગ્યશતકના અનુવાદો, ઝકરિયાના અંગ્રેજી પ્રકાશન 
“રઝિયા બેગમ”નો સ્વ. મેઘનાદ ભટ્ટનો અનુવાદ અને 
ખાસ તો “સુંદરકાંડ' (વાલ્મીકિના)નો સ્વ. પ્રજારામ 
ચવળનો અનુવાદ ગ્રન્થના પન્થને અજવાળે છે. 
(દલપત પઢિયારના ગ્રંથ “ગાંધીયુગનું ગદ્ય-૧' એ 
મહાનિબંધ પરનું અવલોકન પણ એમાં આવે.) 

પત્રકારત્વના સિદ્ધાંતો, અસરકારક જનસથર્ક, 
વિચારવિહાર એવા યાસીન દલાલના ત્રણત્રણ ગ્રંથોનાં 
અવલોકનો યથાર્થ છે, પણ એને. સ્થાને એકની જ 
વરણી કરી બીજા નવોદિતોનાં પ્રકાશનોને સ્થાન 
આપવાનું ઔચિત્ય શાથી ના સચવાયું? 

રજનીકુમાર પંડયાના “ચન્દ્રદાહ', લાભશંકર 
ઠાકરના “મારી બા', બહાદુર વાંકની “પીછો' ધીરેન્દ્ર 
મહેતાના “કાવેરી અને દર્પણલોક', મુન્દરમૂના “વરદા”, 
પ્રવીણ દરજીના “ઘાસનાં ફૂલ', રજની વ્યાસના 
“ગુજરાતની અસ્મિતા, દિલીપ રાણપુરાના “લાગણીનાં 
ફૂલ', ડૉ. પ્રીતિ શાહના “સમૂહમાધ્યમો અને સાહિત્ય' 
અને ડૉ. ઉષા ઉપાધ્યાયના “ઈક્ષિત'નાં અવલોકનોમાં 
સમીક્ષકની પોઝિટિવ દષ્ટિ મહત્ત્વના મુદ્દાને સાંકળી 
શકી છે. 

ગુણવંત શાઢે “ઈશોપનિપદ' વિશેના ગ્રંથમાં 
“લય'ની “ઇંમેજ'નો વિનિયોગ કર્યો તે વિવેચકે સ-રસ 
ઘૂંદી આપ્યું છે, એ જ દષ્ટિએ ધીરેન અવાશિવાના 
“વાઇડ એંગલ'ની વારતાઓના 'વાઈડ'પણાની 
સરાહના કરી છે. એ જ રીતિએ આપણે પણ સમુદાર 
યિત્તવાળા ડૉ. રમણલાલ જોશીની “તાઇલ્ડ' નથી એવી 
વૈવિધ્યભરી “વાઇડ' દષ્ટિને અભિનંદી શકીએ. 


રાધેશ્યામ શર્મા 


ગજેન્દ્ર 


તર્ક 


બ્ટ્શ 


ઇંગ્લિશ ! ઇંગ્લિશ! 

ક્યાંક વાંચ્યું હતું કે મહાત્મા ગાંધી એક વાર 
એક રેલવેસ્ટેશને બેઠા હતા, તેમના અંગત મંત્રી 
મહાદેવભાઈ દેસાઈને આગળના પ્રવાસ માટેની ટિકેટ 
લેવા મોકલ્યા. ટિકેટબારી ઉપર લાંબી કતાર હોવા 
છતાં મહાદેવભાઈ તરત રિકેટ લઈને પાછા વળ્યા, 
બાપુએ પૂછયું: “મહાદેવભાઈ, તમે ટિકિટબારી ઉપર 
જઈને અંગ્રેજીમાં બોલેલા કે?” 

આપણા રેશનલિસ્ટ લેખક રમણ પાઠક પોતે જ 
કહે છે તેમ તેઓ જ્યારે ટ્રેનમાં કે બસમાં પ્રવાસ કરતા 
હોય છે ત્યારે અચૂક કોટ-પૅન્ટ-ટાઈ પહેરીને નીકળે છે. 
આથી તેમને પ્રવાસમાં ઘણી સગવડ મળી. જાય છે, 

ગુજરાતમાં ગુજરાતી રાજભાષા હોવા છતાં 
રાજ્યને ફાળવવામાં આવેલા ઉચ્ચ બિનગુજરાતી 
સનદી. અધિકારીઓ ફાઇલો પર મોટે ભાગે અંગ્રેજીમાં 
લખે છે. ગુજરાતીમાં ન લખવા બદલ 'વહીવટી તંત્ર 
દ્વારા ઠરાવવામાં આવેલી કોઈ શિક્ષા આ 
અધિકારીઓમાંથી કોઈને ક્યારેય થઇ હોય તેવું 
જાણમાં નથી. 

ઉપરના ત્રણેય દાખલા દ્વારા જે કહેવું છે તે 
એટલું જ કે અંગ્રેજી ભાષા અને અંગ્રેજી કલ્ચરનો 
પ્રભાવ બારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં 
'સૉલિડ' છે. આ કલ્ચરનો કે ભાષાનો કોઈ વાળ વાંકો 
કરી શકે તેવું જણાતું નથી. પરિણામે અંગ્રેજીથી આપણે 
અત્યંત પ્રભાવિત થઈ જઈએ છીએ. જેમને આ ભાષા 
આવડતી નથી અથવા ઓછી આવડે છે તેઓ તેનાથી 
અદકા પ્રભાવિત થાય છે. વાસ્તવિકતા કે અનિવાર્યતા 
જે હોય તે, પરંતુ આ પ્રભાવીપણું આપણી ગુલામ 
માનસિકતાનું ધોતક તો. છે જ. અમેરિકન ઇંગ્લિશ 
જેવા જુદા પ્રકારથી જાણકાર હોવા છતાં આપણે હજી 
ક્વીન્સ ઇગ્લિશ'ની આરતી ઉતારીએ છીએ. 
ભારતીય લેખકો અંગ્રેજીમાં લખીને આંતરરાષ્ટ્રીય 
ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરવા લાગ્યા હોવા છતાં, હજુ આપણે 
આત્મવિશ્વાસપૂર્વક ભારતીય અંગ્રેજી ઇન્ડિશ કે 
ગુજરેજી જન્માવી શક્યા નથી અને એક પ્રકારના 
અપરાધભાવથી. સતત. પીડાતા રહીએ છીએ. 
ઉર! 





આવા વાતાવરણમાં આપણા ઓછું લખતા અને 
વધુ કીર્તિપ્રાપ્ત લેખક દિગીશ મહેતા “ઇંગ્લિશ! 
ઇંજ્લિશ! નામનું ગૂર્જર પ્રકાશિત ૧૬૪ પાનાંનું 
અત્યંત રસાળ અને રસપ્રદ પુસ્તક લઈને આવે છે તે 
આનંદની વાત છે. 

ઉપર જે અપરાધભાવની વાત કરવામાં આવી 
છે તે દૂર થાય અને ગુજરાતીઓ અંગ્રેજી વધુ સારી 
રીતે સમજતા, શીખતા અને બોલતા થાય તે દિશામાં 
આ પુસ્તક કોઈ પણ વાચકનો આત્મવિશ્વાસ ઘડવામાં 
અત્યંત ઉપયોગી નીવડે તેવું છે. લેખક માને છે કે 
અંગ્રેજી એક ભાષા ઉપરાંત એક કલ્ચર છે. અને 
ભાષાની સાથોસાથ અંગ્રેજી સંસ્કાર, સાહિત્ય વગેરેનો 
પરિચય વાચકને થાય તે દષ્ટિથી તેમણે નાનકડા 
નિબંધો જેવા ચાલીસેક લેખો અહીં સમાવ્યા છે. આ 
લેખો અગાઉ “'સમભાવ' દૈનિકની. રવિવારની પૂર્તિમાં 
પ્રગટ થયા હતા. લેખકે એવી પણ અપેક્ષા સેવી છે 
કે આ પુસ્તકને બહોળો વાચકવર્ગ મળે અને ઇંગ્લિશ 
નામની સમસ્યાની ચર્ચા વળી નવી તાજગીથી ચાલુ 
રહે. 

મજાની વાત એ છે કે દિગીશભાઈ એમની 
જાણીતી શૈલી મુજ્બ સહેજ પણ ભારેખમ થયા વિના 
વિનોદી રીતે આ અઘરા વિષયને અહીં પણ જુદાં જુદાં 
પ્રકરણોમાં હળવેકથી ખોલતા જાય છે. તેમનો નાગરી 
વિનોદ અંગ્રેજી હ્રામર સાથે રસાઈને અદ્દભૂત રેસિપી 
રજૂ કરે છે. 

ક્યાંય પણ ઉપદેશક બન્યા વિના તેઓ કેટલીક 
પાયાની વાતો રજૂ કરતા જાય છે. પરંતુ તેમનો અંગ્રેજ 
સંસ્કૃતિ પ્રત્યેનો પ્રેમ અકબંધ છે તે વરતાયા વિના 
રહેતું નથી. ગુજરાતીઓની વિશિષ્ટતઃ અને 
વિચિત્રતાઓ હળવેકથી મુકાઈ હોવા છતાં ક્યાંય તેને 
ઉતારી પાડવાની ધૃષ્ટતા દિગીશભાઈ કરે જ નહીં તે 
બધા જાણે છે. પ્રત્યેક નિબંધનો ઉઘાડ અને સમાપન 
આ દષ્ટિથી ખાસ જોવા જેવાં છે. વાચકને પોતાની 
સાથે લેવો અને કશે પહોંચ્યા વિના વાતચીતના અંતે 
છૂટા પડતા હોય તે. રીતે નિબંધને, પૂરો કરવો એ 
લેખકને જાણીતી શૈલી અહીં પણ પૂરી રીતે કારગત 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૨ 


નીવડે છે. 

અંગ્રેજી ભણવાથી શો ફાયદો, અંગ્રેજી છાપું 
વાંચવાની શી જરૂર, અંગ્રેજી ક્લાસિઝની કેવી 
મર્યાદાઓ, ઉચ્ચારોમાં કરવામાં આવતા ગોટાળા વગેરે 
અનેક બાબતો વિશેનું જ્ઞાન ગમ્મતભરી રીતે લેખક 
આપતા જાય છે, 

પોપ-સોંગ્ઝની વાત કરતાં “ધ બીટલ્સ' ગ્રૂપ 
વિશેની સાઠીના દશકાની તંતોતંત વિગતો એવી 
રસપ્રદ રીતે લેખક આપે છે કે વાચક આફરીન પોકારી 
ઊઠે ! અપડાઉનની વાત કરતાં કરતાં જોકે તેઓ થોડા 
સાહિત્યના રવાડે ચડી જાય છે અને આપણે 
ગુજરાતીઓએ “મેકિંગ અપ એન્ડ ડાઉન' એવો 
ગુજરેજી પ્રયોગ વ્યાપક બનાવી દીધો છે તેની જ્કિર 
તેઓ કરતા નથી અને કમ્યૂટ (૮૦૪૫૯) જેવા 
યોગ્ય શબ્દપ્રયોગથી વાચકને વાકેફ કરવાનું ચૂકી જાય 
છે. એ. જ રીતે ડદ્વતત્ઉંબતડ એટલે કે પ્રતિબંધોની સરસ 
વાત તેઓ કરે છે. પરંતુ આપણે કચેરીઓમાં લીવ 
સેંકશન (મંજૂર) કરાવીએ. છીએ તેની સમાન્તર વાત 
કરવાનું તેઓ ચૂકી ગયા છે. 

ભાષાભૂલો એટલે કે છાપભૂલો ઘણી બધી, છે. 
કઠે એવી અથવા તો ગેરસમજ પ્રસરાવે એવી એક 
છાપભૂલ ઇશરવુડને બદલે છપાયેલા ઈશરવડુની છે. 
વિનેશ અંતાણી આપણા જાણીતા લેખક છે. તેમની 
જોડણી ખોટી કરવામાં આવી છે. બોલચાલની ભાષા 
અને લેખનની ભાષા અલગ હોવાનો મુદ્દો લેખકે કર્યો 
જ છે. છતાં તેમનું એક વાક્ય છે કે “જો તમે મારી 
આ વાત સાથે સહમત. થતા હો તો હું તમને શક્ય 
કારણ આપું. તમે તમારું આપજો. પણ હું શું કહું છું 
કે આજના આપણા ભારતીય ઇંગ્લિશ...'' એ જ રીતે 
પાન ૧૪૭ ઉપર લેખકે આજના નવલેખકો જાણીતાં 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૩ 


ગુજરાતી ક્રિયાપદોને સ્થાને જે નવાં અસુખદ ક્રિયાપદો 
રચે છે, તેવો એક પ્રયોગ કર્યો છે: “આટલે મુધી 
આવતાં એમ અટકળી શકાય કે....'” 

આ પુસ્તકમાં પ્રકરણ ૩૫ શા માટે મૂકવામાં 
આવ્યું છે તેનો કોઈ ખુલાસો મળતો નથી. અમેરિકન 
હ્યૂમરના દાખલારૂપે તે રજૂ થયું હોવાનું ફુટનોટમાં 
જણાવ્યું છે, પરંતુ તે અસ્પષ્ટ અને આગંતૃક જ બની 
રહે છે. ભાષાંતર વિશે સુંદર લાઉડ થિંકિંગ અહીં રજૂ 
થયું છે, જેમાં એક સુંદર અને તૃપ૦ઇ01૯ તૃપ૦(૯ જેવો 
વિચાર રજૂ થયો છે : “ભાષાંતરનો એક નિયમ છે 
કે પહેલવહેલું સૂઝે એ તો કદીય ન લઈ લેવું. કવિતા 
લખવાથી આ ઊંધું જ છે. ડવિતા લખતાં, કહેવાય છે, 
પહેલી પંક્તિ ભગવાન આપે છે. ભાષાંતર કરતી 
વખતે પહેલવહેલી વાર સૂઝે તેને શયતાને આપ્યું 
જાણી તે તો ન જ લેવું.” 

ગુજરાતી દૈનિકો અને અ'વાદના “ટાઇમ્સે' પણ 
ગુજરાતી ભાષા અને અંગ્રેજીથી સદાય ડરતા રહેતા 
ગુજરાતી વાચકો માટે અંગ્રેજી ભાપા-શિક્ષણના 
વિધવિધ પ્રયોગો કરેલા છે. એવો એક વધુ પ્રયોગ 
કરવાને બદલે, “સમભાવ” દૈનિકે દિગીશ મહેતા જેવા 
પાસે જે પ્રકારનું કૉલમ લખાવ્યું અને પરિણામે 
આપણને આ પુસ્તક સાંપડ્યું તે બદલ તે દૈનિકનો 
પણ આભાર માનવો ઘટે. 

હજુ આ દિશામાં વધુ ગંભીર, વધુ વિશદ અને 
વધુ સંશોધનાત્મક પ્રયોગોની આવશ્યકતા ઊભી જ 
રહે છે એવું જો હું કહું તો દિગીશભાઇ પણ મારી 
સાથે સંમત થશે જ. 

ડકેશ ઓઝ! 
[“જઉંગ્લિશ ! ઇંગ્લિશ'' : લે. દિગીશા મહેતા, પ્રકાશક : ગૂર્જર 
ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળના નાકે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ- 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૬૫.] 





શ્છેરી છે 
૨0 એક તરસ ઉછેર! છે/ 
જોઉં: શી સરસ ઉછેરી છે? 
એ દૂર છે ને રહે પડદામ 
ને આંખ તો દરસ-ઉછેરી છે/ 
ક્ષણ બે ક્ષણથી નહે, લખચોવ શી 
ભવન વરસ ઉછેરી છે. 
એમને ક્યાંથી ખજર ઇડે ત્યાં? 
ક્યાં અરસ-પરસ ઉછેરી છે? 
એ પ્યાસથી જીવન રસરસ છે, 
0 ચશચશી ચરસ ઉછેરી છે/ 
એ વેલને ફળ કે? મૃગજળ ખારે 
દગ%ળકળશ ઉછેરી છે. 

ઉરાનસ્‌ 


શી નિયતિ! 
મળમાં કમળ, કમળ સુરભિ, 
સુરભિ મહી વાસ શું જેશિમતિ/ 
નેરગુષ-સગઝુળ-સુવસ-ફવે 
અખિલ નિવસે અકળિત મતિ? 
મળમાં જિમઉે, મળ નેમૂળ શું? 
રવિલે લીલ ધરી ઊંધ્વગ/તિ/ 
નિરલેમ મળે ચ ૨૯ કમલે 
કમલાપતિની અહ્‌ શી નિયતિ” 


'અનામી' 
બ્ટ્શઃ 





ભીના થે ભીંજાઈ 
ભીન થૈ ભીશ્ાઈ જઈએ, અ વરસઈી મૌસ* છ, 
આંખોમાં અંકાઈ %ઈએ, આ વરસાદી મૌસમ છે. 
રવ અડા જડ જંગલનાં આ ક્લ અહીં તો એવાં ઊગ્યા, - 
હૈયા ગોફ#ઈ જઈએ, અ વરસાઈી મૌસમ છે. 
આદિ-અનાદિે નાદ મળે તો ગિરન્ધરે જઈ રહેશું ભૈલા, 
જોઝી જૈ પંકાઈ જઈએ, અ વરસા મૌસમ છે. 
માડુતારું છોડ ને ય ર%, શું ઈધું, છું રહેશે અહીયાં? 
કેપી મૈ લૂંટાઈ જઈએ, આ વરસી ગૌસ* છે. 
દેશી મળે તો મંન મઈંદર દેલ દરવાજા ખોલે ગોરખ, 
“ચેતી' ને ચ્ચઈઈ જઈએ, અ! વરસાદી મૌસમ છે. 
લખ્ય ભાખ્યા રે'શે અહીંથી છોડકે સબકો જાન હે, 
ચંગીમાં ચંદઈ જઈએ, અ/ વરસાદી મૌસમ છે. 
અનરધારે વર્ષા વરસે, મન માલીપા ગેરુ લપે, 
મોતી વૈ વીધ/ઈ જઈએ, અ! ૧રસાઈ મૌસમ છે. 

દેવેન શાહ 


ગઝલ 
શ્રિંદ્ગીન/ દ/વને જીતી ગયાનો ભ/સ છે, 
જંદગીન! રાહ*ાં શર હજુ જિશથિસ છે. 


જે ૬૭ની #ત બહુ મોઘી પડી છે ત્યારથી, 

એક તાર વ/દનો સગપણ વિન સહવ/સ છે. 

મતલજી દુનિયાની સામે જૈન મારું શોભતું, 

અ શહેરમાં ચહેરાઓનો ખૂબ સરસ અભાર છે. 

થકી ૬૧૫ના ભવમાં જેરી રહયો છું કય/રન, 

જગતથાં અ અમારો અંતિમ »%વાસ છે. 

ચહેરા પરના ભાવને બદલવ કઈ રીતે ? 

અહીંયાં સંબંધોની વકૃપડતી કચાસ છે. 

દુનિયા દોસ્તીની કમત ઘણી છે જોજે, 

'સંજોગ% ખરી દોસ્તી તો શબ્દોન! કસ છે. 
અંક્તિ ત્રિવેદી 'સંજોગ' 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૭૫૪ 


આપણું અધિવેશનસ્થળ 'લીંબડી' 


[હમણાંના સમયની કંઈક ગૌરવ લેવા જેવી ઘટનામાં 
'ગુજરાતીનો અધ્યાપક સંઘ' પોતાની અર્ધશતાબ્ઠી પૂર્ણ કરે 
તે છે !ઉચ્ચ શિક્ષણને વરેલો આ સંઘ ક્રમશઃ પોતાનું પચાસમું 
અધિવેશન લીંબડી મુકામે યોજી શક્યો તે. ઉચ્ચ શિક્ષણ સાથે 
સંકળાયેલા સૌ કોઈ માટે એક સંતોષની ઘટના છે. આ 
પચાસમા અધિવેશનના પ્રમુખ હતા કવિ-શિક્ષણસાસ્ત્રી ડૉ. 
સિતાંશુ યશશ્ચંદ્ર, અને લીંબડી કૉલેજે આતિથ્ય સ્વીકારી 
પોતાની વિથાપ્રીતિનો સુપેરે પરિચય આપ્યો છે. વીસમી 
સદીની અનેક સાહિત્વિક-સાસ્કૃતિક ઘટનાઓ લીંબડી સાથે 
જોડાયેલી છે. ગુરુદેવ રવીન્દ્રનાથ ટાગોર બે બે વાર લીંબડીના 
મહેમાન બને તેની પાછળ પણ લીંબડીની સાંસ્કૃતિક ચેતનાનું 
તેજ આપણે. અનુભવી શકીએ છીએ. આવી લીંબડીનો 
સાહિત્વિક અને સાંસ્કૃતિક પરિચય અહીં પ્રસ્તુત છે. -લેખક.] 

સૌરાષ્ટ્રમાં પ્રવેશવાના માર્ગને ભરી દેતી 
રાતરાણી સમી લીંબડી, પોતાની તીત્રમીઠી ગંધથી 
આપણા સાંસ્કૃતિક વારસામાં એક આગવું સ્થાન 
ધરાવે. છે. ઈ.સ.ની. બારમી. સદીના આરંભે સિન્ધના 
મકરાન (મકવાણ)થી આવેલો મકવાણા રાજવંશ, 
આપણે મળી રહ્યા છીએ તે પ્રદેશના “ભાલ' અને 
“ળકાંઠા'ના સરોવરવાળા વિસ્તારમાં સ્થાયી થયો. 
પ્રથમ પુરુષ હરપાળદેવની કથા, લોકસાહિત્ય અને 
ચારણી સાહિત્યના પ્રથમ સંપાદન 'રશસમાળા' 
(૧૮૬૯)માં મળે છે. હરપાળદેવનાં સંતાનોનો હાથ, 
પ્રતાપસિંહ સોલંકીની પુત્રી શક્તિદેવીએ ઝાલ્યો તે 
ઉપરથી આ સંતાનો “ઝાલા' તરીકે ઓળખાયા. 
રજવંશ તરીકે 'ઝાલા' એવું પ્રથમ નામ, ઈ.સ.ની 
તેરમી સદીના અંતભાગમાં, કવિશ્રી લાભશંકર 
ઠાકરના ગામ પાટડીમાં લખાયેલી “યોગશાસ્ત્ર વિવૃતિ* 
નામના ગ્રંથની પુપ્પિકામાં મળે છે, જ્યારે આ સમગ્ર 
વિસ્તારને મળેલું 'ઝાલાવાડ' એવું નામ, આપણી 
સુપ્રસિદ્ધ મધ્યકાલીન કૃતિ “કાન્હદડે પ્રબંધ' 
(૧૪૫૧)માં પ્રથમવાર ઉલ્લેખાય છે. આ. ઉપરથી. 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૫ 


નરોત્તમ પલાણ 


આપણે કહી શકીએ કે છેલ્લાં સાત સો વર્ષથી 'ઝાલા' 
અને સાડા પાંચ સો વર્ષથી “ઝાલાવાડ છે. 

હરપાળદેવ મકવાણાના બીજા પુત્ર માંગુજી 
ઝાલાને આ વિસ્તાર ગરાસમાં મળેલો અને તેઓ. ઈ.સ. 
૧૧૭૦ સુધી બાજુના જાંબુ ગામમાં રહેતા હતા. 
માંગુજીનો પૌત્ર ધમળ શક્તિશાળી છે અને મુસ્લિમ 
આક્રમણથી અસ્થિર થવેલા રાજકારણમાં પડી, બારમી 
સદીના અંતભાગમાં પોતાની સ્વતંત્ર રાજગાદી સ્થાપે 
છે. ચૌદમીના પૂર્વાર્ધમાં ઉદભાણજી જાંબુ ગામમાં 
નવેસરથી કિલ્લો બંધાવે છે. અને પછી જાંબુ રાજધાની 
બને છે. અહીં આપણી એતિહાસિક પ્રેમકથાઓમાંની 
એક “સરવૈયાણી અને ખેતશી' ખેલાય છે. માથું પડે 
છતાંય પ્રેમ ખાતર ધડ લડે તેનું ઉદાહરણ અહીં છે. પ્રેમ 
અને તેથી આવી પડેલા યુદ્ધમાં પિતાની પરમ ગતિ થતાં 
પુત્ર બહારવટે ચડે તે પણ આ કથાની વિશિષ્ટતા છે. 
ચારણકવિ રીણા મોતીસર કૃત “લીંબડીની ઝમાળ'નો 
નાયક હરભમજી ઈ.સ. ૧૭૫૨માં લીંબડીને રાજધાની 
બનાવે છે અને મૂળનું નાનકડું ગામ “લીંબડી” ઉત્તરોત્તર 
આજના શહેરી સ્વરૂપને પામ્યું છે. 

આપણાં ગામનામોનો ભાષાકીય અને સાંસ્કૃતિક 
અભ્યાસ હજુ આપણી નજરમાં આવ્યો નથી, પણ 
ભાષાવિકાસની ખૂટતી કડીઓની. પ્રાપ્તિ આવા 
અભ્યાસ દ્વારા થઈ શકે તેમ છે, વળી સાંસ્કૃતિક દષ્ટિએ 
આપણા જીવનવિકાસમાં વૃક્ષોનો ફાળો કેટલો મોટો છે 
તેનો ખ્યાલ પણ ગામનામો પરથી આવી શકે તેમ છે. 
જુઓ, મોટા ભાગનાં ગામનામો વૃક્ષો ઉપરથી આવેલાં 
છે. વડલો, પીપર, પીપળો, લીંબડો વગેરે લોકજીવનનાં 
અતિ પ્રિય વૃક્ષો છે. એની આજુબાજુ વસેલાં ગામોમાં 
આ વૃક્ષનામનો સીધો જ ઉપયોગ થયેલો જોવા મળે છે. 
જેમ કે વડ ઉપરથી વડલી, વડાળા, વડોદ, વડોદરા 
વગેરે. પીપર અને પીપળા ઉપરથી પીપરડી અને 
પીપળિયા તેમ લીંબ.ડા ઉપરથી લીંબડી છે. 


----------------8 


લીંબડી પ્રમાણમાં જૂનું ગામ છે. સંભવતઃ 
લીંબડીનો પ્રથમ ઉલ્લેખ ઈ.સ. ૧૫૧૦માં પુષ્ટિમાર્ગીય 
“વૈષ્ણવાચાર્ય શ્રી વિહ્લનાથજીની દ્વારકાયાત્રા'ના 
સંદર્ભમાં મળે છે. આ પછી બસો વર્ષે ઈ.સ. ૧૭૫૨માં 
લીંબડી રાજધાની બને છે, ત્યારે એકથી વિશેષ વૈષ્ણવ 
કવિઓ લીંબડીમાં છે, જેમાંથી મીઠો ઢાઢી સૌથી વધુ 
લોકપ્રિય અને મુપ્રસિદ્ધ કવિ છે. મુસલમાન હોવા 
છતાંય એણે જે રીતે શ્રીકૃષ્ણની ભક્તિ કરી તેમાં 
લીંબડીની ખુમારી અને ખરાઈનો પરિચય આપણે 
પામીએ છીએ. “ઢાઢી ધ્યાન ધરી, મોહન ગાયો 
મીઠીએ.' આ સમયના ચારણકવિ રીણા મોતીસરે 
“'લીંબડીની ઝમાળ' લખી છે અને વૈષ્ણવ કવિ 
માધોદાસે “શ્રીકૃપ્ણચરિત્ર'ની. રચના કરી. છે, 
ઓગણીસમી સદીના ઉત્તરાર્ધના બે સર્જકો અત્યારે 
ખાસ યાદ આવે છે. સોમનાથવિષયક નવલકથાઓ 
લખનારમાં જેમનું નામ ભુલાઈ જાય છે તે કવિ 
ભવાનીશંકર ત્રિવેદી (૧૮૪૮-૧૯૨૧) લીંબડીના 
હતા, તેમણે “સોરઠી સોમનાથ' નામની નવલકથા 
લખી છે અને આપણા સમાજસુધારક કરસનદાસ 
મૂળજી, લીંબડીમાં સરકારી અધિકારી હતા ત્યારે 
તેમના પરિચયમાં આવી સુધારાવાદી સામયિક 
'ત્રિમાસિક ટીકાકાર' શરૂ કરેલું હતું, કરસનદાસ 
મૂળજીના નિધન પછી કકુષ્ણવિરહ' નામથી 
કરુણપ્રશસ્તિ પણ તેમણે લખી છે. આવા જ બીજા 
સર્જક ભૂધરજી દુબળ છે, તેમણે લીંબડીમાં રહીને 
ઉમર ખય્યામની રુબાઈઓને ગુજરાતીમાં ઉતારી છે, 

વીસમી સદીનો પૂર્વાર્ધ લીંબડીનો સુવર્ણકાળ છે. 
આ સમય દરમિયાન લીંબડીની ગાદીએ રહેલા 
દોલતસિંહજી, સાહિત્ય અને કલા ઉપરાંત અધ્યાત્મ- 
માર્ગના યાત્રી હતા. તેમની સાથે રાજકવિ તરીકે છંદ 
અને સંગીતના પરમમર્મી ચારણકવિ શંકરદાન દેથા, 
કથાકાર અને ચરિત્રલેખક ભીમજી પરીખ “સુશીલ' 
તથા વિજ્ઞાનવિષયક પુસ્તકોના લેખક ન. મૂ. શાહ, 
લીંબડીની સાંસ્કૃતિક ક્ષિતિજોને અજવાળતા હતા. 
“સુબોધપ્રકાશ' નામનું એક સાહિત્યિક સામયિક પણ 
લીંબડીથી પ્રસિદ્ધ થતું હતું. આ સમયની. સૌથી મહાન 


જાર 


ઘટના કવિવર રવીન્દ્રનાથ ટાગોર લીંબડી, પધાયની 
છે. રવીન્દ્રનાથ એકથી વધારે વાર અમદાવાદ આવા 
છે, જ્યારે સૌરાષ્ટ્રની મુલાકાત તેમણે કુલ ત્રણ વાર 
લીધી છે. ઈ.સ. ૧૯૨૦માં ભાવનગર અને. લીંબડી 
આવે છે, ત્યારે અહીંના રાજવી દોલતસિંહજીની 
આધ્યાત્મિક સાધનાથી પ્રભાવિત થાય છે. અહીં એક 
વિશિષ્ટ ઘટનાની નોંધ આપણે લેવી ઘટે. આ 
દોલતરિંહજી, લીંબડીના ચાલુ વંશના રાજકુમાર 
નો'તા, પણ અગાઉની પ્રેમકથાવાળા ખેતાજીના એક 
પુત્ર, જેમણે રાજગાદીનો, ત્યાગ કરી, અધ્યાત્મજીવન 
સ્વીકાર્યું હતું તે ભાણજીના વંશજ સાધુપુરૂષ હતા. 
લીંબડીગાદીપતિ જશવંતસિંહજી અપુત્ર હતા એટલે 
દત્તક તરીકે આવ્યા હતા. 

દોલતસિંહજીના શ્વાસ, પેલા સંત પુરુષોની 
સુવાસથી. ચાલતા હતા એટલે તેઓ, સીધા જ લીંબડીને 
શાંતિનિકેતનના સંપર્કમાં મૂકી શક્યા. ૧૯૨૩માં ફાળા 
માટે રવીન્દ્રનાથ ફરીવાર સૌરાષ્ટ્રમાં આવે છે ત્યારે 
લીંબડી હોંશે હોંશે પોતાનો ફાળો આપે છે. આ કેવી 
ગૌરવપ્રદ ઘટના છે કે લીંબડીની દોલતથી 
શાંતિનિકેતનના કલાભવનના પાયા બંધાયા છે! 
૧૯૩૫માં ઇલિઝાબેથ શાર્ય નામનાં અંગ્રેજ લેખિકા 
દોલતસિંહજીનું જીવનચરિત્ર લખે છે, ત્યારે રવીન્દ્રનાથ 
'્ોષ સપ્તક' અને “વીથિકા'નાં ગદ્યપદ્યકાવ્યોમાં 
ગળાડૂબ હોવા છતાંય લીંબડીના આ પુસ્તકનો આમુખ 
લખી આપે છે !કોઈ ગુજરાતી વ્યક્તિના જીવનચરિત્રને 
ગુરુદેવનો આમુખ મળ્યાનું અ એક-માત્ર 
ઉદાહરણ છે, 

લીંબડીમાં કવિઓ અને કલાકારોને કેવાં 
માનપાન મળતાં તેની કહેવતો મળે છે. એક કથા એવી. 
છે કે વઢવાણનાં ચારણ કવિકુટુમ્બોને અમુક નિષેધ- 
ગીતો ગાવા બદલ. હદપારી મળે છે. લીંબડી રાજ્યે 
આ કુટુમ્બોને આશ્રય આપી બાજુના ઝાંબડી ગામમાં 
વસાવ્યાં,. આ ઉપરથી કહેવત આવી કે “ઝાંબડી કવિની 
માવડી.' ઝાંબડીમાં કવિતાના અને સંગીતના ડાયરા 
અવારનવાર મળે એટલે દેશપરદેશના કવિઓ આવે 
અને અમુક તો. સ્થાયી. થઈને રહે, રાજકુટુમ્બ પણ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦ :. ૩૫૬ 


વારેવારે ઝાંબડીમાં હોય એટલે બીજી કહેવત આવીઃ 
“લીંબડી અને ઝાંબડી, ઈ લેય બરાબરી.” કવિ રીણા 
મોતીસર સાથે ખેડા જિલ્લાના ચારણડવિ ફૂલ વરસડા 
પણ લીંબડીના “વિઝિટર પોએટ' હતા! 

અમારા પોરબંદરના છેલ્લા રાજવી 
નટવરસિંહજી લીંબડી પરણેલા અને પોતે સાહિત્ય- 
સંગીતના શોખીન એટલે લીંબડીમાં રહેવાનું વધુ બને. 
આ ઉપરથી પોરબંદરમાં વારેવારે સાંભળવા મળે છે, 
“બાપુ તો લીંબડી.' આ કારણે આજે પણ પોરબંદરમાં 
“લીંબડી' શબ્દ, “સસરું' (પુરૂષના સસરાનું ઘર)ના 
પર્યાય તરીકે વપરાય છે. 

રવીન્દ્રનાથ અને ચારણડવિ સંદર્ભે તેમ ગાંધીજી 
અને ચળવળ સંદર્ભે પણ લીંબડીએ. પોતાનો મિજાજ 
બતાવ્યો છે. વયના કારણે દોલતસિંહજી નિવૃત્ત થતા 
જતા હતા ત્યારે વહીવટ યુવરાજના હાથમાં આવ્યો 
અને પ્રજાજનોને અસંતોષ થતાં સંઘર્ષ ઊભો થયો 
હતો, પરિણામે હજારોની સંખ્યામાં લોકોએ હિજરત 
કરી હતી અને રાજ્સત્તાને આર્થિક મુશ્કેલીમાં મૂકી 
દીધી હતી! આપણા સ્વાતંત્ર્યસંત્રામના ઇતિહાસમાં 
લીંબડીએ. પોતાનું પ્રકરણ આવી રીતે લખાવ્યું છે. 

લીંબડીનું પ્રદાન આપણા દેશના પ્રાચીન 
ઇતિહાસ અને પુરાતત્ત્વના ક્ષેત્રે પણ છે. ૧૯૩૪માં 
લીંબડીથી રંગપુરની, પાકી, સડકનું કામ ચાલતું હતું 
ત્યારે રંગપુર નજીક ખોદકામ કરતાં ગુજરાતમાં સૌ - 
પ્રથમ હડપ્પાકાલીન અવશેષો મળી આવ્યા હતા. 
દોલતસિંહજીએ સમયસૂચકતા વાપરી કામ બંધ 
કરાવ્યું હતું અને ભારત સરકારને જાણ કરી રીતસરનું 
ખોદકામ કરાવ્યું હતું. આ ખોદકામમાંથી પ્રાપ્ત 
પુરાવશેષોએ, આખા દેશમાં ખળભળાટ મચાવી દીધો 
હતો. અત્યાર સુધી ઇતિહાસ વિનાનું ગણાતું ગુજરાત 
હવે સિન્ધુ સભ્યતાના નકશામાં મુકાયું હતું અને દૂરની 
હડપ્પા-મોહેંજોદડોની સંસ્કૃતિ છેક લીંબડીના પાદરમાં 
મળે તેનાથી દુનિયાભરના વિદ્દાનોએ રોમાંચ 
અનુભવ્યો હતો.! રંગપુરની શોધના. અનુસંધાને જ 
૧૯૫૪માં લોથલની શોધ થઈ તે સૌને જ્ઞાત છે. 

લીંબડી વિસ્તાર એના રાજકર્તઓ, 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૭ 





સાહિત્યકારો, ધર્મપુરૂષો અને કાંડાબળિયા માણસોથી 
પ્રખ્યાત છે. આ પ્રદેશના નિર્ભય અને નેકદિલ વાણિયા 
વેપારીઓના એકથી વિશેષ પ્રસંગો મળે છે, જેમાંથી 
એક વિશિષ્ટ ઉદાહરણ આપને આપું છું. કાળુ મેતાને 
લગ્ન બહાર પ્રેમસંબંધ થયો. ઘરમાં એક શેઠાણી તો 
હતાં, આ બીજી પ્રેમિકાને પણ ઘરમાં બેસાડી ! આ 
“ઘરમાં બૈસાડવા'ના ગુના બદલ કાળુને જેલની સજા 
થઈ! આશ્ચર્ય તો એ છે કે લોકમત આ સજાની 
વિરુદ્ધમાં હતો એટલે ગામેગામ કાળુના રાસડા ગવાવા 
માંડ્યા ! “હાટે રૂએ છે હાટવાણિયા, ચોરે રુએ છે 
ચારણ-ભાટ, કે કાળુને કોટડીમાં પૂરવો ન'તો !'' લોકો 
કહે છે, કાળુએ સાચો પ્રેમ કર્યો છે, એને સજા નો'તી 
થવી જો'તી! આવા બીજા એક ભડવીર વાણિયા જે 
લીંબડીના કામદાર હતા તે 'ઘેલાશા'ની કથા 
મેઘાણીએ “રસધાર'માં આપી. છે. આ પ્રદેશ સમુદ્રની 
સપાટીથી બહુ ઊંચો નથી, પણ એના માણસો આભે 
પૂગે એવા ઉન્નત છે. “લીમડી ગામે ગાડી મલી' એ 
વાક્યને આમથી વાંચો કે તેમથી વાંચો, વાક્ય એનું 
એ રહે છે તેનું આશ્ચર્ય કિશોરાવસ્થામાં અનુભવ્યું હતું. 
આજે લીંબડી વર્તુલનું ચિત્ર કલ્પનામાં ઊભું કરતાં 
એવું જ આશ્ચર્ય થાય છે! ધરતીમાં દબાઈને પડેલી 
સિન્ધુ સભ્યતા, ભાલ અને નળકાંઠાનાં લોકગીતો તથા 
વાર્તાઓ, મેઘાણી આદિએ અવશિંન રૂપ આપીને રજૂ 
કરેલી ચારણી કથાઓ, બાજુના પાણશિલા ગામનો 
સંતકવિ અરજણ, ચૂડામાં કવિ પ્રીતમ અને 
મીનપિયાસી, વસ્તડીના કવિ શંકરદાન દેથા તથા 
હરદાન દેથા, શિયાણીમાં સ્વામી આનંદ, મોજીદડમાં 
અર્વાચીન સાહિત્યનો. એક જ્યોતિર્ધર શ્રીમન્‌ નથુરામ 
શર્મા અને આપણાં સમકાલીનોમાંથી જે તુરત યાદ 
આવે છે તેમાં દૂર અમેરિકામાં જઈને વસેલી અને હવે 
તો લગભગ અદશ્ય એવી “બારણું ખોલત્તાં વાર થઈ 
ને સાજન રાતાપીળા'' જેવાં રમૂજભર્યાં પ્રેમગીતો 
આપનાર લીંબડીની કવવિત્રી ચંદા રાવળ, “સાત 
પગલાં આકાશમાં' અને હવે. તો કંઈ કેટલા પગલાં 
ચડી ગયેલાં કુન્દનિકા કાપડિયા જન્મે લીંબડીનાં છે. 
લીંબડી વર્તુલના અને લીંબડીમાં જ જેમનું શિક્ષણ થયું 


બ્ટ્શ 


ક 
જ 


છે તથા આ. વિસ્તારના લોકસાહિત્યસંપાદનની 
મૂલ્યવાન પ્રવૃત્તિ જેમણે કરી છે તે મનુભાઈ જોધાણી 
અને પુષ્કર ચંદરવાકર, નવલકથાકાર વિષ્ણુ મહેતા 
અને અબ્બાસઅલી સૈયદ, ઇતિહાસલેખક મુગટલાલ 
બાવીસી, કવિ રમેશ આચાર્ય, કવિ માધવ રામાનુજ 
(પચ્છપ), વાર્તાકાર રમેશ ૨. દવે (ખંભલાવ), 
નવલકથાકાર બિન્દુ ભટ્ટ (હંથારિયા) તથા હમણાં જે 
બરાબર ચમકી. રહ્યા છે તે બે યુવામિત્રો ઊજમશી. 


પરમાર અને ભરત મહેતા, ઊજમશીએ તો. આ 
વિસ્તારના જાનપદી વાતાવરણને પોતાની રચનાઓમાં 
જીવંત કયું છે અને ભરત, ખાસ તો એનાં વિવેચનથી 
ધ્યાનાકર્ષક બન્યો છે. આ બધા, લીંબડીના રૂમઝૂમતા 
વ્યક્તિત્વના અંશો છે, આપ સૌની સાથે એનું સ્મરણ 
કરીને વિરમું છું.* 

* લીંબ ડી મુકામે યોજાયેલા ગુજરાતીના અધ્યાપક સંઘના 
પચાસમા અધિવેશન નિમિત્તે 


છ] 
સાભાર સ્વીકાર 


પાર્શ્ પલ્લિકેશન (નિશા પોળ, ઝવેરીવાડ, રિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧)નાં 
તાંબૂલ: લે. હરીશ મીનાશ્રુ, કિં, રૂ. ૬૦. તાંદુલઃ લેઃ ઉપર મુજબ, કિં, રૂ. ૫૦. પર્જન્યસૂક્તઃ લે. ઉપર મુજબ, કિ. 
રૂ. ૪૦. સુનો ભાઈ સાધો: લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૯૦. થોડાં ઓઠાંઃ લે. માય ડિયર જયુ, કિં, 3ૂ. ૮૦. જીવઃ લે. 
ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૮૫. મોરપિચ્છઃ લે. વિનોદ જોશી, કિં, રૂ. ૨૦૦. રતિચાગની વાર્તાઓ: સંપાદકઃ મણિલાલ હ. 
પટેલ, દક્ષેશ ઠાકર, કિં. રૂ. ૧૨૫, આદિકવિની આર્ષવાણીઃ સંપાદકઃ ડૉ, ઈશ્વરલાલ ર. દવે, કિં, રૂ. ૬૫. કોશરચના 
અને જોડણી: લે. ડૉ. યોગેન્દ્ર વ્યાસ, પ્રો. પિંકી શાહ, કિં. રૂ. ૩૫. કિશોરસિંહ સોલંકીઃ શબ્દ અને સર્જકઃ સંપા. નરેશ 
શુક્લ, નિસર્ગ આહીર, કિં, રૂ. ૧૫૦, અન્વયઃ સંસ્કૃત ભાષાસાહિત્યનું ત્રૈમાસિક, 
અન્ય 

વ્યાપનઃ લે. જયંત કોઠારી, પ્ર. મંગળા કોઠારી, શબ્દમંગલ, ર૪, નેમિનાથનગર (સત્યકામ) સૌસાયટી, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૫, કિં, રૂ. ૮૫. આદિકવિ વાલ્મીકિ-આધારિત રામાયણ: લે. રતિલાલ ગો. પંચાલ “મધુર', 
પ્રાપ્તિસ્થાનઃ શ્રી પુસ્તક મંદિર, ઘીકાંટા ચાર વાટ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧, કિં, રૂ, ૨૫૦. કોરો કૅનવાસઃ નટવર 
આહલપરા, પ્ર. હેતલ પ્રકાશન, “શ્રી પવનતનય', ૩, સુનીતા ફ્લૅટ્સ, પહેલે માળે, રેવન્યુ સોસાયટી સામે, ટાગોર રોડ, 
રાજકોટ-૩૬૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૫૦. “સંદર્શન'ઃ લે. જાદવજી પ્રાગજી સવાણી, પ્ર. રમેશભાઈ જાદવજી સવાણી, ૫૭૫/ 
૧, સેક્ટર ૮, ગાંધીનગર, કિં. નથી. અને જાતકકાવ્યોઃ લે. ઈન્દુ પુવાર, પ્ર. લજ્જા કોમ્યુનિકેશન, રજો માળ, સુપર 
માર્કેટ, રાજેન્દ્ર પાર્ક, વલ્લભવિદ્યાનગર (જિ. ખેડા), કિં. રૂ, ૫૦. લોહીલુહાણ વર્તમાનની રૂબરૂઃ સંપાદન- અનુવાદ : 
હીરેન ગાંધી, પ્ર. સંવેદન સાંસ્કૃતિક મંચ, ૯, રૂપેશ સોસાયટી, વસ્ત્રાપુર સ્ટેશન રોડ, જીવરાજ પાર્ક, અમદાવાદ-૩૮૦ 
૦૫૧, કિ. રૂ. ૧૫૦. પોયણાંઃ લે. પ્ર. રતિલાલ સથવારા, સેક્ટર ૨૮, 'પંચરત્ન' એપાર્ટમેન્ટ, પ્લૉટ નં, ૧૬૧-૬, ઘ- 
૧ પાસે, ગાંધીનગર, કિં. રૂ. ૩૬. સારી સરકાર કેવી હોય? લે. નાનુભાઈ નાયક, પ્ર. જનકભાઈ નાનુભાઈ નાયક, 
સાહિત્ય સંકુલ, ચૌટા બજાર, સુર્ત-૩૯૫ ૦૦૩, કિં. રૂ. ૨૫. ગાંધીજીની ફૂલવાડી (ગાંધીજી ઉપરનાં લખાણો): ચંદુલાલ. 
ભગુભાઈ દલાલ, સંપાદક: મનુ પંડિત, પ્ર. જીવનસ્મૃતિ સ્વાધ્યાય મંદિર, ૧૭, વસંતનગર, ભૈરવનાથ માર્ગ, મણિનગર, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૮, કિં. નથી. અમરદીપઃ કૃપાશંકર જાની, પ્ર. જયશ્રી પ્રકાશન, એમ/રપ, માધવપુર માર્કેટ, 
શાહીબાગ, અમદાવાદ-૪, કિં. રૂ. ૧૦૦. યકજ્ઞશેષ: લે. પ્ર. વિનોદ અધ્વર્યુ, ૫૩, કામેશ્વર ટ્રવિન્સ, અમદાવાદ-૧૫, 
કિં, રૂ. ૬૦, આઝાદીના અણનમ યોદ્ધા સુભાષચંદ્ર બોઝઃ સંપાદનઃ પરિમલ દેસાઈ, પ્ર. માહિતીખાતું, ગુજરાત રાજ્ય, 
ડૉ, જીવરાજ મહેતા ભવન, ગાંધીનગર, કિં, નથી, શ્રી રણછોડ ભગતનાં ધોળ. સંપા, ડૉ. કેશવરામ કાશીરામ શાસ્ત્રી, 
પ્ર. સહાયક નિયામક, ગુજરાત રિસર્ચ સોસાયટી, પાલડી, અમદાવાદ-૭, કિં. રૂ. ૩૦. ભાણદાસના ગરબાઃ સંપા. અને 
પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. 9૭૦. તેજરિવનીઃ લે. સ્મિતા ભાગવત, કિં. રૂ. ૬૦. મહામૃત્યુઃ લે. ડૉ. બહેચરભાઈ પટેલ, 
કિં. રૂ. ૮૦. હર્ષ પ્રકાશન ફુવારા, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૧ 


બ્ટ્શ 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૮ 





વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રેનો બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખા) 


હ્ઝ્ડ્ક્ક્કક--ક્ક્ક્ડડક્ક---ડડડડ ડડ ડક 


હમણાં મધુ રાયને રણજિતરામ સુવર્ણચન્દ્રક 
એનાયત થયો એમાં નાટ્યકાર અને ગદ્યકાર તરીકેની 
સિદ્ધિમાં એમના ગદ્યની બહુપાર્શિકતાનો ખાસ ઉલ્લેખ થયો; 
અને એમને “ખેલન્દો' સર્જક તરીકે ઓળખવામાં પણ 
નાટ્યકાર અને કથાસાહિત્યકાર તરીકે તેઓ પાત્રગત 
અર્થચ્છાયાઓવાળા સંવાદોને કુશળતાથી પ્રયોજી શકે છે 
એનો અણસાર છે. ગુજરાતી સાહિત્યમાં ગધનું 
સાહિત્યસ્વરૂપ પદને મુકાબલે એકદમ નવું છે અને ઝાઝે 
ભાગે પશ્ચિમના પ્રતિમાન ૫૨ ઊછરેલું છે. આમ છતાં લલિત 
અને લલિતેતર ગધનો સ્વરૂપગત ભેદ હવે પૂરો ઊપસી 
આવ્યો છે. તો પણ લલિત ગધનાં વિવિધ સ્વરૂપોમાં થતા 
એના વિવિધ વિનિયોગો પરત્વે હજી આપણે પૂરતા સભાન 
નથી. સુરેશ જોષી સુધી આવેલું લલિત ગદ્ય લલિતેતરથી 
ખાસ્સું જુદું તો પડ્યું, પરંતુ લલિતના ભિન્ન ભિન્ન 
અવતારોમાં એની એકવિધતાએ. લલિતને ઓર ગૂંચવ્યું છે. 
ક્થા, નાટક, ટૂંકી, વાર્તા, નિબંધ અને કાવ્ય સુધી એક 
લાકડીએ હંકાયેલું ગદ્ય પ્રકારગત ચિકિત્સા માગે છે. 
નાટકમાં કે કથામાં પાત્રગત ભૂમિકાએ ગદ્યનાં પરિમાણો 
બદલવામાં કદાચ આધુનિકોમાં મધુ રાયની સૌથી વિશેષ 
સિદ્ધિ છે. 

કથાથી જુદા પડતા નાટકના ગઘને તપાસવાના 
આપણે ત્યાં વિનોદ અધ્વર્યુ જેવાના એકલદોકલ પ્રયત્નો 
સામે ગુજરાતી નાટ્યસાહિત્યના ગદ્યને મૂલવવાનો પડકાર 
હજી એમનો એમ છે. પશક્ષિમમાં વિમલ હરમને (પ10દ્વા 
11) એના “ડ્રામેટિક ડિસ્કૉસિઝ : ડાયલૉગ એઝ 
ઇનટરએડક્શન ઇન પ્લેયૂઝ' (રુટલેજ, ૧૯૯૮) પુસ્તકમાં 
કથન-ભાષાબંધ (તત્ાતદ્રધં#ટ તૉંડત્૦પ#૯૦થી જુદા પડતા 
નાટ્ય ભાષાબંધ (વઇતરા ત વ15૮૦૫૫૦) અંગે જે કેટલોક 
વિશિષ્ટ અભિગમ દર્શાવ્યો છે, તે આપણને નાટ્યગદ્ય 
સમજવામાં સહાયક બને તેવો છે. 

વિમલ. સ્પષ્ટ કરે છે કે રોજિંદા સંદર્ભો વચ્ચે 
ઉક્તિપ્રત્યુક્તિઓમાં આવતી હેરફેર એક સામાન્ય સ્થિતિ 
છે. ન્યાયાલયના ન્યાયખંડમાં બોલાતા સંવાદો વર્ગખંડમાં 
થતા સંવાદો કરતાં “જુદા હોય છે અને સંસદની ચર્ચાઓ 
કરતાં સામાજિક ગપસપ પણ જુદી પડે છે. વાણીને જ્યારે 
વાણીવર્તન (5૯૯ ૯ઢપાં૦ઝે તરીકે સ્વીકારીએ ત્યારે 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૫૯ 








ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


એ વ્યાકરણની સીમાઓની બહાર જાય છે. વ્યાકરણની 
સમજ રૂપે ભાષાસામર્થ્ય જરૂરી છે, પરંતુ કેટલીક ઉક્તિઓ 
એવી હોય છે જે વ્યાકરણની રીતે બરાબર હોય, પણ 
સંદર્ભમાં સાવ અનુચિત હોય. સંદર્ભમાં રહેલી ભાષા પર 
અનેકવિધ દબાવો હોય છે. 

સંકમણ કે પ્રત્યાયન વખતે ભાષાએ પૂરેપૂડું 
સંવેદનશીલ બનવાનું રહે છે. અનેકવિધ સંદર્ભોના દબાવો, 
બોલનારની ભૂમિકા અને એની હેસિયત, વાગ્વ્યવહારના 
ઔચિત્યની સમજ, ભાષાનો સ્થલકાલગત પરિવેશ, 
ઔષચારિકતા કે અનૌપચારિકતાની માત્રાઓ, જરૂર પડે તો 
સંકેતોનાં પરિવર્તનો - આ બધું તો લેખામાં લેવું પડે. ઉપરાંત 
ક્યાં કેટલી નમ્રતા દાખવવી, ક્યાં કેટલું વ્યક્ત થવું, ક્યાં 
કેટલો કટાક્ષ કરવો, ક્યાં કેટલું અંગત બનવું, ક્યાં કેટલો 
આવેગ દર્શાવવો - આ બધાંને પણ નિયંત્રિત કરવાં પડે 
છે. ટૂંકમાં, પ્રત્યાયન વખતે ભાષાના સિક્કાઓ જે વપરાય 
છે તે કામગીરી બજાવતા હોય છે અને તેથી આ પ્રકારના 
સંદર્ભગત દબાવો પરત્વે સંવેદનશીલ રહેતા હોય છે. 

આનો અર્થ એ નથી કે નાટકના સંવાદોને રોજિંદી 
ઉજ્તિપ્રત્યુક્તિનો વિસ્તાર ગણવાની આપણે ભૂલ કરી 
બેસીએ. નાટકના સંવાદો રોજિંદી ઉક્તિપ્રત્યુક્તિ ૫૨ 
અવલંબિત છે, પણ એની સાથે એકરૂપ નથી. રોજિદા 
વાગ્વ્વ્યવહારમાં ઉક્તિપ્રત્યુક્તિઓને નિયંત્રિત અને 
અર્થપૂર્ણ કરતા નિયમો નાટકકાર માટે નાટકના સંવાદો રચવા 
માટેનો આધારસ્ોત બનતા હોય છે. જેમ નાટક જગતના 
બવહારોનો કેવળ અરીસો નથી, તેમ સંવાદો પણ એમાં 
રોજિંદી ભાષાનો અરીસો બનીને નથી આવતા. 

નાટક એક રચન (૮૦5૫૮૪ છે અને નાટકમાં 
સંવાદો રચાયેલા હોય છે. પાત્રો વચ્ચે એ અન્યોન્યના 
વિનિમયની રીતિ છે. નાટકમાં સંવાદ એ માત્ર કોઈ એક 
પાત્રની ભાષા-અભિવ્યક્તિ નથી, પણ અન્ય પાત્રના 
વાગ્વ્વ્યવહારની સામે થયેલો એ વાગ્વવ્યવહાર છે. 
નાટકમાં વાગ્વ્વહારની વિનિમયરીતિની સંવેદનશીલતા 
એના ગધઘનું પાસું બનીને ઊભરે છે. નાટકના 
ગધવિશ્લેષણમાં સંવાદોની વિનિમયરીતિની ચિકિત્સા 
અનિવાર્ય છે. 


તિ 
ઉ્ટ્શા 














ક પ૫ જ જ ક ક ન જીક 
૧ ષે ૧ જડ ૧ જે કે... ઝર 
્ે ન જ કિ ન. 
યે ૧૬ જઃ ૫૨ કે 
ર ન ર ક ક જે « * 
જુ ની ન ક ન ન ર ક 
જ જ જ મ ૧ 
નર ર 552: શ પિ ૪-૨ . ડી હ ન શ ક 
૧૨ હ જ સ" યુ ૧ ન ડી 
ન દિ ફર “૩ ૧ ન કજ. ડર 
ક ક “ખઈ સ: ". "# 2: પ ુ “4 * 
૧ પેન્ડન ૧૨ પ 5 ૧. # ૫20 3. કુ હ ર 
કકે ટો / પ્‌ ૧ ક્ટ કા 
ક પ ઝે. ્ રુઝ સે. અઃ 
કે જય દ ઝરે ક િ ર 
૧” ૧ હો ૧ * ૨૭૭ જહ કા ૧૧ ૪ સે કે ૨ 
7 જ ૨ ર જ ક ૫57 
મુ રો દ પ. 3 જ.“ શે ફા 
ઈ ક. જ "૧ ૧ મ 
હે, ફુ રે, ૪ પ ૫૬૦ ડૂ-5#*/-૧%/૧મ૫-75. “૪. ય. જ. ૬ પ 
ટ 5 હ 55 ન મદ... ન 
૧ હ 2 જ « મ પ દ. 
ન્‌ 7 ક ન 
પ ત્સ્ડ્‌ 
્ ૫ 
કૂ ક ક “ઝુ પે 
ક 
કિ ડ્‌ ક પ. હ 
ઝે હ ૧ ર 
દિ રે શ 
૨ 
ક ક. ી જા 
જ દિ દ સિ 
5 
૧ કઃ જ કિ 
ક ક. “ક ૧ 
5 ક” * 
# ર 
જ રે 
૧ ? ડુ 
જ દ 
૧ જ સ 8 ક 
ર કિ 
ન્‌ ન * ૧ ૯૪" ષ્‌ 
ય મં ૧ હા 
જ પ મ. 
પ 
જે ન 
યિ ૧ 
પ જ ફે 
કુ 
હ ક. ૨,2૭૨ 
કીન ધ... 
પ ૦. 
ક 7 ક, 
છુ ક 
જત ડડ * શ્ર 
૧ ન! ક મ 
કક પ દ 
હ ઝે 
દાં ર. ક ર શ. 
પો ૧ 
ક બ ક 
ક તિ 
કિ કે મં ક 
ચ 
પ જૂ ર્‌ ક 
૧ કડ ક 
ર્‌ 
* મૂઈ 
૪ હ, રી દ્‌ 
પ ક્‌ ષ્‌ ૨ ક 
ક નિ 
હિ ક ડુ 
નુ ૧ ન ન 
ર જ 
૧ પેડ ક કરડ પ 
જ ર જ 
ક 
જ 
જ ક 
5  " 
જ ૨ જ 


આરા; ક ------....0કતતાતાતાતતેન. ૦૯ સબક કકક કળનન૦૦૫૦૦,.............કનાતાતાતતઝાટ #. 


જાદૂ જ જોઇ લો જાણે. મજબૂત ચોટાડે-ક્ષણ માત્રમાં અને જોઇએ માત્ર એક ટીપું. રે 
કેિક્વિક -વન-ડ્ૂપ જ અડહે સિવ મોટા ભાગનાં પ્લાસ્ટિક, રખર, એંકિલિક, 

ચિનાઇ માટીનાં વાસણ, સિરૅમિક, ધાતુ અને લગભગ બધી જ વસ્તુઓ ચોટાડે એવી 
શક્તિશાળી ફોર્મ્યુલા. 

ફ્રેવિક્વિક-વન-ડ્રોપ ઇન્સ્ટેટ એડ્હેસિવ વાપરો અને જાતે જ અનુભવો જગતના સૌથી વધુ 
ઝડપથી ચીંટકાવતા એડ્હેસિવનો જાદૂ, 

ફ્ેવિક્વિક. તરત જ ચોટાડે, લાં...બુ ટકે. ફેવિક્વિકથી તમારી આંગળીઓ પણ ચોટી જાય, ની 


દદન ૧. 
સાવચેતીપૂર્વક વાપરશો. ક પ 
ઝે પરેડ 


ડે 










વન - ડ્રોપ ઈન્સ્ટંટ એડ્હેસિવ 
૬5૭0૭ પિડિલાઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સિ. મુંબઈ*૪૦૦૦૨૧ 


દ. _ ક 
નો રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાક છે, જે ઉવિંડૉલ ખ્ાત્ડ એડ્હેસિવ્સ બનાવે છે, 


એપ્રિલ ૨૦૦૦: ૩૬૦ 


મજા પછી કીળને કાઢ 
કરવટ બજદલન/ ડયરન્ઇ ઊછળ્ય/ કરે છે ૨ 


અંદ 
અહ 
(ટે 
(૬ 


ત/ચો અનત ૧%/% ત જ/રં ૨ 


અક 


હદ" રહીને કથ સુજી ઝૂંગળ/% એ 


પાંચ ગઝલ 


દરિયો 


સુભાષ શાહ 


(૧) 
છકઅ 


હારવ# 
કરેછેએ 

૯ જે 
ગ 


ન્સ 


ક/શ સ/ઝું જઇને ઘૂવવ્ય/ ક 


હજ 


બેહદ બનીને વહી ૬૧/ તપ%/ કરે છે એ 


વહે?! સવ#ડે 


ઝદ*/ કે] ૯૫/ઈને 


25/%/ 9% ટેઝજ ન/&/ કરે છે એ 


એજ*% 
અચ 
અશનું ત અંજું 
જૈ કંઈ છે એ કાલે છં 
૫/છ0/ન જં 
જળક 


0 
પું વસત રત જત્ટ ગઈ 


વેચ/રન/ પજ ૧૯ ઊગી ગઈ 


મંઝિલ છં, પણ કેવી *ંઝેલ 
ડગજૈ ડગલે વજૈત ઊચી ગઈ 
«5 ૪% તકર છે ડે₹? 

લઝ સ્હેજ અ/જ, સ્હેજ 
અચવ*/ */'૧ છે 
છત જે 5/૧ છં 


ચબત/ મળ ઊ2) અચાનક 
મહે/કેન 


-અંક(2%/ કીક સચ ગું 
અક રતે ઊંક ઊ7 ગઈ 
? «/ 


જ 


#/ર "ડે 
અને ઝ/જૈ 


૫૪/૯૨મ/ સત 


અ*કી ૪% જી અ/૧ તું કે 
અમથો ડાગજ ડે છે 0 5 
૭.2૮ 4 ૩૦/૦૩ ર ી 

અડધ લાજ ગુલાજયાં બોલ. રમાડું વત્/આઓછા ? 
અડ ત/#ર! ગ/૧ છે એક છીંડર એય પછી ગઈ 


ભ/રે હી કે 
સન ગ/% હશે છે 


હલક હ/ 


5. 6"૪ર ૧ 
ઝાની. જખ 


દ વ્દ 


ઝર ગ 


જાળ અંગ ઊ ગઈ 


ગખમ૮ નન? ક કક ગઈ 


(ર) 
મન મઝ/*/ હંય ત લ્હેર છે 
બંધ અ/ળે પણ બછું દેખ/ક છે 
અવ હોય છં 


5/«૬/ %ેઈું % જજે ગ/% છે 


ટેટવો વ/ગે ઝન અ/ ૫૧ 
ગજ ટેરી ઝ/ર અજક ૧/૧ છે 
કર હય નત, એ કારછે 
ન મૂકીને ટૂવથી મ્હેક છે 
કછ જખ જનને જેઈ વે 
અ/ક/2 એવું %% છં 


તઃ 


છું સ્નજં 
છીડ અ/ ખોટી ઉદાર નજ 
અ બછું ત રજ અવે જાય છે 


(પ) 
૨/૧ ૬ઇએ સ્હેજ અ#ગળ 
ક્ય/રનું છે કી 


કક અજ સઝેજ અકે 
ઝ/૧% કૌરે એક કગળ 


જં % 2% છં ૪4ન/ 
અંક અજ, અંક «/૬ળ 


જે જ ઈ જ/ગ્યમં છે 


અંક અ£સુ. એક ઝઃકળ 







ઝક ક 
ઈંતતલ્ડા (હ પૂ 
11૮0 ગણત £૦ [ઝ% 





્રહ્ઝણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
હહેઈડ પણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનુ' કંકણ દિઘિં તભી શકે.. 


- મહાત્મા ગાઘી (ગગાબેનને પત્રો-તા ૮-૫-૩૧) 


ફૂૂૂૂૂૂન્કૂ-ક”ૂટ કૂૂૂૂક્્્ક્્-ન્ન્ઝન્ક્-- --્ૂ--નટ-- 








આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કે[ડેલા. ઝાયડસ-કે[ડેલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરેતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી મુશ્નુપા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપુર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રને અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબઇ્ય - 





ઇન્ન્ટ્ન્નૃ 
૮-]/ઈઇ૪ 


“કન. ૨-૦. 





“4 





“ડક ટાવર', સરપેજ-ગારધીનગર ૨1% વ, સટેળાઇટ કાન રોડ અમવવાદ ૩૮૦૦૧૫ 
ફોન (૦ડ2) £536૧ ૦૦ (2૦ લઇન) ફેગ્ત (05૧) ૭૩૨૩ £૫/ 22 1508 /0/%0* 68612 26.35 00 





ત્ક્ચ 
દ્‌/ 
(રે 
ઠે 


વર્પ દસમું : અંક દસમો 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 





બટ્ટ 





વર્ષ: દસમું અંકઃ દસમો સળંગ અંક : ૧૧૮ 
અનુક્રમઃ મે ૨૦૦૦ 
ઘર બાળીને તીરથ કરવું હરિવલ્લભ ભાયાણી ૩૧૬૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
ઇતિહાસકાર અને વિથાપુરુષ શંભુપ્રસાદ દેસાઈનું દુઃખદ અવસાન ૩$ર 
કવિ “મીનપિયાસી'નું દુઃખદ અવસાન ૩૬૨ 
મોડાસામાં ધોળ-પદ-ભજન-ગોષ્ઠિ ૩૬૨ 
ભૂલસુધાર ૩૬૨ 
તુલનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસની અનિવાર્યતા પ્રા. ડૉ. અશ્વિન દેસાઈ ૩૬૩ 
છૈલ્લી પચ્ચીસીની વાર્તા : ૧૯૭૫થી ર૦૦૦ શરીફા વીજળીગાળા ૩૬૯ 
નિત નવા વંટોળ 
આજના અમેરિકાનો સમાજ પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૩૮૧ 
ચૂઇંગમ મહેશ દવે ૩૮૩ 
દુકાળ લાલજી કાનપરિયા ૩૮૫ 
જીજીબા...પ્રસાદ ! યોગિની શુક્લ ૩૮૫ 
ઘોડો મુરાદખાન ચાવડા ૩૮૧૬ 
વેદનામાં વિહરતા વેદવિદ હરીશ વિ, પંડિત ૩૯૦ 
સ્વ. અ.સૌ. ભગવતીબહેનના નિધન પ્રસંગે શ્રદ્ધાજાલે વિજયશંકર દવે ૩૯૨ 
મુરલીધર અનામી ૩૯૨ 
રસસિદ્ધ કવિ ન્હાનાલાલ પલ્લવી દીક્ષિત ૩૯૩ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૩૯૪ 
ગતિ. યોસેફ મૅકવાન ૩૯૫ 
પ્રતિભાવ ૩૯૧ 
“લીંબડી - નોંધ અરૃણોદય ન. જાની ૩૯૯ 
મહામાયા મકરન્દ દવે પૂપા.૩ 
સ્પર્શ કેવો ! ચજેન્દ્ર શાહ પૂ,પા.૩ 
દૂરને સાદ રાજેન્દ્ર શાહ પૂપા.૩ 
અવતરણ ! વીરુ પુરોહિત પૂ.પા.૩ 





પ્રકાશક : ગ્માલાલ જોશી. મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર, અચલા્‌યતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુચ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન વતી મુદ્રક : ગ્મણલાલ જોશી, ર, અચલાયતન સૌસાયટી, 
નવ-ંગપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬૯ 

લેઆઉટ. ટાઇપસેટિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કોમ્પ્લેક્સ, ક્તેહપુગ પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલડી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. ફોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બાસ્ડેલપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 
કાન * ર૧૬ પદ્ર્ત 


થા છા. 


(૧) 


(ર) 


(૩) 


(૪) 


સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદગ્મી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે. 

આ માસિકમાં પ્રસિદ્ધ ઘતા લેખોમાંના * 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 

વાર્ષિક લવાજૂમ (દેશમાં) રૂ. ૧૫૦, 
વિદેશમાં (એરમેલ) રૂ, ૭૫૦, આજીવન 
પ્રોત્સાહક સભ્ય : રૂ. ૧,૫૦૦. 
'ઉદ્દેશ'ન! ધોરણ અને સ્વરૂપને અનૂલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
મોકલાશે નહિ. 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ ડૂ. ૨૫. પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સરનાપું ; 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

૨, અચલાયતન. સોસાયટી, / 
ચે*ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુરા. અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
ફોન : 9૪૯૩૬૪૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવ્રાજુ્મો મનીઓ 2 અથવા 'ઉદ્દેશ 
કાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/;ાફક્ટયથી મોકલવાં. 
બહાગ્ગામના ચેકો સ્વીકાગશે નહિ. 
“ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

વિજ્ય મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

ગ્લીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન: ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મેગેઝીન વર્લ્ડ જ 
સ્ટેશન ગેડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા, લિ. 

૧,૨ સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી. 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


ન 


દ ્‌ મે ૨૦૦૦ 


/ 
ક 





ઘર બાળીને તીરથ કરવું 


જે સાવ ઘેલો હોય તે ઘર બાળીને તીર્થ કરે. પોતાનું 
નીકળવાની ઉડાઉગીરી બીજો તો કોલ કરે? 
પળ જુઓ, સંત ક શભ છે વ્યવહ 


ડરડાશાઓના આવા ડહાપણને સાર 
સામે છંડે એ તો હ 


1 સળગતી મશાલ લઈને પોકાર પાડે છે, 


કર્જીર જડ જાઝ લૂક કે 


૨ ૧ર શાટે અ/*નઇ, ચલે હ*રે ઝ/*. 


' (અથવા 
“હ% ૬૨ ૨12 અ/પન/, લિ ઝુ 
અજ ઇર સર્ચ «સુક, જો ચઉે હારે ૪/૬9 


, ફૂંકી માગે : અલખની ઝએંધાણીએ નીકળી પડો. 


૭! ૯/ક, 


₹#####ક######૪₹#-###7###*#2#7#####૪#####2#2##*#####૦૦#####૦૪#૦##૦#૦૦૦૦૦૭#૦૦૦૦૦૦૭૦૦# 


અને યાદ આવે છે કટિવર રવીદ્રન્ઇ 
“છિ ત્ઇેર 7/ક જને કૅ 


(ઇસ જ હ/ક ઝુ 


-મહાદેવ દેસાઈ) 
અપ્રતિમ વીરત્ઇ ને સ્વાર્પણનું એનું 


અનન્ય દષ્ટાંત તે ગાંધીનું 
નૌઆખલીપ્રયાણ. 


જોકે આપણા કવિએ કરેલું ઉદ્બોધન કે “ઘેરે કેરે હીર ગાંછી જગા, બારણે 


બારણે બુદ્ધ એ અત્યારે તો, ભાવનાની જે ઘોર વિડંબના નિર્લજ્જપણે ઘઈ રહી 
છં ત્યારે, માત્ર અરણ્યપ્રલાપ લાગે. 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





ઇતિહાસકાર અને વિધાપુરૃષ શંભુપ્રસાદ દેસાઈનું 
દુઃખદ અવસાન 

સૌરાષ્ટ્રના ઇતિહાસકાર, ફારસીના વિદ્વાન અને. 
વિદ્યાપુરૃપ શંભૂપ્રસાદ દેસાઈનું તા. ૩ એપ્રિલ, ૨૦૦૦ના 
રોજ જૂનાગઢ ખાતે અવસાન થયું. અવસાન સમયે તેમની 
ઉંમર ૯૨ વર્પની હતી. છેલ્લાં થોડાં વર્ષોથી તેમનો પરિચય 
હતો. રૂબરૂ પણ મળવાનું બનેલું, તેમણે સૌરાષ્ટ્રના 
ઇતિહાસનાં પુસ્તકો લખેલાં, પ્રસંગોપાત્ત એનું અવલોકન 
લખતાનું પણ બન્યું હતું. તેમની તબિયત વિશે જૂનાગઢ ફોન. 
કરી પુત્રવધૂ નિવેદિતાબહેનને સમાચાર પૂછતો. તેમના 
અવસાનથી જૂની પેઢીના એક વિદ્યાપુરુષ ગુજરાતેગુમાવ્યા છે. 

શોડા દિવસ ઉપર શ્રી પુરુષોત્તમ માવળંકરને મળ્યો 
હતો. ત્યારે ૧૯૯૩માં અમે જૂનાગઢ સાથે ગયેલા એનું 
સ્મરણ થયું, તા. ૧૫ ડિસેમ્બર '૯૩ના રોજ જૂનાગઢના 
શામળદાસ ગાંધી ટાઉનહોલમાં સંત કવિ ભોજાભગતના 
તૈલચિત્રનું મેં અનાવરણ કરેલું અને પુરુષોતમ માવળંકરે 
સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલની પુણ્યતિથિ પ્રસંગે સ્મૃતિ- 
વ્યાખ્યાન આપેલું. પ્રમુખ સ્થાને સ્વ. શંભુપ્રસાદભાઈ હતા. 
આ મારું તેમની. સાથેનું પ્રથમ પ્રત્યક્ષ મિલન. તેમણે 
'સૌરાષ્ટ્રનો ઇંતિહાસ' અને 'જૂનાગઢ અને ગિરનાર' 
પુસ્તકો લખેલાં, તેઓ સતત પોતાના રસના વિષયોમાં કામ 
કરતા હતા, તેમણે ૫૦ જેટલાં પુસ્તકો લખ્યાં છે. તે 
ટૂંકીવાર્તા, નવલકથા, નાટક વ. પણ લખતા. તેઓ 
ફારસીભાપષાના પણ વિદ્ધાન હતા. 

શંભુભાઈ દેસાઈ જેવા વિદ્યાપુરુષ અને સારસ્વતના 
આત્માને પ્રભુ શિર શાંતિ અર્પે અને તેમનાં પત્ની 
સરલાબહેનને, પુત્ર હરીશભાઈને, પુત્રીઓ ભારતીબહેન 
અને ડૉ. ગિરાબહેનને તેમજ પુત્રવધૂ નિવેદિતાબહેનને અને 
સમગ્ર પરિવારને તેમના અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની 
શક્તિ અર્પે એ પ્રાર્થના. 
કવિ 'મીનપિયાસી'નું દુઃખદ અવસાન 

કવિ 'મીનપિયાસી' (જન્મઃ તા ૨૧-૯-૧૯૧૦)નું 
ગઈ ૩જી માર્ય ૨૦૦૦ના રોજ ૯૦ વર્ષની વયે. અવસાન 
થયું છે. તેમનું મૂળ નામ દિનકરરાય કેશવલાલ. ભટ્ટ. તેમણે 


ઉઊટ્શ 


તંત્રી 

'વષજ્લિ' (૧૯૧૧) અને “ગુલછડી અને જૂઈ' (૧૯૮૬) 
સંગ્રહો આપ્યા હતા, તેમણે “નળસરોવરનાં પંખી' અને 
“પંખીમેળો' જેવાં પુસ્તકો પણ લખ્યાં છે, તેમનું “કબૂતરોનું 
ઘૂ...ઘૂ...ઘૂ....' એ કાવ્ય જાણીતું છે. એની નીચેની પંક્તિઓ 
યાદ આવે છે : 

પરમેશ્વર તો પહેલું પૂછશે, 

દર્દભરી દુનિયા જઈને 

કોઈનું સુખદુઃખ પૂછયું'તું ? 

ઝેઝેફટ્ટ્ટઢેશુંશું? 

પ્રભુ કવિ “મીનપિયાસી'ના આત્માને ચિર- શાંતિ અર્પો. 
મોડાસામાં ધોળ-પદ-ભજન-ગોષ્ઠિ 

મોડાસાથી પ્રા. મધૂસુદન વ્યાસ લખી. જણાવે છે કે 
ત્યાની વૈષ્ણવ સંસ્થા “ભારતીય તત્ત્વજ્ઞાન મંદિર'ના 
આયોજનથી તા. ૨૬ માર્ચ ૨૦૦૦ના રોજ એક સાહિત્યિક 
અને ધાર્મિક વ્યાખ્યાન પ્રા. લાભશંકર પુરોહિતે 'વૈષ્ણવ 
સંપ્રદાયમાં ધોળ-૫દ- ભજન વિષય ૫૨ આપ્યું હતું. સ્વકીય 
જીવનના અનુભવોથી રસાયેલ એમનું વ્યાખ્યાન રસપ્રદ 
બન્યું હતું. અવનવા ઢાળો, રાગોમાં સંખ્યાબંધ કંઠસ્થ 
પંક્તિઓ તેમણે રજૂ કરી હતી. આ સંગીતપ્રધાન ગોષ્ઠિનું 
આયોજન પ્રા. વિનોદ પુરાણીએ કર્યું હતું. 
ભૂલસુધાર 

એપ્રિલ ૨૦૦૦ના અંકમાં પ્રથમ લેખ “સહિષ્ણુતા 
ક્તત, સમભાવ અસંભવ' (લે. શ્રી હરિવલ્લભ 
ભાયાણી)માં છેલ્લેથી પહેલી લીટીમાં 'સર્વધર્મસમભાવ'ને 
બદલે “સર્વધર્મમમભાવ' વાંચવા વિનંતી છે. 

આ જ અંકમાં પૃષ્ઠ નં. ૩૩૮થી ૩૪૦ સુધી ભૂલમાં 
માર્ચ ૨૦૦૦ છપાયું છે. એને બદલે એપ્રિલ ૨૦૦૦ વાંચવું. 
માર્ચ ૨૦૦૦ના અંકમાં પ્રગટ થયેલ સુશીલા ઝવેરીના કાવ્ય 
“આત્મવંચના'માં બીજી કડી આ પ્રમાણે જોઈએઃ 

હું બહારી અજ 
દરવાજાની ઘંટડીનું બટન દબાવી 
ચાવીથી દરવાજો ખોલી 
ગૃહમાં પ્રવેશું છું. 


ક્ષતિ માટે ક્ષમાયાચના. ત] 


મે ર૦૦૦: ૩૬૨ 


તુલનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસની અનિવાર્યતા વિશે હૈન્ની ગિફર્ડ 


સાહિત્યનો અભ્યાસ સામાન્ય રીતે કોઈ એક 
સાહિત્યકૃતિ, સર્જજ અથવા કોઈ એક એતિહાસિક 
યુગને ટેન્દ્રમાં રાખી કરવામાં આવે છે. પડતુ ધીમે ધીમે 
જિજ્ઞાસુ અભ્યાસીઓએ વધુ ને વધુ સ્પષ્ટતા માટે વધુ 
ને વધુ પૃથક્કરણળની અપેક્ષા સેવી. વિતેચનમાં 
પ્રયોજાતા કેટલાક ગંપ્રત્યયોની ચમજ વધારે સ્પષ્ટ 
કરવાનો ઉપશ્નમ સેવાવા લાગ્યો. એવા ગંપ્રત્યયો આમ 
સામાન્ય રીતે અગત્યન, હોઈ કૃતિવિશેપના 
અભ્યાસમઈ વિશેષ ઉપયોગી નીવડત# હોય છે. 
૧૯૬૯ના ગાળામાં વિલિયમ ગઇટર જેવા બહુ 
જાણીતા નહિ એવા સંપાદકે પોતાના અધ્યયન અને 
સંપાદનન! લેત્રને વિસ્ત્તારતાં સાહિત્ય અને 
નૃવંશશાસ્ત્ર, તત્ત્વર્ચિતન, મનોવિલ્ષાન અને અન્ય 
બૌદ્ધિક વિદ્યાશાખાઓના સંબંધોના અન્વેષણને પણ 
સમાવ્યું. આ દિશામાં હેત્રી ગિકર્ડ તુલનાત્મક 
સાહિત્યનાં લક્ષણો અને હેતુઓની, તપાસ એના શક્ય 
તેટલા વિશાળ સંદર્ભોમાં આદરી. 

હેત્રી ગિકર્ડના આ પ્રયત્નમાં આધુનિક કવિતા 
અને સમકાલીન સાહિત્યિક આંદોલનોને સમજવાનો 
હેતુ પણ હતો. જોટે એ હેતુ ગલિત રૃપમાં સમાયેલો 
હતો. મુખ્યત્વે એઝરા પાઉન્ડ, ટી.એસ. એલિયટ અને 
ડી.એચ. લાડેન્સની, અનેક ભાપાઓની અને 
સદીઓની કવિતાના અનુશીલનથી આ.કાગ પામતી 
આવેલી ગંવેદનાને સમજવા-સમજાવવાનો પ્રયત્ન 
ગિકર્ડ કરે છે. આ ત્રણે સર્જકોની સંવેદનાની લિપિ 
ઉકેલવા માટે યુરોપના (અને કેટલીક વાર એશિયાના) 
બીજા દેશોની ભાપાઓનાં સાહિત્યોની પૃપ્ઠભૃમિ 
અનિવાર્ય બની રહે છે. અને એમ કરવા જતાં, અનેક 
સાહિત્યોની પૃષ્ઠભૂમિ રચવા જતાં જિલાસુ 
અભ્યાસીઓએ, પ્રત્યક્ષ કે પરોક્ષ રીતે, સભાનપણે કે 
સહજ ગીતે, તુલનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસના ક્ત્રમાં 


મે ૨૦૦૦: ૩૬૩ 





પ્રા, ડૉ. અશ્વિન દેસાઈ 


પ્રવેશ કરવો પડે છ. ગિક? તલનાત્મક સાહિત્યને 


અભ્યાસના એક વિકિપ્ટ ક્ર « --48 આંળખાવવાનું 
પસંદ કરે છે. ગ્યુઇેએ વિશ્રસાહિત્યની જે વાત કરી 


ડ તુલનાત્મક સાહિત્યનાં મૂળ રહેલાં જુએ 
છે. કઇ 504તીનું “૯૦૯૯ તાવ 1/094ત 
1.11012ઇ7૯€' જૉતાં સમજાશે કે ગ્યૂુઈલેના વાચનમાં 
કેવું તો અપાર વૈવિધ્ય હતું. બ્રિટનમાં મેથ્યુ અ્નલ્ડ 
ગ્યૃઈેના ગંભીર અભ્યાસી હતા. આનલડની જિરાસા 
અને તેમનાં મંતવ્છોની વિકર્ડ તરકૅછ કરે છ 


તુલનાત્મક સાહિત્ય વિશેની પોતાની વિચારણાનો 
આરભ કરતાં, ગિકર્ડ વીસમી સદીના કેટલાક 
સર્જકોએ પોતાની માતૃભાયા સિવાવની અન્ય 
ભાપાઓન્ધં સાહિત્યામાં દાખવલાં ગસ અને 


જિક્ઞાસાની વાત નોંધ છે. 
વીચ્રમી સદીના અગ્રણી ગણાવેલ સર્જકોની 
સંવેદનાનું વર્તુળ પોતાના દેશની અને પોતાની ભામાના 
સાહિત્યની સીમારેખા વળોટી જઈને વિશ્વની લ્િતિજો 
સુધી વિસ્તગ્તું જણાશે. આ સર્જકોમાંના કેટલ(ક 
અગ્રણીઓને પૉતાન! ઇલળટ્ઠટ - સત્‌ - હોવાપણાના- 
ચૈતલ્રિક અસ્તિત્વના - પોષણ - સંવર્ધન માટે, 
પોતાનાથી ઠીક ઠીક દૂરનાં એવાં વિદેશી સાહિત્યનું 
અનુશીલન, અનિવાર્ય લાગ્યું. મેથ્ડુ આ્નલ્ડે ૧૮૫૯માં 
કહ્યું હતું: દરેક વિવેચકે પોતાની ભાપાન પોતાના 
સાહિત્ય સિવાવન#ઇ કોઈ એક મહાન સત્યનો 
પરિચય કેળવવો ઘટે. એ મહાન સાહિત્ય પોતાના 
સાહિત્યથી જેટલું વધારે દૂરનું અને ભિન્ન હોય તેટલું 
વધારે સારું. આર્નલ્ડને મન તો, વિતેચનના કષત્રે 
પ્રવ્તતો આ એક, વણલખાવેલો, કાયદો હતો. 
આર્નલ્ડના આ એક વિચાર બિદ્ને નોંધી વિક 
ઉમેરે છે ટે વીસમી સદીના સર્જકોની સર્જનાત્મક 
કલ્મનાના સંવર્ધન માટે પણ, અ! એક અનિવાવ 


ઉ્ટ્શઃ 


આવશ્યકતા છે. ગિફર્ડ એઝરા પાઉન્ડ, ટી.એસ. 
એલિવટ, ડી.એચ. લોરેન્સ જેવા ડવિ-સર્જકો. અને 
વિવેચકોની કાવ્યસૃષ્ટિ અને વિવેચનાની 
લાક્ષણિકતાઓ વિસ્તારથી નોંધે છે. આ ડવિ- 
વિવેચકોની કાવ્યસૃષ્ટિ અને વિવેચનાનું સ્વરૂપ જ એવું 
છે કે જેમાં જિજ્ઞાસા રાખનારે એક ડરતાં વધારે દેશો, 
એક ડરતાં વધારે ભાપાઓ અને એક કરતાં વધારે 
સાહિત્યનો પરિચય કેળવવો જ પડે. સ્વાભાવિક રીતે 
જ, આ આવો અભ્યાસ એક ભાષા- સાહિત્યનો - 
3118૯ ॥ણાતાપાલ્નો - ન રહેતાં એ તુલનાત્મક 
સાહિત્યાભ્યાસ - ૮૦11211130 1(લ1તપા'€ -નો 
બની રહે છે. 

હેત્રી ગિફર્ડના મંતવ્ય પ્રમાણે એઝરા પાઉન્ડ 
એવા એક બહુશ્રુત કવિઓમાંના એક છે. એમની 
બહુશ્રુતતાને કેટલાક વિવેચકોએ ખોટી દિશાની અને 
છીછરી ગણાવી છે, તેમ છતાં એનું મહત્ત્વ જરીકે 
ઓછું આંકી શકાય તેમ નથી. એમની સંવેદનાનો આ 
વિસ્તાર એમની સર્જકતાને એક વિશેષ રૂપ આપનારો 
નીવડ્યો છે. અમેરિકન પ્રાચ્યવતિદ્યાવિશારદ ફેનોલોસા 
વિશેની. પાઉન્ડની સમજ કંઈક ક્ષતિભરેલી જણાશે. 
શોકગીતરચવિતા રોમન કવિ પ્રોપ્શિયાનો એમનો 
અભ્યાસ કંઈક સ્વૈર રૂપનો લાગવાનો સંભવ છે. 
ચીનના સાહિત્યના મૂળ તત્ત્વને સમજવામાં એ ઊણા 
ઊતરતા લાગે. ૧૧ 5લ૯તત્િ'લ”ના જૂના અંગ્રેજી 
વિશેની તેમની સમજ પણ કંઈક શિથિલ લાગવાનો 
સંભવ છે. તેમ છતાં, આ ભૂલો લાગે તોય, એમનું 
વાચન એમની સંવેદનાને ફળદ્રુપ બનાવનારું નીવડ્યું 
છે. આથી, જ, એઝરા પાઉન્ડની. સંવેદનાના વ્યાપને 
કારણે જ, તુલનાત્મક સાહિત્ય વિશે જિજ્ઞાસા સેવી 
પ્રવૃત્ત થનાર કોઈએ પણ એઝરા પાઉન્ડનો અભ્યાસ 
કરવો જ રહ્યો. અને એમની નોંધ લેવી પડે. બીજા 
એક દષ્ટિકોણથી એમ કહેનારા પણ છે કે એમની 
સંવેદનાનો જ નહિ, સિદ્ધિનો વ્યાપ પણ ઘણો મોટો 
છે. એમનો એક સર્જક તરીકેનો પ્રભાવ પણ. વ્યાપક 
અને ઊંડો છે. વળી, એ. અમેરિકન છે. સ્પેઇન, ફાંસ 
અને ઇટલીના પ્રવાસી રહ્યા છે. લંડન અને પેરિસમાં 


ઉટ્રર્‌ 





એઓ રહ્યા છે. આથી હેદ્રી ગિફર્ડ એઝરા પાઉન્ડની 
નોંધ લેવાનું જરૂરી અને ઉચિત લેખે છે. 

એક અમેરિકન સર્જક તરીકે એમનો એક પગ 
અમેરિકામાં અને બીજો પગ યુરોપના સાંસ્કૃતિક 
જગતમાં મંડાયેલો રહ્યો છે. એ રીતે, એઓ જન્મજાત 
તુલત્તાવાદી છે. વિશ્વનું ઉત્તમ સાહિત્ય, જે અંગ્રેજી 
ભાપામાં સંચિત થવા પામ્યું છે તે અંગ્રેજી ભાષા સાથે 
એમનો ઘરોબો રહ્યો છે, તેમ છતાં અંગ્રેજી ભાષાની 
પરંપરાનાં તત્ત્વો એમને બાંધી રાખી શકતાં નથી. 
નૌકાયાન કે હવાઈ યાન ઢહંકારનારને ઉત્તર દિશા 


 ચીંધતો હોકાયંત્રનો કાંટો નિયંત્રિત કરે તેવી રીતનું કોઈ 


પણ નિયંત્રણ એઝરા પાઉન્ડની સંવેદનાને અનુકૂળ 
લાગ્યું નથી, પાઉન્ડે ૧૯૧૪માં ઉદ્ડ લાગે તેવા 
ઉત્સાહથી લખ્યું હતું કે લિયોનાર્દો કરતાં આપણી 
સમક્ષ મહાન તકો પડેલી છે. માનસિક સંવર્ધન કે 
ચૈતસિક પુષ્ટિ માટે આપણી પાસે માત્ર એક જ પ્રશિષ્ટ 
પરંપરા નથી. આપણી પાસે ચીન અને ઇજિપ્તની 
પરંપરાઓ પણ છે. સંવેદનાના ક્ષેત્રે વિક્ષુબ્ધ કરી મૂકે 
તેવું વૈવિધ્ય દાખવનારા અને અભિવ્યક્તિરીતિનાં ક્ષેત્રે 
શિસ્ત ઝંખનારાઓમાં, સર્જનક્ષેત્રે મથામણ 
કરનારાઓમાં પાઉન્ડ અગ્રણી રહ્યા છે. પાઉન્ડરચિત 
“10 €41105' આધુનિક અમેરિકન કવિતાનું એક 
સીમાચિહ્ન છે. જેમાં અનેક પ્રવાહો એક સાથે મળે 
છે તેવી આ કવિતા વિશ્વસાહિત્યક્ષેત્રે પણ પાઉન્ડનું 
એક આગવું અર્પણ છે. 

પાઉન્ડે પ્રિ-રફેલાઇટ્રસ અને વિક્ટોરિયન 
કવિઓમાં પણ રસ લીધો હતો. ઇટાલિયન મધ્યકાલીન 
કવિતા પર એમની નજર મંડાયેલી રહી. ભૂતકાળના 
કવિઓમાં ઓવિડ, હોમર અને સાફો સુધી એ નજર 
દોડાવી આવે છે. અમેરિકન પ્રાઅવિદ્યાવિશારદ 
ફેનોલોસાની સહાયથી, એમનાં સાધનોની મદદ વડે, 
એઓ જાપાનનાં હાઇકૂ અને [પ૦'-212)7 સુધી 
પહોંચ્યા હતા. કોન્ફ્યુશિયસની. વિચારણાથીય એઓ 
અપરિચિત નહોતા. આ એમની સંવેદનાને આકર્ષતાં 
કેન્દ્રબિંદુઓ હતાં. એમને તો કોઈ કેન્દ્ર જ નથી, એવું 
કહી એમની સંવેદનાના વર્તુળને વિસ્તારવાની 


મે ૨૦૦૦: ૩૧૪ 


પ્રવૃત્તિનો છેદ ઉડાડવો ન જોઈએ. નકારાત્મક દષ્ટિથી 
પાઉન્ડને કાઈ કોઈ વાર અનુવાદિયા કવિ તરીકે પણ 
ઓળખાવવામાં આવ્યા છે. એનો અર્થ એવો તો નથી 
જ કે એમનામાં સ્વયંપ્રકાશિત એવું કોઈ તત્ત્વ નથી, 
બધું જ પરપ્રકાશિત છે. શોધવું, વિસ્તરવું એ પાઉન્ડનું 
જીવનકાર્ય બની રહ્યું. વિશ્વકવિતાના સંદર્ભે 
કવિતામાત્રનું મૂલ્યાંકન થવું ઘટે એવો એમનો આગ્રહ 
રહ્યો છે. અનુવાદોનો આશ્રય લઈને પણ તેમ કરવું 
પડે તો. કરવું જોઈએ. વિવેચકે ઉત્તમ ગુણવત્તાવાળું 
સાહિત્ય ભાવકવર્ગને ઉપલબ્ધ કરી આપવું ઘટે. આવું 
યુગો પૂર્વે થતું આવ્યું છે ને થતું રહેવું ઘટે. હોમરકૃત 
“ઓડિસી'નો રોમન લોકો માટે પ્રથમ પ્યૂનિક વોરના 
ગાળામાં પાઠ તેયાર કરવામાં આવ્યો હતો, તે સમયથી 
અનુવાદની પ્રવૃત્તિ ચાલી આવે છે. 

વ્યાપક સંદર્ભો અને અનેક ભાષાઓની સમર્થ 
કૃતિઓનું વાચન અને તેનો રસાનુભવ, સર્જકની 
સંવેદનાનો અવિચ્છેઘ અંશ બની રહે તે જરૂરી છે. 
એ. પ્રશિષ્ટ કૃતિઓનો રસાનુભવ એના પોતાના 
અનુ,ભવમાં ઓગળી, મળી એકરસ થઈ ગયેલો હોવો 
ઘટે. એક છેડે બારમી સદીનો મહાન પ્રેમકવિતાસર્જક 
ડૅનિયલ આર્નત છે, તો. બીજી તરફ બીજા છેડે દાન્તે 
પૂર્વેનો તેરમી સદીનો ઇંટલીનો ફ્લોરેન્ટાઇન કવિ- 
ફ્લિસૂફ ગીદો કાવાલકાંતિ એક સાથે અકારણ આવી, 
બેઠેલા જણાતા નથી. એઝરા પાઉન્ડ અને. એલિયટે 
દાન્તેનું જે મહત્ત્વ કર્યું, તેના કારણે જ દાન્તે આધુનિક 
યુરોપીય ચેતનાનો અંશ બની રહ્યા. 

ચાઇનીઝ અતે જાપાનીઝ ડવિતાનો પ્રશ્ચ વધારે 
સંકુલ બની રહે છે. “ધ જાપાનીઝ ટ્રેડિશન ઇન બ્રિટિશ. 
અંન્ડ અમેરિકન લિટરેચર” «ન્યૂ જર્સી, પ્રિન્સ્ટન 
યુનિવર્સિટી પ્રેસ)માં અર્લ માઇનર યથાર્થ રીતે બતાવી, 
આપે. છે કે ઇતિહાસ અને નીતિશાસ્ત્ર વિશેની ચીનની 
વિચારણા અને કવિતા અને નાટકનાં સ્વરૂપના ક્ષેત્રે 
જાપાની કાવ્ય અને નાટકોનો. પાઉન્ડના વિકાસમાં ઠીક 
ઠીક ફાળો છે. જાપાનનો સત્તર અક્ષરવાળો હાઇકુ 
કાવ્યપ્રકાર અને પાઉન્ડની કલ્પનાપ્રધાન કવિતા વચ્ચે 
ઊંડી અને સૂક્ષ્મ રૂપની સગાઈ છે. 'ગિંડતન્ 


મે ૨૦૦૦: ૩૬૫ 





€૧0105'માં એ જોઈ શકાશે. જેને આપણે “કલ્પનાની 
એકતા' કહીએ છીએ તે પાઉન્ડે “"બ-[243:5'માંથી 
અપનાવી છે. આ ઉપરાંત “૮%૫105'માં 
પુનઃજાગૃતિકાળનું ઇટલી, એડમ્સ અને જેફ્રસનનું 
અમેરિકા તથા ચીનની ઇતિહાસધારાને પણ પાઉન્ડે 
સાંકળ્યાં છે. ત્રણેનું સાંકૅંતિક અને ક્યારેક વિગતપૂર્ણ 
વર્ણન સાંપડે છે. પાશ્ચાત્ય કવિતાના પ્રવાહમાં ચીનની 
વિચારધારાને લઈ આવવાનું કામ પાઉન્ડે કર્યું છે. આ 
કવિતાનું ભાવન આપણી સંવેદનાની ક્ષિતિજોને 
વિસ્તારે છે. બે છેડાની લાગતી સંવેદનાની 
સહોપસ્થિતિથી જે તે. વિચાર વિશેની સમજ પણ વધારે 
વિશદ બની. રહે છે. 

ટી.એસ. એલિયટની અપેક્ષ તો ૧૯૫૧ના 
ગાળામાં એવી ગ્હી કે કવિએ માત્ર. પોતાની પેઢીના 
જ નહિ, પણ સમગ્ર પરંપરાના વારસદાર તરીકે સર્જન 
કરવું ઘટે. હોમરથી શરૃ થયેલી પરંપરાને પોતાની 
ચેતનામાં સમરસ કરી, લખવાનું રહે છે. પાઉન્ડ 
યુરોપની પરંપરાની બહાર નજર દોડાવવાનો આગ્રહ 
રાખ્યો. બંનેની દિશા જુદી લાગે છે તોય, હેતુ તો એક 
જ છે અને તે હેતુ છે સંવેદનાના ક્ષેત્રને વિસ્તારવાનો, 
વિતિધ પરંપગ ઓના અપાર વૈવિધ્યને પોતાનામાં 
ઉતારી આત્મસાત્‌ કરી નવસર્જન કરતા રહેવાનો. 
અમેરિકા અને ઇંગ્લેંડ - બંને પરંપરાઓના કવિઓ 
જાપાનીઝ કવિતાની રચનારીતિ પાસેથી કંઈક પ્રાપ્ત 
કરે છે. ઇંગ્લેંડનો ઇમેજિસ્ટ કવિ રચનારીતિ આગળ 
અટકી જાય છે. જ્યારે અમેરિકન કવિ એનું સ્વકીય 
અર્થઘટન કરવા પ્રેરાય છે. ઈ. માઇનરના મત પ્રમાણે 
પૂર્વપશ્ચિમની એકતા સિદ્ધ કરવી કૅ એમને સાંકળવાં 
એ અમેરિકનોની નેમ રહી છે. પોતાની ભૂમિ ઉપર 
દુનિયાની વિભિન્ન જાતિઓને એકસૂત્રે ગૂંથાતી જોઈ 
હોઈ અમેરિકનોને માટે વિશ્વસાહિત્યનો ખ્યાલ કંઈક 
વધારે પોતીકો લાગે છે. પાઉન્ડના * “કેન્ટોઝ'માં 
વિશ્વસાહિત્ય જેવું જ કંઈક સિદ્ધ થયું છે. “ઓડિસી'ના 
સ્મરણથી એનો આરંભ થાય છે, પછી એમાં દૂરદૂરત્રી 
લાગતી સ્મૃતિઓ અને સંદર્ભો ગૂંથાત્તાં આવે છે. 
ક્યારેક તો ભાવક આ સંદર્ભોની જાળમાં જાણે ખોવાઈ 


લટર 


જતો લાગે છે. ભાવકના ચિત્તમાંથી ઝીણી. ઝીણી 
વિગતો કદાચ છટકી જવા પામે છે, પણ તેમ છતાં 
સમગ્ર ચિત્ર ઊપસી આવી શકે છે, મહત્ત્વની વાત એ. 
છે કે માનવજાતિના સાંસ્કૃતિક ઇતિહાસની કેટલીક 
મહાન ક્ષણોના પોતાની ઊંડળમાં લઈને પાઉન્ડ એને 
પોતાની ચેતનાના એકસૂત્રે  સાંકળવાનો ભગીરથ 
પ્રયત્ન કરે છે. જેમ, જેમ્સ જોંય્સની 'ગિળાલ્ટુઢાડ 
171:€'માં, તેથ પાઉન્ડના “કેન્ટોઝ'માં માનવજાતના 
ઇતિહાસના સંથિત થયેલ! અનુભવોનો સંસ્પર્શ સાંપડે 
છે. કોઈ એક સામાન્ય કોટિનો ભાવક જે કંઈ પામે- 
પચાવે તેના કરતાં વિપુલ વૈવિધ્ય અ સર્જકોની 
કૃતિઓમાં સાંપડે છે. બંને કૃતિઓ અત્યંત વૈવિધ્યભર્યા 
અભ્યાસ પર આધારિત છે, જે અસામાન્ય એટલે કે 
માત્ર મુગ્ધ નહિ, પણ કિંચિત્‌ વિદગ્ધ કોટિના ભાવકને. 
જ આકલિત થઈ શકે એવીં છ. તેમ છતાં, એક વાર 
એમાં રહેલી શક્યતાઓનો પ/રેચય થાય પછી એનાં 
આસ્વાદ-આકલનમાં પીછેહઠ કરવાનું ભાગ્વે જ બને. 
એક પેઢીને જે સાવ અપરિચિત કે વિચિત્ર લાગે તે 
બીજી પેઢીને સાર્થક પણ લાગે. તો વળી, એના 
અનુગામીઓને એ સાવ સહજ પણ લાગે. 

રશિયન ડવિ પુશ્કિનમાં પણ આ પ્રકારની, 
જિજ્ઞાસા અને ગ્રહિપ્ણુતા હતી. ગિફર્ડ પુશ્કિનના. 
નામનો નિર્દેશ કરીને આગળ ચાલે છે. પાઉન્ડનું જેટલું 
વિસ્તૃત વર્ણન કરે છે તેટલું પુશ્કિનનું કરતા નથી. એ 
જ રીતે, ગ્યૂઇથેનો પણ નિર્દેશ કરીને જ ગિફર્ડ આગળ 
ચાલે છે, 

શિફર્ડ કહે છે કે [વેશ્વની મહત્વની. ભાષાઓનાં 
સાહિત્યોના પ્રતાહોને સ્વીકારવા, તેનું એક રસાયણ. 
સિદ્ધ કરવું, ભાવકની સંવેદનામાં તેને સંક્રમિત કરવાની, 
ઝંખના સેવનારાઓમાં ગ્યૂઇથેનો દાખલો સર્વોત્તમ છે. 
ગ્યૂઈથેના જીવનકાળ દરમિયાન જર્મનીની સ્થિતિ પણ 
વિશિષ્ટ હતી. રાષ્ટ્રીય એક્તા માટેની મથામણ. ચાલુ, 
હતી. જર્મનીમાં એ એક પ્રકારનો પુનઃજાગૃતિનો યુગ. 
હતો. એ સમયમાં એક પ્રકારની જિજ્ઞાસા અને 
ગ્રહિપ્ણુતા પ્રવર્તતા હતાં. એ જ પ્રકારની જિજ્ઞાસા અને 
ગ્રહિપ્ણુતા આજે આપણા યુગમાં પ્રવર્તી રહ્યાં છે. 


બ્ટ્શ્‌ 


ગિફર્ડ અમેરિકન કવિ એઝરા પાઉન્ડની 
કાવ્યસૃષ્ટિની સંકુલતાનો નિર્દેશ કહે છે, એમાં રહેલી 
સર્વગ્રાહિતા અને અનેકસ્તરીય સૂક્ષ્મતા ૫ર આંગળી 
મૂકે છે, એમાં સંચિત થતી એતિહાસિકતા તરફ 
અંગુલિનિર્દેશ કરે છે અને સૂચવે છે કે આવા કવિની 
કાવ્યસૃષ્ટિનો આસ્વાદ કર્યા બાદ કે આસ્વાદ કરતાં 
કરતાં ભાવક માત્ર રસાનુભવ કરતાં કંઈક વિશેષ પ્રાપ્ત 
કરે છે, આ રસાનુભવથી ઉચ્છિષ્ટ - ઉત્‌ઝશિષ્ટ - એવું 
પામવા માટે ભાવકે પોતાની સંવેદનાને પણ વધારે 
ગ્રહિષ્ણુ, વધારે તીવ્ર બનાવવાની રહે છે. તુલનાત્મક 
દષ્ટિ વિના, સર્વગ્રાહી સમન્વયલક્ષિતા વિના એ 
સંભવિત નથી એવું ગિફ્ડ સૂચવે છે. પાઉન્ડની 
કાવ્યસૃષ્ટિમાં રહેલી સંકુલતા જ તુલનાત્મક પદ્ધતિનો 
વિનિયોગ કરવાની કરજ ઊભી કરે છે. ગ્યૂઇથે દૂરના 
લાગ્યા હશે કે કેમ - ગિફર્ડ ગ્યૂઇથેની વાત વિસ્તારથી 
કહેતા નથી, પાઉન્ડની વાત પૂરી કર્યા બાદ મેથ્યુ 
આર્નલ્ડને અને ડી. એચ. લોરેન્સને એમણે યાદ કર્યા છે. 

ગિફર્ડ અમેરિકન સાહિત્ય પર નજર નાંખ્યા 
પછી અંગ્રેજી સાહિત્ય તરફ વળે છે. એ કહે છે - 
આપણે એક નજર અંગ્રેજી સાહિત્ય તરફ નાંખીશું તો 
જણાશે કે આ એઝરા પાઉન્ડ અને ગ્યૂઇથેમાં જે 
પ્રકારની ગ્રહિષ્ણુતા અને જિજ્ઞાસા હતી તે પ્રકારની 
ગ્રહિષ્ણુતા અને જિજ્ઞાસા મેથ્યુ આર્નલ્ડમાં હતી. 
ઇંગ્લૅડના આધુનિકોમાંના એક ડી. એચ. લૉરેન્સમાં 
પણ એ જિજ્ઞાસા અને ગ્રહિષ્ણુતા જોવા મળશે. એક 
કવિ તરીકે તો કવિ આર્નલ્ડે સાવચેતી દાખવી જ હતી. 
(આપણે યાદ કરીએ કે ઈ.સ. ૧૮૫૩માં પ્રગટ થવેલા 
પોતાના પ્રથમ કાવ્યસંગ્રહની બીજી આવૃત્તિમાંથી 
ડિ ૯્તૈબ્લણ્ડ ૦1 4 લપ્તત' એ. નામની કૃતિને બાદ 
કરી. હતી. એ બાદ કરવાનું કારણ કાવ્યોચિત વિષય 
પરત્વેનું હતું. એ વિષય કાવ્યક્ષમ ન લાગ્યો, કારણ 
કે એમાં મહાન કાર્યનું નિરૂપણ નથી. અને ઉદાત્ત 
શૈલીને પણ અવકાશ મળતો નથી.) આર્નલ્ડ એક 
વિવેચક તરીકે પણ માર્ગદર્શક બન્યા હતા. આર્નલ્ડનું 
ક્ષેત્ર જ વાસ્તવમાં સમગ્ર યુરોપ હતું. અમેરિકન 
સાહિત્ય તો એમને મન એક ભાગ હતું, અંગ્રેજી 


મે ૨૦૦૦? ૩૬૬ 


સાહિત્યનો તો સ્વાભાવિક રીતે જ એમને 
ઊંડાણપૂર્વકનો પરિચય હતો. આર્નલ્ડનો ગ્રીક અને 
રોમન પ્રશિષ્ટ ફૃતિઓનો અભ્યાસ પણ ઊંડો હતો. 
ફાંસ, ઇટલી અને આધુનિક જર્મનીના અગ્રણી 
લેખકોની કૃતિઓ ઉપર પણ એઓ અવારનવાર નજર 
નાંખી લેત્ય હતા. પોતાના જીવનન ઉત્તરાર્ધમાં એમણે 
રશિયન સાહિત્ય પર પણ દષ્ટિપાત કર્યો હતો. 
ટૉલ્સ્ટૉયની “અના કારેનીના' એમણે ધીરજથી જોઈ- 
વાંચી હતી. આર્નલ્ડે તુલનાત્મક દષ્ટિકોણ તો દાખવ્યો 
જ હતો; જોકે એની મર્યાદાઓ હતી, તે જુદી વાત છે. 
પણ લોરેન્સ આજે આપણને ઠીક ઠીક સ્પર્શે છે, વધારે 
અપીલ કરે છે. લોરેન્સ કંઈક વધારે પ્રબળપણે 
વિધાયક છે. 

લૉરેન્સને માટે સર્વકંઈ જીવંતપણે પરસ્પર- 
સંલગ્ન છે. એમની વિવેચનામાં કશુંય ઉડાઉ કે છીછરું 
નહિ લાગે. ટી. એસ. એલિયવટ પ્રશિષ્ટ' કૃતિ એટલે 
શું? “માઇનોર' ને “મેજોર' કવિતા એટલે શું? એવા 
પ્રશ્નોની ચર્ચા કરે છે. પણ લોરેન્સ, એલિયટની જેમ 
એવા પ્રશ્ચોમાં ઊતરતા નથી. લૉરેન્સને માટે તો પ્રથમ 
કક્ષાના નહિ એવા ઓછા જાણીતા સર્જકો પણ 
મહત્ત્વના બની રહેતા. ગ્રાઝિયા દેલેદા જેવી 
નવલકથાલેખિકા પ્રથમ કક્ષાની ન હોવા છતાં પણ 
એણે. જે સમાજનું વર્ણન કયું છે, તેમાં રહેલી સચ્ચાઈને 
કારણે જ એ એમનું ધ્યાન ખેંચે છે. પોતાના સમવમાં 
જે કંઈ ઉત્તમ સાહિત્ય હતું તેની સાથે લોરેન્સ કામ 
પાડે છે. હાડી, બેનેટ, ગાલ્સવર્ધી, વેલ્સ ઉપરાંત 
તોલ્સતોય, દોસ્તોએવ્સ્કી, રાઝાનોવ અને શેસ્તોવ, 
ટૉમસ માન અને વેર્ગા વિશે એ લખે છે. જેમ્સ જૉયૂસ, 
હેમિંગ્વે અને ફૉસ્ટર જેવા નવોદિતો વિશે પણ એમને 
કંઈક કહેવાનું છે. એક અદમ્ય જિજ્ઞાસા સાથે એ 
યુરોપના સાહિત્યને જોતા રહે છે. લાગણીની સચ્ચાઈ 
અને પ્રમાણભૂતતા આલેખાયેલાં નજરે પડે ત્યાં ત્યાં 
એ ઠીક ઠીક રોકાય છે. એમની જિજ્ઞાસાને કોઈ સીમા 
જ નથી. લૉરેન્સ યુરોપને બરાબર ઓળખતા લાગે છે 
એટલે જ એઓ યોગ્ય તુલનાઓ કરી શકે છે. એઓ 


મે ૨૦૦૦: ૩૬૭ 





એક પ્રકારનું હિંમતભરયું વર્ગીકરણ કરે છે. ફોટો પાડવા 
માટે કાગળને એના ૫૨ અસર પડે તેવો બનાવવામાં 
આવે છે તેમ, એઓ આપણા ચિત્તને ગ્રહિષ્ણુ બનાવી 
મૂકે છે. 

એલિયટ પોતે કંઈક એવું માનતા હતા કે 
ઇંગ્લેડમાં યોગ્ય સ્વરૂપની વિવેચના થતી નહોતી એટલે 
સર્જનાત્મક કવિએ પોતે વિવેચન લખવું પડતું હતું- 
વાસ્તવમાં કોઈ વિવેચકે વિવેચન કર્યું હોત તો પોતે 
પોતાનો સમય સર્જન પાછળ ફાળવી શક્યા હોત. 
એલિયટે જમણા હાથે કવિતા લખી ને ડાબા હાથે 
વિવેચન કર્યું. કેટલીક વાર અનિચ્છાપૂર્વક વિવેચન કર્યું. 
છતાં એમની વિવેચનાએ. એ ગાળાના ત્રીસ વર્ષના 
વિવેચનવિચારને પ્રભાવિત કર્યો. એલિયટે ચાઇનીઝ 
ઇતિહાસ અને જાપાનીઝ કવિતા કરતાં પ્રાચીન 
ભારતતી વિચારણા તરફ ધ્યાન કેન્દ્રિત કર્યું, લૉરેન્સની 
જેમ એમની મીટ યુરોપ ઉપર પણ મંડાયેલી રહી હતી. 
હાર્વર્ડના સુવર્ણકાળ ગણાતા સમયમાં સૅન્ટિયૅના, 
રૉયૂસ, બેબિટ વગેરે પાસે એમને ભણવાનું મળ્યું, એય 
એમનું સદ્દભાગ્ય હતું. અહીંથી જ દાન્તેની પાકી 
ઓળખ થઈ. એલિવટના ચિત્તમાં એક પ્રકારની 
અખિલાઈની કામના હતી. લાગણી અને બુદ્ધિની 
એકતા, કવિતા અને પરાતત્ત્વવિઘા, સામાજિક 
વિચારણા અને ધર્મશાસ્ત્રો એ બધું એમણે દાન્તેમાં 
જોયું. એલિયટ પોતે દાન્તેના વારસદાર બની એ બધાનું 
એક રસાયણ પોતાની કવિતામાં સિદ્ધ કરવા માગતા 
હતા. ૧૯૨૨થી ૧૯૩૯ના સત્તર વર્ષના ગાળામાં 
એલિયટે “ધ ક્રાઇટેરિયન'નું સંપાદન કયું, એના દ્વારા 
યુરોપમાં એક પ્રકારની આત્મસભાનતા જગાડવાની 
એમણે કોશિશ કરી હતી. એલિયટ પોતે ફ્રંસનાં 
સાહિત્ય અને ચિંતન તરફ આકપવા હતા. એમાં 
કૉરબિયેરે તથા લા કોર્જ, બોદલેર અને પાસ્કલનો 
સમાવેશ થતો હતો. એલિવટ તત્ત્વતઃ અમેરિકન હતા. 
ઇંગ્લેંડમાં રહ્યા અને ફ્રાંસ પ્રત્યે આકર્પાયા. વિવેચનના 
ક્ષેત્રે રેસી દ. ગારમેત, રાજકારણના ક્ષેત્રે ચાર્લ્સ 
મોરિસ, તતત્વચિંતનના ક્ષેત્રે પાસ્કલ લગભગ એમના 
ગુરુ હતા. 


બટ્ટ 


વીસમી સદીના પાઉન્ડ, એલિયટ અને લોરેન્સની 
કલ્પના સંશ્લેપણાત્મક-સમન્વયાત્મક છે. એઝરા 
પાઉન્ડ, ટી. એસ. એલિયટ સ્ટીવન્સન, રૉબર્ટ લાવેલ 
વિદેશી ગણાતા પ્રવાહોને પોતાનામાં સમાવી ચૂક્યા 
હતા. બધાં અંતરને એઓ અતિક્રમી ગયા હતા. એમની 
કવિતા આ વિદેશી પ્રવાહોનું આતિથ્ય કરનારી અને 
પોતાની આબોટવામાં અનુકૂળ કરી લેનારી હતી. આ 
જ રીતે, વિદેશી ગણાતા પ્રવાહોને પોતાનામાં સ્વીકારી, 
આત્મસાત્‌ કરી, એક નવું રસાયણ સિદ્ધ કરવામાં અન્ય 
કેટલાક યુરોપીય કવિઓ પણ કંઈ પાછા પડે કે ઊણા 
ઊતરે તેવા નહોતા. રિલ પોતાના રશિયન અનુભવોથી 
અભિભૂત હતા. ફ્રાંસમાંથી એક કડક અને આરોગ્યપ્રદ 
એવી શિસ્ત એમને સાંપડી હતી, જેણે આકારનાં 
રહસ્યો અવગત કરતાં શીખવ્યું. રશિયન નવલકથાકાર 
કવિ પાસ્તરનાક રિલ્કે સાથે એક ગાઢ અનુબંધ 
અનુભવતા હતા. પ્રુસ્ત, રસ્કિન અને જ્યોર્જ એલિયટ 
પરત્વે ગાઢ આકર્પણ અનુભવતા હતા. વેટ્સ, કાતુલુસ, 
વર્લેન અને માલાર્મે કંઈક ત્રકણ અનુભવતા હતા. આ. 
યુરોપિયન લેખકો/સર્જકોમાંથી કોઈ એકનો પણ 
અભ્યાસ કરવો હોય તો, એમની માત્ર એક જ ભાપાના 
એમના સાહિત્યનો. જ અભ્યાસ કરીને તેનો યથાર્થ મર્મ 
પામી શકો નહિ. એ સર્જકોનું સંવેદનાદ્રવ્ય અને શૈલી- 
મિશ્રણ એવા પ્રકારનું છે કે જે એને સંલગ્ન એવા અન્ય 
દેશની અન્ય ભાપાઓનાં સાહિત્યોનું સેવન કરવાની 
ફરજ પાડે, એક સાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાંથી બીજા તત્‌- 
સંલગ્ન એવા સાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાં સરવું જ પડે. અહીં, 
આ તબક્કે, ગિફર્ડ આ યુરોપીય સર્જકોની. 
સર્જનસૃપ્ટિનાં સંવેદનાદ્રવવ અને શૈલીમિશ્રણની 
ભૂમિકાએ, અભ્યાસીએ એનો યથાર્થ મર્મ પામવા 
તુલનાત્મક અભિગમ દાખવવો જ પડે, એવું તાર્કિક 
રીતે સૂચવે છે. ૧૯૬૯માં, ત્રણ દાયકા પહેલાં, ગિફર્ડ 
કહે છે - આ યુરોપીય નવલકથાકારો અને કવિઓના 
મર્મને પામવા માટે વિવેચનાએ વધુ સંકુલ, અનેકપાર્શ્ી 


બ્રશ 


અને બહુમુખી ડું પડશે. એવા વિવેચકોનાં 
ઉદાહરણ તરીકે એડમંડ વિલ્સન આપણી વચ્ચે છે જ. 
એઓ અમેરિકન છે. પોતે એવા બહુસાહિત્યિક અને 
બહુસાંસ્કૃતિક સંદર્ભમાં મુકાયેલા છે. એમની એ 
વિશેની જિજ્ઞાસા અનંત સ્વરૂપની બની રહે છે. 

હેત્રી ગિફર્ડ આધુનિક કવિની કૃતિને પામવા માટે 
તુલનાત્મક દષ્ટિકોણની અનિવાર્યતા દશવ્યા બાદ 
તુલનાવાદીને માટે અનિવાર્ય એવી સાવચેતીની બે વાતો 
કરે છે. એ ઉમેરે છે કે આધુનિક વિવેચકની સમસ્યા એ 
છે કે એની સમક્ષ અનેક અભ્યાસપાત્ર કૃતિઓ ધ્યાન 
ખેંચતી રાહ જોઈ બેઠી છે. વિવેચકે, ખાસ કરીને 
તુલનાવાદી વિવેચકે, એ જોવું રહ્યું કે બે કૃતિઓનો 
તુલનાત્મક પદ્ધતિએ થતો અભ્યાસ તે માત્ર એક ચોકઠું 
જ બની ન રહે. ઉચિત એવા કલ્પનોડ્યનથી એ કૈક 
સર્જનાત્મક બની રહેવો ઘટે. એને માટે એક તરફ 
ચપળતા અને બીજી તરફ સમતુલા જરૂરી છે. 

તુલનાત્મક સાહિત્યના આદર્શ વિદ્યાર્થીએ ખૂબ 
સમય આપવો પડશે. ધીરજ દાખવવી પડશે. પોતે કઈ 
દિશામાં જઈ રહ્યો છે તેનું એને આત્મભાન હોવું જરૂરી 
છે. એની પાસો તીક્ષ્ણ દષ્ટિ હોવી ઘટે. અભ્યાસપાત્ર 
એવી બે કે તેથી વધારે ભાષાઓની લીધેલી કૃતિઓના 
સાંસ્કૃતિક અને એતિહાસિક સંદર્ભો સ્ફરતા હોવા ઘટે. 
સાહિત્યસમગ્ર એક અને અવિભાજ્ય છે એવી પ્રતીતિ 
એની પાસે હોવી ઘટે, 

અહીં આપણે. એક વાત નોંધવી જોઈએ. યુરોપ- 
ખંડમાં, જુદા જુદો દેશોનાં સાહિત્યો વચ્ચે જે 
આંતરસંબંધો, પરસ્પરપ્રભાવકતા ને પોપકતા પ્રવર્તે 
છે, તેનો વિગતવાર ઉલ્લેખ ટી.એસ એલિયટ “ધ 
યૂનિટી ઓંફ યુરોપિયન કલ્ચર' વિષય પરના જર્મનીમાં 
૧૯૪૬માં આપેલા રેડિયો વાર્તાલાપમાં પણ ડરે છે. 
જિજ્ઞાસુએ તુલનાત્મક પદ્ધતિ અપનાવવી પડે એવો 
નિર્દેશ ત્યાં પણ છે જ. 

તિ 


મે ૨૦૦૦: ૩૧૮ 


છેલ્લી પચ્ચીસીની વાર્તા : ૧૯૭૫થી ૨૦૦૦ 





_ માત્ર ૮૦ વર્ષની ઉંમરમાં ટૂંકી વાર્તાના સ્વરૃપે 
જેટલાં સ્થિત્યંતરો જોવાં છે. તેટલાં કદાચ અન્ય 
સાહિત્યસ્વરૂપોએ. નથી જોયાં. આપણા સર્જકની 
અવનવાં સાહસો કરવાની વૃત્તિ અને આ સ્વરૂપની 
શક્યતાઓને તાગવાની મથામણમાં 
સ્શ્રગિતતા, પ્રયોગશીલતા, કૃતકતા, નવીનતા જેવા 
ઘણા મુકામો આવ્યા ને ગયા. પડતીઆખડતી, ધૂળ 
ખંખેરીને ઊભી થતી વાર્તાને દરેક મુકામે કંઈક નવો 
પાઠ શીખવા મળ્યો છે. દરેક તબક્કે સર્જકતાન્પ પ્રબળ 
ઉન્મેષ , ધરાવતી, વાતસ્વરૂપની શક્યતાઓની 
ચીમાઓને વિસ્તારતી વાર્તાઓ મળી છે. તો 
ગતાનુગતિક, કૃતક, રેઢિયાળ ગદ્યના નમૂના સમી, 
વાર્તાગ્સના ઘૂંટડા નહીં, પણ ફૂંડાં પાતી વાર્તાઓના 
યણ ઢગ ખડકાયા છે. . 

છેલ્લી પચ્ચીસીમાં શ્રેષ્ઠ : વાર્તાઓના સંપાદનો 
ન- વાર્ષિક સંપાદનો મળીને લગભગ ૫૭૫ જેટલા 
વાર્તાસંગ્રહો પ્રગટ થાય. છે. છેલ્લાં પંદર વર્ષમાં ટૂંકી 
વાર્તાને વધુ સ્થળ ક્ષાળવતાં સામયિકો શરૂ થયાં ને 
ચાલ્યાં પણ ખરાં. વાર્તાસંગ્રહો છપાતા થયા, વંચાતા 
થયા ને પુરસ્કૃત' પણ થયાં; ટૂંકી વાર્તા ક્ષેત્રે હાલમાં 
' જેટલી, મો. પ્રવૃત્ત છે તેટલી પહેલાં કદી નહોતી. 
સામયિકો, દીપોત્સવી અંકો, વર્તમાનપત્રોમાં છપાતી 
વાર્તાઓની. સંખ્યા જોઈને કોઈ કહી શકે કે આજે ટૂંકી 
વાર્તા વંચાતો સાહિત્યપ્રકાર છે. વાર્તાસંગ્રહોની સંખ્યા 
' જોતાં વ્ક્તિગત સ્તરે વાત કરવી શક્ય નથી. એટલે 
હું માત્ર પ્રવા હદર્શનથી સંતોષ મનાવીશ..મારી વાતમાં 
' સર્જન-વિવેચન બેઉ ક્ષેત્રના ચિંત્ય મુદ્દાઓ તરક 
આંગળી ચીધવાની પ્રામાણિક કોશિશ .પણ- રહેશે. 
. “છપ પછીની વાર્તાની વાત કરનારે આધુનિક 
યી વાત ક્યા વગર ક ચાલે એનાં મુખ્ય 
બૈ કાર ણ: ર ઃ 


ક છક, સાતમા દાયકામાં ' બવ 'ઘણા પી 


મૈ ૨૦૦૦ ૩૬૯ - 


ગર્જકતા, 





શરીફા વીજળીવાળા 


સર્જકોના વાતસિંગ્રહો '૭૫ પછી પ્રગટ થાય છે. 
ર, આધુનિક વાર્તા અને વિભાવના સામેની 
પ્રતિકિયારૂપે ' ૮૪-૮૫ પછીની વાર્ત્ય નવો વળાંક લે 
છે એટલે પણ એ બંનેને પાસે રાખીને જોવી જરૂરી 
બની જાય. 
છેલ્લી પચ્ચીસીની વાતનિ હું મુખ્ય ચાર 
પ્રવાહમાં વર્ગીકૃત કરીને વાત કરીશ. 
૧ સુરેશ જોપીની વાર્તાવિભાવનાથી શરૂ થવેલ 
શુદ્ધ અર્થમાં પ્રયોગશીલ વાતઓનો પ્રવાહ. ટૂંકી 


“તાર્તાએ જીવનનો ચહેરો સાવ નજીકથી દેખાડવાનો 


હોય એ વાત અહીં સદંતર વિસારે પાડવામાં આવી. 
આ પ્રવાહના મુખ્ય વાતકારોમાં સુરેશ જોષી, કિશોર 
જાદવ, પ્રબોધ પરીખ, રાધેશ્યામ શમ જ્યોતિષ 
જાની, સત્યજિત્‌ શર્મા, ભૂષેશ અધર્યું, પ્રાણજીવન 
મહેતા અને કંઈક અંશે મધુ રાયનો સમાવેશ કરી 
શકાય. 

' ૨. બીજો પ્રવાહ એવા વાતકારોનો છે જ્યાં 
પરંપર.સાથેનો નોતો. જાળવી રાખી પ્રયોગો કરવામાં 
આવ્યા છે..આ પ્રયોગશીલ વાર્તાઓએ પ્રત્યાયનને 
અતગણ્યું નથી. દા.ત. ઘનશ્યામ દેસાઈ, મધુ રાય (ની 
હરિયા જૂથની કે “સરલ અને શમ્યા* જેવી વાર્તાઓ), 
ચિનુ મોદી,, સુમન શાહ, સુવર્ણા (સુ. શાહ અને 
સુતર્ણાની બીજા તબક્કાની વાર્તાઓ), પરૈશ નાયક, 
હરિકૃષ્ણ પાઠક, લક્ષ્મીકાંત ભટ્ટ, બાબુ છાડવા, રવીન્દ્ર 


' પારેખ, કમલ વોરા જેવા વાતકારો. અહીં રમેશ 


પારેખ, તારિણી દેસાઈના કૃતક પ્રયોગો પણ મળે છે. 
૩. રૂપરચનાનો, ર્ચનારીતિનો અતિરેક વિસારે 

પાડી, દુર્બોધતા 'કલાત્મકતાનો પર્યાય નથી એવું 
સત્રજનારા વાર્તાકારોની વાર્તાઓએ સ્વકીય મુદ્રા 


ધારણ કરી. અહીં આયાસીં તત્ત્વો કે નર્યા પુર્પાર્થને 


બદલે સર્જકતાનો હિસાબ મળ્યો. વાર્તાના ચુસ્ત 
માળખાને. -વક્ષદાર ચ્હી લખતા . આ વાર્તાકારો 


- કટ. 


માનવતાના સંકુલ પ્રવાહોને આલેખવા પર વધુ ભાર 
મૂકતા લાગશે, એમાં : 

ઉ) અનુકરણ. કે અનુરણન નહીં, પણ પૂરેપૂરી 
આત્મપ્રતીતિથી પોતાનો આગવો અવાજ શોધીને કોઈ 
આગ્રહ કે પૂર્વગ્રહ વગર વાર્તા સાથેની નિસબતમાત્રથી 
મથામણ કરતા વાર્તાકારો આગળના બેઉ પ્રવાહથી 
ચીલો ચાતરે છે. આધુનિકતાના આંદોલન દરમ્યાન 
પણ આ પ્રવાહના વાર્તાકારો કોઈની શેહમાં આવ્યા 
વગર જુદા પડવાનું જોખમ લઈ દહઢતાપૂર્વક પોતીકી 
કેડીએ ચાલતા રહેલા, જેમાં સરોજ પાઠક, ઈવા ડેવ, 
રઘુવીર ચૌધરી, કંઈક અંશે ચંદ્રકાંત બક્ષી, 
ભગવતીકૂમાર શર્મા, ધીરુળેન પટેલ, ધીરેન્દ્ર મહેતા, 
વીનેશ અંતાણી, અંજલિ ખાંડવાળા, હિમાંશી શેલત, 
વર્ષા અડાલજા, કુંદનિકા કાપડિયા, ઇલા મહેતા, ઉત્પલ 
ભાયાણી, તિજ્ય શાસ્ત્રી, શિરીપ પંચાલ, જયંત, ગાડીત, 
વિભૂત શાહ, બહાદુરભાઈ વાંક, પ્રવીણસિંહ ચાવડા, 
અતિલ વ્યાસ, બિપિન પટેલ, હરીશ નાગ્રેચા, સુરેશ 
ઓઝા, સુમંત રાવલ વગેરેનો સમાવેશ કરી શકાય. 

(1) અજિત. ઠાકોર જેને પરિષ્કૃત વાતપ્રિવાહ 
કહે છે તે '૮પની આસપાસ પ્રબળપણે દેખાતો 
વાતપ્રિવાહ. હું એને દલિત અને ગ્રામચેતનાની 
વાર્તાઓનો પ્રવાહ કહેવાનું વધુ પસંદ ડરું. 

સાહિત્યના ઇતિહાસમાં કદી, ન મળ્યા હોય 
એટલી મોટી સંખ્યામાં આશાસ્પદ વાતકારો અહીં 
સર્જનક્ષેત્રે પ્રવૃત્ત છે. જોકે આ બેચાર સરસ વાર્તા 
આપનારાઓએ હજી સર્જકતાનો હિસાબ આપવાનો 
બાકી છે. દા.ત, મણિલાલ પટેલ, મોહન પરમાર, રમેશ 
દવે, હર્ષદ ત્રિવેદી, અજિત ઠાકોર, કિરીટ દૂધાત, 
મનોહર ત્રિવેદી, માય ડિયર જયુ, ઊજમશી પરમાર, 
જનક ત્રિવેદી, ધરમભાઈ શ્રીમાળી, દશરથ પરમાર, 
દલપત ચૌહાણ, હરીશ મંગલમ્‌, નાઝિર મનસૂરી, 
મોના પાત્રાવાલા, દીપક રાવલ, જિતેન્દ્ર પટેલ, કંદર્પ 
દેસાઈ, માવજી મહેશ્વરી, બિદુ ભટ્ટ... નોંધવા બેસીએ. 
તો બે-ચાર નામ ચુકાઈ જવાની. પૂરી શક્યતા છે. 

(૪) સૌથી મોટી સંખ્યામાં વાર્તાઓ લખનારો 
લોકપ્રિય વાતકારોનો પ્રવાહ, જ્યાં સંખ્યા સિતાય કશું 
નોંધપાત્ર નહીં મળે. જોકે આમાંથી રજનીકુમાર પંડયા, 


જશ 


મોહમ્મદ માંકડ કે દિલીપ રાણપુરા જેવા પાસેથી બે- 
ચાર કલાત્મક વાર્તાઓ સાંપડે છે તે નોંધવું પડે. 
પ્રથમ પ્રવાહના વાર્તાકારોએ વ્યક્ત કરતાં 
અવ્કક્તને, ટેકનિકને સર્વેસર્વા માની, પ્રત્યાયનની 
પરવા ન કરી; પરિણામે ભાવક અવગણાયો. સુરેશ 
જોપીએ 'કિંચિત્‌'માં કહેલું, “આપણે જે કહેવા 
ઇચ્છીએ છીએ તેને એનાથી જેટલી દૂર જઈને કહીએ 
તેમ વધારે મજા'' ('૮૫), આ પ્રવાહના વાર્તાકારોએ 
જાણે સુરેશભાઈનો પડકાર સ્વીકારી લીધો હોય તેમ 
ભાવકને હંફાવવાની હરીફાઈએ ચડ્યા. પોતાના 
આગવા સંવેદનાજગતને આગવી રીતિએ નિરૂપવા 
મથતો સર્જક સંકમણની શરતને બાજુએ હડસેલી 
બેઠો. (સુરેશ જોષીની વાર્તાઓને સંક્રમણનો પ્રશ્ન સૌથી 
ઓછો, નડે છે, કિશોર જાદવને સૌથી વધુ નડે છે. 
બાકીના વાર્તાકારો, અ! ળે. અંતિમોની વચ્ચે છે.) 
ભાવકની સંડોવણી કરી, આધુનિકોએ એનું સૌથી 
વધારે ગૌરવ કર્યું એવું સાંભળવું બહુ રૂપાળું લાગે છે. 
પણ પાયાનો પ્રશ્ન એ છેઃ ભાવક સંડોવાયો હતો ખરો? 
કપોળકલ્પનની. પ્રયુક્તિથી આ વાર્તાકારોએ 
એક આગવી સૃષ્ટિ ઊભી કરી, જ્યાં આપણને પરિચિત 
ચૈતસિક, બાહ્ય વાસ્તવ અદશ્ય થયું. આ પ્રયુક્તિ મધુ 
રાયની હરિયા જૂથની વાર્તાઓ, 'સરલ અને શમ્પા' 
જેવી વાર્તામાં એકદમ કાર્યસાધક નીવડી. 
કપોળકલ્પનની મદદથી ભય અને અદૂભુતનું વિશ્વ 
ઊભું કરતા સુરેશ જોષીમાં પછીથી આ પ્રયુક્તિની 
એકવિધતા કળાઈ આવે છે. કિશોર જાદવની 
વાર્તાઓમાં આ પ્રયુક્તિથી કશું સિદ્ધ થતું હોય તો હું 
ઉકેલી શકતી નથી, રૂપની આરાધનામાં વાર્તાનો 
બિનજરૂરી મેદ ઘટ્યો, વ્યક્ત કરતાં અવ્યક્તનું મહત્ત્વ 
વધ્યું એ વાત સાચી, પણ આ બધા પાછળ વાતાંનું 
પરિચિત માળખું ખોવાઈ ગયું. કેન્દ્રવર્તી પાત્ર, ઘટના, 
કથનકેન્દ્ર, ચાવીરૂપ ક્ષણ જેવાં ટૂંકી વાર્તાનાં પરિચિત 
ઘટકતત્ત્વો મોટાભાગની વાર્તાઓમાં શોધ્યાં નથી 
જડતાં, સામાજિક-માનવીય સંદર્ભ ભૂંસ્ાતો ચાલ્યો. 
પરિણામે વાર્તા જિવાતા જીવનથી દૂર સરી. માધ્યમની 
શક્યતા તાગવાની વાતો કાં તો ચબરાકીમાં સરી ગઈ, 
કાં તો કલ્પનો-પ્રતીકોનો મેદ ખડકતી ગઈ. વાચક તો 


" મે૨૦૦૦: ૩૭૦ 


ભાગ્યે જ પગ દીધો છે, ને જ્યારે દીધો છે 'ત્યારે 
મોંભરિયાં પડ્યા છે. 

આ તબક્કાના વાર્તાકારોની ટૂંકમાં વાત કરતા 
પહેલાં સર્જન-વિવેચનને સ્પર્શતા થોડાક ચિંત્ય 
મુદ્દાઓની વાત કરી લઉં. 

[રં આપણે નિખાલસપણે, પ્રામાણિકતાથી 
કબૂલવું રહ્યું કે આપણા વાર્તાકારનું અનુભવવિશ્વ 
સાંકડું છે. સ્ત્રીપુરુષસંબંધની આસપાસ સર્જક અટવાઈ 
ગયો છે. આ સંબંધને સંકુલતા સંમેત આલેખતી 
વાર્તાઓની, સંખ્યા ઓછી છે, સપાટી પરનાં 
છબછબિયાં કરતી સંખ્યા મોટી "છે. જોકે હિમાંશી 
શેલતનો “એ લોકો', મોહન પરમારનો “કુંભી', માય 
ડિયર જ્યુનો 'જીવ', અનિલ વ્યાસનો “સવ્ય અપસવ્ય' 
વગેરે વાર્તાસંગ્રહો' આ મર્યાદાને અતિક્રમી શક્યા છે. 

ત્રૅદ બદલાયેલાં જીવનસંદર્ભો, જીવનમૂલ્યો વચ્ચે 
માણસ બાહ્ય સ્તરે પલટાઈ રહ્યો છે. પણ ધર્મ બાબતે, 
સ્ત્રી કે દલિતો પ્રત્યેના વ્યવહાર બાબતે અંદરથી તો. 
હજીયે તે એવો ને એવો જ છે. એની આ દ્રિધા, એનું 
આવું બેવડું વલણ કોઈક રીતે નિરૂપાવું જોઈએ. હરીશ 
નાગ્રેચાની “કેટવોક'માં સ્ત્રી પ્રત્યેનું બેવડું વલણ 
દર્શાવાયું છે. માથ ડિયર જ્યુની પ્રવેશ'માં દલિતો 
પ્રત્યેનું અસલ વલણ નિરૂપાયું છે. 

ત્રૅદ દરેક સર્જકે તેના સમય અને તેના સમયના 
માનવીને કલાત્મક રીતે આલેખવાના હોય, માહિતી- 
રફોટના આ યુગમાં કેટકેટલા પ્રશ્ો વચ્ચે માણસ જીવી 
રહ્યો છે ! અવનવા વાસ્તવ સાથે પનારો પાડતો 


આજનો માણસ વ્યક્તિગત અને સામાજિક બેવડી 


સંકુલતા. સામે “ઝઝૂમી રહ્યો છે.' એની આસપાસ 
સંવેદનશૂન્યતા, મૂલ્યકાસ, જીવન પરત્વેની નનિસબતનો 
સદંતર અભાવ હોવા છતાંય જીવનરસથી. છલછલતો 
હોય એવો સમાજનો: બહુ-મોટો હિસ્સો નઘરોળની જેમ 
મસ્તીથી જીવે છે. આ પોલો માણસ એનો વિષય 
બનવો જોઈએ. છેલ્લી પચ્ચીસીએ રાજકીય-સામાજિક 
ક્ષેત્રે બહુ મોટી ઊથેલપાથલો જોઈ છે. જીવનમૂલ્યોને 
ખતમ. કરી દેતી, જીવનની ક્ષણભંગુરતાનો 'પળમાં 
અનુભવ કરાવતી ઘટનાઓનો આ સર્જક સાક્ષી બન્યો 


મે ર૦૦૦: ૩૭૩ 


છે. '૭૫પની રાજકીય કટોકટી, '૮૧ અતે *૮પનાં 
અનામત આંદોલનોની વરવી બાજુ, '૯રની ધાર્મિક- 
સામાજિક કટોકટી, ટોચના નેતાઓની હત્યા, માઝા 
મૂકતો આતંકવાદ, '૯૪નો પ્લેગ, રાજકીય અસ્થિરતા, 
અતિ ઝડપે બદલાતો જીવનસંદર્ભ, વિજ્ઞાનની અકલ્પ્ય 
કમાલો જેવી ક્ષુબ્ધ કરી દેનારી ઘટનાઓને વિષય 
બનાવતી વાર્તાઓ આંગળીના વેઢે ગણાય એટલી 
ઓછી છે. દા.ત. હિમાંશી શેલતની 'લાલ - પાણી', 
કુગ્ગા', “કોઈ બીજો માણસ', રવીન્દ્ર પારેખની 
'સુભદ્રા' અનિલ વ્યાસની “ભૂખ', રમેશ દવેની “પ્લીઝ 
સર, મને સમજો', હરીશ નાગ્રેચાની “હોનારત', પરેશ 
નાયકની “આદિ રોબોટ', બિપિન પટેલની “વોશિંગ 
મશીન. 

ભ્રૂણ-પરીક્ષણ અને ભૂણ-હત્યા દ્વારા જીવનના 
સાતત્ય આડે હાથ દેવાની જઘન્ય કોશિશ સામે 
સર્જનાત્મક આક્રોશ કલાત્મક ધોરણે પ્રગટવાનો 
બાકી છે. 

-ત્રૅઈ આ જ ગાળામાં ઉત્તમ વાર્તાકારો આવ્યા 
અને આ જ દાયકામાં વાર્તાએ ભોંય બદલી એવાં 
રંગરાગી વિધાનોનું ઝાઝું મહત્્ત નથી. હજી ઉમાશંકર 
જોશી, પન્નાલાલ પટેલ, જ્યંતિ દલાલ કે જયંત ખત્રીની 
વાર્તાઓને અતિકમી જતી વાર્તાઓ આવવાની બાકી 
છે. આ તો. વિકાસનીપ્રકિયા છે. એ મંદપ્રાણ લાગે 
ત્યારેય બે-ત્રણ સર્જકો તો પૂરી િસબતથી, 
સાતત્યપૂર્ણ વાર્તાઓ "આપવાના જ. આ દાયકામાં 
આવા વાર્તાકારોની સંખ્યા વધી છે એની ના' નહીં 
પડાય. _ ડિ 

તરડ '૮૫ પછીની વાર્તા માત્ર ગુજરાતી ચેતનાની 
વાત કરે છે.એવા તારણ પર પહોંચવામાં જોખમ છે. 
વાર્તા જ્યારે કોઈ પ્રદેશવિશેષને તાકતી હોય ત્યારે પણ 
વાત તો આમ માણસની સંકુલ મનઃસ્થિતિ, એના જાત 
અને જગત સાથેના સંઘર્ષની જ કેન્દ્રમાં રહેવાની એવું' 
ઉમાશંકર, મહિયા-મેઘાણી, પન્નાલાલ કે ખત્રીની 
તાર્તાઓ પરથી સમજી શકાય છે. આપણી ' ૮પ પછીની *. 
વાર્તાઓ જો માત્ર જ્ઞાતિવિશેષ કૅ પેટાજ્ઞાતિના 
રીતરિવાજોની બોલીના લહેકાઓના જટાજૂટમાં 


-----. ક્ટ 





કેમેરાની કરામતનો ઉપયોગ કરતી “ચોસઠથી આઠ 
પર' જેવી અભિનવ પ્રયોગશીલ વાર્તા આપે છે. 

'જણસ' ('૮૮)ના સર્જક બાબુ છાડવા 
ટેકનિકના કૃતક પ્રયોગ વગર આધૃનતિક સંવેદનાની 
વાત થઈ શકે એના પુરાવારૂપ વાર્તાઓ આપે છે. 
અભિધામાં સર્યા વગર તેઓ “જણસ'માં જે કહેવું છે 
તે કહી શક્યા છે. સંપાદકોએ આ પુસ્તકને 
વાર્તાસંગ્રહની. જગ્યાએ ગદ્યસંગ્રહ બનાવી દીધું છે. 

“મોરબંગલો' ('૮૮)ના સર્જક હરિકૃષ્ણ પાઠક 
“સમળો'. પ્રતિઘોષ' જેવી વાર્તાઓમાં આગવી 
નિરૂપણરીતિએ આધુનિક સંવેદન આલેખે છે. 
નર્મમર્મભરી શૈલીથી લખતા આ વાર્તાકારની વાર્તાઓ 
શરગતિએ. ધારેલ નિશાને પહોંગે છે. 

'સ્વપ્નવટો' (' ૮૭), “સંધિકાળ' ('૯૪)ના લેખક 
રવીન્દ્ર પારેખ બેઉ સંગ્રહમાં સંવિધાનના સફળનિષ્ફળ 
અખતરાઓ કરતા રહ્યા છે. “સ્વપ્નવટો'ની ઉત્તમ વાર્તા 
તો 'જન્મ'ને જ ગણી શકાય “ટોચ'માં તરંગને ખપમાં 
લેતા સર્જક “કબંધ'સાં કપોળકલ્પનાનો વિનિયોગ કરે 
છે. કથનરીતિના અવનવા પ્રયોગો કરતા રહેતા આ 
સર્જક ભ્રાન્તિનું વિશ્વ વેરવિખેર કરી મોટા ભાગે 
વાર્તાઓને હાનિ જ પહોંચાડે છે. એમની પ્રયોગવૃત્તિએ 
એમની. પાસે આયાસી, વેરવિખરે કૃતિઓ લખાવી છે. 

ચિનુ મોદીનો બીજો સંગ્રહ “છલાંગ' આગળના 
સંગ્રહની વાર્તાઓને સમાવી લે છે. અહીં બધા પ્રયોગ 
વાર્તા સુધી નથી પહોંચતા. કથાકથનની રીત, કથકનો 
ટોન આસ્વાઘ બને છે, પણ પદ્યના વિનિયોગ સામે 
પ્રશ્નો છે. પધ બધી. જગ્ધાએ સર્જકતાના ઉન્મેષરૂપે 
નથી પ્રગટયું... આયાસી જોડકણાં પણ છે. આ રીતિને 
અત્યારે તો માત્ર એક શક્યતા ગણવી જ હિતાવહ છે. 

દુર્બોધતા જ જ્યારે કલાત્મકતાનો પર્યાય 
મનાતો ત્યારે એવું લખતા સુમન શાહ, સુવર્ણા, પરેશ 
નાયકની હમણાંની વાર્તાઓ આ વાર્તાકારોમાં આવેલ 
બદલાવને સૂચવે છે, સુમન શાહની 'ફટફટિયું', 
“વર્ચ્ચુઅલી રિયલ સૂટકેઇસ' સુવર્ણાની “કોઈ બીજો 
ગ્રહ', પરેશ નાયકની “પરપોટો”, “પાંચ સારા જણ', 
“દોસ્ત ભાઈ, દોસ્ત દુશ્મન', મધુ રાયની 'જુડ્ઠાઈ* 


બ્ટ્શ 


વગેરે વાર્તાઓ નમૂનાદાખલ જોઈ શકાય. પરેશ 
નાયકની વધારે વાર્તાઓ આધુનિક ટૂંકી વાર્તાપ્રવાડની 
છે... પણ એમની. વાર્તાઓમાં આવેલા પલટાને કારણે 
મેં એમને બીજા પ્રવાહના વાર્તાકાર કહ્યા છે. ભાપાના 
લય, કથનરીતિની વિવિધતા અને કથકના ટોન વડે આ 
સર્જક હજી સારાં પરિણામ લાવી શકે એમ છે. 
આધુનિક ટૂંકી વાર્તાની પ્રતિક્રિયારૂપે અને 
સર્જકની નિજી જરૂરિયાત તથા પ્રતિભાના બળે જે 
વાર્તાઓ આવી તેણે વચ્ચેનાં વર્ષોના અભિનિવેશને 
બાજુ પર રાખી પરંપરા સાથે તંતુ જોડયો. આધુનિક 
આંદોલને આ વાર્તાકારોને સામગ્રીના તિરસ્કાર- 
પુરસ્કાર બાબતે, રૂપાંતરણ બાબતે, ઘટકોની, અન્વિતિ 
અને સંવાદિતાના સત્ય પરત્વે સભાન બતાવ્યા છે. આ 
વાર્તાકારે પરંપરાગત અને આધુનિક બેઉ વાર્તાનાં 
બિનજરૂરી, આયાસી તત્ત્વોને ગાળી, પરંપરાનો 
વિસ્તાર સાધવા પ્રામાણિક મથામણ આદરી છે. કસબ 
વિશે સભાન બની એણે એના માધ્યમની શક્યતાઓને 
તાગવાન! કોશિશ કરી છે. માત્ર વાર્તાતત્ત્વ, માત્ર 
રચનારીતિ. માત્ર ભાષા વાર્તાને બચાવી ન શકે એ 
વાત વાર્તાકાર સમજી ચૂક્યો છે. છેલ્લા બે દાયકાની 
ઉત્તમ વાર્તાઓએ સિદ્ધ કર્યું છે કે ટૂંકી વાર્તા જે નવા 
સ્થિત્યંતર તરફ વળી તે કૃતક પ્રયોગશીલતાનું નથી, 
પણ સંવેદનશીલ સર્જકતાનું છે. આજની વાર્તા ફૂટપ્રશ્ન 
નથી, ચબરાકી પણ નથી. વચ્ચેનાં વર્ષોમાં વાર્તા જે 
રીતે તાચક, સામે હોઠ ભીડી, પડકાર કેંકતી। ઊભી 
રહી ગઈ હતી એવું આજે નથી રહ્યું. સસ્તી, લપટી 
પડી ગયેલી સરળતા પણ નહીં, જાણી જોઈને ઊભી 
કરેલી દુર્બોંધતા પણ નહીં. ના તો તમારે ભાવકને 
લપસવાની. સગવડ આપવાની છે, ના એને ઠોઠ જાહેર 
કરવાનો છે. આ વાર્તાએ. નક્કર, નઠોર વાસ્તવ સાથેનો 
તૂટી ગયેલ નાતો ફરીથી જોડ્યો. પરિચિત પરિવેશ અને 
પોતીકા સંવૅદનાજગતને એની સર્વે સંકુલતાઓ સંમેત 
નિરૂપવા આ વાર્તાકારે મથામણ આદરી. માનવમનનાં 
ઊંડાં અંધારાં વીંધી ચિત્તનાં નરવાં-વરવાં રૂપો 
પ્રગલ્ભપણે આલેખ્યાં, દુબોંધતાથી દૂર રહેલા આ 
વાર્તાકારોએ આતિવાસ્તવ, કપોળકલ્પનના પ્રદેશમાં 


મૈ ૨૦૦૦: ૩૭૨ 


ભાગ્યે જ પગ દીધો છે, ને જ્યારે દીધો છે ત્યારે 
મોભરિયાં પડ્યા છે. 

આ તબક્કાના વાતકારોની ટૂંકમાં વાત કરતા 
પહેલાં સર્જન-વિવેચનને સ્પર્શતા થોડાક ચિંત્ય 
મુદ્દાઓની વાત કરી લઉં, 

ટ્ર! આપણે નિખાલસપણે, પ્રામાણિકતાથી 
કબૂલવું રછું કે આપણા વાર્તકારનું અનુભવવિશ્વ 
સાંકડું છે. સ્ત્રીપુરુષસંબંધની આસપાસ સર્જક અટવાઈ 
ગયો છે. આ સંબંધને સંકુલતા સંમેત આલેખતી. 
વાર્તાઓની સંખ્યા ઓછી છે, સપાટી પરનાં 
છબછબિયાં કરતી સંખ્યા મોટી છે. જોકે હિમાંશી 
શેલતનો. “એ. લોકો', મોહન પરમારનો “કુંભી', માય 
ડિયર જ્યુનો 'જીવ', અનિલ વ્યાસનો “સવ્ય અપસવ્ય' 
વગેરે વાર્તાસંગ્રહો આ મર્યાદાને અતિક્રમી શક્યા છે. 

ત્ર. બદલાવેલાં જીવનસંદર્ભો, જીવનમૂલ્યો વચ્ચે 
માણસ બાહ્ય સ્તરે પલટાઈ રહ્યો છે. પણ ધર્મ બાબતે, 
સ્ત્રી કે દલિતો પ્રત્યેના વ્યવહાર બાબતે અંદરથી તો 
હજીયે તે એવો ને એવો જ છે. એની આ દ્વિધા, એનું 
આવું બેવડું વલણ કોઈક રીતે નિરૂપાવું જોઈએ. હરીશ 
નાગ્રેચાની 'કેટવૉક'માં સ્ત્રી પ્રત્યેનું બેવડું વલણ 
દર્શાવાયું છે. માથ ડિયર જ્યુની પ્રવેશ'માં દલિતો 
પ્રત્યેનું અસલ વલણ નિરૂપાયું છે. 

ત્ર દરેક સર્જકે તેના સમય અને તેના સમયના 
માનવીને કલાત્મક રીતે આલેખવાના હોય. માહિતી- 
રફોટના આ યુગમાં કેટકેટલા પ્રશ્રો વચ્ચે માણસ જીવી 
રહ્યો છે ! અવનવા વાસ્તવ સાથે પનારો પાડતો 
આજનો. માણસ વ્યક્તિગત અને સામાજિક બેવડી 
સંકુલતા સામે ઝઝૂમી રહ્યો છે. એની. આસપાસ 
સંવેદનશૂન્યતા, મૂલ્યહાસ, જીવન પરત્વેની નિસબતનો 
સદંતર અભાવ હોવા છતાંય જીવનરસથી છલછલતો. 
હોય એવો સમાજનો બહુ મોટો હિસ્સો નઘરોળની જેમ 
મસ્તીથી, જીવે છે. આ પોલો માણસ એનો વિષય 
બનવો જોઈએ. છેલ્લી પચ્ચીસીએ રજકીય-સામાજિક 
ક્ષેત્રે બહુ મોટી ઊથલપાથલો જોઈ છે. જીવનમૂલ્યોને 
ખતમ કરી. દેતી, જીવનની ક્ષણભંગુરતાનો પળમાં 
અનુભવ. કરાવતી ઘટનાઓનો આ સર્જક સાક્ષી બન્યો 


મે ર૦૦૦: ૭૭૩ 





છે. '૭૫પની રાજકીય કટોકટી, '૮૧ અતે '૮પનાં 
અનામત આંદોલનોની વરવી બાજુ, '૯રની ધાર્મિક- 
સામાજિક કટોકટી, ટોચના નેતાઓની હત્યા, માઝા 
મૂકતો આતંકવાદ, '૯૪નો પ્લેગ, રાજકીય અસ્થિરતા, 
અતિ ઝડપે બદલાતો. જીવનસંદર્ભ, વિજ્ઞાનની અકલ્પ્ય 
કમાલો જેવી ક્ષુબ્ધ કરી દેનારી ઘટનાઓને વિષય 
બનાવતી વાર્તાઓ આંગળીના વેઢે ગણાય એટલી 
ઓછી છે. દા.ત. હિમાંશી શેલતની “લાલ પાણી', 
“કુગ્ગા', “કોઈ બીજો માણસ”, રવીન્દ્ર પારેખની 
“સુભદ્રા' અનિલ વ્યાસની “ભૂખ', રમેશ દવેની 'પ્લીઝ 
સર, મને સમજો', હરીશ નાગ્રેચાની 'હહોનારત', પરેશ 
નાયકની “આદિ રોબૉટ', બિપિન પટેલની “વૉશિંગ 
મશીન. 

ભ્રૂણ-પરીક્ષણ અને ભ્રણ-હત્યા દ્વારા જીવનના 
સાતત્ય આડે હાથ દેવાની જઘન્ય કોશિશ સામે 
સર્જનાત્મક આક્રોશ કલાત્મક ધોરણે પ્રગટવાનો 
બાકી છે. 

ત્ર આ જ ગાળામાં ઉત્તમ વાતકારો આવ્યા 
અને આ જ દાયકામાં વાર્તાએ ભોંય બદલી એવાં 
રંગરાગી વિધાનોનું ઝાઝું મહત્ત્વ નથી. હજી ઉમાશંકર 
જોશી, પન્નાલાલ પટેલ, જયંતિ દલાલ કે જયંત ખત્રીની 
વાર્તાઓને અતિક્રમી જતી વાર્તાઓ આવવાની બાકી 
છે. આ તો વિકાસનીપ્રકરિયા છે. એ મંદપ્રાણ લાગે 
ત્યારેય બે-ત્રણ સર્જકો તો પૂરી નિસબતથી, 
સાતત્યપૂર્ણ વાર્તાઓ આપવાના જ. આ દાયકામાં 
આવા વાર્તાકારોની સંખ્યા વધી છે એની ના તહીં 
પડાય. 

દ્ર '૮૫ પછીની વાર્તા માત્ર ગુજરાતી ચેતનાની 
વાત કરે છે એવા તારણ પ૨ પહોંચવામાં જોખમ છે. 
વાર્તા જ્યારે કોઈ પ્રદેશવિશેષને તાકતી હોય ત્યારે પણ 
વાત તો. આમ માણસની સંકુલ મનઃ સ્થિતિ, એના જાત 
અને જગત સાથેના સંઘર્પની જ કેન્દ્રમાં રહેવાની એવું 
ઉમાશંકર, મડિયા-મેઘાણી, પન્નાલાલ કે ખત્રીની 
વાર્તાઓ પરથી સમજી શકાય છે. આપણી '૮પ પછીની. 
વાર્તાઓ જો માત્ર લ્રાતિવિશેપ કૅ પેટાક્ઞાતિના 
રીતરિવાજોની બોલીના લહેકાઓના જ્ટાજૂટમાં 


ઉ્ટ્્શ 


અટવાઈ પડી. તો ખોટ તો વાર્તાને જ જવાની. પોતીકાં 
પરિવેશ, સંવેદન અને સમસ્યાને આલેખતી આ 
વાર્તાઓમાંથી પ્રગટતો મૂલ્યબોધ સર્વદેશીય ન બની 
રહેતો હોત તો વાર્તા આજે ઊભી છે એમ ટટ્ટાર ન ઊભી 
હોત. ગુજરાતી ચેતનાનો આગ્રહ કુંઠા બની રહેવાનું પૂરું 
જોખમ છે. વાર્તાકારે એને અતિક્રમવું જ રહ્યું. 

ત્રૅ સુરેશ જોપી કે કિશોર જાદવને પણ 
પ્રસ્‍તાવના લખાવ્યા વગર નહોતું ચાલ્યું. વિરોધ 
અભ્યાસપૂર્ણ પ્રસ્‍તાવનાનો કદી ન હોય. પણ આપણે. 
ત્યાં તો એકાદ-બે વાર્તા વિશે, થોડુંક વાર્તાકાર વિશે 
લસરતી કલમે લખી સરસ, ઉત્તમનાં પ્રમાણપત્રો ફાડી 
આપવાનો શિરસ્તો છે.. આમાં ટૂંકી વાર્તાના ઉત્તમ 
અભ્યાસી, પણ અપવાદરૂપ નથી ઠરતા એનું દુઃખ છે. 
દા.ત. “બાવળ વાવનાર અને બીજી વાતો', “પગ 
બોલતા લાગે છે'ની. પ્રસ્‍તાવના, 'રાતવાસો'ની 
પ્રસ્‍તાવના, 

ત્રૅેડ બે-ચાર સારી વાર્તાઓ લખનારને સમય 
સાથે જાતને પુરવાર કરવા દો. પછી “ઉત્તમ”, “સમર્થ 
વાર્તકાર' જેવાં પ્રમાણપત્રો ફાડો. એમની. વાર્તાઓ 
બોલશે, વારંવાર જાહેરમાં થાબડવાથી સરવાળે 
નુકસાન વાર્તાકારને થવાનું છે. 

ત્રેદ આધુનિક વાર્તાઓમાં જે પ્રશ્ર કલ્પન-પ્રતીક- 
પ્રચુર કાવ્વસદશ. ભાષાએ કર્યો હતો એવો. જ પ્રશ્ન 
બોલીનો અતિરેક કરી. શકે એ વાત આપણા વાર્તાકારે 
યાદ રાખવાની છે. ટૂંકી વાર્તાનું સ્તરૂપ કથાનો પણ 
અતિરેક ખમી નહીં શકે એ વાત અનુભવે સમજાઈ 
જવી જોઈએ. ભાષાનાં પડ ભેદવામાં જ જો ભાવકે 
પોતાની સઘળી તાકાત કામે લગાડવાની હોય તો એ 
ઝાઝી મથામણ નહીં ડરે.વિશિષ્ટ પ્રદેશ, પરિવેશને 
વાચા. આપવા માગતા વાર્તાકારે જરા ભૂતકાળ તરફ 
નજર કરી. લેવી. જ્યંત ખત્રીની વાર્તાઓમાં વિશિષ્ટ 
પરિવેશનાં, આગવા મિજાજનાં લોકો છે. પણ એ 
વાર્તાઓને માણવામાં ભાષા ક્યાંય અંતરાય નથી 
બનતી. નાઝિર મનસૂરીની જેમ ખત્રીએ પણ એ જ 
તિસ્તારની ભાષાનો આગ્રહ રાખ્યો હોત તો? અમુક 
દલિત વાર્તાઓ માટે પણ આ જ ફરિયાદ કરવાની થાય 


બ્ટ્શ 





છે. બોલીની, શક્યતાને તાગી, એને સર્જનાત્મક સ્તરે 
પ્રયોજતા વાતકાર સામે આવી ફરિયાદ નહીં ઘાવ. 
દા.ત. ઉમાશંકર જોશી, પન્નાલાલ પટેલ, જયંતિ દલાલ 
કે મણિલાલ હ. પટેલ, મનોહર ત્રિવેદી, માય ડિયર 
જયુ વગેરે... બાકી તો બોલીનો બચાવ કરનારાઓએ 
પણ એક વાત સમજી લેવી રહી. કે વાતપ્રિવેશ માટે 
બોલી જો અંતરાય બનશે. તો વેઠવાનું વાર્તાએ જ 
આવશે. ભાવક તો હાથ ખંખેરીને ચાલતો થશે. 
ત્ર પાત્ર-ભાષા અને કથનરીતિની સંવાદિતા 
વગર વાર્તા જીવંત એકતા પ્રાપ્ત ન કરી શકે. આપણા 
કેટલા બધા સર્જકો આ બાબતે હજી પણ સભાન નથી. 
પરિણામે એમની વાર્તાઓમાં ભાષાના બેવડા પ્રશ્રો 
ઊભા થાય છે. દા.ત. અજિત ઠાકોર, જોસેફ મેકવાન, 
રમેશ દવે, જનક ત્રિવેદી, રાઘવજી માધડ વગેરે. 
ત્રેઃ દેશીવાદને નામે નરી સરળતામાં રાચનારા 
કે આધુનિકતાના નામે કલ્પનાપ્રતીક-જ્ટાજૂટમાં 
અટવાઈ રહેનારાઓમાંથી. કાળના પ્રવાહમાં કોઈ નહીં 
ટકે. આ બેઉ પરંપરાને આત્મસાત્‌ કરી વાર્તકલાને 
આરાધનાર જ જળ જંપી ગયા પછી. ટકવાના છે. 
તરે ટૂંકી વાર્તાની બધી જ મુદ્રાઓ-તેની 
વિશેષતા અને નબળાઈ સાથે - આલેખવા માટે યોગ્ય 
સંપાદનોની જરૂર પડવાની. છેલ્લા દાયકામાં 
વાર્તામર્મજ્ઞ સંપાદકો દ્વારા વાર્ષિક સંપાદનો શરૂ થયાં 
છે તે આનંદની વાત છે. પરંતુ ગૂર્જરનું 'નારીચેતનાની 
નતલિકાઓ' તથા ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમીએ. બે 
ભાગમાં પ્રકાશિત કરેલ સંપાદનો ચિંતા કરાવે છે. 
સંપાદનમાં સ્થાન પામતી વાર્તા ઉત્તમ ન હોય તો 
ચાલે, પણ વાર્તા તો હોવી જોઈએ ને? અકાદમીનું 
સંપાદન બીજી ભાષાના લોકો આદર્શ તરીકે સ્વીકારતા 
હોય છે એ આપણે જાણીએ છીએ. એટલે આવાં 
શંભુમેળા જેવાં સંપાદનો વધુ ચિંતા કરાવે. 
ત્રૅદ છેલ્લાં પંદર વર્ષોમાં ટૂંકી વાર્તાના વિકાસમાં 
ગઘ્યપર્વ' અને ।વિનો ફાળો નોંધવો જ પડે. [વિના 
“પરિષ્કૃતિ' તથા દલિત વાર્તા વિશેષાંકે જંપી ગવેલાં 
જળ ડહોળવાનું કામ કર્યું છે. (આની સામે 'ઉદ્દેશ'ના 
વાર્તાવિશેપાંકો કોઈ પ્રભાવ છોડી શક્યા નથી.) અજિત. 


મૈ ૨૦૦૦: ૩૭૪ 


ઠાકોરની વાર્તાવવિભાવના, એમની પરિભાષાની 
ક્લિષ્ટતા સામે વાંધા હોઈ શકે, મને પણ છે, પણ વાર્તા 
વિશે નિષ્ઠાપૂર્વક સતત વિચારતા રહી, વિધાનો કરતા 
રહી, બીજાને વળતો વિચાર કરવાની ચાનક ચડાવનાર 
અભ્યાસી તરીકે એમની નોંધ લેવી જ રહી, 

ઠ્ર વિવેચને નિર્મમ બનવું જ રહ્યું. નવી ભાત 
પાડે છે, તૃપ્ત કરે છે, આશાસ્પદ છે, સંતર્પક અનુભવ 
કરાવે છે, આસ્વાદ છે.... જેવાં પોપટિયાં વિધાનો 
રટવાનાં બંધ કરી દૂધનું દૂધ ને પાણીનું પાણી કરવું 
જ રહ્યું. આપણા વિવેચકની આંખ સામે પ્રાંતીય 
ભાષાઓ ઉપરાંત જગતસાહિત્યની ઉત્તમ વાર્તાઓના 
નમૂના રહેવા જોઈએ. તો જ તે આપણા વાર્તાકારના 
મર્યાદિત વિષયો, સાંકડા અનુભવજગતની ઝાટકણી 
કાઢી શકશે. 

આ બધા જ મુદ્દા આપણી સહિયારી ચિંતાના 
બનવા જોઈએ.એ વાત પર ધ્યાન દોરી હું ત્રીજા પ્રવાહના 
મુખ્ય વાર્તકારો વિશે સાવ ટૂંકમાં વાત કરીશ. 

આધુનિકતાના વ્યામોહમાં તણાયા વગર 
આંતરપ્રતીતિથી લખતાં રહેનાર સરોજ પાઠકની 
“હુકમનો એક્કો'ની વાર્તાઓ ચૈતસિક સંકુલતાઓને 
નિરૂપે છે. સરોજ્બેનની શૈલીની જાણીતી વિશિષ્ટતાઓ 
તથા મર્યાદાઓનું આ વાર્તાઓ પ્રતિનિધાન કરે છે. 
૧૯૯૯માં “કાળરક્ષસ' સંગ્રહ આપતાં ઈવા ડેવની 
બિનજરૂરી પથરાટવાળી શૈલીએ. વાર્તાઓને શિથિલ 
બનાવી દીધી છે. વાર્તાગૂંથણીની ફાવટ, વૈવિધ્યસભર 
અનુભવજગત અને છતી માવજતે “ રાજિયો' અને 
“ભવાનીનો ભોગ' સિવાયની વાર્તાઓ કલાત્મક સ્તરે 
નથી પહોંચતી. 

જ્િવાતા જીવનને જરાય છેહ આપ્યા વગર, 
સભાનપણે સર્જકકર્મ કરતા રઘુવીર ચૌધરીએ 
અનિવાર્ય લાગ્યા ત્યાં સામાજિક સંદર્ભને અલોપ કર્યાં 
વગર રચનારીતિના પ્રયોગો કર્યાં છે. જોકે 
“અતિથિગૃહ' (૮૮૦માં આ વાર્તામર્મજ્ઞ સર્જક પાસેથી 
રાખેલી અપેક્ષાઓ. સંતોષાતી નથી. 

પરંપરાગત રીતિએ લખતા ધીરેન્દ્ર મહેતા 
“સમ્મુખ” ('૮૫)માં પાંચ-છ સારી વાર્તાઓ આપે છે. 


મે ૨૦૦૦: ૩૭૫ 


સર્જકના સંયત વલણે વાર્તાને બોલવા દીધી છે તે 
સંગ્રહનું જમાપાસું છે. 

ભગવતીકુમાર શર્મા “અડાબીડ' ('૮૫) અને 
“અકથ્ય' (૯૪)માં માનવસંવેદનની વિવિધ ભાત 
ઝીલતી પરંપરાગત શૈલીની વાર્તાઓ આપે છે, 
“અડાબીડ'માં 'તરબોળ' અને 'અણગમતું'ને બાદ 
કરતાં સરેરાશ વાર્તાઓ છે. 'અકથ્ય'માં સારી 
વાર્તાઓની. સંખ્યા વધી છે. “કૂતરા'માં બોલકા બન્યા 
વગર માણસનું કૂતરાપણું વ્યક્ત થઈ શક્યું છે. “નરક”, 
“દાતરડું, “સૂનકાર” જેવી વાર્તાઓમાં સ્ત્રીનાં વ્યથા- 
વિષાદને આલેખતા સર્જકે સ્ત્રીના સંકુલ માનસને પણ 
નિરૃપ્યું છે. આ લેખક જ્યાં હળવી રગમાં લખવા ગયા 
છે, ત્યાં વાર્તા કોઈ પ્રભાવ નથી પાડી શકી. 

“આંખની ઇમારતો (*૮૪]નાં વાર્તાકાર અંજલે 
ખાંડવાળા અરૂઢ, તાજગીસભર શૈલીએ પરંપરાગત 
ઢાંચાની શક્યતા ચકાસે છે. સ્ત્રીની સમસ્યાને ગાઈ- 
વગાડીને નહીં, પણ સ્પર્શીને વ્યક્ત કરી શકાય તે 
“શક્તિપાત” વાર્તા પુરવાર કરે છે. “ઇંદુલાલ ગાયબ' 
કે “બાટલીનો ઉંદર' જેવી પ્રભાવક વાર્તાઓ સામે 
“ચાંદલાનો વ્યાપ' જેવી ચીલાચાલુ વાર્તા કઠે. 

ભારતી દલાલના “એક નામે સુજાતા' (₹૮પ૫)ના 
વા્તવિશ્વમાં શૈલીની એકવિધતા તરત નજરે ચડવાની. 
મોટી ઉંમરે પોતાની જાતને વધુ ને વધુ એકાકી 
અનુભવતી, પુરુષનો સાથ ઝંખતી નારી અહીં નિરૂપાઈ 
છે. 'આંખો' અને શશત્રુ' નોંધપાત્ર વાર્તાઓ છે. 
વારંવાર આવતા રિલછે-બોદલેરના ઉલ્લેખો આડંબર 
સમા લાગે છે. “ટાઢ' (૮૭)માં ધીરુબહેન પટેલ 
“ૃષ્ટોદષ્ટ,, “શૂળ', “ઢઢ' જેવી વાર્તાઓમાં 
માનવહૃદયની સંકુલતા નિરૂપી શક્યાં છે. તરુલતા 
મહેતા 'વિયોગે' (”૮૭) કે તરુલતા દવે “કોઈ ને કોઈ 
રીતે ('૮૩)માં બે-ત્રણ સારી. વાર્તાઓ આપે છે, પણ 
વસુબહેન ભટ્ટના “બે આંખની શરમ'માં સમ ખાવા 
પૂરતી એકાદ વાર્તા પણ નથી સાંપડતી. ઇલા આસ્બ 
મહેતા 'વિવેના વુડ્ઝ' (૯૯) અને “બળવો, બળવી, 
બળવું' ('૯૮)મા નારીવાદની મૂળભૂત ભાવનાના 
સામા છેડાની વાર્તાઓ આપે છે. એમની મુખરતા 


--------------------ક્ 


વાર્તાઓને સપાટી પર લાવી મૂકે છે. 

“હોલારવ' ('૮૩), “રણઝણવું' ('૮૯)ના સર્જક 
વીનેશ અંતાણીએ સાતમા-આઠમા દાયકાની અસર 
તળે લખેલી વાર્તાઓ કોઈ પરિણામ સુધી નથી 
પહોંચતી. જ્યાં એવું નથી થયું ત્યાં વાર્તાતત્ત્તની 
બાદબાકી કર્યા વગર એકલતાનો વિષાદ, જીવનની 
એકવિધતા, કંટોળો વગેરે પ્રગટાવી શક્યા છે. “સ્ત્રી 
નામે વિશાખા'માં પતિગૃઢે દોડી જતી આર્યનારીની 
જગ્યાએ “તમે આવી શકો છો મારા ઘરે' એવું પતિ- 
પુત્રને કહેવડાવતી નાવિકામાં નારીની બદલાયેલી. 
છબિ જોઈ શકાય છે. આ લેખકને નવલકથા ખલાસ 
કરી દેશે એવી દહેશત “સત્તાવીસ વરસની છોકરી' 
વાર્તાએ. ખોટી પાડી છે. 

ઉત્પલ ભાયાણી “હલો' (૮૪), “ખતવણી' 
(₹૯૫)માં પરંપરાગત શૈલીએ કોઈ પણ પ્રકારના 
અભિનિવેશથી મુક્ત રહીને વાર્તા લખે છે. “્રેમીઓ' 
પુરોગામી વાર્તાકારથી ડગલું આગળ માંડી શકી છે. 
૧ફેલ્મો' અંતે એક સંદિગ્ધતા છોડી જાય છે. 
“કેસનલાલનો છબરડો'ની નિરૂપણરીતિ તથા 
“ખતવણી'નું સહજ નિર્વહણ ગમી જાય એવાં છે. 
સર્જકની વાચાળતા એમની ઘણી વાર્તાઓને સપાટી 
પર લાવી મૂકે છે. તો રૂપાંતરણના અભાવે કેટલીક 
વાર્તાઓ કિસ્સાસ્તરે જ રહી જાય છે. 

નગરજીવનની વયાંત્રિકતા, સંબંધોની શુષ્કતા, 
સપાટી પર જીવતા મોટા ભાગના માણસોનાં નાનાંમોટાં 
સંઘર્ષો અને સમસ્યાઓને ઝીણી નજરે અવલોકતા 
વિજ્ય શાસ્ત્રી “ઇત્યાદિ” (૮૮) અને “અસારે ખલુ 
સંસારે' (૯૩) મોટા ભાગે વિડંબનાનો સૂર પ્રગટાવી 
હળવી રગે આલેખવાનું વધુ પસંદ કરે છે. મોટા 
ભાગની વાર્તાઓમાં લેખકનો આગ્રહ તથા વાચકને 
વિશ્વાસમાં લઈને વાત કરવાની રીતિથી ભ્રાન્તિનું વિશ્વ 
પડી ભાંગે છે. મોઢા ભાગની વાર્તાઓમાં લેખક અતિ 
મુખર બન્યા છે. “ફાલ્ગુની, જો પતંગિયાં', “ચાર 
સોમવારની વારતા', “બટુક શેઠ' વગેરે નોંધપાત્ર 
વાર્તાઓ છે. ી 

“તાંચવાનો રસ સાવ સુકાઈ જાય એટલી હદે 


પ્રશ્‌ 


પહોંચતી ક્લિષ્ટતા, ટેકનિકની વધુપડતી ચિંતા અને 
આળપંપાળ કે ભાષાના આંજી દે એવા ઝગમગાટ કે 
ચબરાકીની તરકેણમાં હું નથી' એવું પ્રથમ સંગ્રહ 
“અઅંતરાલ' ('૮૨)માં કહેનાર હિમાંશી શેલતે ત્રીજા 
વાર્તાસંગ્રહ “એ લોકો (૯૭) સુધી આંતરબાદ્ય 
વાસ્તવને, સંકુલ સંવેદનોને સરળ ને સાફ 
અભિવ્યક્તિથી નિરૂપ્યાં છે. જીવનની વિષમતા, વેદના, 
એકલતાને આલેખતાં આ સર્જક સૂક્ષ્મ સંવેદનો અને 
ત્કજુ લાગણીઓને સંયતતાથી આલેખે છે. મર્યાદિત 
ફલક પર ચુસ્ત માળખું રજૂ કરવાનો પડકાર ઝીલતાં 
લેખિકાની “ઇતર”, “અકબંધ', “અવલંબન', “પાછળ 
રહી ગવેલું ઘર', “સુવર્ણફળ', “બળતરાનાં બીજ” 
વાર્તાઓ એમની વાતકિલાના ઉત્તમ નમૂના છે. 
એકીસાથે. એમની બધી વાર્તા વાંચનારને વિષયવસ્તુ, 
સંવેદનાજગત અને નિરૂપણરીતિમાં એકવિધતા લાગી 
શકે. ત્રીજા સંગ્રહથી સાપ્રત સમસ્યાઓ, એની સામે 
વાંઝિયો આકોશ, લાચારી, નિમલ્યિતાને આલેખતાં 
સર્જક એકવિધતામાંથી ચોક્કસ બહાર આવ્યાં છે, 
પરંતુ સંવેદનને તાટરથ્યથી, કલાકીય એતર જાળવીને 
આલેખવાની એમની શક્તિ જોખમાઈ છે. “બારણું', 
“'ચુડેલનો વાંસો', “કોઈ બીજો માણસ', નિકાલ', લાલ 
પાણી', 'કૅમત”' વગેરે વાર્તાઓનું વિશ્વ ચોક્કસ 
બદલાયું છે, પણ સાથે સાથે સર્જક વધુ વાચાળ બન્યાં 
છે. આ. નવા જોખમ સામે એમણે સાવચેતી 
દાખવવી રહી. 

આધુનિકતા સાથે નજીકનો સંબંધ ધરાવનાર 
શિરીષ પંચાલે 'અંચઈ' ('૯૨)માં વાર્તાઓ પરંપરાગત 
શૈલીએ. લખી છે. રજની મહેતાના નામે લખનાર આ 
વાર્તાકાર પાસેથી જૂનાં મૂલ્યોનું પ્રતીક બનતી “હવેલી' 
બદલાતાં જીવનમૂલ્યોનું પ્રતીક બનતી “મજૂસ' ઉપરાંત 
જઉચ્છામૃત્યુ' જેવી સરસ વાર્તાઓ મળે છે. લેખક જ્યાં 
તાટસ્થ્ય ગુમાવી, પડકાર બની બેઠા છે, ત્યાં વાર્તાને 
બદલે નર્યો અભિનિવેશ પ્રગટ થાય છે. નિરર્થક લંબાણે 
પણ એમની વાર્તાઓને વેઠવાનું થયું છે. 

લપસણી ભોંય પરથી સરકતા શબ્દોની 
રેલમછેલમ્‌ અને ભાષાની વરણાગી હરીશ નાગ્રેચાના 


મે ૨૦૦૦: ૩૭૬ 


બેઉ સંગ્રહ “તું બોલ ને! (”૯૦) તથા “અને...છતાં 
પણ' (₹૯૮મ)માં પ્રશ્ને ઊભા કરે છે. પરપરાગત 
માળખામાં એક પગ શખી પ્રયોગશીલતા સિદ્ધ કરવા 
મથતા આ લેખકની વાર્તાઓમાં પ્રયોગની ચબરકી 
અને સંવેદનાનું ધૂંધળું મિશ્રણ જોવા મળે છે. “તું બોલ 
નેની વાર્તાઓનો પ્રધાન સૂર એકલતાનો છે. લ્ષણનું 
સુખ પણ કોની સાથે વહેંચવું ? એનો જવાબ ન મળતાં 
મૂંઝાતાં, સંવાદના અભાવથી ત્રસ્ત, અકળાતાં પાત્રો 
છે અહીં. 'ખીલેલ'ના કહરખચંદ, “સુમન મળી હતી'નો 
ચેતન કે “કાગ, દર્પણ ને કેરિયો'નો નાવક, દરેકની 
એકલતા પોતીકી છે એટલે પીડા પણ આગવી જ 
હોવાની. બીજા સંગ્રહમાં બદલાતા જીવનસંદર્ભે 
બદલાતાં મૂલ્યો, સમસ્યાઓને વિષય બનાવતી 
“કેટવૉક' અને 'કુલડી' જેવી સરસ વાર્તાઓને સમાંતરે 
પ્રસ્‍તારમાં સરી જઈ કશું સિદ્ધ નહીં કરી શકતી 
તાર્તાઓની સંખ્યા મોટી છે. 

“સવ્ય-અપસવ્ય' (૯૮ના સર્જક અનિલ વ્યાસ 
પાસેથી સામટી સાત-આઠ સારી વાર્તાઓ મળે છે. 
નિત્યાનંદજીના મનની અકળ લીલાને આલેખતી 
“મંકોડો'માં આપણા ઘણા બધા બની બેઠેલા 
બાબાઓના અંતરમનને જોઈ શકાય. બાપદીકરાના 
અણબનાવને વક્ત કરતી “તગપો' અને “સવ્ય- 
અપસવ્ય' સૃક્ષ્મ સ્તરે એક-બીજીથી જુદી પડે છે. જેના 
શીર્ષકમાં જ વક્તા છુપાયેલ છે એવી “તગપો'માં 
જિંદગીભર જેની સાથે બોલવાનું ટાળેલ, જેને નફરત 
કરેલ એ બાપની મગણપથારી જ જીવનદાતા બને છે 
દીકગા માટે. વર્તમાન-ભૂતકાળની સહોપસ્થિતિને 
પ્રભાવક પણે રજૂ કરતી “સવ્ય-આસવ્ય'માં બાપના 
સ્વભાવનાં સારં-નરસાં બેઉ પાસાં પ્રબળપણે વ્યક્ત 
થયાં છે. સ્ત્રીના સંકુલ મનોજગતને આલેખતી “ખૂણો', 
“ચરાટ' ઉપરાંત “દસ્તખતના દરવાજેથી', “હરામી” 
પણ સારી વાર્તાઓ. વણસ્યશ્યાં 1 અનુભવજગતને લઈ ને 
આવતી “નરવણ' સ્ત્રી-પુરુષ બંનેમાં ન હોય એવા 
પાત્રની આંતરવ્યથાને આલેખે છે. સમગ્ર દેશકાળને 
હચમચાવી મૂકતી, અસ્તિત્વની ભંગુરતા વિશે 
વિચારતા કરી મૂકતી પ્લેગ જેવી સાંપ્રત ઘટનાને વિષય 


મે ૨૦૦૦: ૩૭૭ 





બનાવી “ભૂખ' જેવી કલાત્મક વાર્ત્ત આપતા આ 
સર્જકની કલમ નીવડેલ સર્જક જેટલું કૌવત દાખડે છે 

બહાદુરભાઈ વાંક, પ્રવીણસિંહ ચાવડા જેવા 
તાર્તાકાગે પાચેથી અતિલેખનને કારણે નીવડેલી 
વાર્તાઓ ઓછો મળે છે. બેઉ વાર્તાકારો મોઢા ભાગે 
આયાસી પ્રપંચોથી દૂર રહ્યા છે. 

દલિત અને ગ્રામચેતનાની વાર્તાઓના સર્જક 
સામે આક્રોશને વક્ત કરવ જતાં પ્રચારાત્મક બની 
બેસવાનું જોખમ રટેતાનું જ. પ્રતિબદ્ધ વાર્તાએ પણ 
કલાત્મકતાના ધોરણે પાર ઊતરવું જ પડે એવું માનતા 
વા્તકારો પઇસેથી સંતોષ લઈ કાકાય તેવી અને તેટલી 
વાર્તાઓ મળી છે. 

“કોલાહલ” (૮૦), “નકલંક' (₹”€૧) અને “કુંભ!” 
(૯૬) - આ ત્રણે સંગ્રહોને સાથે જોનાર અભ્યાસી, 
મોહન પરમારનો વાતકાર તરીકેનો વિકાસ જોઈ શકે 
છે. વિવેચક તરીકે હજુ પણ ઘણાં વલહ્થી ગ્રસ્ત 
મોહન પરમાર સર્જક તરીકે તાતાંકળા પરત્વેની 
નિસ્બત સિવાયના આગ્રહો-પૃરઝહોથી સુક્ત થઈ 
ગયા છે, જેનું સાર્રું પરિણામ કીજા વાર્તાસંત્રહમાં જોઈ 
શ્રકાય છે. સામાજિક વાસ્તવ સાથે ઝીણવટપૂર્વક કામ 
પાડતા આ લેખક પાત્રોનાં સંકુલ મનઃસંચલનોને પણ 
એટલા જ જતનથી આલેખે છે. પગિવિશનો સર્જનાત્મક 
વિનિયોગ સાધી શકતા વાર્તાકાર, જ્યાં વજનાને 
લિસ્તરવાનો અવકાશ આપે છે ત્યાં વાર્તા નીવડી અવી 
છે. “નકલંક', “હિરતણ', “ચૂવો', “વાયક' “મંડપ*, 
“સંકટ', “છીડું', “ળી, “કળણ' જેવી સર્જનાત્મકતાનો 
ઉન્મેષ પ્રગટ કરતી વાર્તાઓ આપનારે જ્યારે 
કપોળકલ્યન કે અતિવસ્તવ જેવી પ્રયુક્તિઓને સહારે 
તાર્તા લખવાની હામ ભીડી છે ત્યારે સરવાળે કશું સિદ્ધ 
નથી થયું. 

મણિલાલ હ. પટેલના “રાતવાસો” (“૯૪ અને 
'હેલી' (૯૫0માં આગળના સંગ્રહની બધી વાર્તાઓ 

પ્રાદેક્િક જીવનનો ગાઢ સંસ્મર્શ ધરાવે છે. 

નાગપાંચમ'થાં દીકરી પર 
સસસચનાં બાપ અજાણયણે વખાણ કરે છે ત્યારે ઊભી 
થતી વક્તા વાર્તાને આસ્તાઇ બનાવે છં. સ્ત્રીપુરુષ 


લ્ટ્ણ 


સંબંધને વિષય બનાવતી વાર્તાઓમાં ઉદ્દીપન- 
વિભાવોની, એકવિધતા, પુનરાવર્તનો કઠે છે. “ચીડો', 
“રાતવાસો', “કાંચળી'ને સાથે વાંચનાર આ જોઈ 
શકશે, *ડમરી' સઘન રીતે ગૂંથી શકાઈ હોત તો 
પ્રતીકાત્મક બની હોત. “બાંધી મુડ્ડી' વાર્તા ઓછી ને 
નિબંધ વધુ લાગે છે. “હેલી'નું વાર્તાવિશ્વ થોડું બદલાયું 
છે. “માવઠું' 'રાતવાસો'ના. જગતની છે. “સફેદ 
પીંછાંવાળો કાગડો' અમુક અંશે. પ્રતીકાત્મક મૂલ્ય 
ધારણ કરી શકે છે, પરંતુ પતંગિયું થઈ ગવેલા 
રતિભાઈની વાર્તા તો પાછા પગલે ચાલવાની દિશા 
બતાવે છે. જોકે અખતરાઓની વચ્ચે “છેલ્લું સ્ટેશન' 
જેવી અનેક અર્થઘટનોને ખમી શકે એવી વાર્તા મળે 
છે એનો. આનંદ. રિબામણ સ્ટેશને ઊતર્યા પછી ઈશ્વર 
બચાવે તો જ બચાય... બાકી. તો. ઈશ્વરની યોજનાના 
એક હાથા બની એ કહે તેમ, કરાવે તેમ, ધારે તેમ 
કર્યે રાખવાનું.... મણિલાલ પટેલ જાનપદી. જીવન અને 
તળબોલીમાં જેટલા ખીલે છે એટલું સારું પરિણામ 
નગરજીવન અને શિષ્ટ ભાષામાં નથી આવતું. 
'જાળિયું' (₹'૯૪)ના લેખક હર્ષદ ત્રિવેદી “સોનું', 
'પરુ', “જળો* જેવી વાર્તાઓમાં પાત્રની લાચારી, 
લઘુતાગ્રંથિ, નપુંસકતા, સ્વામિત્વ-જળો જેવી વૃત્તિને 
પ્રતીકાત્મક રીતે આલેખી શક્યા છે. 'જાળિયું'માં 
ભાવક વિચ્છેદની વ્યથા અનુભવી શકે છે. સર્જકસંયમે 
વાર્તાને ચેતલ નથી બનવા દીધી, પણ પ્રસ્‍તારી બનતાં 
નથી અટકાવી. 'સોનું', 'જળો', “આઢ'માં જાતીય 
સંબંધની સંકુલતાનાં. વિવિધ પરિમાણો ભલે 
આલેખાયાં હોય, પણ ઉત્તમ વાર્તા તો “આઢ' જ. 
ગ્રામપરિવેશ, ગોહિલવાડી, બોલી પરની પકડ, 
બોલીને સર્જનાત્મક સ્તરે પ્રયોજ્વાની હથોટી, 
વાર્તાગૂંથણી માટે ઝીણા નકશીકામ જેવા પ્રસંગો ઊભા. 
કરવાની આવડત, નિરૂપણની વિવિધ રીતિઓને કારણે 
મનોહર ત્રિવેદીનો “ગજવામાં ગામ' ('૯૮) તથા માય 
ડિયર જ્યુનો' “જીવ' (૯૯) વાર્તાસંગ્રહો નોંધપાત્ર 
બન્યા છે. મનોહર ત્રિવેદી પાસેથી સાવ. નોખી ભાત. 
પાડતી “નાગચૂડ' જેવી. વાર્તા સાથે નીતિવાદીઓને 
ભડકાવે તેવી 'પાઠડી' નામની વાર્તા મળે છે. “તમે 


બ્ટ્શ્‌ 





કેમ ચૂપ છો ?' “ઓળખ', 'ફરક' માનવમનની અકળ 
લીલાઓને નિરૂપે છે. માય ડિયર જયની 'જીવ' તથા 
'પ્રવેશ' વાર્તાઓ દલિત વાર્તાકારોએ આદર્શ તરીકે 
સ્વીકારવા જેવી છે. “જીવ'માં જોકે પાડા ને દીકરાના 
જીતની સરખામણી કરતાં લેખક જરાક વાગાળ થઈ 
ગયા છે. અભિવ્યક્તિનું વિશિષ્ટ કૌશલ ધરાવતી 
“છકડો' વાર્તાની દશ્યાત્મકતા, કથનનો લય વા્તનિ 
નવું પરિમાણ આપે છે, કથનની એકવિધતા છકડાની 
એકવિધ ગતિની સાથે માણસની એકવિધ ગતિને પણ 
પ્રગટ કરે છે. બદલાતા સમાંજ, બદલાતાં 
જીવનમૂલ્યોનું છકડો પ્રતીક બની રહે છે. એટલે જ 
છકડો રહ્યો, માણસ ગયો. આરંભથી અંત સુધી 
તનાવનું સુપેરે નિર્વહણ કરતી પ્રવેશ' વાર્તામાં 
ગાંધીના વારસદારોનું બેવડું વલણ ઉઘાડું પડી જાય 
છે. “વેકેશન'માં એક ૧૪-૧૫ વર્ષની કિશોરીનો પ્રથમ 
દષ્ટિનો પરપોટા જેવો મુગ્ધ પ્રેમ અદ્દભુત રીતે એના 
જ મુખે આલેખાયો છે. પાત્રમાનસની સરળ કે સંકુલ 
લાગણીઓને નિરૂપવામાં આ બેઉ લેખકોને ભાષાનો 
પનો ક્યાંય ટૂંકો નથી પડયો. 

રમેશ દવેના 'શબવત્‌' ('૯૫)માં છ-સાત 
વાર્તાઓ લેખકની પરિપક્વ અભિવ્યક્તિની સાહેદી 
પૂરે છે, સ્ત્રી-પુરુષના સંકુલ સંબંધ તથા મનની અકળ 
લીલાને વિષય બનાવતી '“શબવત્‌' વાર્તા નીતિ- 
અનીતિનાં સ્વીકૃત ધોરણોથી પર થઈને આલેખાઈ છે. 
પ્રસ્‍તાર, બધું કહી દેવાની ઉતાવળે આ લેખકની ઘણી 
વાર્તાઓને શિથિલ/સપાટ બનાવી. દીધી છે. 

“બાવળ તાવનાર અને બીજી વાર્તાઓ' 
('૯૫)ના લેખક જનક ત્રિવેદી રેલવેના નવતર 
પરિવેશને લાવવા બદલ વધુ વખણાયા. બે-ત્રણ સરસ. 
વાર્તા આપતા આ. સંગ્રહમાં મોટા ભાગની સરેરાશ 
વાર્તાઓ છે, સૌરાષ્ટ્રની બળૂકી બોલીએ પાત્રોને 
ઉઘાડવામાં અને કથાનકને તીવ્રતા બક્ષવામાં મોટો 
ફાળો આવ્યો છે. 

ધૂમકેતુને પણ શરમાવે એવી રંગરાગી 
વાર્તાઓના સર્જક પુરૂરાજ જોષી “માયાતિની' (₹૯૪)ની 
વાર્તાઓ લઈને આવે ત્યોર વાર્તાકાર તરીકેનો એમનો 


મે ૨૦૦૦: ૩૭૮ 


વિકાસ આનંદ આપે. બે અંતિમે રહીને સર્જન કરતા 
“માયાવિની'ના લેખકે ચવાઈ ગયેલા વિપયવસ્તુવાળી, 
સ્રાવ નબળી વાર્તાઓ આપી છે, તો એની સામે 
માનવનિયતિની સંકુલતા, માણસના “હોવા'ની 
અનૃઅર્થકતા, તેનો ખાલીપો, અનંત પ્રતીક્ષાને 
આલેખતી, આધુનકિતાનો સંસ્મર્શ પામેલી સક્ષમ 
વાર્તાઓ પણ આપી છે. સ્ત્રી-પુરૂષના સંબંધને વિષય 
બનાવતી વા્તાઓએ એકાદ અમવાદને બાદ કરતાં 
અ! તર્કને હાથતાળી આપી છે. 

ધરમાભાઈ શ્રીમાળી શસાંકળ' (૯૭)માં 
“સાંકળ', “નવી? “વીછુડો', “ભવાઈ' જેવી સરસ 
તાર્તાઓ આપે છે. તળજીવન, તળભાષાને નજીકથી 
જાણનાર આ સર્જકને ઝીણું નીરખવાની આદત છે. 

ઊજમશી પરમાર થટેટ્રાપૉડ' (૮૫) અને 
પટારો' (૯૮3માં “તિખાચ*, “છેલ્લે ઈલ્લે', “ગતે 
ઊગ્યા દિવસ', “ભેલાણ'ને બાદ કરતાં સરેર9 
વાર્તારસ જાળવતી વાર્તાઓ આપે છે. 

“બાપાની પીયર' (*૯૮)ના સર્જક કિરીટ દૂધાત 
પાશ્રેથી “ભાય', “બાપુ', “લીલ' જેવી કાઠિયાવાડી 
પરિવેશમાં ઊઘડતી વાર્તાઓ મળે છે. “ભાય'માં 
વ્યંજનાગર્ભ ક્ષણ સુધી વાર્તાને આપમેળે વિકસવા દેતો 
સર્જક સસરા-વહુના આડા સંબંધ વિશે ફોડ પાડીને 
કહેવા નથી બેઠો એટલે જ ભોળાના “જો ટીકુ, ભાય ! 
વિધાનની વકતા વાર્તાને કલાત્મક બનાવે છે. “લીલ” 
નાયિકાના મુખે કઢેવાઈ છે. વર્તમાન અને ભૂતકાળની 
પ્રભાવક સહોયસ્થિતિ વાતનું જમાપાસું છે. લીલ 
પહોંચ્યાં કે નહીં-ના મ્રશ્ચ સાથે નાયિકાના પેટમાં કાળુના 
બીજનો ફશકાટ નાટ્યાત્મક ક્ષણ રચે છે. “બાપુ'માં 
ચંચળમાના રૃદનમાં વાંઝિયો આક્રોશ અને ભારોભાર 
લાચારી છે, વિરોધ છે, પણ જડબેસલાક પુગ્ૂપસત્તા 
સ્રામે વાંઝિયો પુરવાર થાય છે. જરાય બોલકા લન્યા 
વગર, સ્ત્રીની આવી અવમાનના, એની સામેનો એનો 
આક્રોશ ને લાચારી આટલી. વેધક રીતે વ્યક્ત કરતા 
સર્જક વાર્તાકથક તરીકે ભાપાની પસંદગીમાં થાપ 
ખાઈ ગયા છે. એકનાં એક પાત્રો - પરિવેશને વિષય 
બનાવતા વાર્તાકારે એમનું આ મર્યાદિત વિશ્વ મર્યાદા 


મે ૨૦૦૦: ૩૭૯ 





ન બની રહે તે બાબતે સાવચેત રહેવું યડશે. 

મોટા ભાગે કિસ્સામાંથી કલાકૃતિ બનાવવાની 
મથામણમાં રચતા ૨જનીકુમાર પંડ્યાની વધ વાર્તાઓ 
કિરસાસ્તરે જ રહી જાય છે. પરંતુ સુખદ અપવાદડૂપે 
એમની પાગેથી “અલેલ', “જુગાર, “નક્કી ?', “મરદ” 
જેવી કલાત્મક વાર્તાઓ મળે છે. “ચંદ્રદાહ'માં 
પાગલૌકિક જગત ખડું કરતા સર્જક જરાક અંશે 
ધૂમકેતુના રવાડે ચડી ગયેલા લાગે. 

આ દાયકામાં સામવિકોમાં પ્રકાશિત થવેલી 
ઘણી વાર્તાઓએ અ/ સ્વરૃષની નગવાઈ-ગરવાઈ વિક 
આસાવેશ આપી છે. વાર્તાસ્વરૂપની પૂરી સમજ, સ્વરૂપ 
સાથેની નિસબત ધગવતા કેટલાક સંગ્રહોમાં 
સર્જનાત્મકતાનો ખાસ ઉન્મૈપ નથી કળાતો. દા.ત. 
વિભૂત સાહ ક'ક્લાવગ્વાઝ' (૮૮), મફત ઓઝા 
“આસ્રમાની રંગનો એક ટુકડો', યોગેશ પટેલ 
“પગલાંની લિપિ', જોશેક મેકવાન “સાધનાની 
આગધના' (૮૬), યોગેશ જોપી “હજીવે કેટલું દૂર' 
(૯૭), મહેશ દવે “નન્‍્દ્રબિંદુ' (૯૮), વસુબહેન ભટ્ટ 
“ડીક અપાઢ, ઘડીક શ્રાવણ' (૯૦)... વગેરે. પ્રગટ 
થતા બધા સંગ્રહો વાર્તાસમૃદ્ધિમાં ઉમેરો જ કરતા હોય 
એવું તો કદી ન બને, છંલ્લી પચ્ચીસીમાં પણ 
વા્તાનામી લખાણોનો ગંજ ખડકાયો છે. 

ટૂંકી વાર્તાના સ્વરૂપે નવલકથા કરતાં ઝાઝું ગજું 
દેખાડ્યું છે ને તોય સારી ટૂંકી વાર્તા લખનારાઓને 
નવલકથાએ નુકસાન પહોંચાડયું છે. જોકે અત્યારે ટૂંકી 
વાર્તા જ્યાં આવીને ઊભી છે ત્યાં એણે પ્રાપ્ત કરેલી 
સ્વકીય મુદ્રા ખોવાઈ જવાની બીક ન લાગે એટલી 
કલમો આ ક્ષેત્રે પ્રવૃત્ત છે. ચવાઈ ચવાઇને ચીંથગ જેવા 
થઈ ગવેલા થીમ વાતકારો જેટલા જલદી, છોડે એ 
તેમના અને ગુજરતી વાતના ફાયદામાં છે. બાળકો, 
માનસિક સમતોલન ગુમાવેલાં પાત્રોનાં મનોજગત, ઘર 
ને નોકરી બેઉ મોરચે એકલી લડતી, થાકતી, હારતી 
સ્ત્રીનું મનોજગત, પોતે ધરીના સ્થાનેથી ધીરે ધીરે 
ખસી રહ્યો છે એવું સમજી ચૂકેલ પુરપનું મનોજગત 
આલેખવાનું હજીયે બાકી જ છે. આપણો વાર્તાકાર 
મર્યાદિત અનુભવજગને સમસ્યા તરીકે જોતો થાય, 


હટ 


તવા થીમ, નવી. શક્યતાઓ તાગવાનું જોખમ લેતો 
થાય એ અતિ આવશ્યક છે. બોલીને સર્જનાત્મક સ્તરે 
પ્રયોજતો વાર્તાકાર કથનરીતિની વિવિધ તરાહોને 
સભાનપણે પ્રયોજતો થયો છે. પરંતુ ભાષા-પાત્ર અને 
કથનપ્રયુક્તિની સંવાદિતા બાબતે હજી પણ તે થાપ 
ખાય છે. આ વાર્તાકારે પોતીકા પરિવેશમાંથી ઊભી. 
થતી. એકલતા, હતાશા, પીડા, રૂગ્ણતા, ગૂંગળામણને 
વિષય બનાવી માનવીના મૂળભૂત આવેગો, ઉઠ્ઠેગો, 
ઇર્ષાઓ, અકળત્ાા ને અકળામણ નિરૂપ્યાં છે એમી ના 
નથી. એણે ભાવકની પુનઃસ્થાપના કરી એનું ગૌરવ 
કયું છે એ પણ સાચું છે. વણસ્પર્શ્યા વિષયો તરફ એની 
નજર દોડી રહી છે એ પણ જોઈ શકાય છે. પરંતુ 
હજુ આ બધું શરૂઆતના તબક્કે છે. આનાં કેવાં 
પરિણામો આવશે, વાર્તા કેટલી તો ટકોરાબંધ બનશે 
એ. તો. આવનારો. સમય જ કહેશે. અત્યારે આપણે 


આટલું કહી શકીએઃ 

ત્રેદ વાર્તાકારે પોતાની વાર્તા પરત્વે સૌથી વધારે 
નિર્મમ થવાનું છે. લખાય તે બધું સોનું ન હોય. તેણે 
ફૅન્ક ઓકોનરનું આ વિધાન ગાંઠે બાંધવાનું છે; “જો 
લેખક પોતાની વાર્તાને ડઝન વાર ન વાંચી શકે તો. 
વાચક એક વાર વાંચે એવી અપેક્ષા વધુપડતી 
કહેવા્‌ય.”' 

પ્રે સામવિકોએ પસંદગીનાં ધોરણો કડક 
કરવાની જરૂર છે, 

ત્રૅદ વિવેચને નબળી વાર્તાને અઘરી પરિભાષામાં 
વીંટાળી સબળી પુરવાર કરવાની કોશિશ છોડવાની છે. 

તરે આ સમયગાળાની વાર્તાઓનું મૂલ્યાંકન 
જરૂર કરીએ, પણ સમગ્ર સમયગાળા વિશે વિધાન 
કરવા માટે રાહ જોઈએ. 

ણ 


સાભાર સ્વીકાર 

નારી પ્રતિભાઓ: બેલા ઠાકર, પ્ર. ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, રતનપોળ નાકા સામે, ગાંધી માર્ગ, અમદાવાદ- 
૩૮૦ ૦૦૧, કિં, રૂ. ૨૦૦. આવું કે દક્ષિણના પવનમાં ? : લે. ડૉ. યશવંત ત્રિવેદી પ્ર. એન.એમ. ઠક્કરની કંપની, 
૧૪૦ પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, કિં. રૂ. ૧૩૫. કમળમાં કેદ લોહપુરૂષઃ લે. જમનાદાસ કોટેચા, પ્ર. જમનાદાસ 
કોટેચા, માનસપ્રદૂષણ નિવારણ કેન્દ્ર, જોરાવરનગર-૩૬૩૦૨૦, કિં, રૂ. ૫૦. કેફઃ લે, દિનેશ દેસાઈ, પ્ર. નવભારત 
સાહિત્ય મંદિર, ૧૩૪, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મુંબઈ-૪૦૦ ૦૦૨, દેરાસર પાસે, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, કિં. રૂ. 
૫૦. નાટ્યાયનઃ લે. શૈલેશ ટેવાણી, પ્ર. ડૉ. શૈલેશ પી. ટેવાણી, “ભાગવત્તભવન', ૭, પટેલ. કૉલોની, જામનગર, કિં. 
રૂ. ૫૦. માયાનાં બંધન: લે. એમ.ડી. નાયક, પ્ર. શ્રી લક્ષ્મી પુસ્તક ભંડાર, ૬૪-૧, ગાંધી રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૧, 
કિં. રૂ. ૯૦. અરસપરસના મેળમાંઃ લે. યાકૂબ પરમાર, પ્ર. ગુજરાત કૅથલિક પ્રેસ એસોસિયેશન, ૩, અમિબેલા, ગુજ, 
હાઇકોર્ટ સામે, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૧૪, કિં, રૂ. ૨૦. ચક્રદૂતઃ લે. સુન્દરમ્‌, પ્ર. માંગલ્ય પ્રકાશન, શ્રી અરવિંદ કૃપા 
ટ્રસ્ટ, 'માતૃભવન', ૮૭, સ્વસ્તિક સોસાયટી, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯, કિં. રૂ. ૧૨૫, લાગ્યું તે લખ્યું: લે. 
પ્ર. ડૉ. બી.ટી. ત્રિવેદી, ૧, રાજુલ એપાર્ટમેન્ટ, દીપકુંજ સોસાયટી, મહાલક્ષ્મી ચાર રસ્તા પાસે, પાલડી, અમદાવાદ- 
૭, કિં, નથી. પ0તૅડ ૦ 1૯ 5૦: લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં, અમૂલ્ય. અમીરાતઃ લે. પ્ર. બકુલેશ દેસાઈ,સોપારી 
ગલી, આસ્તિક- તગર પાસે, મહર્પિ ફ્લૅટ્રસ, નવયુગ કૉલેજ પાછળ, સુરત-૩૯૫૦૦૯, કિં, રૂ. પપ. ભજન - ભાવ- 
ભાષાઃ લે.પ્ર. પ્રતાપસિંહ રાઠોડ, નારાયણ પ્રકાશન, એ.પ, મંગલાયતન, નૈમેષ પાર્કની પાછળ, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ- 
૬, કિં. રૂ. અમૂલ્ય. અખબારી ચચપત્રો-ચર્ચાપત્રીઓ : પ્રતિબદ્ધ પ્રહરીઓ.: સંપાદક ઃ ડૉ. રજનીકાન્ત જોશી, પ્ર. અમૃતા 
પ્રકાશન, અમદાવાદ-૫, કિં. રૂ. ૧૦૦. શું ઈશ્વરને નિરાકાર માનનાર મહાપાપી છે ? લે. પ્ર. આર્યસમાજ, નવા ડેરા, 
ભરૂચ-૩૯૨૦૦૧, કિ. રૂ. ૧૫૦, ભારતીય સાહિત્યના નિમતિા વિશાખદત્તઃ લે. માતૃદત્ત ત્રિવેદી, અનુ. રૂપા ચાવડા, 
પ્ર'સાહિત્ય અ -।૬મી, રવીન્દ્રભવન, ૩૫, ફીરોજશાહ રોડ, નવી દિલ્હી-૧૧૦ ૦૦૧, કિં. રૂ. ૨૫.ઓઉંમ્‌-ઓંકારદર્શનઃ 
લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં, રૂ. -. હિન્દુઓનું ભવિષ્યઃ લે. ડૉ. હરિશ્ચન્દ્ર, અનુ. ભાવેશ મેરજા, પ્ર. ગુરદાસમલ છાંગારામ, 
આર્ય પ્રિન્ટર્સ, મહષિ દયાનંદ માર્ગ, સૈજપુર બોઘા, અમદાવાદ-૩૮૨૩૪૫, કિં. રૂ. ૨. 


બ્ટ્શ 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૦ 





નિત નવા વંટોળ 


ન્ય્ક્ક્ઝઝકડક્કડ-સ્ક્ડ્ઝકકડડ-₹:ડ&- ક: 


આજના અમેરિકાનો સમાજ 

અમેરિકા એવો દેશ છે, જેના વગર દુનિયાને ચાલતું 
નથી, પણ સાથે જ, એ કબૂલ કરવું દુનિયાને ગમતું નથી. 
એ એવો દેશ છે, જેને દુનિયા ચાહે છે, વાંછે છે, અને સાથે 
જ, એની સાથે વાંધા કાઢ્યા કરે છે. અમેરિકાને ધિક્કારવું 
* દુનિયાને ઘણું ગમતું હોય છે. એ એવો દેશ છે, જેને વિષે 
' ફાવે તેવા મત તથા ખોટા ખ્યાલ લોકો સહેજમાં બાંધી 
દેતા હોય છે, પણ એને વિષે સમજણ કેળવવાનો પ્રયત્ન 
કરતા નથી. ડિ 

જે સમાજ બહારથી સદંતર ઉચ્છુંખલ અને 
ચાર્વકવાદી લાગે છે તે ખરેખર એવો નથી પણ હોતો. 
એનાં સદસ્યો પણ રિવાજો, રૂઢિચુસ્તતા, વહેમો, 
માન્યતાઓ વગેરેથી અત્યંત સભાન તેમજ દબાયેલાં હોય 
છે. દુનિયા માનતી હોય છે તેટલાં ઉન્મુક્ત એ બધાં નથી 
હોતાં, બલકે સામાજિક ટીકાનો ડર એમને જરૂર નડતો 
હોય છે. “અમેરિકન એટલે મજબૂત, બિન્ધાસ્ત અને 
લાપરવાહ એવી વ્યક્તિ'', એમ સાધારણ રીતે માનવામાં 
આવતું હોય છે, પરન્તુ અમેરિકન વિચારકો એનાથી જુદુ 
જ માને છે, અને અમેરિકનોમાંની વૈયક્તિકતાની ઓછપ 
અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરે છે, વધારેપડતી અનુરૂપતા અને 
અનુસારકતાનાં ભય-સ્થાનોની વાત ડરે છે. 

થોડાં વર્ષો પહેલાં વિચાર્કોએ. નોધ્યું હતું કે 
અમેરિકનો સ્વ-નિર્ભર થતાં ગભરાય છે, અને એકમેકનાં 
જેવાં થઈને ગોઠવાવાની ચિંતા કર્યા કરે છે. શાળાવયીથી 
માંડીને પુખ્ત-વયનાં સદસ્યો “સરખે-સરખાનું સંપીડન' 
કહેવાતી, દૃષ્ટ-અદષ્ટ, બળજોરી અનુભવતાં હોય છે, તે થોડું 
ધ્યાન આપતાં જોઈ શકાય છે. 

જોકે એ શક્ય છે કે આ જમાનામાં અમેરિકી 
સમાજની સામૂહિક ચેતના એક વર્તુળ કરતી ગઈ હોય, 
ને વૈયક્તિકતા જ નહીં, પણ સ્વાર્થ-પરાયણતા સુધી પહોંચી 
હોય. આ ભાવ એવો છે કે જલદી સમજી અથવા સમજાવી 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૧ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


ના શકાય. દા.ત. કોઈ પણ-માણસને પૂછશો તો એ નક્કી 
કહેશે કે “ર્વાર્થીપણું ખરાબ 'છે. આજ-કાલ બધા લોકો 
સાવ સ્વાર્થી હોય છે.” પણ એ માણસ પોતાને આ 
સામાન્યીકરણમાંથી બાકાત રાખવાનો. લોકો હંમેશાં એમ 
કહેતા હોય છે કે “આજકાલ કોઈના ઉપર વિશ્વાસ રખાય 
એવું નથી રહ્યું” ત્યારે એ લોકો એ વર્ગીકરણમાં પોતાને 
ક્યાં મૂકતા હોય છે? 

જોવામાં એમ આવે છે કે બુનિયાદી મૂલ્યો વિષે 
પૂછવામાં આવે ત્યારે મોટા ભાગના લોકો-સાગ્રહ 
જવાબદારી, સ્વનિર્ભરતા, વિચારોની અભિવ્યક્તિ જેવા 
ગુણો પોતાની જાતમાં દર્શાવે છે; અને સાથે %, આ ગુણો 
બીજાઓમાં રહ્યા નથી, કે દેખાતા નથી, એવો મત વ્યક્ત 
કરે છે. આ એક એવું 'વિરુદ્ધ-કથન' છે કે મત પ્રદશિત 
કરનારાંનું ધ્ધાન પણ તરત એ. તરફ ના જાય. 

જો દરેક જણ પોતપોતાના હિતનો જ વિચાર કરશે, 
ને અન્ય જનને નીચા ગણશે, તો સામાજિક તયા કૌટુંબિક 
સંબંધો વધારે ને વધારે નબળા પડતા જવાના, હવે 
વિચારકો આ ચિંતા કરે છે. 

હજાર વર્ષ પહેલાં જગતમાં વ્યક્તિવાદ હયાતીમાં 
ન હતો, આપણે આજે જાણીએ છીએ તે રીતે તો નહીં 
જુ, પુરૂષો પિતાના નામથી, ને સ્ત્રીઓ પિતા અથવા પતિના 
નામથી ઓળખાતાં. ચૌદમી સદી પહેલાં સ્વતંત્ર અટકોનો 
રિવાજ ન હતો. અમેરિકામાંના સીદી-હબસી-ગુલામોને તો. 
ઓગણીસમી સદી સુધી અટકો રાખવાની છૂટ ન હતી. 
વળી, રોજિંદુ જીવન જાહેરમાં ને સમૂહમાં જિવાતું. પોતાની 
જુદી, નિજી જગ્યાનું કલ્પન છેક અઢારમી સદીમાં યુરોપના 
શ્રીમંત વર્ગમાં જન્મ પામ્યું. એક સો વર્ષ પહેલાં કેટલાં જણ 
સાવ એકલાં રહી શકતાં! આજના અમેરિકામાં પ્રજાનો 
ચોથો ભાગ એકએક જણવાળાં ઘરોથી બનેલો છે. મધ્ય- 
વર્ગીય આર્થિક સધ્ધરતાને કારણે આ શક્ય બન્યું છે. 

એક સમયે વૈયક્તિકતાનું સ્વરૂપ “ઉપયોગિતાવાદી' 


ઉદટ્દશ્‌ 


હતું, જ્યારે હવે એ. “અભિવ્યક્તિવાદી' બન્યું છે, એમ 
કહેવાય છે. હવે લોકો પોતાની જાતની સહાયમાં, તથા 
શોધમાં, પ્રવૃત્ત રહે છે. અમેરિકાની સંપન્નતાં પ્રજાને આ 
માટે સમય, તેમજ શ્રી, આપી શકી છે. છેલ્લાં ચાલીસ- 
પચાસ વર્ષથી જ આ શક્ય બન્યું છે. એ પહેલાં વ્યક્તિગત 
સંવેદનો કે આવશ્યક્તાઓની અભિવ્યક્તિની અગત્ય 
ભાગ્યે જ થોડાં જણને જણાતી રહી હશે, 

એક પ્રશ્ચોત્તરી પ્રમાણે અમેરિકાની જનતા કઈદકઈ 
બાબતોને અગત્યની. ગણે છે તેની વાદી રસ પડે તેવી છે. 
પંદર મૂલ્યોમાંનું ક્યું કયા કમાંક ૫૨ છે તે જોતાં અમેરિકાના 
આજના, ભિન્ન-જાતીય સમાજની ખાસ્સી અર્થપૂર્ણ એવી 
ઝાંખી મળી આવે છે. દા.ત. પંચાણું ટકાથી વધારે લોકો 
“પોતાનાં કાર્યો માટે “જવાબદાર હોવું'ને પ્રથમ સ્થાને મૂકે 
છે, અને પંચોતેર ટકા લોકો “ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા હોવી'ને 
અગત્યનું ગણે છે. 

લોકોના પ્રત્યુત્તરોને આધારે “હું બરાબર છું, તમે 
સ્વાર્થી છો' જેવું એક વિરચન ઊપસતું જણાયું છે. જેમ 
કે કેવળ સત્તર ટકાએ પોતાની જાતને સ્વકેન્દ્રીવ ગણાવી 
છે, જ્યારે સાઠ ટકા બીજાંને સ્વ-કેન્દ્રીવ ગણાવે છે. આ 
જ રીતે, “નજીકનાં તો. ગેરફાયદો ના જ ઉઠાવે,'' એમ 
કહેનારાં ઘણાં ઓછાં હોય છે, જ્યારે “મોટા ભાગના લોકો 
ગેરફાયદો ચોક્કસ ઉઠાવવાના'' એમ કહેનારાંની, સંખ્યા 
ઘણી વધારે છે. તો શું આનો. અર્થ એ. હશે કે અમેરિકામાં 
ઘણા સ્વ-કેન્દ્રિત લોકો છે ખરા, પણ જાણે કોઈને એ 
બાબતની ખબર નથી? કે પછી અમેરિકનો સમાજને એ. 
છે તે કરતાં ખરાબ કલ્પે છે ? 

ધર્મને લગતી બાબતને અમેરિકનો આગવી રીતે જુએ. 
છે. ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા હોવી જરૂરી છે એમ માનનારાં પંચોતેર ટકા 
છે,પણ એનાથી ઘણા ઓછા ટકા ધામિકતાને અગત્યની ગણે 
છે, 'ધાર્મિડતા'નું સૂચન જો સામૂહિક પ્રાર્થના ને ભક્તિમાં 
જોઈએ, તો એમ લાગે છે કે મોટા ભાગનાં અમેરેકનો જાહેર 
અને સામૂહિક ધર્મ-પ્રવૃત્તિઓને બદલે નિજી શ્રદ્ધા અને નૈતિક 
નિયમનનું મહત્ત્વ વધારે ગણે છે. 

સામાજિક સ્તરે પણ અમેરિકનો એકલાં રહેવું વધારે 
પસંદ કરતાં લાગે છે, તો, દાન ૫૨ ટકતી. સંસ્થાઓમાં 


બટ 


સ્વેચ્છાથી વિવિધ સેવા. આપનારાંની સંખ્યા ઘણી વધી છે, 
આવાં સંધાન સામાજિક સંપકનું સ્થાન લે છે. વળી, સ્ત્રીઓ 
પણ હવે નોકરી કરતી થઈ ગઈ છે, ને તેથી કામ, ઘર, 
છોકરાંનો ઉછેર વગેરેમાંથી સામાજિક ઘનિષ્ઠતા માટે સમય 
કાઢવો કઠિન પડે છે. 

એક તરફ આ સમાજ વ્યક્તિવાદી છે, તો બીજી 
તરફ એ. સુસ્થિર સંબંધોની હિમાયત કરતો રહે છે. આ 
બે તત્ત્વોની વચમાં અમેરિકાનો પોતાની જાત વિષેનો ખ્યાલ 
ઝોલા ખાતો રહે છે. સફળ મૂડીવાદને કારણે પ્રાપ્ત થવેલા 
ઉચ્ચ કક્ષાના જીવનમાં લાંબા કાળના સંબંધો અને અન્યના 
આધારની બહુ જરૂર દેખાતી નથી, પણ શક્ય છે કે 
સમાજની સામૂહિક ચેતના પુનઃ એક વર્તુળ ફરે, ને ત્યારે 
એનાં સદસ્યોને પણ ખબર પડવાની કે વૈયક્તિકતાની 
કિંમત શું ચૂકવવાની આવે છે. 

છેલ્લે, અમેરિકનોને જે પંદર અંગત મૂલ્યો 
અગત્યનાં લાગે છે તેની, ટકાવારી સાથેની, વાદી. 
જોઈએ. એ દ્વારા એ પ્રજાનું નિરાળું ને યથાર્થ થિત્રણ 
જરૂર મળવાનું. 


૧, પોતાનાં કાર્યોની જવાબદારી હોવી. ૯૭% 
ર. આરોગ્યની સંભાળ રાખવી. ૯૧% 
૩, સ્વાભિમાનથી પગભર રહેવું, ૮૯% 
૪. પોતાની લાગણીઓને વ્યક્ત કરી શકવી. ૭૮% 
પ. ઈશ્વરમાં શ્રદ્ધા હોવી, ૭૫% 
૬. બાળકો હોવાં. ૭૧% 
૭, સંતોષકારક નોકરી હોવી, ૭૦% 
૮. સારા પાડોશી થઈને રહેવું. ૬૮% 
૯. આર્થિક રીતે સધ્ધર હોવું. ૬૫% 
૧૦, લગ્ન ડર વાં. ૬૨% 
૧૧, ધર્મપરાયણ હોવું, ૫૧% 
૧૨, પોતાને માટે પૂરતો સમય હોવો. ૫૨% 
૧૩. સામાજિક પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લેવો ૩૫% 
૧૪, અનેક મિત્રો હોવા. ૨૮% 
૧૫, આકર્ષક દેખાત હોવો. ૧૮% 
ણ] 

મે ૨૦૦૦: ૩૮૨ 


યૂઇંગમ 


--- 


મુંબઈમાં મારું ઇમ્પોર્ટ-એક્સપૉર્ટનું નાનકડું 
કામકાજ છે, મુંબઈમાં વેપાર કરવો અને બિઝનેસનું 
નાનકડું કદ જાળવી રાખવું એ જરા મુશ્કેલ છે. અહીં 
બધાં કામકાજ વધારવામાં માને છે - ૪090) 
17ત11ડ 10 છુ#૦૫7 ટુ. હિતેચ્છુઓ પણ સલાહ 
આપવાના: “બેઝનેસ એક્સપાન્ડ કરો, યાર'', “થોડું 
ડાઇવર્સિફિકેશન કરો, મારા શેઠ!” પણ મને ઝાઝી 
જફા ગમતી નથી. નાનકડું યુનિટ ગમે છે. દોડાદોડ 
ન જોઈએ. માફકસરનું કામ, પ્રમાણસરનો નાનો 
અમથો સ્ટાફ અને દાળ-રોટલો મળી રહે તો એટલાથી 
આપણને સંતોષ છે. 

હોલ જેવા મોટા વિશાળ ખંડમાં પથરાયેલી મારી 
ઓફિસમાં તમને ખુલ્લાપણું લાગે. આગળ ટેબલ- 
ખુરશી ને કાઉન્ટર સાથે રિસેપ્શનિસ્ટ-કમ-ટાઇપિસ્ટની 
જગા છે, પાછળ દસેક ટેબલ-ખુરશી વ્યવસ્થિત 
ગોઠવેલાં છે અને ખંડને છેડે ખૂણામાં પ્લાયવુડનાં 
પાટિયાંઓથી મારી ચેમ્બર બનાવી છે. ચેમ્બરની 
પાછલી સાઇડે દીવાલ છે, જમણી બાજુ રસ્તા પ૨ 
પડતી બારીઓ છે, ડાબી બાજુ અમારી ઓફિસ છે, 
ત્યાં ઉપરની બાજુએ મેં પારદર્શક કાચ નખાવ્યા છે, 
જેથી બધાંઓની વચ્ચે હું કામ કરું છું એવું મને લાગે. 
સામેની બાજુ ચેમ્બરનો દરવાજો છે: % 

મારો સ્ટાફ માંડ પંદરેક જણનો છે. બધાં સાથે 
મારે અંગત ઘરોબો. તેમના કુટુંબનાં માણસોને પણ 
ઓળખું. અવારનવાર તેમના ખબરઅંતર પૂછું. સારા- 
માઠા પ્રસંગે સ્ટાફનાં ઘણાંખરાં માણસોના ઘરે હું 
એકાદબે વાર જઈ આવ્યો છું. વરસે દહાડે અમારા 
સ્ટાફની એકાદ નાની ટ્રિપ પણ ગોઠવાય. હું પણ જોડાઉં. 
સ્ટાફ સાથે કુટુંબની જેમ કામ કરવાની એક મજા છે. 

અમારા સ્ટાફમાં ભારતી જરા જુદી પડી જાય. 


એ જરા અતડી છે, ભાગ્યે જ કોઈ સાથે વાતચીત 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૩ 


મહેશ દવે 


કરે. જોકે તેના કામમાં એ ચોક્કસ છે. આમ તો એ. 
સ્ટેનો છે, પણ મારા સિવાય કોઈ તેને ડિક્ટેશન આપતું 
નથી. મારે પણ એકાદ-બે કાગળોથી વધારે ભાગ્યે જ 
લખાવવાનું હોય. ઓફિસનું થોડું ટાઇપિંગ વર્ક ખરું, 
પણ મોટે ભાગે ભારતીનું કામ રિસેપ્શનિસ્ટ, ઇનવર્ડ- 
આઉટવર્ડ-ડિસ્પૅચ અને ફોન રિસીવ કરી સ્ટાફના 
સભ્યો સાથે ફોન કનેક્ટ કરવાનું. 

ભારતી બહુ રૂપાળી તો ન કહેવાય, પણ એ 
આંખે-નાકે નમણી છે. શરીર સપ્રમાણ અને વાન ગોરો. 
દેખાવડી જરૂર કહી શકાય. એ અપરિણીત છે ને 
એકલી રહે છે, તેનું મને આશ્ચર્ય છે. તેનાં બીજાં કોઈ 
સગાં છે કે કેમ, તેઓ ક્યાં રહે છે વગેરે વિષે 
અમારામાંથી કોઈને ખબર નહોતી. એ કંઈ કહેતી 
નહીં, કોઈ પૂછવાની હિંમત કરતું નહીં. એ કોઈને ઘેર 
જતી નહીં ને કોઈને પોતાને ત્યાં બોલાવતી નહીં. ખેર, 
જેવી જેની પ્રકૃતિ. 

હું અગિયાર-સવા અગિયારે ઓફિસે આવું. 
નાનાં-મોટાં કામ પતાવી દોઢથી બેની રિસેસ પછી હું 
હમેશાં ભારતીને ડિક્ટેશન માટે બોલાવું. એક-બે 
કાગળો લખાવું. એટલો જ એની સાથે સંપર્ક, પણ 
આજે એક અરજન્ટ લેટર મોકલવાનો હતો. તેથી સવા 
અગિયારે ઓફિસમાં આવી તરત જ મેં ભારતીને 
ડિક્ટેશન માટે બોલાવી. ભારતીનો ચહેરો જોઈ મને 
આંચકો લાગ્યો. હંમેશાં સ્વસ્થ અને નિર્લેપ રહેતી 
ભારતી આજે જાણે ભારે મૂંઝવણણાં લાગી. જોકે એની 
શૉર્ટહેન્ડ બુક અને પેન્સિલ લઈ તે ગોઠવાઈ ગઈ. મે 
પણ લખાવવાનું શરૂ કર્યું. 

મેં પાંચેક મિનિટ ડિક્ટેશન આપ્યું ત્યાં ફોનની 
ઘંટડી રણકી. મારે ત્યાં રિસેપ્શન ડેસ્ક અને મારા ટેબલ 
૫૨ ઘંટડી સાથે વાગે છે. સામાન્ય રીતે ભારતી 
રિસેપ્શન ડેસ્ક પરથી ફોન લઈ જેનો ફોન હોવ તેને 


------------#“* 


કનેક્ટ કરે કે બોલાવે, પણ ભારતી. મારી ચૅમ્લરમાં 
હતી એટલે મેં જ રિસીવર ઉપાડ્યું. હું “હેલો' કહું એ 
પહેલાં જ સામેથી કોઈ બંગાળી બાબુ તેમની ભાપામાં 
બોલવા માંડ્યા. ભવનમાં વર્ગો ભરી હું બંગાળી 
શીખ્યો છું. મહાવરો રહ્યો. નહોતો, પણ ભાગ્યું-તૂટ્યું 
બંગાળી હું બોલી લઉં છું અને બીજાનું બોલાવેલું તો 
મને બરાબર સમજાય. મને સમજાઈ ગયું કે સામેની 
વ્યક્તિ પ્રિયતમાને સંબોધી પ્રેમથી પ્રેમની વાતો કરે 
છે... બંગાળીમાં પ્રેમની. વાતો બહુ મીઠી. લાગે છે, પણ 
“ઇનફ ઇઝ ઇનફ', બહુ થયું, મેં રુક્ષ થઈ પૂછયું, 
“કેસકા કામ ઢૈ?' 

સામેનો માણસ એક ક્ષણ ચૂપ થઈ ગયો. થોડી 
વાર પછી તેણે ક્ષુબ્ધ અવાજે બંગાળી લઢણની હિંદીમાં 
પૂછ્યું, 'ભારોથી સૉરબોઇયા નોય હય?' 

હું જરા થડકી ગયો. સામે બેઠેલી ભારતીને મેં 
રિસીવર આપ્યું, “યૉર ફોન.” ભારતીના મોં પરનો 
મૂંઝવણનો ભાવ ચરમસીમાએ પહોંચ્યો ને જાણે એમાં 
શરમની લાગણી ભળી. ફોનમાં તે કંઈક ધીમેથી 
ગણગણી - બંગાળીમાં. પછી મને કહ્યું, “હું 
બહારથી - મારા ટેબલ પરથી ફોન લઉં છું.'' ભારતી. 
ચેમ્બરમાંથી બહાર ગઈ. ચેમ્બરના કાચમાંથી હું તેને 
જતી જોઈ રહ્યો, તેને ખબર નહોતી કે હું બંગાળી 
સમજું છું, પણ હું જાણી ગયો હતો કે કોઈ બંગાળી 
બાબુ સાથે તેનો પ્રેમાલાપ ચાલે છે. 

તેનો ફોન ઝડપથી પતાવી ભારતી ઉતાવળી 
ઉતાવળી આવી, બોલી, “સોરી...સર !”' ને ડિક્ટેશન 
માટે ગોઠવાઈ ગઈ, જેમ તેમ કરી મેં કાગળ પૂરો કર્યો, 
ભારતીને રવાના કરી. હું વિચારે ચડી ગયો. આરસની 
મૂર્તિ જેવી નિર્લેપ ભારતીમાં પ્રેમના મોતીની ચમક 
નિહાળી હું ચમકી ગયો હતો, પ્રેમના અંકુર ગમે તેવી 
ઊષર ભૂમિમાં પણ ફૂટી નીકળતા હશે કે? 

બીજે દિવસે. ઓફિસમાં દાખલ થતાં મેં 
ભારતીને જરા ધારીને જોવાનો પ્રયત્ન કર્યો. ભારતી 
નિર્લેપ ભાવે તેના આઉટવર્ડ ડિસ્પૅંચના કામમાં 
મશગૂલ હતી. મારી ચેમ્બરમાં પહોંચ્યો ત્યારે ૧૧-૨૦ 
થઈ હતી, ભારતીના જ વિચાર ચાલુ હતા ત્યાં કોન 


ઉટ્દશ 


રણક્યો. બરાબર એ જ સમય. મારાથી અનાયાસ 
અચાનક ફોનનું રિસીવર લેવાઈ ગયું.. એ જ અવાજ, 
એ. જ બંગાળી ભાપા. એ જ પ્રેમાલાપ. આજે વધારમાં 
સામેથી ભારતીના ટહુકા પણ સંભળાતા હતા. 
ભારતીનું બંગાળી સરસ હતું, ગઈ કાલનો 
મૂંઝવણભર્યો ફોન-અકસ્માત આજે બંને માટે મજાક 
- રમૂજનો વિપવ બન્યો હતો. એકાએક મને ભાન 
થયું, મારો વ્યવહાર અનૈતિક હતો, મેં રિસીવર મૂકી 
દીધું, 

મને એક ટેવ પડી ગઈ, રોજ સવારે ૧૧-૨૦ના 
સમયે હું રાહ જોવા માંડ્યો. એકાદ મિનિટ આઘુંપાછું 
થાય, પણ ફોન અચૂક આવતો. ચેમ્બરના કાચમાંથી 
હું ભારતીને વાત કરતી જોઈ રહેતો. તેની પીઠ મારા 
તરફ રહેતી એટલે ભારતીના મોં પરના ભાવ મને 
દેખાય તેમ નહોતા, પણ હું કલ્પના કરતો, ભારતી 
અત્યારે મરક મરક હશે. ભારતીનું મરકતું મો જોવાનું 
મને બહુ મન થતું, 

થોડા વખત પછી મારાથી રહેવાયું નહીં. મારા 
ચહેરા પાસે ઘોડા-ફાઇલની આડશ રાખી મેં પણ 
ભારતી સાથે જ ફોન ઉપાડ્યો. ભારતી. અને બંગાળી 
બાબુનું સંવનન થોડો સમય સાંભળી ફોન મૂકી દીધો. 
હવે હું અવારનવાર આ રીતે કોન સાંભળવા માંડ્યો. 
એ સાંભળવામાં અપરસ હતો, રહસ્ય શોધવાનું 
ડિટેક્ટિવ-કુતૂહલ હતું કે બીજું કંઈક હતું, તેની ખબર 
નથી, પણ ફોન ઉપાડ્યા વગર મારાથી રહેવાતું નહોતું, 

મને થોડી થોડી સમજ પડી, બંગાળી બાબુનું 
નામ સૌરિન હતું. એ પરણેલો હતો, તેને બે બાળકો 
હતાં. એ. જ્યારે પત્ની અને બાળકોને લઈ ફિલ્મ જોવા 
જતો, હરવાફરવા જતો કે નાની-મોટી સફરે જતો ત્યારે 
ભારતીને બહુ ઓછું આવતું, થોડી ખબર પડતી ગઈ 
તેમ તેમ મને વધારે ને વધારે જાણવાની તાલાવેલી 
લાગતી ગઈ, પણ હું પ્રગટ થઈ શકતો નહોતો, 
પ્રગટપણે કંઈ તપાસ કરી શકતો નહોતો. 

રોજની જેમ ઓફિસે આવ્યો ને મેં ભારતીને 
તેના ટેબલ પર ન જોઇ. મારી ચેમ્બરમાં ગયો ત્યાં 
ટેબલ પર ભારતીની બે દિવસની લીવ-નોટ જોઈ. 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૪ 


ભારતીની જગાએ ઓફિસના રામભાઈ શાહ બેઠા. 
મને બહુ ઇન્તેજારી હતી, આજે ૧૧-૨૦નો ફોન 
આવશે કે નહીં? મેં નક્કી કર્યું, ફોન આવશે તો હું 
ઉપાડીશ, રમભાઈને કહીશ, મને વાત કરવા દો. 
બંગાળી બાબુ સાથે બંગાળીમાં વાત કરી જમાવી 
દઈશ... પણ ૧૧-૩૦ થઇ તોયે ફોન ન આવ્યો. મેં 
આશા મૂકી દીધી. 

બીજે દિવસે પણ ફોન ન આવ્યો. ત્રીજે દિવસે 
ભારતી આવી... પણ કેવી એ ભારતી ! તેની ઉંમરમાં 
જાણે દસ વર્ષ વધી ગયાં હોય તેવો ફશ નિસ્તેજ 
ચહેરો, સંપૂર્ણ સફેદ વસ્ત્રો, કપાળમાં ચાંદલો નહીં, 
હાથમાં રંગરંગની બંગડીઓની જગાએ માત્ર સોનાની 
બે બંગડીઓ. એનો દેખાવ જોઈ મનમાં એક જ શબ્દ 
પ્રગટ્યો: “વિધવા! હું છળી ગયો. મેં એ દિવસે ને 


દુકાળ 
અગે બાંધી સરોવરની પાળ 
ને તોય કેમ પાણીનો પડતો દુકાળ ? 


ઓડાસ/લ ૧ટળાંઓ ઠ/લ/ ગરશ્ર્ય/ 
અને જોરલ/% ટહુક્ય છે 6/6, 
જનન ૧૯ક૫/ય પગલું ભરત 
હવે ભોવમાંથી ઊગે છે ભ(૯// ' 


ફૂલોના વાયદાઓ જૂઠા નીકળ્યા, 
હવે ભીતરમાં લાગે છે ઝાળ? અમેન 


અવે અવે રે એક ડોલરિય) દેશ 
એનાં શમણાંઓ આંખમાં આળોટે 
આછી નીદરમાંથી જાગીને જોઉં તો- 
ડૂબી જાય દરિયો પરપોટે/ 
લોચનને આરપાર વીધતોક વાયરો 
ખેરવે છે આંસુની ૩0? અશેન 
લાલજી કાનપરિયા 


મે ર૦૦૦: ૩૮૫ 


પછી બે-ચાર દિવસ ૧૧-૨૦ના ફોનની રાહ જોઈ, પણ 
એ ફોન ન આવ્યો. એ ફોન આવવાના બંધ થઈ ગયા. 

સમય ક્યાં ઊભો રહે છે? તે તો ચાલ્યો જ 
જાય છે. હું જોઈ શકતો હતો કે ભારતી ધીમે ધીમે 
“નૉર્મલ' થતી જતી હતી. પણ પહેલાં તેનો ચહેરો 
હંમેશ નિર્લેપ લાગતો, હવે તે કરૃણ લાગે છે કે પછી 
આ મારી નરી કલ્પના છે? જે હોય તે, પણ મને 
ડિટેક્ટિવની જેમ રહસ્ય ઉકેલવામાં બહુ રસ છે - 
સૌરિન કીણ હતો, એનો ને ભારતીનો પ્રેમ કેવી રીતે 
થયો, એ બે કેમ ન પરણ્યાં, સૌરિનનું શું થયું... પણ 
આ બધાં રહસ્યો કેમ ઉકેલવાં તે મને સમજાતું નથી. 
બસ, રોજ ૧૧-૨૦ પછી થોડો સમય ભારતી- 
સૌરિનના રહસ્યની ચૂઇંગમ ચગળ્યા કરું છું ને પછી 
કામે વળગું છું. 


થં. 


જીજીબા....પ્રસાદ ! 

ત્ય 

પૂજન નક અરડથ/ 

ઘટ્ટ કથ્થાઈ સાળુમાં ત#ક્ર ઊજળો દેહ ફરે 
આરતીની જેમ. 

ગુલાબ મોગરો ગલગોટો બારમાસી 

તુલસી દૂવા બીલી 

અક્ષત તલ દુગ્ધા/ભિષેક 

કઈં નમઃ શિવાય... 

ઓરસિવે વસત સુખડની અદ્દભૃત સુવાસ 
અગરબત્તીમાંથી સરી પડતાં ધૂત્રમોતી 

ઘીના દીવામાંથી વહેતી ઈયા અજવાળાની નદી 
અષ્ટગંધથી મહેકતી હવાનો મિષ્ટ ભેરી 
રુદ્રા મળા ફેરવતી વત્સલ આંગળીઓ 
ત્રકચાઓ જેવી આંખોમાંથી વરસતો અઢળક મલ્હાર 
ચાંદીની ઘંટડીમાંથી ખળખળ રણકતો દરિયો 
અને ટચૂકડ! હાથોનું રજ વાચું 


જીજીજ#...» સદ / 
યોગિની શુક્લ 


-------લ્ 


ઘોડો 





(ઠહર)) 

કોઈ જેડી, કોઈ ૪રખડ, કોઈ શીલવંત નર, 
ત્રણ્ન રતન સરશિથ, સંસ/ર%/ સરજનહાર. 

જાતવાન ઘોડો, પુરૃપ (અહીં પુરૂષનો અર્થ 
ભક્ત, દાતા અને શૂરા માટે જ થાય છે) અને શીલવંતી 
નાર. આત્રણેય ધરતીનાં રત્નો સર્જનહારે સરજ્યાં છે. 

ઘોડો શબ્દ ક્યાંથી ઉત્પન્ન થયો? મૂળ શબ્દી 
ઘોરો છે. ઘોરઃ ધ્વનિ પરથી ઉત્પન્ન થયેલ છે. ઘોરો : 
ધ્વનિ કરનાર. અપભ્રંશ ભાપામાં 'ર' ગણને કનિષ્ઠ 
ગણેલ હોઈ '૨'ના પર્યાય માટે “ડ' ગણ પ્રયોજાય છે. 
ઘોરઃ ઘોડ: ધ્વનિ પરથી ઘોડો શબ્દ બન્યો, ઘોડાની 
ચેપ્ટાઓમાં હણહણાટ અને પગથી ધરતી પર ટાપ 
મારી ધ્વનિ ઉત્પન્ન કરે છે. દોડે છે. ત્યારે ડાબલાઓની 
પડઘી બોલાવે છે. 

ધોડો ધોડાનું અપભ્રંશ છે. ધોર - ધૂંવાડો. ધૂમ 
તે પરથી ધોશ થયું. “ધ'ના સ્થાને “ઘ'એ સ્થાન લેતાં 
છોડો થયું. ધોડા - ધૂંવાડિયો, યા ધૂંવાડામાંથી ઉત્પન્ન 
થનાર. 

ઘોડાની ઉત્પત્તિની એક પૌરાણિક કથા છે. અને 
ધોર (ધૂંવાડા) સાથે તેનો સંબંધ છે. 

વાત સતયુગના જમાનાની છે. 

બ્રહ્માના પુત્ર સત્યવચન મહાન ત્રકપિ હતા. 
અઘોર વનમાં આશ્રમ બાંધી અઘોર તપ કરતા હતા. 
તેમણે યજ્ઞ આદર્યો. યલ્લકુંડમાં અગ્નિ પ્રગટ થયો. તે. 
સમયે અગ્નિનો ધૂંવાડો સત્યવચન ત્રકપિની બેઉ 
આંખોમાં ઘૂસી ગયો. તેથી બેઉ આંખોમાંથી આંસુ 
સરી પડયાં. જમણી તરફની આંખના આસુમાંથી 
અદ્ભુત પાંખોળો ઘોડો અને ડાબી આંખના 
આંસુમાંથી અદ્ભુત પાંખાળી ઘોડી ઉત્પન્ન થયાં. 

આ અદભૂત જાનવરોએ ઉત્પન્ન થતાની સાથે 
હણહણાટ કર્યો અને પગની. ટાપ મારી ચેષ્ટાઓ કરી. 


અ શકક 


મુરાદખાન ચાવડા 


ઉત્પન્ન થતાની સાથે ઘોર ધ્વનિ કરતાં ઘોરા - ઘોડાથી 
ઓળખાણાં. ધોર ધૂંવાડો - ધોરો - ધૂંવાડિયો, 
ધૂંવામાંથી ઉત્પન્ન થનાર ઘોડો. 

આ સત્યવચન ત્ર્ઇધપિ વેદકાળમાં અશ્વાયન 
ત્છપિને નામે ખ્યાતિ પામ્યા, અને સ્વર્ગે વિહાર કર્યો. 

આ અશ્ચાયન ત્રપિના પુત્ર શાલિહોત્ર ત્કપિએ 
તેમના આશ્રમમાં સ્થાન લીધું. 

પાંખાળાં ઘોડાઘોડી નિત આશ્રમથી પાંખો 
ફફડાવી આકાશમાં ગમન કરવા લાગ્યાં, આખા 
બ્રહ્માંડની પ્રદક્ષિણા કરી સાંજે શાલિહોત્રના અશ્થે 
આવી જતાં હતાં. 

એક દિવસની વાત છે કે શાલિહોત્ર ત્રકપિના 
આશ્રમથી ઘોડોઘોડી આકાશગામી થયાં. અંતરીક્ષમાં 
ઊડતાં ઊડતાં છેક સુરલોક ઇન્દ્રપુરીમાં પહોંચ્યાં. 
ઇન્દ્રપુરીની અંતરીક્ષમાં પ્રદક્ષિણા કરી ઇતન્દ્રપુરીને 
નિહાળી. ત્યાં અચાનક તેમની નજર ઇન્દ્રપુરીના લીલા 
હરિયાળા બાગ પર પડી. અને લીલોતરી ભાળી. 
ચરવાની લાલચ થઈ અને બાગમાં ઉતરાણ કર્યું. લીલું 
હરિયું ઘાસ પેટ ભરીને ચર્યું અને ઝરણા, સરિતાનું 
નિર્મળ નીર પી પાંખો પ્રસારી. પાંખો ફફડાવતાં તેમાંથી 
ભારે પવન ઉત્પન્ન થયો, જેથી બાગનાં ઝાડવાંની 
ડાળીઓ અને પાંદડાં તૂટી પડ્યાં. બાગ વેરણછેરણ 
થયો. 

ઘોડાઘોડીને તો ઇન્દ્રના બાગનું લીલું ઘાસ દાઢે 
વળગ્યું. એટલે નિત સવાર પડતાં આ બાગમાં આવી 
ચરી સીધાં આકાશમાં ઊડી જતાં. આમ રોજરોજ 
પાંખોના પવનથી બાગ વેરાન થતો ગયો. 

બાગના માળીએ વેરાન બાગ થતો ભાળ્યો. 
બાગના ચોકિયાતને બોલાવી ભણ્યો કે “બાગમાં કોઈ 
જાનવરો પેધી ગયાં છે. ભારે ભંજવાડ કરે છે. તો 
બાગની વાડની સારસંભાળ લે, નહીંતર ઇન્દર - 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૬ 


મહારાજ ભાળશે તો આપણને ઠપકો દેશે.'” 
ચોકિયાતે બાગની ફરતે વાડકાંટાને સમાર્યા 
અને પગના સગડ મેળવવા પ્રયત્ન કર્યા. પણ કોઈ 
સગડ ન મળ્યા. થાળીને ભણ્યો કે વાડ ઠેકીને તો કોઈ 
જાનવર દાખલ થતું નથી ? માળી નવાઈ પામ્યો. પણ 
સાથે સાથે રોજ રોજ ભંજવાડ વધતો ગયો. માળી ને 
ચોકિયાત એકસંપ થઈ આ ચોરીછૂપીથી ઘૂસી જતા 
જાનવરની ભાળ મેળવવા બાગમાં છૃપાઈને બેઠા. 
નિત નીમ પ્રમાણે ઘોડોઘોડી અંતરીક્ષમાંથી 
ઊતર્યા. માળીએ અને ચોકિયાતે ભાળ્યાં. આ વિચિત્ર 
અને અદ્ભુત જાનવરોને ભાળી, માળી ને ચોકિયાત 
ગભરાઈ ગયા. ડરી ગયા. એટલે તેમને ન રોક્યા કે 
ટોક્યા. આમ રોજ ઘોડોઘોડી ભંજવાડ કરતાં રહ્યાં. 
માળી અને ચોકિયાતે સંપ કરી નક્કી કર્યું કે 
જેમ ચાલે તેમ ચાલવા ઘો. ઇન્દરમહારાજને ખબર 
પડશે. ત્યારે જોયું જશે. પોતપોતાના કામે લાગ્યા. 
આખા. બાગનાં ઝાડવાંની તૂટી પડેલી ડાળીઓ 
ઝાડવાં ઉપર ટિંગાઈ રહેલી અને સુકાઈ ગયેલી, જેથી 
આખો હયભિર્યો બાગ ઉનાળામાં દીસતા ડુંગરા જેવો 
ભૂખરો થઈ ગયો. 

આ બાજુ ઇન્દ્રમહારાજને પોતાનો બાગ સાંભર્યો 
અને અચાનક બાગમાં આવી ચડયા. 

બાગને વેરવિખેર અને ઉજ્જડ ભાળતાં ઇત્દ્ર- 
મહારાજ કૌધે ભરાણા. ચોકિયાત અને માળીને 
ધમકાવ્યા. 

માળી અને ચોકિયાત હાથ જોડી કરગરતાં 
વીનવવા લાગ્યા : 

“દેવાધિદેવ, ઇન્દરમહારાજ, અમારો ગુનો માફ 
કરો. પણ બે અદ્‌ભુત પાંખાળાં ને ચોપાયાં જાનવરો 
આ બાગમાં ભંજવાડ કરી જાય છે. આકાશમાંથી 
ઊડતાં ઊડતાં બાગમાં ઊતરે છે. પેટ ભરી લીલું ઘાસ 
ચરી આકાશમારગે ઊડી જાય છે. અમે તો આવાં 
જાનવરો જીવનમાં ભાળ્યાંય ન હતાં કે સાંભળ્યાંય 
નથી, જેથી અમે ભય પામ્યા અને ભંજવાડની વાત 
આપના કાને ન ધરી. તો ગુનો માફ કરો, મહારાજ !” 

માળી ને ચોકિયાતની વાત સાંભળી ઇન્દ્ર- 


મેર૨૦૦૦: ૩૮૭ 


મહારાજ પણ નવાઈ પામ્યા. અને આવાં ચોરીછૂપીથી 
આવતાં અદ્ભુત જાનવરોનો પત્તો લગાડવા ઇન્દ્ર- 
મહારાજ પણ બાગમાં સંતાઈ ગયા. અને આ વિચિત્ર 
જાનવરોની રાહ દેખવા લાગ્યા. 

આ બાજુ ઘોડોઘોડી પોતાના નિતનિયમ પ્રમાણે 
આકાશમાં ઊડતાં ઊડતાં બાગમાં ઊતર્યાં 

ઇન્દ્રમહારાજ આ અદ્ભુત અજાણ્યાં જાનવરોને 
ભાળી નવાઈ પામી દિગ્મૂઢ થયા. પોતાના આયખામાં 
આવાં જાનવરો કદી જોવાં ન હતાં કે સાંભળ્યાં પણ 
નહોતાં. 

ઘોડાઘોડીએ પેટ ભરી હરિયો ચારો ચરી લીધો 
અને સરિતાનું નિર્મળ જળ પી અંતરીક્ષમાં ઊડયાં. પૂંઠે 
આ અદ્ભુત ચોર જનાવરોની ભાળ લેવા ઇન્દર- 
મહારાજ લાગી ગયા. આગળ ઘોડોઘોડી, પૂંઠે ઇન્દર- 
મહારાજ. 

અંતરીક્ષમાં ઘોડોઘોડી ઊડતાં રહ્યાં અને ઊડતાં 
ઊડતાં શાલિહોત્ર ત્રકપિના આશ્રમે ઊતર્યાં. અને 
પોતાના ઠાણે ગયાં. 

ઇન્દરમહારાજ પણ પૂંઠે ઊતયા, અને શાલિ- 
હોત્ર ત્રકપિની ઝૂંપડીએ. પહોંચ્યા. 

અચાનક ઇતન્દ્રમહારાજને આવતા જોઈ 
શાલિહોત્ર ત્રકષિ દોડી ઇન્દ્રમહારાજની સામે સ્વાગત 
કરવા આવ્યા. 

“દેવાધિદેવ, આ ત્રઠપિનું ખોરડું પાવન ક્યું. પણ 
મને જાણ કર્યા વિના આપ આમ અચાનક ઇન્દ્રપુરી 
છોડી અહીં પધાર્યા તે માટે મને નવાઈ લાગી. તેનું 
પ્રયોજન શું છે? આપ જણાવો!” 

ત્રષિમહારાજ મારા બાગમાં બે વિચિત્ર 
પાંખાળાં જાનવરો ચોરીછૂપીથી પેસી જાય છે. અને 
ભારે ભંજવાડ કરે છે. તેની તલાશમાં આ ચોરોને 
પકડવા નીકળ્યો છું અને આ બેઉ ચોર આપના 
આશ્રમમાં રહે છે.” 

“મારા આશ્રમમાં આપનાં ચોર?” 

“હા, મહારાજ. ચાલો, બતાવું.” આમ કહેતાં 
ઇન્દરમહારાજે શાલિ હોત્ર ત્રકપિને લઈ ઘો.ડાઘોડી- 
ઠાણે આવી ઘોડાઘોડીને બતાવ્યાં. “મહારાજ, આ 


સ્કકડન્‍સ્ક્્્કડકક્શ 


રહ્યાં મારાં ચોર !'' 

શાલિહોત્ર ત્ઠધપિ ઘોડાઘોડી પર ક્રોધે ભરાણા 
અને ઇન્દ્રને આદેશ દીધો. કે “ઇન્દ્રમહારાજ, આપના 
વજથી આ બેઉની. પાંખો કાપી નાખો. નહીંતર ત્રણેવ 
લોકમાં આ જાનવરો હાહાકાર મચાવશે ને નિત મારે 
ઠપકા સાંભળવા પડશે.” 

ઇન્દ્રે ત્ધષિના આદેશનું પાલન કયું. અને વજથી 
ઘોડાઘોડીની પાંખો છેદી નાખી. 

પાંખો કપાતાં બળતરા અને વ્યથાને લીધે ઘોડા- 
ઘોડી ભયંકર રોકકળ અને વિલાપ કરવા લાગ્યાં : 


“હવે અમે લાચાર થઈ ગયાં, પંગુ બની ગયાં. 
અમે પેટ કેવી રીતે ભરશું ?'' અને શાલિહોત્ર ત્રકપિને 
કરગરવા લાગ્યાં. /ી 

ત્રકષિના હેવે દયા-કરૂણા ઊપજી. ને આશીર્વાદ 
ભણ્યા, “તમારો વંશવેલો વધો. રાજદરબારે સ્થાન 
પામશો અને યુદ્ધોમાં મોટા યશ મળશે.” 

ત્યારે ઘોડાઘોડીનો વંશવેલો વધતો રહ્યો, અને 
મૃત્યુલોકમાં સૌના દિલમાં ઘોડો સ્થાન પામ્યો. 

આ શાલિહોત્ર ત્્કપિએ અશ્વવિદ્યાનું એક શાસ્ત્ર 
રું, જેનું નામ શાલિહોત્રના નામે જગપ્રસિદ્ધ થયું. 


શાલિહોત્ર શાસ્ત્ર પ્રમાણેની ઘોડાની ૩૬ જાતોનાં નામ 


૧, અશ્વમેધ ૧૦. કાળઅંજની 
ર. અષ્ટમંગળ ૧૧, કાળનાળ 
૩. અહિમુખો ૧૨. કાળમુખો 
૪. અધિકદંતો ૧૩, કેરી 

૫. અખડ ૧૪. કોડાળ 

૬, અશ્ચિનીકુમાર ૧૫. ચક્રવાક 
૭, આસોટિયો ૧૬, ચંદ્રકીરત 
૮. કલિકંઠ ૧૭. જમદૂત 

૯. કરાળ ૧૮. ટાલી 


૧૯. દિવઅંગી ૨૮. બોરિયો. 

૨૦. દુગ્ગમ ૨૯, ભમરો 

૨૧. દોરાયત ૩૦. ભસ્મઅંગી 

૨૨. નીલઅંજની ૩૧, ભેંસપૂંઠો 

૨૩. પદમઅંજની ૩ર. વર્ણગમો 

૨૪. પાસપંખ ૩૩,.વિજ્યરૂપ (વિજ્યમંગળ) 
રપ. પીળઅંજની ૩૪, પાસપાતળો 

૨૧, પુષ્પક ૩૫, વીછુ 

૨૭. પંચકલ્યાણ ૩૬, શુંગી 


ઘોડાના દેહ પરની, ભમરીઓ. (નિશાનીઓ)વાળા ૧૮ જાતના ઘોડા 


. ચંદ્રકીરત 

. સૂરજ 

ત્રિદેવ 
ચક્રવર 

, અશ્ચિનીકુમાર 
શિવ 

, આસોટિયો, 
ગોસ 

, તંગતોડ, 


૨૧ £૫ ૭ :€ ,.“ ૦૧ ૮૫ ૮ ત્ર 


૫)32 
કપિ 





૧૦. ખૂંટાઉપાડ 
૧૧. શુંગી 

૧૨. પૂંછવરતી 
૧૩. જશમંગળ 
૧૪. બેડાચડ 
૧૫. બેડાફોડ 
૧૬, ભમરાળો 
૧૭. માથસૂનો 
૧૮. ખોટો. ઉપાડ 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૮ 


ડિંગળશાસ્ત્રના ૩૬ જાતના ઘોડા 


૧. અબલખ ૧૦. ગંગાજળિયો ૧૯. પયલો ર૮. રોહલો 
ર. આરબી ૧૧, ગુલાલિયો ૨૦. બોરિયો ર૯, લાલ મોલો 
૩. ઇરાકી ૧૨. ચીતળો ૨૧ ભૂરડો ૩૦. લાખીક યા લખી 
૪. કવિલો ૧૩. ચંપલો ૨૨. ભમર ૩૧, તાળાઈ 
પ. કરડો ૧૪. ચકવો ૨૩. મહુડો ૩ર, સોનડો 
૬. કબૂતર ૧૫. તાપણો ૨૪. મોર ૩૩. શિવરાજી 
૭. કુમેત ૧૬. તાજણો રપ. માણકી જફ 
૮. કુલિથ્થો ૧૭. નીલો (લીલો) ૨૧. મૃગલો ૩૫. હાબુબ 
૯. કોડિક ૧૮. પંચકલ્યાણ ૨૭. રોઝી ૩૬. હંસલો. 
૩૧ શબ્દો ઘોડાના અર્થના 
૧, અશ્વ ૧૦. અલ્લળ ૧૯. તાજી ર૮. ભુરંગ 
૨. અશ્પદ (અશ્ફ) ૧૧, ગય, ગે ૨૦. તુરંગ ર૯. લીલો. 
૩, અલલ. ૧૨. ગયંદ ર૧. તુખાર ૩૦. મેબુબ 
૪. અવ્વલ ૧૩, ગેંદ ર૨. તોખાર ૩૧, બાજ 
પ. અવળ ૧૪. ચંચળ ૨૩૭. તોરણ ૩૨. બાજંદ (બાજી) 
૬. અપ્પલ ૧૫. ચંપલો ર૪, નીલો (લીલો) ૩૩. હય, હે 
૭, આરબી ૧૬, ચકવો રપ. પયાળ ૩૪. હાબૂબ 
૮. એરકી. ૧૭. ચંદ્રાસ ૨૧. પયલો ૩૫, વાજ (વાજી, વા્જંદ) 
૯. કથળો ૧૮. તેજી ૨૭, પાખરિયો ૩૬, હૂરડ (ઊરડ) 


કઃ 


સાભાર સ્વીકાર 


ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. (૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૬)નાં 
કાવ્યવિશેષ (રાજેન્દ્ર શાહ)ઃ સંપા. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૬૦. પ્રેમ એટલે પ્રેમ એટલે પ્રેમ: સંકલન. - 
રમેશ પુરોહિત, કિં. રૂ. ૧૦૦. ખતરગલીથી અત્તરગલી, મારી બારીએથી - ૧૯: લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. 


૭૦. પગની હોડી, હાથ હલેસાં : લે. સુરેશ દલાલ, કિં. રૂ. ૨૦. 


અન્ય 
૦60૯૯ તત 1 ર 0૦0ંડિ પા ક 0૦વંલત [ડોલતી : ઝિ'. લંડ101૯€ ]દ્રતતઇ નિ. કતળતક બિલ્ડ, 
24, /105271 ર0, 2011]: 6૦0, [007 12થ-110002, ત 7ર. 700. 


4819/%1, 1/ત#પા1 110૫5 (4પ 1૧13૯, 
5૬0૪૯૩ 44 4111001૦59 * વાત 8 127. 4ઠા104ણ તત, 1711૮0 


€૦ાલા100૦%૩ બંત્રળ્વં ૭01% 


7૨5, 225. 
સ્ક 


મે ૨૦૦૦: ૩૮૯ 


વેદનામાં વિહરતા વેદવિદ 


“સં ચં જાયય ત તમુ મુળોયિ |” 

(હું જેને ચાહું છું તેને ઉગ્ર બનાવું છું.) - ત્કગ્વેદ 

ફોન રણક્યો અને ધનરાજ્જીનો એવા સમાચાર 
આપતો અવાજ આવ્યો કે પૂ. બાપુજીને હાર્ટએટૅક 
આવ્યો. છે અને વાડીલાલ સારાભાઈમાં ઇન્ટેન્સિવ 
યુનિટમાં લઈ ગયા છે. જઈને જોયું તો હોસ્પિટલની 
ફરસબંધી ૫૨ તેજસ્વી યુવા વિદ્રાન-વિદુષીઓ બેસી 
પડયાં હતાં. વહેલી સવારે ડૉ. ગુપ્તાસાહેબે એમને 
ભયમુક્ત જાહેર કર્યા ત્યારે પહેલું એમનું દર્શન કૈંક 
આવું હતું : પગે મેડિકલ ઝાંઝરિયું, નાકે ઓક્સિજન 
ટ્યૂબ અને માથે હાથ ફેરવ્યા કરેઃ “આવ્યા, આ 
આવ્યા યોગીશ્વર યાજ્ષવલ્ક્ય.... ચાલો,, ચાલો આશ્રમે 
જઈને ઇષ્ટિ આદરીએ... સંકલ્ય તો મુકાવો પહેલાં...” 
ત્રૂટક ત્રૂટક નહિ, સ્પષ્ટ રણકાદાર ધ્વન્યાલોક 
ઇન્ટેન્સિવ મધ્યે રચાઈ રહ્યો! 

ભયમુક્ત ઠર્યા, એના અઠવાડિયામાં જ પૂ. 
ગુરૂજીને મહેદીનવાઝ હૉલ ઉપર જનાબ અબ્દુલ્લા 
તારિક (રાયપુર, વાયા દિલ્હી) સાથે ગંભીર અવાજે 


કુરાનની બિલકુલ સમાંતરે વૈદિક ત્રક્ચાઓ 
અવારનવાર લલકારી રહેલા સાંભળ્યા. ડૉ. 


ભગવતીજીનો સંદેશો હતો. જ, “સાચવજો, હવે આ 
કાચનું વાસણ સમજો...'' પરંતુ આ તો ગરુડને સાંકળ 
બાંધવાનું સાહસ, ડૉ. શરીફ્જી કે જનાબ શેખજીનું 
ગજું નહીં. સ્વ. કરપાત્રીજી આ રીતે ઊભી પલાંઠી 
વાળીને ગર્જતા એવું સ્મરણ ચકરી પાઘડીવાળા એક 
અનામી વિદ્દ્જને કર્યું, પણ ઉમેર્યું, “પણ આવો દિવ્ય 
આવેશ એમનામાં નહિ જ, આ તો મરણિયા થયા 

ફળફળાદિના રસ, મગનો સૂપ, લીંબુનું શરબત, 
દૂધદહીનાં મિશ્રણો અને મવાહી દાળભાત (કમ ભાત, 
જ્યાદા દાલ)નું અવારનવાર આસ્વાદન પૂ. પંડિતજીને 


ઉદ્દેશ 





હરીશ વિ. પંડિત 


મળવાનું શરૂ થયું ત્યારે ડૉ. પ્રવીણ ઓઝાની મીઠડી 
દરમ્યાનગીરીથી આયુર્વેદિક ગુટિકાઓ અપાવા લાગી. 
થોડું ફરો, ટટ્ટાર રીતે લખાવો અને સંગીત સાંભળોઃ 
અર્થાત્‌ તનમન સાથે મધુરા સૂરે જુગલબંધી આદરો. 
ડૉ. કિરીટ જોશી (દિલ્હી)ની ઓફર વેદવાણીને હિન્દીમાં 
રૂપાંતરિત કરવાની આવી ત્યારે ડૉ. નાગરજીના 
પરામશથી હોશીલા આલેખકો આગળ તો આવ્યા, શ્રી 
ભાસ્કરભાઈ પંડિત અને ઉજ્જૈનના અનામી લેખકજી; 
પરંતુ પૂ. બાપુજીના પ્રચંડ વાક્ધોધ આગળ એ. સૌ 
અટકી જતા, વળી રિમા્ક આવી કે આ સંસ્કૃતમય 
હિન્દી નહિ ચાલે, સરળ. બનાવો, રસિક પણ... એટલે 
સહેજ ચિડાવેલા ગુરુવર્ય કૌઠેકરજીનું સરનામું પકડી 
રિક્ષા કરી ગોવિંદ-સરોજને લઈ રીતસર ડૉ. જૈન પર 
ત્રાટક્યા, “વાંધો ક્યાં છે ?'' અને હૃષ્ટપુષ્ટ ચેક લઇને 
જ જુંપ્યા! “ડગલું ભર્યું કે...'વાળો નર્મદ વૃદ્ધાવસ્થાએ 
સહેજ નમી ગવેલો, જ્યારે આ પૂજ્યશ્રી જોરમાં આવ્યા 
કે હિન્દી રાષ્ટ્રભાષા નહિ? ભલે ખીચડિયા.... 

પૂ. મોટાનું સૂત્ર “વેદ ઘેરઘેર ગવાય'' પકડી 
વાયા વરદરાજ ગૂર્જર ગ્રંથરત્તવાળા દરખાસ્ત લાવ્યા 
કે વેદકથાઓ પ્રકાશિત કરીએ. એનું સરલીકરણ 
(સંસ્કૃતનું ભારણ, પરિશિષ્ટની ટિપ્પણીઓ, સુદીર્ઘ 
ક્લિષ્ટ વિચારખંડો ગાળી ગાળીને) કરવાની 
જવાબદારી ગુજરાતીના જાણકાર તરીકે મારી ઉપર 
આવી - મુ. કે. કા. શાસ્ત્રીજી સ્મિત કરતા હશે જ. 
“હરિનો. મારગ છે શૂરાનો...!” અમથું લખાયું નથી! 
હવે હું ગભરાયો, રસ તો. પડવો જ જોઈએ, વાણીનું 
ઓજ જળવાવું જોઈએ, વૈદિક લય અનુભવાય એ 
અનિવાર્ય, “સરસ્વતીચંદ્ર'નો ઉત્તરાર્ધ પૂ. રમણભાઈ 
જોશી (હાલ જરાય રિટાયર્ડ નહિ એવા) ભણાવતા 
ત્યારે અજાણ્યે સંપાદનકૃત્ય કરતા અને સભાનપશે 
રસસ્થાનો તારવી તારવીને હસ્તામલક્વતૂ કરતા - 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૦ 


શ્રીમતી સરોજ જોશી “હા'' કહો ! મધુરછંદા ત્રકપિનું 
કથાનક સ્વયં સરસ. કારણ, સ્વાનુભૂત્તિનો રણકો 
હોવાનું પૂ. પંડિતવર્ય સુખલાલજીએ મને કહેલું. પરંતુ 
એવાં પ્રકરણો કેટલાં ? એટલે પેન્સિલ ફેરવવા માંડી, 
સાંધણો મૂકવા માંડ્યાં, ગાયત્રીઉપાસક શર્માજીને 
થોકડીઓ પહોંચાડી ત્યારે એય જરી મલક્યા તો હશે 
જઃ ફકરાઓના જંગલમાંથી આ અધ્યાપક જીવ 
પગદંડીની કેડીએ કેટલું અને ક્યાં પહોંચાડશે ? પણ 
મારા ભઈ, પાર ઊતર્યો અને હસ્તપ્રત (પડદા પાછળ 
સંકલન કરેલું ડૉ. ચિમનભાઈ ત્રિવેદીએ) પ્રેસમાં ગઈ 
- અધ મે સફલં જન્મ, અદ્ય મે સફલા કિયા !એ ખરું 
કે પૂ. બાપુજીનો પ્રતિભાવ પ્રોત્સાહક ન હતો, “અલ્યા 
છોકરાઓ, તમે તો મને સાવ સસ્તો. કરી નાખ્યો.” 
ભલે'' પરંતુ વેદવાણી તો ઘરેઘરે વહેતી પહોંચી કે 
નહિ? (હાલ આ પુસ્તકોની નકલો ખપી ગઈ છે.) 

સ્વસ્તિકવાળા પાઠકસાહેબને શાળાની પ્રાર્થના 
સમયે અ.સૌ. જાનકી દ્વારા વેદકથાઓ વંચાવવાનું 
સૂઝ્યું એટલે એકબે કથાઓ. રચાઈ. 'સાધના'ફેઈમ 
ભગીરથ દેસાઈએ બાલબોધરૂપે વેદકથાઓ પ્રકાશિત 
કરાવી ત્યારે પૂ.બાપુજી લગભગ અંધારામાં હતા ! 
એમાં ઉમેરણરૂપે બટુકોને આશીર્વાદરૂપે થોડીક પ્રેરક 
પંક્તિઓ મૂકી ત્યારે ડૉ. ભગવતીજી જનોઈ પ્રસંગે એ 
ગાવા લાગ્યા, ગાતાં ગાતાં કહે, ““આવું પદ્યમય રૂપ 
સોએક પંક્તિઓ સુધી લંબાવો તો...”” પણ મને મારી 
મર્યાદા ના પાડતી હતી અને પૂ. બાપુજી એવી ચેષ્ટા 
થવા પણ ન દે ! સાંજે બધાં ટોળે વળ્યાં ત્યારે ખડખડાટ 
હસતાં કહે, “હજી ગૂર્જર ગિરાએ એવું વેદ માટે ગજું 
જ ક્યાં કાઢ્યું છે, માધિયા ? (વહાલમાં આવું કહે) 
બધાને ગજવાં ભરવાં છે, પ્રોફેસરોને તો ખાસ!” 
બોલો યુનિ.ની. જય ! 

હવે કાચનું વાસણ સડસડાટ તિરાડો પ્રગટ કરી 
રહેલું હતું. કાને સંભળાય નહિ, મેં કહેલું, પન્નાલાલ 
ઢબે ભૂંગળી પકડાવવી છે ? ડૉ. રજનીકાન્ત સંમત 
થયા, “પછી એ બેવડી ગર્જના કરશે!” ખાવાનું તો 
બંધ જ, પીવાનું પ્રવાહી. રૂપે લગભગ, પેટ લગભગ 
બાળક જેવું થઈ ગવેલું, પરંતુ પ્રસન્નતા અકબંધ. 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૧ 


મનહરલાલ (બ્રહ્મસમાજવાળા) દત્તબાવની શરૂ કરવા 
ગયા કૈ તરત કહે, “સ્વસ્તિ નો ઇન્દ્ર”' સંભળાવો. પછી 
વિશ્વવેઠા : કે વિશ્દદેવાઃ એમ પાઠાંતર ભણી વળે અને 
ત્કચા અભયદેવ પંડિતને હાથ પકડી બોલાવે, જુઓ 
પંડ્યાજી, અમારું પૂમડું મઘમઘે છે કે નહિ? એનો 
ઇન્ટરવ્યુ ટાઇમ્સવાળાએ ડરેલો ત્યારે લીના 
મંગળદાસનો ફોન રણક્યો, “આ છોકરીનો પરિચય 
કરાવો, ધનરાજ? 

મને શંકા ગઇ કે ખાવાપીવામાં અરુચિ કેમ થવા 
લાગી ? મને તદ્‌વિદ પ્રવીણભાઈએ જૈન મુનિનો 
હવાલો આપ્યો, કહે, “આ સાધુઓ સંથારો કરતા 
પહેલાં અન-શન (ભોજનાદિ ક્રમે ક્રમે બંધ) કરે, પછી 
વાતાવરણમાંથી પોપણ મેળવે (મહાવીર આદિ 
પરંપરા) અને એમ કરતાં પર્યાવરણને સ્વીકારે ?' આ 
બધું મેડિકલવાળા (નામ ન અપાય) સમજે નહિ, 
ઇંજેક્શનો, ટૅબ્લેટ-ગોળીઓ ઠીક્વે જાય, પૂ. રમાબા 
બૂમો (રીતસરની બૂમો) પાડે, “ધનિયા, તારા બાપાને 
આ લોકો મારી નાખશે, આમ ને આમ” -- પરંતુ 
રાજભવનની ઠઠરાવીપી ફાઇલો સંતોષ ના પામે: 
રિપોર્ટ્સ, ફોટોસ્ટેટ ઇત્યાદિના અન્નકૂટ આગળ છેલ્લે, 
હા, છેલ્લે, બાપુજી લાચાર પડી ગયા, કહે, “ “અગ્નિ 
નય સુપથા રાવે...' વાળો મંત્ર બોલો, પ્રોફેસર” મને 
ખબર કે મારી ભૂલ કાઢશે જ), હું કરગર્યો, “ભને ના 
આવડે, બાપુજી” ને રીતસર ગળગળો થઈ ગયો ત્યારે 
છોડ્યો, “દયા કરો, દયા કરો...” માણસા અમસ્તો 
નથી ટક્યો, ભટ્ટસાહેબ! 

શિવરાત્રિએ એક વાગ્યે કોમામાં સરવા, સરકવા 
લાગ્યા. મનીષાબેનને ઝોકું આવ્યું હશે કે કેમ, ધર્થન્દ્ર 
સફાળો જાગ્યો, “બાપુજી બડબડે છે, “મા, ઉમા, મા, 
ઉમા...” આ સંકેત આપી એ નિદ્રામાં સરી પડ્યા તે 
રેઠ અગિયારસ સુધી! યુનિવર્સિટી ગ્રંથ- નિર્માણ 
યોજના-બોર્ડમાંથી પુનઃપ્રકાશિત ત્છગ્વેદનો ગ્ંથટહુકો 
પૂ. બાપુજીના કાને નાખ્યો હોય તો? - એ ટુચકો કરવા 
જેવો? -- કર્યો અને ડૉ. ભણસાળીજીની હાજરીમાં 
પગનો અંગૂઠો. એકદમ સળવળ્યો (કારણ, ત્યાં 
ત્રકગ્વેદપરિચયના ફર્મા અડ્યા હશે, એટલે ?), આંખનાં 


તાર 


પોપચાં આંદોલિત થઈ ઊઠયાં અને અસ્પષ્ટ અવાજે, 
“અઅઓએઓ....મ્‌'' -- અર્થાત્‌ વાત પહોંચી ગઈ અને 
ફરી યથાવત્‌ કોમાની નિદ્રા સમાધિસ્થિતિ. હવે લૌકિક 
દષ્ટિએ એમનો ક્ષરદેહ શાંત થયો, અક્ષરદેહ જળવાઈ 
રહ્યો (અમે દીકરાઓએ. જે પાટ પર પંચિયાભેર 
તેઓશ્રી લખતાવાંચતા તેને સાદર ગુરુગાદી જાહેર 
કરી છે અને તમામ પુસ્તકો - ત્રક્તાયન સહિત, કારણ 
કે બારસેં જન્મ અને અગિયારસેં પ્રયાણ, એક જન્મચક્ર 
પૂર્ણ - ગોઠવ્યાં છે. ગૌરવપૂર્વક ઉમેરું કે ગરવા 
રાજ્યપાલશ્રી ભંડારીજીએ પૂ. બાને આશ્વાસન આપતાં 
જણાવ્યું કે આ સ્મારક ગણાશે અને સમાજ તેને એ 
પ્રમાણે સ્વીકારશે ત્યારે આપોઆપ સરકાર પણ 
અપનાવશે - પેન્શન ઇત્યાદિ બાબતો ગાયવાછડા 
ન્યાયે સહજપણે પાછળ ને પાછળ આવશે. વેદનાઓ 


સ્વ. અ.સૌ. ભગવતીબહેનના નિધન પ્રસંગે 
શ્રદ્ધાંજલિ 

ઈશ્વરે જ દિવારઇ લઈ લીધો ત્યાં- 

વીતકની વત કહેજી કયાં ? 

નથી પતઝડ, નથી અ ૧૦ ૧ સંત 

છત ખર્યું આ પાન કેવી વ્યથા? 

સતત સહવોગનાં ઊગતાં હજારો ફૂલ મઘમઘતાં, 
અને અજી અચનક વ૧ળ ખરવની- 

અ/# તે કહ) કેવી કથા ? 

પુષ્પો ખવ સ્મરણો રહ્યાં, ન વૃક્ષ લીલાં છે, 
જતેલદ આવ૧ખાની ક્ષણ 

છતાં સહેવી સદા/ 

નવી ઘડીઓ, વિપળ ને પળ બધુંયે આવશે એમ જ 
નિરંતર બાળવા સંતાપવ- 

અગનન બજી કેવી અદ? 

“ધન” તંતુ કાચો છે, વથાઓ ને ખતાઓનો- 
ભલે જાતસ્વ મૃત્યુ'નું મબોધે જાન- 

ગીત પણ ખરેખર તો સજા? 


વિજયશંકર દવે 


ઉ્ટ્શ્‌ 


વચ્ચે વિહાર કરતા (હૉસ્પિટલના કર્મચારીઓ હવે 
લેખક મહાદેવજી ખાલી ખાલી જાય ને તોય પૂછવાના, 
“ગોરબાપા આવી રહ્યા છે ?'') વેદવિદ કઈ અપેક્ષાએ 
આટલું ટકી રહ્યા, સ્ટેડી બેટ્રસમૅનની અદાથી, એનો 
જવાબ મને તો. અંગૂઠે પુસ્તક અડાડ્યું તેમાં જ મળી 
ગયો -- અલબત્ત, વેદના / વેદ વચ્ચેનો આ અનુબંધ 
ઘણા ભાવુકોને સમજાયો નહિ હોયઃ ઉર્દૂ ગઝલોનો 
મને મોહ નથી, છતાં તલત મહમૂદના કંઠે ગવાયેલ 
આ શે'રથી. વાત વીતકતી પૂરી કરું. 
“જો સાઝ સે નેકી હૈ વો ઇન, સબ ને સુની છે, 
જો તર પે ગુઝર હે શે કેસ હસ કો પત હે? / 
સાહિર ૯ુકિય/નજી 
અ....લ....વિ....દા. 
| 


મુરલીધર 
બંસી અધર પર ધરી જુરજીધર 
એરી ધૂક્ મચાઈ: 
રસ-64# સચરાચર ખેલત 
ટૂં ઉઠી અખિલાઈ...બંસી અર 
યહ સૂર સુની લઈ શીર બ્હ/(વર્/ 
નરસિંહ તલ બજાઈ/ 
સૂરદાસકી ખુલ ગઈ અખિવં 
૨/ટર ડજીર# જીશઈ... જરી અઉરન 
યહ સૂર-કાથણ, નદરદ-શારદ 
ગતિ ઓધવ ગહરાઈ/ 
ગોપ-ગોષિકા-મતિ-રતિ રંજ્તિ 
ભક્તિ-ગંગ ઉભરાઈ/ બરી અધર 
ર/સ-૯૯# સચરાચર ખેલત 
એસી ધૂમ પચાઈ, 
ઊસ/ અધર પરે ધર જુરજીધર, 
ઝૂમ ઉઠી અખિલાઈ... બંસી અધરન 


અનામી 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૨ 


રસસિદ્ધ કવિ ન્હાનાલાલ 





“શું શું રંભણું? ને ૨0 શી પૂજીં પુક્વ વિભૂતિવે ?” 

કવિ ન્હાનાલાનો ક્ષરદેહ આજ જગતના 
મહાસાગરમાં લુપ્ત થઈ ગયો છે, પણ જ્યાં સુધી ગુજરાતી 
ભાપા જીવશે ત્યાં સુધી તેમનો અક્ષરદેહ અમર છે. 
'તસંતોત્સવ*ના સર્જનથી કવિની કલમ શરૂ થઈ. પિતાની. 
સાહિત્યસેવાને પુત્રે અપનાવી, રસ અને સૌંદર્યના સાગરમાં 
વહેતી મૂકી, કલ્પના અને ભાવનાના પૂરમાં વહેતી મૂકી. આ 
સર્વથી મુગ્ધ બનેલા કવિ કાન્તે 

“ઊગ્યો કકુલ્લ અગીવપણ ચંદ્રરજ”” 
કહી તેને ઉમળકાભેર વધાવી... વસંતના કવિ ગાયક છે. 
દાંપત્યસ્નેહની ભાવનાનું કવિએ ગાન કર્યું છે. લગ્નસ્નેહ અને 
સ્નેહલગ્નની રજૂઆત પણ તેમણે જ કરી છે. ગોવર્ધનરામે 
સ્નેહલગ્નનો પ્રશ્ન આગળ કરી, તેની મહત્તા સિદ્ધ કરી, છતાં 
સ્નેહલગ્ન થતું બતાવ્યું નથી. જ્યારે આ કવિએ આ ભાવનાને 
આગળ કરી. “જયા-જયન્ત'મા 'તેની, પરાકાષ્ઠા બતાવી છે. 
આત્માના લગ્નમાં દેહના લગ્નને તુચ્છ ઠેરવ્યું છે. “જેક ત્યાં 
ન હોય કકવસન. ઝેમમ/ નથી દેહનસન#''એ સંદેશ જગત 
સમક્ષ મૂક્યો છે. 
“એક શ૨૧(૯ %૯ તુજ નૈનન*.. 
રસશ્યત નિહાળી નું છું નું...” 

કવિશ્રીની આ વિશાળ સાહિત્યસર્જનમાં 
ઊર્ષિકાવ્યના ગાયક તરીકે જ તેઓ ચિરંજીવ રહેશે. 
નરસિંહ, મીરાં અને દયારામનો વારસો કવિને મળ્યો છે. 
શસની તો. જાણે કવિએ પરબો માંડી છે. તેમનાં ગીતોમાં 
રહેલી મીઠાશ, ગેયતા અને સૌરભ સૌનાં હૃદયને ભીંજવે 
છે. “વીરની વિદાય', “સોનાવાટકડી', “કસૂંબલા કીધા 
નાહોલિયા' વગેરે ગીતો શૌર્યથી ભરપૂર છે. 

મેઘાણીની જેમ જ કાઠિયાવાડમાં રહી કવિએ ખૂબ 
જ સૌંદર્યપાન કર્યું છે. પ્રો. દાવરે કહ્યું છે તેમ “કવિનાં કાવ્યો 
પવિત્રતાનો પુંજ છે. તેઓ અમૃત પી ગયા છે અને પિવડાવી 
ગયા છે.” તેમનાં “ફૂલડાં કટોરી', “આભનાં કુમકુમ' તથા 
“માછીડા હોડી હેંકાર' વગેરે ચાસગીતો માધુર્યસભર છે. 

કવિનાં ભજનોમાં પણ આધ્યાત્મિક ભાવ નીતરે છે. 
'મારાં નયણાંની આળસ રે' આ કાવ્યમાં ભક્ત-હૃદયની 
આરઝૂ. ઉત્કંઠા વ્યક્ત થાય છે. કવિનાં. ઊર્મિગીતોમાં 


રસઓઘ. ઊછળે છે, છાંટણાં નથી. ગૃહ-જીવનના સુંદર 
ત 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૩ 





પલ્લવી દીક્ષિત 


ભાવોને એમણે રાસોમાં ઉતાર્યા છે. “વીરાને વારણે'માં બહેન 
મોંઘામૂલા વીરનાં ઓવારણાં લે છે. 
“ખમ્ષ# રને શું ૧/રછો રે ૯૯. 
મોંઘામૂલો છે મારો જર જો...” 
તો વિરહિણીના દિલની, ભડકે બળતા દિલની ભાવના 
પણ કેટલી ઉત્કટ રીતે વર્ણવી છે ! 
“રનેહીના સોળ આવે સાહેલ, 
ઉર એકત * ચં ભડકે જળે, 
તથા “સૂન મંદિર સૂન મળિયા”, ને “પન 
મારબ્ધન/ ટેરવું, માંહી આવે વિજોગની વત રે... સ્નેહઉ/ક 
સૂનાં સૂનાં રે...” 
લગ્નમીમાંસાના ઉપદેશનો. દીવડો કવિએ. ઉપાડી 
લઈ એમાં સહસ્નગણો પ્રકાશ ઉમેરી આખાવે ગુજરાતમાં 
એનો પૂર્ણજ્યોતિ ઝળહળાવ્યો છે. લગ્નસ્નેહ, સ્નેહલગ્ન 
તથા આત્મલગ્ન એ. કવિની કવિતાનો મુખ્ય આશય છે. 
“સૌદર્ષ શોભે છે શીલથી ને વૌવન- શોભે છે 
સંયમથી'' તથા “જંમ્યું તમારું સહુ ભદ્ટ જ સેહલગ્ને” ને 
સ્નેહલગ્ન "ર્છી છે દિવ્જ જ્લ(સશોભ#...”' મનઃસુખલાલ 
ઝવેરીએ એમને શ્રદ્ધાંજલિ અર્પતાં સાચું જ. કહ્યું છે કે 
“ર્સસિદ્ધ તયે સર્જ સૃષ્ટિ શોભન કાળની 
શય સદા રેહજંગલ્યે વઝથરી જેરજલી. 
હિંડોળે ગૂલતો ઝાકમઝોળ જેમાં વિરાટનો, 
ને શ્યહી પુણ્યની પાળે રસસાગર લ્હેરતો 
જશે, જુદ્છુઠ રંગાવે જશો, સ/ગર લ્ેરશે 
એકલો, અવકિહીણો, અણસીક, અનંત એ, 
ત્યારેવે ગર્જી «૦ સ્%રશે અપને, ક2િ....'” 
ગુજરાતની ગૃહકુંજોને સ્વાંગસુંદર સર્જન આપી 
કવિજીવન ખરે જ ધન્ય બન્યું. 
“સ્વસ્તિ તને ઉન્નત કંઠ હે કવિ, 
કસન્ન એ શરદ તરી કૂર્છિમ/.. 
અક્ષીણ રહેશો અહીંવા પકાશ...” 
એમના કંઠમાં વાંસળીની મીઠાશ ન હતી, પણ 
પાંચજન્યની ભવ્યતા હતી. એમનાં ભાપણો પણ પાંચજન્યના 
નાદની જેમ જ જનતાના કાનમાં ઘૂમતા. એમની દાંપત્યધર્મની 
ભાવના પણ કાલિદાસ જેવી જ મહાન છે. 'માર્ડુ ને તારું' નહીં, 
પણ “અમારું” એવી દૈતાટ્વેતની ભાવના એમણે તારવા છે. 


બ્ટ્શ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખો 


સાહિત્યમાં લેખક, વાચક અને પાત્રના માનસને 
સમજવામાં મનોવિજ્ઞાનની નવી નવી ઉપલબ્ધિઓએ 
કીમતી સહાય પહોંચાડી છે. ફ્રોઇડવાદીઓ, નવ્ય 
ફ્રોઇડવાદીઓ કે પ્રતિફોંઇંડવાદીઓએ આપેલી 
ઉપપત્તિઓને કારણે ઉત્પત્તિમૂલક વિવેચન (છુલા ૯10 
ત1પંતંડ॥1), અભિગ્રહણશીલ વિવેચન (*ટતલા- 
1€5[2015૯ તંધંતંડ1) કે આશયલક્ષી વિવેચનનો 
વિકાસ જોઈ શકાય છે, અનુસંરચનાવાદી તબક્કામાં 
છેલ્લે છેલ્લે ઝાં લકાં જેવાનું પ્રદાન કે નારીવાદી 
તબક્કામાં ચોદોરોવનું પ્રદાન ધ્યાન ખેંચનારું બન્યું છે. 
એ જ રીતે જ્યારે આજે અનુઆધુનિક વળાંક ૫ર 
આત્મચરિત્ર, જીવનચરિત્ર કે નિબંધ-પ્રવાસ જેવું 
સાહિત્ય હાંસિયામાંથી ખાસ્સું કેન્દ્ર તરફ હટી રહ્યું છે 
ત્યારે એરિક એરિકસન (છદ 81116501) જેવા 
મનોવિજ્ઞાનીના પ્રદાનની નોંધ લીધા વગર ચાલે તેમ 
નથી. એરિકસને 'યંગમેન લ્યૂથર'માં માર્ટિન લ્યૂથર 
કિંગના ચરિત્રનું અને “ગાંધીઝ ટૂથ'માં મહાત્મા 
ગાંધીના ચરિત્રનું જે રીતે વિશ્લેષણ કયું છે અને જે 
રીતે પોતાની 'ઓળખ અંગેની કટોકટી' (લાં 
તવંડાંડ)ની વિભાવનાને કામે લગાડી છે તે રસપ્રદ છે. 

એરિકસન “ઓળખના રચઘવિતા' (ઢતપંદટ્ત ૦4 
1તલા1)/) ગણાય છે. શરૂમાં એરિકસન ફૉઇડ સાથે 
રહ્યા છે પરંતુ પછી. એ. ફૉઇડથી જુદા પડ્યા છે. 
વ્યક્તિના વિકાસને વ્યક્તિના ઉદ્ભવપ્રારંભ 
(૦છ્દાં1૦ાબ્ટ્? સાથે સાંકળવાનું ફૉઇંડનું દઢ વલણ 
છે. એરિકસન પણ શરૂના શિશુસંસ્કારોનું મૂલ્ય ઓછું 
નથી આંકતા, પણ એ સંસ્કારો પછી બધું જ નિર્ણીત કરે 
' છે એ વાતનો એમને સ્વીકાર નથી. એરિકસન ભાર મૂકે 
છે કે વ્યક્તિના જીવનના દરેક તબક્કે એની પોતાની 
કટોકટી હોય છે, એની પોતાની તકો હોય છે. દરેક 
કટોકટીને જે તે તબક્કા સાથે રાખીને સમજવી પડે અને 


5 હ્ટ્્શ્‌ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


છતાં દરેક તબક્કે લીધેલા નિર્ણયનો પ્રભાવ જીવનના 
ઉત્તરોત્તર તબક્કાઓ પર પડતો જ આવે છે. ચુસ્ત 
કઇંડવાદીઓ વ્યક્તિની પાંચ વર્ષની વવે એનું 
વ્યક્તિત્વ બંધાઈ જાય છે એવું માનીને ચાલે છે, જ્યારે 
એરિકસન જીવનના ફલક ૫ર વિવિધ તબક્કાઓમાં 
ઉત્તરોત્તર ચાલતી સતત વિકાસની પ્રકિયાને નિહાળે છે. 

એરિકસન જીવનના આઠ તબક્કાઓ દર્શાવે છેઃ 
નવજાત શિશુવય, શરૂની બાલ્યવય, ખેલફદની વવ, 


.શાળા જવાની વય, કિશોરવવ, યુવ(વય, પુખ્તવય અને 


પક્વવય. આ દરેક તબક્કાના કેન્દ્રમાં એમણે જુદા જુદા 
પ્રકારની કટોકટીને જોઈ છે. નવજાત શિશુવયમાં 
વિશ્વાસ અને અવિશ્વાસની કટોકટી, શરૂની 
બાલ્યવચમાં સ્વાયત્તતા અને શરમશંકાની કટોકટી, 
ખેલકૂદની વયમાં પહેલ અને અપરાધની કટોકટી, 
શાળા જવાની વવે પરિશ્રમ અને લઘુતાગ્રંથિની 
કટોકટી, કિશોરવયે ઓળખ અને વિસ્તારની, કટોકટી, 
યુવાવયે સંબંધની ઘનિષ્ઠતા અને સંબંધવિચ્છેદની 
કટીકટી, પુખ્તવયે પ્રજનકતા અને આત્મલીનતાની 
કટોકટી અને પક્વવયે સમાકલન અને ઘૃણા- 
હંતોત્સાહની કટોકટી. આમ નવજાત શિશુવયની 
મૂળભૂત વિશ્વાસ અને અવિશ્વાસ વચ્ચેની લાગણીથી 
માંડી વૃદ્ધ વયની જિંદગી સમજદારીપૂર્વક જીવ્યાના 
સમાકલન અને અવસરો ચૂકી જવાવાની હતાશા 
વચ્ચેની લાગણી સુધીના તબક્કાઓ કોઈ પણ ચરિત્રને 
જુદી રીતે જોતા કરે એવી રીતે વર્ગીકૃત થયા છે. 
જીવનચક્રમાંથી જન્મની એરિકસનની બીજી 
નિસબત વ્યક્તિના જીવનના કેન્દ્રમાં રહેલી પોતાની 
ઓળખ અંગેની સભાનતા છે. પોતાની જાત માટેનું 
ઘડતર વ્યક્તિ માટે તો એક અર્થ ઊભો. કરે છે, પણ 
સાથે સાથે એ વ્યક્તિ જે સમાજમાં જીવે છે એને માટે 
પણ એક અર્થ ઊભો કરે છે. તપાસ એરિકસનને 


મે ર૦૦૦: ૩૯૪ 


પ્રતિભાવ 


'પ્રિય રાધેશ્યામ, 
પત્ર લખવા બેઠો ને સરી પડ્યું ગીત. લો, સુણો! 
સચમુચ બાત સુનો, ઠય સાજ્ન/ 
પ્રતિભાવન નહીં હમરો કારજ 
હમર કીતિનિભ(વન; 
હરો તદ ઇક નેહા જેસે 
મેહા બરસે ર વન, 
અરથ નહી હે “ગરથ' હમારે, 
લાલચ વ્યરથ લુભાવન; 
ર-ઊૈ-૨%-૫ કહત થન ન#ચત 
જુગલ સરૂપ સુહાવન. 
હિરદય મેં તૂ દેખ સજનવા? 
તેરે નિત ભેન્દબન. 
અરૃણોદય જાનીનો 'પ્રતિભાવ' વાંચ્યો. એમને 
એક વાર મળ્યો છું. આપણા વિદ્યાગુરુ અને સંસ્કૃતજ્ઞ 
છે. તેમ જ એમનું લખાણ “ઉદ્દેશ'ને મોકલી આપો. કવિનું 
કાર્ય તો કાવ્ય રચાઈ ગયા પછી પૂરું થઈ જાય છે. સઘળું 
વહેતા સમયને સમર્પણ, કુશળતા ચાહું છું. 
મકરન્દ 
ગ્રહ 
“ઉદ્દેશ'ના માર્ચ અંકમાં પૂ. મુ. મકરન્દ દવેના 
'ચૂર્ચૂર મકરન્દા' કાવ્યનો આસ્વાદ માણ્યો. કવિની જ 
ભાષામાં કાવ્યનો આસ્વાદ કરવાની શૈલી હૃદયંગમ છે. 
ભાષાપ્રભુત્વ અને વિષયનું જ્ઞાન પણ પ્રશંસનીય છે. 
હું મારી દેષ્ટિએ એને જુદી. રીતે જોઉં છું. પ્રથમ 
કડીમાં અનાહત નાદની સાધક વાત કરે છે. (પૂ. શ્રી 
રંગઅવધૂત મહારાજે પણ “ગાજે અતિશય ઘેરો, 
આંતરનાદ અનેરો” એમ કહ્યું છે. એ નાદમાં મનનો 
લય થતાં કુડલિનીની ઊર્ધ્વગતિ (સમુદ્રની લહેર) થાય 
છે. અને તે પ્રચંડ શક્તિ વંટોળિયાની જેમ ગગનગઢ 
(ભ્રમરંધ્ર)માં પ્રવેશે છે. તે સાથે પ્રથમ અનુભવાયેલ 
તાર્કિક ચિદાકાશનું દશ્ય વિલીન થાય છે, અને એક ડેરી 


* શ્રી મકરન્દ દવેએ રાધેશ્યામ શમનિ લખેલો પત્ર 


બ્ટ્શ 


(આ શબ્દ જ યોગ્ય છે. દૂધની ડેરી આજકાલની પેદાશ 
છે) પ્રગટ થાય છે. તેમાં કુંડલિનીની શિવ-શક્તિ સાકાર 
બની દર્શન આપે છે. શરીરને ખોબા ધૂળનો ડૂબો કહ્યું 
છે. ગુરુ (ધણી)એ ધક્કો માર્યો એટલે દેહાધ્યાસ, દેહભાવ 
વિલીન થઈ ગયો અને સાધકના કણેકણમાં ગુરુકૃપાની 
મહેર વરસી રહી. વળી. પાછું હૃદયાકાશમાં અલખ અલક 
તારાનું દર્શન થયું. સાધકે આશ્ચર્ય અનુભવ્યુ, અને 
કુંડલિનીના ચક્રભેદના પગલે પગલે પ્રિય 
(પરમાત્માની)તી અનુભૂતિ થવા લાગી. કુંડલિનીનું 
ઉત્થાન, ઊર્ધ્વગતિ, બ્રહ્મરંધ્રમાં શિઢ સાથે મિલન ઇત્યાદિ 
અનુભૂતિ દ્વારા બ્રહ્માનંદની અનુભૂતિનું સ્વાનુભૂત વર્ણન 
અદ્ભુત છે... એક મર્મી અનુભવની વાણીમાં એમની 
શૈલીથી આસ્વાદ કરાવવા માટે અનેક ધન્યવાદ, 
તા. ૨૫-૩-૨૦૦૦ ડૉ. અરુણોદય જાની 
(વડોદરા) 
ગ્રહ 

આપણી વચ્ચે આવો શિષ્ટાચાર અસ્થાને છે, છતાં 
તમને ધન્યવાદ દેવાનું મન થઈ જાય છે - “ઉદ્દેશ'માં શ્રી 
મકરન્દભાઈના કાવ્ય “કોઈ ઘટમાં ગહેકે ઘેરું'નો આસ્વાદ 
છાપ્યો તે માટે. 'ઉદ્દેશ'માં અવારનવાર તમે આવી 
વાનગીઓ પીરસતા જ રહ્યા છો. 

મારી આંખોની નબળાઈ ખૂબ વધી છે, પણ 
તકલીફે થોડું વંચાય છે, પણ “ઉદ્દેશ'માં મકરન્દભાઈનાં 
લખાણો (પત્રો સુધ્ધાં) વાંચવાનું હું ચૂકતો નથી. એ 
સાધારણ કવિ નથી, ભક્ત છે, યોગીજન છે, અને 
આત્માનુભવ પામેલા છે તેવું મારું માનવું છે. હું એમને 
પૂજ્ય ગણું છું ને રોજ સૂતાં-જાગતાં, સંતોની સાથે તેમને 
યાદ કરી પ્રણામ ડરું છું. તેમનું આ કાવ્ય મને એટલું 
ગમે છે કે રોજ હું તેનું રટણ કરતો હોઉં છું. શ્રી 
રાધૈશ્યામભાઈએ તેનો. આસ્વાદ કરાવી મારા જેવા પર 
ઉપકાર કર્યો છે. રાધેશ્યામભાઈ એક વિરલ પ્રતિભાવાળા 
લેખક છે. કાવ્ય, વાર્તા, નવલકથા, વિવેચન, બધામાં તેઓ. 
અધિકારપૂર્વક લખે છે. મારે માટે સુખની વાત એ કે તેઓ 
આધ્યાત્મિક અનુભવોમાં પણ આગળ, છે. ચાલુ ચીલો. 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૧ 


છોડી નવે ચીલે ચાલવાની પણ તેમનામાં હિંમત છે, 
શક્તિ છે ને કૌશલ્ય છે. મારી તેમને વિનંતી છે કે કવિ 
ન્હાનાલાલકૃત કાવ્ય 'ધણ'*નો પણ આ રીતે આસ્વાદ 
કરાવે તો સારું. 
તા. ૫-૪-૨૦૦૦ 
(અમદાવાદ) 


રમણલાલ સોની 


ર્રૂ 
“ચૂર ચૂર મકરન્દ એ માર્મિક રસાસ્વાદ માટે 
' ધન્યવાદ. 


તા. ૨૯-૩-૨૦૦૦ 
(અમદાવાદ) 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 


શ્ર 
“ઉદ્દેશ'ના માર્ચ અંકમાં નાની પૌત્રી સુચિરાએ એની 
નાની કવિતાપંક્તિમાં કદાચ બધું જ કહી દીધું છે.. 
તા. ૨૨ માર્ચ, ૨૦૦૦ ચંદ્રકાન્ત બક્ષી 
(મુંબઈ) 
ગ્રહ 
શિ. સુચિરાના અશ્રુ-મુક્તક માટે એને ખાસ 
અભિનંદન. 
તા. ૨૧ માર્ચ, ૨૦૦૦ 
(વડોદરા) 


અનામી 


શ્ર 
“ઉદ્દેશ', માર્ચ ૨૦૦૦, “શ્રદ્ધાંજલિ'માં સુચિરાની 
અંજલિ આ પ્રમાણે છે : 
કિંદગી પણ કેરી કમાલ છે! 

પહેલાં 

આંસુ આવતાં ત્યારે 

%/ જઇ અવત 

ને અદજે 

બા યાદ આવે છે ને. 

આંસુ આવી જાય છે? 

આ કાવ્યમાં પ્રથમ પંક્તિ (જૈંદગી...') તથા 
પાંચમી પંક્તિનો “ને' રદ કરીને વાંચીએ તો - જ્યાં સુધી 
સમાજ, પરિવાર જીવન અને ેશોરવયની પૌત્રીઓ. 
બગઆં હશે ત્યાં" સુધી -- આ કાવ જગતભરના 
જનસાહિત્યમાં અમર થવા સર્જાયું છે. 
તા. ૧૧-૪-૨૦૦૦ ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
(ગાંધીનગર) 


મે ર૦૦૦: ૩૯૭ 


અ.સૌ.નો અર્થ રવાનુભવથી સમજાવ્યો. 
અવિનાશી હોઈ ભગવતી નામ જન્મથી ધારણ કરેલું. 
તેમના સ્વધામગમનના સમાચાર જાણ્યા. મૃત્યુલોકમાં 
ભવિતવ્ય હોય છે છેલ્લું મૃત્યુ. પરંતુ આ સાહિત્ય તથા 
તત્ત્વજ્ઞાનની ભાષા છે. ખરા અનુભવમાં આવનાર લાંબા 
સમયના સહયોગીનો જીવન બાદ, સદાનો વિયોગ જરૂર 
લાચારીનો વિપય છે. આપને વાર્ધક્યની વેળાએ પત્નીની 
ચિરવિદાય અસહ્ય બની છે. પ્રભુ સહેવાની શક્તિ આપે, 
તેવી પ્રાર્થના સર્વશક્તિમાનને. 

જાન્યુઆરી, ૨૦૦૦ના 'ઉદ્દેશ'નો આપનો લેખ 
“આ બધાં માનવી ક્યાં જતાં હશે' ૧-૨-૨૦૦૦ની 
તારીખે સાચો પડ્યો છે. અંતરમનનું પારદર્શન જોઈ 
શકાય છે. “સર્વભાપા સરસ્વતી''ના ભાવિના ઊંડાણને ' 
ખોલવાની અકળ ચાવી - ॥તકાટા 4૯). ખરે વાંચતાં 
આશ્ચર્યમાં પડી જવાય છે. 

માનનીય શ્રી મકરન્દભાઈના પારદર્શનમાં આપ 
કૃષ્ણના રંગે રંગાઈ ગયા છો - આપમાં મને પણ આવો 
જ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. 


૧૨-૪-૨૦૦૦ ત્રપિકાન્ત વૈદ્ય 
૧૮-૪-૨૦૦૦ 
(અમદાવાદ) 
ગરક 
“ઉદ્દેશ'ના માર્ચ ૨૦૦૦ના અંકમાં પ્રિ. 


મનસુખભાઈ સાવલિયાનો લેખ “મહાકવિ માઘનું 
ગિરનારવર્ણન' વાંચ્યો. ખૂબ જ આનંદ વર્ણ્ય વિપવની 
રજૂઆતનો થયો. આવો સુંદર લેખ આપવા બદલ હાર્દિક 
અભિનંદન. 

મહાકવિ માઘને વિવેચકોએ “ઘંટામાઘ'ના 
ઉપનામથી પ્રશંસેલ છે. જે રીતે કાલિદાસને “દીપશિખા' 


* ઉપનામથી અને મહાકવિ ભારવિને 'આતપત્ર ભારવિ' 


ઉપનામથી સંસ્કૃતના અભ્યાસુઓ ઓળખે છે, તે જ રીતે 
માઘને “ઘંટામાઘ'થી ઓળખે છે. 

પરંતુ પ્રસ્‍તુત લેખમાં દર્શાવેલ શ્લોકો - કયા કયા 
સર્ગમાથી કયા કયા ક્રમાંકના શ્લોકો લેવાયા છે તે 
સૂચવાયું નથી. તેથી વધુ જિજ્ઞાસુને મુશ્કેલી ઊભી થાય 
છે. વળી, સંશોધનના પ્રાથમિક નિયમ મુજબ પણ શ્લોકો 
ક્યાં ક્યાંથી લેવાયા છે તેનો નિર્દેશ આવશ્યક 


બ્ટ્શ 


પ્રતિભાવ 


'પ્રિય રાધેશ્યામ, 
પત્ર લખવા બેઠો ને સરી પડ્યું ગીત. લો, સુણો! 
સચમુચ બાત સનદ, હય સાજન? 
પ્તિભાવન નહીં હમરો કરજ 
હમર પ્ીતિનિભ/વન; 
હથચે તે ઇક નેહા જૈસે 
મેહા બરસે સવન. 
અરથ નહીં હૈ “ગરથ' હમારે 
લાલચ વ્રરથ લુભવન; 
રા-વૈ-શ્યા-મ કહત મન નાચત 
જુગલ સરૂપ સુહાવન. 
હિરદય કેં તૂ દેખ સજન: / 
તેરો નેત ભોન્દાલન. 
અગૃણોદય જાનીનો પ્રતિભાવ' વાંચ્યો. એમને 
એક વાર મળ્યો છું. આપણા વિદ્યાગુરુ અને સંસ્કૃતજ્ઞ 
છે. તેમ જ એમનું લખાણ 'ઉદ્દેશ'ને મોકલી આપો. કવિનું 
કાર્ય તો કાવ્ય રચાઈ ગયા પછી પૂરું થઈ જાય છે. સઘળું 
વહેતા સમયને સમર્પણ. કુશળતા ચાહું છું, 
મકરન્દ 
“ઉદ્દેશ'ના માર્ચ અંકમાં પૂ. મુ. મકરન્દ દવેના 
“ચૂરચૂર મકરન્દા' કાળનો આસ્વાદ માણ્યો. કવિની જ 
ભાષામાં કાવ્યનો આસ્વાદ કરવાની શૈલી હૃદયંગમ છે. 
ભાપાપ્રભુત્વ અને વિપયનું જ્ઞાન પણ પ્રશંસનીય છે, 
હું મારી દષ્ટિએ એને જુદી રીતે જોઉં છું. પ્રથમ 
કડીમાં અનાહત નાદની સાધક વાત ડરે છે. (પૂ. શ્રી 
રંગઅવધૂત મહારાજે પણ “ગાજે અતિશય ઘેરો, 
આંતરનાદ અનેરો'' એમ કહ્યું છે. એ નાદમાં મનનો. 
લય. થતાં કુડલિનીની ઊર્ધ્વગતિ (સમુદ્રની લહેર) થાય 
છે. અને તે પ્રચંડ શક્તિ વંટોળિયાની જેમ ગગનગઢ 
(ભ્રમરંધ)માં પ્રવેશે છે. તે સાથે પ્રથમ અનુભવાયેલ 
તાર્કિક શિદાકાશનું દશ્ય વિલીન થાય છે, અને એક ડેરી 


* શ્રીં મકરન્દ દવેએ રાધેશ્યામ શમનિ લખેલો પત્ર 


ઉટ્ર્‌ 


(આ શબ્દ જ યોગ્ય છે. દૂધની ડેરી આજકાલની પેદાશ 
છે) પ્રગટ થાય છે. તેમાં કુંડલિનીની શિવ-શક્તિ સાકાર 
બની દર્શન આપે છે. શરીરને ખોબા ધૂળનો કૂબો કહ્યું 
છે. ગુર ઘણી)એ ધક્કો માર્યો એટલે દેહાધ્યાસ, દેહભાવ 
વિલીન થઈ ગયો અને સાધકના કણેકણમાં ગુરુકૃપાની 
મહેર વરસી રહી. વળી પાછું હદયાકાશમાં અલખ અલક 
તારાનું દર્શન થયું. સાધકે આશ્ચર્ય અનુભવ્ય, અને 
કુંડલિનીના ચક્રભેદ_ા પગલે પગલે પ્રિય 
(પરમાત્માની)ની અનુભૂતિ થવા લાગી. ડુંડલિનીનું 
ઉત્થાન, ઊર્ધ્વગતિ, બ્રહ્મરંધરમાં શિવ સાથે મિલન ઇત્યાદિ 
અનુભૂતિ દ્વારા બ્રહ્માનંદની અનુભૂતિનું સ્વાનુભૂત વર્ણન 
અદ્ભુત છે... એક મર્મી અનુભવની વાણીમાં એમની 
શૈલીથી આસ્વાદ કરાવવા માટે અનેક ધન્યવાદ. 
તા. ૨૫-૩-૨૦૦૦ ડૉ. અરુણોદય જાની 
(વડોદરા) 
ઝદ 

આપણી વચ્ચે આવો શિષ્ટાચાર અસ્થાને છે, છતાં 
તમને ધન્યવાદ દેવાનું મન થઈ જાય છે - “ઉદ્દેશ'માં શ્રી 
મકરન્દભાઈના કાવ્ય “કોઈ ઘટમાં ગહેકે ઘેરું'નો આસ્વાદ 
છાપ્યો તે માટે. 'ઉદ્દેશ'માં અવારનવાર તમે આવી 
વાનગીઓ પીરસતા જ રહ્યા છો. 

મારી આંખોની નબળાઈ ખૂબ વધી છે, પણ 
તકલીફે થોડું વંચાય છે, પણ "ઉદ્દેશ'માં મકરન્દભાઈનાં 
લખાણો (પત્રો સુધ્ધાં) વાંચવાનું હું ચૂકતો નથી. એ 
સાધારણ કવિ નથી, ભક્ત છે, યોગીજન છે, અને 
આત્માનુભવ પામેલા છે તેવું મારું માનવું છે. હું એમને 
પૂજ્ય ગણું છું ને રોજ સૂતાં-જાગતાં, સંતોની સાથે તેમને 
યાદ કરી પ્રણામ કરું છું. તેમનું આ કાવ્ય મને એટલું 
ગમે છે કે રોજ હું તેનું ચ્ટણ કરતો હોઉં છું. શ્રી 
રાધૈશ્યામભાઈએ તેનો આસ્વાદ કરાવી. મારા જેવા ૫૨ 
ઉપકાર કર્યો છે. રાધેશ્યામભાઈ એક વિરલ પ્રતિભાવાળા 
લેખક છે. કાવ્ય, વાર્તા, નવલકથા, વિવેચન, બધામાં તેઓ 
અધિકારપૂર્વક લખે છે. મારે માટે સુખની વાત એ કે તેઓ 
આધ્યાત્મિક અનુભવોમાં પણ આગળ. છે. ચાલુ ચીલો 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૧ 


છોડી નવે ચીલે ચાલવાની પણ તેમનામાં હિંમત છે, 
શક્તિ છે ને કૌશલ્ય છે. મારી તેમને વિનંતી છે કે કવિ 
ન્હાનાલાલકૃત કાવ્ય “ધણ'નો પણ આ રીતે આસ્વાદ 
કરાવે તો સાડું. 
તા. ૫-૪-૨૦૦૦ 
[અમદાવાદ) 


રમણલાલ સોની 


“ચૂર ચૂર મકરન્દ એ માર્મિક રસાસ્વાદ માટે 
' ધન્યવાદ. 
તા. ૨૯-૩-૨૦૦૦ 
(અમદાવાદ) 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 


શ્ર 

“ઉદ્દેશ'ના માર્ચ અંકમાં નાની પૌત્રી સુચિરાએ એની 
નાની કવિતાપંક્તિમાં કદાચ બધું જ કહી દીધું છે.. 
તા. રર માર્ચ, ૨૦૦૦ ચંદ્રકાન્ત બક્ષી 
ઉુંબઈ) 

ચિ. સુથિરાના અશ્રુ-મુક્તક માટે એને ખાસ 
અભિનંદન. 
તા. ૨૧ માર્ચ, ૨૦૦૦ 
(વડોદરા) 


અનામી 


શ્ર્હ 
“ઉદ્દેશ', માર્ચ ૨૦૦૦, “શ્રદ્ધાંજલિ'માં સુચિસની 
અંજલિ આ પ્રમાણે છે : 
જિંદગી પણ કેવી કમલ છે? 

પહેલાં 

અસુ અવત ત્યે 

જ ૧ અવત 

ને અજે 

જ યદ અ૧ છે ને. 

આંસુ આવી જાવ છે/ 

આ કાવ્યમાં પ્રથમ પંક્તિ ('જિંદગી...') તથા 
પાંચમી પંક્તિનો “ને' રદ કરીને વાંચીએ તો. - જ્યાં સુધી 
સમાજ, પરિવાર જીવન અને કિશોર્વયની પૌત્રીઓ 
બચ્યાં હશે ત્યાં સુધી -- આ કાળ જગતભરના 
જનસ્ાહિત્યમાં અમર થવા સર્જાયું છે. 
તા. ૧૧-૪-૨૦૦૦ ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
(ગાંધીનગર) 

ક્ર 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૭ 


અ.સૌ.નો અર્થ સ્વાનુભવથી સમજાવ્યો. 
અવિનાશી હોઈ ભગવતી નામ જન્મથી ધારણ કરેલું. 
તેમના સ્વધામગમનના સમાચાર જાણ્યા. મૃત્યુલોકમાં 
ભવિતવ્ય હોય છે ઈંલ્લું મૃત્યુ. પરંતુ આ સાહિત્ય તથા 
તત્ત્વજ્ઞાનની ભાયા છે. ખરા અનુભવમાં આવનાર લાંબા 
સમયના સહવયોગીનો જીવન બાદ, સદાનો વિયોગ જગ્ર 
લાચારીનો વિષય છે. આપને વાર્ધક્યની વેળાએ પત્નીની 
ચિરવિદાય અસહ્ય બની છે. પ્રભુ સહેવાની શક્તિ આપે, 
તેવી પ્રાર્થના સર્વશક્તિમાનને. 

જાન્યુઆરી, ૨૦૦૦ના “ઉદેશ'નો આપનો લેખ 
“આ બધાં માનવી ક્યાં જતાં હશે' ૧-૨-૨૦૦૦ની 
તારીખે સાચો પડ્યો છે. અંતરમનનું પારદર્શન જોઈ 
શકાય છે. “સર્વભાપા સરસ્વતી''ના ભાવિન! ઊંડાણને ' 
ખોલવાની અકળ ચાવી - #ાતકાલ” 1૯€3/. ખરે વાંચતાં 
આશ્ચર્યમાં પડી જવાય છે. 

માનનીય શ્રી મકરન્દભાઈના પારદર્શનમાં આપ 
કૃષ્ણના રંગે રંગાઈ ગયા છો - આપમાં મને પણ આવો 
જ અનુભવ થઈ રહ્યો છે. 
૧૨-૪-૨૦૦૦ 
૧૮-૪-૨૦૦૦ 
(અમદાવાદ) 


ત્રષિકાન્ત વૈથ 


“ઉદ્દેશ'ના માર્ચ ૨૦૦૦ના અંકમાં પ્રિ. 
મનસુખભાઈ સાવલિયાનો લેખ ભહાકવિ માઘતું 
ગિરનારવર્ણન' વાંચ્યો. ખૂબ જ આનંદ વર્ણ્ય વિષયની 
રજૂઆતનો થયો. આવો સુંદર લેખ આપવા બદલ ઢાર્દિક 
અભિનંદન. 

મહાકવિ માઘને વિવેચકોએ 'ઘંટામાઘ'ના 
ઉપનામથી પ્રશંસેલ છે. જે રીતે કાલિદાસને “કીપક્ષિખા' 


* ઉપનામથી અને મહાકવિ ભારવિને “આતપત્ર ભારવિ' 


ઉપનામથી સંસ્કૃતના અભ્યાસુઓ ઓળખે છે, તે જ રીતે 
માઘને “ઘંટામાઘ'થી ઓળખે છે. 

પરંતુ પ્રસ્તૃત લેખમાં દર્શાવેલ શ્લોકો - કયા કયા 
સર્ગમાથી કયા કયા ક્રમાંડના શ્લોકો લેશ્રયા છે તે 
સૂચવાયું નથી. તેથી વધુ જિજ્ઞાસુને મુશકેલી ઊભી થાય 
છે. વળી, સંશોધનના પ્રાથમિક નિયમ મુજબ પણ શ્લોકો 
ક્યાં ક્યાંથી લેવાયા છે તેનો નિર્દેશ આવશ્યક 


સસક્ક્ડટક્ઝછટ્ 


અનિવાર્યતા બની રહે છે. તેથી લેખમાં આવી રજૂઆત 
થઈ હોત તો મણિકાંચનસંયોગ રચાયો હોત. 

આશા છે કે સંસ્કૃતના અભ્યાસુઓને માટે રસપ્રદ 
કે તોપકર બનેલ પ્રસ્‍તુત લેખ વિશેનું આ રચનાત્મક 
સૂચન-દષ્ટિબિદુ 'ઉદ્દેશ'ના આગામી અંકમાં પત્રરૂપે 
મુદ્રિત થશે. 

“ઉદ્દેશ'ના પ્રત્યેક અંકમાં અવનવા વિષયોનું 
ખેડાણ જોવા મળતું હોઈ નવા વિવેચકો માટે ઘડતરરૂપ 
બની રહે છે. 
તા, ૧-૪-૨૦૦૦ 
ભોડાસા) 


મા. મધુસૂદન એમ. વાસ 


શ્ર 
'ઉદ્દેશ'માં જે સ્તરીય સામગ્રી પ્રસિદ્ધ કરવામાં 
આવે. છે તે સરાહનીય છે, 
ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૦ના અંકની વાચનસામગ્રી મનને 
આનંદથી તરબતર કરી ગઈ. 'પુરાકલ્પન અને 
ઇતિહાસનું મધુરું મિશ્રણ - બ્લિસ' (લે. ભારતી રાણે) 
એ લેખ મને ખૂબ જ ગમ્યો. વાંચવાની મજા આવી. 
એમાંય ત્યાંનાં અન્ય વર્ણનો સાથે મેરેથોન દોડ વિશેની 
વિગત. વાંચી અદકેરો આનંદ થયો. આવો સારો-સુંદર 
લેખ પ્રસ્‍તુત કરવા માટે ભારતીબેન રાણૈને તથા આવી 
સુંદર સામગ્રીથી “ઉદ્દેશ'ને શોભાયમાન ડરવા માટે 
આપને ધન્યવાદ, અભિનંદન. : 


(ભૂજ, કચ્છ) બાબુલાલ ગોર 


જ્‌ # તંત્રી, 'શબ્દસર્જન' 
ગ્રહ 

“ઉદ્દેશ'ના એપ્રિલના અંકમાં અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના 
પત્રો વાંચી ગયો. આપે આટલાં વર્ષ આ પત્રો સાચવી 
રાખ્યા તેમાં આપની. વિદ્દહ્મિયતા તો. છે જ. દરેક પત્રમાં 
સ્વ. અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટની સ્વાધ્યાય- પ્રવૃત્તિની સાથે સાથે 
આપન પ્રત્યેનો આદર પણ પ્રગટ થાય છે. એ ભલે 
શબ્દાડબરમાં ન રાચતા હોય, પણ હૃદયમાંથી નીકળતા, 
સાચા શબ્દો. હૃદય સુધી પહોંચતા હોય્‌ છે. આ પત્રો 
પ્રગટ કરીને આપે મારા જેવા લાગણીના માણસને સ્પર્શ 

કર્યો છે, 
કલાવાદીઓને એ કદાચ ન સ્પર્શે. પ્રીતિ 
સેનગુપ્તાને નિયમિત વાંચું છું. ગમે છે. હરીશ મંગલમૂની 


બ્ટ્શ્‌ 


વાર્તા “તલપ પણ ગમી. નરોત્તમ પલાણ મારા ગમતા 
લેખક છે. એક સરતચૂક તરફ લક્ષ ખેંચું છું. પચ્છમ, 
માધવ રામાનુજનું ગામ ધંધુકા તાલુકાનું છે. હું ધંધુકાનો, 
પણ કેટલાંક વર્ષો લીંબડીમાં રહ્યો છું. બાપાવારીનાં 
મકાનો હજુ ત્યાં છે ને મારા ભાગમાં આવેલાં છે. સ્વામી 
વિવેકાનંદ પણ લીંબડીમાં આવેલા, પણ તેમને 
વામમાર્ગીઓએ પરેશાન કરેલા. એટલે તેનો ઉલ્લેખ નહિ 


કર્યો હોય. 
તા. ૨૦-૪-૨૦૦૦ દિલીપ રાણપુરા 
(ગાંધીનગર) 
ગ્ર 
એપ્રિલ ૨૦૦૦ના 'ઉદ્દેશ'ના અંકમાં શ્રી 


નરોત્તમભાઈ પલાણનો 'આપણું અધિવેશનસ્થળ 
લીંબડી' લેખ વાંચીને આપને આ પત્ર લખી રહ્યો છું, 
આ લેખમાં લીંબડીના સર્જકોમાં નવલકથાકાર તરીકે 
મારા નામનો ઉલ્લેખ તેમણે 'વેષ્ણુ મહેતા' શબ્દોથી કર્યો 
છે, જે મને તોછડો અને અધૂરો લાગ્યો છે. મારું 
સાહિત્યિક પૂરું નામ 'વિષ્ણુકુમાર મહેતા' છે, જે 
પચાસના દાયકાથી-મારી સાહિત્યિક કારકિર્દીની 
શરૂઆતની વાર્ત-નવલકથાથી માંડીને આજ સુધી છપાતું 
આવ્યું છે. શ્રી નરોત્તમભાઈ જો ગુજરાતી સાહિત્યના 
નિયમિત પરિચયમાં હોય તો મારા પુરા નામથી તેઓ. 
અજાણ ન હોઈ શકે, છતાં તેમના જેવા વિદ્વાન વિવેચક- 
સંશોધનકારે મારા નામનો આવો અસભ્ય, તોછડાઈભર્યો 
ઉલ્લેખ કેમ કર્યો તે સમજાતું નથી... શ્રી મનુભાઈ 
જોધાણી બરવાળાના, શ્રી પુષ્કર ચંદરવાકર થંદરવાના, 
અને શ્રી માધવ રામાનુજ પચ્છમના, આ ત્રણેય ગામો 
ધંધુકા તાલુકાનાં છે, જેમનો ઉલ્લેખ લીંબડીના સંદર્ભે 
અસ્થાને છે. 


તા. ૨૩-૪-૨૦૦૦ 
(લીંબડી) 


વિપ્ણુકુમાર મહેતા 


તરહ 
“ઉદ્દેશ'નો એપ્રિલનો અંક મળ્યો. મારા ભૂતપૂર્વ 
વિધાર્થી શ્રી અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના પત્રોના પ્રકાશને 
ભૂતકાળને જાગ્રત કર્યો. એક તેજસ્વી વિદ્વાનનો 
જીવનદીપ અકાળે બુઝાઈ ગયો. વિધિની કેવી કરૂણતા ! 
દિંગીશ મહેતાનો “પશ્ચિમના તત્ત્વચિંતકોનો એક સુરેખ 


મે ૨૦૦૦: ૩૯૮ 


પરિચય' અભિનંદનીય છે. તે જ રીતે ગુજરાતના 
અગ્રગણ્ય ઇતિહાસવિદ અને મર્મજ્ઞ વિઠ્દાન શ્રી નરોત્તમ 


વાચકોની વિશેષ જાણકારી માટે લીંબડીના એક 
અવિસ્મરણય સાંસ્કૃતિક પ્રસંગને રજૂ કરવા ધૃષ્ટતા 


પલાણનો. લીંબડી ઉપરનો લેખ ખરેખર અદ્ભુત છે. ડરું છું.” 
સ્વામી વિવેકાનંદનું લીંબડીમાં આગમન અને શ્રી તા. ૨૪-૪-૨૦૦૦ અરુણોદય ન. જાની 
(વડોદરા) 


જગન્નાથ શંકરતીર્થ સ્વામીની મુલાકાતનો પ્રસંગ એમની 


બાજનજરમાંથી કેવી રીતે છટકી ગયો એ જ આશ્ચર્ય કઝ ઝા નોંધ નીચે આપી છે. 


'લીંબડી' - નોંધ 





અરુણોદય ન. જાની 


“ઉદ્દેશ'ના એપ્રિલના અંકમાં “આપણું અધિવેશન- સ્થળ - લીંબડી' એ શીર્ષક નીચે આજના અગ્રગણ્ય 
ઇતિહાસવિદ અને મર્મજ્ઞ વિદ્વાને લીંબડી અંગે એતિહાસિક, સાહિત્યિક અને સાંસ્કૃતિક માહિતી જે રીતે આપી 
છે, તે ખરેખર પ્રશંસનીય અને આવકાર્ય છે. અન્યને માર્ગદર્શક પણ છે. લેખ વાંચતી વખતે પ્રો. ભોગીલાલ 
સાંડેસરાએ સ્થાપેલી વડોદરાની સ્થળનામસંસદની પ્રવૃત્તિ યાદ આવી. લીંબડીનું એક બીજું પણ સાંસ્કૃતિક મહત્ત્વ 
છે, તે અત્રે પૂર્તિરૂપે પ્રસ્‍તુત કરું છું. 

લીંબડીના જગદીશ આશ્રમના સ્થાપક અને ૧૯મી સદીના પ્રકાંડ શાસ્ત્રપંડિત ઉપરાંત અનેક સિદ્ધિ પ્રાપ્ત 
કરનાર શ્રી જગન્નાથ શંકર તીર્થસ્વામી અદ્ભૂત યોગી પણ હતા. બીલખાના મહાત્મા શ્રી નથુરામ એમના જ શિલ્ય. 

તેમની વિદ્રત્તા તથા સિદ્ધિઓને કારણે ઈ.સ. ૧૮૫૮માં ગોવર્ધનપીઠ (જગન્નાથપુરી)ના શંકરાચાર્ય તરીકે 
તેમની નિયુક્તિ કરાઈ હતી. આ પીઠના તેઓ ૧૪૪માં આચાર્ય હતા. પરંતુ આ સ્વમાની વિદ્યાવ્યાસંગી યોગીને 
ખટમટિયું ચજકારણ પસંદ ન પડવાથી તેમણે તે પદનો સ્વેચ્છાએ ત્યાગ કર્યો, અને લીંબડીના નરેશના રાજ્યાશ્રવે 


લીંબડીમાં જ નિવાસ કરવાનું પસંદ કર્યું, 

તેમની યોગસિદ્ધિઓની ખ્યાતિ છેક સ્વામી વિવેકાનન્દ સુધી પહોંચી હતી. અને સ્વામીજી આ સિદ્ધ મહાત્માનાં 
દર્શન કરવા લીંબ:ડી પધાર્યા હતા. 

કવિવર ટાગોરે જેમ લીંબડીની મુલાકાત લઈ તેનું ગૌરવ વધાર્યું હતું, તેવો જ સ્વામી વિવેકાનન્દની મુલાકાતનો 
પ્રસંગ પણ લીંબડી માટે ગૌરવવંતો છે. 

લીંબડીનરેશ સાથેની વાતચીત દરમ્યાન જ્યારે સ્વામીજીનું શ્રી જગન્નાથ શંકરતીર્થ સ્વામીને થળવાના હેતુથી 
અંત્રે આગમન છે, એ વાત જ્યારે નરેશ જાણી ત્યારે તેમણે કહ્યું, “સ્વામીજી, હું યોગીરાજ અહીં પધારે એવી વ્યવસ્થા 
ક ડું છું.” 
તરત જ સ્વામીજીએ કહ્યું, “નહિ, મહારાજ- સાહેબ, એમ નહિ. 


એટલે મારે જુ એમને મળવા જવું જોઈએ.” ન. ક 
વિવેકાનન્દ સ્વામોનો આ વિવેક એમની પોતાની મહત્તાની સાથે સાથે જગન્નાથતીર્થની યોગ્યતાનો પણ સૂચક છે. 


ન ક જ. ર ડે ડુ ર દે કુ ? ર્‌ 
નિશ્ચિત કરેલા દિવસે અને સમયે શ્રી જગન્નાથ તીર્થસ્વામીજી જે શિવમંદિરમાં રહેતા હતા તે જ મંદિરમાં આ 


ને મહાપુરુષોની મુલાકાત યોજાઈ હતી. ન 
ક ન પણ એ શિવમંદિરની મેડીએ જ્યાં આ બે મહાપુરુષો બેઠેલા તે સ્થાન અને તે બંનેનાં આત્તનો તે 


પ્રસંગને અમર બનાવી તીર્થસ્થાનરૂપે વિદ્યમાન ઈ. 
લીંબડીનું આ બીજું અભૂતપૂર્વ માહાત્મ્ય છે. 


કજ 


હું એમનાં દર્શન માટે અહીં આવ્યો છું, 


છ, 


મે ર૦૦૦: ૩૯૯ 


ક # ર « ૯ ર 9 ૪ હ ક» ક 9૪ 9 # ઇ # 9» «#« ૦? «# # # # 2 # # # ક # # ૭ 29 9 # «જ ૬ # ૭ ઇ ૪ 


(ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી 


જૂનું વિધાનસભા ભવન, સે. ૧૭, ગાંધીનગર. 





ગુજરાત સાહિત્ય અકાદમી તરફથી નીચેની યોજનાઓ માટે નિયત 

ન સમયમર્યાદામાં પુસ્તકો / હસ્તપ્રતો આવેદનપત્રો મંગાવવામાં આવે છે. 
* (૧) શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોને પારિતોષિક : 

" ત. ૧-૧-૯૯ થી તા. ૩૧-૧૨-૯૯ સુધીમાં પ્રગટ થયેલાં, ગુજરાતી ભાપાનાં જુદાં જુદાં સાહિત્યસ્વરૂપોનાં મૌલિક - 
* પુસ્તકો અકાદમીની શ્રેષ્ઠ પુસ્તકોને પારિતોપિક આપવાની યોજનામાં મંગાવવામાં આવે છે. જેમાં બાળવિભાગમાં ' 
* (૧) કાવ્ય (૨) વાર્તા (૩) ચરિત્રાદિ (૪) નાટકો અને પ્રૌઢ વિભાગમાં (૧) નવલકથા (૨) ટૂંકી વાર્તા (૩) નાટક-” 
* એકાંકી નાટક (૪) હાસ્ય-વ્યંગ્ય-કટાક્ષ (૫) તિબંધ અને પ્રવાસ (૬) કવિતા (૭) વિવેચન (૮) સંશોધન-ભાષાવ્યાકરણ ' 
* (૯) આત્મકથા-રેખાચિત્ર-પત્ર-જીવનચરિત્ર-સત્યકથા (સંયુક્ત) (૧૦) લોકસાહિત્ય (૧૧) અનુવાદ-વિભાગનો 
* સમાવેશ થાય છે, હ 
* પ્રત્યેક પુસ્તકના. ઊઘડતે. પાને પ્રસ્‍તુત વિભાગમાંથી. લાગુ પડતો. કોઈ એક વિભાગ અવશ્ય દર્શાવવાનો રહેશે. * 
* આ યોજના અન્વયે રસ ધરાવતા લેખકો / પ્રકાશકોએ પોતાના પુસ્તકની એક નકલ તા. ૩૧-૭-૨૦૦૦ સુધીમાં ' 
* અકાદમીને વિના મૂલ્યે મોકલી આપવી. આ માટે લેખકોએ/પ્રકાશકોએ કોઈ આવેદનપત્ર ભરવાનું નથી. 


* (૨) શિષ્ટમાન્ય કૃતિઓને પ્રકાશન સહાય : * 
* ઇતિહાસ, તત્ત્જ્ઞાન, વિજ્ઞાન, કલા, ભાષાસાહિત્ય, તેમજ સંશોધનને લગતા સાંસ્કૃતિક ભૂમિકા ધરાવતા ગ્રંથો * 
* અને અભ્યાસલેખોના સંગ્રહોને રૂ. ૧૦,૦૦૦ - સુધીની પ્રકાશન સહાય આપવામાં આવે છે. આ માટે આવેદનપત્ર * 
* સાથે જરૂરી હસ્તપ્રતો રજૂ કરવાની રહે છે. ન 
* (3) નવોદિત સાહિત્યકારોને પ્રકાશન સહાય : કે 
* અગાઉ જેમની એક પણ સાહિત્યકૃતિ પુસ્તક સ્વરૂપે પ્રગટ થઈ નથી, તેવા નવોદિત લેખકને સાહિત્યનાં વિવિધ : 
* સ્વરૂપોમાં લખાયેલી મૌલિક કૃતિના પ્રથમ પ્રકાશન માટે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- સુધીની પ્રકાશન સહાય આપવામાં આવે * 
* છે. આ માટે પણ જરૂરી હસ્તપ્રત રજૂ કરવાની રહે છે. નવોદિત લેખકોનાં કાવ્ય અથવા વાર્તા, નિબંધ કે રેખાચિત્ર, ” 
* ગઘલેખો ઇત્યાદે સાહિત્યનાં શિષ્ટ સામયિકોમાં પ્રગટ થયેલાં હોય તો તેનો ઉલ્લેખ હસ્તપ્રતમાં કરવો અનિવાર્ય છે. * 
* (૪) મૌલિક બાલસાહિત્યને ઉત્તેજન. : ર 
બાલસાહિત્યનું પ્રકાશન થતું રહે અને ગુજરાતનાં બાળકોને નવું સર્જાતું બાલસાહિત્ય સુલભ થાય, તે હેતુથી * 
* આ વિષયના લેખકોને પ્રકાશન સહાયરૂપે અને બાલસાહિત્યને પ્રોત્સાહન માટે રૂ. ૫૦૦૦/- સુધીની પ્રકાશન સહાય * 
* આપવામાં આવે છે. આ માટે પણ જરૂરી હસ્તપ્રત આવેદનપત્ર સાથે રજૂ કરવાની રહે છે. * 
સંબંધિત લેખકો/પ્રકાશકોએ ઉક્ત યોજના ક્રમાંક ર થી ૪ નાં આવેદનપત્રો ટપાલથી કે રૂબરૂ અકાદમી કાર્યાલયના * 
* ઉપરના સરનામેથી મેળવીને તા. ૩૧-૭-૨૦૦૦ સુધીમાં હસ્તપ્રતની જરૂરી નકલો સાથે મોકલી. આપવાં. સુવાચ્ય * 
: હસ્તપ્રત વિનાના કે અધૂરી અને અસ્પષ્ટ વિગતોવાળાં આવેદનપત્રો અસ્વીકાર્ય બનશે, જેની નોંધ લેવા વિનંતી છે. * 


દલપત પઢિયાર કુમારપાળ દેસાઈ ભોળાભાઈ પટેલ 
મહામાત્ર ઉપપ્રમુખ પ્રમુખ 


મહામાયા 
શમ/રે ૪ર નજન નજશે જેનકેઝ દશ/૧/ 
જે જે જોયું ૪5% કમથ કોઈ અદંષ્ટ આરે 

. ત્જારે કોઈ રચન મળશે સ્વગત જૃન# સહારે? 
ટે અ/ મર ભગમઢગળી કાતર પતે તકા? . 
માર કેઈ બચત નહી? ત ઝઈ દાર કશ/%/? 
લાગે કોઈ સ્કરણ-કણિકા છે દબૂરી, ઝગારે 
એ જાગે તો કંઈ નક રહે શોઇજ/નુંથ જડે 
કથ/રે? ક્યારે? અહીં રહી રહ ઊઠત# અ 6ઉ૧/૨. 


ઈ, અ કેત ઠર અસલન, રંગભૂમિ તજને 

જેઠા, પીતા અમૃત, %જ ભગીરથ ઝેર 

વેત 'ગ/મે હું હસું થત. વેષ મેં તો ભજેલ/ 

ડેર કેવ(, જુગ જુગ થકી ન/ચ૩૪ ચજીને 

ઝે? વરનું જુજ થકી જેકે, તેં ૪ ગખેલ છ 

ને ૪ છી તું કહી રહી મને : હાય રે હાય ઘેલા? 
મકરન્દ દવે 


દૂરને સાદ 

દૂર દૂરૂઈ દ અવતો ૩24 ક્જકુહરક/, 

ઘરે વાછટ કેલી રહું જાય દોડતી ૨૦%. 

%/૧& કઈ નહી અ૬૮૦૨*. 

રહયું %૯નું ગરથ ઝરછું. 
અહ ૪૭ું અજી જોઇગ્છું. 

અધર ઉપર ગરલ, શિર ૪ર કચ્છ 
૦/૬૬ કોઈ નહી અ૦૭૬થ/. 
ત્યર્હી 25% નિકુઝ્છે વેલી 
જઈને બેકી કાય અલેજી. 

એક ફૂર-કૂઈન તણે ૬૨ ત-%૧ યટ ૪૨૧ 
બાલ કોઈ રઈ અવઢ૧મં. 


- ક હેજ ૦૨. 


રાજેન્દ્ર શાહ 


એન 4૪૨ 


સ્ઘર્શ કેવો ! 
અજ પરક 
ક શે કેમ શહે ત્ય શકું 
ખર ઇડતે ર્જ ૬-રનચઈજ, 

ડુંપથણુહ - ઉહડગક - કૂજ્છુ. 
"૧ નભ. તટ ૧, ઇજ નીવ જી, 
એક વનું રષ નવું જૂજછું / 

સ્પર્શ ડે? - કમર સેકેરોમમ# 


અ(% અ ઝડ અડગ? જશ્જં! 


ડે 


રાજેન્દ્ર શાહ 


અવતરણ! 
રછીઝળત વૂઘર્ઝન! ક૯ર૧ પટેઝને 


એક ૧/૧૪ 4298 છે આંખમ/' ' 


હઠ! ૫૦/%૦ન ઉતર 
ખેગકોલી લઈને ઝગ/*/, 
એ %/૪ળ કૃગ*દનું ક ગયું ષ્ૂર 
તંભ કદર્જીન જ્ઝર્ઝને ભજ/થમ/ 


સહેજ "રકો 


રજઝછત કૂકર્ટન# ડવરર પ્ટેરને 
અંક પ૯ વશ છે અ/ખ*? 


હશે ૧%/તદ ૬૪ઝું જું અ/૪ં ખચ: 
જે'5 ટૅડર્ચચ્છે અજી ખેંચાઈને 

ઝળહળત્ઇ જુક/કર હતે 

તે એન્ટી કૂકે છે રાણી જરમાઇને: 


અહો કમ૦/૯/: અ/જે જજેગે અયજબભ 
પી તું ૬૩૮ "કળે ત્વ/ સંગ/ઈ રખ થઇ. 
રાઝણ કૃજ?નદ ડકરર પહેરીને 
એક ૪૧ ક» છે અંખવય: 
ઠીરુ પુરોહિત 


જગત મ 


ડ્ન્ન્ક્ન્ન્ન્ન્ન્ન્ડિન્ગ્#::---:2 5૨... ---.:-ૂનૂઃ----.---::7:-:::--*“-::--ડ5 


5 “ નરક ૪-૯ ૦તઉડનસ્ખજ ઝૂ ઇન જનજઝ-ક૪૩ પ૦ # 


નનઝવબજનક-૪૩ “૦ “૦-૦ ન્‍૫-૦૧૨ ક 


નન 


- ઝન ન 
“૨-52. 


ઇતતટ૧ (7 1ણ 17, લપાંધા તા 11011119) 110% 2000 : 1551 0971-6599 
/11પણાઈણઉે 10 [30૧ ૫૫૧1110૫ [૩10]ઝ્ત'ણા1, 1. હયા ત્ણ 20. 188 1. ₹0. (1૫ઇ]1-136/2100) 


ક 











----*-2---સવ-* -ૂચ--રૂૂત્કત્ૂનત્જ્ક્ટ3ુ ન્ન ટ-ન્‍સ્સ-ૂ બ 


શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનું કંકણ દિઘાયુ નભી શકે. . 2, 


- મહાત્મા ગાંધી (ગૅંગાબેનને પત્નો-તા. ૮-૫-૩૧) 








-ડક્#્૦--“---ૂ“ૂ.--ડઝ--: 


ઝન -ૂક્ૂડૂ-ર-ડ-------ડ:---- 





૬ 
ન 


ર-ન-ૂૂ-«-ડ*-*::ન્‍-- 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વની 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન લ્ેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, 
પરંપરાગત કોઠા સૂઝ, મ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા, ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 


2૦ના 


““---:--ગ૨-2::2--- 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્રુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બતાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કેડિલા, દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત્ત વિનિયોગ દ્વારા 


દૂ જ ન .રબ- ૨૪ 





| 

ર ક | 

આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - ર 
લા ા 

લતવાવ ! 

ડં 

1519555210 ા 

'ઝાય!સ ટાવર', સરખેજ-ગાંધીનગર છાઈન-વે, સેટેલાઇટ કોસ રોડ, અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫, .ા 

ફોન (૦૭5) £૭5૦૧ 6૦ (ર૦ લાઇન ફેક્સ : (૭%) ૭૩ ૨3 /૫ / £7 10:4૪ ત018*2/703.€071 દા 


દ 
[ઉ 0 તારલા તની વા તિત ભા સાયો મધ પીનનામેમ' જ, જ ઝત સઝ ૪ અનન બનન નજ જુર ૪૪૦૧૦ સમજા જરૂર # જ ક? ૨/૦૦, રનર -જ ૧% 7, જયન સારઇબ દક કહ*રમમ /» ૬/?-ડ% “& નથ 2૦. 
કક કૂકે સ ક જ્-:ૂકફૂૂ#*.૪*૧_ૂૂ જ **જજબજ્ક%-3 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્તમાષા સસ્સ્વતી 


વર્ષ દસમું : અંક અગિયારમો જૂન : ૨૦૦૦ 


“ તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 


નુ 


બ્દ્ર્ટ 


વર્ષઃ દસમું અંકઃ અગિયારમો સળંગ અંક: ૧૧૯ 
અનુક્રમઃ જૂન ૨૦૦૦ 
નામજપનો મહિમા હરિવલ્લભ ભાયાણી ૪૦૧ 
સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી 
તસવીર-કલાકાર શ્રી જગન મહેતાનો દસમા દાયકામાં પ્રવેશ ૪૦૨ 
સંપૂર્ણ શેડ્સ્પિયર મલયાલમ ભાષામાં ૪૦૨ 
જકારગિલને મોરચે* નવલકથાનું વિમોચન ૪૦૨ 
મહેન્દ્ર મેઘાણીની એક વેદના ૪૦૨ 
મે માસથી તે 'મેહ'ના નવા 
ઘાસ સુધીના તડકા વિશે ઉશનસ ૪૦૩ 
અસ્તિત્વની નીરવ પ્રસન્નતાને વિદ્દિપ્ત ન કરીએ ચન્દ્રહાસ ત્રિવેદી ૪૦૪ 
પ્હેરી લે ઝાંઝર અઝીઝ ટંકારવી ૪૦૫ 
વાલમનાં વેણ દેવેન શાહ ૪૦૫ 
“હૃદયમાં પડેલી છબીઓ' વિશે ભરત મહેતા ૪૦૬ 
આરવાદ : ઊંઘભરી ભાષામાં... શબ્દર્હસ સધૈશ્યામ શર્મા ૪૧૪ 
પવનનો રંગ શોધવા હું યશવંત ત્રિવેદી ૪૧૫ 
તું જ કહે, મમ્મી રમેશ ર દવે ૪૧૬ 
કથાનક દેવેન શાહ ૪૧૯ 
ગઝલ સુરેશ ઝવેરી “બેફિકર? ૪૨૦ 
ઘટના તો પરદેશી પંખી દેવેન શાહ ૪૨૦ 
તમે જાતાં અનામી ૪૨૦ 
નિત નવા વંટોળ 
આમરણ આશા પ્રીતિ સેનગુપ્તા ૪૨૧ 
વાદળોની કેડી ઉપર ઊભો ચાતર્યો ચીલો સાંજે ભારતી રાણે ૪૨૪ 
હાથ પ્રવીણસિંહ ચાવડા ૪૨૫ 
ચકલી, ઘરચકલી નર્હી ! રતિલાલ “અનિલ' ૪૩૧ 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 
સાતત્ય અને સિદ્ધિનું સાયુજ્ય : શાખાઓનો સંવાદ વિનોદ ગાંધી ૪૩૫ 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા ૪૩૯ 
મધ્યાન્તે રીતા ત્રિવેદી પૂપા.૩ 
" પણ તમે તો...! રામચન્દ્ર પટેલ પૂ.પા.૩ 





ગ્મણલાલ જોશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી. ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન, ર. અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાગ્ને, નવરંગપુગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 
ઉદ્દેશ” પ વતી મુદ્રક : ગ્મણેલાલ જોશી, રે, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુગ્‌, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 
લેઆઉટ, ટાઇપરે રિંગ : ઇમેજ સિસ્ટમ્સ, ૩૦૧, વૈભવી કૉમ્પ્લેક્સ, ક્તેહપુસ પોલીસ 
ચોકી પાછળ, પાલી, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૭. કોન : ૬૬૧ ૦૪૪૧. 
મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુગ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪ 
ફોન: ૨૧૬ ૭૬૦૩. 


પ્રકાશક : 


ટ 


થી ણ. 


(૧) 


(૨) 


(૩) 


સૂચનાઓ 


*ઉદ્દેશ' દર માસની. પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ 
શકાય છે. 

આ માસિકમાં, પ્રસિદ્ધ થતા લેખોમાંના 
અભિપ્રાય માટેની જવાબદારી તે તે 
લેખકની છે. 


વાર્ષિક લવાજમ (થમાં) ૩, ૧૫૦, 


વિદેશમાં (અરમેલ) ર. ૭૫૦, આજીવન 


પ્રોત્સાહક સભ્ય ; રૂ. ૧,૫૦૦. 
“ઉદ્દેશ'ના ધોરણ અને સ્વરૂપને અનુલક્ષી 
લેખકોએ. પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. ન 
સાથે ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું 
મોકલવું જરૂરી છે, અન્યથા કૃતિ પરત 
મોકલાશે નહિ. 

સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાથ 

છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોકલવા અને પત્રવ્યવહારનું 
સરનામું : 

'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ “ ૩૮૦ ૦૦૯ 
કોન : ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૭ 
લવાજુમો મનીઓ2 અથવા _ 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્કેશન'ના નામના ચેક/;ફ્ટથી મોકલવાં. 
બહ!રગામના ચેકો સ્વીકાગશે નહિ. 
'ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ 
ભરી શકાય છે : 

વિજય મેગેઝીન વર્લ્ડ 

દર, કલ્યાણ ભુવન, બીજે માળ, 
રિલીફ ગેડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ 
કૌન: ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કેલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર 

ઝિલીફ રોડ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧ 
ફોન; ૩૮૧૨૩૦, ૭૪૭૫૦૯૭ 
મેગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 
ઇમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧,૨ સેન્ચુરી બજાર પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સકલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૬. 

'ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના. 
સરનામે મળશે. 





૪%%% ૦ર 


નામજપનો મહિમાં 
બચપણમાં અમે તાળીઓ પાડીને ગાતા : 
*ગમધૂન લાગી, ગોપાળધૂન લાગી. સીતારામધૂન લાગી.' અથવા “સધે ગોવિંદા, રાધે ગોવિંદા.' અથવા “ગમનામ 
લાડવા, ગોપાળનામ ઘી, કૃપ્ણનામ ખાંડખીર, ઘોળઘોળી પી.' _ 

પ્રાર્થનાસભામાં ગાંધીજીએ સમૂહમાં “રઘુપતિ રાઘવ સજા રામ' ગાવાની પ્રથા સ્ઘાપી. આજ સુધી કોઈના મૃત્યુસમવે, 
બેસણામાં, મરણતિથિ ઊજવતાં કે પ્રાર્થનાસભામાં તે ભક્તિભાવે ગવાય છે. 

માગં દાદીમા રોજ નહાતાં નહાતાં બોલતાં : “શમ કહો લાખ વાર, કૃપ્ણ કહો કરોડ વાર, હઝિ ભજે તે હારે નહીં, 
પ્રભુ વિના કોઈ તારે નહીં.' એક જૂનું ધોળ છે : “હાથ આલ્યા હલામણ કરવા, પગ ચાલે છે, નેત્ર તને નીરેખવા આલ્યાં, 
જીભલડી નવરી છે, તારા પંડમાં પ્રાણ છે, તું રામકૃષ્ણ કહે.' એક જૂનું ગીત છે : “પરભાતે પરશોતમજી, વહાણું વાવે વીઠલજી, 
દોઢ પહોરે દયાળજી, સાંજ પડ્યે શામળિયોજી, રાત પડયે રણછોડજી, એટલાં નામ લેજે, અમ્રત પાણી પીજે.” 

ભજનોમાં “નામજયન ક્યોં છોડ દિયા' વગેરે જાણીતાં છે. કોઈ સામે મળે ત્યારે *રામગમ', “જય શ્રીકૃષ્ણ', “જય 
જિનેન્દ્ર' બોલવાની પ્રથા છે. સંન્યાસીના સંપર્કે “જય અલખ નિજન.' શબને શ્મશાને લઈ જતાં “રામ બોલો, ભાઈ, રામ', 
“રામનામ સત ઢૈ' બોલવાનો ચાલ. * 

ચૈતન્ય મહાપ્રભુના ભક્તોમાં અને એ. પરંપરાને અનુસરતા આજના હરે કૃપ્ણ સંપ્રદાયમાં ગાયકમંડળીમાં હરિનામની, 
હરે કૃષ્ણની ધૂન મચાવાય છે. દેવીભક્તોમાં 'જય અંલે', 'જય માતાજી'ની ધૂન બોલાય છે. “રાધૈશ્યામ, સીતોરામ' એવી 
ધૂન પણ સુપ્રચલિત છે. વિષ્ણુસહસનામનું સત્યનારાયણની પૂજામાં પઠન કરાય છે. એ જ રીતે શિવસહસનામ, દેવીસહસનામ 
પણ મળે છે. 

નરસિંહ મહેતાનાં પદોમાં “રત રહે જ્યાહરે, પાછલી ખટ ઘડી, સાધુ પુરૂપને સૂઈ ન રહેવું, નિદ્રાને પરહરી, સમરવા 
શ્રીહરિ, એક તું એક તું એમ કહેવું,' “વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ' એ પદમાં પણ 'ચમનામ શું તાળી રે લાગી એવી પંક્તિ છે. 

વેદાંતના શ્રદ્ધાળુ ઓંકારનો જપ કરે, “સોહં સોર્હ' એવું અવિરત રટણ કરે. શ્વાસોચ્છ્વાસનો અજપાજપ અને જપયજ્ન 
પણ જાણીતા છે. એક લાખ વાર રામનામ લખવું, ગાયત્રીમંત્ર લખવો એ ઘણા લોકો શ્રદ્ધાભાવે કરે છે. 

આ તો નામજપને લગતા સેંકડો કર્મકાંડોમાંથી બહુ થોડાકનો નિર્દેશ છે. 

વ્યક્તિગત કે સમૂહમાં જપ કે ગાન કરતો, અથવા તો માત્ર નામોચ્ચાર, નામસ્મરણ, નામસંકીર્તન કે નામલેખન 
કરતાં એ કરનારને શું મળે છે? એ તાત્કાલિક શું પોમે છે? એ કયા હેતુથી કરે છે? 

એક તો આ કર્મકાંડ, રિવાજ કે પ્રથામાં જે ભાગ લે છે, તે પ્રભુના નામોચ્ચાર કે નામસ્મગ્ણથી પોતે પુણ્ય કમાય 
છે એવી પરંપરાગત ભોળી શ્રદ્ધા ધરાવે છે. એ કરવાથી આવેલું સંકટ ટળી જાવ, ખોટ પુરાય કે બીજા કોઈ દુન્યવી લાભ 
થાય એવી માન્યતા પણ ખરી જ. જોકે અમુક નિયત દિવસે કે સમયે નિત્યકર્મ લેખે, યાંત્રિક રીતે કરાય ત્યારે પણ તે 
ક્વચિત્‌ કરનારનો ભક્તિભાવ પ્રગટ કરે છે. વળી કીર્તન, ભજન વગેરેની જેમ નામજય સમુદાયમાં થાય ત્યારે તેથી સહભાગી 
થવાનો આનંદ મળે છે. અને જપ કે ધૂન વડે એટલો સમય, ઘડીભર, નિત્યના વ્યવહારની જંજાળમાંથી મુક્તિ મળે છે. 
ઉચ્ચ સ્વરે ગવાતાં પ્રગટતી અવાજની દીવાલની આડશ રોજિંદી દુનિયાથી બચાવે છે. એ એક “હિખૉટિક' પ્રભાવ પેશ 
કરે છે. 

સાધનસંપત્તિ વગરના, વહીતરમાં આખું જીવન વિતાવતા, સમાજના ઘણા મોટા વર્ગને કર્યની ઘરેડમાંથી ઘડીક 
નિગંતનો શ્વાસ લેવા સંતભક્તોએ નામજપનો મહિમા સતત કર્યો છે. કશી જ સાધનસામગ્રી વિના ધર્મ કર્યાની ભાવના 
એથી પોપાય છે. પણ કશો અંતરનો, ઊંડો આધ્યાત્મિક અનુભવ? 


હરિવલ્લભ ભાયાણી 


સાપ્રત પ્રવાહો 





તસવીર-કલાકાર શ્રી જગન મહેતાનો દસમા 
દાયકામાં પ્રવેશ 

તસવીર-કલાકાર શ્રી જગન મહેતાનો. જન્મ, ૧૧ 
મે ૧૯૦૯ના રોજ થયો. હતો. તેમણે જીવનભર 
ફોટોગ્રાફીની કલામાં અત્યંત ગુણવત્તાવાળું કાર્ય કર્યું 
છે. ગાંધીજીના અનેક પ્રસંગોના ફોટાઓ તેમણે 
લીધેલા. વિનોબા ભાવેના અને સુન્દરમ્‌ આદિ અનેક 
સાહિત્યકારોના ફોટાઓ આપણો કલાત્મક વારસો 
બની ગવેલ છે. ખાસ કરીને કવિ ન્હાનાલાલનો તેમનાં 
પતની સમયેને દસ્ચિક્નારને ફોટો અત્યંત ગદગદર 
છે. શ્રી જગનભાઈનાં અનેક પ્રદર્શનો યોજાવેલાં. 
તેમના પ્રકાશિત ચિત્રસંપુટોમાં ગાંધીજીની. બિહાર 
શાંતિયાત્રાના આઠ ફોટાઓનો ચિત્રસંપુટ સરસ છે. 
ગુજરાતના સાહિત્યકારો, દેશનાં વિવિધ મંદિરો, 
ગુફાઓ, શિલ્પ-સ્થાપત્ય વ.નાં થિત્રો પણ મૂલ્યવાન 
છે. શ્રી જગનભાઈ ૧૯૪૨ની સ્તાતંત્ર્ય-લડતમાં 
ભૂગર્ભ પોસ્ટર પ્રચાર પ્રવૃત્તિમાં સક્રિય હત્તા. અને 
તેમણે જેલવાસ પણ ભોગવેલો, ગુજરાત રાજ્યનો 
૧૯૫૫ની સાલનો શ્રી રવિશંકર રાવળ એવોર્ડ પણ 
તેમને એનાયત થયો છે. ગુજરાતના માહિતીખાતાએ 
'ગુજરાતની અસ્મિતાના જ્યોતિર્ધરો' શ્રેણીમાં તેમના 
વિશેની પુસ્તિકા પ્રગટ કરી છે. હમણાં તારીખ ૧૭ 
મે ૨૦૦૦ના રોજ તેમને મળવા ગયો હતો. ઉપર્યુક્ત 
પુસ્તિકા મને ભેટ આપતાં તેમણે નીચે પ્રમાણે લખ્યું : 
“હરમાં વર્ષમાં પ્રવેશ નિમિત્તે મળવા અને ભાવ 
પ્રદર્શિત કરવા માટે આંગણે આવ્યા તે માટે મારો 
આભારભાવ વક્ત કરું છું. 

“ફોટોગ્રાફીના માધ્યમ દ્રારા જે કાંઈ કામ થઈ 
શક્યું તેની આછી ઝાંખી કરાવતી પુસ્તિકા 'સ્મરણિકા' 
એક સંભારણા તરીકે સ્વીકારશો. આપના સને. ગુણાનુ- 
રાગી જગનભાઈ મહેતાના જ્યસચ્ચિદાનંદ. 
તા. ૧૭-૫-૨૦૦૦. 


22721 - 





તંત્રી 


તેમના સ્નેહભાવ અને સૌજન્યનો સતત 
અનુભવ થતો રહ્યો છે. તેમનાં કુટુંબીજનોને મળીને 
પણ આનંદ થયો. પ્રભુ આ વયોવૃદ્ધ તસવીર-કલાકાર 
અને દેશભક્તને સ્વસ્થ રાખે એ પ્રાર્થના સહ તેમને 
અભિવંદન. 


સંપૂર્ણ શેક્સપિયર મલયાલમ ભાષામાં 

પ્રસિદ્ધ સાહિત્યકાર ડૉ. કે. અયપ્પા પણિક્કરના 
મુખ્ય સંપાદનપદે શેક્સ્પિયરનાં ૩૭ નાટકો અને 
તેમનાં બધાં જ કાવ્યો મલયાલમ ભાષામાં ત્રણ ગ્રંથરૂપે 
પ્રકાશિત થયાં છે. અનુવાદકો છે કેવલમ્‌ નારાયણ 
પણિક્કર, સચ્ચિદાનંદન્‌, પી. નારાયણ કુરૂપ, સુધા 
ગોપાલકૃષ્ણન્‌, એન. રામન્દ્રન્‌ નૈયર, સી.પી. 
શિવદશન, શ્રીદેવી કે, નૈયર, ઉષા નામ્બુદ્રીપાદ, વી. 
કે. ઉન્નીકૃષ્ણન્‌, અયપ્પા પણિક્કર, કે. પી. શશિધરન્‌ 
અને કે. નારાયણચન્દ્રનૂ. એક અત્યંત ગૌરવપ્રદ 
સાહિત્યિક કાર્ય થયું, આયોજકોને અભિનંદન. 


'કારગિલને મોરચે' નવલકથાનું વિમોચન 

પ્રસિદ્ધ નવલકથાકાર શ્રી જયંતી એમ. દલાલ- 
લિખિત “કારગિલને મોરચે' અને “અંધકારનો 
પડછાયો'નું વિમોચન શ્રી ઉષાબહેન મહેતાના શુભ 
હસ્તે તાજેતરમાં મુંબઈ ખાતે થયું હતું, મૂર્ધન્ય 
સાહિત્યકાર શ્રી ગુલાબદાસ બ્રોકરે પણ ઉપસ્થિત રહી 
શુભેચ્છાઓ પાઠવી હતી. શ્રી જયંતી દલાલને 
અભિનંદન. 


મહેન્દ્ર મેઘાણીની એક વેદના 

લોકમિલાપ ટ્રસ્ટના શ્રી મહેન્દ્ર મેઘાણીએ 
તાજેતરમાં એક પત્ર લખી જણાવ્યું છે કે 'ગુજરાતી 
સાહિત્યનો અમર વારસો' કોણીનાં દસ પુસ્તકો હમણાં 
બહાર પડયાં છે, તે જોતાં મને એવી. લાગણી થઈ કે 
આ. જાતનાં સંપાદનોનો હવે જરા અતિરેક તો નથી 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૨ 


થતો ને? થોડા મહિના પહેલાં બીજા એક પ્રકાશકે 
આ જાતના ૨૦-૨૫ જેટલા સંચયો પ્રગટ કરેલા, તે 
બધા તો જોવાની પણ મારી હિંમત ન ચાલી. મને થાય 
છે કે જે લોકો સારું સર્જનાત્મક સાહિત્ય આપવાની 
શક્તિ ધગવે છે, તે આવા “કાતર-ગુંદરકામ' પાછળ 
પોતાનો સમય બગાડે તેને બદલે કશુંક નવું લખે 
અથવા સ્વાધ્યાય કરે, તો તેમને અને ગુજરાતને પણ 
લાભ થાય.'” પત્ર વિસ્તૃત છે. છેલ્લે તૈમણે આ પ્રકારના 
ચંપાદકો પોતાને સંપાદનકાર્ય સોંપવા બદલ 


પ્રકાશકનો આભાર માને છે એ બેહૂદાપણા પ્રત્યે પણ 
ધ્યાન ખેંચ્યું છે. મહેન્દ્ર મેઘાણીની 'ેદના' કોઈ 
સાંભળશે? 


સુધારો 
મે ૨૦૦૦ના અંકમાં ડૉ. અરૃણોદય જાનીના 
પ્રતિભાવમાં અગિયારમી લીટીના પહેલા શબ્દ 
“(ભ્રમર્ચધ્ા)માં'ને બદલે “6્રહ્મડદ્ા)માં' વાંચવા વિનંતી 
છે. મુદ્રણદોષ માટે ક્ષમાયાચના. 
ત 


મે માસથી તે 'મેહ'ના નવા 
ઘાસ સુધીના તડકા વિશે 


કે જસ : 
તડડ#નું હજી થોડું અ/લ/જલું 
પ પુછુ પટ પટ ઉપર પષ્હોળું ને ઘટ 
જુકવ૬ નખ્યું છે છેલ્જુ «5ંતનું ૬/2; 
અને પછી જૂન : 
તડકો હવે સ/વ સૂકું જડ, 
કેટ ઉપરનું બરછટ જાણે ઊન, 
અડડવુંવ ન ગશે એનું 
રડાતું કોઈ %છ0જ ગંકૈ; 
હવે પેલો કળજી ઝુકુટુઃ% 
સૂક# ૪ડ-તડક/ની નની ન” ૭૯૦% કર 
પૂળ/ બાંધી જાઈ ખડકે છે ઉપગછામરી 
ઉઠાવી કંગોળીને ખળ, જેર! ગંજીમ; અને 
પછળ ૬/૩ ઢોરની ગયાં, 
છ#પરે છાજ ભરવ 
તડકો અને ખડ સેળભેળ કરીને; 
અને પછી 9/૧ છે શૂલન્દે અંત 
છેક &ેગઝ/દેગંત પવત; 
ભૂખ્ય, ડાંગ બળદો 


ટ ૫/થરટને 


ઝડ કૂંઝચને 6૬/% કૂટે છે 

ઊંચી ડડે રવ કરે છે ખંડની ચે 

દાતં ઊંટની જેમ; 

૯૮5કત# ૪ડ-તડ5/ન/ પરન ૧૯/*/ 

અધર થઈ જે ન/ખળે છે; 

%% હવે એ ડક ઇઈ જડે તુષ્ટ, 

જ્ય તડકાનું ખડ % હવે એકાએક લુપ્ત? 

હવે તો છૃશ્ીને'પ/ઠર પડે, જંગે ઉનુંગે 

અપનો «ષ્ટછુષ્ટ મકો સાંઢ તોળાઈને ત્ર/ડ 
ત્ર/ટકશે; ને ૧ ૨૭ વ૪ક%ડ/5% ખીણળભજઝ 

ટૂ ટૂ તૃક/કુર «4/૯૬; 

જે ભળી જશો તડક/મ/ અભિનવ 

કભત* ખીલ, ખ/લ૯ય/ 

(અહો, ખડ-તડકાન ત્તુચકલીલા /) 

અલગ તણ/વળ ઓળખ/વ નહી એમ; 

પેલ! ભૂખ્યા ડક બળદ હરે 

ખીલે બાંધ્યા બંધાય નહી, 

ઝ/ટે ન ગળે નખ ઝળેવ/ને, 

કુમ, અધીર! અને એટલ % હટી. 


ઉશનસ્‌ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૩ 





બ્ટ્ણ 


અસ્તિત્વની નીરવ પ્રસન્નતાને વિલ્ષિપ્ત ન કરીએ 


કૌસાનીમાં અનાસક્ત આશ્રમથી જરા દૂર અને 
ઊંચે આવેલી ટેકરી ઉપર તહેલી સવારે એક માણસ 
ઊભો હતો. સવારે સૂર્યાદય જોવા માટે આશ્રમમાં 
ભેગા થયેલા ત્રણ મિત્રોની નજર આ ટેકરી ઉપર પડી 
અને તેની ટોચે દેખાતી આ પુરૃપાકૃતતિને જોતાં એક 
મિત્ર બોલ્યો : ક 

“જુઓ ત્યાં ટેકરીની ટોચે. અહીંનો કોઈ 
ગિરિજિન લાગે છે. રાત્રે તેનું ઢોરઢાંખર પાછું નહે ફ્યું 
હોય એટલે તે માણસ તેના ઢોરને શોધતો શોધતો 
ટેકરીની ટોચે જઈ પહોંચ્યો લાગે છે અને ખીણમાં 
નજર નાખીને તેના ઢોરને શોધતો. હશે. રખે ને કોઈ 
રાની. પશુ તેના ઢોરને મારીને ખીણમાં ઊતરી ગયું 
હોય !'' 

તે મિત્રની વાત કાપી નાખતાં બીજા મિત્રે કહ્યું, 
“અરે, તું જરા ધારીને જો તો ખરો. તે માણસ દેહાતી 
લાગતો નથી. હાથમાં લાકડી કે કંઈ હથિયારેય નથી. 
આપણી જેમ સૂર્યોદય જોવા બેચાર પર્યટકો તે બાજુ 
ગયા હશે અને આ ભાઈ જરા આગળ નીકળી ગયા 
લાગે છે એટલે હવે પાછળ રહી ગવેલા સાથીઓની 
રાહ જોતો ઊભો રહ્યો હોય એમ લાગે છે. સાથી 
સહેલાણીઓ આવી પહોંચશે એટલે પાછો ફરશે.'' 

ત્રીજો મિત્ર મક્કમતાપૂર્વક બોલ્યો, “તમે ખોટી 
ખોટી કલ્પનાઓ કરો છો. તેનાં કપડાંના રંગઢંગ જે 
અહીંથી. દેખાય છે તેના ઉપરથી મને લાગે છે કે તે 
કોઈ વિરક્ત સંન્યાસી હશે અને વસતીથી દૂર ટેકરીની 
ટોચે ઊભાં ઊભાં તે ધ્યાન કરતો હશે.'' 

ત્રણેય જણની વાતમાં ક્યાંય મેળ હતો નહિ. 
સવારનો પહોર હતો અને અહીં કંઈ ખાસ કરવાનું 
હતું નહિ, એટલે એક જણે સૂચન કર્યું : 

“ચાલો ને, આપણે ત્યાં જ પહોંચી જઈએ અને 
ખાતરી કરી લઈએ. કે આ માણસ કોણ છે અને ત્યાં 


બ્ટ્્શઃ 





ચન્દ્રહાસ ત્રિવેદી 


ઊભો ઊભો શું કરે છે. 

અને ત્રણેય મિત્રો દડમજલ કરતા કૌસાનીના 
અનાસક્ત આશ્રમથી આગળ જરા દૂર આવેલી આ 
ટેકરી ઉપર જતી પગદંડી પકડીને આડાઅવળા થતા 
ટેકરીની ટોચે પહોંચી ગયા, 

માણસોનો ગણસાર થતાં પેલા માણસે સહેજ 
પાછળ જોયું, પણ પછી પાછો તે ખીણો અને દૂરદૂરનાં 
શિખરો જોવામાં તલ્લીન બની ગયો, હવે આ મિત્રો 
ચૂપ રહી શકે તેમ હતા નહિ, આ માણસ અહીં શું 
કરે છે તે જાણવા માટે તો તેમણે સવારના પહોરમાં 
આટલી દડમજલ કરી હતી એટલે કંઈ સમાધાન 
મેળવ્યા વિના તેઓ પાછા જવા તેયાર હતા નહિ. તેથી 
ત્રણેય જણ પેલા અજાણ્યા માણસની નજીક આવ્યા 
અને તેમાંથી એક જણે વિનયપૂર્વક વાતનો આરંભ 
કરતાં કહ્યું : 

“અમે તમને દૂરથી જોયા, મને થયું કે તમે 
અહીંના જ રહેવાસી જેવા લાગો છો અને રાત્રે તમારું 
કોઈ ઢોરઢાંખર પાછું નહિ ફર્યું હોય એટલે તમે તેની 
ભાળ કાઢવા આ વહેલી સવારે ટેકરીની ટોચ ઉપર 
ચઢ્યા હશો. ખરી વાત ને!” 

“ના, મારું કંઈ ખોવાયું નથી અને હું કોઈની 
ભાળ કાઢવા આટલે ઊંચે ચઢ્યો નથી.'' 

ત્યાં તો તુરત જ બીજા મિત્રે ઝંપલાવ્યું, “હું ન'તો 
કહેતો. કે તેમનો સાથ પાછળ રહી ગયો હશે એટલે 
તેમના સાથીઓની રાહ જોતા તેઓ અહીં ઊભા 
હશે ?'” 

પેલા માણસે શાંતિથી વાતનું સમાધાન કરાવતાં 
કહ્યું, “એવું કંઈ જ નથી. હું તો એકલો જ આવ્યો 
છું. મારો કોઈ સાથીસંગી છે જ નહિ. હું કોઈની પ્રતીક્ષા 
પણ કરતો નથી.'' 

પછી તો ત્રીજા મિત્રે ઉત્સાહમાં આવી જતાં કહ્યું, 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૪ 


“શું તમે ધ્યાન કરતા હતા ને! મેં તો તુરત જ પારખી 
લીધેલું. આટલી વહેલી સવારે આવા નિર્જન સ્થાન 
ટેકરીની ટોચ ઉપર સ્થિરતા કરીને ઊભેલો માણસ 
ધ્યાન જ કરતો હોય.” 

“ના, હું ધ્યાન કરતો ન હતો.'' પેલા માણસે 
નિર્લેપ ભાવે આ ત્રીજા ભાઈના કથનનો પણ 
અસ્વીકાર કર્યો. 

“તો પછી તમે અહીં -'' ત્રણેય મિત્રો અચંબો 
પામતા એક સાથે બોલી ઊઠયા અને એકબીજાની 
સામે જોવા લાગ્યા. 

“બસ ખાલી ઊભો છું. કંઈ કરતો નથી. કંઈ 
જ શોધતો નથી. કોઈની પ્રતીક્ષા કરતો નથી. કેવળ 
ખાલી થઈને ઊભો રહ્યો છું.” અને તે માણસે આ 


ગઝલ 
પ્હેરી લે ઝાંઝર 
દીવાની છું, પરો પથ્થર, 


દુનિયા તારી મારો ઈશ્વર. 


રસ્ત/* અટવ#ઈ ન જાશે, 
રસ્તે ઊજ/ વખ રેહબર, 
જપમાળાનાં નાકાં તૂટયા, 

તોય થવો ન હસાબ સરભર. 


બચવાનો છે એક જ આરો, 
અંદરથી થ# પૂરો ખળભળ. 


એક % વેશ રહા જે બકી, 
જીરા જૈ પહેરે કે ઝંઝર. 


દિલ બોલે છે દુનિયા મોટી, 
હોઠી પર છે અલ્લાહુ અકબર.” 


એના દીવાના જ અમર છે, 
બાકી સઘળું નશ્વર નશ્વર. 
અઝઝ ટંકારવી : 


* ઈશ્વર-અલ્લાહ જ સૌથી મહાન છે. 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૫ 





ત્રણેય જણ ઉપરથી નજર ખસેડી લીધી અને વળી 
પાછો તે સામેનાં શિખરો, આકાશમાં ફૂટતા રંગો, ઊંચાં 
વૃક્ષોમાંથી ચળાઈને વાતો” પવન, ખીણમાં વિસ્તરેલી 
હરિયાળી અને પક્ષીઓના કલરવ સાથે એકાકાર થતાં 
પળવારમાં જાણે ક્યાંક ખોવાઈ ગયો. 
હવે આપણે પણ આ માણસને નિરાંતે ત્યાં 
એકલો રહેવા દઈને તેનો પીછો કરવાનું છોડી દઈશું ? 
આટલી વાતથી નહિ ચાલે? પરમ પ્રતિ તૌ. ઇશારો 
જ થઈ શકે. ન તેનું વિશ્લેપણ કરી શકાય કે ન વિવરણ. 
અસ્તિત્વની આ નીરવ પ્રસન્નતા સાથે .આપ્રણે 
એકાકાર ન થઈ શકીએ તો ભલે, પણ' તેને ક્ષિષ્ત” 
ન કરીએ તો પણ ક્યાં? 
ત 


વાલમનાં વેણ 
એવું તે ત*ને શું ઓછું અ/૦ કે 

અ#% «તનું ૨લેસર કઈ ૧/ગે/ 
રતભર શમણની ડળ વેરીને કૂક 

કારણ વગરનું કં જાગે? 
કોન ર્‌ શાપ એવ લાગ્ય, વાલમજી, 

કે રેખાઓ હાથને જ ડંખે? 
વગડન/ થોર કઈ ફળિયે ઊ્જીને 

કોઈ જીલ્વેરી લાગણીને ઝંખે : 
હોંકારો ટોડલ/ને દઈને અ ગીત 

હવે શબ્દોનો સથવારે *ગે... 
વાલમનાં વેણ થઈને ઢબડય રે ઢોલ, 

ઊડ્યા અંગણિન/ સપનની પળે / 
આંખડીયું વીંધીને ચાલ્યા રે અવસરિયા 

સૂની રે સ/% ભીની સાખે! 
સૌનેરી સૂરોનું સપનું ભરીને થન 

ઉંબર ઓળંગીને ભાગે... 

દેવેનરાહ 


બ્ટ્શ 


હદયમાં પડેલી છબીઓ વિશે 


ઉમાશંકર જોશીએ આત્મકથા સિવાયનાં તમામ 
સાહિત્યસ્વરૂપો ખેડી બતાવ્યાં છે, જેમાં કવિતા, 
વાર્તાઓ કે એકાંકીઓમાં તેઓ અત્યંત સફળ સર્જક 
તરીકે ઊપસ્યા છે. એમણે લાંબો સમય “સંસ્કૃતિ' 
નામનું સામવિક ચલાવ્યું છે, જે સામયિક ગુજરાતી 
સાહિત્યસૃષ્ટિનું પ્રમુખ સામવિક ગણાતું હતું. આ 
“સંસ્કૃતિ'માં તંત્રી-સંપાદકની તેમની હેસિયતના કારણે 
તેમણે તત્કાલીન પ્રસંગોને ન્યાય આપવો. પડ્યો હતો. 
પ્રદેશની, અન્ય પ્રદેશની કે વિદેશની ભાવકોને એ 
માહિતી રસપ્રદ રીતે પહોંચાડવાની હતી. તેથી કોઈને 
જ્ઞાનપીઠ પુરસ્કાર મળે, તો નોબેલ પ્રાઇઝ મળે, કોઈનાં 
સાઠ, સિત્તેર કે એશી વર્ષ થતાં હોય, કોઈકનું મૃત્યુ 
થયું હોય કે કોઈકની, જન્મશતાબ્દી કે મૃત્યુશતાબ્દી 
હોય, તો તે વ્યક્તિ વિશે તેઓ “સંસ્કૃતિ'નાં પાનાં ઉપર 
લખતા. એ લખાણોનો સંચય એટલે “હૃદયમાં પડેલી 
છબીઓ.' આવાં અન્ય લખાણો એમણે બીજા પુસ્તક 
“ઈસામુશિદા અને અન્ય'માં સંગ્રહેલાં છે. આ 
રેખાચિત્રોમાં ઉમાશંકરની સર્જકતા મોટે ભાગે પ્રભાવક 
રહી છે. મોટા ભાગનાં રેખાચિત્રો હદયમાં પડેલી છબી 
જેવાં ઊપસ્યાં છે. 

ઉમાશંકરનાં આ રેખાચિત્રો ઘણાં બધાં ક્ષેત્રોને 
આવરી લે છે, એક વ્યક્તિ લેખે ઉમાશંકર સાહિત્ય 
અને શિક્ષણના ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા હોવા છતાં એમનાં 
વાપક સંપર્ક અને રૂચિનો પણ આ રેખાચિત્રો પરિચય 
આપે છે. અહીંયાં લેખકો, ચિત્રકાર, અભિનેતા, 
સંપાદક, સંગીતકાર, સાધક, કાર્ટૂનિસ્ટ, રાજકારણીઓ, 
ઇતિહાસકાર, વ્યાયામવીર વગેરેનાં રેખાચિત્રો સાંપડે 
છે. આ રેખાચિત્રોનું વ્યાકરણ પકડી શકાય તેવું છે. 
આ રેખાશિત્રોને સમજવાની ચાવી પુસ્તકના નિવેદનમાં 
જ તેમણે મૂકી છે. “શબ્દોથી વ્યક્તિચિત્રની રેખાઓ 
ઉપસાવવી એ કેટલું વસમું અને આહ્લાદજનક હોય 
છે તેનો અનુભવ મને આ દરમ્યાન સતત થયો. 


બ્ટ્શ 





ભરત મહેતા 


આમાંનાં ઘણાં શબ્દાંકનો હું તંત્રી ન હોત તો. કદાચ 
ન થયાં હોત.'' 

દરેક મહત્ત્વના સંબંધોને અંજલિ આપવાનું 
સંજોગોને. લીધે બન્યું નથી, પણ દિવંગતો કે જીવતાઓ. 
અંગે અહીં જે કાંઈ લખાયું તેમાં કેવળ માહિતી 
આપવાનો આશય નથી. વ્યક્તિની અને તેની 
આસપાસની આભા ઝીલવાનો, હદયમાં પડેલી છબી 
રજૂ કરવાનો આશય મુખ્યત્વે રહ્યો છે. લેખકનો આશય 
કેટલો ફળીભત. થયો તે જોઈએ. 

રેખાચિત્રો (5રલત૫૦5) આપણે ત્યાં ઉમાશંકર 
પૂર્વે અને પછી પણ લખાયાં છે. તેથી રેખાચિત્રનાં, 
જીવનચરિત્રના એક પેટાપ્રકારનાં લક્ષણો ઠીકઠીક અંશે 
નક્કી કરી શકાયાં છે. તાજેતરમાં (ડિસેમ્બર ૧૯૯૬) 
આવેલો “શબ્દસસૃષ્ટિ'નો વિશેષાંક આવાં રેખાચિત્રો 
લઈને આવેલો, જેનું પુસ્તકરૂપે 'સ્મરણરેખ' શીર્ષક છે. 
આ વિશેષાંક આ સ્વરૂપની લોકપ્રિયતાનો નમૂનો. છે, 
“હૃદયમાં પડેલી છબીઓ' વડે આવી પરંપરા ઊભી થઈ 
એમ કહી શકાય. 

રેખાચિત્રને આકર્ષક બનાવવા માટે ઉમાશંકર 
એક હ૩ડિઝાઈન બનાવે છે. આકર્ષક આરંભ અને સચોટ 
અંતથી રેખાચિત્રની બાંધણી તેઓ. .કરે છે, જેમાં 
વ્યક્તિના શારીરિક દેખાવનું માર્મિક વર્ણન, લાઘવપૂર્ણ 
શૈલીથી એના કાર્યની મુલવણી, ખપ પડે ત્યારે 
દસ્તાવેજી માહિતીનો આશ્રય પણ લઈ લે છે. 
કાવ્યપંક્તિ, અવતરણો, પત્રો કે પત્રાંશો ખપમાં લે છે. 
જરૂર પડે તો એ વ્યક્તિએ લખેલા ગ્રંથનો સાર પણ 
આપે છે. રેખાચિત્રમાં વિચાર કે બુદ્ધિનો ભાર લદાઈ 
ન જાય તે માટે અંગત પ્રસંગો, અને હાસ્યરમૂજથી 
રેખાચિત્રને હૃદયમાં પડેલી છબી તરીકે ઉપસાવવાનો 
પ્રયાસ કરે છે. જો એ જાણીતી વ્યક્તિ ન હોય તો. એનાં 
જાણવાલાયક કાર્યો પર ભાર મૂકે છે. અલબત્ત, આ 
ડિઝાઈનની જાળવણી અહીં સમાવેલાં બ્યાશીએ બ્યાશી 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૬ 


રેખાયિત્રોમાં થઈ નથી એ નોંધવું જોઈએ. 
રેખાચિત્ર લાંબું કે ટૂંકું હોવું અનિવાર્ય નથી. કદથી 
રેખાથિત્રને માપી શકાય નહીં. રેખાચિત્રનું પાયાનું 
લક્ષણ એ છે કે એ હૃદયસ્પર્શી હોવું જોઈએ. અહીં 
ટૉયન્બીના સુદીર્ઘ રેખાચિત્રની સામે ચાર્લી ચૅપ્લિનનું 
ટૂંકું રેખાચિત્ર વધારે વજનદાર બન્યું છે. સુદીર્ઘ 
રેખાચિત્રમાં લેખક લેખ તરફ વળી જાય તેનો. સંભવ 
મોટો છે. મોટે ભાગે સભાન રહીને એને વિવેચનલેખમાં 
ફસડાઈ જતાં અટકાવ્યાં છે. ડૉ. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી, 
પન્નાલાલ પટેલ, મડિયા અને મેઘાણીનાં રેખાચિત્રોમાં 
સુદીર્ઘ પટનું જોખમ લેખકે ઉપાડ્યું અને પાર પાડ્યું છે. 
આ રેખાચિત્રોમાં વક્તિપરિચયની પહેલી 
નિશાની જેવા વક્તિના શારીરિક દેખાવનું નિરૂપણ 
કરવાનું તેઓ ચૂકતા નથી. કવિ લલિત વિશે તેઓ લખે 
છે - “મોટું માથું અને નાની મોફાડ, ઝીણી આંખો અને 
ગળામાં ઘૂંટાતો મીઠો ઘુઘવાટ. ત્યાં તો અંદરના 
ગજવામાંથી (ડગલામાં) મંજીરા નીકળ્યા જ સમજો. 
“મઢૂલી મજાની પેલે તીર', મંજીરા રણકાવતા તમારી 
નજર આગળ ખડા થઈ જાય.” અંબાલાલ જાનીના 
આંતર જ્ક્તિત્વની છાંટ આપણને તેઓ બાહ્ય 
વ્યક્તિત્વમાંથી જ સંપડાવી દે છે. “કોટપાટલૂનની 
અતડાઈ કે ઝભ્ભાટોપીની વેવલાઈ બંનેથી મુક્ત એ 
મૂર્તિ.” ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ વિશે લખે છે. - “સિત્તેરે 
પહોંચવા આવેલા ડૉક્ટરનો એલિસબ્રીજ ઓળંગતાં કે 
બીજે ક્યાંક ને ક્યાંક સાયકલ પર તમને અચૂક ભેટો થઈ 
જાય. એક જાતની તાજગી એમને રહેતી:'' અંબાલાલ 
જાની 'શામળ'નો. ઉચ્ચાર 'સામળ' કરતા એ નોંધવાનું 
પણચૂકતા નથી. જયશંકર 'સુંદરી' વિશે લખે છે - “ગૌર 
દીપ્તિમંત ચહેરો, મોટી સફેદ'મૂછો, ટટ્ટાર દેહ, એક 
વિશિષ્ટ વ્યક્તિત્વના સાંનિધ્યમાં છો એમ તમને તરત 
ભાન થાય. એમના વ્યક્તિત્વની લાક્ષણિક વસ્તુઓ ળે 
હતી, આંખમાં એક માપી ન શકાય એવી ચમક અને 
દૃષ્ટિમાં તેમ જ મુખરેખામાં અવારનવાર રમ્યા કરતી 
સ્મિતછાયા.”' ધૂમકેતુ વિશે લખે છે - “સફેદ ઝભ્ભો 
પણ કાળી ટોપી, અને હંમેશની તેમની શાલ, સુઘડ અને 
રવતંત્ર વક્તિની છાપ તરત પડે.'' ભાનુશંકર વ્યાસ વિશે 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૭ 


લખે છે - “કવિ બાદરાયણને અવાજની બક્ષિશ હતી. 
ખરજનો અવાજ અને ધીરેથી ભાવાનુસારી થતું પઠન 
એમની કૃતિને ગજબનો ઉઠાવ આપતાં, માઈક માટે મારા 
ખ્યાલ પ્રમાણે એમનો અવાજ સૌથી સારો હતો.'' જયંતિ 
દલાલ માટે કહે છે - “ઊંચી, સીધી, પાતળી આકૃતિ, 
ખભા પરથી, સહેજ તમારા તરફ નમતું માથું, ખાસ 
પાતળા ન કહી શકાય તેવા ચશ્માંના કાચ, એની 
પાછળથી તમારા તરફ ધસતી વહાલસોઈ પાંપણ, ઘણું 
બધું જોઈ લેતી આંખો.'' કિશોર પન્નાલાલની દેહાકુતિ 
એમણે આ રીતે આલેખી છે - “શરીર નાનડડું હૃષ્ટપુષ્ટ, 
ગોળમટોળ કહી શકાય તેવું, લગભગ યુરોપીય લાગે 
એવો ગોરો બલકે લાલ લાલ ચહેરો, ચૂંટી ખણો તો લોહી 
નીકળે, અવાજ ઊંડો ઘેરો મીઠાશભર્યો, કહો કે ગળ્યો 
ગળ્યો, આંખમાં વરતાતી “હું સમજું છું બધું',, એવી 
ચમક.” કવિ “સ્વપ્નસ્થ' માટે લખે છે “સાગના સોટા 
જેવી પાતળી ઊંચી દેહયષ્ટિ, કંડારેલી હોય એવી 
મુખરેખા, આછું, જરીક પાછું વાળી લીધું હોય તેવું સ્મિત, 
બોલું બોલું થતું શરમાળ મોં.'”” સ. જ. ભાગવત માટે લખે 
છે - “ટૂંકું ધોતિયું, શરીરે કાબરચીતરી, ટૂંકી દાઢી, 
ઉપ્માભરી વત્સલ દૃષ્ટિ, ઘેરો અવાજ અને વશ કરી લેતું 
ઉજ્જ્વળ હાસ્ય.” કવિશ્રી 'દિનકર' માટે લખે છે- 
“ઊંચી ગૌર આકૃતિ, દાંતની વચ્ચે સ્વભાવનું ભોળપણ 
સૂચવતી જગ્યા.” 

કુશળ કૅમેરામૅન વક્તિને જોતો હોય તેમ 
ઉમાશંકરે વ્યક્તિઓને જોઈ છે. અહીં લેવાયેલ વિદેશી 
લેખકોને ઉમાશંકરે સહેજે જોયા નથી. તેથી એ 
રેખાચિત્રોમાં શારીરિક વર્ણનો આવતાં નથી. 
રેખાચિત્રકાર તરીકે ઉમાશંકરને કેવળ ફોટો પાડવામાં 
જ રસ નથી, પરંતુ એ વ્યક્તિનાં અજાણ્યાં પાસાંને પણ 
ઉપસાવે છે. જેમ કે ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીને દુનિયા 
સંશોધક તરીકે ઓળખે છે, પરંતુ ઉમાશંકર જોશી 
એમનો પરિચય એ રીતે પણ આપે છે કે આ વ્યક્તિએ 
પોતાનું મહામહેનતે બનાવેલું મકાન જાહેર દવાખાના 
માટે ભેટ આપેલું છે. વિરલ પુસ્તકો જાહેર ગ્રંથાલયોને 
વિનામૂલ્યે ભેટ આપ્યાં છે. હિમતલાલ અંજારિયા 
“કાવ્મમાધુરી'ને લીધે જાણીતા છે. એમણે કરેલાં 


----------થકશ 


નગરપાલિકાના શિક્ષણ અધિકારી તરીકેનાં મહામૂલાં 
કાર્યોનો પરિચય ઉમાશંકર રેખાચિત્રમાં કરાવે છે. એ 
જ રીતે ડૉ. હરિપ્રસાદ દેસાઈ સમાજસુધારક તરીકે 
જાણીતા, પણ ઉમાશંકરના રેખાચિત્ર દ્રારા જાણવા મળે 
છે કે તેઓ સારા અનુવાદક પણ હતા, યશવંત પંડ્યાને 
એકાંકીકાર તરીકે સહુ ઓળખે, પણ 'હૃદયમાં પડેલી 
છબીઓ' દ્વારા જાણવા મળે છે કે દિલ્હીનું ગુજરાતી 
સમાજ ભવન. યશવંતભાઈની. કૃતિ છે ! સાહિત્યકાર 
કનૈયાલાલ મુનશીની બહુમુખી પ્રતિભા, બંધારણના 
ઘડવૈયા, અન્નમંત્રી, નાયબ ગૃહપ્રધાન, મુંબઈના શેરિફ, 
ભારતીય વિધ્યા. ભવનના સ્થાપક તરીકેનો પરિચય, 
ઉમાશંકરના રેખાચિત્રમાંથી મળે છે. મુનિ જિનવિજ્યજી 
રાજપૂત હતા, અને સંશોધક હતા, પણ સાથે સાથે તેઓ 
રાજસ્થાનના ચિતોડ પાસે ચંદેલિયામાં લોકસેવાની 
સંસ્થા ચલાવતા હતા તે રેખાયિત્રમાંથી જાણવા મળે 
છે. નવલકથાકાર રમણલાલ દેસાઈએ માતાપિતાની 
કેવી સેવા કરેલી તે બતાવવાનું ઉમાશંકર ચૂકતા નથી. 
વ્યાપામવીર અંબુભાઈને જગત. આંખું જાણે અખાડા 
પ્રવૃત્તિના સ્થાપક તરીકે, પરંતુ એમનો શિલ્પકાર, 
લૈખક, અનુવાદક તરીકેનો પરિચય ઉમાશંકર જોશીએ 
વિગતે આપ્યો છે. ડોલરરાય માંકડ માત્ર સંસ્કૃત 
કાળ્શાસ્ત્રના પંડિત ન હતા, પણ. અલિયાબાડા જેવા 
તદ્દન દૂરના ગામમાં. વિદ્યાની સંસ્થા ખોલીને કામ 
કરનારા લોકસેવક હતા એ. વાત ઉપર ઉમાશંકર ભાર 
મૂકે છે. જયંતિ દલાલને સાહિત્યકાર તરીકે સૌ ઓળખે. 
છે, પણ એ. ધારાસભ્ય હતા કે પચાસ. હજારની મેદનીને 
સંબોધી શકતા એ વિશિષ્ટ વિંગતો ઉમાશંકરના 
રેખાચિત્રમાંથી પ્રાપ્ત થાય છે. સર્જક શ્રીધરાણી અસંખ્ય 
અંગ્રેજી પુસ્તકોના લેખક છે અને તેઓ બ્રિટનમાં બાર 
વર્ષ લગી ભારતીય રાજદૂત. રહ્યા હતા તે વાત 
“ઉમાશંકરનું રેખાચિત્ર ઉપસાવે છે. કવિશ્રી મૈથિલીશરણ 
ગુપ્ત વિશે લખતાં કવિ સંસદસભ્ય હતા તે, ઉમાશંકર 
બતાવવાનું ચૂકતા. નથી. કાવ્યશાસ્ત્રી કોચે વિશે. લખતાં 
એ કાવ્યશ્ાસ્ત્રી ઇટાલીનો કેળવણીપ્રધાન હતો તેનો 
નિર્દેશ કરે છે. આન્દ્રે માલરોએ માત્ર તેની નવલકથામાં 
નહીં, પણ બાંગ્લાદેશના યુદ્ધ વખતે - એ. લેખકે 


બ્ટ્્શ 





સ્વયંસેવકની ટુકડી ઊભી કરવાની, તૈયારી બતાવી હતી 
અને પ્રતિબદ્ધતા વ્યક્ત કરી હતી. 

રેખાચિત્ર એ જીવનકથા નથી. ઊર્મિકાવ્ય કે ટૂંકી 
વાર્તાની માફક રેખાચિત્ર પણ કરકસરની કલા છે, 
થોડામાં ઘણું કહેવાની રેખાચિત્રકારમાં શક્તિ હોવી 
જોઈએ. આ કામ ગદ્યશૈલી સચોટ હોય તો જ સંભવી 
શકે, આ ગ્રંથમાં ઉમાશંકરનું' ગદ્ય પણ નોંધપાત્ર છે. 
ચાર્લી ચૅપ્લિનના એક ફકરાના નાનકડાં રેખાચિત્રમાં 
ઉમાશંકરે કેટકેટલું કહી દીધું. “કહો કે ચાર્લી ચૅપ્લિન 
શીર્પાસન કરેલા બર્ટ્ટાન્ડ રસેલ છે. એમના હાસ્યની 
ઘૂમરીઓમાં પયગામ શબ્દ ક્યાંય સ્થિર ન થઈ શકે. 
પણ આ જાતની વ્યક્તિ પોતાની રીતે પયંગબર હોય 
છે. અત્યારના જમાનાની ઢાંચાબંધ યાંત્રિક એકરૂપતા, 
સરમુખત્યારશાહીની જીવનદ્વેષી છાપ, ગરીબીનાં પંકમાં 
ખીલેલું કમળ (પ્રીતિ)... જીવનના પાયાના પ્રશ્ચોની ભીંસ 
વચ્ચે હસતાં રમતાં જાણે ડાબા હાથે વેરેલી પયગામ- 
ભૂરકી એ ચાર્લી ચૅપ્લિન જેવી વિભૂતિની અમૂલ્ય દેણ 
છે.” મેઘાણીવાળા, રેખાચિત્રમાં “સારું થયું કે....' 
ઉદૂગારને પુનઃ પુનઃ વાપરીને લખાયેલો ફકરો ગદ્યનો 
ઉત્તમ નમૂનો છે. આ રેખાચિત્રનો આરંભ - “ “લિ. 
હું આવું છું.' આ તે કંઈ સહી કરવાની રીત કહેવાય ?'' 
જેવો પ્રશ્નમમરો વાચકના જિજ્ઞાસારસને ઉત્તેજિત કરે 
છે, આવા ઉત્તેજક પ્રારંભનાં નિદર્શનો. બીજાં પણ મળશે. 
ક્યારેક વ્યક્તિને ઓળખાવવા માટે પર્યાય આપે છે. 
તેમાં તેમની વ્યક્તિને પામવાની ત્રેવડનો અનુભવ. થાય. 
છે. “અંબુભાઈ એટલે ઉત્સાહની મૂર્તિ”, “અંબુભાઈ 
એટલે વંટોળિયો'', રવિશંકર રાવળના “કુમાર' માટે લખે 
છે - “હ યહિને એક તાજા પુષ્પ જેવો કુમારનો અંક 
પ્રગટતો.'' જ્યંતિ દલાલ વિશે - “જ્યંતિભાઈ એટલે 
સનશાઈન.'” 

રેખાચિત્રને અસરકારક બનાવવા માટે ઉમાશંકર 
બને ત્યાં સુધી અંગત પ્રસંગને ટાંકે છે. તેથી રેખાચિત્રમાં 
એક જાતની આત્મીયતાનો અનુભવ. થાય છે. એ. રીતે 
અંગત પ્રસંગો રેખાયિત્રો માટે લગભગ અનિવાર્ય 
ગણાય. અંબાલાલ જાની, ધૂમકેતુ, મેઘાણી, મડિયા, 
સાકરલાલ દવે, મુનશી, પન્નાલાલ વગેરેનાં રેખાસિત્રોને 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૮ 


તેમણે અંગત પ્રસંગોથી સચોટતા આપી છે. જેમ કે 
મુનશીના રેખાચિત્રમાં, એક વ્યાખ્યાન પ્રસંગે મુનશીએ 
ઉમાશંકરને કેવા શરમાવી દીધા હતા તેનો ઉલ્લેખ છે. 
આમ તો લગભગ રેખાચિત્રમાં અંગત પ્રસંગોનો સ્મર્શ 
છે, પરંતુ ઉપર નિર્દેશ્યાં તે રેખાચિત્રોમાં અંગત 
પ્રસંગોમાં ખિલવણી વધુ સારી થઈ છે. જેમ કે મુનશીના 
જ રેખાચિત્રમાં જોઈએ તો ઉમાશંકર યશવંત પંડ્યાને 
ત્યાં દિલ્હીમાં ઊતરેલા ત્યારે મુનશીએ યશવંતભાઇઈને 
ત્યાં ફોન કરેલો - “ઉમાશંકરને લઈને આવો. એ 
ઇડરિયા બ્રાહ્મણને ખવડાવવા પૂરતું અન્નમંત્રી પાસે 
અનાજ છે.” શયદાનો જ્યારે ફોન આવે ત્યારે તેઓ 
અચૂક ફોન પર જ ગઝલ સંભળાવી દેતા તે વિગતમાં 
રસ પડે છે. પન્નાલાલના રેખાચિત્રમાં તેમની વિદ્યાર્થી- 
અવસ્થાની મિત્રતાનું મલાવીને વર્ણન થયું છે. આગામી 
સત્રથી છાત્રાલયમાં નહીં આવી શકનાર દોસ્ત 
પન્નાલાલને ડિપૉઝિટનો રૂપિયો કઈ રીતે મોકલેલો તેનું 
ઉદાહરણ એ સંદર્ભે જોઈ શકાય. મડિયાનું રેખાચિત્ર 
આ સંદર્ભે આરંભથી જ જોઈ શકાય. પોતે જ્યારે 
સ્થાપિત લેખક હતા ત્યારે ઉમાશંકરને બીજા 
વાર્તાસંગ્રહની કડક ટીકા કરતો. પત્ર 'જે જુવાન તરફથી 
મળેલો તે મડિયા હતા. તેનો ટુકડો આરંભે જ મુકાયેલો 
છે. કટાક્ષવિનોદયુક્ત આ પત્રાંશ' માણવા જેવો છે. 
પછીથી તો મડિયા ઉમાશંકરના સાઢુભાઈ બન્યા. સાહુ 
બન્યા પૂર્વે મડિયા એમને ત્યાં અવારનવાર જતા ત્યારે 
ઉમાશંકરની નાની દીકરી મડિયાના કેવા ચાળા પાડતી 
તે પણ ઉમાશંકરે નોંધ્યું છે. મડિયાના લગ્નમાં પોતે 


ઓછી આવડતથી વધુ સારા કોટા પાડેલા એ કહેવાનું 


ઉમાશંકર ચૂકતા નથી. વિદેશી કે અન્ય ભારતીય 
લેખકોનાં રેખાચિત્રોમાં અંગત પ્રસંગો ન હોવાથી કશુંક 
ખૂટે છે તેવું ' ભાવકને લાગે. એ લેખકોમાં જ્યાં આવા 
પ્રસંગો છે ત્યાં પણ ગુજરાતી લેખકોની તુલનાએ ઉષ્મા 
ઓછી છે. 

ઉમાશંકર અનેક'' કવિ, નવલકથાકારોના 
પરિચયમાં આવ્યા છે તેથી તેમનું રેખાચિત્ર આલેખતાં 
આલેખતાં ક્યારેક એ.રેખાચિત્રમાં વિવેચનનો એકાદ 
તાંતણો પરોવી દે છે. પરંતુ એ વિવેચન શાસ્ત્રીય કે 





જૂન ૨૦૦૦: ૪૦૯ . 


પરિભાષાબદ્ધ હાતું નથી. પરિભાષાથી દૂર હાર્દિક 
ઉષ્માવાળા વિવેચનની એકાદ પંક્તિ ફરકી જાય છે. જેમ 
કે બળવંતરાય ઠાકોરના રેખામિત્રમાં એમના ગદ્યને 
અખા કે સરદાર વલ્લભભાઈના ગદ્ય સાથે સરખાવ્યું 
છે. મુનશીના રેખાચિત્રમાં લખે છે - “ગોવર્ધનરામનું 
ગધ હાથીની ગતિએ ચાલે છે. પ્રભાતના પહોરમાં 
લશ્કર કૂચ કરતું ચાલતું હોય એવું મુનશીનું ગદ્ય છે. 
રોમે રોમે સ્પર્શે એવી સ્ફૂર્તિ અને તાજગી ગુજરાતે તેમાં 
અનુભવી. મુનશીએ ગુજરાતની ઊછરતી પેઢીને 
ડ્રીમગર્લ (સ્વપ્નકન્યા) ભેટ આપી.'' ૨. વ. દેસાઈ વિશે 
તેઓ લખે છે. - “રમણલાલ એટલે આધુનિક 
ગુજરાતના એક શિક્ષક.'' એ જ રેખાચિત્રમાં તેઓ લખે 
છે. - “સરસ્વતીચંદ્ર મોટો મહાત્મા લેખાતો, પણ 
સંસારમાં કેટલે શેરે મણ થાય એની એ ભોટ મામાને 
ખબર ન હતી.” ચેખોવનું રેખાચિત્ર હળવાશયુક્ત 
વિવેચનનો રસપ્રદ નમૂનો છે. મોપાસાં અને ચેખૉવની 
એમણે. તુલના કરી છે. તેવી જ રીતે. ચેખૉવના “રી 
સિસ્ટર્સ' જેવા નાટક પ્રત્યે હજી ઘણા બધાનું ધ્યાન નથી 
ગયું એવી ફરિયાદ કરી છે. ચેખોવ “અને મોપાસાંની 
તુલના તો દાદ માગી લે તેવી થઈ છે. “એક, બે અને 
ત્રીજા વાક્યે તો મોપાસાં કથાના મધ્યપ્રવાહમાં લાવી 
મૂકે છે. આડોઅવળો એક શબ્દ નહિ. સોંસરી લક્ષ્ય 
પ્રતિ શરગંતિ. આખી કૃતિ કેવી સંઘેડાઉતાર, સુરેખ 
અને સુપ્રમાણ હોય છે ! ચેખૉવ શાની વાત કરે છે એ 
જ પહેલાં થોડી વાર તો વિચારમાં પડી જાઓ, એ 
શબ્દના અર્થ કરતાં પણ ધીમે ધીમે એ શબ્દનું 
ઉચ્ચારણ, એ અવાજમાં ધબકતી હૂંક, આ બધાની 
આત્મીયતાનું એવું સઘન વાતાંધરણ જામી જાય કે તે 
પાત્રના જીવનના અમુક અંશનું જ નહિ, પણ એમની 
સમગ્ર ચેતનાના પ્રવાહનું દર્શન અનાયાસે થઈ જાય.'” 
જયંતિ દલાલ વિશે લખે છે - “શહેરની પોળોમાં વસતા 
મધ્યમ વર્ગની ભાષાનું દલાલનેઃઊંડું જ્ઞાન હતું.”” એ 
જ રીતે પન્નાલાલના રેખાચિત્રમાં લસરકામાં એવું 
માર્ષિક વિવેચન પૂરું પાડ્યું કે - “જો લેખક ન થયા 
હૌતત તો તે ગાયક થયા હોત. એમના કથાલેખનથાં 


" સંગીત જીવાતુભૂત તત્ત્વ જણાશે. કથ્ય લાગણીઓના 


બ્ટ્ણ 


_' આરોહ, અવરોહ, મિલાવટ, મીંડ આદિમાં અને આખી 
કથાના સંઘટનમાં સંગીતકલાનો પ્રભાવ વરતાય છે. 
ખાસ કરીને 'વળામણાં', “મળેલા જીવ' અને “માનવીની 
ભ્રવાઈ'માં.'' શરદબાબુના રેખાચિત્રમાં આવું રસાળ 
વિવેચન માણવા મળે છે - “શરદબાબુએ. પોતાની 
વાર્તાઓમાં આભના તારા તોડી બતાવ્યા નથી. તલવારો 
ખખડાવી નથી કે નથી ખોલ્યાં ગેબી ભોયરાં. આદ્ય 
ત્કપિઓની વાચા પાછળ પાછળ અર્થ તો દોડ્યો 
આવતો. એમ મહાકવિ ભવભૂતિ કહે છે, શ્રી શરદબાબુ 
વિશે એમ કહી શકાય કે એમના લખાણની પાછળ 
પાછળ કળા તો એની મેળે દોડી આવતી.'' ક્યાંક 
રેખાચિત્ર માત્ર વિવેચનલેખમાં સરી પડ્યું છે. પણ એવા 
રેખાચિત્રની. ચર્ચા આગળ કરીશું, 

રેખાચિત્રમાં શક્ય હોય તો એવી દસ્તાવેજી 
માહિતી અચૂક આવરી લેવી જોઈએ. કે જે માહિતી વિરલ, 
દુર્લભ હોય. ઉમાશંકર જોશીની રેખાચિત્રકાર તરીકેની 
એવી સભાનતા અહીં જોવા મળે છે, ડૉ. ભાઉ દાજીની 
સેવા, જયંતિ દલાલનું “મીઠડી' નાટક, અંબાલાલ જાનીએ 
તૈયારકરી હતી તે હસ્તપ્રતોની સૂચિ આપ્રકારની માહિતી 
છે. શયદા આપણા માટે તો ગઝલકાર જ છે, પણ 
ઉમાશંકરના રેખાચિત્ર દ્વારા આપણને. ખબર પડે છે કે 
એમની. “મા તે. મા' નવલકથા એક જમાનામાં ખૂબ જ 
લોકપ્રિય બનેલી. એ જ રીતે રવિશંકર રાવળની સચિત્ર 
આત્મકથા બહાર પડેલી. તે જાણવા મળે છે. ધૂમકેતુ 
વોટરમૅન. પૈન વાપરતા તે નોંધવાનું ચૂકતા નથી. એવી 
જ રીતે મેઘાણીની જન્મતારીખ અંગેના દસ્તાવેજી 
પુરાવાઓ પાદટીપમાં' મૂક્યા છે. રા. વિ. પાઠકના 
'પ્રસ્થાન' સામયિકમાં જેમને સ્થાન મળતું તે ગણનાપાત્ર 
ગણાતા. આંમ, તે સમયની સાહિત્યિક ગતિવિધિને પણ 
તેઓ ટાંકે છે. અવનીન્દ્રનાથ જે ચિત્રકાર હતા તેમની 
આત્મકથા પણ છે એ એમણે નોંધ્યું છે. વિદેશી 
વ્યક્તિઓનાં રેખાચિત્રોમાંય આ બાબતનું તેમણે ધ્યાન 
રાખ્યું છે. નવલકથાકાર રોમાં રોલાં દ્વારા લખાયેલી 
જીવનકથાઓની વિગત આનું ઉદાહરણ છે. ફૅંચ ભાષામાં 
'ગીતા્જંલિ'નો અનુવાદ આન્દ્રે જિદે કર્યો છે તેવી કે યૂજીન 
ઔ'નીલને ત્રણ વાર નોલેલ પારિતોષિક મળ્યું છે તેવી 


હ્ટ્શઃ 





ભાગ્યે જ મળી શકે એવી માહિતી ઉમાશંકર જોશીના 
રેખાચિત્રમાંથી સાંપડે છે. 

કવિઓના રેખાચિત્રમાં તેઓ તે વ્યક્તિની 
કાવ્યપંક્તિઓ ટાંકે છે. ક્યારેક જરૂર પડે તો જે તે સર્જક 
વિશે અન્ય કોઈ વ્યક્તિએ કાવ્ય લખ્યું હોય. તેની 
પંક્તિઓ પણ ટાંકે છે. જેમ કે બૉરિસ પાસ્તરનાક 
નવલકથાકાર છે. પણ એમના રેખાચિત્રમાં ઉમાશંકર 
ઇલ્યા એહરનબર્ગની પંક્તિ ટાંકે છે. તેવી જ રીતે 
મેઘાણીના એક સુપ્રસિદ્ધ કાવ્યને ટાંકીને જે અર્થઘટન 
કર્યું છે તે વિલક્ષણ છે. બીજી તરફ એમના ખૂબ જ 
જાણીતા “કસુંબીનો. રંગ' કાવ્યને જ માત્ર નથી ટાંક્યું, 
પણ મેઘાણી પર રા. વિ. પાઠકે લખેલું કાવ્ય પણ 
મૂકવામાં આવ્યું છે. ન્હાનાલાલની વિખ્યાત પંક્તિ 
'ચંદનીએ ચીતર્યા સમીર...' એમના રેખાચિત્રમાં 
ટાંકવામાં આવી છે, 

“મને એ જોઈને હસવું હજારો વાર અવે છે, 
મભુ તરા બનાવેલ તને આજે બનવે છે.” 
જેવી પંક્તિ ખૂબ જ જાણીતી છે, પરંતુ તેના કવિ કોણ 
છે તે તો “હૃદયમાં પડેલી છબીઓ'માં જ જાણવા મળે, 
ફાર્બસનું રેખાચિત્ર દલપતરામના 'ફાર્બસવિરહ'ની 
પંક્તિથી શરૂ કર્યું છે. બળવંતરાય ઠાકોરનું રેખાચિત્ર 
પૂરું થાય છે, ત્યારે એમની પ્રખ્યાત પંક્તિ 'પુષ્પે પાને 
વિમલ હિમ મોતી સરે...' ટાંકવામાં આવી છે. ફિરાક 
ગોરખપુરીના રેખાચિત્રમાં જરૂર હોવાથી ઘણી 
શાયરીઓ મૂકી છે. 'મા' વિશે લખાયેલું એમનું 'જુગ્ન્‌' 
કાવ્ય આખેઆખું મૂકવામાં આવ્યું છે. ક્યારેક ઉમાશંકર 
અનુવાદ કરીને પણ પંક્તિ મૂકે છે. જેમ કે કન્નડ કવિ 
વલ્લતોળની ગાંધીજીવિષયક ડાવ્યપંક્તિ અનુવાદ 
કરીને મુકાયેલી છે. મરાઠી કવિ કેળકરના રેખાચિત્રમાં 
પણ કેળકરની કાવ્યપંક્તિનો અનુવાદ મુકાયો છે. 
મૈથિલીશરણ ગુપ્તના "રેખાચિત્રમાં એમની પ્રખ્યાત 

પંક્તિ ઃ 
“અબલાજીવન, હાવ તુમ્હારી વહી કહાની, 
આંચલ કેં હે દૂધ ઔર આંખોં કેં ૫ની...” 
આ સિવાય બાદરાયણ, કૃષ્ણલાલ શ્રીધરાણી, 
સ્વખસ્થ વગેરેનાં રેખાચિત્રોમાં કાવ્યપંક્તિઓ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૦ 


ટાંકવામાં આવી છે. તો ક્યારેક ઉમાશંકર ખુદ જ 
કાવ્યપંક્તિ રચીને અભિનંદન આપે છે. જેમ કે ક્ષમા 
રાવ વિશેના રેખાચિત્રમાં ઉમાશંકરની સ્વરચિત સંસ્કૃત 
કાવ્યપંક્તિ ટાંકવામાં આવી છે. 

રેખાચિત્રને રસપ્રદ બનાવવા ઉમાશંકર 
જાતભાતની યુક્તિઓ અખત્યાર કરે છે. એમની એક 
યુક્તિ છે, રેખાચિત્રમાં પત્રો કે પત્રાંશો મૂકવા તે. જે 
વ્યક્તિનું રેખાચિત્ર આલેખાતું હોય તેના અથવા તેના 
ઉપર લખાયેલા કોઈના પત્રો ઉમાશંકર મૂકે છે. જેમ 
કે ભગવાલાલ ઇન્દ્રજી પર ૩૦મી નવેમ્બર ૧૮૮૩નો 
મેક્સમૂલરનો લખાયેલો પત્ર મુકાયો છે. એ પત્રાંશ કાઢી 
નાંખવામાં આવે તો રેખાચિત્રની મહત્ત્વની કડી નીકળી 
જાય તેવો અનુભવ થાય. મેઘાણીના રેખાચિત્રમાં 
મેઘાણીએ. લખેલો પત્ર તેમ જ મેઘાણી વિશે ગાંધીજીએ 
લખેલો પત્ર મૂકવામાં આવ્યો છે. જેવી રીતે 
મૅક્સમૂલરનો પત્ર ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીના રેખાસિત્રનું 
મૂલ્ય વધારી આપે. છે તેમ ગાંધીજીનો મેઘાણી વિશેનો 
પત્ર, પત્રમાંના ઉદ્દગારો- મેઘાણીની છબી સચોટ 
ઉપસાવી દે છે. મેઘાણીના રેખાચિત્રનો આરંભ જ 
મેઘાણીના ખૂબ પ્રખ્યાત “લે. હું આવું છું' પત્રથી 
કરવામાં ઉમાશંકરની સૂઝ પ્રશંસનીય છે. મડિયાના 
રેખાચિત્રનો આરંભ પણ પત્ર દ્વારા થયો છે. આ પત્ર 
કટાક્ષવિનોદથી ભરપૂર છે. તેથી ઉમાશંકર રમૂજમાં તેને 
'્રેમપત્ર' કહે છે. મુનશીએ લખ્યું, “જેવા સાહિત્યમાં 
છો તેવા કેળવણીમાં થજો.'' આ પત્રાંશથી મુનશીનો 
નવી પેઢીને પ્રોત્સાહિત કરવાનો ગુણ ઊપસે છે. 

રેખાચિત્રને જો હળવાશથી રજૂ કરવામાં ન આવે 
તો એ. લખાણ રેખાચિત્રને બદલે લેખ થઈ જાય તે સંભવ. 
મોટો છે. તાજેતરમાં “શબ્દસૃષ્ટિ'નો “સ્મરણરેખ' નામે 
થયેલો વિશેષાંક રેખાચિત્રોનો સંચય છે, જેમાં રઘુવીર 
ચૌધરીએ આલેખેલું કાકાસાહેબનું રેખાચિત્ર અંગત 
પ્રસંગોની ગેરહાજરીને કારણે લેખ બની જાય છે. 
“હૃદયમાં પડેલી છબીઓ'માં હાસ્યરમૂજનો તંતુ પણ 
સતત સાથે વણાવેલ રહેતો હોવાથી રેખાચિત્રો ભારેખમ 
બનતાં નથી. જેમ કે ફાર્બસ - દલપતની પગાર અંગેની 
રકઝક ઢાસ્યપ્રેરક છે. મુનશીનો યશવંત પંડ્યા પરનો 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૧ 





કોન કે ઉમાશંકર જોશીને શરમાવી દેતો પ્રસંગ, 
અંબાલાલ જાની “શામળ'નો ઉચ્ચાર “સામળ' કરે તેમાં, 
હાસ્યની લહેરખીઓ પ્રગટે છે. હરિપ્રસાદ દેસાઈ વિશે 
તેઓ લખે છે. “આ ડોક્ટરે એક સામવિક કાઢેલું તેનું 
નામ હતું “ભસેગા ઔર કાટેગા'.”” - જેવી વિગત કે એ 
રેખાચિત્રની પૂણહિતિમાં મુકાયેલી હરિપ્રસાદ દેસાઈની 
ગઝલપંક્તિ “જનેતાએ જણ્યો ત્યારે વણ્યો ના કેમ 
વેલણથી ?'' હળવાશ રચી જાય છે. મુનશીનું રેખાચિત્ર 
તો હાસ્યસભર છે, જેમાંથી એકબે પ્રસંગો જોઈએ. જેમ 
કે મુનશી મંત્રી બન્યા એ ઘટના વિશે ઉમાશંકર લખે છેઃ 

“સ્વતંત્રતા આવી તે પહેલાં તેમણે કેટલા મંત્રીઓ 
આપણને આપ્યા ? સજ્જન મહેતા, ઉદા મહેતા, મુંજાલ 
મહેતા. એમાંથી કયા મંત્રી આપણે તેમને કહીશું ?” એવી 
જ રીતે ગાંધીજીના બ્રહ્મચર્યની ટીકા કરતું મુનશીનું નાટક 
વાંચી ગાંધીજી તો ખુશ થયા, ત્યારે ઉમાશંકર લખે 
છે - “ગાંધીજી કોઈ ગાંધીવાદી નેતા ન હતા.'' 
મૈથિલીશરણ ગુપ્તના રેખાચિત્રમાં આવતું ઉમાશંકરનું 
આ વિધાન એની વક્રતાને કારણે આસ્વાદ્ય છે : “અત્યારે 
અજાતમિત્ર થવાની સ્પર્ધા ચાલે છે ત્યારે ગુપ્તજી 
અજાતશત્રુ હતા.' યશોધર મહેતા કે શયવદાના 
રેખાચિત્રમાં એમની “ટેલિફોન ટૉક'ની વિશિષ્ટતા 
હાસ્યપ્રેરક છે. તેવી જ રત્નમણિરાવ જોટેના ચાનાં 
કપરકાબીના સંગીતને ઉત્તમ માનવાના ખ્યાલમાં રમૂજ 
છે. મેઘાણીના રેખાચિત્રમાં મેઘાણી વિશેના. રા. વિ. 
પાઠકના કાવ્યમાં સૂક્ષ્મ રમૂજ છે. મડિયાને ઉમાશંકર 
“પોતાની પાકશાળાના પ્રથમ સાક્ષી” ગણાવે તેમાં 
હાસ્ય છે. 

ઉમાશંકરે રેખાચિત્રોમાં ભેદભાવ નથી રાખ્યો. 
પ્રસંગોપાત્ત પોતાની કડક ટીકા કરનારને પણ 
હૃદયપૂર્વક શબ્દાંજલિથી સન્માનિત કર્યા છે. જેમ કે 
ઉમાશંકરના “ઉત્તરરામચરિત' અનુવાદ વિશે સંજાનાએ 
કડક ટીકા કરી હતી તેમ છતાં ઉમાશંકરે સંજાના વિશે, 
એમના પ્રદાન વિશે સન્માનજનક પરિચય રૈખાચિત્રમાં 
આપ્યો છે. તેવી જ રીતે મુનશી સાથેનો એમનો પરિપદ 
અંગેનો વિવાદ જગજાહેર હોવા છતાં એ વિવાદને 
બાજુએ મૂકીને તેમણે મુનશીના બહુમુખી વ્યક્તિત્વને 


લટ 


સચોટ રીતે ઉપસાવ્યું છે. એવી જ રીતે આપણે સહુ 
જાણીએ છીએ. કે ઉમાશંકરના વિવાદને લીધે ડૉ. પ્રબોધ 
પંડિત ગુજરાત યુનિવર્સિટી છોડીને ચાલ્યા ગયા હતા. 
તેમ છતાં એમને અપાયેલી શબ્દાંજલિમાં રાગદ્રેષ ભૂલી 
જઈને ઉમાશંકરે એમને “મેધાવી પંડિત્‌' તરીકે જ 
ઓળખાવ્યા છે. ઉમાશૅંકરની આકરી ટીકા કરતો 
મડિયાનો પત્ર ઉમાશંકરે છુપાવવાને બદલે. મડિયાના 
રેખાચિત્રમાં આરંભે જ ટાંક્યો છે, સહર્ષ. 
રેખાચિત્રને પ્રભાવક બનાવવા ઉમાશંકર જરૂર 
પડે તો મહાનુભાવની સૂક્તિઓનો સહારો લે છે. ડૉ. 
ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજીના રેખાચિત્રમાં કાર્લાઈલ, ડૉ. 
ભાંડારકર અને નર્મદનાં અવતરણો ટાંક્યાં છે. ફાર્બસના 
રેખાચિત્રમાં નર્મદનું વિધાન ટાંકીને રેખાચિત્રની 
પ્રભાવક સંપૂતિ થઈ છે. “ભાંગના ક્યારામાં કોઈ વખતે 
તુલસીના (કોડ ઉગી નીકળે છે તેમ હાલ. બે-ત્રણ વર્ષ 
થયાં ઘણી ચવાયેલી અન સઉની ડાઢે ચહડેલી સીતિલ 
સર્વિસમાં પણ જુના ટોપીવાલાઓમાંના કોઈ બડા 
અચ્છા સાહેબો નીવડેલા છે... ત્તેવા મરનાર 
એલેકઝાન્ડર કી. ફોર્બસ સાહેબ થયા. ફક્ત એમણે 
શાહેબી ભોગવી. જાણી નથી. એમણે તો ગુજરાત જ 
પોતાનું વતન જાણ્યું છે.'' બળવંતરાય ઠાકોરના 
રેખાચિત્રનો પ્રારંભ બળવંતરાયના જ એક વિધાનથી 
કરવામાં આવો છે. પોતાના લગભગ સમકાલીનો અને 
સ્તજનો ગુમાવી બેસનાર બ. ક. ઠા. ૮૨મા વર્ષે કહે 
છે, “ચિત્રગુપ્તના ચોપડામાંથી મારું પાનું જ ખોવાઈ 
ગયું છે.” ચેખોવના રેખાચિત્રનું શીર્ષક જ ચેખોવ વિશે 
કરાયેલા ટોલ્સટોયના વિધાનથી કર્યું છે. મેઘાણીના 
રેખાચિત્રમાં કાર્લાઇલનું વિધાન “81૯55૯તૅ 15 130, 
0110 તક 4પળવે 15 ૫૪૦૬૯”, શરદબાબુના 
રેખાચિત્રમાં ભવભૂતિનું વિધાન ટાંકવામાં આવ્યું છે. 
તેવી જ રીતે ઈ. એમ. ફોૉર્સ્ટરના રેખાચિત્રમાં એમની 
બી. બી. સી. - વાળી મુલાકાતમાંથી અવતરણો 
મૂકવામાં આવ્યાં છે. ઉપનિષદ, મહાભારતનાં વિધાનો, 
પણ રેખાચિત્રોમાં મુકાવેલાં છે. 
આ વિશેષતાઓ સિવાય બીજી કેટલીક બાબતો 
“હૃદયમાં પડેલી છબીઓ'નાં રેખાચિત્રોને રસપ્રદ બનાવે 


શ 


છે. જેમ કે પોતાની નબળાઈ સ્વીકારીને પણ ઉમાશંકર 
સામાવાળાને અંજલિ આપે છે. અંબાલાલ જાનીના 
રેખાચિત્રમાં પોતે જરૂર હતી. ત્યારે મધ્યકાળ પરનાં 
પુસ્તકો માટે અંબાલાલ જાની પાસે બેસવા જતા, પછી 
ઉમાશંકર સ્વીકારે છે કે ““ “ગરજ મટી ને વૈદ્ય વેરી' 
એમ પરીક્ષા પતી એટલે મારા વિદ્યાવ્યાસંગમાં કુદરતી 
રીતે ભારે ઓટ આવી. પુસ્તકો પાછાં આપવાનું તો શાનું 
સૂઝે? ત્યારે અંબાલાલ જાનીનો પત્ર આવ્યો કે “બારણાં 
ઠીકતો આવીશ.” '' તેવી જ રીતે મડિયાએ ઉમાશંકરની 
વા્તાંકળાની નબળાઈઓ બતાવી ત્યારે તેનો તેમણે 
સ્વીકાર કર્યો છે. ધૂમકેતુના. રેખાચિત્રમાં એમણે એ 
સ્વીકાર્યું છે કે પોતે જ્યાં લગી ધૂમકેતુને મેઘાણીની 
નજરે જોયા ન હતા ત્યાં સુધી ધૂમકેતુને એટલું સન્માન 
નહોતા આપત્તા, જેટલું પાછળથી અપાયું. ધૂમકેતુ 
ઓછાબોલા હતા તેથી ઉમાશંકર શરૂઆતની 
મુલાકાતોમાં એમની મહાનતાને પિછાની શક્યા ન હતા 
તે સ્વીકાર્યું છે. 

આ સંગ્રહમાં ઉમાશંકરે પોતાની કોઈ પણ 
વિશેષતા રંગરોગાન વિના રજૂ કરી છે, કોઈ પણ 
રેખાચિત્રમાં ઉમાશંકરનો “હું' આપણને નખોરિયાં 
ભરતો નથી, દઝાડતો. નથી, બલકે પોતાના “હું'ને 
લગભગ ઓગાળીને તેમણે રજૂ કર્યો છે. ક્યારેક તેઓ 
તુલના પણ કરે છે. જેમ કે અંબાલાલ જાનીના 
રેખાચિત્રમાં તેમના કામને કે, કા, શાસ્ત્રી અને હીરાલાલ 
પારેખના કામ સાથે સરખાવી ત્રણેયના કામને “કાચા 
સોનાની ખાણ! જેવું ગણાવ્યું. આમ, એક રેખાયિત્રમાં 
અન્યનાં કામો પણ આવરી અભિનંદી લેવાની 
ઉમાશંકરની આવડતનાં અહીં દર્શન થાય છે. 

રેખાચિત્રકાર તરીકે ઉમાશંકર જે વ્યક્તિનું 
રેખાચિત્ર આલેખે. છે તે વ્યક્તિના જીવનકાર્યને અત્યંત 
સંક્ષેપમાં અને સચોટ રીતે રજૂ કરે છે. ઉદાહરણરૂપે 
ચાર્લી ચૅપ્લિનનું રેખાચિત્ર જુઓ. જે વ્યક્તિનું રેખાચિત્ર 
ઉમાશંકર આલેખે છે તે વક્તિ અગર લેખક હોય તો 
તેનાં મહત્ત્વનાં પુસ્તકોનો તેઓ અચૂક નિર્દેશ કરે છે. 
ક્યારેક રેખાચિત્રમાં તે વ્યક્તિના મહત્ત્વના ગ્રંથોનો સાર 
પણ આલેખે છે. જેમ કે આર્નોલ્ડ ટૉયન્બીના 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૨ 


રેખાચિત્રમાં “ઇતિહાસનું અધ્યયન' એ ગ્રંથનો સાર પણ 
આપ્યો છે. કેટલાંક રેખાચિત્રમાં ક્યારેક ક્યારેક 
ઉમાશંકર ઉપદેશક પણ બન્યા છે. જેમ કે “મુનિ 
જ્નિવિજ્યજી કે અંબાલાલ જાની જેવું કામ નવી પેઢીએ. 
કરવું જોઈએ'' તેવો નિર્દેશ કરે છે. તેવી જ રીતે 
ચાંપશીભાઈના રેખાચિત્રમાં એમના “નવચેતન'નો ભાર 
શ્રી મુકુન્દભાઈ શાહે ઉપાડી લીધો તે બદલ ધન્યવાદ 
આપે છે. 

આ ગ્રંથનું શીર્ષક તેમ જ રૈખાસિત્રોનાં શીર્ષક 
તેમણે સચોટ રીતે આપ્યાં છે. જેમ કે આ ગ્રંથનું શીર્ષક 
“હૃદયમાં પડેલી છબીઓ' રેખાચિત્રના સાહિત્યસ્વરૃપનાં 
લગભગ લક્ષણ સ્ફ્ટ કરી આપે છે. રેખાચિત્ર એ હૃદયમાં 
પડેલી છબી છે, ચિત્તમાં પડેલી છબી નથી. મોટે ભાગે 
રેખાચિત્રોને એમણે શીર્ષકો આપ્યાં નથી, પણ જ્યાં 
આપ્યાં છે ત્યાં ત્યાં એ શીર્ષકો સચોટ છે. જેમ કે 
ડોલરરાય માંકડ માટે “લોકસેવક તપસ્વી વિદ્ધાન', 
મડિયા માટે “મડિયા રાજા', ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી માટે 
“એક સંશોધક મહાનર', બ. ક. ઠા. માટે “વિરલ 
વ્યક્તિત્વ', ન્હાનાલાલ માટે “વસંતવૈતાલિક', હિંમતલાલ. 
અંજારિયા માટે “માધુર્યમૂર્તિ', અંબાલાલ જાની માટે 
“સહદયી સંશોધક', રા. વિ. પાઠક માટે “ગાંધીયુગના 
ગુરુ,” મુનશી માટે “આધુનિક ભારતના મહાન 
સ્વખશિલ્પી', ચાંપશીભાઈ માટે “નવચેતનકાર', ર. વ. 
દેસાઈ માટે “સજ્જન”, રવિશંકર રાવળ માટે “કલાગુરુ, 
“શયદા માટે “શયદા એટલે ગઝલ'. ધૂમકેતુ માટે આપેલાં 
"બંને શીર્ષકો સરસ છે. “ચિર અને સ્થિર જ્યોતિ', બીજું 
“નાજુક કોરમ. અંબુભાઈ પુરાણી માટે “દૂર છતાં નજીક', 
“ગુરુ ફળ્યા'' આર. બી. જોટે માટે “હસમુખા 
ઇંતિહાસકાર.' મેઘાણી માટે “કૃપ્ણની બંસરીની સેવા”, 
ચેખોવ માટે “ટોપીમાં સૂર્યકિરણનાં પીછાં', બુદ્ધદેવ બસુ 
“ઉદ્બુદ્ધ સાહિત્યકાર', સમરસેટ મૉમ માટે “કલાકારની 
સમસ્યા”, “યૂજીન ઓ'નીલ' માટે “જીવનસાહસનો 
નાટ્યકાર',ટોયન્બી માટે “ઈતિહાસાચાર્ય' શીર્ષક આપ્યું છે. 

આ શીર્ષકો એ વ્યક્તિની મહત્ત્વની વિશેષતાને 
નિર્દેશી આપે છે. આ રીતે રેખાચિત્રો રસપ્રદ બન્યાં છે. 
તેમ છતાં કેટલીક મર્યાદાઓ રહી ગઈ છે. જેમ કે 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૩ 





કૃષ્ણલાલ ઝવેરીના રેખાચિત્રને “કૃપ્ણલાલકાકા' એડું 
અંગત સંબોધન શીર્ષકરૂપે આપ્યું તેઘી આપણે એવું 
અનુભવ્યું કે આકર્ષક રેખાચિત્ર અંગત પ્રસંગસભર 
મળશે. પરંતુ માત્ર શબ્દાંજલે જ મળી. તેવી જ રીતે 
બળવંતરાય ઠાકોરમાં પણ “ચિત્રગુપ્તના ચોપડામાંથી 
મારું પાનું જ ખોવાઈ ગયું છે' એવા વિધાનથી આકર્ષક 
આરંભ થયો, પણ આખું રેખાચિત્ર સચોટ બન્યું નથી. 
શ. વિ. પાઠક અને બ.ક.ઠા. પાસે તો ઉમાશંકર ખાસ્સું 
રહ્યા છે. છતાં સચોટ રેખાચિત્ર નથી મળ્યું તેનો વસવસો 
રહે છે. કેટલાંક રેખાચિત્રો લેખ બની ગયાં છે. જેમ કે 
ન્હાનાલાલનું રેખાચિત્ર કે આર્નોલ્ડ ટૉયન્બીના 
રેખાચિત્રમાં આ અનુભવ થાય છે. કેટલાંક રેખાચિત્રોમાં 
કેવળ શબ્દાંજલિ જ અગ્રેસર રહી છે. જેમ કે ખબરદાર 
કેકાંતિલાલ પંડ્યાનું રેખાચિત્ર. કેટલાંક રેખાચિત્રમાં મુખ્ય 
કામ જ નિર્દેશવું રહી ગયું છે. જેમ કે ચુનીલાલ વર્ધમાન 
શાહના રેખાચિત્રમાં બીજી નવલકથાઓનો ઉલ્લેખ છે, 
પણ “જિગર અને અમી'નો ઉલ્લેખ નથી. કેટલાંક 
રેખાચિત્રોને “લઘુરેખાચિત્ર' એવું નામ આપવું પડે તેટલાં 
નાનાં થયાં છે અને વળી સચોટતા ઊભી થતી નથી. જેમ 
કે હિંમતલાલ અંજારિયા, દુગશિંકર શાસ્ત્રી, નિંંજન વર્મા 
વગેરેનાં રેખાચિત્રો. ઉમાશંકરે કેટલીક વ્યક્તિઓ માટે 
જુદા જુદા સમયે લખેલ એકથી વધુ રેખાચિત્ર એકત્ર કરી 
મૂક્યાં છે. જેમ કેમુનશીનાં ચાર, મેઘાણીનાં બે, અંબુભાઈ 
પુરાણીનાં બે, આન્દ્રે જીદનાં બે. આમાં માહિતી બેવડાઈ 
જાય છે. 
આવી થોડી મયંદા બાદ કરતાં આ ગ્રંથ લાંબા 
સમય પર જીવનાર ઉમાશંકરે પિંડથી બ્રહ્માંડ લગી 
ચાલતી સંસ્કારપ્રવૃત્તિને કેવી રીતે ઝીલી હતી તેનો પુરાનો 
છે. અહીં ડૉ. ભગવાનલાલ ઇન્દ્રજી કે ફાર્બસ જેવા 
સુધારકયુગના, બ.ક.ઠા., ન્હાનાલાલ જેવા પંડિતયુગના, 
પન્નાલાલ, મેઘાણી, ર. વ. દેસાઈ, ચ. વિ. પાઠક જેવાં 
ગાંધીયુગના, જગદીશ જોશી, પ્રિયકાંત મણિયાર જેવા 
આધુનિક યુગના મહાનુભાવોનો પરિચય મળે છે. 
શુજરાત સિવાયના ભારતના અન્ય પ્રદેશોને કે વિદેશી 
મહાનુભાવોનો પરિચય પણ આ ગ્રંથ આપે છે. 
ત 


બ્ટ્ણ 


આસ્વાદ 


ઊંઘભરી ભાષામાં... શબ્દહંસ 


ભાષી ઊંઘ હેલળ૮૧ 
સ્વખ્તહંસ 
તરત રહે, 
કિચુડ કચ્ુડ ઊંધું 
ને 
કિચુડ કિચુડ જાગવું 
ઊંઘભરી ભાષા ઘેરાય 
શબ્દહંસ 
સરતા રહે, 
ઊંવભરી અંખોન 
તેજભર્યા હેજૃમાં 
જાગેલી ઝ/ખન 
ભેજભવરદ તેજમાં 
તત્‌ સત્‌-' જોતી હેર 
યિત્તહંસ 
ચરત રહે. 
લાભશાંકર ઠાકર 
(કિચુડ કિચુડ', પૃ. ૨૩) 
કવિએ 'કિચુડ કિચુડ' કાવ્યસંગ્રહની જોડણી 
હૂર્વ ઉ (“ચુ') કરી જોડણીફેરેવાદીઓની કંઠી બાંધી 
હોય એવો આભાસ આપ્યો ! બાકી “સાર્થ ગૂજરાતી 
જોડણીકોશ' દીર્ઘ ઊ (“ચૂ') કરી 'કિચૂડ કિચૂડ' જોડણી 
આપે છે. 
પ્રસ્‍તુત કાવ્યકૃતિ અને સંચય -.“કેચુડ કિચુડ' 
એવું સમીકરણ માંડી શકાય. કિયુડ કિચુડનો ધ્વનિ- 
લય-કેફ કેન્દ્રમાં રહી સાહચર્યમુગ્ધ કલ્પનોનું 
પરિચાલન કરે છે. 
કિચુડ અવાજ, કૂવાના *કોસની ગરગડી 
(ચટકળી)માંથી ફૂટે છે. કવિની શૈશવસ્થિત મુગ્ધતાનું 
ધ્વનિ-પ્રતિરૂપ અથવા પ્રતિ-ધ્વનિરૂપ, (લા. ઠાકરના 


-ક્ટ્શ 





રાધેશ્યામ શર્મા 


અખંડ શબ્દવાપારનું પ્રતિનિધિ રૂપ પણ ખરું.) 

'કિચુડ કિચુડ' મોનૉટોનસલી ચાલ્યા કરતું હોય 
ભલે, પણ એના અવિરત પ્રવાહમાં હાલરડાની હેલા 
અને હેલો, લા.ઠા, 1110) (લલબાઈ) ખડું કરી દે, 
સુજ્ઞ ભાવક માટે. 

કિચુડ કિચુડનો. રવકારી લય ઊંઘ આણે, પણ 
ભાષા તો સ્વખમાંયે જાગતી ઊંઘ છે, વળી કવિની 
નિજી સંભાપા હોવાથી ઊંઘ હિલોળાય (નોંધો અહીં 
શબ્દસ્થિત [હિલ્લોલનો લય) જેમાં 

સ્વખ્નહંસ 
તરત રહે. 

આ હંસ લાલ ચાંચ અને ષગવાળો રાજ્હંસ નથી, 
સ્વપ્નહંસ છે એટલે તો તે સર્જકની સંભાપાની 
સરિતામાં તરતો રહે છે! 

સુષુપ્તિ અને જાગૃતિ ઉભયમાં પૂર્વોક્ત પેલું 
કિચુડ કિચુડ સર્વવ્યાપી બ્રહ્મસસદેશ તો છે જ, 11 15 
ઊ૯€1'€ - 1001 લણા€ ૬0 લંણ॥11)' ધાતા 
[26૯11૫41 પત૦૦ાવેત9€ પવિતાઇવ “તાત... 

અહીં છે મનુજની ત્રણે અવસ્થાઓનું સંકલન. 
ઊંઘવું અને જાગવું ક્રિયારૂપે અને સ્વપ્નસ્થિતિ હંસમાં 
મૂર્ત થઈ. 

પ્રારંભે “ભાષાની ઊંઘ' હતી તે છઠ્ઠી પંક્તિમાં 
'ઊંઘભરી ભાષા' બનીઠનીને આવી છે. ઊંઘભરી 
ભાષા ઘેરાતાં પૂર્વપદના સ્વપ્નહંસ અહીં - 
કેલિડોસ્કોપિક પૅટર્ન પલટાતાં - શબ્દહંસ સ્વરૂપે 
સરતા રહે ! “તરતા' સાથે 'સરતા'નદ પ્રાસની સહજતા 
પણ સહજ છે. 

ભાષાની ઊંઘ હિલોળાય છે અને ઊંઘભરી ભાષા 
ઘેરાય છે ત્યાં સ્વપ્નહંસ અને શબ્દર્હંસ તરે છે તેમજ 
સરે છે. સ્વપ્નહંસમાં ધ્વનિ નથી, તરતા રહેનું ચલત- 
ચિત્ર છે, શબ્દર્હસમાં સરતા રહે-નું ચલત-ચિત્ર છે, 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૪ 


શબ્દહંસમાં સરતા રહેવાના ધ્વનિની સંભાવના છે, કેમ આને 'પ્યૉર પોએટ્રી' કહેવાય. જ્યારે કવિ તો 
કે શબ્દ (હંસ) ધ્વનિવિરહિત હોવાનું અકલ્પ્ય છે. “ભેજભર્યા તેજમાં તત્‌-સત્‌-નાં મોતી હેરાય ચિત્તહંસ 
ઊંથભરી આંખોના તેજભર્યા હેજમાં એક ચરતા રહે...' જેવી તત્ત્ટટૂંપણામાં રમણા કરતી 
પ્રકારની ભેજીલી ભીનાશ છે, આંખો સાથે જાગેલી ભ્રમણ-પંક્તિ ઘડી બેઠા છે ! હરિ ઓમ્‌ તત્‌ સત્‌નાં 
“ઝાંખો'નો પ્રયોગ લા.ના લાક્ષણિક સ્પર્શવાળો છે. મોતી ચિત્તહંસ ચરતા જ હોય તો ના કેવી રીતે 
“તેજભર્યા હેજ'ને “ભેજભર્યા તેજ'માં પલટી આપવું પડાય? ચરવા દો. તરવા દો. સરવા દો. 
કર્તા જેવા કસબી માટે ડાબા હાથનો ખેલ નથી? ભાષાનું તો એવું છે ને કે મારા ગમતા 
પણ થોભો, અહી મને નિરંજન ભગતની એક અમેરિકન કથાસર્જક બર્નાર્ડ માલામુડે શબ્દની પ્રકૃતિ 
રચના વચમાં જ રજૂ કરવાનો દોહદ (! ઊપડ્યો છેઃ મિષે કથેલું વધુ સાચું છે : 


એકસૂરીલું 11/0/75 77૪ //6€ #%/૮7* - /7૮ 6557//77/7//077 
એ % તેજ #7/77€ //70/ // 770ઇ05 /77 ₹771/ 777૪૮707. 
જ ક પ સર્જક બંદા લા. ઠાકરના શબ્દનું પણ ઘણું બધું 
એ%એ ૦% આવું જ છે - નહીં ? 
એ જ બેપગ્ટ 


લગ! લગ લગ લગ.... 


ી અમદાવાદ, ૨૩-૪-૨૦૦૦ ઉ] 
(છંદોલય', પૂ. ૧૫૬) 


પવનનો રંગ શોધવા હું 
અલય, કજ જાણે છે ડાલને સુદૂર જેવ છેડે અંકરને હું ઢ0ઢ૦%તી આવું, 
મોજાંની જાંબળી લહેરે, પાંદડાની મમરમાં, થોડીક બોલાશમાં છબછબત આવું. 
કે'છે દેવદૂત શરત રકે છે ગ/૯ની ઉપર ઢળતા મરા એક આંસુન! બુંદની ઉપર? 
શું એટલે કોયલ ગાય - કે ફૂટે આંબલે ઝીણા મહેર ને ઝરે સોનલ ગુંદન ઉપર? 
એટલો ગમે ફૂલની ઉપર ઝાકળનો નિપાત ને ગમે સરતા આંસુ આંખમાં - હું છલછલત્ી આવું, 
અલ્યા, કોણ જાણે છે ક/લને સુદૂર બેજ છેડે અંધારને હું છલછબતી અનું. 
તું ઉગાડતો જાવ છે ક્યારીએ મારરી એકલતા ને કોળતી જાવ છે વેદના કેરી ડળ/ 
એટલી ફાટતી શવ છે છતી, કેહમાં વેરઈ જાય છે તર અભની ફટતી જળ / 
પાંદડાની થજરની ઉપર સાંજને ટળે પવનનો રંગ શોકવ હું હલબવતી આનું, 
ચોજાંની જાંબળી લ્હેરે, પ/દડાંની મમરમાં, થોડીક બોલાશમાં છબછબતી આવું. 
યશવંત ત્રિવેદી 





હટ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૫ 


તું જ કહે, મમ્મી "- 





“દીકરા, તારું દુઃખ હું સમજતી નથી એવું 
નથી... પણ....'' 

“પણ શું, મમ્મી ?'' 

“પણ એટલે એ જ કે દુઃખનું ઓસડ દા'ડા! 
તને, મારી વાત આજે નહીં તો કાલે સમજાશે.” 

“એટલે કે મારે ચંદ્રહાસને ભૂલી. જવાના, 
એમૃ?'' 

“ના, ભૂલી જવાની વાત નથી. જેની સાથે તું... 
તેં સાત ડગલાં સાથે માંડ્યાં એ માણસને, એની 
લાગણીને ભૂલવાં હોય તોય. ભૂલી શકાતાં નથી. પણ 
હવે જે નથી તે નથી જ એ વાતને પણ સ્વીકાર્યા વિના 
છૂટકો નથી. આપણે સૌ માણસ છીએ. ભગવાને પાછું 
હેયું આપ્યું છે, લાગણી આપી છે, એટલે દુઃખી તો 
કૌણ નથી થતું? કોઈને આ વાતે તો કોઈને તે વાતે 
વેદના, પીડા તો. છે છે ને છે જ, પણ ડાહ્યું માણસ 
એ કે જાતે ચાહીને વેદનાનું, દુઃખનું કારણ દૂર કરે 
અને પોતાનાથી એમ ન થઈ શડતું હોય તો કોઈ લાંબો 
હાથ કરીને મદદ કરતું હોય તો વિના વિરોધ, 
કરવા દે.'' 

“તો હું શું કરું તું જ કહે!” 

“બીજું શું કરવાનું છે ને કહેવાનું છે? આ 
દલાલકાકાએ કહી છે એ વાત પર વિચાર કર ને મન 
માને તો હા પાડ ને એમ તને કોઈ, તું આજ ને આજ 
હા જ પાડી. દે એમ ક્યાં કહે છે? દલાલકાકા તારા 
પપ્પાને દિવસમાં બે વાર મળે છે, પણ બાપડા ભલા 
માણસે કશુંય પૂછ્યું નથી. બધાં સમજે છે, હજુ તારા 
મન પર રોઠો વળ્યો નથી. હું સમજું છું, જાણું છું, 
કેટલાક ઘા એમ જલદી રુઝાતા નથી. દૂઝ્યા કરે છે. 
પણ આપણે કંઈ ગાયભેંસ થોડાં છીએ કે રૂઝાતા ઘાને 
ખણ્યા કરીએ? યાદ તો આવે જ. જિંદગીના મહામૂલા 
દિવસો તેં ચંદ્રહાસ સાથે ગાળ્યા છે ને એય પાછા શી 


રિ. ઉ 
ન્ણ્‌ 
“૬ 


રમેશ ર. દવે 


રીતે? લોકો ભલે લોહીનો સંબંધ, લોહીનો સંબંધ કહ્યા 
કરે, પણ મેં જોયું છે, જોયું છે શું, જાતે જ અનુભવ્યું 
છે. હું વીસમે વરસે તારા પપ્પાને પરણીને આવી હતી. 
અને આવી હતી એટલે ? બસ સીધી આવી. જ ગઈ 
હતી. અમારા સમયમાં કંઇ છોકરા-છોકરી સાથે હરેફરે 
એવું બધું ક્યાં હતું? ગઈ કાલ સુધી જેને ઓળખતાં 
નહોતાં એને માત્ર એકાદ વાર શરમથી ઝૂકી જતી 
આંખે જોયો ન જોયો ને એને હૈયાનું હીર સોંપી દીધું ! 
વિશ્ચાસની વાતે આ સંબંધની તોલે બીજું કયું સગપણ 
આવે ? એટલે તારી વાત સોળ. આના ને બૈ પાઈ, પણ 
દીકરી, એ યાદ આવે અને તું બસ, રડયા જ કરે, રડયા 
જ કરે એ તો કેમ ચાલે?” 

“પણ મમ્મી, મેં.. એમનો ફોટો તેં'' ખસેડી 
લીધો ટેબલ, પરથી. તોય કંઈ...'' 

“ડાહી છું, હું નથી જાણતી ? પણ હુંય શું કરું, 
દીકરા? વીતી વાતને વિસારે નહીં પાડવાની? ને 
આંસુય ક્યાં સુધી આવશે? પછી તો નર્યું લોહી જ 
બળવાનુંને? વાસંતીય બિચારી કહેતી હતીઃ 
'મિત્રાબહેનની આંખો બાવરી, બાવરી જીજાજીનો ફોટો. 
શોધે છે! ?” 

“એમ? અંતે તો એ મારી બહેનપણી ને! 
એને....” 

“બહેનપણી ખરી અને ભાભી નહીં, એમ?'' 

“તા, ના, ભાભી તો ખરી જ ને?'' 

“એય પૂછું પૂંછું કરે છે ને પૂછી શકતી નથી.'” 

“કેમ, શું પૂછવું છે એને?” 

“એ જ, બીજું શું ? દલાલકાકાવાળી વાતે તું શું 
વિચારે છે, શું નક્કી કર્યું એ!” 

“મમ્મી, શું ઘરમાં મારા માટે આ એક જ વાત 
છે? બધાં એક જ, રટ લગાવીને બેઠી છો, 
દલાલકાર્કાવાળી વાત... દલાલકાકાવાળી વાત!” , 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૬ 


કહેતાં મિત્રાનું ગળું ભસઈ આવ્યું. પ્રભાબહેને એને 

ખંચીને ખોળામાં લઈ લીધી. ડૂસકે ડૂસકે મિત્રા 

ઓગળતી ગઈ. પ્રભાબહેનની આંખો પણ ચૂઈ પડી. 
શ્ર 

“જો મિત્રા, અનિલ તારે માટે લખનવી ડેસ 
મટીરિયલ લઈ આવ્યો છે. ભગ્તકામ બારીક છે અને 
કાપડ તથા દોરાના રંગ પણ તને ગમતા લાઈટ અને 
ડાર્ક લવેન્ડર છે....'' કહેતાં પ્રભાબહેને ચુન્નીનું કાપડ 
મિત્રાના ખભે મૂઠ્યું 

“પણ મમ્મી, મારે આ બધું પઢેરીને ક્યાં 
જવાનું? કોને દેખાડવાનું ?'” 

“કોને એટલે અમને! આ અનિલ-વાસંતી ને 
તાર મામાને ! અને આ બધું તારે નહીં તો શું એ બધું 
મારે...* 

“ના, ના, મમ્મી, એવું નહીં, પણ હું હવે આવો 
કઢાઈકામવાળો મોંઘોદાટ ડ્રેસ પહેરીને ક્યાં જવાની? 
ને જાઉં તો પણ કોને ખાતર?” 

“હવે એટલે? તું તો જાણે મારી મોટી જેઠાણી 
હોય એમ...” પ્રભાબહેને જાણતાં છતાં ગાડી આડે 
પાટે ચડાવી. 

“તને બોલવામાં ન પહોંચાય કદી ! જેઠાણી ને 
એય પાછી મોટી ! મોટી તો, મમ્મી, હું શું થવાની, પણ 
આ બધું નથી ગમતું, સાચ્ચું કહું છું, મમ્મી, જરીય 
નથી ગમતું!” 

“જો મિત્રા, તે દિવસે તારો ડ્મો ભરાઈ આવ્યો 
હંતો એટલે મેં વાત કરી જ ન હતી... પણ...'' 

“ના, આજે નહીં રડું, મમ્મી! મને ખબર છે, 
કોઈ રડે એ તને બિલકુલ ગમતું નથી. કહે, તારે જે 
તાત કહેવી હોય તે કહે નિરાંતે.” 

“બીજી શી વાત કહેવાની હોય ત્રેવીસમે વર્ષે 
વિધવા થઈને ઘેર આવેલી દીકરીની માએ? હું તને 
એમ કહું છું, મિત્રા દીકરા, કે દલાલકાકાએ ચીંધ્યું છે, 
એ લોકોને ક્યાં સુધી રાહ જોવરાવવી?”' 

“પૂણ...કેમ, તેં ના નથી કહેવગવી દીધી?” 

“તે દિવસે તો તારી હા - ના ક્યાં થઈ જ શકી 
હતી ?'” 





જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૭ 


“સોરી મમ્મી, પણ એ લોકોને છુટ્ટા કરી દો 
મમ્મી, પ્લીઝ! તું કંઈ કહે એ પહેલાં જ કહું છું, 
દલાલકાકાએ જોયું છે છે અને બધું જ સારું છેઃ વર, ઘર 
ને સગાંવહાલાં પણ. બધું બરાબર છે અને એટલે જુ 
કહું છું મમ્મી, આવા સાર-સાલસ માણસોને, જ્યારે 
માંડું મન જ નથી માનતું ત્યારે, ક્યાં સુધી, શું કામ 
બાંધી ગખવા?””' 

“એટલે શું તું જિન્દગીભર...'” 

“આખી જિન્દગીની વાત તો હું શું જાણું મમ્મી, 
પણ હાલ તો મારું મન ઘરનાં કામકાજમાંય ક્યાં લાગે 
છે? હાથમાં લીધું ઠામ હાથમાં જ રહી જાય ૪ ને 
મન તો નઠારું....'” 

“મારે પણ એ જ વાત કહેવી છે. તું લગ્ન કરે 


ર્ન 
ન 


તો સારું, ન કરે તોય કંઈ વાંધા નહીં, પણ તું તો 
જંગલમાં એકલી ૫ડી ગઈ હોય એમ અમે ક નઈ જા 
તારી આસપાસ વસતાં જ ન હોઈએ એમ..  આહુતો 
કેમ ચાલે? શું સંન્યાસ લઈ લેવો છે?” કા 
પસવારતાં પસવારતાં પ્રભાબહેને પૂછયું. _ 

હસી પડતાં મિત્રાએ કહ્યું: “એમ થઈ શકતું 
હોત તો તો મમ્મી, જોઈતું જ શું હતું બીજુ? પણ એવી 
વૈરાગી થઈ જવાની હિમ્મત ક્યાંથી કાઢવી ? આપણે 
કંઈ થોડાં મીંગં છીએ? ને તોય મમ્મી, હર પળે, સાચું 
કહું છું મમ્મી, હર પળે ચંદ્રહાસ મારી અસપ્ણસ... 
માર શ્વાસશ્ચાસ... મને વીંટળાઈને ઊભા હોય છં. 
તું જ કહે... ના, નહીં રડું, મમ્મી. પણ તું જ કહે, હુ 
શું ક્રુ 728 

“તારી વાત સાવ ચો છે ને સાથોસાથ સાવ 
ખોટી પણ છે. તને મારો જ દાખલો આપીને સમજાવું ! 
તને ખબર છે ને, તારો સૌથી મોટો ભાઈ માત્ર દોઢ 
વર્ષનો થઈને...” 

“હા મમ્મી, પપ્પાય ઘણી વાર કહેતા હોય છે. 
સુકુમાર હોત તો...'” 

“તો. આજે અઠ્ય્રાવીસનો હોત, પણ હવે એ 
જો અને તો-ની વાત શું કામ માંડવી? પણ મારે તને 
ન કહેવું છે કે એન ગયા પછી હું લગભગ ગાંડી 

ઈગ ઈ, હતી. થતું હતું, જીવીને હવે શું કરવાનું? માસ 


બટ 


(૬? 


ભ 


ક 


હૃદયનો મોંઘા મૂલનો ટુકડો તો. કપાઈને, હું જાણત્તીય 
નથી એવી જગ્યાએ માટીમાં ઢબૂરાઈને સૂતો. છે... એ 
તો તારા પપ્પા હોય નહીં ને... મારે બસ, આટલં જ 
કહેવું છે. બીજાને ખાતર પણ આપણે જીવવું પડે છે, 
દીકરા!” 

“પણ મમ્મી, ખોટું ન લગાડીશ, તારે તો પપ્પા 
હતા, જ્યારે મારે તો...'' 

“હા, પપ્પા હતા જ ને છતાં...' છતાં... તું તો 
મિત્રા, મારું પેટ છે, તારાથી શું છુપાવવાનું હોય હવે? 
પણ આ તારા પપ્પા પણ મારી પાસે આવતા ને હું 
અકળાઈ ઊઠતી, મૂંઝાઈ મરતી... એ અમસ્તું વાત 
કરતાં કરતાંય મને અડતા ને હું....હું.... પણ પછી થયું: 
મારું દુઃખ એ મારું દુઃખ છે. એના નામે હું કોઈને, કોઈને 
શું, તારા પષ્યાને જ તળાવકાંઠે તરસ્યા સખું એ કેવું 2 
એ. તો ન જ ચાલે!” 

“બહુ મુશ્કેલ છે, નહીં, મમ્મી, માણસ થઈને 
જીવવું !' 

“તે છતાં, તું જુએ છે, બધાં જીવીએ છીએ, 
જીવન છે ત્યાં સુધી...” 

“અરે ભાઈ, આ શું? જીવીએ છીએ, જીવન 
છે ત્યાં સુધી, આ બધું શું છે? તુંય પ્રભા, મિત્રાને 
છોડતી. જ નથી ! ચલ દીકરા, તૈયાર થઈ જા, સરસ! 
આજ તો સાડા છના શોમાં “તુમ્હારે લિયે' ફિલ્મ 
જોવાની છે આપણે પાંચેય જણાંએ, ને પછી જમીશું 
પણ 'મેજલસ'માં, બરાબર ?'' 

“પણ પપ્પા....'” 

“પણ ને બણ કશું નહીં, ઇટ્સ આ પાપાઝ 
ઓર્ડર !” 


ગ્રહ 

“મમ્મી, તે દિવસે ઘરે વાત ભલે અધૂરી રહી, 

પણ ફિલ્મમાંય જાણે મારી - આપણી જ વાત...'” 
“હા, ફિલ્મ કે ટી.વી. સીરિયલ ગમે તે હોય, 

અંતે તો વાત. બધે જ માણસની જ થવાની ને! એટલે 
તો હું તને કહ્યા કરું છું, માણસ વિના, પોતાના માણસ 
વિના ચાલવાનું નથી. અને એટલે જ કાલે જે નિર્ણય 
લેવો. પડવાનો છે એ, આજે વખત વીતી ગયા પહેલાં 


ન 


શા માટે ન લઈએ? 

“પૂણ મમ્મી, તને આ વાતે આવડી બધી 
ઉત્તાવળ કેમ છે? હજુ તો વરસેય પૂરું નથી વીત્યું ને 
તું તો...'' 

“મને હતું કે તું મારી. વાત, કહ્યા વિના સમજશે, 
પણ હવે તેં પૂછયું જ છે તો હું તને, મા ઊઠીને નહીં 
કહું - સમજાવું તો કોણ કહેશે ?'' 

“એટલે...એટલે... હું કંઈ સમજી નહીં!” 

“એ જ તો કહું છું. તે દિવસે રાતે, મોડી રાતે 
બહુ રિંગ થઈ તો પણ વાસંતી. કે અનિલે ફોન ઉપાડયો 
નહીં એટલે મેં ઉપાડ્યો હતો. સામે વાસંતીના પપ્પા 
હંતા એટલે મેં એને કહ્યું, પણ જાણે એણે સાંભળ્યું 
જ ન હોય એવું લાગ્યું. બીજી વાર મેં બારણું 
થમથપાવીને કહ્ય ત્યારે અનિલે ઉતાવળા ઉતાવળ કહ્ય 
કે એ ફોન લે છે. અનિલના અવાજમાંનો ટોન મનેય 
નહોતો પકડાયો તો તને તો ક્યાંથી સમજાય ? પણ 
પછી તો વાસંતીએ ફોન લીધો ને વાતોય કરી, પણ 
વળતી સવારથી એ મારાથી નજર ચોરતી રહીં. આખો. 
દિવસ એમ ચાલતું રહ્યું, પણ અંતે રાતે પ્લેટફોર્મ 
લૂછતી વખતે મેં પૂછી જ લીધું. મને એમ કે એના 
પપ્પાએ કંઈ કહ્યું હશે, પણ એ તો મોંએ સાડીનો 
પાલવ ઠૂંસીને રડી. જ પડી. મેં એને બાથમાં લીધી તો. 
રડત્તાં રડતાં કહેઃ સોરી મમ્મી, આવે'મ વેરી સૉરી... 
ગઈ કાલે રાતે... પણ એમાં અનિલનો કંઈ વૉંક....'” 

“તૂને સમજાય છે? સમજાયું? કઈ સ્ત્રી 
પૌતાના પતિનો વાંક... જોકે આમાં કોઈનો. વાંક ક્યાં 
છે ? મેં તો એને નિરાંતે હૈયું હળવું ડરવા દીધું ને પછી 
કહ્યું, હું સ્ત્રી થઈને સ્ત્રીની વાત - વિવશતા-વિટંબણા- 
વેદનાની વાત નહીં સમજું, ગાંડી? ને તનેય ડહું છું 
દીકરી, તું પણ સ્ત્રી છે. સ્ત્રી થઈને સ્ત્રીની આવી 
મુશ્કેલી-મૂંઝવણ નહીં જાણે?” 

“ઓહ નો મમ્મી, નો....નો મમ્મી, પ્લીઝ! 
આયૅ'મ ઓલ્સો વેરી વેરી સોરી. આ વાત મારે... મારે 
આ વાત બહુ પહેલાં સોરી મમ્મી, આ સિચ્યુએશન... 
વાસતીએ...અનિલે... મારે લીધે બધાંએ... પ્લીઝ મમ્મી, 
ડોન્ટ મિસઅન્ડરસ્ટૅન્ડ મી, પણ મમ્મી, હું જો અહીં 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૮ 


આજૂબાજૂમાં... મને હાલ આ પળે જ વિચાર આવે છે 
ને તને પૂછું છું, મમ્મી, હું અહીં જ ક્યાંક ફ્લૅટ ભાડે લઈને 
રહું ને પછી ફાવી જાય તો... પછી તો...'” 

“ના, કહેવતમાં ભલે કહેવાયું હોય - નજર 
સામે નહીં તે મનમાંવ નહીં, પણ એ વાત બધે, બધી 
વાર પૂરેપૂરી સાચી નથી પડતી, દીકરા ?' 

“તો શું...શું તો મારે બીજું લગ્ન કરવું જ...” 

“હા, તારે બીજું લગ્ન કરવું જ જોઈએ. આજે 
ભલે તને એમ લાગે કે તું તારાં ભાઈ-ભાભી માટે, 
અરે, હું તો એમ પણ કહેવા તૈયાર છું કે અમારે માટે 
બીજું લગ્ન કરે છે, પણ હકીકતે એ તારા પણ હિતમાં 
છે. મનને કરાર વળવાનો જ છે, આજે નહીં તો આવતી 
કાલે ! અને ત્યારે મન મનને ને શરીર શરીરને ખપતું 
બધું, હા, બધું જ માગવાનું છે...” 

“મમ્મી, તારી વાત સાચી હશે, છે, પણ હાલ 
તો વધારેમાં વધારે મેં હમણાં કહ્યું એમ ક્યાંક બાજુમાં 
રહેવા ચાલી જાઉં, ઘર ભાડે લઈને અથવા તો પછી 
હિમ્મત ડરીને...” 

“એવું, કદીયે ન વિચારીશ, બેના ! એવું ગાંડપણ 
તે કરાતું હશે ? આ તો તેં પૂછયું એટલે મેં તને સમજાય 
એમ, સાવ પેટછૂટી વાત કરી છે. મારો તો ઠીક, હું 
તો મા, જનેતા છું, અને આપણે સ્ત્રીઓ અમસ્તી, પણ 


કથાનક 


આ બધી વાતે. વહેલી પરવારી જઈએ. છીએ. પણ 
અનિલ, વાસંતી અને... અને તારા પપ્પાનોય આપણે 
વિચાર કરવો જોઈએ.” 

“કરવો જ જોઈએ અને કરીશ જ મમ્મી, તેં દીવા 
જેવી સાફ વાત કરી છે ને હું આંખો મીંચીને બેસી 
રહું એ તો કેમનું ચાલે? પણ મમ્મી, બીજા તો કોને 
કહું? તું મમ્મી છે એટલે... મમ્મી, તને થશે કે કેવી 
ગાંડી છું, પણ... અનિલ, પપ્પા ને દલાલકાકા જ નહીં, 
કોઈ પણ વાતમાં કોઈ અજાણ્યા પુરુષનીય વાત આવે 
છે ને એ બધાને એક બાજુ હડસેલીને ચંદ્રહાસ આવી 
જાય છે આંખો સામે. વાત આમ તો સાવ નજીવી છે. 
અનિલ આજે શેવિંગ કરતો હતો. હું ઘડીભર જોઈ 
રહી ને અચાનક આખું દશ્ય ચેરાઈ ગયું. અનિલ 
ઓગળી જતો હોય એમ ધીમે ધીમે ધૂંધળો પડી ગયો 
ને એની જગ્યાએ, એની જગ્યાએ, ના, મમ્મી નથી 
ભુલાતું કંઈ કશું... એની દેહગંધ, એણે ડોક ૫ર લગીર 
અડાડેલા.... કંઈ કરતાં કંઈ વછોડ્યું વછૂટતું નથી, 
ઊલટું બમણા વેગે ધસી આવે છે ને પછી હું હું નથી 
રહેતી.... તેં પાંથીએ પાંથીએ પાડેલી સમજ, સૂધ, 
સાન, બધું ભુલાઈ જાય છે, બસ એક નથી ભૂલાતા 
ચંદ્રહાસ! હવે તું જ કહે, મમ્મી, હું બીજા કોઈ 


પુરુષને....'” જ 


કોરું કથાનક કોને લાગે, 
કને ૯/ઝે જીવતર ? 
અખ ઉઘાડું ને જીચું ત્યાં 
ઝળકે કેવ( અવસર.... 
શૈશવના ચવમઘથતાં ચાં કોઈ સોળલં ૯/૧, 
વૈભવના ધબકાર! પાછા કોઈ મને સંભળાવો, 
અવરને થન તો ફોગટ વહતો, 
મારે મન એ મનહર... 
કાંઠે સૂન સમ દરિય/નઇ ભરતીઓટો ભળું, 
અ/#૧ન%વન નર્તન વચ્ચે રેશમરાતો ગળું, 
ઠિવસ ગણતાં ત્યાં વરસો, 
કો” ક#ગ જ /તર.... 
દેવેન શાહ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૧૯ 


સઝ ્સ્ન્‍કય્ઇ 


મઝલ 
ખુદાની દૂરથી કેવી મઝાની ભાળ રાખું છું/ 
ન આવે રૂબરૂમાં એટલો શરમાળ રખું છું. 


શિકારી છું છતાં પણ સાવ નોખું કામ છે માડં, 
શિકારીને પકડવ# હ(થથાં હું જાળ રાખું છું. 


મણવયની ટોચ પર પ્હોંચી જકું સહેલું નથી તો પણ- 
તમારે દોડવું જો હોય ત્દે હું ઢળ રાખું છું. 
નશાનો સાથ છોડીને હવે પસ્તઉં છું કેવો? 
લપસવ શ્રાઉં છું ત્યાં ત્યા બૈ સંભાળ રાખું છું. 
વ*ળ છું, ભરસમંદરમ/ જ ૫0૧ આવવું પડશે, 
નારે અ(૧૬#ની ડયાં કડછ જંજાળ રાખું છું? 


કરજ ૪5 450 જે ફ2₹ઝું ૨૮ «8 હેં, 
તને શફક રહે એવી જ *ાવાજાળ રાખું છું. 


કરો છો પયમલી તે કરો પૂરી જ અને, 
તચે આજે ઘરે તો બેફ્િકર' પાતાળ રાખું છું. 


સુરેશ ઝવેરી 'બેફિકર' 


તમે જાતાં 
તમે જાત, મરે %ગ સકલ ખાલ! થઈ ગયું, 
સ્મૃતિશાં સંચેલું સમય સરત જે રહી ગયું; 
અમ-કૂષી, અર્પે નવ-જીવન અઠ નિમ જગ, 
વીત્યાં વર્ષ, જાણે સ-જીવન થતાં શું રગરગે/ 
તંગે એજું કેડું ઉભય જીવને કામક કયું 
ન લીધું ઉૈવાનું, વિમલ હૃદવે સૌ દઈ ઈંધું. 
કશ અભિશ્રત્યે વિકટ સજવે તરક થવ, 
રર માધુર્યે નવલ-રસ કોપ ભરી ગયાં, 
ગય, તોવે આભે ૩રિ-દિન ઊગે છે રવે અહી, 
તગે તારા, ખીલે શશી, ભરતીઓટે ઘટ નહીં; 
સરે છે સંસારે સમય સરતા સૌ, નિયતિ એ. 
૪2 % ૧% અરહ ૬૦ રે રહને? 
ઉછેરીને ઉરે વેરહ-શિશુને જીવવું રહું, 
તમે જાતાં, */રે ૬% સક ખલી થઈ ગયું. 
અનામી 


ઘટના તો પરદેશી પંખી 


ઘટનાને ફેમમ લયો ડો મજીગર 
ઘટન ત ૪રઠેશી પંખી? 

ઓચિતાં આવ્યાં કાંઈ ઓચિંતાં જાશે રે, 
શશયણ ત પચરંગી પંથી... 


કોઈનાં તેડાવ્યાં ક્યાં આવ્યાં છે બાઈ કે એ 
તગારે શોલ શું રેકશે ? 

પિચ્છાંની જેમ સાવ ખેરવી પ્રસંગોને 
અ(ભમાં રે ક્યટંક એ ખોવાશે, 

પાંખો ટફકડાજીને જોઉ છે મૌન એનું 
આખદ રે આવખાને ડંખી.... 


ક્યાંથી એ આવ્યાં મૂઆં જાશે રે ક્યાં ઈ તળે 


વરસથી જેર ઝપટ, 
નછીયું ને સરવરની પાળે રે બેસવાને 

પાછાં રે વળશે ઈ સામટા, 
ટોળાં કત/રજંક અભે ઊભરશે 

અવસરને પીછાંથી રંઝ... 


કેવા રે લહીઝ/% અવસરન# ઝાટકા કે 
ઓળખ ન રુદિયેથી જાતી, 

વેરગી વગડ* ડૂમો ફૂટે ને પછ 
રાતનીવે ધબકતી છત, 

ન્હનેરી અંખડીની તડય રે જીજને 
કોળ ભીનું જું રે રહું ઝંઝી ? 


દેવેન શાહ 


ને 
લે 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૨૦ 


નિત નવા વંટોળ 





આમરણ આશા 

ચેરમૅન માઓ દ્વારા ચીનમાં સામ્યવાદી નીતિ 
સ્થપાયાને પચાસ વર્ષ પૂરાં થયાં. એ દરમ્યાન સરકારનો 
અભિગમ નિશ્ચિતપણે અધાર્મિક રહ્યો છે, અને છતાં 
પ્રજાનો મોટો ભાગ ધર્મ, ભક્તિ, આસ્થા ને પૂજાથી 
વિમુખ નથી થયો. કષ્ટ વેઠીને, સજા પામીને, તથા 
છાનાંમાનાં પણ પ્રજાજનો ધર્મ-પાલન કરતાં રહ્યાં હતાં, 
અને હવે, આજના આધુનિક ચીનમાં ધર્મ તથા ભક્તિ 
માટે અમુક પ્રકારની છૂટ આપવી જ પડી છે. ધર્મ-ગુરુઓ 
તેમ જ પ્રજાજનોને સંપૂર્ણ સ્વતંત્રતા નથી. એ બધાંએ 
સરકારના નિયમનની અંદર તો. રહેવું જ પડે છે; નહીં 
તો, જેલમાં જતાં વાર નથી લાગવાની - પરન્તુ ખ્રિસ્તી, 
કન્ફ્યૂશિયસ, તાઓ અને બૌદ્ધ ધર્મોનું પાલન આજે 
ચીનમાં સર્વત્ર કરાઈ રહ્યું છે. ઉપરાંત, બીજા પંથો જેમ 
કે, “ફાલુન ગૉન્ગ', અને દેવ-દેવીઓ - જેમ કે, “માઝુ' - 
દરિયાઈ દેવી - વગેરેને અનુસરનારાંની સંખ્યા પણ ઘણી 
મોટી છે. 

વેપારધંધામાં પરોવાયેલા લોકો ધનસંપત્તિના 
દેવમાં માન્યતા રાખે છે, તો પ્રજાના એંશી ટકા લોકો 
ભવિષ્ય જોનાચઓ, પાસે આંટા મારતા હોય છે. ભૂત- 
પ્રેત ને રાક્ષસોમાં માનનારાં પણ ખરાં, અને બાધા- 
આખડી. રાખનારાં પણ ખરાં જ. શહેરોમાં તેમ જ 
ગામડાંઓમાં નવાં મંદિરો બંધાયાં છે, અને ધાર્મિકતા 
ચીનમાં સાનંદ જીવંત છે. 

ધાર્મિકતા અને ભક્તિમાં સમાવેલાં બળ ને શક્તિ 
પ્રત્યે ચીની. સામ્યવાદી સરકાર વર્ષોથી ચિંતિત રહેતી 
આવી છે, અને પ્રજાને ધર્મથી વંચિત રાખવા પ્રયત્ન કરતી 
આવી છે. તિબેટનું ઉદાહરણ કદાચ સૌથી વધારે સ્પષ્ટ 
છે. ત્યાં મૈત્રીના નામે ચીને પગપસારો કર્યો, પછી રક્ષણને 
બહાને એના પર કબજો જમાવ્યો, ત્યાંના ધર્મ-ગુરુ ચૌદમા 
દલાઈ લામાને તગેડી મૂકયા, અને આજ સુધી તિબેટનું 


પ્રીતિ સેનગુપ્તા 


૬/4 
જ્ક્ડ્‌ 


ચૂસણ ચાલુ રહેલું છે. ક 

સામ્યવાદી ચીનની પચાસ્રમી જન્મ-સ્મૃતિ નિમિત્તે 
જે કેટલાક લેખ વાંચવા મળ્યા, એમાંનો એક તિબેટી 
બૌદ્ધ-ધર્મના જીવંત દેવ-સ્વરૂપ શ્રી દલાઈ લામાએ 
લખેલો હતો. એમની લાક્ષણિક, સહૃદયી, સરળ ભાષામાં 
એ લખાયેલો છે. એ ખૂબ ગમ્યો, તથા એમાંથી હજી 
કશુંક “નવું” મળે છે એમ લાગ્યું, તેથી એ લેખનો અનુવાદ 
અહીં રજૂ કરું છું. આ લેખ “ટાઈમ-એશિયા' સાપ્તાહિકમાં 
આવેલો, અને એ અંક ચીની સરકાર દ્વારા ચીનમાં 
પ્રતિબંધિત થયેલો. શ્રીજીએ એને કોઈ શીર્ષક નથી 
આપ્યું, પણ કડવાશ વગરનો, એમના આશાવાન 
સ્વભાવને વ્યક્ત કરતો, એ લેખ આખો ને આખો આ 
પ્રમાણે છે : 

“બાળક હતો ત્યારે મેં ઘણો સમય લ્હાસામાંના 
દલાઈ લામાઓના ગ્રીષ્મ-પ્રાસાદ નોર્બુલિન્ગ્કામાં ગાળેલો. 
બહુ સરસ જગ્યા હતી એ, અને હું બહુ સુખી હતો. મને 
યાદ છે કે બધું સ્વચ્છ, સ્વસ્થ અને શાંતિપૂર્ણ હતું. ત્યાં ખૂબ 
ફૂલો હતાં. પણ આ બધું યાદ કરું છું ત્યારે ઉદાસ થઈ જાઉં 
છું, કારણ કે બધું બદલાઈ ગયું છે. હું ત્યાં પાછો જવાનો 
હોઉં તો પણ એ. બધું તો હંમેશ માટે જતું રહ્યું છે. એ 
બધાંનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. વૃદ્ધ તિબેટીઓ કહેતા 
કે સામ્યવાદીઓ ધર્મ (દૈવી આદેશ)ના નાશક હતા. કદાય, 
અંતે, એ લોકો સાચા હતા. 

મેં જ્યારે પહેલવહેલો “સામ્યવાદી' 
સાંભળ્યો ત્યારે હું ખૂબ નાનો હતો. તેરમા દલાઈ લામાએ 
લખેલું એક વિધાન મેં વાંચેલું. વળી, મારા અભ્યાસમાં 
સહાય કરતા કેટલાક લામા મૉન્ગોલિયનો સાથે મઠમાં 
રહેલા. સામ્યવાદીઓ મૉન્ગોલિયા આવ્યા પછી ત્યાં 
થયેલા વિનાશ વિષે એમણે વાત કરેલી. માર્ક્સવાદી 
સિદ્ધાંતો વિષે અમે કાંઈ જાણતા નહીં, પણ અમને બધાને 
વિનાશનો ડર હતો, અને સામ્યવાદીઓ માટે અમે ભય 


શબ્દ 


શ“ 


-------------- “ઉ 


જૂન ૨૦૦૦ : ૪૨૧ 


ક 
ટ? 


ગઝલ 
ખુદાની દૂરથી કેવી મઝાની ભાળ રું છું 
ન આવે રૂબરૂમાં એટલો શરમાળ રખું છં. 
શિકારી છું છતા પણ સવ નોખું ક% છે મું, 
શિકારીને પકડવઃ હાથમાં હું જાળ રાખું છું. 
પ્રણયની ટોચ પર પ્ડોંચી જવું સહેલું નથી તો પણ- 
તમારે દોડવું જો હોય તો છું ઢળ સરખું છું. 
નશાનો સાથ છોડને હવે પસ્તાઉં છું કેવો? 
લપસવા જાઉં છું ત્યાં ત્યાં ૯દૈ-સંભાળ રછું છું. 
વમળ છું, ભરસમંદરમાં જ મળવા આવવું પડશે, 
કેનારે અ/૧૧ની ડય કડછ જંજાળ રખું છું? 
કસ પણ નથ ને છૂટ૦/નું મન નથી છતું, 
તને “કક રહે એવી % મવ/જાળ રાખું છું. 
કરો છો પ યમી તો કરો પૂરી ૪ અને, 
તગે આવો ઘરે તો “કફ્કિર' પાતળ રાખું છું. 
સુરેશ ઝવેરી 'બેફ્કર' 


તમે જાતાં 

તમે જતાં, *રે %% સકલ ખંજ થઈ ગયું, 
સ્મૃતિમાં સંચેલું સમય સરત જે રહી ગ્યું; 
અશ-કૂરી, અર્ષે નવ-જવન અ! નિમમ 9, 
જીત્યાં વર્ષ જાણે ર-જીવન થતા શું રગરગે! 
તમે એવું કેવું ઉભવ જીવને કાથણ કયું/ 

તૃ લીધું લેવાનું, વિષલ «દવે સૌ દઈ ઈંધું, 
5૨ આભિશ્ત્યે વિકટ સવે તારક થવ 
રસી *ઇુર્જે નવલ-રસ કોષે જરી ગં. 
ગવ, તોવે અભે પ્રતિ-દિન ઊંગે છે રવિ અહીં, 
તંગે તારા, ખીલે શથી, ભરતીઓટે ઘટ નહીં; 
સરે છે સંસારે સમય સરતા સૌ, નેવ7તિ એ. 
પડે કળ ૧/૦ અ%હ જરજે રે /જેરહને. 
ઉછેરને ઉરે વરહ-શિશુને જીવવું રહયું, 

તજે %ત/, જરે %% સકલ ખજી થઈ ગયું. 


અનામી 


ઘટના તો પરદેશી પંખી 


ઇટનાને ફેમક લયો 955) માણીગર, 
ઘટન! તો પરદેશ! પંખી? 

આઓચિંત/ અવ કઈ ઓચિંત્દ જાશે રે, 
શમણાં તટે પચરંગી પંથી... 


કીઈન્દાં તેડા ક્યાં અવ છે જઈ કે એ 
તમારે મોલ શું રોકાશે ? 

પિચ્છાં?ી જેમ સાવ ખેરવી કસંગોને 
અ/ભમાં રે કયાંક એ ખોવ્શે, 

પાંખો ફફડાવીને બોલે છે મૌન એવું 
અખ રે અવખ#ને ડંખ... 


કય/થી એ આવ્યાં મૂઓ શ્રજે રે ક્ય ઈ ત્છે 


વરસથી *ેજેર/ં ઝપટ, 


નઈયું ને સરવરની પાળે રે બેસવાને 


પાછાં રે ૬૧0શે ઈ સ/%ટં, 


ટોળાં કત/રબંધ આભે ઊભરાશે 


અવસરને પીંછાંથી રંગ... 


કેવા રે લોહીઝાણ અવસરના ઝાટકા કે 


ઓળખ ન રુદિવેકી જતી, 


વેગ્રગઝ વગડામાં ડૂમો ફૂટે ને પછી 


રાતનદિવે ધજકંતદ છાતી, 


"ઈ/નેરી અંખડન્ટી તડથ રે વધન 


કોક ભીનું ભીનું રે રહું ઝંખી ? 


દેવેન શાહ 


ઉબટ્ર- 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૨૦ 


નિત નવા વંટોળ 


આમરણ આશા 

શેરમૅન માઓ દ્વારા ચીનમાં સામ્યવાદી નીતિ 
સ્થપાયાને પચાસ વર્ષ પૂં થયાં. એ દરમ્યાન સરકારનો 
અભિગમ નિશ્ચિતપણે અધાર્મિક રહ્યો છે, અને છતાં 
પ્રજાનો મોટો ભાગ ધર્મ, ભક્તિ, આસ્થા ને પૂજાથી 
વિમુખ નથી થયો. કષ્ટ વેઠીને, સજા પામીને, તથા 
છાનાંમાનાં પણ પ્રજાજનો ધર્મ-પાલન કરતાં રહ્યાં હતાં, 
અને હવે, આજના આધુનિક ચીનમાં ધર્મ તથા ભક્તિ 
માટે અમુક પ્રકારની છૂટ અપવી જ પડી છે. ધર્મગુરુઓ 
તેમ જ પ્રજાજનોને ક સ્વતંત્રતા નથી. એ બધાંએ. 
સરકારના નિયમનની અંદર તો રહેવું જ પડે છે; નહીં 
તો, જેલમાં જતાં વાર કી લાગવાની - પરન્તુ ખ્રિસ્તી, 
કન્ક્યૂશિયસ, તાઓ અને બૌદ્ધ ધર્મોનું પાલન આજે 
ક સર્વત્ર કચઈ ગહ્યું છે. ઉપરાંત, બીજા પંથો જેમ 
ાલુન ગોન્ગ', અને દેવ-દેવીઓ - જેમ કે, “માઝુ' - 
દેવી - વગેરેને અનુસરનાગંની સંખ્યા પણ ઘણી 


કે, “ફા 


યા 


પપ 
તજે 


ઝે 
શ્્ડ 
* ષે ડે 


વેપારધંધામાં પરોવાયેલા લોકો ધનસંપત્તિના 
દેવમાં માન્યતા શખે છે, તો પ્રજાના એંશી ટકા લોકો 
ભવિષ્ય જોનાચ્ઓ પાસે આંટા મારતા હોય છે. ભૂત- 
પ્રેત ને ચક્ષસોમાં માનનારા પણ ખચં, અને બાધા- 
આખડી ચખનારં મણ ખરાં જ. શહેરોમાં તેમ જ 
ગામડાંઓમાં નવાં મંદિરો બંધાયાં છે, અને ધાર્મિકતા 
ચીનમાં સાનંદ જીવંત છે. 

ધાર્મિકતા અને ભક્તિમાં સમાયેલાં બળ ને શક્તિ 
પ્રત્યે ચીની સામ્યવાદી સરકાર વર્ષોથી ચિંતિત રહેતી 
આવી છે, અને પ્રજાને ધર્મથી વંચિત રાખવા પ્રયત્ન કરતી 
આવી છે. તિબેટનું ઉદાહરણ કદાચ સૌથી વધારે સ્પષ્ટ 
છે. ત્યાં મૈત્રીના નામે ચીને પગયસાગો કર્યો, પછી રક્ષલને 
બહાને એના પર કબજો જમાવ્યો, ત્યાંના ધર્મ-ગુરુ ચૌદમા 
દલાઈ લામાને તગેડી મૂક્યા, અને આજ સુધી તિબેટનું 


દલા 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૨૧ 





પ્રીતિ સેનગુપ્તા, 


ચૂસણ ચાલુ રહેલું ૦. 

સામ્યવાદી ચીનની પચાસમી જન્મ-સ્મૃતિ નિમિને 
જે કેટલાક લેખ વાંચવા મળ્યા, એમાંનો એક તિબેટી 
બૌદ-ધર્મના જીવંત દેવ-સ્વરૂપ શ્રી દલાઈ લામાએ 
લખેલો હતો. એમની લાક્ષણિક, સહૃદયી, સરળ ભાષામાં 
એ લખાવૅલો છે. એ ખૂબ ગમ્યો, તથા એમાંથી હજી 
કશુંક “નવું' મળે છે એમ લાગ્યું, તેથી એ લેખનો અનુવાદ 
અહીં ગ્જૂ કરું છું. આ લેખ “ટાઈમ-એશિયા' સાપ્તાહિકમાં 
આવેલો, અને એ અંક ચીની સરકાર દ્વાર ચીનમાં 
પ્રતિબંધિત થયેલો. શ્રીજીએ એને કોઈ શીર્ષક નથી 
આપ્યું, પણ કડવાશ વગરનો, એમના આશાવાન 
સ્વભાવને વ્યક્ન કરતો, એ લેખ આખો ને આખો આ 
માણે છે : 


“બાળક હતો ત્યારે મેં ઘણો સમય લ્ડાસામાંના 
દલાઈ લામાઓના ગ્રીપ્મ-પ્રાસાદ નોર્બુલિન્ગ્કામાં ગાળેલો. 
બહુ સરસ જગ્યા હતી એ, અને હું બહુ સુખી હતો. મને 
યાદ છે કે બધું સ્વચ્છ, સ્વસ્થ અને શાંતિપૂર્ણ હતું. ત્યાં ખૂબ 
ફૂલો હતાં. પણ આ બધું યાદ કડું છું ત્યારે ઉદાસ થઇ જાઉં 
છું, કારણ કે બધું બદલાઈ ગયું છે. હું ત્યાં પાછો જવાનો 


હોઉં તો પણ એ બધું તો હંમેશા માટે જૃતું રહ્યું છે. એ 
બધાંનો નાશ કરવામાં આવ્યો છે. વૃદ્ધ તિબેદીઓ કહેતા 
કૅ સામ્યવાદીઓ ધર્મ (દેવી આદેશ)ના નાશક હતા. કદાચ, 
અંતે, એ લોકો સાચા હતા. 


મેં જ્યારે પહેલવહેલો “સામ્યવાદી' શબ્દ 
સાંભળ્યો ત્યારે હું ખૂબ નાનો હતો. તેરમા દલાઈ લામાએ 


લખેલું એક વિધાન મેં વાંચેલું. વળી, માચ અભ્યાસમાં 
સહાય કરત! કેટલાક લામા મૉન્ગૉલિયનો સાથે મઠમાં 
રહેલા. સામ્યવાદીઓ મૉન્ગોલિયા આવ્યા પછી ત્યાં 
થ્રયેલા વિનાશ વિષે એમણે વાત કરેલી. માર્ક્સવાદી 
સિદ્ધાંતો વિષે અમે કાંઈ જાણતા નહીં, પણ અમને બધાને 
વિનાશનો ડર હતો, અને સામ્યવાદીઓ માટે અમે ભય 


હશ 


અનુભવતા. છેક ૧૯૫૪-૫૫માં હું જ્યારે ચીન ગયો 
ત્યારે હું ખરેખર માર્ક્સવાદી સિદ્ધાંતો ભણ્યો, અને ચીની 
ક્રાંતિનો ઇતિહાસ જાણ્યો, હું જેવો માર્ક્સવાદ સમજ્યો 
કે મારું વલણ તદ્દન બદલાઈ ગયું. માર્ક્સવાદ પ્રત્યે હું 
એવો આકપવિલો, કે મેં સામ્યવાદી પક્ષના સદસ્ય 
થવાની ઇચ્છા પણ પ્રદશિત કરેલી. 

તિબેટ એ. સમયે ખૂબ, ખૂબ પછાત હતું. સત્તાધારી 
પક્ષને કશી. પડી ન હત્તી, અને ત્યાં ઘણી અસમાનતા 
હતી, માર્ક્સવાદ ધનસંપત્તિની સમાન તથા ન્યાયપૂર્ણ 
વહેંચણીની વાત કરતો હતો. હું આની ઘણી તરફેણમાં 
હતો. પછી બીજો આત્મ-સર્જનનો. સંપ્રત્યય હતો. 
માર્ક્સવાદમાં ચૃષ્ટિકર્તા અથવા ઈશ્વરના આધાર 
સિવાયની સ્વ-નિર્ભરતાની વાત હતી. એ બહુ અર્થપૂર્ણ 
હતી. મારી પ્રજા માટે કાંઈ કરવાના પ્રયત્ન મેં કરેલા, 
પણ મારી પાસે બહુ સમય ન હતો. હું હજી માનું છું 
કે જો અસલી સામ્યવાદી આંદોલન તિબેટમાં આવ્યું હોત, 
તો પ્રજાને ઘણો લાભ થયો હોત. 

એને બદલે, ચીની. સામ્યવાદીઓ 'કહેવાતી' 
સ્વતંત્રતા તિબેટમાં લાવ્યા. આ લોકો સાચી માર્ક્સવાદી 
નીતિ ન હતા. સ્થાપી રહ્યા. જો એમ હોત, તો રાષ્ટ્રીય 
સરહદો એમને. માટે અગત્યની ના હોત. એમણે માનવ- 
જાતને મદદ કરવા માટે ચિંતા કરી હોત. એને સ્થાને, ચીની 
સામ્યવાદીઓએ તિબેટમાં ઘર્ષણ અને દમન ચાલુ કર્યાં, 
જ્યારે પણ વિરોધ કરાયો, કે તરત એને કચડી નાખવામાં 
આવ્યો, એ લોકોએ મઠોને ભાંગવા-તોડવાનું અને 
લામાઓને મારી નાખવાનું ને કેદમાં પૂરવાનું શરૂ કયું. 

શરૂઆતમાં, મેં આશા રાખી, હતી કે અમે હજી 
શાંતિપૂર્ણ સમાધાન મેળવી શકીશું. હું ચેરમેન માઓને. 
મળવા ચીન પણ ગવો. અમારી વચ્ચે કેટલીક સારી 
મુલાકાતો થઈ, ૧૯૫૫માં હું ચીનથી પાછો આવતો હતો 
ત્યારે રસ્તામાં મને એક ચીની સજ્જન મળ્યા. એ 
તિબેટથી પાછા જતા હતા. મેં એમને સચ્ચાઇપૂર્વક કહેલું, 
“જ્યારે હું આ રસ્તા પર ચીન જતો હતો ત્યારે મને ઘણો 
સંદેહ હતો. હવે હું પાછો આવું છું ઘણી આશા સાથે.” 
પણ થોડા જ વખતમાં એ આશા અદશ્ય થઈ હતી. 

૧૯૫૬ના ઉનાળા સુધી ચીનીઓને મારામાં અમુક 


બ્રશ 


પ્રમાણમાં વિશ્વાસ હતો. પછી મને બુદ્ધજયંતીની 
ઉજવણીમાં ભાગ લેવા માટે ઇન્ડિયા જવાની તક મળી. 
બૌદ્ધ ધર્મની પવિત્ર ભૂમિની મુલાકાત લેવાની મને ઇંચ્છા 
હતી, પણ ચીની સત્તાધિકારીઓ મારા તિબેટની બહાર 
જવાની વિરુદ્ધ હતા. છતાં મેં જવાનો નિર્ણવ કર્યો, 
ઇન્ડિયામાં, હું ત્યાંના ઘણા આગેવાનો. અને સ્વાતંત્ર્ય 
સેનાનીઓને મળ્યો. હું ખૂબ ખુશ હતો. પણ એક રીતે, 
મને લાગે છે કે, એ પ્રવાસો ચીન સાથેનો મારો સારો 
સંબંધ બગાડી નાખ્યો. 

તિબેટની અંદર એટલામાં આપત્તિ શરૂ થઈ ગઈ 
હતી. ખુલ્લેખુલ્લો બળવો અને હત્યાકાંડ થવા માંડયા 
હતા. એક ગામથી બીજે ગામ એ ફેલાયા. હું હજી 
ઇન્ડિયામાં હતો, ને મારા કેટલાક અધિકારીઓએ. મને 
ઇન્ડિયામાં રહેવાની, ને ત્યાંથી જ સ્વાતંત્ર્યની ચળવળ 
ચલાવવાની સલાહ આપી. બીજું એક જૂથ-જેમાં 
ઇન્ડિયાના વડા પ્રધાન જ્વાહરલાલલ નહેરુ પણ હતા - 
એણે મને પાછા જવાની સલાહ આપી. એમણે કહ્યું કે 
તિબેટની અંદર રહીને એ માટે પ્રયત્ન કરવો વધારે સારો 
હતો. 

ન્યૂ દિલ્હીમાં હું પ્રધાન મંત્રી ચાઉ એન લાઈને 
મળ્યો, એ ખૂબ શંકાશીલ હતા. એમના રસાલાનો એક 
જણ દિલ્હીમાં હું જ્યાં રહેતો હતો તે હેદરાબાદ હાઉસ પર 
આવ્યો, અને મને કહ્યું, “એક સિંહ જો પર્વતમાં વસી રહે 
છે, તો એ સિંહ છે. જો એક સિંહ તળેટીમાં જતો રહે છે, 
તો એ કૂતરો છે.' એ મને ચેતવી રહ્યો હતો. ચાઉએ વચન 
આપ્યું કે તિબેટમાંની સુધારણાની ચીનની યોજના છ વર્ષ 
મુલતવી રાખવામાં આવશે. અને એ પછી પણ, જો લોકો 
ખુશ ના હોય તો, એને વધારે મુલતવી રખાશે. મેં રાજ- 
નીતિજ્ઞો સાથે વિચારવિમર્શ કર્યો. અંતે મેં નિર્ણય કર્યા. 
સંદેહથી ભરેલા, અવિશ્ષાસથી ભરેલા વાતાવરણમાં અમે 
તિબેટ પાછા ફર્યા. 

એ દરમ્યાન કટોકટી સ્વાયત્ત પ્રદેશની અંદર સુધી 
પ્રસરી ગઈ હતી. પરિસ્થિતિ ખૂબ ગંભીર થતી જતી હતી. 
ચીનીઓ જ્યારે મને મળવા લ્હાસામાં આવ્યા, ત્યારે 
એમણે કહ્યું કે મારે મારી પ્રજાને બળવાખોરો સાથે ના 
જોડાવા કહેવું જોઈએ. એ. ખૂબ મુશ્કેલ હતું. એક તરફ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪રર 


એ તિબેટીઓ હતાં કે જે એમની સહનશક્તિ અને 
ધીરજને છેડે આવેલાં હતાં. બીજી તરફ, ચીની વલણ 
કઠોર બન્યું હતું - મારી તરફ પણ, અંગત રીતે. દરેક 
મહિને તિબેટીઓના ચીની સત્તાધારીઓ સાથેના સંઘર્ષની 
શક્યતા વધતી જૃતી હતી. ૧૯૫૭-૫૮માં મેં ધ્યાન 
અભ્યાસમાં પરોવ્યું, ૧૯૫૯માં મેં ધાર્મિક શિક્ષણની 
અંતિમ પરીક્ષા આપી. ત્યાં સુધીમાં તો સંકટની સ્થિતિ 
લગભગ લ્હાસા સુધી પહોંચી ગઈ હતી. મારે નીકળી 
જવું પડે તેમ હતું. કેવળ મારાં નિકટતમ સલાહકારો અને 
કુટુંબી જનોને સાથે લઈને મેં દેશત્યાગનું મારું પ્રયાણ શરૂ 
કર્યું. અમારે ઊંચા ઘાટ વળોટવા પડયા અને હિમ-વર્ષાનો 
સામનો કરવો પડ્યો. સરહદ સુધી પહોંચતામાં અમે 
સાવ થાકી ગયાં હતાં, અને તાવ તથા રક્તાતિસારનો 
ભોગ બન્યાં હતાં. હું તો ઘોડા પર સવાર પણ ના થઈ 
શકું એટલો માંદો પડી ગયો હતો. મારા જન્મની ભૂમિની 
બહાર લઈ જવા માટે મને એક વર્ણસંકર યાકની પહોળી 
પીઠ પર મૂકવામાં આવ્યો. 

છેલ્લાં ચાલીસ વર્ષથી અમે એક નિરશ્ચિત સમુદાય 
તરીકે જીવીએ છીએ. એ ખૂબ દુઃખજનક છે. હું હંમેશાં નોધું 
છું કે જે લોકો તિબેટથી આવે છે, એ બધાંનાં અનેક કષ્ટ 
હોવા છતાં ગાલ લાલ લાલ હોય છે. પણ અમને 
ઇન્ડિયામાંનાં તિબેટીઓને પૂરેપૂરી મુક્તિ છે તે છતાં 
અમારાં મોઢાં પીળાં છે. અમારાં ત્કતુમાનથી અમે વંચિત 
છીએ. પણ આધ્યાત્મિક તથા માનસિક રીતે, અમે અત્યંત 
સુખી છીએ. તિબેટી હેતુ - ઉદ્દેશ્યનું સત્ય પ્રત્યેક જણને - 
અનેક ચીની બુદ્ધિજીવીઓ, વિચારકો તથા સર્જકો સુધ્ધાંને 
બતાવવામાં અમે સફળ થયાં છીએ. તિબેટીઓ આખા 
વિશ્વમાં વિખેરાયાં છે - ઇન્ડિયામાં, અમેરિકા, ઓસ્ટ્રેલિયા 
અને યુરોપમાં. અમે નસીબદાર છીએ. અમે જ્યાં જ્યાં 
જઈએ.છીએ,ત્યાં સ્મિત અને શુભેચ્છા અમને આવરી રહેછે. 

અમારે બહારની દુનિયા સાથે પણ ઘણો સંપર્ક છે, 
કારણ કે અમે શરણાર્થીઓ છીએ. તિબેટ અંગેનું સંકલ્પન 
ઘણું વિશદ થયું છે. પહેલાં, થોડું તો ચીની પ્રચારને કારણે, 
તથા અમે આટલાં વિયુક્ત હતાં તેથી પણ, લોકો તિબેટનો 
વિચાર રહસ્યમય “શાંગ્રિગ્લા' તરીકે કરતા. હવે, ચાલીસ 
વર્ષ પછી, એ “ગલત-કફહેમી' દૂર થઈ છે. અમે બધાં સાથે 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૨૩ 


કોશિશ કરી રહ્યાં છીએ, તેથી તિબેટીઓમાં ઘણી વધારે 
એકતા આવી છે. પહેલાં, જુદા જુદા પ્રદેશોમાં રહેતા 
લોકોમાં રાષ્ટ્રીય એકતાનો ખ્યાલ ન હતો. હવે ઘણું સારું 
છે, કારણ કે અમે બધાં સાથે છીએ. 

આ ઉપરાંત, તિબેટની રૃઢ્ચિસ્તતા ઘણી ઘટી છે. 
જૂનું તિબેટ એનાં રીત-રિવાજો અને ટેવોમાં ઘણું પછાત 
હતું. પણ તિબેટી વિદ્રાનોનાં મગજ બૌદ્ધ ધર્મની સુરક્ષા 
તથા પ્રસ્‍તારણની બાબતમાં ઘણાં તીક્ષ્ણ હતાં. ધર્મના 
અર્કના સ્પષ્ટીકરણ માટે એ લોકો હંમેશ્વાં નવાં 
સમાલોચન અને પુસ્તકો સર્જતા રહેતા હતા. નિરાશ્ચિત 
સમુદાય તરીકે, અમે તિબેટીતાનો અભ્યાસ ચાલુ રાખી 
શક્યાં છીએ. તિલેટી સંસ્કૃતિ તથા બૌદ્ધ ઉપદેશ એમના 
શુદ્ધતમ સ્વરૂપે હવે તિબેટની બહાર જ ઉપલબ્ધ છે. 

આથી જ મને હજી આશ્ચા છે. ચીની લોકો પાસે 
પણ સમૃદ સંસ્કૃતિ અને એક લાંબો ઇતિહાસ છે. હજારો 
વર્ષ સુધી તિબેટીઓ અને ચીનીઓ સાઘે સાથે જીવાાં 
છે. ક્યારેક બહુ સચ્સ સમય હતો. ક્યારેક ઘણો મુશ્કેલ 
સમય હતો. પણ એક દિવસ એ બધાં જોશે કે મારો 
મધ્યમ માર્ગ અમને બધાંને સાચેસાચી સ્થિરતા અને 
એકતા અપાવશે. મને ખાતરી છે કે એવો દિવસ આવશે 
જ્યારે બધું સારું હશે - મૈત્રી, પરસ્યર આદર અને 
એકમેકને માટે સહાયથી સભર. 

ત્યારે અમે પાછાં જઈશું, પણ હું પાછો જઈશ તો 
પણ કદાચ ત્યાં રહીશ નહીં. મારી બાકીની જિંદગી 
દરમ્યાન મારે એક ભિખ્ખુની જેમ બધે ફરવું છે. મને 
ઘણાં આમંત્રણ મળ્યાં છે. તિબેટની વિભિન્ન જગ્યાઓના 
મઠમાંથી લામાઓ અહીં આવે છે, અને મને ત્યાં ત્યાં 
જઈને એમની સાથે રહેવા આમંત્રે છે. પણ મને થાય 
છે કે આ બધી જગ્યાઓની મુલાકાતે જ જવું વધારે સારુ 
છે. તેથી હું ભ્રમણ કરતો રહીશ. અને વખતોવખત હું 
તિબેટની બહાર રહેતાં મારાં મિત્રોને મળવા પણ આવી 
ચડીશ. આ અર્ત્યત કઠિન કાળ દરમ્યાન કેટલીક સાચી 
મૈત્રીઓ વિકસી છે. એ ખરેખર અમૂલ્ય છે. આ મૈત્રીઓ 
મારે માચ મૃત્યુ સુધી સાચવી રાખવી છે.” 

ઇંતિ, રા. ગ. શ્રી દલાઈ લામા, ટિ-સહસ્ વર્યોને અંતે. 

ત 


બ્ટ્શ 


ર્ન 


વાદળોની કેડી ઉપર ઊભો ચાતર્યો ચીલો સાજે 


સાંજનાં વાદળો આકાશમાં ઉઘાડી દે છે, એક બીજું 
આકાશ, મનગમતા આકારોમાં ગોઠવી શકાય તેવું, ને જેની 
કેડી ઉપર ચાલતાંચાલતાં દૂર-દૂર નીકળી જવાય તેવું; એના 
મેઘધનુપી ઓવારે બેસીને અનંતમાં ડૂબકી મારી શકાય 
તેવું; સપનાના કોઈ દેશ જેવું, મનમાં છુપાયેલ કોઈ અજાણી 
ભૂમિ જેવું સાકાર આકાશ. આ વાદળ. આકાશને હળવેથી 
આપી દે છે એક અર્થ અને સાંજ્માં ભરી દે છે અનેરા 
અનેક રંગ. 

વાદળોની કેડીએ-કેડીએ આકાશમાં ટટહેલવું 
માણસને ગમે, પણ આકાશને માણસના પગરવની પ્રતીક્ષા 
રહેતી હશે ખરી. ? દરેક માણસના મનમાં એક એવો રસ્તો 
હોય છે, જેને પગરવની પ્રતીક્ષા હોય છે. કોનો પગરવ, 
એ રહસ્ય મનુષ્ય જીવનભર જાણી શકતો નથી. કદાચ એવું 
કોઈ હોતું જ નથી, જે એ. રસ્તો શોધી શકે. કદાચ એ 
રસ્તો આ વાદળોએ, ચીતરેલા આકાશી માર્ગ જેવો હોય 
છે, જેના ૫ર ચાલ્યા જઈને એક માણસ બીજા માણસને 
મળી શકતો નથી. એ રસ્તો છે તો ખરો, પણ સૌનો અલગ- 
અલગ ! અહીં એકલા ટહેલતા જવાનું. ન કોઈ સામું મળે, 
કે ન કોઈ સાથે ચાલે, પગરવ વિનાનો રસ્તો, મંઝિલ 
વિનાનો રસ્તો, રસ્તા વિનાનો રસ્તો, અનંત સુધી લઈ જતો, 
વાદળોએ. ચીતરેલો અવકાશી રસ્તો ! 

સૂર્ય ડૂબ્યા પછી છેલ્લાં કિરણો. વાદળોના ઉદ્યાનમાં 
રમતાં રહે થોડી વાર અને પછી સૂર્યની. આંગળી પકડીને 
ક્ષિતિજનો ઢોળાવ ઊતરી ચાલ્યાં જાય દૂર-દૂરના દેશમાં, 
અંધારાં ભૂંસવા લાગે આકાશી રસ્તાઓને ત્યારપછી 
ઘેરાતી રાતમાં પાંપણોની પીંછી બોળીને કૌણ ચીતર્યા ડરતું 
હશે નક્ષત્રોને આકાશમાં ? 

આ દિવસ-રાત, સૂર્ય-ચંદ્ર, સિતારાઓની પેલે પાર 
શું હશે ? જીવનનો ગજ તો છે માત્ર મૃત્યુ જેટલો જ લાંબો, 
એનાથી કેમ કરીને માપું આ અનંત અસીમ વિશ્વના 
તાકાને ? કેટલુંક ચાલી શકે માણસનાં નિર્બળ ચરણ 
વાદળોની કેડી ઉપર ? આ સૂર્ય, ચંદ્ર, નક્ષત્રોનું ઇજન આવે, 


7-- 
“ જશ 
નજ 


ભારતી રાણે 


ત્યારે શો જવાબ આપે મનુષ્ય એ પત્રનો ? એ તો એટલું 
પણ નથી જાણતો કે આવતી કાલના ગર્ભમાં છુપાઈ છે 
એક નવી સફર ? કે પછી જે ચાલી રહી છે, તે સફરના 
ગર્ભમાંથી જન્મતા રહે છે દિવસો ? દિવસોના સાથ છૂટે, 
તેને સફરનો અંત કહીશું, કે પછી દિવસો ખરી. પડે, ત્યારથી 
જ દિવસોના બંધન વિનાની શરૂ થશે એક નવી જ સફર ? 
અનજાન રાહો ને અકળ મંઝિલ તરફ પગરવ વિનાના આ 
રસ્તાઓ અને વાદળોથી અર્થસભર આકાશ જાણે 
બોલાવાતું હોય તેવું લાગે છે. અનંતના ઓવારેથી રોજ ને 
રોજ આમંત્રણ આવે છે, આ વાદળભરી સાંજના 
પરબીડિયામાં. હું વાદળોની કેડીએ કેડીએ દૂર સુદૂર સુધી 
શોધ્યા કરું છું એ મુકામને ને છેવટ રાત ઢળી જાય છે. 

આ ઢળી જતી રાત રસ્તાઓ ભૂંસવાનો ક્રમ તોડશે 
તે દિવસે કદાચ જવાશે. એ મુકામ ૫૨. અત્યારે તો આ 
સૂર્ય, કિરણો, મેઘધનુષ્ય ને આકાશના ઇજનના જવાબમાં 
માત્ર એટલું જ કહી શકું છું કે, રાત અને દિવસનો આ 
ક્રમ તૂટશે ને વાદળોની કેડી ઉપર નિર્બંધ શરૂ થશે એક 
નૂતન સફર ત્યારે આવીશ કદાચ તમારા ઘરે. ત્યાં સુધી 
તો તમે જ વસી રહો મારા મનમાં. 

પાંપણોનાં તૂટી ગયેલાં ઝાંઝરની ઘૂઘરીઓ જેવાં 
નક્ષત્રો વીખરાઈ જાય છે આકાશમાં ને મારા મનમાં 
વીખરાય છે ગીતના શબ્દો: 
વાદળોન! કેડ ઉપર ઊભો ચાતર્જો ચીલો સજે 
પવન તણા ગાડાથ/ જાશું નક્ષત્ોને દેશ નિરાળા 
તરનો ચરત ચારો ચંદનીન? હંસ ર૫૦, 
રાત રડું થાનસરોવર નેમળ ૬0 એન રહેવા. 
કેરણોની નૈવામાં બેરી, શ્રજું મેઘધનુષ ઓવારે, 
ચૂરજજી ડાળે જ્યાં ઝૂલે પંખી રંગળેરંગી ન્યારા. 
મોસથ તળ અ પતંગિવ/ન પંખ ઉપર જૈરીને જશું, 
રંગ-રંગન ટૂલ ખીલ્જાં શય જેર૮ને ગણ હરિય,, 
અગમ દેશથી આવ્યાં તેડા, બાંધ ગઠરિયાં એકલતદન, 
લાજી વટે ઊડી જવાનું સૂના-સૂના મૂકી મળ... 

તિ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૨૪ 


હાથ 





સૌપહેલાં ઉમાને બે હાથ જ દેખાયા હતા, શરીર 
સાથે જોડાયા જ ન હોય એમ હવામાં હાલતા, 
સામસામે આવતા અને સ્થિર થઈ જતા. હાથની આ 
ગતિમાં મક્કમતા હતી, સ્પષ્ટતા હતી, અખૂટ ધીરજ 
હતી. ચારેબાજુ બધું ધસમસતું હતું એને જાણે આ. 
હાથ એક હળવા ઇશારાથી ખાળતા હતા. કાળના 
ટુકડા થતા હોય અને પ્રલય પણ આવતો હોય તો એ 
કહી શકે - સબૂર! 

કોઈની સાથે વાતો કરતો કરતો એ નીકળે ત્યારે 
ઉમા જોઈ રહેતી. શરૂઆતમાં તો આંખો સિવાયની 
બીજી ઇન્દ્રિયો નિષ્ક્રિય બની ગઈ હતી અને કંઈ 
સંભળાતું નહીં. પછી કોઈ વાર છૂટક ગંભીર શબ્દો 
સંભળાવા લાગ્યાઃ “આમાં આવેશમાં આવીને 
વિચારવાની જરૂર નથી. મુદ્દાને આપણે તટસ્થતાથી 
તપાસવો જોઈએ. બંને પક્ષની મુખ્ય દલીલો લઈએ-'”” 
ચીમનકાકાના ઘર આગળ હાથ હવામાં છેલ્લો સપાટો 
મારી. વળાંકમાં અદશ્ય થઈ જાય અને એ શબ્દોનું 
ગુંજન પણ શમી જાય પછી ઉમા બેસી રહેતી. શું કરવું 
અને કોને કહેવું એ સૂઝતું નહીં એટલે એ ભાભી સામે 
લાડથી જોયા કરતી અને એમના હાથમાંથી ખેંચી 
લઇને કામ કરવા લાગતી, “લાવો, શાક સમારી દઉં.” 
એમાં એક દિવસ. મનોજભાઈની સાથે આગમન થયું. 
સાથે નહીં, એક ડગલું પાછળ, કારણ કે પગધઘિયાં 
આગળ પૂરી નમ્રતાથી કમરેથી નમીને “પહેલાં આપ”” 
એવો. ઇશારો થયો હતો. ઓટલે બેઠેલી એ નાસીને 
ચોકમાં જતી રહી અને ભાભીએ. કહ્યું એટલે 
બીતાંબીતાં પાણી આપવા ગઈ ત્યારે એની સામે તો 
જોયું જ નહીં. પ્યાલો જમણા હાથમાં લીધો, પણ નજર 
મનોજભાઈની સામે સ્થિર હતી અને જે મુદ્દાની ચર્ચા 
થતી હતી. એનો ત્યંહણો બંધાઈ ગયો હશે એટલે બંને 
હાથ, પાણીના પ્યાલાવાળો પણ ખરો, સાથે ઊંચા થઈ 





જૂન ૨૦૦૦: ૪૨ચ્પ 


પ્રવીણસિંહ ચાવડા 
હવામાં સ્થિર થયા અને પછી એકબીજાની ધ” 
આવ્યા, “દરેક મુદ્દાને બે પાસાં હોય છે. આપણે 
સામાન્ય દષ્ટિએ પણ વિચારવું જોઈએ. હું આ 
સિચ્યુએશનમાં હોઉં તો મારી ભૂલ ક્યાં થઈ એ 
સમજવાનો પ્રયત્ન પહેલો કરું. આપણે કોઈ સંપૂર્ણ 
નથી એ હકીકતનો સ્વીકાર કરીએ પછી જ જીવનની 
સાચી શરૂઆત થાય છે. મને ખ્યાલ છે, પાણી નહીં 
ઢળે, હોં-” આ છેલ્લા શબ્દો ઉમાની સામે જોઈ 
બોલાયા હતા. અને હાસ્ય. 
એક ગત્રે ભાભીને મેડી ઉપર પોતાના 
ઓરડામાં બોલાવી સામે બેસાડી એમની આંગળીઓ 
સાથે રમતાં અને સાયકૉલોજીની ચોપડીનાં પાનાં 
વાળતાં વાળતાં એણે વાત કરી. ભાભી પહેલાં સમજ્યાં 
નહીં. મછી બોલ્યાં, “કાન્તિલાલ તાવડાવાળાનો 
સોમચંદ?'' એણે કહ્યું, “સોમચંદ નહીં, સૌમ.'' 
ભાભીએ કહ્યું, “હા, પૂનાથી ભણીને આવ્યો પછી ઘણા 
સોમેશ્વર પણ કહે છે.'' ઉમાને બીક બાપુજીની હતી, 
પણ એમાંયે મીઠા આશ્ચર્ય જેવું થયું. આખા ઘરને 
ભેદીને તીરની જેમ એના મનની વાત બાપુજી પાસે 
પહોંચી ગઈ. એમણે કહ્યું, “કુટુંબનું ન વિચારીએ. 
છોકરો કાઢી નાખવા જેવો નહીં, છોકરો સારો. 
બારણામાં આવીને ઊભો રહે તો જમાઈ જેવો લાગે. 
બોલે તો... ડહાપણ ઘણું છે આટલી ઉંમરે !' એકલા 
મનોજભાઈ કંઈક થોથવાતા હતા, “આમ તો મારો 
ભાઈબંધ જ છે. પી.ડી.એન. સ્કૂલમાં છેલ્લી પાટલી 
ઉપર સાથે જ બેસતા. પણ આ ચાર વર્ષ પૂના કરીને 
આવ્યો છે એ પછી-'' એના ઘેર બધાં સંમત થયાં, 
પણ વાત એટલી સરળ નહોતી. થો. દિવસ એ ઘરમાં 
બેઠી બેઠી કકડ્યે ગઈ. મનોજભાઈ બહારથી આવીને 
કહેતા, “ના નથી એની. ના નથી પાડતો, કહે છે, 
કોઈની લાગણી... પણ લગ્ન માટે માનસિક તૈયારી 


ભ્ટ્શ 


ન્ન 


નથી અને જીવનમાં હજુ ઘણું કરવાનું બાકી છે.'' એક 
દિવસ વળી કહ્યું, 'આવશે. આપણે ઘેર આવશે. કહે 
છે - ઓફકોર્સ, મળવામાં શું વાંધો છે ?'' બીજા દિવસે 
સાંજે પહેલાં અવાજ બેઠકરૂમમાં સંભળાયો, પછી 
સીડી ઉપર - “અરે, ક્યાં છે, સંતાડી તો નથી. દીધી 
ને?” ભાભીએ કહ્યું, 'જજુઓ સોમકુમાર, અમારી 
ઉમાબેન થોડીક શરમાળ છે!'' એણે કહ્યું, 
“સોમકુમાર, નહીં, સોમચંદ અથવા સોમો નામ જે છે 
તે છે. મને એની શરમ નથી અને હું કંઈ છુપાવવામાં 
માનતો નથી.” એને બેસાડીને ભાભી ગયાં એટલે 
હાસ્ય ઉમાની ઉપર મંડાયું, “શું વાંચતાં હતાં 9” 
ગભરાતાં ગભરાતાં ઉમાએ. કહ્યું, “સાયકો.'' “બાપ 
ર્‌? મને એમાં ખબર ન પડે. હું તો હિસાબનો માણસ. 
નામાં લખનારા વાણોતર જેવો.' 

એ. ફડફડ થતી હતી. અને બે. હાથ ઊંચા થયા, 
“આપણે તટસ્થ બનીને તિચારીએ. પ્રેમ શબ્દ સારો 
છે, પણ મોટે ભાગે એમાં ક્ષણિક આવેગ સિવાય કંઈ 
હોતું નથી, એટલે એવા કિસ્સામાં તો ખૂબ કડક રીતે 
એનાલિસિસ. કરવું જરૂરી છે.'” બોલતાં બોલતાં એ. 
અટક્યો. અને ઉમાની નોટબુક પોતાની તરફ ખેંચી. 
“એક કાગળ ફાડું ને?” ઉમાએ આવી રીતભાત 
ક્યાંય જોઈ નહોતી, એક કાગળ વાળી, એની ઉપર 
નખ ઘસી એક કાપલી જુદી કરી અને એને ચોપડીની 
ઉપર મૂકી વચ્ચોવચ ઊભો લીટો દોર્યો, “દરેક વાતને 
બે પાસાં હોય છે. આપણે એને પ્રોઝ અને કોન્સ 
અથવા આપણી દેશી ભાષામાં જમા-ઉધાર કહી 
શકીએ.” ડાબી બાજુના ખાનામાં એક પછી એક 
શબ્દો લખાવા લાગ્યા - રૂપ. લાંબા કેશ, ભોળી 
આંખો. “ઇનોસન્સ'' છેકીને લખ્યું, “પવિત્રતા.'' પછી 
કાગળ ઉમાની સામે ધર્યો. “આ ટેબલ મારા વિશે તો. 
હોઈ શકે નહીં, લાંબા કેશ-*' ઉમાએ કહ્યું, “જાઓ. 
જાઓ.” “ના. આમાં શરમાવાની જરૂર નથી. આપણાં 
બંનેના જીવનનો અત્યંત મહત્ત્વનો નિર્ણય આજે 
આપણે. કરી રહ્યાં છીએ. અને હું અતિશયોક્તિ નથી 
કરતો, તમને બે-ચાર વાર જોયાં છે, પણ હું માનું છું, 
મારું તમાર વિશેનું જજમેન્ટ ખોટું ન હોઈ શકે,'' કહી 


હ્ટ્શ્‌ 


કાગળ પાછો ખેંચી લીધો અને જમણા ખાનામાં 
ઉપરથી નીચે એક વાદી બનાવી, આઠદસ શબ્દો 
લખીને કાગળ પાછો ઉમાના હાથમાં મૂક્યો, “વાંચો.'” 
ઉમાએ નજર કરી - નિર્ણયશક્તિ. વિચારોની સ્પષ્ટતા. 
થોડુંક વાચન, મહત્ત્વાકાક્ષ. જુગાર. દારૂ. છેલ્લા બે 
શબ્દો ઉપર ઉમાની નજર થોડીક લથડી, “દારૂ અને 
જુગાર ઉપરાંત ત્રીજી એક વાત પણ છે. પણ તમે હાલ 
એટલાં ભોળાં અને... પવિત્ર છો કે અત્યારે એની ચર્ચા 
તમારી સામે કરવી એ મને યોગ્ય જણાતું નથી. જોકે 
એ વાત પણ એક વાર કરવી તો પડશે જ. હું 
છૂપાવવામાં માનતો નથી, હું તો આવી વાતો બાને પણ 
કરું છું. અને દારૂ તથા જુગારવાળી વાત થોડાક જુદા 
એન્ગલથી સમજવા જેવી છે.'' અહીં હાથ સામસામે 
સ્થિર થયા, હથેળીઓ ફેલાઈ, આંગળીઓએ. ફેણ 
ચડાવ્યાં અને દારૂડિયા હોવું અને ફ્ંક્સ લેવાં, જુગારી 
હોવું અને ક્લબમાં બેસી કાર્ડ્ઝ રમવાં - એ વચ્ચેના 
ભેદો સ્પષ્ટ થવા લાગ્યા. વાત પૂરી થઈ ત્યારે ઉમાને 
આનંદ થઈ ગયો. એને થયું કે ગમે તે કરીને આવે, 
મારા ખોળામાં માથું મૂકી આમ, આ રીતે વાતો. કરે- 

હનીમૂન વિશે સોમના વિચારો બહુ સ્પષ્ટ હતા- 
“હું એવા બે-ચાર દિવસના હનીમૂનમાં માનતો નથી. 
આપણું આખું જીવન જ હનીમૂન કેમ ન બની શકે? 
અને આ પૈસા બચાવવાનું બહાનું નથી, ગેરસમજ ન 
કરતી. વીસ હજાર રૂપિયા તારે નામે બેંકમાં જુદા 
મૂકવા તેયાર છું. એના વ્યાજમાંથી બે-ચાર વર્ષે 
સિમલા-મસૂરી જઈ શકાય. પેલી યાદીમાં એક છેલ્લી 
વાત બાકી રહી ગઇ હતી એની ચર્ચા લગ્નના 
અઠવાડિયા પછી. મોડી રાત્રે ઉમાને સામે બેસાડીને 
કરી - “આ હું તારે માટે, તને દુઃખ પહોંચાડવા. નથી 
કહેતો. મારો પોતાનો સ્વાર્થ છે. મારી આંતરિક શુદ્ધિ 
માટે નિખાલસ ચર્ચા જરૂરી છે. પૂના કૉલેજમાં એક 
પશ્વિની કાનેકટર હતી, એનો લાંબો ચોટલો મને બહુ 
ગમતો. તે એક દિવસ લૉબીમાં ઊભી રાખીને કહી 
દીધું, હા, હા, આમાં ખોટું શું છે ? સૌદર્યની પ્રશંસા 
કરવી એને હું પ૫ નથી માનતો. એ પણ”ખોટું 
લગાડવાને બદલે ખુશ થઈ ગઈ, પછી તૌ અમારા 


જૂન ૨૦૦૦ ૪૨૬ 


સંબંધો... ટૂંકમાં બધું સમજી જા ને. કૉલેજ પૂરી કરીને 
તરત પરણી. એનો હસબંડ બ્રિટિશ એરવેઝમાં 
પાઇલોટ છે. બહુ અચ્છો માણસ છે. આપણો ક્રેન્ડ થઈ 
ગયો છે. ક્યારેક બંનેને આપણાં મહેમાન બનાવીશું.” 
ઉમાએ આંખના ખૂણેથી એની સામે જોતાં, બીતાં 
બીતાં પૂછયું, “આટલો સારો સંબંધ હતો તો પછી 
એમને કેમ... પરણ્યા નહીં?'' “પરણવું કંઈ જરૃરી 
નથી. અમુક વસ્તુ અમુક જગ્યાએ આવીને અટકી - 
બસ, વાત પૂરી ઘઈ ગઇ. કશું કાયમી. નથી તો પછી 
સંબંધો કાયમી હોય એવી અપેક્ષા શા માટે ચગખવી? 
અને એને યાદ કરીને દુઃખી થવામાં શું ફાયદો? ત્યાં 
એ મજામાં છે. અહીં હું મજામાં છું તારી સાથે. છું 
ને ?' પછી એણે ન હાથ ઉપર હાથ ફેગ્વતાં પૂના- 
મુંબઈના બીજા પણ કેટલાક અનુભવોની વાત કરી. 
સાર આટલો હતો - આપણા સમાજના મોટા ભાગના 
ખ્યાલો ખોટા છે. શરીર ક્યારેય અપવિત્ર થતું નથી. 
બસ, બધા ખેલ મનના છે. 

સ્કૂલ વખતના એક મિત્ર ઉપેન્દ્રની ઓફિસમાં 
સોમને નોકરી હતી. એ નોકરી અને પગાર વિશે. ઉમાને 
બહુ સમજાતું નહીં. ઉપેન્દ્ર બેત્રણ દિવસે એક વાર આ 
ઘેર આવી જતો અને “સોમભાઈ, સોમેશ્વર'' એમ 
કરીકરી પોતાની નાનીમોટી સમસ્યાઓના ઉકેલ 
મેળવતો. બેઠકર્મમાં સોફાની પાછળ કબાટમાં પંદર- 
વીસ ચોપડીઓ રહેતી એમાં શિવપુરાણ, 
બાળમહાભારત, કઠીપનિષદ, આગળ વધો, 
સફળતાની ચાવી, ગુરૃજીની પ્રસાદી, અમૃતાનુભવ, 
ગોલ્ડન થૉટ્સ, ક્લિંસોકી ઓંફ લાઇક એન્ડ ડેથ, 
નેપોલિયનની જીવનકથા અને કૌટિલ્યના અર્થશાસ્ત્રનો 
સમાવેશ થતો હતો. સોમ સવારસાંજ મગ્ન બનીને 
આમાંથી કંઈક વાંચતો અને એમાંથી કંઈક ડાયરીમાં 
ટપકાવી લેતો નજરે પડતો. બેડરૂમમાં નાનું ક્રિજ હતું. 
કબાટમાં નાનો બાર બનાવવામાં આવ્યો હતો. ગેજ 
સાંજે ઉમા એને પોતાને હાથે બે પેગ બનાવી આપતી. 
રાત્રે દસ વાગ્યે એ ક્લબમાં જતો અને બે વાગ્યે પાછો 
આવતો. એક વાર રાત્રે આવીને કહ્યું, “સૂઈ ગઈ?'” 
ઉમા લેઠી થઈ. એ પલાંઠી મારીને સામે બેઠો. ઉમાએ 


જૂન ૨૦૦૦? ૪૨૭ 





પેગ બનાવી આપ્યો, પછી સોમે કહ્યું, “થોડીક વાત 
કરવાની છે. અત્યારે તને અનુકૂળ હોય તો જ, નહીં 
તો સવારે,” ઉમાએ ચિંતાથી પૂછ્યું, “કંઈ થયું ?'” 
“બીજો એક અડધો પેગ, એક જ સ તધારે નહીં. 
વે સાંભળ. દાગીના લોકરમાં રહે કે બીજે એનાથી 
કઈ ફેર પડતો નથી. બે તિકલ્મ છે. કાં તો દેવામાં 
રહીએ અથવા દાગીના વેચી દેવું ભરીએ. જોકે નિર્ણય 
તારે કરવાનો છે. તારી જગ્યાએ હું હોઉં તો દાગીના 
બાબતે સેન્ટિમેન્ટલ ન બનું. મગજ , ઠંડું રાખીને કૂ...લી 
વિચારું.” 

ઉમા આખો દિવસ કામ કર્યા કરતી. ક્યારેક 
એના ઓરડામાં એકલી બેસી રહેતી. સાંજે સાસુ મંદિરે 
ગયાં હોય એવા સમવે વળી અનુકૂળ હૉય તો ધાબા 
ઉપ૨ જઈને ઊભી રહેતી અને પશ્ચિમનાં ખેતરે સામે 
જોઈ રહેતી. એક સ્વર ગુનગુન કરતો સતત એના 
કાનમાં વાગ્યા કરતો. એ સ્વરમાં સત્ત હતી, સ્પષ્ટતા 
હતી. પૃથ્વી ઉપરના નાના ખાડાટેકગ ટાળીને એ સ્વર 
એક શિખરથી બીજા શિખર ઉપર ઊડતો હતો. 

એ દિવસ એણે કહ્યું, “તમને સમય હોય તો 
એક વાત કરવી છે.'” 

સોમ એની પાસે બેસી ગયો અને એનો હાથ 
પોતાના બે હાથની વચ્ચે લઈ લીધો, “અરે! આમ 
કેમ થઈ ગઈ?” 

“કહું? ટું 9? 

“હા, બોલ,” 

“એમ થાય છે કે તમને ન કહું તો બીજા કોને 
કહું ?'” 

“કોઇ પ્રશ્ચ જ નથી. લગ્નની સાચી ભાવના જ 
આ છે. મને આવું બોલતાં, લાગણી શબ્દોમાં વ્યક્ત 
કરતાં ઓછું કરાવે, બાકી હા, તું શું કઢેતી હતી?' 

“મને થોડીક મૂંઝવણ જેવું થાય છે.” 

“શાની મૂંઝવણ?” 

“ખબર નથી પડતી. ખોટા વિચાગે આવે છે. 
અને રાત્રે ઊંઘમાં બીક લાગૈ છે.'' 

એ વાત વિસ્ત્તારીને કહી શકી નહીં, કોઈ છાતી 
ઉપર ચડી બેઠું હોય એવું લાગતું. એને ચારેબાજુથી 


હટ 


:£%* 


ધૂન 


ગલગલિયાં કરતાં નોળિયા જેવાં બૈ પ્રાણી ગળાની 
આજુબાજુ વીટળાઈ જતાં. 

“આ તો તેં બહુ મહત્ત્વની વાત કરી. તું કહે 
છે એ અને નથી કહી શકતી એ બધું હું સમજું છું 
એમ કહું તો તું માને ? અત્યારે જોકે થોડોક ઉતાવળમાં 
છું, પણ આપણે નિરાંતે બેસીને ચર્ચા કરીશું. માનસિક 
પ્રશ્નોમાં મોટે ભાગે તો નિખાલસતાની જરૂર હોય છે. 
આમ સાથે બેસીને વાતો કરીએ તો મન હળવું થાય 
અને અડધો રોગ મટી જાવ. તારો અડધો મટી. 
ગયો. ને ?'” 

ઉમાએ જેમતેમ હસીને કહ્યું, “હા-”' 

“તો બસ, બાકીના અડધાનો ઉપચાર થશે.'' 

સોમ હંમેશાં ઉતાવળમાં રહેતો. નોકરીમાંથી 
રાજીનામું આપી દીધું હતું અને ગામની બહાર એક 
જમીન લીધી હતી, એમાં ફેક્ટરીના પાયા ખોદાતા 
હતા. ફેક્ટરી શાની થવાની હતી. એની કોઈને ખબર 
નહોતી. કંઈ કેટલાયે માણસો રોજ મળવા આવતા, 
એમાંના મોટા ભાગના લેંઘો અને પહેરણ, આઠ-દસ 
દિવસની દાઢી અને પીળા દાંતવાળા હતા. જાળી બહાર 
સ્લિપર કાઢીને આવતા, પણ એ બધા પાંત્રીસ લાખ, 
અડસઠ લાખ, દોઢ કરોડ એવી વાતો કરતા. રોજ 
સવારે દરબાર જેવું થતું એમાં ધંધાની વાત. કરતા 
પહેલાં સોમ પોતે કંઈક સારું વાંચ્યું હોય એની વાત 
કરતો - “આપણી સંસ્કૃતિ અમર છે. અત્યારે અંધકાર 
જેવું લાગે, પણ એનાં બે કારણો. છે.” બે કારણો 
બતાવતા હાથ ઊંચા થતા. ર પોતાના કોઈ 
સિદ્ધાંતની ઘોષણા કરતો - હું બધાંનો સાથે વિકાસ 
થાય એમાં માનું છું. દાખલા . તરીકે હં હું સો ડગલાં 
ચાલ્યો. મારી બુદ્ધિ સમજો, પરિશ્રમ સમજો કે કર્મમાં 
માનતા હો તો. એ સમજો. પણ આ રાવચંદભાઈ. તે 
મારી સાથે પચાસ ડગલાં ચાલવા જોઈએ, આ 
જોઈતાભાઈ સમજો. ને ત્રીસ ડગલાં અને આ 
ફકીરચંદ-'' ફકીરચંદ બારણાની જાળીની અડધો 
બહાર જૂતાં પાસે નીચે બેઠો હોય તે શરમાય. એટલે 
કહેતો, “ના. એમાં શરમાવાની જરૂર નથી, તારાં પાંચ 
ડગલાં તો ખરાં જ.” 


ઉચ 


મનોજભાઈ કંઈક અસ્પષ્ટ રીતે ખુશ રહેતા. એ 
બીતાબીતા આવી બધાની પાછળ દબાઈને બેસી જતા. 
એમને કંઈક પેટ્રોલપંપમાં બે આની ભાગની વાત હતી. 
એ ઉમાને કહેતા, “આ પેટ્રોલપંપનું થાય તો આપણે 
શું કે નોકરીના ઢસરડા ન કરવા પડે એટલું જ, બીજો 
કોઈ સ્વાર્થ નથી.'” ઉમાના બાપુજી પણ કહેતા, 
“'આટલી ઉંમરે આવું ડહાપણ ! મને તો કંઈ... સમજાતું 
નથી. અમે એંશીના થયા તોવે કોઈ પૂછતું નથી અને 
આપણા સોમકુમારને આખી જ્ઞાતિવાળા અને 
ગામવાળા નેતા માને છે.'' 

સોમને થાક પણ ખૂબ રહેતો હશે. એક દિવસ 
ઉમા મંદિરેથી આવી ત્યારે આગળના ઓસર્ડામાં એ 
પાટ ઉપર સૂતો હતો અને કામવાળી છોકરી પાસે 
બેસીને કપાળે અને છાતીએ બામ ઘસતી હતી. પૂજાની 
થાળી ટેબલ ઉપર મૂકતાં એણે. પૂછ્યું, “બા નથી ?'' 
સોમે થાકેલી આંખે એની સામે જોયું, “આવી ગઈ? 
બા છે ને, રસોડામાં છે.'' ઉમાએ કહ્યું, “લાછી, તું 
ઊભી. થા. ઉપર કચરા-પોતાં બાકી છે. હું માથું દાબું 
છું.'' લાછી બોલી નહીં, ઊંચે જોયું નહીં. પણ એમ 
ને એમ સોમના ઝભ્ભાની અંદર હાથ રાખીને બેસી 
રહી. ઉમાનો અવાજ સહેજ ઊંચો થયો, “સાંભળતી 
તથી ?'' ત્યારે એનાં સાસુએ રસોડાના બારણામાંથી 
કહ્યું, “વહુ, એક મિનિટ.'' 

સોમે ધીરજપૂર્વક કહ્યું, “ના, બા. એનો વાંક 
નથી. દરેક માણસની સમજની અમુક મર્યાદાઓ હોય 
છે.” એ ઝભ્ભો સરખો કરતો બેઠો થયો. ““લાછી, તું 
મેડી ઉપર જા, અમે આવીએ. છીએ. થોડીક વાત કરવી 
જરૂરી છે.'” 

સાસુ હાથ પકડીને એને રસોડામાં લઈ ગર્યા. 
“છોકરો સાવ ભોળિયો. છે. મનમાં કોઈ પાપ. ન મળે. 
તારે થોડુંક સમજવું. અને લાછીનું તો એવું છે ને કે 
આવડી હતી. અને આ સ્કૂલમાં હતો ત્યારથી.'” 

“ઉમા-'' 

“ઉમા રસોડાના પ્લેટફોર્મને બે હાથનો. ટેકો 
લઈને ઊભી હતી ને બોલી નહીં એટલે ક કહ્યું, 
“બોલ - જી, આવી.” 


જૂન ૨૦૦૦? ૪૨૮ 


એણે. ધીમેથી કહ્યું, “જી, આવી.” 
ત્યાં બીજા એક મધુર શબ્દના પડઘા પડ્યા, 
“ઉમિયન !'” 
શોમે ઉમાના સંબોધનમાં ખૂબ વૈવિધ્ય દાખલ 
કર્યું હતું. એ કહેતો, “મારે ચાર નામ, સોમો, સોમ, 
સોમેશ્વર અને સોમચંદ. તો તારે પણ ઓછામાં ઓછાં 
ચાર હોવાં જોઈએ.” એ નામો આ પ્રમાણે હતાં - 
ઉમા, ઉમુ, ઉમે અને ઉમિયન. “ઉમુ'નું સ્થાન સાવ 
અંગત હતું અને ક્યારેક એનો પ્રાસ “ચુ...મ્મુ' સાથે 
મેળવવા ઉચ્ચાર “ઉ....મમુ' એવો થતો, “ઉમિયન'નો 
ઉપયોગ ખૂબ પ્રસન્નતાની અવસ્થામાં થતો. 
મેડી ઉપર જઈ ખાટલામાં બેઠી ત્યારે ઉમાને 
ગઈ કાલ સુધી જેની સામે નજર પણ નહોતી જતી 
એ કામવાળીનો ગોરો વાન અને તંગ શરીર દેખાયાં. 
પછી ઓશીકાને ટેકો લઈ છાતી ઉપર ચોટલો લાવી 
એની સાથે રમ્યે ગઈ અને સોમે સહાનુભૂતિપૂર્વક કહ્યું, 
“આમાં તો - મને એમ કે તું સમજતી જ હોઈશ. 
નહીં તો પલ્ચિનીની વાત કરી તો આ વાત છૃપાવવાનું 
શું કારણ હોઈ શકે? ઇમોશનલ થયા વગર આખા 
ઇસ્યૂને વિચારીએ તો. આમાં લોછીને નુકસાન નથી, 
મને નુકસાન નથી. અને તું પણ શાંતિથી, સ્વસ્થ ચિત્તે 
વિચારે તો આમાં આડકતરી રીતે તારો પણ સ્વાર્થ 
સચવાય છે. હું તને સમજાવું.'' પાછળ. હાથ લંબાવી. 
એણે કાગળ, અને પેન લીધાં અને કાગળની વચ્ચે 
ઊભી લીટી. દોરી.લીટીની, બાજુ બે બે વર્તુળ અને 
એમની વચ્ચે એક નાનું વર્તુળ દોર્યું જેને પેલી ઊભી 
લીટી વચ્ચેથી ચીરતી હતી. પછી આડીઅવળી ચાર- 
પાંચ લીટીઓથી. એણે ત્રણે વર્તુળોને જોડયાં. એકએક 
લીટી દોરતો. જાય અને સમજાવતો. જાય, “આ સમાજ. 
આ ધર્મ. આ આપણું અંગત જીવન. આ લગ્નના 
સંબંધો. આ હૃદયના સંબંધો....'” 
બીજા દિવસે બપોરે ઉમાને મેડી ઉપર 
બોલાવીને પાસે બેસાડી, “અચ્છા, તું તે દિવસે કંઈક 
' કહેતી હતી. એ વાત કર.*'એમ ન માનતી કે હું ભૂલી 
ગયો છું. તું ફરીથી બધું બોલી જા. હું સાંભળું છું.” 
ઉમા એની આંખોનાં ઢળેલાં પોપચાં સામે જોઈ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૨૯ 





રહી. બોલવાની ઇચ્છા થતી. નહોતી, તાકાત નહોતી, 
છતાં કહ્યું, “કંઈ નહીં. અત્યારે તો સારું છે, પણ ક્યારેક 
કારણ વગર ગભરામણ જેવું થાય છે. મૂંઝારો થાય 
છે. પણ એ. તો. બધી મનની વાતો.'” 

આટલું કહી એ ઊઠવા ગઈ, પણ સોમે એને 
હાથ પકડીને પાછી બેસાડી, “અચ્છા !આ તું “મૂંઝારો” 
કહે છે એનું એનાલિસિસ કરતાં કાવે ? ટ્રાય કરી જો.'” 

ઉકેલવાની મજા આવે એવો કોયડો હાથમાં 
આવ્યો હોય એવો આનંદ એના મોં ઉપર હતો. ઉમા 
એ જોઈ રહી. પછી રડી પડી, “મને નહીં ફાવે.” 

સોમ એક વાર દાક્તરને બોલાવી લાવ્યો. 
દાક્તર જાની એના મિત્ર હતા, “આના મનમાં કંઈક 
ભૂતો ભરાયાં છે, દાક્તર. એ કાઢવાં પડશે. તમે નહીં 
કાઢો તો ભૂવા બોલાવવા પડશે.'' દાક્તર જાની હસ્યા, 
“સૌથી મોટા ભૂવા તમે.'”' ચોપડીઓ વાંચીવાંચીને એ 
કંઈક ઓસડિયાં પણ લાવ્યો. “શત્રે સૂતી વખતે બે 
ચમચી. લઈ લેવાની. પણ મુખ્ય વાત છે મનની શાંતિ, 
અને જ્યાં સુધી મન આજુબાજુ ભટકતું બંધ થઇ 
પોતાની અંદર, પોતાના સવમાં સ્થિર ન થાય ત્યાં સુધી 
શાંતિ તો મળવાની નથી. તારે શવાસનનો પ્રયોગ 
કરવા જેવો ખરો. એમાં કંઈ અઘરું નથી. આમ ચત્તાં 
સૂઈ, પગ સહેજ પહોળા રાખી... ચાલ, કરી બતાવ, : 
જોઉં-” 

બે-ચાર વાર ઉમાથી ઊંઘમાં ચીસ ૫.ડી ગઈ. 
ક્યારેક'કામ કરતાં કરતાં ઠંડી ચડી હોય એમ શરીર 
ધ્ૂજ્વા લાગતું. એમાં એક વાર એ સ્ટોર-રૂમમાંથી 
તપેલીમાં ઘઉં કાઢતી હતી. ત્યાં ચક્કર આવ્યાં અને 
પડી જવાયું. ભાનમાં આવી ત્યારે લાછી એની છાતીએ 
બામ ઘસતી. હતી અને મા-દીકરો ઉમાના હાથ પકડી 
બે બાજુ બેઠાં હતાં. ત્રણેએ એકબીજાની સામે જોયું, 


| પછી લાછીએ મેડીના દાદર પાસે જઈ ઇશારો કર્યો, 


“આમ આવજો.'' અને સોમ એની પાછળ મેડી ઉપર 


ગયો. લૂગડાં સરખાં કરતાં ઉમા તરત બેઠી થઈને 
રસોડામાં જતી રહી અને ઝટમટ નાનામોટા ડબ્બા 


ફેંદવા લાગી. બા ખૂણામાં ઊભાં ઊભાં એની સામે 
જોઈ રહ્યાં હતાં. એણે કહ્યું, “બા, હું એમ પૂછતી હતી 


બટ 


પે જ 
“નાઈ 


કે શાક શાનું' - પછી એકદમ જઈને બાની પાસૈ ઊભી 
રહી, “થોડીક ગભરામણ થતી હતી ને, એટલે, બા. 
હવે આવું નહીં કરું. અને દવા - એમણે. દવા આપી 
છે ને, એટલે મટી જશે.'' પછી માથે હાથ મૂક્યો, “બા, 
અહી ધમધમ થાય છે. પણ મટી જશે, નહીં ?'' બાએ 
કહ્યું, “જા, ભાઈ બોલાવે.'' દાદર ચડતાં વચ્ચે લાછી 
મળી તે એની છાતી સાથે છાતી. અને આંખો સાથે 
આંખો ઘસીને નીચે ઊતરી. ખાટલામાં સોમ બે હાથ 
ઊંચા રાખી હવામાંથી વિચારો ખેંચતો હોય એમ બંધ 
આંખે સ્થિર બેઠો હતો. પછી એ હાથ હવામાં આકારો 
બનાવતા ધીરજપૂર્વક ગતિ કરવા લાગ્યા, “સાંભળ. 
પરિસ્થિતિ આમ ને આમ લંબાવી શકાય, એ વિકલ્પ 
પણ છે. હવે એમ કરવામાં આવે તો શું પરિણામ આવે 
એ. આપણે વિચારી લેવું જોઈએ. તારો હેતુ ન હોય, 
પણ તારું આવું વર્તન ઘરનાં બીજાંને મૂઝવણમાં 
મૂડનારું બને. મારી વાત જુદી છે. હું તો કોઈ પણ 
પરિસ્થિતિમાં, કહ્યું છે ને કે આગ અને પૂરની વચ્ચે 
પણ, તારે પડખે ઊભો રહેવા તેયાર છું. પણ ફરજ 
વિશેની, ધર્મ વિશેની આવી ભાવના બધાંમાં હોય એવી 
અપેક્ષા આપણે રાખી શકીએ. નહીં. દાખલા તરીકે બા. 
નહીં, મને બોલવા દે. મને પૂરું કરવા દે. તું કો-આપરેટ 
કરે, માનસિક રીતે, દવા, શવાસન બધી રીતે, તો 
આમાં કંઈ અઘરું નથી. રીકવર થઈ શકાય. પણ 
અત્યારની તારી સ્થિતિ જોતાં એ શક્ય નથી. લાગતું 
એ આપણે સ્વીકારવું જોઈએ. એ. સંજોગોમાં મેં તપાસ 
કરી. રખી. છે. આમ. તો. હોટલ. જેવી જગ્યા છે. અને 


ટેકરી ઉપર છે એટલે જાણે હિલસ્ટેશન ઉપર હોઈએ 
એવું લાગે. કોઈ વસ્તુને કોઈ નામ આપવાથી એ સારી 
કે ખશબ થઈ જતી નથી. બધો આધાર છે આપણા 
અભિગમ ઉપર. એક પરિસ્થિતિ આવી પડી. ઓ. કે? 
હવે શું કરવું એ આપણા હાથમાં છે. ટૅક્સી માટે ફોન 
કરી દઉં છું. મારું તો ઠેકાણું નહીં'', આટલું કહી સોમ 
જોરથી હસવા લાગ્યો, “હુંયે તારી સાથે જ દાખલ થઈ 
જાઉં. દાક્તરને કહું - ભાઈ, એને દવા આપો તે અડધી 
મને પણ આપો. એનાં ઇન્જેકશન મને આપો. હું તો 
શૉક પણ લઉં, આ, ઉમા, આપણા ધર્મની ઉચ્ચ 
ભાવના છે. સાત ફેશ ફ્યાં એનો અર્થ આ છે.'' અહીં 
હાસ્ય એકદમ સંકેલાઈ ગયું, “તો લાછીને કહું છું, 
તારી બેગ ભરે. બરાબર ને ?” 

ઉમાએ ધીમા અવાજે કહ્યું, “બરાબર,” 

“એમ નહીં. હસીને, હાકોટાબંધ બોલ.” 

ઉમાએ. હસીને કહ્યું, “બરાબર.” 

“ગુડ ગર્લ. આ સ્પિરિટની જરૂર છે.” 

એ. ઊભી થઈને ધીમેથી દાદર ઊતરી. રસોડા 
સામે જોયું. લાછી કે સાસુ કોઈ દેખાતું નહોતું. આછા 5 
અંધારામાં સોમની ઊંચી પાટ, સફેદ ગાદી-તકિયા અને 
લાંબી દાઢીઓ પહેરીને બેઠા હોય એવા ગ્રંથો દેખાયા. 
હળવેથી જાળી ઉઘાડીને એ બહાર નીકળી, ચંપલ 
જડયાં નહી. જૂની સ્લિપર પણ ક્યાંય દેખાઈ નહીં, 
એની લાલ પાનીઓ ઊના પથ્થરો ઉપર છમ્મ થઈ 
અને શેરીની બહાર નીકળીને એ દોડી. 

ત 


સાભાર સ્વીકાર 


ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ. (૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજાર, આંબાવાડી સર્કલ, 
આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૧)નાં 


રામભક્ત હનુમાન: સં. જયા મહેતા, કિં. રૂ. ૪૦. મધર ટેરેસા: સં. ઉપર મુજબ. 
કિં. રૂ. પપ. વૈદિક પ્રાર્થના પરિમલ: લે. શાન્તિકુમાર જ. ભટ્ટ, કિં. રૂ. ૨૦. સ્ટેફાન ત્સ્વાઇફ્‌: 
અનુવાદઃ શરીફા વીજળીવાળા, કિં, રૂ. ૧૦૦. 


જ્ટ્શ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૦ 


ચકલી, ઘરચકલી નહીં ! 


સક્ક્ક-ક્કક્કક-કક્કક-ડડ-ડડકક:£#:::---ડદ૬: 


માણસ એકડો નોંધાવે તો જ એકાન્ત કહેવાય ! 
તે ન હોય ત્યારે પણ એકાન્ત તો હોય જ છે. માણસને 
અભિનિવેશ છે કે હોય તે માચથી હોય, મ#ચથી 
ઓળખાય ! ત્રણ ગાળાનઇ મકાનન! પાછલા ખૂણે માચ 
માપનો ઓરડો મળી ગળે. આમ નકામી માથારઝીંક, 
ચિક્‌ ચિક્‌ ન ગમે અને ઘરમાં ક્યારેક તો એવું ચલે 
એટલે એકાન્ત ઓરડો શોધેલો. પાછળ કઢેડો તો નહીં, 
પણ વાર ઊંચી ભીત ખરી. બહાર વાડામાં પારિજાત 
ને ઊભો આસોપાલવ નજીક, પણ તાપીની રેલે કે પ્લેગે 
પાગ્જિાતનો ભોગ લીધો અને રહી ગયો ઊભો 
આસોપાલવ. આવો લીલોછમ, ઊંચો અને એનાં પાન 
પણ કેવાં વિનમ્ર (ઝૂલતાં) ! પણ અને ડાળ નહીં એટલે 
માળો નહીં. એટલે વાંઝિયો ! આસોપાલવને ઓછું ન 
લાગે એ માટે ચકલીઓ એના પર બેસે અને મારું 
એકાન્ત નજીક એટલે હડી પણ કાઢે, ઘરચકલી તો 
હતી જ. આ એકાન્ત અને અવકાશ ન હોત તો હું 
ચકલીને સમજ્યા તિન મરી જવાનો હતો. ચકલીને 
કારણે એકાન્તમાં પણ વસ્તી. ઘરમાં માળો બાંધનાર 
ચકલીને “ઘગેબો' ખરે, એટલે માથે માથે વીજળીની 
દૂધિયા સળી પર બેસે અને ચકલીને માઘે ગખીને લખું 
છું એવો અહેસાસ કરાવે. મને ચકલીઓની ક્રીડામાં 
એટલી જિજ્ઞાસા જાગી કે હું બહાર ઊંચા બોર્ડ પર 
એમને માટે વિવિધ ચણ મૂક્યા કરતો. તમે જાણો છો? 
ચકલી કોરા કરકર મમચ કચડ કચડ જમી જાય છે. 
ચકલીઓ સામેના ઊંચા આસોપાલવ પર અટ્ડો જમાવે 
અને ચણ જુએ કે ટોળીબંધ ઊડી આવે. એમાં બચ્ચાંને 
લઈ આવેલી મમતામયી ચકલી માત પ્રત્યે મને આદર 
ઊપજ્યો. બચ્ચું ચાંચ ખોલે એમાં ચાંચ મૂકી ચણ 
આપે. પેલું બચ્યું પણ કરી ચણ ન મળે ત્યાં સુધી 
આતુરપણે મોંઢું ખોલી પાંખ ફફડાવ્યા કરે. ચકલીઓ 
પછી કાબર પણ આવતી થઈ ત્યાં સુધી તો ઠીક. પણ 





જૂન ૨૦૦૦: ૪૭૩૧ 


રતિલાલ '“અનિલ' 


શાંગી આંખે ચારેતરક ક્યાંક ખૂણે બેસી સરતખાસ 


જઈને બૈસે કે તરત... કાઓ... બોલે અને ચેલેન્જ કરે, 
“અલ્યા એઈ, મને ઉડાડવા માટે ઊઠ!” 

ચકલી અને કીડી હોય ત્યાં એકાન્ત હોય ખરું ? 

આ ડોર શું કરે છે એ જોવા દિવસમાં દસ વાર 
ઇરચકલી આવી જાય. આ કોણથી જુએ, તે કોલથી 
જુએ. માથે વીજળીની દૂધિયા સળી પર. પંખા પર 
બૈસીને ચંચળ જિક્ઞાસુ નજરે જુએ. મારી કોટોક્રેમ નહીં 
એ સ્રારું હતું. નહિતર એના માથે બેસીને નીચે ડોક 
લંબાવી “અલ્યા, આ તું કે ?” એવા પ્રશ્ન એકથી તધારે 
તાર કર્યો હોત, ચકલી જેવો બીજો ડફાતિમાન જીવ 
ખિસકોલી. એને જોઈ થાય : અરે, વૃલ પ૨ આટલી 
ચઢઊતર શું કરે છે? પણ એ તો સડસડાટ ઊંચા વૃક્ષની 
ટૉચે પહોંશે અને એવી જ ત્વગ્થી સ્રડસડાટ ઊતરી 
જાય. 

સ્રવાર પડે ને ઘરના માળામાંઘી ચકલી સ્કૂતિથી 
બહાર ઊ.ડી જાય, એવી જ સ્કૂૃતિથી સાંજે આવી 
માળામાં પ્રવેશી જાય અને મારું મન જિંતને ચઢે: હુયે 
પાછો ફરવા માટે જ રોજ ઘરેઘી નીકળતો અને અચ: 
પાછો ફરતો, પણ એ અચૂક લંબાય તો જાણીતા અકે 
મારી તપાસ ઘાવ. હુંયે ક્યારેક ભયને કારણે દોડતો 
પાછો કર્યો હોઈશ, પણ કદી આવી સ્ફૂતિથી ઇરે પાછાં 
કર્યા છું? ના! ભય દોડાજે એ સ્ફૂર્તિ નથી હોતી, 
હાડોહાડ સભાનતા હોય છે. ચકલી પાસે પડેલી કોઇ 
ચીજ ચાંચમાં લેવા નજીક અવે ત્યારે પછ સભાન- 
પળે. અ જિંદગીએ પણ નબળો પડો છે એજે 
પરિચય પણ ચકલીમાં નૈકટ્યનો વિશ્વાસ જન્માળ 
શક્યો નથી... ચકલી વિહંગાવલોકન નથી કરતી, પણ 
ઊંચે બેસીને જુએ છે. જતનનો કોઈ કક એને ગંભીર 
લાગતો નથી. મૅડમ ક્યૂરીએ શોઈલું રસઇાયલ રૅડિયમ 


દ 


એમના અતિ ઉત્સાહે ઢોળાઈ ગયું એમ ચકલીના અતિ 
ઉત્સાહે ઠંડાં પીણાં ઢોળાઈ ગયાં, એમાં કેટલુંક તો 
સાચવવા જેવું ખરું, એવું બન્યું ત્યારે પણ એના 
ઉત્સાહમાં ઓટ નહીં. ચકલી. ચીડવતી નથી, માણસને 
ચિડાવાની ટેવ છે. જિંદગીનાં આટલાં વર્ષો ઢોળાઈ 
ગયાં, એમાં કેટલુંક તો સ્રાચવવા જેવું હતું તે ઉદારાત્મા 
થઇને જવા દીધું, ત્યાં પીણાં ઢોળાયાં તેનો અફસોસ? 
અરે, ઢોળાયેલું બરાબર લૂછી નાખું છું, છતાં મને 
વિશ્વાસ છે કે અહીં કીડી આવવાની જ છે. ચકલી 
વેરાયેલું ખાય છે, પણ ઢોળાવેલું પીતી નથી. લાંબા 
સમયની ચકલી સાથેની ગાઢ મૈત્રી અને સહવાસ પછી 
તાપીની છેલ્લે આવેલી બાણાસુર રેલે, ના, એના 
બોધપાઠે મને ઘર બદલવાની ફરજ પડી. 

અરે, આ નવા ઘરમાં ચકલી આવતી. નથી! 
વેન્ટિલેશન ૫ર બેસી ઓરડામાં માળો બાંધવા જેવું છે 
કે નહીં, એનું નિરીક્ષણ પણ કરી ગઈ નથી! ચાર 
માસથી પ્રતીક્ષા કરું છું, પણ ચકલી નજીકથી ચાંચ 
બતાવતી નથી! હેં, અહીંની ચકલી આઝાદ છે? 
આખો દિવસ ઓપન સેક્ટરમાં ઊડી, કોઈ ઘરે માળો 
બાંધી તેમાં રહેવાનું ઠીક નહીં લાગતું હોય? ચકલી 
એટલે ચકલી, વળી 'ઘરચકલી' શેની? ઘર પાછળ 
અને ચકલી પાછળ? અહીંની ચકલી અસ્તિત્વવાદી 
હશે ? ચારેતરફ નજર ડરું છું તો અહીં ચકલીઓ જ 
દેખાતી નથી ! પાછળ બાવળ હતો, તેના પર નજર 
રાખતો તો. કોઈ વાર તેના પર બેએક ચકલી દેખાતી, 
આમ અહીં ચકલીઓ છે ખરી, પણ સાવ ઓછી, અને 
મારે માટે ઘરચકલી તો નહીં જ! 

આસપાસ મકાન બંધાય છે, મજૂરોએ 
કામચલાઉ અફ્ડે દ્વારિકા કરેલું છે. સામેના મકાનની 
પાછળ પડતી ભીંત પાસે ત્રણ ત્રણ ઈંટના ત્રિકોણ જોઉં 
છું. એક સવારે ચોંપ રાખી ઊઠી જોયું તો પરિદ્રાજક 
કે વણજારા જેવાં મજૂરો ત્રણ ઇટોના ચૂલે આંધણ 
ખદબદાવી રાંધતાં હતાં ! 

દાળ ઊકળે, રોટલો ટિપાય - બસ, ત્યાં સુધી. 
ભડડકાનું સોનેરી અજવાળું ચૂલો અજવાળે ! અહીં એક- 
માત્ર વૃક્ષ બાવળ તે આ ત્રણ ઇંટોના ચૂલામાં ઈધણાં 


ઉમેરવા વધેરી નાખ્યું. ઘડી ચપકો બેસવા માટે તો 
નહીં, પણ આસપાસ ઝડપી નિરીક્ષણ કરવા ક્યારેક 
બાવળે બેસતી તે પણ બેસણું જતાં ઊ.ડી ગઈ. અહીં 
ચકલી નથી દેખાતી તો. કાબર અને. કબૂતર ક્યાંથી 
દેખાય ? મારા વગડામાં હવે બાવળ પણ નથી! આમ 
છતાં અહીં સૌન્દર્યનો સાવ અભાવ છે એવું પણ નથી ! 
ખાલી જગ્યા પર જંગલી છોડો ઊગેલા છે. તેના માથે 
પ્લાસ્ટિકની કોથળી વિજયપતાકા જેવી ફરફરે ! મોટા 
ભાગે ધોળી એટલે અહીં સુલેહ હોય જ! કાગળ 
વીણનારી એક બહેન આવી. તેણે છોકચઓના માથેથી. 
એક પછી એક ટોપી ઉતારી લેવાય તેમ છોડોના 
માથેથી કોથળી ઉતારી લીધી ! ધૂળ વગરની સ્વચ્છ ! 
જમીન ૫ર રખડતી કોથળીઓ ૫૨ એણે દયાની. નજર 
પણ ન નાખી. ફળ. ઉતારી લીધા પછી છોડ પર નવાં 
ફળ. આવે છે, તેમ છોડ પર નવી કોથળી આવવા 
માંડી! આપણી આંગણવાડીમાં હવે ભૂલકાં નહીં, 
પ્લાસ્ટિકની કોથળીઓ રમે છે ! માથે કલપ કરી કેશ 
કાળા રખતો. પેલો હીરો પણ પ્લાસ્ટિકની કોથળીને 
કહી શકતો નથી: “મારા આંગણામાં તારું શું કામ 
છે?'”' 

અહીંની ચકલીઓને હું અહીં બોલાવી શકતો 
નથી અને આ માણસ વિશ્વાસ કરવા જેવો છે એવી 
ભલામણ ડરાવી શકતો નથી. આ ઉંમરે નવી નોકરીની 
તો જરૂર નથી, તે માટે નહીં, પણ ચકલી, ઘરચકલી 
બને એ માટે ભલામણનો વિચાર આવે છે. ચકલી તો 
મને મળેલા એવોર્ડ સામે પણ જુએ એમ નથી. તે માટે 
નહીં, પણ ચકલી, ઘરચકલી પર મારો “ઓ' પડતો 
નથી, એ નજીક આવે તો એને હેળવું, ભેળવું, પણ 
એ તો દેખાતી જ નથી ! ચકલી શું, બધાં પક્ષીઓ બાહ્ય 
પરિચય સ્વીકારતાં જ નથી. એમનામાં અપરિચય બની 
રહેતો બોલકો પરિચય પ્રવેશ્યો જ નથી, પોતીકી ખોજ, 
ઊડતી અને બેડી સરતપાસને જ મહત્ત્વ આપે છે. 
હળેલી ચકલી પણ અંતર રાખીને નજીક આવે છે. 

ઘરઆંગળે લગ્ન હોય છે. ચાર છેડે ઝોળી 
બંધાવ છે. પવનમાં એ ઊડાઊ.ડ અને ઊંચીનીચી, થતી 
ઝોળી પર પણ ચકલી પગ ચાંપીને બેસે છે, ઝોલા 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૨ 


ખાય છે. લગ્નગીત કહે છેઃ “જાંડવે બેઠી ચલ્લી 
પલકારા કરે ?' (સૂરતી ગાડું નહીં, ગાલ્લું અને ચકલી 
નહીં, પણ ચલ્લી કહે એને પલકારા મારતી તો નથી 
જોઈ, પણ ઝૂલતી ઝોળી પર ઝોલા ખાતી અવશ્ય જોઈ 
છે. હવે ફાગણવૈશાખ નજીક છે, જોઈએ, આસપાસ 
ઝોળી ઝૂલે છે ને ચકલી એના પર બેસી ઝોલા ખાય 
છે કે કેમ? પણ અહીં ખાસ્સી ધૂળ છે, કેટલીક તો 
પ્રેમથી તો શું મારા ઘરમાં પણ છે, પણ રસ્તા પરની 
ધૂળમાં સ્નાન કરવાનું ટાણું નથી - એવી એડવાન્સ 
બુદ્ધિ ભારે પડે, પણ આઠદસ ચકલી ધૂળમાં બેસી લડે 
એવું પણ જોવા મળ્યું નથી. અહીં વીજળીના તાર છે, 
પણ એકબીજાથી વિમુખ હારબંધ બેઠેલી ચકલી 
દેખાતી નથી. ચાર માસથી “ચકલી ઘરમાં કચરો કરે 
છે'' એવી રોજિંદી બની ગયેલી કરિયાદ સાંભળી નથી. 
છ મહિના સુધી છોકરાએ કાચનું વાસણ ભાંગી નાખ્યું. 
એવી ફરિયાદ સાંભળવા ન મળે તો ઘરમાં બાળક છે 
કે કેમ તે વિશે શંકા જાય. “ચકલી ઘરમાં કચરો કરે 
છે'' એ. શબ્દો સાંભળવાની ઇચ્છા રોકાતી નથી. 
આપણો ઉપસંહાર શો છે? કપડાંનાં ચીંથરાં અને 
મટકાનાં ઠીકચાં! માણસે પોતાને માટે બહુ ડાહ્યા 
થવાની જરૂર લાગતી નથી, 

લગ્નવાળા ઘરના આંગણે સવારે યજ્ઞ થઈ ગયો 
છે. અડાયાં રાખરૂપે પણ પોતા પરની ભાત સહિત 
અખંડ રહેવા પામે તોયે રહી ન શક્યાં, તોયે થોડો 
આકાર જાળવી રાખ્યો છે. અડાયાં ભાત સહિત આકાર 
પ્રત્યે વફાદાર છે, છાણાં માત્ર ભાત વગરના આકાર 
પ્રત્યે વફાદાર છે. ચકલીએ ઉપર બેસી નિરીક્ષણ કરેલું 
કે પેલો બ્રાહ્મણ ગોર વારંવાર ચૌખા નાખે છે અને 
નંખાવે છે એટલે એ. રાખમાં કંકુઆળા ચોખા શોધતી 
ચણતી એને જોઈ હતી. આ પક્ષીઓનું એવું કે જમે ત્યાં 
જ રસોડું !વળી આપણે ત્યાં હવે બૂકે ડિનર-ઊભું જમણ 
- પ્રચલિત થયું છે, યુવાનો લારી પાસે ઊભા રહીને 
ઊડતી. ધૂળ વચ્ચે પણ ટેસથી. જમે છે, પણ ચકલીને તો 
એ પૃથ્વી પર આવી ત્યારથી બૂકે-ડિનર-ઊભું જમતું છે ! 
કુદરતે એને પગ વાળવા માટે ઘૂંટણ જ નથી આપ્યા! 
માણસનું ચઢિયાતાપણું એ છે કે એને ઘૂંટણ છે છતાં એ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૩ 


ઊભાં ઊભાં જમે છે! 

ઉનાળો તપવા માંડ્યો છે. ઘરમાં બપોરના 
સૂનકારને તક છે. ઘર સાવ શાંત થઈ ગયું હોય, બધાં 
વામકુક્ષિ કરતાં હોય ત્યારે ચકલી ઓરડે ઓરડે ફરીને 
નિરીક્ષણ કરી જતી. સબ સલામત જોઇને ચાલી જતી. 
કંઈ શંકા રહી ગઈ હોય તો વળી બીજા નિરીક્ષણ માટે 
પણ આવે! પહેલાં બગાસાં, પછી ઊંઘ ચેપી બને છે, 
પણ ચડલીને બગાસાં ખાવાનું મોટું મોટું નથી મળ્યું 
એટલે ઘરમાં બપોરે સૂતેલા માણસોનો એને ચેપ 
લાગતો નથી. એ હોજરી ભરાય એવાં બપોરાં કરતી 
નથી એટલે એને ખાધાનું ઘેન પણ ક્યાંથી ચઢે! આ 
તો જૂના ઘરની વાત. અહીં તો કોઈ તકિયામાં રઢેલા 
રૂએ મોઢું કાઢ્યું નથી. સ્ટીલના કબાટનો અરીસો 
ચકલી ચાંચ મારે એની પ્રતીક્ષા કરે છે. માણસ છું 
એ હેસિયતે જમતી વખતે. ભાતના દાણા નીચે પડે છે. 
એંસી વર્ષ પર જન્મેલામાં આધુનિક સભ્યતા ક્યાંથી 
હોય? ભાતના વાસણ પર મૂકેલા ભાત કાઢવાના 
તવેથા પર ભાતનો થર વળગેલો છે, તેનો કશો અર્થ 
નથી. ઘરમાં ચકલી જ આવતી નથી! ચકલીના 
અભાવે મારા સહિત કેટકેટલાંયે ઘરમાં પોતાનો અર્થ 
ગુમાવ્યો હશે. લ્યો, આજે ઘરમાં ઉનાળુ ઘઉંની ગૂણ 
આવી. ગૂણમાં ચાંચ મારી. ઘઉંનો દાણો કોણ કાઢશે? 
ઘરમાં ઉંદર હોય તો ઘીનો દીવો કરો તો કંઈ અર્થ 
હોય છે. દીવો બુઝાયા પછી ઘીની ગંધવાળું પૂમડું એ 
દરમાં ન લઈ જાય ત્યાં સુધી તમે દીવો કરેલો એની 
શી સાબિતી ? ચકલી અને ઉંદરે “ખણખોદ' શબ્દને 
જીવંત રાખ્યો છે. માણસનાં આંગળાં કરતાં પક્ષીઓની 
ચાંચ અને ઉંદરના મોઢા સાથે “ખણખોદ” શબ્દને ગાઢ 
સંબંધ છે. એ બંને એટલાં સાધુ સ્વભાવનાં છે કે 
પોતાની આ વિશિષ્ટતાની તેઓ નોંધ લેતાં હોય એમ 
લાગતું નથી. થકલી અને ઉદર સંસ્કૃતિમાં જ છે, પણ 
ઘણાંખરાં સાંસ્કૃતિક લક્ષણો વિકસાવવાથી એ પર 
રહ્યાં છે. બાકી અંગ્રેજી એટલે ગરષ્ટ્રીય અખબારના 
પત્રકાર જેવા સ્કૂપ ખણખોદ કરીને લાવે છે એવું 
ચકલી અને ઉંદર ઘણું મેળવે છે, પણ પક્ષીઓમાં અને 
ઉંદરોમાં માનપત્ર અને એવોર્ડ અપાતાં નથી એટલે 


_--------ક્્ 


એમનાં સાહસો અવિખ્યાત રહે છે. પણ આ ઘરમાં 
તપાસ કે ખણખોદ કરવા માટે કોઈ ચકલી, આવતી. 
નથી, આ વિસ્તારમાં સમ ખાવા પૂરતી ચકલી છે, પણ 
ઘરચકલી નથી. ચકલી જીવવા માટે ખાય છે, ખાવા 
માટે જીવતી. નથી. એ એનો ઓપન સેક્ટરમાંનો સમય 
મોટે ભાગે, વિનોદમાં ગાળે છે. એનો વિનોદી સ્વભાવ 
એવો છે કે સમૂહ-ભોજન ડરતી હોય ત્યારે, ખાતી 
વખતે. વિનોદ કરે છે, પણ કાગડો ખાવા માટે જીવે 
છે, જીવવા માટે ખાતો નથી, એટલે એના સ્વભાવમાં 
વિનોદ જ નથી! શિકાર કર્યા પછી પણ એની શોધ 
બીજા શિકારની હોય છે, 

અનાજમાં ધનેરાં પડે એમાં દોષ ધનેરાંનો હોય 
છે. ચકલી આમ પણ માંસાહારી હોતી નથી, પણ 
ધનેરાં ચણે સાવ સમ સ્વભાવે ! ચકલીમાં કર્મસાપેક્ષતા 
અને કર્મનિરપેક્ષતા બંને હોય છે. આપણે મૂઠિયાં ભેગી 
વઘારની રાઈ અને મેથી નથી જમી જતા ? ચકલી ધાન 
સાથે માંય પડી મહાસુખ માણતાં ધનેરાં ચણે જ ! 
ટિપૉય પર ક્યારની નાસ્તાની તાસક પડી છે, પણ 
મારી ઉદાસ નજર સિવાય કોઈએ એની ઊડતી સરવે 
કરી નથી, વાસ્તવમાં એ અધિકાર ચકલીનો, એને 


ચાખી જોવાનો પહેલો અધિકાર ચકલીનો. કહે છે કે 
શહેનશાહનો માણસ પહેલાં રસોઈ ચાખે, રસોઇયા 
કે બીજાને દુર્બુદ્ધિ સૂઝી છે કે કેમ તેની શોધ માટે, 
પણ ચકલી કોઈની દુર્બુદ્ધિની શોધ માટે પહેલાં રસોઈ 
ચાખતી. નથી, હા, રસોઈનું, ધારો કે ભાતનું, વાસણ 
ખુલ્લું હોય તો કોઈની દુર્બુદ્ધિના આશય વિના. પહેલાં 
ભાત ચાખી જાય છે. 
અહીં કાગડો પણ કસમ ખાવા પૂરતો એક જ 
છે ! તે સવારે ધાબા પરના પાણીના પાઈપની ટોચે 
બેસીને આસપાસના વિસ્તારની ઊડતી, નહીં, પણ 
બેઠ્ઠી તપાસ, સરવે કરી જાય છે. પોતે જ સ્વીકારેલી 
સંકલ્પબદ્ધ ફરજનો આગ્રહ એનામાં આ લગભગ 
પક્ષીશૂન્ય વિસ્તારમાં ટકી રહ્યો છે. કાગડો ટેકીલો 
ખરો! ચકલી મારા પર વિશ્વાસ ન મૂકે ત્યાં કબૂતર 
ક્યાંથી મૂકે? ચકલી કરતાં આવડો મોટો જીવ તોવે 
એનામાં ચકલી જેવું સ્વતંત્ર સાહસ નહીં, કબૂતર ન 
હોય તો આવતી વર્ષાએ મારાથી “મેઘેર ડવિતા' 
વંચાશે ખરી. ? અહીં કોણ, શું, કોના સંદર્ભે છે એ કોણ 
જાણે છે? 
7 


સાભાર સ્વીકાર 
ગુજરાત સ્રાહિત્ય અકાદમી (ટાઉનહોલ સંકુલ, સેક્ટર ૧૭, ગાંધીનગર)નાં 


સોરઠ, તારાં વહેતાં પાણી: લે. ઝવેરચંદ મેઘાણી, કિં. રૂ. ૫૦. લોકસંસ્કૃતિમાં પંખીઓ: લે. 
ખોડીદાસ પરમાર, કિ, રૂ. ૮૦. કુદરતની કેડીએ: લે. પ્રદ્યુમ્ન કંચનરાય દેસાઈ, કિં. રૂ. ૮૦. ચૂંટેલી 
કવિતા: સુન્દરમ્‌: સંપા. ચન્દ્રકાન્ત શેઠ, કિં, રૂ. ૫૦. રૂદાલી અને બીજી બંગાળી વાર્તાઓ: અનુ. 
ઉમા સંદેરિયા, કિં. રૂ. ૧૧૦. કાશ્મીરનો પ્રવાસ અને સંવાદો: સંપા. રમેશ મ. શુક્લે, કિં. રૂ. ૭૦. 
કલાપીના રવીડનબોર્ગીય ગ્રંથો: સંપા. રમેશ મ. શુક્લ, કિં, રૂ. ૧૦૦. શિર સાટેઃ સંપા. રઘુવીર 
ચૌધરી, કિં. રૂ. ૫૦. ૦0095૯5 ૦ ઉપવાસ 1ોલાતાપદલઃ હપઘ૦ઈ - ગિ. પંપમાં 


111૮1૯૯01*, 14ત્ટ : 1રડ. 70. 


પ્રસાર (૧૮૮૮, આતાભાઈ એવન્યુ, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૨)નાં 
મેઘાણીની સમગ્ર નવલિકા: ભાગ ૧, ભાગ ૨, કિંમત રૂ. ૩૦૦/- (બન્ને ભાગના). કિલ્લોલઃ 
ઝવેરચંદ મેઘાણી, કિં, રૂ. ૩૩, હાલસ્ડાં: ઝવેરચંદ મેઘાણી, કિં. રૂ. ૨૦. છોળઃ લે. પ્રદ્યુમ્ન તન્ના, 


કિં. રૂ. ૯૫. 
તક 
ઉકા 


જૂન ર૦૦૦: ૪૩૪ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





સાતત્ય અને સિદ્ધિનું સાયુજ્ય : શાખાઓનો સંવાદ 

“પંચમ' અને “ગાતાં ઝરણાં'નો અનુગામી અને 
લેખકનો સાતમો લલિતનિબંધસંગ્રહ એટલે 
“'શાખાઓનો સંવાદ'. ગુજરાતીમાં લલિત નિબંધને 
હ્વેત્રે સાતત્યપૂર્ણ કામ કરનારા ગણ્યાગાંઠ્યા લેખકોમાં 
પ્રવીણ દરજીનું નામ હોઠે ચઢે છે. જોકે એક જ 
સ્વરૂપમાંનું કોઈ પણ લેખકનું સાતત્ય હંમેશાં એની 
સિદ્ધિ નથી બની રહેતી એ. જુદી વાત છે, પણ અહીં 
એ સિહ્ધિ બન્યું છે. માર્કેટિંગ વેલ્યુથી લખાતાં અને એ 
જ કારણે ભોળા વાચકને ભાપાની અરૂઢ ચબરાકીથી 
રીઝવી લેતાં લખાણોની એક પરંપરા છાપાના માધ્યમ 
દ્દારા પણ ચાલે છે, તેથી પહેલી નજરે અસલ લલિત 
નિબંધ અને આવાં લખાણો વચ્ચેનો ભેદ શોધવો 
અઘરો પડે છે, 

“શાખાઓનો સંવાદ'માં આપણા શાશ્વત પાત્ર 
એવા કૃપ્ણ વિશેના બૈ નિબંધો છે, “આપણી ટેક્સ્ટ” 
અને “કપ્ણ - સંપૂર્ણ નૃત્ય'. વતનરગ વિશેના 
નિબંધોમાં “બાની વાતોની આરપાર, 'કાગુન કે દિન 
ચાર', 'શગડી પાસે', “'વો લાવો એ ટાઢ' વિશેષ 
ધ્યાનપાત્ર છે. જોકે લેખકે પોતે જ 'દુર્નિવાર સાદ'માં 
કહ્યું છે, “મારા શબ્દની પાછળ ભૂતની જેમ પીછો કરી 
રહે છે એ બાળપણ, ગામ, ઘરની તો લીલા જ જુદી 
છે. માટીના ઘરની માયા સાતેય કે પછી ચોર્યાશી 
અવતાર રહેવાની. મારા શબ્દની એ. નોળવેલ છે.” 
એકાન્તની જુદી જુદી અર્થચ્છાયાઓ દર્શાવતો “હું ચાહું 
છું આ એકાન્તને' નિબંધ ધ્યાનાર્હ છે. “આપણું ઘર?' 
“એક વધુ ભેટ', “નોનસેન્સ નોનસેન્સ' જેવા નિબંધો 
જરા જુદી શૈલીના છે. દરિયા વિશેના બે નિબંધોમાં 
“ગોપનાદ કે ગુહ્ય નાદ' અને “હે સમુદ્ર' છે. 

“લલિત નિખંધ પણ છેવટે એક સંવાદ બની રહે 
છે - જાત સાથેનો.” લેખકનું આ વિધાન આ સ્વરૂપ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૫ 





વિનોદ ગાંધી 


માટે તો સ્વીકાર્ય જ બની રહે તેવું છે. અનું અક-કરણદ-*” 


એ છે કે છેવટે લેખકના કોઈ એક આત્મસંવેદનની 
તીવ્રતમ વર્તુળાકાર ગતિમાંથી અવનવી ભાત રચતા 
તેજલિસોટા કેંકાતા હોય છે. વળી લલિત નિબંધને 
“પર્સનલ એસે' કહેવા પાછળ પણ કંઈક આ જ કાગણ 
હશે. પણ વતનગગી નિબંધોમાંનો “હું' અને આ 
સિવાયના નિબંધોમાંનો “હું જુદો હોય, જુદો જ હોય. 
વતનરાગી નિબંધોનો “હું' આત્મકથાના “હું'નું જ, પણ 
એક જુદું સ્વરૂપ હોય છે. એ જદું સ્વરૂપ હોય છે એનું 
કારણ જ એ કે એ “હું'નું સ્વરૂપ લલિત નિબંધમાં 
ગોઠવાયેલું હોય છે. “નૉનસેન્સ નોંનસન્સ' કે “આંખોનું 
ઉપનિષદ'નો “હું' આત્મકથામાંના “હું'માનો “હું' નથી, 
એ નિર્ભેળ લલિત નિબંધનો “હું' છે, કારણ કે એની 
સીધી સંડોવણી સીધા જિવાયેલા જીવન સાથેની નથી! 
એ રીતે “લાવો લાવાં એ ટાઢ' કે “બાની વાતોની 
આરપાર'નો “હું' આત્મકથાના “હું'નો “હું' હોવા છતાં 
લલિત નિબંધના પ્રદેશમાં સ્વરૃપાન્તરે ફરવા નીકળેલો 
“હું' છે. 'શગડી પાસે'માં માટીના ઘરમાંના બેઠકખંડમાં 
પેટાવાતી શગડી પાસે એની આસપાસ તારાઓના 
ઝૂમખાની જેમ ગોઠવાઈ જતા પરિવારનું આહ્લાદક 
સ્મરણ છે. નિબંધાંતે આવતું વિધાન “કોલસા પર રાખ 
વળી ગઈ છે'' વર્તમાનની ચખથી ઢંકાઈ ગવૈલા 
અતીતના સ્મરણની વેદનાને ઝંકૃત કરે છે. તો “લાવો 
લાવો એ ટાઢ'માં પણ ભૂતકાળમાં અનુભવેલી પેલી 
ટાઢનો સાંપ્રતમાંનો અભાવ ખૂંચે છે. - કૉઠી પાછળના 
અવકાશમાં, વાડામાંની પાણીની ખુલ્લી ટાંકીમાં, 
અમારી કકડતી દાઢીમાં, બાની સાડીન। પાલવમાં જે 
ટાઢ હતી તે ક્યાં છે હવે? “બાની વાતોની આરપાર' 
પણ વતનગગન્ધે જ નિબંધ છે. નિબંધન્ધ વસ્તુનઇ 
કેન્દ્રમાં ફૂવો છે. પોતાના ગામકૂવાથી શરૃ થવેલી વાત 
કૂવાઓ અંગેનું સામાન્યીકરણ સાધે છે, એટલે એ 
બ્ટ્શ 


ધ્ન 
તિ ક 
રટ 2 મ 


સ્મરણાંશ ન બનતાં સરસ નિબંધ બની રહે છે. 

કૃષ્ણ અંગેના બે નિબંધોમાં નિબંધ તરીકે વધુ 
સઘન અન સંપૂર્ણ લાગતો નિબંધ છે “કૃષ્ણ - સંપૂર્ણ 
નૃત્ય', કૃષ્ણનાં વિવિધ રૂપો બતાવ્યા પછીથી પણ 
એમાંથી “કૃષ્ણનું એકત્વ-એકરૂપ અહીં સિદ્ધ થાય છે. 
''આજે ફરી એક વાર પેલા કૃષ્ણ પાસે આવીને ઊભો 
છૂં. આ પેલા કૃષ્ણ.... હા, બોલો, બોલો, કયા કૃષ્ણ ?'” 
અર્જુનનો મિત્ર, દક્ષ રાજવી, બંસીવાદક, ગોપીઓનો 
ચીરહરણકાર, ગોરસ ઢોળનાર, ધૈનુમાં જનાર, 
સાંદીપનિ ત્રકપિનો શિષ્ય... કયો કૃષ્ણ! તો “કૃષ્ણ 
આપણી ટેફ્સ્ટ'માં કેન્દ્રમાં કૃષ્ણ છે, પણ ત્યાં એ 
લેખકના ભાવસંવેદનની વિવિધ ખૂબીઓને 
લટકાવવાની ખીંટી બની રહે છે. લેખકે કૃષ્ણના સંદર્ભે 
અનુભવેલી વિવિધ અનુભૂતિની વિવિધ અભિવ્ય ક્તિનું 
કેન્દ્ર બની રહે છે કૃષ્ણ ! આ નિબંધમાં રાધા પણ છે. 
રાધાકૃષ્ણ એક જ ભાવનાં બે ભિન્ન રૂપ હતાં તેથી 
એને અક્વૈત કહેવા કરતાં એકમેવ જ કહી શકાય. 
“આપણી ટેક્સ્ટ'માંના પ્રેમનિરૂપણમાં ભવભૂતિનો 
પ્રેમપદાર્થ પમાય છે. “મારી ચાહના કારણ વિનાની 
છે, માત્ર પ્રેમકારણની.”” 

દરિયા વિશે" બે ત્તિબંધોમાંથી “હે સમુદ્ર' 
દરિયાના એક જુદા જ રૂપનું દર્શન કરાવે છે. સર્જન- 
વિસર્જનનો કંમ જ સત્ય છે. અંતે નામશેષ. જ થવાનું 
હોય તો જીવનને શણગાર્યા કરવાનો શો અર્થ? 
નિબંધાતે પુછાતો વેદનાગર્ભ પ્રશ્ર સમુદ્રને બહાને 
વિભૂતિવર પરમાત્માને તો નહીં પુછાયો હોય ? જીવન 
અને જહાજના ઝીણાઝીણા નકશીકામનું અંતિમ તો. 
વિસર્જનમાં જ ને ! અલંગમાં મહાકાય જહાજોને તૂટતાં 
જોયા પછી ચિંતને ચઢી ગયેલા લેખકનો આ સરસ. 
નિબંધ છે. તો. 'ગોપનાથ કે ગુહ્ય નાદ'માં દરિયો. છે, 
પણ એ. દરિયો લૈખકમાં વિષાદ નથી જન્માવતો. 
“દરિયો છેવટે દરિયો રહે છે. એ જ્યાં પહોંચે ત્યાં 
કશુંક ગહન, કશુંક ભવ્ય ઊભું કરી દે છે.'' કાન્ત અને 
ન્હાનાલાલ જેવા કવિઓની દરિયા વિશેની અનુભૂતિની 
પાર્શ્ભૂમાં લેખકને “બધું અત્યારે એકાકાર લાગે છે.” 
તિરોધ. કે વિસંવાદ નહીં, માત્ર સંવાદનો હકારાત્મક 
બ્ટ્શ 


#*- 





ભાવ વ્યક્ત થયો છે અહીં, 

“ઘટાટોપ પાર' નિબંધમાં કરોળિયો જેમ પોતે 
જ રચેલી જાળમાં અટવાઈ જાય એ રીતે મનુષ્ય પણ 
પોતે જ રચેલા ઘટાટોપમાં અટવાઈ જાય છે ને તેથી 
અળપાઈ પણ જાય છે એવું કહી નિબંધકાર એમાંથી 
બચવા - નીકળવાના માર્ગો પણ બતાવે છે. “્રતીક્ષા' 
નિબંધમાં જેઠ-અષાઢની નિકટતાની પછીતે પ્રતીક્ષાનાં 
વિવિધ અર્થઘટનો લેખકે દર્શાવ્યાં છે. પ્રતીક્ષા મનુષ્યનો 
સ્થાયી ભાવ છે. કોઈને ને કોઈને કશાની ને કશાની 
પ્રતીક્ષા હોય છે જ ! આપણાં રાધા-મીરાં જેવાં શાશ્વત 
પાત્રોનો ઉલ્લેખ પણ અહીં છે. પ્રતીક્ષાના સંવેદનનું 
વૈચારિક અર્થઘટન કરતો આ હૃદય નિબંધ છે. 

સંગ્રહનો જુદો પડતો નિબંધ છે “એકદમ તાજા 
સમાચાર'. લાંબામોટાઃ પેરેગ્રાફમાં 'એક સમાચાર'ની 
વાત મૂકી લેખક વાચકનું કુતૂહલ જગવે છે: શા 
સમાચાર હશે? પણ બીજા પૅરેગ્રાફમાં સમાચાર આપે. 
છે; “માણસ હાંફે છે.'' સામાન્ય રીતે સમાચાર તો 
વિશેષ ઘટનારૂપે હોય, પણ અહીં તો સાંપ્રત મનુષ્યના 
જીવનસાધારણનું સામાન્યીકરણ સમાચારરૂપે આવે 
છે. હાંફવા છતાં માણસ એના જીવનનું પ્રત્યેક કામ- 
દાંભિક કે સાહજિક-કર્યે જ જાય છે, એ પાછુ મોટું 
અચરજ! માણસ ક્યાં ક્યાં હાંફે છે એની ખાસ્સી 
લાંબી યાદી લેખકે આપી છે. પણ એ યાદી સ્થૂળ નથી, 
લેખક એનું સર્જનાત્મક મૂલ્ય ઊભું કરી. શક્યા છે. 
નિબંધની એ વિશિષ્ટતા છે. સમયને વિવિધરૂપે જોતો 
નિબંધ એટલે 'દડી જતું સફરજન! તટસ્થ સમય 
મનુષ્ય જેને ચાતુરી સમજે છે તેને મનુષ્યની બેવફૂફી 
સમજે છે! મનુષ્યનાં સઘળાં ગણિતો જ મનુષ્યને 
વામણો બનાવી દે છે. જીવનની આરપાર વહેતા 
સમયની નાડ બરાબર પકડાઈ જાય પછીથી એના 
વિવિધ રૂપરંગોનો આહ્લાદ આઘો અને અછતો ન 
રહે - કંઈક એવી પ્રતીતિનો આ નિબંધ છે. પ્રિયકાન્ત 
મણિયારના કાવ્યની “હવે એ, હાથ રહે ના હેમ...” 
જેવી પંક્તિઓનું સત્ય અહીં પ્રત્યક્ષ થઈ રહે છે. 

સંગ્રહના નોંધપાત્ર નિબંધોમાંનો એક “એક વધુ 
ભેટ'. 'મિત્રો', સંબોધનશૈલીથી શરૂ થયેલા નિબંધમાં 


જૂન ૨૦૦૦? ૪૩૬ 


નિબંધકાર એના વાચકને સન્મુખ બેઠેલો કલ્પે છે. 
“ઈશ્વરે આજે એક વધુ દિવસની મને ભેટ આપી છે. 
આવી ભેટ આપવા પાછળ જરૂર એ ઈશ્વરની કોઈક 
યોજના હશે. બાકી આજે ઘણા બધા લોકો મૃત્યુ પામ્યા 
હશે.” વાક્યોમાં દરેકને મળતી પ્રત્યેક ક્ષણના 
હકારાત્મક હેતુનું સ્તુતિગાન છે, ઈશ્વર તરફનો 
ત્કણભાવ પણ છે. નિબંધમાંનું વ્યક્ત સંવેદન પ્રવાહી 
રૂપે વહે છે. વચ્ચે કશા આયાસી કે આભાસી ચિંતનના 
અવરોધકો નથી કે નથી કશુંક ભાષાના આડંબરનું 
ફોફરાપણું. કોઈ પંખીની, ચાંચથી ટોચાયા વગરનું 
અક્ષત, પક્વ ફળ જાણે કે ડાળ પરથી પડ્યું હોય એવો 
નિબંધ !નાનાંનાનાં અંગોથી પણ વિરાટની અડખેપડખે 
ઊભા રહેતા પતંગિયાનો નિબંધ એટલે જશ્વર ! મને 
પતંગિયું બનાવી. દે! ઈશ્વરને મળવું હોય તો. એના 
જેવા જ કોમળ. વેશે મળવું પડે ને! મનુષ્યની સાથે 
તો એની અહંતાનો ભાર હોય, દંભનો ભાર હોય ! પણ 
પતંગિયું તો એપણાઓથી, કોષ્ટકોથી જોજનો દૂર છે 
ને તેથી જ તો ઈશ્વરને મળવા માટે જો કોઈ શ્રેષ્ઠતમ 
રૃપ હોય તો તે છે પતંગિયું ! પતંગિયાની રંગછટા, 
નિર્દોષ ક્રિયાલીલાનું નિબંધકારે સાઘંત ભાવપૂર્ણ 
નિરૂપણ કર્યું છે. “શ્વરને લાંબા પત્રો' પણ 
ઈશ્વરસંબંધી નિબંધ છે. મંદિર, મસ્જિદ, જપમાળા, 
પોથીઓ, સંતો વગેરેથી અનુબંધાતા ઈશ્વર કરતાં 
નિબંધલેખકનો, ઈશ્વર તો એમનું પોતાનું ભીતરી અને 
બાહ્ય સત્ય છે. તેથી વર્ષાત્રિક્તુનાં ભાતીગળ જુદાં જુદાં 
૩૫ો એ. ઈશ્વર જ હોવાની અંગત પ્રતીતિ લેખકને છે. 
જોકે ઈશ્વરને પામવાની બાબતમાં લેખક ઇન્દ્રિયોની 
બાદબાકી કરવા નથી માંગતા! સાવ હળવાશભર્યો 
નિબંધ! દેખીતી વિપરીતતાઓના નિરૂપણને પડછે 
દુનિયા વિશેના ઊંડા ખેદ કે ઊંડા દુઃખને વ્યક્ત કરતો. 
નિબંધ છે “નૉંનસેન્સ નૉનસેન્સ'. જેમાં જે નથી તે 
બતાવવાનો લેખકે આયરની-આશ્રિત પ્રયત્ન કર્યો છે, 
જેમ કે - અમેરિકા પાકિસ્તાનને સૌથી શાંતિપૂર્ણ દેશ 
ઘોપિત કરે. આમ સંગ્રહના બીજા નિબંધોની 
ભાવાભિવ્યક્તિરીતિથી જુદી જ રીતિ સાધતો આ 
નિબંધ એ કારણે જ ધ્યાન ખેંચે છે 'અગ્નિઅક્ષર 





જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૭ 


અને-'માં બોદલેર, દાન્તે, એલિયટ, શાસેલ, 
મિરોસ્લાવ, શેક્સપિયર જેવા વિદેશી સર્જકોને મેની 
ગરમીના સંદર્ભે જુદી જુદી રીતે નિબંધકારે યાદ કર્યા 
છે. મેની ત્રાહિમામ્‌ ગરમીમાં બધું ભૂંસાતું ભૂંસાતું 
છેવટે શૂન્ય પર આવીને મનુષ્યને મૂકી દે છે -ની 
અનુભૂતિ અહીં વ્યક્ત થઈ છે. “દુર્નિવાર સાદ'માં 
સર્જનની અનિવાર્યતાઓનું, સર્જનનાં પરિબળોનું - 
સર્જનનાં કારણોનું, સર્જનના મૂળનું લેખકે લાલિત્યપૂર્ણ 
આલેખન ડ્યું છે. 

'શાખાઓનો સંવાદ'ની ઊડીને આંખે વળગે એ 
તાત એ. છે કે એની ભાષા કેવળ લલિત ગધયના અંશો 
કે ખંડો જ ઊભા નથી કરતી, પણ નિબંધ પરત્વેની 
લેખકની ચોખ્ખી સમજને સહારે એ લલિત નિબંધ 
સર્જી શકે છે. લલિત ગધ તો નિબંધના ભાવતંતુને 
વહન કરનાર માધ્યમ છે, ભાવગર્ભનું ધારક બળ છે, 
એ સર્વાશે નિબંધ નથી. જો લલિત ગદ્ય જ નિબંધનું 
એકમેવ અનિવાર્ય તત્્ત હોય તો આપણી ઘણી 
લઘુનવલોને કે એના ગધ્યખંડોને આપણે લલિત 
નિબંધો કહેવા પડે. એ રીતે આ સંગ્રહની લલિત ભાપા 
વિવિધરૂપિણી ભાતો ઉપસાવે છે. “અદષ્ટ મહેલો પર 
મૌનનાં તાળાં ઝૂલ્યાં કરે'' (૧૩૯) જેવું લલિત વાક્ય 
કેવળ ભાષારમત નથી, પણ એનો તંતુ કેન્દ્રસ્થ ભાવ 
સાથે ગંઠાયેલો રહે છે. “આંખોનું ઉપનિષદ' (૩૪- 
૭૫)ની સમીકરણાત્મક કે શબ્દાનુપ્રાસત્વવાળી કે 
પ્રાસાનુપ્રાસવાળી ભાષા એ નિબંધના ભાવવિપયને 
અભિવ્યક્તિ-વિશિષ્ટ અભિવ્યક્તિ અને સાર્થતા 
બક્ષતી ભાષા છે, કેવળ શબ્દરમત નથી જ નથી. 
ક્યારેક જિવાતા જીવનની અણગમતી રીત, ક્યારેક 
સાંપ્રત પરિસ્થિતિમાંથી જન્મતો વિષાદ, તો ક્યારેક 
વિપરીત સ્થિતિમાંથીવે પ્રગટતો ઉલ્લાસ વ્યક્ત કરવા 
નિબંધોની ભાષા અવનવું રૂપ ધારણ કરીને આવે છે. 
પ્રતીકો કરતાં કલ્પનોનો ઉપયોગ ભાષાને લાલિત્ય 
બક્ષવામાં ઘણો ખપમાં આવે છે. એનાં અનેક 
ઉદાહરણો આ સંગ્રહમાંથી મળી રહે છે. ચિંતનાત્મક 
નિબંધમાં ખપ લાગે તેવાં તારણો (“કોઈ પણ વસ્તુનો 
અભાવ ઊલટાનું, એને વધુ તીતવ્રરૂપે આપણી સમક્ષ 
હટ 


જ જ. 


" “લાવી મૂકે છે.'' “અગ્નિનું, ઉષ્માનું સાંનિધ્ય માણસને 
મુખર કરી દેનારું. બની જતું હોય છે.” પૃ. ૬૧૪) પણ 
લીલયા અહીં વેરાયેલાં મળી રહે છે. 

“શાખાઓનો સંવાદ' અગાઉના 
નિંબંધસંગ્રહોની જેમ વિભૂષિત કે પુરસ્કૃત થાય કે ન 
થાય - કશો ફેર પડતો નથી. એનો પુરસ્કાર તો સાચા 
ભાવકોના મુખના મલકાટ ૫૨ જ દેખાશે. આ સંત્રહના 
નિબંધો એવી સમૃદ્ધિ દાખવે છે. સંગ્રહના બધા નિબંધો 
એકીબેઠકે વાંચવા છતાંયે કશું એકધારાપણું 
અનુભવાતું નથી એ આનંદજન્ય છે. ક્યાંક સંબોધનમાં 
બીજો પુરૂષ બહુવચનથી શરૂ થતો. નિબંધ, ક્યાંક 
જાતને જ સંબોધતો બની રહે છે, આમ ક્યાંક 


સંબોધનોની અદલાબદલીમાં પ્રથમ નજરે પ્રશ્ર થાય, 
પણ નિબંધલેખકની એ વિશિષ્ટ પ્રકારની અભિવ્યક્તિ- 
ચાતુરી બની રહે છે. તેમાં લેખકની સાથે આપણે સૌ. 
સંડોવાઈએ છીએ. સાચા અર્થમાં તેથી રચના 
મજિયારી મુદા બને છે. 'શાખાઓનો સંવાદ' આમ 
શાખાઓનો, જ ન રહેતાં, આપણામાંના બૈ પરસ્પર 
“હું'નો વિધેયાત્મક ને આનંદદાયક સંવાદ જ બની રહે 
છે. અસ્તુ. 

[શાખાઓનો સંવાદ (લલિતનિબંધસંગ્રહ) : લે. પ્રવીણ 
દરજી, પ્ર, ગૂર્જર ગ્રંથરત્ન કાર્યાલય, ગ્તનપોળ નાકા સામે, ગાંધી 
ગેડ, અમદાવાદ"૩૮૦ ૦૦૧; કિં. રૂ. ૬૦.] 

ણ 


સાભાર સ્વીકાર 


ભીતર ભીનું આકાશઃ લે. પ્ર. વિજય ઠક્કર, “વંદના', ૨૮, વકીલવાડી, એલ.જી. 
હૉસ્પિટલ માર્ગ, મણિનગર, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૮, કિં. રૂ. ૮૦. સારસ્વત પ્રવાસોઃ લે. 
કે, કા. શાસ્ત્રી, પ્ર. ડૉ. કૃષ્ણકાન્ત કડકિયા ટ્રસ્ટ, એમ-૮૨/૩૮૫, “સ્વરૂપ' સરસ્વતીનગર, 
આઝાદ સોસાયટી પાસે, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૧૫, કિં. રૂ. ૯૫. ઇતિહાસની 
આરસીઃ લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૬૦. નભોવાણીઃ લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં, રૂ. ૯૫. 
અંતર્ગત (ગઝલસંગ્રહ): લે. પ્ર. નરેન્દ્ર આશર 'નેર્મલ', સી-૩/ર, જાનકી પાર્ક, કાલાવડ 
રોડ, પ્રિન્સેસ સ્કૂલ પાછળ, વીરાણી હોસ્પિટલ સામે, રાજકોટ-૩૬૦૦૦૫, કિં. રૂ. ૫૦. 
સાહિત્યસંનિધિઃ લે. ઉષા ઉપાધ્યાય, પ્ર. ઉપા ઉપાધ્યાય, ૨૧, ભગીરથ સોસાયટી, 
નારણપુરા, અમદાવાદ, કિં. રૂ. ૬૦. જળ, બિલ્લોરીઃ લે. ઉષા ઉપાધ્યાય, પ્ર કવિલોક ટ્રસ્ટ, 
“લાવણ્ય', વિજય પાર્ક, નવરંગપુરા, અમદાવાદ-૯, કિં. રૂ. ૨૫. નોકરિયાત આદિવાસી 
મહિલાઓઃ પ્રજાતીય ઓળખ અને પરિવર્તનના પડકારો : લે. બેલા ઠાકર, પ્ર. ગૂજરાત 
વિઘ્યાપીઠ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૧૪, કિં. રૂ. ૧૦૦. કૌન-ટિકિઃ અનુવાદકઃ મહેન્દ્ર મેઘાણી, 
પ્ર. લોકમિલાપ ટ્રસ્ટ (સરદારનગર, ભાવનગર-૩૬૪૦૦૧) વતી ગોપાલ મેઘાણી, કિં, રૂ. 
૩૦ કવિની વેદનાઃ લે. કવિશ્રી બુદ્ધિધન વિસનગરી, પ્ર. વિજય પ્રકાશન, ગોમતીપુર, 


અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૨૧, કિં. રૂ. પ. 


બ્ટ્શ 





જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૮ 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાઓની ઓળખ) 
“કડ: ₹-.-કડ-ડડક્ડકૂ--ડ:: 


સૂફીવાદમાં ઓઢાતો પુરુષભાવ, પ્રેમલક્ષણા 
ભક્તિમાં ઓઢાતો. સખીભાવ, ગોપીભાવ કે રાધાભાવ, 
શક્તિભક્તિમાં અસુરસંહારક તરીકે યા તાંત્રિક ઉપકરણ 
તરીકે સ્ત્રીનો પુરસ્કાર- આ બધાં મધ્યકાલીન સાહિત્યનાં 
પરિબળો ઉપરાંત અર્વાચીન અને આધુનિક 
કથાસાહિત્યમાં મુખ્યત્વે પુરુષ દ્વારા નિરૂપાયેલાં 
નારીચસ્ત્રિ તેમજ હાલમાં ગુજરાતી ગીતના વણસેલા 
સ્વરૂપમાં લોકગીતના ચાળા પાડતી ચેષ્ટાઓ-નવેસરથી 
તપસરને વિષય જને તેમ છે. જુઠા જુઠા જને જિશ્નદીચ્છે 
દ્વારા જુદી જુદી સિદ્ધાન્તપદ્ધતિ સાથે મનોવિજ્ઞાનની 
અચેતન ક્ષેત્રની તપાસમાં મનુષ્યના વિકાસ સંદર્ભે એનો 
માતા કે પિતા સાથેનો સંબંધ કેન્દ્રસ્થ રહ્યો છે. માતાનાં 
કે પિતાનાં વિધાયક કે નકારાત્મક બળો મનુષ્યના 
વ્યક્તિત્વ અને એનાં જીવનવલણો પર ઊંડોપ્રભાવ પાડે છે. 

આના અનુસંધાનમાં મનોવિજ્ઞાની યુંગની અને 
એના અનુગામીઓની કેટલીક વિચારણા માર્ગદર્શક બની 
શકે તેમ છે. મનુષ્યચિતિમાં રહેલા પુરુષઅંશ (ત॥1પ1પડ) 
અને સ્ત્રીઅંશ (તાપ10) વચ્ચેનો જે સંબંધ છે તે યુંગની 
વિચારણામાં દ્ન્દ્વરૂપે ઊપસે 5. યુંગને મતે બધા 
પુરૂષોમાં સ્ત્રીઅંશ (પત) છે અને બધી સ્ત્રીઓમાં 
પુરુષઅંશ (૧11885) છે. પ્રત્યેક પુરુષ સ્ત્રીને અને પ્રત્યેક 
સ્ત્રી પુરૂષને પોતાનામાં વહે છે. એટલે કે પુરુપમાં 
સ્ત્રીઅંશની ઉપસ્થિતિનો અને સ્ત્રીમાં પુરુષઅંશની 
ઉપસ્થિતિનો અનુક્રમે સ્ત્રીસિદ્ધાન્ત અને પુરૃપસિદ્ધાન્ત 
કલ્પવામાં આવ્યો છે. 

યુંગ અન યુંગવાદીઓ માને છે કે સામાન્ય રીતે 
માતા દ્વારા સ્ત્રીંશને આકાર મળે, કે ન મળે, પણ 
માતાથી સ્ત્રીઅંશ પ્રભાવિત હોય છે. જો માતાનો પ્રભાવ 
નકારાત્મક હોય તો પુરુષના વ્યક્તિત્વના સ્ત્રીઅંશનાં 
પાસાંઓ. પર માઠી, વિનાશકારી અસર પહોંચે છે. અને 
જો માતાનો પ્રભાવ વિધાયક હોય તો પુરુષનો સ્ત્રીઅંશ 


જૂન ૨૦૦૦: ૪૩૯ 


ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


પુરુપના પુરૃષત્વને દંઢ કરવામાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. 
એ. જ રીતે સ્ત્રીમાં રહેલો પુરૃપઅંશ પિતાથી આકાર 
પામ્યો હોય છે. અન એના દ્વારા સારોનરસો પ્રભાવ જન્મે 
છે. જો પિતાનો સારો પ્રભાવ હોય તો સ્ત્રીને આંતરિક 
બળ પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય મળે છે. પણ પિતાનો 
નકારાત્મક પ્રભાવ સ્ત્રીને લાગણીજડ, જિદી. અને વધુ- 
પડતી ટીકાખોર બનાવી મૂકે છે. આમ સ્ત્રીઅંશ કે 
પુરૂષઅંશનાં વિધાયક કે નકારાત્મક પરિબળોને આધારે 
અનુકંજે જુવિકસિત-સુશ્રથિત વ્ક્ત્ર કડ#વ છે અથવ 
વિક્ષુબ્ધ વ્યક્તિત્વ બહાર આવે છે. 

એમ.એલ. ફૉન ફ્રાન્ત્સે એના પુસ્તક “ધ પ્રોસેસ 
ઓવ ઇન્ડિવિડ્યુએશન' (૧૯૧૮)માં સ્ત્રીઅંશ અને 
પુરુષઅંશની ચર્ચા કરી છે, અને એનો વ્યક્તિત્વ પરનો 
તેમ જ કલાનાં તથા કલાસંલગ્ન ક્ષેત્રો પરનો પ્રભાવ 
નોંધ્યો છે. સ્ત્રીઅંશનું સૌથી વધુ પ્રાગટ્ય રતિમૂલક 
તરંગોમાં છે. આ રતિમૂલક તરંગોને ચલચિત્રો, સ્ટ્રિપટીઝ 
શો અને કામશાસ્ત્રનાં ભદ્દા પ્રકાશનો પોષણ આપે છે. 
કદાચ સ્ત્રીઅંશનું અ પ્રાકૃત અને આદિમ પાસું છે. આ 
પાસું ત્યારે જ પ્રગટ થાય, જ્યારે પુરૂષ એના 
લાગણીસંબંધને પૂરતો કેળવતો નથી. ફ્રાન્ત્સ સૂચવે છે 


“ કે આ જ સ્ત્રીઅંશ જો પુરૃષ બરાબર કેળવે તો એને 


સાચા જીવનસાથીની શોધથી માંડી આંતરિક મૂલ્યોને 
સાધવામાં સહાયક નીવડી શકે તેમ છે. 
આમ, એકંદરે યુંગવાદીઓને મતે 'સ્ત્રીઅંશ' કે 
“'પુરુષઅંશ' એ આનુવંશિક રીતે વારસામાં મળેલી સ્ત્રીની 
કે પુરુષની સામૂહિક છાપ (૮૦1૯તૉંપ€ 141તછુ૦) છે. 
અને એ સ્ત્રી કે પુરુપના અચેતન મનમાં સ્ત્રીપુરૂપના 
સંબંધોના આદિરૂપ (ત#તો ૯૩૦) તરીકે વસે છે. 
આ સર્વના પ્રકાશમાં આજના કથાસાહિત્યમાં 
ડોકાતા વધુપડતા રતિમૂલક તરંગો કે આજનાં ગીતોમાં 
પ્રગટતી સ્તૈણ ચેષ્ટાઓની કસોટી કરીને જરૂરી બની છે. 
થ 


બટ 








દર્શક કાઉન્ડેશન 
દર્શક ઇતિહાસ નિધિ 








આપણા સમાજમાં ઇતિહાસ ભાવના કેળવાય અને એતિહાસિક અધ્યયન, સંશોધન અને 






અધ્યાપનનું મહત્ત્વ સમજાય તે હેતુથી દર્શક ઇતિહાસ નિધિની સ્થાપના થઈ છે. 






ગુજરાતના ઇતિહાસનાં ભિન્ન પાસાંઓ ઉપર મૌલિક શોધ માટે નિધિ ફેલોશીપ એનાયત 






કરશે, આ વર્ષ માટે નીચેન! વિષયોની પસંદગી કરવામાં આવી છે. 





(૧) ગુજરાતનો વિદેશ વેપારનો ઇતિહાસ 
(૨) સૌરાષ્ટ્રનો ઇતિહાસ (૧૮૦૦ થી ૧૯૪૮) 
(૩) સૌરાષ્ટ્રનો જમીન સુધારણાનો ઇતિહાસ 







અનુસ્નાતક પદવી / પીએચ.ડી. તેમજ ઇતિહાસ સંશોધન અને લેખનનો અનુભવ 
ધશવનાર વ્યક્તિ ફેલોશીપ માટે લાયક ગણાશે. વિશિષ્ટ સંજોગોમાં શૈક્ષણિક લાયકાતમાં 






છૂટછાટ અપાશે. ફેલોશીપની રકમ માસિક આશરે રૂ. ૧૦,૦૦૦/- રહેશે. વિશિષ્ટ 






સંજોગોમાં આ રકમમાં વધ-ઘટ થઈ શકશે. 
આ ફેલોશીપની ઇચ્છા ધરાવતી વ્યક્તઓએ. આ જાઝખ પ્રકાશિત થયાના ૧૫ દિવસમાં 







નીચેના સરનામે પત્ર લખવો. આ પછી તેઓને કેલોશીપના વિસ્તૃત નિયમો તથા ફેલોશીપ 


માટેનું અરજીપત્રક મોકલવામાં આવશે. 


ત્રિદીપ સુહૃદ, માનદ મંત્રી, દર્શક ઇતિહાસ નિધિ, 
€/૦. રાષ્ટ્રીય ડિઝાઇન સંસ્થાન, પાલડી, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૭. 


બજ્ટ્શ ----------------- જૂન ૨૦૦૦: ૪૪૦ 

















મધ્યાન્તે 
«ઝત? હવે 
અ(૧ક#રવ# 
જ/રચ્છ ઝોકું છું 
ને 
વહી અ/૧ છે 
જર 2૩/૧૧ કેશ ઝે. 
અક59%₹ચ્ઇન્ઈ 
«4 જંક 
વઈ જામ છે મને 
ખેતરશેઢે રહે૬/ અજી ટોચે. 
જાઉ છું તે 
5/27 “ચે 
2 6"ર 
નિર અ/ભ છે 
હવે 
મ જલા છે, 
નિર અ/ભ છે 
ને ઝુંજ કણવનદ છે. 
રીતા ત્રિવેદી 


પણ તમે તો...! 
નક 
૦/ળત/ %ગલ કે નજ ક(પત/ ઝડ 
રત કળે ચતર દક! શકર ૫૪૨2 2૧% 
અ#* જુર તે, 
*/%/ %૨ ચદ ટેજ 2 જે 
અને 
નકઝન/ ગ્રમખાં ? 
ત/2રક ત/રક %વ/નઇ હક ૧” છં, 
છત 
%૯ હય કે સજલ, 
ર% હોય ડે ગન, 
જું મંઠાન. 
પ/%-કોતર-%/%. 
તઇ2ત# ૪હછ, 
જો ત# મસ/%. 
અગે મજૂર 
૪રસવ/ન/ ટીપ સજી સેને અ જીએ છએ ખઝશૂર... 


હ. 


એન કૈ તો જિલ? #િલ્ંગ, ક્કટ ક્વટ ઈ લહેરાય છે જીલોતે. 


તજે 
જાત તમ, 
ઇઈક/રતન કોઈપણ પગ/થેજ/ ૪ર 9/7 ચેઝ ત? છક. ૧/છ 
પગની બત/જે જંક. 
અને 
દર૧/%નક બહ/ર છડ ઝુકી દોઝ# કક છો પળેળજી કન... 
-મઈ/અ ત ૬//% :ળ ર૨, 
ઇ«2-ક/%૭/-%/% મ૪/”%/ સમજી ખ/૧... 
૪% તમે ત...! 
રામચન્દ્ર પટેલ 


ક્ર “તતંલ્ડ] (& દ દત, ત્પાધાાં 01011111) પપ 2000: 1554 0971-6599 
ર 1. ણા15ઇત ધ૦ 205૪1૫0 પા [9૫0] ણા1ઇ, [.લ્ણાત્ટ [૫0. 188 1ર. [પંળ. (6101.156/2 2000 

















“ક*----» ----------“--*“.----“-----““---5“----5* 





ન્ન 


વ# “ક... ૫૦ ૭ ર. ૬-9 પ સ. 


રીરી ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં જરો છે 
. તેટલી પુષેનશેરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનુ' કંકણ દિઘધિ નભી શકે. 
- મહાતમા ગાંધી ગિંગાબેનને પત્રો-ા. ૮- મી 


સં: ું ્‌ 
1 
તિ 


નાથન કત કાઈન, 


સ 


9: ક.  અન--૧.ઞનપતા૦--૧.:-૮૦ ૦-૦ ક ાલહ--. કહ. તડકા ઝ. નમ નક ઝ સ -મમ તાડાસન નાભ 





નનન્‍નસબ૦અ-૪ન૫૪૧- “ર૦૦૦, ૧૯૦૦૦--૦૫૦૦૪મછી “ુના-૦૨.્નઅફ૦ા-ઝન-૦ન-..ન. જુરૂજવાનન૮ર, નઇ, “અનન્મ ૦૦સ૦૦૦૫૪૫૦૨૩૦૪ નનન સ્‍ન્જન-- નનન. 


'--------------ન્-----ૂ-----૪૦ન- 


આરોગ્યની સંભાળના ક્ષેત્રમાં રોગ પ્રતિકાર કરતાં રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વત્તી 
બાબત છે. જીવનનાં સંપૂર્ણ જતનના દઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અતે નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરંપરાનું પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. . 
પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્ર 
સતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતાં પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે. 
ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુંશ્રુષા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સંપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કે[ડેલા. દેશ વિદેશમાં ખૂણેખૂણેથી 


ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સંશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેરું પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ય - 


4 /ભાડ 
(.૦0 610 


અપા જાવાની જાવ શી 


જાયડસ ટાદર', સરખેજ-ગાંધીનગર હાઈ-વે, સેટેલાઇટ કોમ રોડ, અમદ્યવાદ ૩૮૦ ૦૧૫. 
ફોન * (02૬) £૨૭ 01 ૦૦ (ર૦લાઈન) ફેક્સ : (૦૭૯) 2૭૩ ર૩ %૫ / 7£1807150:64616-7/ત05 011 


નડબનન.નઝનસ્-૦ન્‍- ૦-૦૦-૦, ર%-ર-/નજ૦૪-૦ન૦ડકન૪: 
“્ૂકક----9:--- 54 


ક -૩-૦-૦ત૪-ન્-૧-૦૪ન- “-૦--૦ન૦૦૦-. 
જ ન કઝ 


શકી. 


 ઝીનઝનન્નર- ળઉ"૦- સઝ. 


ક સ ૦૩૪ ક 












ૅઝજન્બ્શનનઝ -_ન- ન--નઝરૂબ૪---/ન્નન્નન-મર -- 


ઈડ્ન્ઝ્ઝ- ક કક 


£કકન૪નજૂજ-નનન-અ--“૦૦૦ન૦ન૦૦૦ુબાનર૪ ઝન 


પકવતા... હન ડ....ઝ૭૦-૨.૭ કગ. ન. ડડ --..-.--..-----------------------24-“૪/46ૂૂૂ--:ૂ::ઝરૂૂૂ--:5.29 





સાહિત્ય અને જીવનવિચારનું માસિક 


સર્વમાષા સરસ્તતી 


વર્ષ દસમું : અંક બારમો જુલાઈ : ર૦૦૦ 


તંત્રી 
રમણલાલ જોશી 


૧૨૦. 





સૂચનાઓ 


“ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ધ 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશા'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ શકાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ર થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ દિરામાં) રૂ।. ૧૫૦, વિદ્દેશમાં 
(એરમેલ) ર્‌।. ૭૫૦, આજવન પ્રોત્સાહક 





ટશ 


અનુક્રમ : જુલાઈ ૨૦૦૦ 


માંટે પડવા તે મહાસુખ માણે, દેખનારા દાઝે હરિવલ્ભ ભાયાણી ૪૪૧ 


સળંગ અંક : ૧૨૦ 























.. .£) .£) 


સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી ૪૪૨ 3-6 
શ્રી રાઘેશ્યામ શર્માને ચંદૂલાલ સેલારકા પારિતોષિક ૪૪ર કઝ. 


(3 'ઉદ્દેશ'ના ઘોરણ અને સ્વરૃપને અનુલક્ષીને 


લેખકોન્‌ સન્માન - વિવિધ એવોર્ડ-પ્રદ્દાન ૪૪૨ હ ક ર 
ર લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 


ગઝલ-કાવ્ય-વા્તાં-લઘ્‌કથા માટે એવૉર્ડ ૪૪૨ ક 
શ્રી રામચન્દ્ર દામોદર શુકલનું દુ.ખદ અવસાન ૪૪૨ ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું સ 
સુધારો ડે જરૂરી છે. અન્યથા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
નૂતન બુદ્રનો અધતન બોધ ઉરાનસ ૪૪૩ દૈ સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અલવિદા ! અનામી ૪૪૩ તિ યે 
છેલ્લી પચ્ચીસીની વાર્તા : વિવેચનનું વિવેચન રાઘેરયામ શર્મા ૪૪૪ મ કા 
મુ રિ ર (3 લવાજમ મોક્લવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું : 
જીવવાની વૃત્તિનો સૌથી વધારે ભાર ! રમેરા પારેખ ૪૪૯ 'ઉદેશ' ફાઉન્ડેશન ં 
“કિરણ આગાળેલું પાણી” સુધાર દેસાઈ ૪૫૧ 
ર ર ક ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
સાદિત્યમાં ઉત્કટતા (પ્રા. ગંગાધર ગાડગીલ) અનુવાદક જશવંતી દવે ૪૫૨ સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્ફૂલ પાસે 
મને કહેવામાં આવ્યું - યોગિની શુકલ ૪૫૫ નવરંગપુરા, અમદાવાદ - હ 
ક નલિન પંડ્યા ૪૫૫ . _ ૭૪૯૩૬૭૭; ૭૪૯૦૦૨૪ 
ભઈ વાહ ! સુભાષ રાહે *૫૬ [3 લવા જગો પ્રનીઓર્ડર અથવા “ઉદ્દેશ 
ડ્‌ પો હટે ક 
પુરુષ અને પ્રકૃતિનું પાવન તીર્થ : પોંડિચેરી મહેરા દવે ૪૫૮ ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડૂહટથી મોકલવાં. 
અનુરાધ ક બકુલેરા દેસાઈ ૪૯૫ બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા દ કપિલા પટેલ ૪૬૬ | [] “ઉદ્દેશ'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્દ્રકાન્ન ટોપીવાળા ૪૬૮ શકાય છે : 

સૂત્રધાર, કૃષ્ણ રાધેરયામ રાર્માં ૪૬૯ | (૧) વિજય મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

કવિ...! મુકુન્દ પરીખ ૪૪૦ ૬૨, કલ્યાણ ભૂવન, બીજે માળ, 

વાર્ષિક સૂચિ ૪0૧ રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1 ! 
વરસાવી કોણે વાદળી ! મુરાદખાન ચાવડા “મદ્િયા' ૪૯ ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

ક. મુકુન્દ પરીખ પૂ.પા.૩ | (૨) સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

રણમાં... મુકુન્દ પરીખ પૂ.પા.૩ કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 


રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1 
ફોન : ૩૮૧૨૩૦, ૪૪૪૫૦૯૪ 
(૩) મેગેઝીન વર્લ્ડ 
સ્ટેશન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦1 
(૪) ઈંમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 
૧, ર સેન્ચુરી બન્નર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 
“ઉદદેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે 


પ્રકારક : રમણલાલ નેશી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્ટી, ઉદ્દેર ફાઉન્ડેરાન. ર, અચલાયતન 
સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 
અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેરા' ફાઉન્ડેરાન વતી મુદ્રક : રમણલાલ ન્ેરી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬૯ 

લેગ્માઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, છ, સ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૭૪૧૪૬૭૦ 

મુદ્રણસ્થાન : ભગવતી ઓફસેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન : ૨૧૬ ૪૬૦૩ 





“ન ી દિ 
દથી જુલાઇ, ૨૦૦૦ 
ઇ5/%/ ₹૪રસ્ક ી 


ગજ: "%, 


માંહે પડ્યા તે મહાસુખ માણે, દેખનારા દાઝે 


શ્રીકૃપ્ણ 'ભગવદૃગીતા'માં અર્જુનને કહે છ : હજરો યોગાભ્યાસીઓમાંથી કોઈ કોઈને 
જ સિદ્રિ મળે છે, અને તેમાંથી પણ કોઈક વિરલા જ મને ખરેખર તણે છે - એટલે કે પાત છે. 


કોઈક વિચ્લ જીવાત્માને પરમાત્મા સાથે એકતાનો, ક્ૉગ્ટયૂનો અનુભવ થાવ. જને 
સ્વરૂપાનુભૂતિ થઈ હોય તેવા આ સંસારમાં કેટલા ? 


તરત હૉદે ચડ્યાં તવાં થોડાંક નાથો ટપકાવું તો : 


ત્રપિઓમાં વસિષ્ઠ, વિશ્રામિત્ર, થારાવલ્કથ્ર, દૈકવ; ભગવાનરૃપ મનાતા ગૌતમ બુદ્ધ, 
વર્ધમાન મહાવીર; આચાયોમાં રાંકરાચાર્ય, અભિનવચુત્ર વગેરે; પઈીનાં ચૈતન્ય, મીરાં, ગોરખનાથ; 
વર્તમાનમાં રમણ મહર્ષિ, રામકૃષ્ણ પરમહંસ, શ્રી અરવિંદ; વિદેશમાં ઈસુ ખ્રિસ્ત, સંત એસીસી, 
જેન ઓફ આર્ક; હિમાલયવાસીં કોઈ યોગીઓ, સંતસૂટ્ટીઓ વળી સામાન્ય લાગતા, આસપાસમાંથીં 
અત્તણ્યા એવા કૅટલાક પણ બ્રહ્માનંદમાં રાચતા હોય. 


માનો કે બીજાં સેકડો, હત્તરો, લાખો નામો આમાં આપણા ઉમેરી શકીએ. તો યણ માત્ર 
આ વીસમી સદીની વાત કરીએ, તૉ જગતની ચારપાંચ અબજની વસતિમાં અત્યારે પરબ્રહ્મની 
અનુભૂતિ પામનારા કેટલા ? 


તો પછી આ અબન્ો મનુપ્યૉ જન્મ, મૃત્યુ, જરા, વ્યાધિમાં બસ અટવાતા ૪ રહે ? 
સુખદુઃખનૉ કડવોમીઠો આસ્વાદ લેતા રહે 7 


બ્રહ્માનુભવ પામેલા, કહે છે કે, શોક અતે મોહથી મુક્ત હોય - તત જો તોઇઃ જ: ગજ 
છ્છીત્કમગુપરવતઃ, ભયમુક્ત હોય - આનન્ટં દ્રહાનો સાતન્‌ 7 વિમેસિ કલાવન । આવી મુક્તતારથી, 
આવા આનંદથી, આવી આધ્યાત્મિક અનુભૂતિ્થી એમને વંચિત જ રહેવાનું ? આચાયો કહે 
છે તેમ માયા અને અવિદયાના આવરણર્થી એ વંદિયેલા જ રહે ? વિશ્રની આજી જ વ્યવસ્થા 
છે એમ માનવા સિવાય કૌઈ વિકલ્પ ખરો ? 


પરમને પામવાની મથામણ કરે, કરી શાકે, કરવાનું ભાન હોય તેવા કેટલા ? અને પધ 
તેવા કેટલા ? તમોગુણ, રજોગુણ અને સત્વગુણથ્રી ડહિત - 3જૈમુળ્જ બને તેવા કૅટલા ? 


જે થોડાક ત્રાંઢ પડ્યા તે મહાસુખ માણે, બાટીના દેખનારા દાઝ્યા કરે. 


હરિવધભ ભાયાણી 





ઉદર 
અંક : ખારમો સળંગ અંક : ૧૨૦ 
























અનુક્રમ : જુલાઈ ર૦૦૦ 


[5 :£1 .- 


માંહે પડ્યા તે મહાસુખ માણે, દેખનારા દાઝે હરિવલભ ભાયાણી 


સાંપ્રત પ્રવાહો તંત્રી ૪૪૨ 

શ્રી રાધેર્યામ શર્માને ચંદૃલાલ સેલારકા પારિતોષિક ૪૪૨ 
લેખકોનું સન્માન - વિવિઘ એવાર્ડ-પ્રદાન ૪૪૨ ધ 

ગઝલ-કાવ્ય-વાર્તા-લઘુકઘા માટે એવૉર્ડ ૪૪ર 

શ્રી રાથચન્દ્ર દામોદર ગુકલનું દુ:ખદ અવસાન ૪ર 

સુધારો ૪૪૩ 
નૂતન બુદ્રનો અદ્યતન બોધ ઉશનસ ૪૪૩ | 2 

અલવિદા ! અનામી ૪૪૩ 
છેલ્લી પચ્ચાસીની વાર્તા : વિવેચનનું વિવેચન રાધેરયામ્‌ શર્મા ૪૪૪ પિ 
ગ નુ ર પ 

છવવાનીં વૃત્તિનો સૌથી વધારે ભાર ! રમેરા પારેખ ૪૪૯ 

“કિરણ ઓગાળેવું પાણી' સુધીર દેસાઈ ૪૫૧ 


સાહિત્યમાં ઉત્કટતા (પ્રા. ગંગાધર ગાડગીલ) 
મને કહેવામાં આવ્યું - 


અનુવાદક જરાવંતીં દવે 
યોગિની શુકલ 


એક ગીત નલિન પંડ્યા ૪૫૫ 

ભઈ વાહ ! સુભાષ શાહ ૪૫૬ [[]] 
પુરુષ અને પ્રકૃતિનું પાવન તીર્થ : પોંડિચેરી મહેરા દવે ૪૫૮ 
અનુરોધ ઝે બકુલેરા દેસાઈ ૪૬૫ 
સ્વાઘ્યાય અને સમીક્ષા ઠઠ કપિલા પટેલ ૪૬૬ | 
વિસ્તરતી સીમાઓ ચન્ટ્રડાન્ત ટોપીવાળા ૪૯૮ 
સૂનધાર, કૃષ્ણ રાધેશ્યામ શર્મા ૪૮૯ | (૧) 
કવિ...! મુકુન્દ પરીખ ૪૪૦ 

વાર્ષિક સૂચિ ૪૭1 


વરસાવી કોણે વાદળી ! 
-હું... 


રણમાં... 


મુરાદખાન ચાવડા “મદ્િયા' 
મુકુન્દ પરીખ પૂ.પા.૩ 
મુકુન્દ પરીખ પૂ.પા.૩ 


(૨) 


પ્રકારાક : રમણલાલ નરી, મૅનેજિંગ ટ્રસ્‍ટી, ઉદ્દેશ ફાઉન્ડેશન. ર, અચલાયતન 

સોસાયટી, સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, નવરંગપુરા, 
_ અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯ 

“ઉદ્દેરા' ફાઉન્ડેરાન વતી મુદ્રક : રમણલાલ ન્તેશી, ર, અચલાયતન સોસાયટી, 
નવરંગપુરઇ અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬ ી 

લેગ્ઓઉટ, ટાઇપસેટિંગ : પ્રતિકૃતિ, ૩, સ્યામ એપાર્ટમેન્ટ્સ, વિશ્રામનગરની પાછળ, 
ગુરુકુળ રોડ, મેમનગર, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૫૨. ફોન : ૪૪૧૪૬૪૦ 

-મુદ્રણસ્થાન ; ભગવતી આઓફ્સેટ, બારડોલપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૪. 
ફોન : ર૧૬ ૪૬૦૩ 


(૩) 
(૪) 


સૂચનાઓ 


'ઉદ્દેશ' દર માસની પંદરમી તારીખે પ્રસિદ્ર 
થાય છે. 

“ઉદ્દેશ'ના ગ્રાહક ગમે તે અંકથી થઈ રાય છે. 
આ માસિકમાં પ્રસિદ્ર થતા લેખોમાંના અભિપ્રાય 
માટેની જવાબદારી તે તે લેખકની છે. 
વાર્ષિક લવાજમ (દેરામાં) રા. ૧૫૦, વિદેરામાં 
(એરમેલ) રા. ૪૫૦, આજીવન પ્રોત્સાહક 
સભ્ય : રા. ૧,૫૦૦. 

“ઉદ્દેશ'ના ઘોરણ અને સ્વરૃપને અનુલક્ષીને 
લેખકોએ પોતાની કૃતિઓ મોકલવી. કૃતિ સાથે 
ટિકિટ ચોડેલું જવાબી પરબીડિયું મોકલવું 
જરૂરી છે. અન્યશ્રા કૃતિ પરત મોકલાશે નહિ. 
સ્વીકૃત કૃતિનો જવાબ એકાદ મહિનામાં 
અપાય છે. 

છૂટક નકલ રૂ. રપ, પોસ્ટેજ સાથે. 
લવાજમ મોક્લવા અને પત્રવ્યવહારનું સરનામું: 
'ઉદ્દેશ' ફાઉન્ડેશન 

ર, અચલાયતન સોસાયટી, 

સેન્ટ ઝેવિયર્સ હાઈસ્કૂલ પાસે, 

નવરંગપુરા, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૯. 

કું ન : ૭૪૯૩૬૭૪; ૭૪૯૦૦ર૪ 
લવાજમો મનીઓર્ડર અથવા 'ઉદ્દેશ 
ફાઉન્ડેશન'ના નામના ચેક/ડ્રફટથી મોકલવાં. 
બહારગામના ચેકો સ્વીકારાશે નહિ. 
“ઉદ્દેરા'નાં લવાજમો નીચેનાં સ્થળે પણ ભરી 
શકાય છે - 

વિજય મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

૬ર, કલ્યાણ ભવન, બીજે માળ, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૧ ! 
ફોન : ૫૩૫૪૫૯૬ 

સૌરભ પુસ્તક ભંડાર 

કૅલિકો ડોમ પાસે, મેડા ઉપર, 

રિલીફ રોડ, અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦1૧ 
ફોન : ૩૮૧૨૩૦, ૪૪૪૫૦૯૪ 

મૅગેઝીન વર્લ્ડ 

સ્ટેરાન રોડ, આણંદ - ૩૮૮ ૦૦૧ 

ઈમેજ પબ્લિકેશન પ્રા. લિ. 

૧, ર સેન્ચુરી બજર, પહેલા માળે, 
આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, 

અમદાવાદ - ૩૮૦ ૦૦૬. 

“ઉદ્દેશ'ના છૂટક અંકો પણ ઉપરના 
સરનામે મળશે. 


આવા સ્નેહાળ અને વિદયાનિષ્ઠ સારસ્વતના 
આત્માન પ્રભુ ચિરશાંતિ અર્પે અને એમના સુપુત્રો 
પ્રિયદર્શન, પતંજલિ, અગોક અને સમસ્ત પરિવારને 
તમના અવસાનનું દુઃખ સહન કરવાની પ્રભુ શક્તિ 
અર્પે એ પ્રાર્થના. 
ટે 
રિદેશા'ના જૂન ૨૦૦૦ના અંકમાં 'તસવીર- 


નૂતન બુદ્ધનો અદ્યતન બોધ 


(પૃથ્વી) 

ણુ હું મુજ અયખાન/ અનૃભૂતિન અર્કને 

મસ્ત ₹/ખવજશ, સાર સમકભાવથી સારજી 
મ મજ ભાંડુને : “રત (થાટીનાં માનવ 
સમાન સહ આપણે, નિયતિ જે મને તે તને, 
હું બટ્ટ પછી અ/જ લૈ અધિક બોળથિનો વૈભવ, 
નવો /ેનત જનક લૈ, સકજ પકવ સસારન? 
સમજીચન હું પામિયો, સુખન્?, દુ: ક કાળન/ઃ 
વકૃ સમજવું, બઇ જરવતા જવું વાસ્તવ, 
સખે, સઘળું વેઠવું, પદપટે વ્રણાતા જજ, 
અ ન કયાચ; વેઠ બસ કેટ 


હ 


અ લેખ ક 
લભ/#લ, ૧ કશ ન *નનં મેખ 
ડા જ૧ં “%/ર' ખ#ઈ, સમયે તછ/ત/ જ 
ટળે ન અમ ઇચ્છવું; કશું નદ ઉગ્ર શેં ન. 
જરીક મથ! છો દેવું સ્મિતપ્રસષ સાથક્યમ, 
થળે, નય મળે; બફં સરખું ઈટ વાઈક્યમદ; 

અહોં, વયની વૃન્ઠટ! / સહજ બૃદ્ટતામાં જવું : 


. બહ, ૨ 


લહે 


(૬સત-ઝથ્જ7 
સભર થા, તું ખરાઈ વિસ્જણ થા; 
ટૈ અમર થઇ ખદ ડ્જી ઉત્ત્ણ થા. 


9 £.9 
2%, 


6#4., ૦, 
તર 
ત, ત 
7૬7 


ઉશનસ્‌ 


જુલાઈ ર૦૦૦ 2 ૪૪૩ 





ક્લાકાર શ્રી જગન મહેતાનો દસમા દાયકામાં પ્રવેશ 
એ વિશેના લખાણમાં રાજ્ય લલિત કલા અકાદમી દ્રારા 
જહેર થયેલ શ્રી રવિરાંકર રાવળ એવૉર્ડ ૧૯૫૫ નહીં, 
પણ ૧૯૯૫ની સાલનો એવૉર્ડ છે. જ ર૬મી જન્યૂઆર વ 
૨૦૦૦ના સેજ નહેર કરવામાં આવ્યો છે. ૧૯૯૫ 

બદલે “૧૯૫૫' છપાયું એ છાપભૂલ માટે ક્ષમાયાચના. 


. 


અલવિદા ! 


અનામી / અ/ખિર તૉ અલવિદા / 
ગ/જ/-૧૮ટન/ જ૧ંધ્ય «/જેતર 
ટર નરદ% ૫ર કદ /...અનજ. 


૭/ળડગે તો વિયોગ 7 

ગતન સ્મરણો તો કટુ બહુ, 
જવતર વૈંષાદ-યોંગ ? 

જ૪નયમ- મરણના ભવચકકરમાં 


-ખેલ પેચીદા... અના. 


મામકવૃત્તિની મ#-લાળે 
ન ત્ાથન્ઇ 
તૃય્ણા-તરુણ# નિત્ય- 
ટરવ/ન/ પત 
ક/ળન 8 શૂં તૃછ્ટજ 
અનંત-અગં ચર વિદા' પ 
આખિર તો અલવિદ્ય / 
ક્ષર નરટમ પર કિટ /...અન!*/. 


“ને, 
તડ, % 
જ હન ટ 
6/૨, 


અન્દ 7 


અનામી 


બ્ટ્શ 


સાંપ્રત પ્રવાહો 





શ્રી રાધેશ્યામ શર્માને ચંદુલાલ સેલારકા પારિતોષિક 

'ઉદ્દેશ' માં ઓગસ્ટ '૯૬ થી જુલાઈ ૨૦૦૦ 
સુધીમાં પ્રગટ થયેલ સાહિત્યકૃતિઓના લેખકોમાં શ્રી 
રાઘેશ્યામ શર્માને તેમના આસ્વાદો - સમીક્ષાલેખોને 
આ પારિતોષિક આપવાનું નક્કી કર્યું છે. નિર્ણાયક 
તરીકે 'ઉદ્દેશ'ના તંત્રી અને ડૉ. મધુસુદન પારેખ હતા. 
ડા, મધુસુદન પારેખનો આભાર. શ્રી રાધેશ્યામ શર્માને 
હાર્દિક અભિનંદન. 


લેખકોનું સન્‍માન - વિવિધ એવૉર્ડ-પ્રદાન 

જાણીતા બાળસાહિત્યકાર શ્રી યશવંત કડીકરને 
'હ્ામત સોસાયટી ઓફ ઈન્ડિયા' તરફથી એમના 
પુસ્તક “વંદનીય વિભૂતિઓ' માટે ૧૧-૬-૨૦૦૦ના 
રોજ નડિયાદ મુકામે યોજાયેલા સમારંભમાં ગિજુ ભાઈ 
બઘેકા એવૉર્ડ એનાયત કરવામાં આવ્યો છે. આ 
અગાઉ પણ અન્ય સંસ્થાઓ દ્વારા શ્રી કડીકરને એવૉર્ડ 
એનાયત થયેલા છે. 

ગુજરાત સાહિત્ય સંગમ દ્રારા મિલેનીયમ અર્ધ- 
શતાબ્દી મહોત્સવ અંતર્ગત શ્રેષ્ઠ નવલકથાકાર તરીકેનો 
એવૉર્ડ 'ચંદન'ના તંત્રી અને જાણીતા સાહસકથા 
લેખક શ્રી એચ, એન. ગોલીબારને એનાયત કરવામાં 
આવ્યો છે. 

પ્રસિદ્ધ હાસ્યલેખક શ્રી તારક મહેતાને વજુ કોટક 
સુવર્ણચંદ્રક એનાયત થયો છે એ સમાચાર આનંદપ્રદ 
છે. જ્યોતીન્દ્ર દ્વે પછીના ગણતર હાસ્યલેખકોમાં 
શ્રી તારક મહેતાનું સ્થાન છે. 

“'પ્રતીતિ'ના કવિ શ્રી રમણભાઈ બી. પટેલને 
તાજેતરમાં ગુજરાત ચેમ્બર ઓફ કૉમર્સ એન્ડ ઈન્ડસ્ટ્રિઝ 
તરફથી ગુજરાત બિઝનેસમેન ૧૯૯૯-ર૦૦૦નો એવૉર્ડ 
એનાયત થયો છે. હવે કવિતાનો એવૉર્ડ એનાયત 
શ્રાય એની રાહ જેઈએ, 

સૌ લેખકમિત્રોને હાર્ટિક અભિનંદન. 


હ“ 


શ 





તંત્રી 


ગઝલ-કાવ્ય-વાત-લઘુકથા માટે એવૉર્ડ 


'ટાઈમસર' સામાહિક ઝાલાવાડના યુવા પત્રકાર- 
તંત્રી સ્વ. ભરત રાવલની સ્મૃતિઅંતર્ગત ૧૯૯૯-૨૦૦૦ 
માદે સ્વ. ભરત રાવલ સ્મૃતિ એવૉર્ડ આપવાની જહેરાત 
કરી છે. કૃતિઓ 'ટાઈમસર' સામાહિક, 'કાનભુવન', 
આરાધના સોસાયટી, સુરેન્દ્રનગરને મોકલી આપવા 
જણાવ્યું છે. 


શ્રી રામચન્દ્ર દામોદર શુકલનું દુઃખદ અવસાન 


નવલકથા ને નવલિકા જેવાં સાહિત્યસ્વરૂપોના 
અભ્યાસી વિદ્દાન શ્રીં રામચન્દ્ર દામોદર શુકલનું 
તા. ૧૬-૫-૨૦૦૦ના રોજ ૯૫ વર્ષની ઉબરે દુ:ખદ 
અવસાન થયું. પ્રસિદ્ધિની ખેવના વગર તેમણે નવલિકા 
અને નવલકથાના સર્જકોનો આસ્વાદ કરાવતાં પુસ્તકો 
આપ્યાં. તેમનું પુસ્તક ગુજરાતી સાહિત્ય : એનું 
મનન અને વિવેચન' અભ્યાસકાળમાં વાંચેલું, અને 
ગમી ગયેલું, તેમણે સુરેશ જેષીથી ઈવા ડેવ સુધીનાં 
નવ (૯) નવલકથાકારોની મહત્ત્વની કૃતિઓનું રસદર્શી 
વિવેચત આપ્યા બાદ બે વર્ષ પહેલાં આ પુસ્તકનો 
બાન્ને ભાગ પ્રગટ કરેલો. એમાં દિલીપ રાણપુરાથી 
વિનેશ અંતાણીની નવલકથાઓ લેવામાં આવી છે. 
આ પુસ્તક મને મોકલ્યું એના ઉપર તા. ર૯-૮-'૯૮ 
લખેલું છે. એ પછી તેમને પ્રત્યક્ષ મળવાની ખૂબ 
ઇચ્છા હતી. પણ મળાયું નહિ, એનો વસવસો રહી 
ગયો. અલબત્ત, પત્રવ્યવહાર થતો. હમણા ડૉ. રણજિત 
એમ. પટેલ “અનામી'એ સ્વ. રામચન્દ્રભાઈનો એક 
પત્ર મને મોકલ્યો. એમાં એમની જ્ઞાનપિપાસા અને 
અભ્યાસવૃત્તિ દેખાઈ આવે છે. તા. ૭-૯-'૯૯ના રોજ 
લખાયેલા આ પત્રમાં તે કહે છે - “તા. ૮-૩- 
૧૯૯૯ના રોજ મને ૯પ૫મું વર્ષ બેઠું. - આપને પણ 
૮૦ ઉપર થયાં હશે. દીર્ધ આયુષ્ય ભોગવો તેવી 
શુભેચ્છા.'' 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૪૨ 


હચનાઓભમાં નહોતો, જ્યારે અહં લખાણમાં તો 
પ્રયોગખોર અને પ્રયોગસિદ્ર એવી ઉચ્ચાવચ તમામ 
ક્ષેણીઓને એક જમદંડે હાંકી મારવાતો હિડન (?) 
બએજન્ડાઈઇ ! 

“અત્હિક'ની વાત તો કૃતિપરક મૂલ્યાંકન વિના 
ફાક્ય નહોતી કે નથીં, પણ અર્તી પ્રત્લેક પ્રયોગરત 
રચનારીતિ માત્ર દૃબલોધતા, કૃતકતા, સાયાસ, 
અકળાત્મક્તા અને અપ્રત્યાયનશીલતાનો સત્રીકરણાત્મક 
પર્યાય જ હોય અવીં રજઆત સમગ્ર લેખન પૂર્વત્રહદૃટટ 
વિધાનોની વખાણ કહેવા લલચાવે તો નવાઈ નહિ. 

કિશોર જદવ, પ્રબોધ પરીઅના નગણય અપવાદ 
સિવાય લધુ રાય, રાધેશ્યામ શર્ષા, જ્યોતિષ નની, 
ભત્યજિત શર્મા, ભૂપેશા અધ્વયું, સુમન રાહ, પ્રાણછવન 
ભહેતા, હરરીશા નાણેથા, રમેરા, રવીન્દ્ર પારેખ, તારિણી 
દસાઈ જેવાં મોટાળભાગનાં વાર્તાસર્જકો ભાવકાબિમુખં 
શંક્ર્મણશીંલતા સાધી શકતાં હોય તો પછી વ્યર્થ ઊહ- 
અપોહ કોના ભાટે ? શા મણે ? ઉત્તરદાવિત્વ સ્વીકારતું 
સ્વસ્થ વિવેચન સમજ શકશો પ્રયોજન. શુદ્ર અર્થમાં 
સિદ્ન થયેલ પ્રયોગશીલ વા્તાપ્રવાહને અસિદ્ર ઘોષિત 
કરી-કરી ધ્યાનાર્હ બની રહવાનો ઉપશમ. 

તાત્તિક પ્રશ્ન ચર્થવા જવો હતો ત તો આ કે 
વાર્તાના પરંપશગત, આરરંભ-મધ્ય-અંતમૃખ્ય શ્રુસ્ત 
માળખાને તોર્ડી, કથાપ્રકારની પ્રચ્રલિત નતિરૂપણરૃદિઓને 
ઉદ્રંઘી વા-ર-તાને કવિતાકોટિએ ઊદર્વ ગતિ અર્પી 
વિહરનણ પ્રવૉોગસિદ્ન સર્જકોને ચીલો ચીંતરનારા કહેવા 
કે બાહ્ય વાસ્તવના જડબેસલાક સ્થૂળ માળખાને એક 
જડ રીતિએ વફાદાર રહેલા વાર્તાલેખકોન માનવા ? 
પરંપરાગત વાર્તાનિરૂપણની પ્રસિદ્ર પદ્રતિઓ મહદ અંશો 
સાથી અને સફળ હ્તી અને પ્રયોગ ભાટે સખમ વહેનારી 
દષ્ટિ આજવ દિશાવિહીન અને નિષ્ફળ છે એવૉ પ્રધાન 
“ટોન' લખાણને વસ્તુલક્ષ|ંપદથી ચ્યુત કરી પક્ષપાતી 
શને પ્રત્યાઘાતી પ્રતીત થાય ઇં. “વાતાંવરણ' બાદ 
ચિનુ મોદીએ પદારીતિનો વિનિયોગ “ઇલાંગ'માં ક 
તો શકવતાની ચિકિત્સાને બદલે “તેડકણાં' જ ગણી 
પ્રયોગગતિને કુંઠિત કરી. “પ્રથમ પ્રવાહના વાર્તાકારો 
વ્યક્ત કરતાં અવ્યકતને, ટકનિકને સર્વસર્લા મારતી, 
પ્રત્યાયનની પરવા ના કરી, પરિણાબે ભાવક 


કલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૪૫ 





અવગણાયો...પણ પાવાનો પ્રશ્ન એ છે : ભાવક સંગેવાયો 
હતો ખરો ?'' આ વિધાન સ્પષ્ટ કર છે - ટેકતિક 
અંગેની ગેરસમજણ, સુરેશ તષી અને જનાથી એઓ 
પ્રેરિત વરતાય ઇં તે માર્ક શોર ટેકનિક સંદર્ભે પ્રવત્યાં 
છે એનો સીધોસાદો સ્થળ સાર એટલો કે જ ર્લનારીતિનો 
યથાવસ્તુ વિનિયોગ થયો હોય તો પ્રત્લાયન સફળ 
થાય જ. રીતિને વા ટકનિકને ભલે તમારી રુચિ પ્રમાણો 
આવાીં, સર્લેસર્વાં, કૃતક, જવની દૃરની દહી રકો 
છતાં એનું તાત્પર્ય એટલું જ કે સંદમણા થઇ શકું. 
કનતિક “અચીવ્ડ કન્ટન્ટ' બને ત્યારે સામગ્રીના વિઘ્છિન્ન 
અંશો સ્વરૂપમાં અલિન્ન અબેદ આકારબાં વિલીન થક 
હે. ત્યાં ટેકનિક અવ્યક્ત રહેર્ની નથીં. વ્યક્ત રહી 
વ્યંજનાથે સિદ્ન કરી શકે. 

લેખમાં “કળાત્મક અંતર'નો મહિમાં સ્વાદરાલો 
હોવાથી કહેવું પડ છે કે “જવનનો ચહેરો સાવ નજીકથી 
દખાડનણી'' જૂનીવણીતી રીતિ પેલા પદિચિત છુસ્ત 
માળખાને વફાદાર બહુસંખ્ય વાર્તાકારોની ધટીની મોળી 
મૂડી હતી એ વિરાસત-બલે શ્ષ્ટતમ વાર્તાસક સ્વરૂધે 
નહિ, પણ વિરલ વાર્તામીમાંસક લેખ - એકલહાે સુરેશ 
જપીએ ઝૂંટવી લીઇી એ અબિનવ પ્રસ્‍ઘાન તમ ૪ 
જતિહાસિક પ્રદાનનો અર્હી પશેક્ષ પણા ઘરાર ઇનકાર છ. 

એક વિચિત્ર તર્ક પણ અહી માણવા મળે ૪. 
સુદેકા જેપી સ્કૂલના (જેના એકમાત્ર છાત્ર કદાચ 
સુ. જેર્ષી જ સાબિત થશે !) વાર્તાસઈંકા સાગમદ 
અનુકરણ કે અનુરણનવાળા અને કળાટીય તાટસ્થ્યને 
અવગણી છવનના ચહેરાને ચોટીચીટકી પડેલા, જૂતા 
ભાળખાને #ળોની % ૨૦૦૦માં મણ વળગી રહેલા 
ભાવકભોગી સંખ્યાર્તીત વાર્તાલખકો “આગવો અવાજ' 
ધરાવનારા ! ખરેખર તો ભવિષ્યનો વાતાંકળામર્મશ 
ઇંતિહાસકાર નોંધશે કે ગુજરાતી ગિરામાં અધુનાતન 
તાજગીનો પવન વાયો તો હતો, છતાં બહિડ 
શંસાર્દશ્યોની વિષત્ર વાસ્તવિકતાની ઓઝટમાં ષત, 
આંતકિક સંકુલતાની લુબ્ધતાઓથી ભાચી 
જવનનિસ્બતના અછે પરંપરિત ચીંલાની શોહમાં ઘણા 


પડ 


રી 
સજ 


છવ 
બધા વાર્તાકારો સપડાઈ ગવા. 
આમ થવાન કારણ 7 પ્રત્યાયના ઓઠે અવિસ્ત 


લોક-લાડકા બની રહવાનો વ્યામોહ અને બોલીત બોર 


હ્ટ્શ 


છેલી પચ્ચીસીની વાર્તા : વિવેચનનું વિવેચન 





'ઉદ્દેશ' (મે ર૦૦૦ : ૩૬૯)ના અંકમાં “છેલ્લી 
પચ્ચીસીની વાર્તા : ૧૯9૫થી ર૦૦૦' એ બાર પાનાં 
ભરીને લખાયેલો વિવેચક શરીફા વીજળીવાળાનો 
લાંબો લેખ માત્ર ટૂંકા “પ્રતિભાવ'ને પાત્ર નથી; ચર્ચા, 
ચિંતન ખમી શકે એવો હોવાથી ચિકિત્સાપાત્ર પણ 
છે. સર્જન-વિવેચન બેઉ ક્ષેત્રના ચિંત્ય મુદ્દાઓ તરફ 


ગાંગળી ચીંધવાની પ્રામાણિક કોશિશ તેમ જ ઘઉં 


અને કોૌંકરાને જુદા પાડવા માઠેના તડફડ તથા તોડફોડભર્યા 
સ્પષ્રેખ અભિનિવેશ માઠે અભિનંદન આપીને મૂલ્યાંકન 
અર્થે ગતિ કરી શકાય. પ્રવાહદર્શન કરતાં, પ્રત્યેક 
સમયગાળાની વાર્તાધારાના ગુણ-દ્લોષો પોતાની સમજણ 
પ્રમાણે દર્શાવવામાં પાછી પાની નથી કરી તેથી વિવેચન 
પણ અર્પી શકાય. 

લેખને અંતે, પચીસ વર્ષના સમયગાળાની 
વાર્તાઓનું મૂલ્યાંકન કરવાની જિકર સાથે “'વિધાન 
કરવા માટે રાહ'' જોવાનું સૂચન થયું છે. પણ હકીકતે 
મૂલ્યાંકન કરતાં અત્રે વિધાનો ફટકારવા જેવું વધુ થયું 
છે. પ્રવાહદર્શન પ્રકારના ઇતિ-હ-આસબદ્ધ લખાણની 
કુદરતી મર્યાદા સમજીએ તો પણ મૂલ્યાંકન થોડાંક 
યા વધુ વાક્યોમાં ઉપરચોટિયું, સપાટ અને કળાની 
સૂક્ષ્મ દષ્ટિના અભાવથી પીંડાતું સુજ્ઞોને પ્રતીત થશે. 
મૂલ્યાંકન આપવાના રાજસી રઘવાટમાં આડેધડ વિધાનો 
વણાઈ ચૂકયાનું ઘણું ભાન અહીં તણાઈ ગયું છે. 

“'પ્રવાહદર્શનમાં વ્યક્તિગત સ્તરે વાત કરવી 
શકય નશ્રી'' એ મર્યાદાને નિરુપાયે માન્ય કરી તો 
મૂલ્યાંકન આપવાનો આખો ગભરખો નિષ્ફળ પુરવાર 
થશો. અહીં મૂલ્યાંકન અંગેનો ગલત ખ્યાલ મૂળભૂતપણે 
પેસી ગયો છે. આ-કે-તે વાર્તાકાર અને એમના માત્ર 
પ્રતિનિધિ-સંગ્રહોના ઉલ્લેખ કરી કરી પ્રમાણ-આધારરહિત 
માત્ર છાપ-વાદ્દી વિઘાનોને અતે મૂલ્યાંકન જેવી ગંભીર 
વિવેચન- પ્રવૃત્તિ તરીકે ખપાવવામાં આવેલ છે. 





રાધેશ્યામ શર્મા 


વ્યક્તિગત સ્તરે વાત કરવાનો તો સવાલ જ 
નથી, પણ કૃતિગત સ્વતંત્ર મૂલ્યાંકન અર્પ્યા વિનાનાં 
વિધાનો કેવાં નિરર્થક અને કલાધાતક નીવડશે એની 
સ્પૂહા પણ નથી. મૂલ્યાંકન અંગેની નમ્ર સમજ હોય 
તો એવી હોય કે જે તે કૃતિના સામગ્રી-સ્વરૂપ- 
સંયોજનની, નિષ્પક્ષ દષ્ટિએ, ચર્ચા આપે. પૂર્વગ્રહભર્યા 
પૂર્વગુહીતોથી શુદ્ધ મૂલ્યાંકન મૂકત હોય. પૂનર્મૂલ્યાંકનની 
શજઘાની તો દિલ્હીથી પણ દૂર છે ! 

અનુ-આધુનિકતાની પૉપ્યુલિસ્ટ છત્રછાયા હેઠળ- 
જે તે વાર્તાકારોને, એમની વાર્તાકૃતિઓને એમના 
વાવઢાધારી વિવેચને જે રીતે-ભાતે પોંખી અને એની 
સાથેસાથે પ્રયોગસિદ્ધ અને પ્રયોગખોર ઉભય વાર્તા- 
કૃતિઓના અભિગમને વખોડ્યો, એના અનુકરણનો 
ગ લખાણ ખરેખર એક નોંધપાત્ર નમૂનો છે. 

પ્રત્યાયનની, સંક્રમણની સંકુલ સમસ્યાને ગંભીર 
બનાવી મૂકનાર કિશોર જાદવને શિખંડી બનાવી આ 
વૃત્તાંત-વિવેચન - લેખ, સુરેશ જોષી પર સ-રસ 
શરસન્ધાન કરે છે પણ વાતાંકળાની સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિની 
કરૂણ ગેરહાજરીના કારણે વાર્તાવિકાસના ઘડિયાળકાંટાને 
પાછા ફેરવવાની ચેષ્ટામાં પણ સરકી પડે છે. ગુજરાતી 
વાર્તાની સહજ ગતિ ગ્રામ-ચેતનાથી શરૂ થયેલી તે 
સકર્યુલર રૂઢ બસની પેઠે દલિત ચેતના - ગ્રામચેતનાના 
ટર્મિનસ આગળ અટકી ઊભી છે. જ 

વિવેચનની પ્રવૃત્તિમાં નહિ ઝંપલાવનારા વાતાં- 
અધ્યાપકોને પૂછીએ કે સુરેશ જેપીનું વાર્તાકળા્મીમાંસામાં 
પ્રઘાન પ્રદાન શું ? તો તરત જવાબ મળશે, વાર્તાના 
ચુસ્ત ચીલેચાલુ વાર્તામાળખાને અંડોળી, રચનારીતિઓના 
વિવિધ પ્રયોગો દ્વારા કથાસ્વરૂપને કાવ્યની કક્ષાએ લઈ 
જઈ તાજગી ખક્ષવી. 

ભાવકની પરવા કર્યા વિના, સંક્રમણને દહનદફન 
કરવાનો હઠાગ્રહ સુરેશ જોષીની મીમાંસા કે વાર્તા- 


જલાઈ ર૦૦૦ : ૪૪૪ 


કરતાં અ-સફળ નિષ્ઠાવાન અખતરાનું તેજ ચિરંજીવી 
ગણાશે. ત્યારે 'આગવો અવાજ' સાંપડવાની દિશા 
પણ ખૂલશે. 

પરંતુ પ્રસ્‍તુત લેખમાં આવીતેવી કોઈ શક્યતા 
ખૂલતી નથી. અહીં સમગ્ર અવલોકન જણે કે સમર્થ 
વાર્તાકાર હિમાંશી શેલતની આંગળી પક્ડાને ચાલ્યું 
છે. “અંતરાલ' કાળનું એ કથ્રન એક જ વાર વાંચવાથી 
વિવેચનાની પરોપજવી પ્રકૃતિનું પ્રમાણ જડી જશે : 

“લાંથવાનો રસ સાવ સુકાઈ જાય એટલી હદે 
પહોંચતી ક્લિષ્ઠતા, ટેકનિકની વધુપડતી ચિંતા અને 
આળપંપાળ કે ભાપાના આંજી દે એવા ઝગમગાટ કે 
થબરાકીની તરફેણમાં હું નથી.'' 

આ મૂળ સૂત્રનું પૅરાક્રેઝ, એમાંના હાર્દનો 
વિચારવિસ્તાર એટલે આ દીર્ઘસૂત્રી લૅખ. 

અના શિખરે મર્યાદાદર્શન છતાં, હિમાંશી શેલત 
છેં અને તળેટીમાં ધૂમકેતુ છે જેમના પ્રભાવ નીંથ 
“રંગરાણી' પુરુરાજ જેપી અને “કિસ્સાસ્તરે' રહી ચૂકેલા 
રજનીકુમાર પંડ્યા છે ! ધૂમકેતુ અહીં ડેરોગેટરી રેફરન્સ 
પોઈન્ટ તરીક ઝબકયા છે. 

ઉત્પલ ભાયાણીંની “વાચાળતા' અને હિમાંશીની 
“વધુ' વાચાળતા ત તે કૃતિ વાંચીં પ્રમાણાશે, પણ 
કળાહિતચિંતક લેખે “નવા જેખમ સામે' સાવચેતી 
દાખવવાની ભલામણ પણ હાજરાહજૂર છે. 

ઈલા આરબ મહેતાની “મુખરતા' અને વિજય 
શાસ્રીની 'અતિ'મુખરતા, કિશોર જાદવની પ્રયોગખોર 
ચબરાકી અને હરીશ નાગ્નેચાની ચબરાકીં વચ્ચે કોઈ 
વ્યાવર્તક રેખા ખરી ? મુખરતા એટલે મુખરતા વળી. 
“અતિમુખરતા' ઉદ્દાહરણ વગર કઈ રીતિથી ભટ્ટ ભાવક 
સાનમાં સમજી શકશે ? વાચાળતા પણ - મ્રખરતા્ની 
માફક-વાર્તાને સપાટી પર કેવી રીતે લાવી મૂકે છે તે 
દાખલાથી દૈખાડવું પડશે. 

“'દુબોધતા જ કલાત્મકતાનો પર્યાય છ'' 
એમ દઢપણેં માનીને સુમન શાહ વાર્તાઓ રથતા 
હતા (!) અને પાછળથી વટલાઈન પરેશ નાયક, 
સુવર્ણા વગેરે વાર્તાકારોની જેમ ભાવકભોગ્ય લખવા 
માંડ્યા એનો મર્મ હજુ વધુ ઉઘાડાશે કૅ પછી ન્વતે 
જ પામવો પડશે ? 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૪૭ 





શિરીષ પંચાલની એક '“અંચઈ'ને પકડી - 
રમૂજકારક વિધાન થયું છે : ““આધુનિકતા સાથે 
નજીકનો સંબંધ ધરાવનાર શિરીષ પંચાલે... વાર્તાઓ 
પરંપરાગત શૈલીએ લખી છે...'' પરંપરાગત વાર્તાના 
ચુસ્ત માળખાને વફાદાર રહેવામાં લાભ જ જેતું 
નિરીક્ષણ, અહીં વાર્તાકારે કોઈ ગુના સબબ અંચઈ 
કરી હોય એવું સપાટ લાગશે. (ધૂમકેતુ - શૈલી સાચવી 
શિરીપ નિજી કૃતિ રથી ના શકે ?) 

મોહન પરમાર અને મણિલાલ હ. પટલ ઉભય 
સર્જકોને લખાણ સ્ટ્રેઇંટ જેકેટ જેવાં વિધાનમાં જકડાં 
મારે છે : મોહન કપોળકલ્પિત કે અતિવાસ્તવ જવી 
પ્રયુક્તિઓના પ્રયોગની હામ ભીડે અને મણિલાલ 
નગરજીવન અને શિષ્ટ ભાષામાં ખાબકે તો “સાઢું 
પરિણામ'' નથી આવતું ને ““સરવાળે કશું સિદ્ધ નથી 
શ્રતું.'' આવાં વિવેચનો પૌતે જ એક પ્રકારના ઇજારા- 
વાદી અભિગમને પુદ્દિ આપીં વન-વે-ટ્રાફિક, 
સર્જનપ્રવૃત્તિને પણ બનાવી જય છે ! રમેશ દવેની 
કેટલીક વાર્તાઓનો (શબવત) પ્રસ્‍તાર શિથિલ 
સપાટતાનો વિસ્તાર દર્શાવ્યો છે, પણ હર્ષદ ત્રિવેદી, 
મનોહર ત્રિવેદી, જનક ત્રિવેદી એ ત્રણે તરવાડીઓ 
બશ્રીં નીકળ્યા છં. માય ડિયર જવુ,*અનિલ વ્યાસ, 
કિરીટ દૂધાત, ઊંજમ્શી પરમાર, ધરમાભાઈ શ્રીમાળી 
“કુલ માર્કસ' પામ્યા છં, જ્યારે બહાદુરભાઈ વાંક, 
પ્રવીણસિંહ ચાવડા અતિલેખનને લીધે, આયાસ 
પ્રપંચોથી દૂર રહ્યા છતાં બહુ નીવડેલા માલૂમ નથી 
પડ્યા. ભારતી દલાલ “એક નામે સુજાતા'માં જે નારીની 
એકાકી દશા - ભલે સુ.જે.પ્રભાવ તળે - નિરૃપવા 
મથે તો ત્યાં શૈલીની એકવિધતાને, સહજ ગુણને 
બદલે દોપરૃપ ઠરાવી છે. 

સંવેદનાના નિરૂપણ સંબંધે અહીં ત્રણ સવાલો 
પૂછવા જેવા લાગે છે. 

(૧) આંતરપ્રતીતિ યા “સર્જકની નિજ જરૃર્યાત' 
ભાવકૅ ભાવકે કે વિવેચકે વિવેચકે અલગ આરોપણ 
અને અમૂર્ત અનુમાન વધુ છે. વળી એ અધિકાંશ 
'સબ્જેકિટવ ક્રાયટેરિંયા' હોઈ એના પરથી કૃતિને ઓથેન્ટિક 
કે કૃતક છે એના વસ્તુલક્ષી માનદંડો વાર્તાઓભાંથી 
ગ્રહી કેવી રીતે દેખાડાય ? દેખાડશો ? 


બ્ટ્શ 


વેચવા નીકળેલ બોલકા વિવેચકોની વાહવાહ હાંસલ 
કરવાનો માન્યતાલોભ. 
લખાણમાં પારદર્શક કબૂલાત છે તે યથાર્થ છે : 
“આધુનિક વાર્તા અને વિભાવના સામેની પ્રતિક્રિયરૃપે 
'૮૪-૮૫ની વાર્તા નવો વળાંક લે છે.'' હવે “પ્રતિ- 
ક્રિયા' એ કયારેય અભિનવ સર્જનનો “નવો વળાંક' 
ના લઈ શકે. એ 'ક્રિયેટિવ એક્શન' બનવાન બદલે, 
વર્તમાન વાર્તા-વિષયોનું બહુ બહુ તો અહીં છે તેવું 
વિપ્ણુસહસ્રસ્તવન બની પડે ! ટૂંકમાં, પ્રતિ-આધાતમાં 
રાચનાણું અને નાચનારૂં સાહિત્ય રી-એકશનમગ્ન થઈ પડે, 
માની લો કે 'ભાવકની સર્જનાત્મક સંડોવણી'ની 
થ્રીસિસ કેટલાકોએ પોતાની સુવિધા સાથ્વવા અમાન્ય 
ઠેરવી, તો પણ જે પ્રયોગકૃતિ રત્રાઈ-છપાઈ ગઈ એની 
ચૅલેન્જ ભાવકત્રયી પ્રતિભા સામેથી ખસી જવાની 
નથી, બલકે પડકાર ફરેંકતી સ્થિર રહેવાની છે. જૂના 
ચુસ્ત પરિચિત માળખાના વાર્તારસિયાઓ તો બહધા 
ભાગેડુ પુરવાર થવાના, એટલે “'ભાવક સંડોવાયો હતો 
ખરો ?'' એ પ્રશ્મનો પાયો ત્યાંથી તો પહેલો જ ઊખડી 
જવાનો. એવા પ્રાચ્ય-ભાવિક ભાવકો સંડોવાય તોયે શું 
અને ના સંડોવાય તોયે શું ! વાર્તાપાઠ એવા નાસી 
નીકળનારા પ્રૉડિંગલ સન્સનો ઇેતેજર કર્યા કરશે ! 
રહી વાત લઘુમતી સુજ્ઞોની, એવા ભાવકો 
કૃતિપ્રયોગનું ધૃતિથી આધાન કર્યા કરશે, એવું સાવધાન 
આધાન પોતે જ એક પ્રત્યાયનનો પ્રકાર બની રહેશે. 
સર્જનાત્મક સંડોવણીમાં જ્યાં સુધી કળાત્મક મર્મ 
નહિ પમાય ત્યાં સુધી કરોળિયાની પેઠે રસાવૃત રહેવામાં 
વાચકો પોતાનું ગૌરવ સમજશે. જેઓ નહિ જ સમજે 
એવા સૌ હઠધર્મી વાચક-વિવેચકો પૂવોર્કત 
પલાયનપ્રેમીઓની જાડી જનમાં જેડાઈ જશે ! છતાં 
કૃતિ તો ત્રણે કાળ એમની પ્રેમપૂર્વક પ્રતીક્ષા કર્યા જ 
કરશે. વિપુલ પૃથ્વી છે, કાળ નિરવધિ છે. પ્રયોગસિદ્ધ 
સર્જનને સ્થાપના-ઉત્થાપનામાં રૃચિ ન હોય. 'પરંપરાનો 
વિસ્તાર સાધવાની' મથામણમાં મોટા ભાગે પરંપરિત 
માળખામાં જ પાછા પડવાનું બનશે - જે પૂર્વોકત, 
અત્યારની 'સર્ક્યુલર' પરિસ્થિતિમાં સ્પષ્ટ થઈ રહ્યું છે. 
વારંવાર ભુલાઈ જતો ને તેથી ધ્યાન ખેંચવા 
જેવો મુદ્દો એ છે કે વાર્તા-આલેખક પોતે જ નિજ 


ઉટ્શ 





રચનાનો પહેલો વાચક-ભાવક છે. પોતાને પણ પ્રત્યાયન 
ના થયું હોય તો એવી દૃબોંધ કૃતિ લેખક ના જ રચે 
એટલો વિશ્વાસ પણ સર્જકપક્ષે મૂકવા ચીંલેચલુ 
ભાવકતરફી વિવેચના નથી તૈયાર, નથી ઉદાર. 
ઉપયોગિતાવાદી વિવેચના સર્જક અને ભાવક વચ્ચે 
રસદર્શક સેતુ થઈ, વાચ્રક-લેખકની મધ્યે રહી પુરોહિતકર્મ 
કરવાને બદલે પ્રયોગશીલ નિરૂપકને જ 'રોંગ બૉકસ'માં 
બેસાડી રાચે ત્યારે શું કહેવું ? 

કપોળકલ્પનની પ્રયૂક્તિ જ માત્ર, એક 
સર્વગૃણસંપન્ન ટકનિક નથીં. અવ્યકતને વ્યકત કરવાની 
જ તે રીતિ સમજાણી હોય તો પછી પરિચિત અને 
પ્રતિષ્ઠિત માળખું, કિ. જાદવ જેવા બે-ત્રણ દાખલામાં 
ખોવાઈ જતું વરતાય તો એના માટે આટલો મોઢો 
રડો-રીડિયાશે જતે જ એક જાતનો અતિરેક છે. આવી 
સમસ્યા ગંભીર લાગતી હોય ત્યારે કેવળ કૃતિને જ 
ભક્ષ્ય કરી પ્રામાણિક મતભેદો ચર્ચી લેવા જોઈએ. 
આવું કૃતિલક્ષી કરવાની અક્ષમતા, અન્યોએ કરેલાં 
અર્થઘટનોને લઘુતાગ્રંથિગ્રસ્ત કે ઠોઠ ગણાઈ જવાના 
ભયથી ત્રસ્ત મનાવવાનું આરોપણ કરે ત્યારે ત્યાં કશાક 
તરકટસૂત્રી તર્કની ગંધ આવે. 

કલ્પન-પ્રતીકસંવિધાન ખરેખર પ્રત્યાયનની, 
સંચારસંપર્કની ગૂરુચાર્વી નથી ? એવું ના સંભવ્યું હોય 
ત્યાં ત્યાં એવી વિ-સંગતિઓની, અનુપકારકતાની સાધક- 
બાધક ચર્ચા સપ્રમાણ ઉદ્દાહરણો આપી કરવી ઘટે. 

યાદ રાખવું જરૂરી કે જેટલી દુબોંધતા, ક્લિષ્ટેતા 
કલાને હાનિકારક મનાઈ છે એના કરતાં પણ ભલાભોળા 
ભાવકોને સદ્ય સંડોવતી, સંવેદનાના નામે છેતરતી, 
વારતારસના ધૂંટડા ગળાવતી તેમ જ કૂંડાં ઠાલવતી 
સુબોધતા અને સરલીકૃત સંકરમણશીલતા અધિક ખતરનાક 
છે. વાર્તા-રચના વર્તમાનકાળની, વિષયગ્રસ્ત સમસ્યા- 
ઓના નાનામોટા નિબંધ બની જવાની સવિશેષ 
સંભાવના પાકી છે. 

આગળ ઉપર પ્રામાણિક વિવેચને એ હદે જઈને 
કહેવું પડશે કે કયાંક કયાંક પેલી અપારદર્શક દુબોધતા 
ઇંછઠ હતી જેનાથી એટલું પ્રત્યાયન તો થયું કે કૃતિ 
દુબોંધ છે અને ભાવકે સવિશેષ સજ્જ થઈ પ્રવર્તવું 
પડશે ! સુખાળવી બાળ-બોધતાની ક્ષણભંગુર સફળતા 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૪૬ 


% 
1 
ે! 
કૂ 
ડં 


જીવવાની વૃત્તિનો સૌથી વધારે ભાર ! 


પર્વતને નામેં પથ્થર 
મર્જતતે નમે પ૪થ%ર, દરિય/ને ન/જે ૪/૭/, 
“ઇંશ/(દ', આપણે તોં ઈશ્વરને નાગે વાણ 
અ/સ ઉપર અ કોન નખની થઈ 'િશન? 7 
ઠંચ્છાને હાથપગ છે એ વાત આજે જણ 
અ શ્રાસન? રમતમા હારી ગયો છું તો પણ 
મારા ઘરે પધારો, અ ગંજપન? રજી 
કયારેક કાચ સામે, કયારેક સાચ સકે 
થાકી જવાનું કય તલવદર ત/9/-તછ/ 
થાકી જવાનું કાયમ તલવાર તાણ/તછ/ 
“રાદદ' આપણે તો ઈશ્વરતે નાકે ૧/૪ 
ચિનુ મોદી 
કવિ શ્રી ચિનુ મોદી માટે ગઝલ કહેવી એ ડાબા 
હાથનૉ ખેલ છેં. આ વિધાનનાં મારે સ્પષ્ટતા કરવાની 
હોય તો કહીશ કે આ વિધાન એ કવિ શ્રીં ચિનુ 
મોદીની સજ્જતા અને સર્જકતાને મારા જમણા હાથની 
સલામ છે. આ કવિની સર્જકતા બહુમૂખી છ. તેમની 
ચશોવિજયી કલમ નાટક, નવલકથા, ખંડકાવ્ય, છાંદસ- 
અછાંદસ કાવ્યો, ગઝલ વગેરે અનેક સાહિત્યક્ષત્રે ઘૂમી 
વળે છે. ગુજરાતી ગઝલને નવો વળાંક આપનાર કવિઓ 
સર્વશ્રી આદિલ, મનહર, મનોજ, રાજેન્દ્ર વગેરે 
પ્રતિભાશાળી ગઝલસર્જકો સાથે કવિ શ્રી ચિનુ મોદીનું 
નામ પણ માનભેર મુકાય છે. ટૂંકમાં કહેવાનું હોય 
તૌ એટલું જ કે સર્જક ચિનુ મોદીનું નામ હવે કોઈ 
પરિચયનું મહૌતાજ નરા રહ્યું. તેઓ ગુજરાતી 
સાહિત્યક્ષેત્રે સ્વયંપ્રકાશિત ગ્રહ છે. સર્જક ચિનુ મોદી 
ઈશ્વર સાથે સમોવડિયા પેઠે સીધી વાત કરવાનો મિજાજ 
રાખે છે. એ કહો નાખે છે : 
હ તને અવતારવ/ રાજી નથ, 
સ્વર્ગ કચ બંધાવવા ચરે તરટ્ટ 7 
પરંતુ આ કવિ સર્જકની ભૂમિકા ભજવર્તાં-ભજવતાં 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૪૯ 








રમેશ પારેખ 


સમષ્ટિના પ્રતિનિધિ તરીકે વાત કરે છં ત્યારે ઈશ્વરસર્જિત 
આ વિશ્વના સામાન્ય મનુપ્ય તરીકે ઈશ્વરની આણનો 
સ્વીકાર પણ કરે છે : 
પર્વતન નાગે પશ્થ્રર, દરિયાને નામે પાણી, 
“ટંશદિ' અપણે તો ઈશ્વરને ન!મે વણ 
કવિએ અહીં સહજશસિદ્ધ પ્રતિભઇ્થી ભારે મોટું 


કથથિતવ્ય લાઘવમાં અભિવ્યકત કર્યું છે. તેમણે કહ્યું 
ર્ટર્તા 


કે પર્વત આખરે શું ચીજ છે ? પથ્થર કે બીજું કંઈ ? 


એ જ એની ઓળખ. દરિયો પણ શું છં ? પાણીનો 
જથ્થો જ ! વસ્તુને કેવળ વસ્તુરૂપ જ જુઓ. આ 
ચીન્નનાં કલ્પનો એ “ઇલ્યુઝન' છે, મરીચિકા છે, 
ભ્રમણા છે, છતાં એની વિરાટતાથી અંજાઈ જવું એ 
ઇ કટના મનુપ્ય તરીકેની આપણી મૂઢ આદત છ. 
ઝમ જ આપણ ઈશ્વરના નામથી પણ અંજઈ જઈએ 
છીએ. હકીકતમાં આપણે પલા ઈશ્વરની સારી કે નરસી 
અભિવ્યક્તિ છીએ - અની વ્યક્ત વાણી છીએ. આપણે 
ઈશ્વરની પેઢીના વાણિયા કે વાણોતર માત્ર, આપણી 
અન્ય કોઈ સ્વતંત્ર ઓળખ ઈશ્વરે રહેવા દીધી નથી. 
આ રીતે ઈશ્વરનો જ એક અંશ હોવું તે મનૃપ્ય માટે 
ગૌરવપ્રદ બાબત છે ? ના ૨, એણે આપણને નિયતિ- 
ચક્રનું એક નગણ્ય પેડું બનાવી છોડી દીધા છે. મતુષ્ય 
એ ઈશ્વરની અભિવ્યક્તિ હોય તો એ અભિવ્યક્તિ 
ભટી, કંગાળ અને ઈશ્ચરત્વને ઝબ આપ એવી નશ્ચા. 
આમ કહીં કવિએ મનુપ્યત્વનું ઈશ્વર દ્રારા થવેલું અપમાન 
આપણને ચંધ્યું છે, ગાલીંચાનીં અવળી બાજુનું દર્શન 
રાવ્યું છે. જે એક શે'રની ગઝલ કહેવાનો રિવાજ 
હૉત તો મત્લાનો આ શે'ર પૂરા કદની ને ચોટદાર 
ગઝલ કહૅવાત ! 
ચિનુભાઈની એક અન્ય ગઝલનો શે'ર છે : 
આપણા ૫ણ હાથથી અમૃત ચ્રવે છે એટલ 
જેમ હછત જવ - શંકા એક મોટી ક છે / 
માત્ર ઈશ્વરના હાથરર્થી જ નર્હી, આપણા હાથર્થી 


લ્ટ્શ 


૬૫5 


પણ અમૃત સ્રવે છે - એ વાત મનુષ્યને ઈશ્વરની 
સમકક્ષ મૂકી આપે છે. હાથથી અમૃત સ્રવવાનું વરદાન 
કેવા સિકૃતથ્રી શાપ બનાવી મૂક્યું આપણા નિયંતાએ 
કે આપણી શંકા ક્યારેય હણાતી નથી ને નિરંતર શ્રદ્ધાનું 
ગળું ટૂંપાતું રહે છે. આ કપટી નિયંતાની વાતને ઉપસાવતાં 
ચિનુભાઈ કહે છે કૅ ઈશ્વરે મનુષ્યનાં આંસુને પણ 
અખંડ રહેવા દીધાં નથી. તેણે પોતાના નખ વડે હ્ષત 
કરીન આંસુને કદરૂપાં બનાવી દીધાં છે. આંસુ પણ 
અભિવ્યક્તિનો એક પ્રકાર જ છે. એ અભિવ્યક્તિને 
નિયંતાએ બદસૂરત ને ઉઝરડાવાળી કરી મૂકી. આપણે 
ઈશ્વરનું સંતાન કહેવાતાં હોઈએ તો તે ઈશ્વરનું વાત્સલ્ય 
કેટલું કૂર છે ! એની ઇચ્છાને પણ જાણે હાથપગ છે. 
આ અવયવો વડે તે માનવઅસ્તિત્વને ગૂંદી-છૂંદી નાખે 
છે અ વાત વિશે કવિને કશી શંકા નર્થી. અહીં એ 
પણ વાત છે કે જ્ઞાન પણ પીડાદાયક બની રહ્યું છે - 
જ્ઞાન એ આનંદનો નહીં, પીડાનો પર્યાય છે ! મનુષ્યની 
આવી કારૃણ્યસભર નિયતિ વિશે ચિનુ મોદીએ અન્ય 
ગઝલમાં બહુ સચોટ વાત કહી છે : 
છિદ્રવાળ! વહાણમાંથ! શૂં વજન ઓછું કરું ? 
જીવવાની વૃત્તિનો સહુથી વધારે ભાર છે / 

ઈશ્વરનો શાપ હોવા છતાં ટકી રહેવાની વૃત્તિ 
હીય છેં. જિજવિષાના ભારથી ડૂબુંડૂબું થઈ ગયેલા 
જીવતરને ટકાવી રાખવા મનુપ્યે શ્વાસ અને ઉચ્છવાસની 
વચ્ચે નિઃશ્રાસનો મુકામ વટાવવો પડે છે. છાતીને 
(પ્રદૂષિત) હવા વડે ખાલી-ભરી કરવાની રમતથી મનુપ્ય 
હવે થાકી ગયો છે. હવે તેને જુગાર ખેલી નાખવો 
છે. તેથી તે (સાચુકલી નહીં તો) ગંજીપાની રાણી 
જેવી, ફટ દઈ ફાટી જય તેવી ભલે હોય પરંતુ રંગીન 
જિંદગીને પડકાર કરે છે કે આવ મારે ત્યાં, અને 
સન્મુખ બેસ. ફેંસલો કરી નાખીએ, અસ્તિત્વને નામે 
મનુષ્યને ડારતાં કારણોનો. 

મનુપ્યના અસ્તિત્વની નિયતિ તો જુઓ ! 

કયારેક કાચ સામે, કયારેક સાચ સામે 

થાકી જવાનું કાયમ તલવાર તાણી-તાણી 

મનુષ્ય-અસ્તિત્વને સમય સામેના એક અવિરત 
અને લોહિયાળ જંગમાં સંડોવી દેવામાં આવ્યું છે, 
કોણે ભાવી સંડૉવણી કરી છે તૈની સ્પષ્ટતા કરવાની 


હ્ટ્શ 





જરૃરૈય કયાં રહી છે ? નિયંતાનું તામ સહુ જાણે જ 
છ. સૌ જાણે છે પરદા પાછળ રહી દોરીસંચાર કરનાર 
દુષ્ટ ઈશ્વરને. મનુપ્યને પોતાનું આગવું મહાભારત- 
યુદ્ધ લડવામાં ક્યારેક તકલાદી કાચમાં કળાતાં પોતાનાં 
બિંબોનો તો કયારેક અસ્તિત્વનાં સત્યોનો સામનો 
કરવો પડે છે. આ રોજિંદી લડાઈનું હમેશાં એકપક્ષી 
ને એક જ પરિણામ હોય છે - થાક અને વિરતિ - 
જ મનુપ્યની જિંદગીના જર્જરિત પાલવ સાથે વજનદાર 
પથ્થરની જેમ સદા બંધાયેલાં ને બંધાયેલાં મળે છે. 

કવિ શ્રી ચિનુ મોદીએ ઈન્વદ કરેલ 'તસ્બી' નામે 
આ ગઝલપ્રકારમાં માળાના મણકાઓ પછી પાછો 
આવતા મેર હોય તેમ અહીં 'તસ્બી'માં અધો મત્લો 
કરી આવે છે * 

થાકી જવાનું કાયમ તલવાર ત!ણતાણ 

'ઇશદ', આપણે તો ઈશ્વરને નામે વાણ 

મનુપ્યે રોજેરોજની કાળ સાથેની લડાઈને અંતે 
થાકી જવાનું, હાંટ્ી જવાનું, મરણતોલ થઈ જવાનું - 
એ જ એના આખાયે જીવતરનો સારાંશ. છતાં આપણે 
ઓળખાઈએ છીએ ઈશ્વર નામના એ શહેનશાહના 
સૈનિક તરીકે, અ શહેનશાહનીં સત્તાની અભિવ્યક્તિ 
તરીકે, એ શહેનશાહના દીલાતફ 4ંઢરા તરીકે - આપણી 
બીજી કશી ઓળખ નહીં, અન્ય કશી નિયતિ નહીં ! 
આપણૅ જીવતરના છેવાડે ઝૂંપડું બાંધી રહેનાર હડે- 
હડ થનાર, દેવીદેવતાઓ- રૃપ સવણોની વસ્તીના 
ગંત્યજો, અસ્પૃશ્યો ! કવિના કથનમાં વેધક પીંડા 
છે, સણસણતા કટાક્ષ છે ને 'મનુપ્યની શાશ્ચતી અર્થેની 
કાળી ચીસ' પણ છે. ગઝલ કેટલું કાવ્યમય ઊંડાણ 
સિદ્ધ કરી શકે ? તે પ્રશ્નનો જવાબ છે કવિ શ્રી ચિનુ 
મોદીની પ્રસ્‍તુત ગઝલ. કહો, કોઈને કંઈ કહેવું છે ? 

કોઈ ભલે ગઝલને છટ્‌ કહે, કવિ શ્રી ચિનુ મોદી 
એ છટ્નો જવાબ આમ આપે છે : 
ઠઠ-ભપકા એ જ છે “શર્દદ'ન!, 
ઘર બળે તો તાપી જેજું જેઈએ / 

આ ડવિને એમ સસ્તામાં છોડી દેવાય નહીં. 
હાથ આવ્યા છે તો, કમ સે કમ, એમની બીજી ગઝલ 
સાંભળવાનો આપણો હક છે. છે ને ? તો, પેશ છે 
અક અન્ય “ઇર્શાદી' ગઝલ : 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૫૦ 


સ્પર્શવાના ખ્યાલ?! પણ લોહ સોનું થાય છે, મારી એકલતાની ટૃરતું મોટું ટોળું થાય છે 


પછ, પઈ(% હાશ્ર પોતે, પગનું મોજ થય છે પાણી આપોઆપ આપે માર્ચ-એ કીમિયો કહે, 

જછકારઈ એટલ કે એક નકથાન? નઈ આંજી તરવા જઉ'છું તો મોટું-મોટું થાય છે 

રજ શિતામાં રટે કે પાણી ઓછું થાય છે મન/ તને “ઠશદ' કહેવાન! જરુરત કયાં હતી 7 

વાયકા, અટૃવા! પગરખાં પ્હેરવા પણ કયાં રહે ? શબ્દ! સંગત પછી પણ પાછપોચું થાય છે 
મ. 


ઝુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૫૧ 


“કિરણ ઓગાળેલું પાણી' 


નિપજ કાચમક ન/કળત/ કરણને 
પાણ/માં ઓગાળી પી ગયો છું હું, 

ત્યારશ। હું લખું છું ને 

પ્રકાશ ઝમવા મડે છે મારા અશ્મરોથાંી. 
મારા અહ્યરોન/ ભાષા જણે બદલાઈ ગઈ છે 
ને અઈ પ્રકાશ બન્ને 

ઝબકી ઊઠે છે કયારેક વાંચનારના મનમાં. 
મે તો કૃકત ૫1૩/ જ પીછું છે 

કિરણ ઓગાળેલું, 

થાર અ! અથ્યચે ને અ શબ્દ 

મને જ વિસ્ક/જે છે 

જનમ લતાની સાથે, 

છાકરરીઓ જનકે છે કે તરત જ 

એમને અ! કેરણ પાછી/(ક/ અગ/ળ 

ચમર્ચી ચમર! રોજ પિવડાવે છે એકન્/ મ. 
અને એટલે જ એમન અખો કયારેક કયારેક 
ઝબકી! ઊઠે છે પ્રકાશક. 

અને એટલે જ કવિતન? જેમ 

એમન અખો ડરે છે વશ/કરણછ. 
શબ્દોમ/%/ ઝબકી ઉઠતા પ્રકાશને 

અને આંખોમ/જ! ઝબકતા અ! પકાશને 
કેટલાક કવિત કહે છે અહી. 

મે તો કૃકત પાછ જ પછું છે 

કરછ ઓગળેલું 

“અભિનવ ભારતી'મં, અભિનવગુમે કહ્યા પ્રમાણે. 


લો, 
આ ડરી ઝમવ/ */ડ્યો 3ક/શ 
અથર, 


સુધીર દેસાઈ 


લ્ટ્શ 





સાહિત્યમાં ઉત્કટતા 





રોજેશેજના જીવનમાં આપણે જ શબ્દો વાપરીગગ 
છીએ તેમાંના કેટલાક શબ્દો વિવેચનમાં પણ વપરાય 
છે. આમ હોવું ઘણે અંશે કુદરતી છે અને કેટલેક 
અંશે ઇચ્છવાયોગ્ય પણ છેં, આનો એક ફાયદો એ 
પણ છે કે માત્ર અધરા અને અપરિચિત પારિભાપિક 
શબ્દોની ભરમાર કરીને અમે કંઈક નવું કહીએ છીએ 
તેવો આભાસ નિર્માણ કરવાનો વિવેચકોનો આયાસ 
ન હોવો દ્ેઈએ, હા, જ વિવેચકે સાહિત્ય એ રોજના 
જીવનના સંકુલની બહારની વસ્તુ છે એવો ભ્રમ ફેલાવવો 
હોય તો વાત જુદી છે. પરંતુ આ સાથે કેટલાંક ભયસ્થ્ાનો 
પણ ઊપજે છે. શાસ્ત્રીય વિવેચનના સંદર્ભમાં શબ્દોના 
અમૂક ચોક્કસ અર્થ થતા હોય છે અને તેથી નિત્યજવનના 
જે અર્થો નિપ્પન્ન થતા હોય, તેનાથી આ અર્થો સહેજ 
અલગ હોય છે. પરંતુ વિવેચનમાં નિત્યવ્વવહાર મુજબના 
જ શબ્દ એના એ જ અર્થોમાં વપરાય તો એનું કોઈ 
મહત્ત્વ રહેતું નથી. આને કારણે સાહિત્ય વિષે અનેક 
ગેરસમજણો પણ ઉદ્ભવે છે. 

“ઉત્કટતા' શબ્દ બાબત પણ આવું જ કંઈક 
બન્યું છે. કોઈ એકાદ સાહિત્યકારની રચનામાં ખૂબ 
આક્રંદ, છાતીફાટ આક્રોશ, ધિકાર કે ગુસ્સાનો તરવરાટ 
અથવા તો માનવતા પર લાંબુંલચક ભાષણ હોય તો 
તેની ગણના મોટા સાહિત્યકારમાં થવા લાગે છે. અન્ય 
કરતાં જમાંથી અધિક ગુસ્સો, પ્રેમ કે ધિક્કાર ઉદ્ભવે 
તે સાહિત્યિક રચના ઉત્કટ છે એવું સીધું ગણિત 
મંડાય છે. વળી, એવી પણ એક અપ્રત્યક્ષ માન્યતા 
રૂઢ થઈ ગઈ છે કૅ જે અનુભૂતિ ભાવનાનો ઊહાપોહ 
જગાવી ન શકે તે સાહિત્યનો વિષય ન થઈ શકે. 
મતલબ કે એ વિષય પર ઉત્તમ કક્ષાના સાહિત્યનું 
સર્જન ન થઈ શકે. આને કારણે ઘણા લાંબા સમય 
સુધી સાહિત્યમાં વ્યક્ત થઈ શકે તેવા અનુભવોનું 
ક્ષેત્ર ઘણું મર્યાદિત રહેવા પામ્યું છે. 

આ બધા ઊહાપોહના મૂળમાં 'ઉત્કટતા' શબ્દ 


બ્ટ્શ્‌ 





મૂ. લે. પ્રા. ગંગાઘર ગાડગીલ 
અનુવાદક જશવંતી દવે 


છે. ઉપયુકત અર્થમાં ઉત્કટતાનું કદ્દાપિ વિવેચનાત્મક 
મૂલ્ય આપીં શકાય નહિ, કારણ, સાહિત્યકારને ગમે 
તેટલી ઉત્કટ અનુભૂત્તિ થાય, પરંતુ જ્યાં સુધી તે 
કલાત્મક સ્તર સુધી પહોંચે નહિ ત્યાં સુધી તે સાહિત્યિક 
રત્રનાનું નિર્માણ કરી શકતો નથી. જે અનુભવ ઉત્કટ 
હીય છે તે કદી નિરપેક્ષ હોતો નથી. આ નિરપેક્ષતા 
કલાત્મક સ્તર પર લઈ જતીં અનુભૂતિનો એક આવશ્યક 
ગુણધર્મ છે. 

ખરું જતાં તો કોઈ પણ પ્રકારની અનુભૂતિ કૃતિનો 
વિષય બર્ની શકે, અનુભૂતિની તીત્રતા પર કૃતિની 
શ્રેષ્ત્તા અવલંબિત નથી. આ વાત મોપાસાંના ઉદાહરણ 
દ્વાર સમજીએ. અલિમ્ર, ઠંડી અને થોડેઘણે અંશ છદ્મવેશી 
એવી મોપાસાંની લેખિની છે. કોઈ પણ અનુભૂતિ 
આવેગથીં ઘટાવવી એ એના સ્વભાવમાં જ નથી. 
એટલે એની સાહિત્યિક રચનામાં અનુભૂતિ ઉત્કટ નથી 
અને તેથી જ તે મહાન સાહિત્યકાર મનાય છે. પશ્ચિમના 
સાહિત્ય- જગતમાં તેનું સ્થાન ખાસ્સું ઊંથ્યું છે. ઝર્યો 
વોં ઝર્યાનાં હૃદય નિચોવી નાખનારાં વર્ણનો કરનાર 
વિક્ટર હ્યૂગોના સ્થાન જેટલું જ, બલકે તેનાથી વધુ 
મહત્ત્વનું, સ્થાન મોપાસાંન અપાયું છે. 

મૂળ વાત એ છે કે જુદી જુદી વ્યક્તિઓના 
સ્વભાવ પણ ભિન્ન ભિન્ન પ્રકારના હોય છે. કોઈનો 
અનુભવ આવેશપૂર્ણ હોય તો કોઈનું અવલોકન સંયત 
હોય; કોઈ અલિસ હોય તો કૉઈ વક્રદ્રછ્ઠા ! જેનો 
અનુભવ આવેશપૂર્ણ તે જ સણે સાહિત્યકાર એ માન્યતા 
જ ભૂલભરેલી છે. અનૃભવ પ્રામ કરવાની કોઈ પણ 
પદ્ધતિ સુંદર લલિત રચનાનું નિમિત્ત થઈ શકે છે. 

પરંતુ જે આમ જ હોય તો ઉત્કટતાને વિવેચનમાં 
કોઈ સ્શ્રાન જ નથી શું ? આ પ્રશ્નનો ઉત્તર એ કે 
ઉત્કટતાનું વિવેચનાત્મક મૂલ્ય તો છે, પણ તે બીજ 
અર્થમાં. સાહિત્યિક રચનામાં ઉત્કટતા જરૃરી છે તે 
અનુભૂતિની નહિ પરંતુ અભિવ્યક્તિની. એલિયટે જેમ 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૫૨ 


કહ્યું છે તેમ : "10 19 10 ધટ 11્લાડાંઇ ૦4 
€%૪9૯11લા૦૯€ ઇપઇ, 101૯0 પટ 11 લાડ 
0? €%01€55101॥ !" 

અનુભૂતિ ઉત્કટતાથી લાધી હોય કે અલિમપણે, 
પણ તત તેના દ્રારા સુંદર અને કલામય રથના પ્રગટ 
તો એનો અર્થ એટલો જ કે સાહિત્યકારની અભિવ્યક્તિ 
ઉત્કટ ૪. 

અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતા એટલે શું તેની થોડ 
સ્પરતા કરવી જરૂરી .છે. ઉત્કટતા અટલે જવંત 
ચેતના ! જ કૃતિમાં અનુભૂતિ જવંત-શ્વતનવંતી ન 
હૉય તો વાચકના ભનમાં એ પ્રવેશ પાર્થી શકશો નહિ. 
કૃતિએ જે પ્રકારના સંસ્કાર વાચક-ભાવકના મન પર 
પાડવા જોઈએ તેવા તે પાર્ડ શકશે નહિ, તથી આ 
જવંત ચેતના એટલે કે ઉત્કટતા કૃતિમાં હાવી જ 
નઈએ. કૃતિની આ મૂળભૂત જરૃૂચ્યાત છે. 

પરંતુ ઉત્કટતાનો અર્થ આટલો સીમિત પણ 
નથી. કૅમેરાની કિલ્મ જેટલી સારી હશ તેટલું જ ઝીણામાં 
ઝીણી વિગત સહિત સ્પષ્ટ ચિત્ર વેના પર આવશે. એ 
પ્રમાણે અભિવ્યક્તિ તીવ્ર હશે તો તેમાં વ્યક્ત થતી 
અનુભૂતિની ઝીણામાં ઝીણી વિગતો જરુરી અથવા 
અર્થપૂર્ણ વિશેષતા સહિત વાચકના માનસ પર પડશો 
જ. અહીં “જરૃરી અથવા “અર્થપૂર્ણ” શબ્દો મહત્ત્વના 
છે, કારણ અનુંભવતું પ્રત્યેક પાકું લેખકની દષ્ટિએ 
અર્થપૂર્ણ નથી હૉતું. આવાં અર્થપૂર્ણ ન હોય તેવાં 
પાસાંનું પણ જો ચિત્રણ થાય તો ત કૃતિત નુકસાન 
જ પહોંચાડે ઈ. તેથી જે અભિવ્યક્તિ ઉત્કટ હોય 
તો તેમાં અનુભવનો ભાગ આવશ્યક રહતો નર્થી. 

આમાંથી જ અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતાનું એક બીજું 
પાસું પ્રકટ થાય છે. ઉત્કટ અભિવ્યક્તિ એ સંપૂર્ણતયા 
કલાત્મક સ્તરે પહોચેલી હોય છે. સોનાને અશ્રિાં 
તપાવવાથી એની અશુદ્રતા નાશ પામે છે એ રીતે 
અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતા અનુભૂતિના અશુદ્ર (જક્લાત્મક) 
ભાગનો નાશ કરે છે, કૃતિ શુદ્ર કલાત્મક સ્વરૃપ પામે 
છે. આપણને થતો પ્રત્યેક અનુભવ અમુક અંશે તો 
અંગત સ્વરૃપનો જ હોય છે. અને લેખકે અનડભૂતિ 
પરની પોતાના વ્યક્તિત્વની છાપ કાયમ રાખર્વી હોય 
તો પોતાની અનુભૂતિના આ અંગત ભાગને છોડી જ 


જુંલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૫૩ 





દેવો પડે. જ્યારે પણ લેખક આ સ્થિતિ પ્રાત કરી લે 
ત્યારે તેની અભિવ્યક્તિ ઉત્કટ થાય જ. આમ «તર્કએ 
તો અનુભવમાં અકલાત્મક ભાગ રહેવાનો ૪. આ 
કારા મનૃષ્ય જોં કંઈક બોધપાઠ લે તો અનુભવૉમાંકી 
એક તાર્કિક વિચ્ારસંબંઘ પણ નિર્માણ થવાનો ! આ 
મૂળભૂત રીતે ખોટું નથી, એનું એક આગવું મહત્ત્વ 
પણ છે. પરંતુ સર્જનાનુભૂતિતાં આ પાર્સા વ્યવઘાનરૃપ 
બને તો તેનાથી કૃતિની ક્લાત્યક અભિવ્યક્તિ તસખથાય. 

આ તો થઈ શભિવ્યક્તિ્ની ઉત્ક્ટતાની પ્રાથબિક 
અગર તો અકર્ત્ક વાત. અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતા એ 
શબ્દપ્રયોગ ખૂબ અર્થત્રભર છે અને તે સમજવા મણે 
આપણે જરા ઊંડાણમાં જવું પડશે. 

અનુલવર્ની અભિવ્યક્તિની વાત થોડો “અનુભવ 
કયો? એ વાતથી સહેજ પણ અલગ નથી. અનુભૂતિ 
જ અભિવ્યક્તિનું આલંબન છે. એક જ વાતનાં અલગ 
અલગ પાસાં છે. એક લેખક તરીકે મારો અનુભવ છે 
કે અનુભૃતિની અભિવ્કક્તિ વગર કલાત્મક સ્તરે અનુભવ 
પામવાની ક્રિયા કરી પૂર્ણ થતી નથી. અને તથી 
અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતા એટલે અનુભૂતિની ઉત્કટતા 
એવું સમીકરણ સ્વાભાવિક રીતે બંધાઈ «તય છં. અને 
અનુભવ થવાની ઉત્કટતા એટલે શું એ વાત સમજી 
લેવાની જરૂરિયાત ઊંભી થાય ૪. 

અહીં કોઈને લાગશે કે હરિકથા જયાંથી રણ કરી 
હતી ત્યાં જ કરી આવી પહોંચી. ઉત્કટતા એ અનુભવની 
નહિ, અભિવ્યક્તિની હોય ઇં તે પ્રથમ પુરવણ કયું, 
હવે, અભિવ્યક્તિની ઉત્કટતા એટલે અનુભવ પામવાની 
ઉત્કટતા એવા નિષ્કર્ષ પર પહોંચ્યા ! વાચકના મનમાં 
મૂંઝવણરૂપે એકાદ બે ગ્રશ્મ જરૂર ઊઠશે : લેખક કોઈક 
વૈચારિક વમળમાં તો કૃસાયા નથી ? ઉત્કટતાનો અક 
આપણે પહેલાં તો ભૂંસી નાખ્યો, હવે કરી પાછો એ 


« આપણે લખવાનો ? 


આ શંકાનો જવાબ મેળવવા અનુભૃતિની ઉત્કટતા 
અને “અનુભવ પામવાની ઉત્કટતા' એ બે વાતનો 
સહ્ય પણ મહત્ત્વ બેદ સ્પષ્ટ સમછ લર્દએ. આ 
શબ્દો «ે એકદમ સાચા અને ખરા અર્થમાં લઈએ તો 
આ બન્નેમાં કંઈ તફાવત છે એવું કહ્યચિત્‌ લાગે નહિ. 
કારણ જે ઘટના ઘટે નહિ તેનો ક્યારેય પણ અનુભલ 


હ્ટ્શ 


થાય નહિ, પરંતુ મારો શબ્દપ્રયોગ એક જ અર્થ વ્યકત 
કરતો હોય છતાં મારે જે કહેવું છે તેમાં બન્ને જુદા 
જુદા અર્થો અભિપ્રેત છે. 

અનુભૂતિની ઉત્કટતા એમ હું જ્યારે કહું છું 
ત્યારે મારો ભાર અનુભવ કરનાર વ્યક્તિ પર ન રહેતાં 
અનુભૂતિ પર હોય છે. અને જ્યારે અનુભવ પામવાની 
ઉત્કટતાની વાત કરતો હોઉ' છું ત્યારે મતે અનુભવ 
ગ્રહણ કરનાર વ્યક્તિ અભિપ્રેત હોય છે. કોઈ એકાદ 
માનવીનું વ્યક્તિત્વ એટલું ઉત્કટ ન હોય, પણ તેને 
થયેલો અનુભવ ઉત્કટ હોય. માતાના મૃત્યુના દુ:ખે 
તે ટૂસકે ડૂસકે રડતો હોય, પણ તેથી કંઈ તેનું વ્યક્તિત્વ 
ઉત્કટ છે એવું કંઈ કહી શકાય નહિ. ઊલટાનું બીજી 
કોઈક વ્યક્તિને થયેલો અનુભવ એટલો ઉત્કટ ન હોય, 
પરંતુ તેનું વ્યક્તિત્વ વિલક્ષણ રીતે ઉત્કટ હોવાને 
કારણે સંસ્કારક્ષમ હોઈ શકે અને સાહિત્યમાં ઉત્કટતા 
એટલે માત્ર અનુભવ જ ઉત્કટ હોય તે ચાલે નહિ, 
એ જરૂરી પણ નર્થી, જરૃરી તો છે અનુભવ પ્રામ 
કરનાર વ્યક્તિની ઉત્કટતાની ! 

'બક્તિની ઉત્કટતા એટલે શું ?' આપણી મૂળભૂત 
પ્રેરણા અને આપણને થયેલો અનુભવ - આ બે વડે 
આપણું વ્યક્તિત્વ ઘડાય છે. 'ઘડાય છે' એ શબ્દો 
મે અહીં સમજીને વાપર્યા છે, કારણ, વ્યક્તિત્વ એ 
કંઈ અનુભવોની વખાર નથી, એને એક આકાર પણ 
હીંચ છે, માનવીને જે અનુભવ થાય તેનાથી તે 
પોતાની પ્રેરણા અનુસાર કોઈ એક સંબંધ બાંધે છે. 
આ સંબંધ એટલે એ માનવીનું વ્યક્તિત્વ ! આ 
વ્યક્તિત્વમાં પણ અનેક રૂપ હોય છે. જીવનનાં જુદાં 
જુદાં ક્ષેત્રોનો વિચાર કરતી વખતે તેમાં રહેલાં જુદાં 
જુદાં રૂપનું મહત્ત્ત જણાય છે. કલાનિર્મિતિનો વિશ્વાર 
કરતી વખતે વ્યક્તિની અનુભવ કરવાની પદ્ભતિને જ 
મહત્ત્વ આપવાનું હોય છે. 

હવે, મનુષ્યનો જે કંઈ પણ અનુભવ એટલે તેનામાં 
રહેલી અનુભૂતિ પામવાની પદ્ધતિને એક પડકાર | 
હા, આ વ્યક્તિનું વ્યક્તિત્વ કલાત્મક હોવું જરૂરી છે. 
આ અનુભૂતિમાં કયાંક કોઈક એવું રૂપ પણ હોય છે 
જે કંઈક નૂતન લાગે, કંઈક પરિચિત હોય એવો અનુભવ 
થાય ! આનું કારણ એ છે કે વિશ્વમાં બિલકુલ નવીન 


િ 


કે મૌલિક તો કંઈ જ હોતું નથી. આ શાશ્ચત સત્ય 
જેટલું સત્ય એ પણ છે કે પ્રત્યેક અનુભવ સ્વતંત્ર 
અને અલગ પ્રકારનો હોય છે. એમાં કંઈ ને કંઈ તો 
નૂતન હોય છે જ અને તેટલા પ્રમાણમાં તે મનુષ્યના 
વ્યક્તિત્વને પડકારે છે ! અનુભવ પામવાની તેની 
જૂની પ્રથા અનુભૂતિમાં રહેલી નવીનતાને પામવા અધૂરી 
પડે છે - અસમર્થ નીવડે છે. અનુભવે ફેકેલો આ 
પડકાર ઘણીખરી વ્યક્તિઓ સ્વીકારતી નથી. એમાં 
રહેલી ન્યૂનતા તરફ એ દુર્લક્ષ જ સેવે છે, અને અનુભવને 
એના જૂના ચોકઠામાં જ મૂર્કી દે છે. પરંતુ ઉત્કટતા 
ધરાવતી વ્યક્તિ આમ કરતી નથી. પ્રત્યેક નવા અનુભવના 
પડકારને તે ઝીલે છે અને જેટલી ઉત્કટતા તીવ્ર એટલા 
પ્રમાણમાં આ પડકાર ઝીલવાની શક્તિ વધુ ! 

ગ પડકાર ઝીલવો એટલે અનુભવ પ્રાત કરવાની 
રીતમાં ફેરફાર કરવો. આ નૂતન અને નવીન અનુભવ 
પામવા માટે નવી કેડી કંડારવી પડે. પરંતુ આ પ્રક્રિયા 
અહીં જ અટકતી નથી. અનુભૂતિ પામવાની આ રીતમાં 
થયેલા ફેરફારથી નૂતન અનુભવ તે વ્યક્તિત્વનો એક 
ભાગ બની જ્ય છે, વ્યક્તિત્વને બદલી પણ નાખે 
છે. આનો અર્થ એ કે જૂના અનુભવોમાંથી તે વ્યક્તિત્વનો 
જે સંબંધ નિર્માણ થયો હોય તેમાં આ નવી અનુભૂતિ 
ચપોચપ બેસી શકે નહિ. જૂના વ્યક્તિત્વને નવી અનુભૂતિ 
કાંટાની જેમ ભોકાયા કરે છે અને તે અનુભૂતિને 
સમાવવા માટે તે વ્યક્તિએ પોતાનું સંપૂર્ણ સ્વરૃપ 
બદલવું પડે છે, એક નવો સંબંધ બાંધવો પડે છે. 
અતે આ નવા સંબંધ જ્યારે આકાર લેતા હોય છે 
ત્યારે જૂના અનુભવોના વિવિઘ સંબંધો બદલાતા જય 
છે. આ સર્વેને એક નવો જ અર્થ પ્રામ થાય છે. 

વ્યક્તિની ઉત્કટતા એટલે પ્રત્યેક અનુભવથી 
વ્યક્તિનું સ્વરૂપ બદલાઈ જાય એમ નહિ. વળી, આવું 
વ્યક્તિત્વ તો કોઈનું હોતું પણ નથી. આ એક સારી 
વાત છે, કારણ, આવી ઉત્કટ વ્યક્તિ માનસિક તાણને 
લઈને કાં તો ગાંડી થ્રઈ જ્ય અથવા તો મૃત્યુ પામે ! 
વળી, વ્યક્તિમાં આવો ક્રાંતિકારક પલટો લાવી દે 
એવી શક્તિ કંઈ દરેક અનુભવમાં હોતી પણ નથી, 
પરંતુ જે વ્યક્તિમાં આ ઉત્કટતા ન હોય તો શ્રેષ્ટ 
કૃતિની રચના પણ શક્ય નથી. 


જુલાઈ ૨૦૦૦-: ૪૫૪ 


કહેવાય છે કે ઓગણીસમી સદીના અંતિમ ભાગમાં 
ભૌતિકશાસ્રે માન્ય કરેલા સિદ્ધાંતોમાં ગોઠવાય નહીં 
એવી કેટલીક વાતો વિજ્ઞાનીઓના નણવામાં આવી 
હતી. પરંતુ આવી વાતોથી પ્રસ્‍થાપિત સિદ્ધાંતોમાં કોઈ 
ઊથલપાથલ કે ફેરફાર કરવાની આવશ્યકતા તેમને જણાઈ 
નહોતી. જના સિદ્ધાંતોમાં નજીવા ફેરફારો કરી તેમણે 
નવા સંબંધોને સ્થાપવા પ્રયત્ન કર્યા. માત્ર આઇન્સ્ટાઇન 
- જ એક એવા હતા જેમણે ભૌતિકશાસ્રના જૂના 
સિદ્ધાંતોમાં ધરખમ ઊંથલપાથલ કરી નવા સિદ્ધાંતોનું 


મને કહેવામાં આવ્યું - 


મને કહેવામાં આવ્યું 
તું અજવાળું છે 
અને છીનજ લેવ#મ૮ અ/વ્યો 
મારો સૂરજ. 
મને કહેવ(મ આવ્યું 
તું પંખી છે 
અને ઝૂંટઢજી લેવામ( આવ્યું 
મરું આકાશ, 
મને ડહેવ/%૮ અહવ્યું 
તું મોજું છે 
અને સૂકજી ન/ખવામાં આવ્યો 
મારો દરિયો. 
મને કહેવામાં આવ્યું 
તું બેબ છે 
અને ટોડ કેવ/મ/ આવ્યું 
મું દપણ. 
મને કહેવામાં આવ્યું 
તું માણસ છે 
અને આપ દેવામાં આવ્યા 
મને નહોર. 
યોગિની શુકલ 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૫૫ 


નિર્માણ ૬: પરિણામે આઇન્સ્ટાઇન નવા, વિસ્તૃત 
અને ભવ્ય સંબંધો સર્જી શકયા. 

આઇન્સ્ટાઇને વિજ્ઞાન ક્ષેત્રે જે કર્યું તે પ્રખર 
કલાકાર કલાક્ષેત્રે કરે છે અને તેટલા પ્રમાણમાં એનું 
વ્યક્તિત્વ ઉત્કટ થતું જય છે અને એટલા જ પ્રમાણમાં 
તેની કૃતિમાં પણ ઉત્કટતા નિર્માણ થાય છે. તો, 
આ છે ઉત્કટતાનો અર્થ, અને આ અર્થમાં જે ઉત્કટતા 
વપરાય તો તે એક શબ્દ માત્ર ન રહેતાં સાહિત્યના 
મૂલ્યાંકનમાં એક સાચી અને સારી કસોટી બની શકે ! 


એક ગીત 


ઝળહળતા કીપશ્ી ઝળહળતું ઝાડ, 
અને ઝળહળતું એ તણું ધર; 

તેજીલું જળ અને તેજ ૫ળ 
પછી ઊંમટ્યું છે અ સરવર. 


પવન ટૂંકાય તારી આંખોના હેતે 
મળત અ/ક/?! તરડ/ય, 
વિહ્વળ બનીને તારી જેતી'ત/ વહ 
તાર! હોવાનું પૂર અથડાય. 
ઝળહળત/#૦ 


પળના એ પ્રણ તો નઈઓન મૂર 
બે કાંઠામાં વાત વહી જાય, 
ઝંખનાન જછુથી ઝંઝાવ/ત ઊમટે 
ને મનનો હિલોળ રહી! જાય. 
ઝળહળતા૦ 


સૂરજન તેજે હું એવું દોડ્યો 
કે રેબઝેબ લથબથ કાય# 
ઝળહળત! દીપથી જળમાં દેખાતી એ 
મલકતી મલક/ત? છટય/. 
ઝળહળતા #પર્ક૦ 


નલિન પંડ્યા 


ય 


ભઈ વાહ ! 





હમણાં હું મારી એક સીરિયલના શૂટિંગ માટે 
પ્રદેશ જઈ આવ્યો. દક્ષિણ આફ્કા, બૉસ્વાના અને 
સ્વાઝીલંડ. ત્યાં મોટા પ્રતિષ્તિ ઉધોગપતિ ગૂજરાતીઓના 
ઇન્ટરવ્યૂ કર્યા. આ પ્રવાસ દરમ્યાન મુખેથી ““ભઈ 
વાહ !'' નીકળી જાય એવી કૅટલીક વ્યક્તિઓનો પરિચય 
થયો. થયું ક લાવ ત્યારે હુંય ગમતાનો ગુલાલ કરું. 
(૧) ભૂલાભાઈનો મારિયો 

તમે દક્ષિણ આફ્કા જવ અને ભૂલાભાઈ છીતાને 
મળો નહીં તો તમારી જાતરા અધૂરી ગણાય. મને 
દ. આ.ની એક વાત બહ ગમી. હાલની પેઢીએ પોતાના 
પિતાજી કે દાદાના નામને જ અટક બનાવી દીધી છે. 
દા.ત, ભૂલા છીતા, જીવણભાઈ કલ્યાણ, જયસુખ 
વાલજી, બૉબ નારણદાસ, મનહર મૂની વ. ખેર, 

આ ભૂલાભાઈને ત્યાં અક ધોળિયો છે - અંગ્રેજ - 
નામ એનું મારિયો. આ મારિયો ભૂલાભાઈનો પી.એ., 
ડ્રાયવર, દીકરો, જે ગણો એ બધું જ છે, ભૂલાભાઈને 
બાપુજી અને એમનાં પત્નીને બા કહીને જ બોલાવે 
છે, ઉતાવળમાં બાપુજીનું 'બાપજી' કરી નાખે. આ 
એ મારિયો છે જે જન્મે અંગ્રેજ અને કર્મે - સ્વભાવે - 
સંસ્કારે પૂરો ભારતીય અને એમાંય વધારે ગુજરાતી છે. 

ત્યાં મોઢા પાયે ગાયત્રી યજ્ઞ થયો ત્યારે એની 
વ્યવસ્થામાં તો. મન મૂકીને ખૂંપી જ ગયેલો, પણ 
યજ્ઞમાં પણ બેઠેલો. સમજણ પડે કે ના પડે, મોરારી 
બાપુની કથામાં પણ બેઠેલો. એની અને બાની વાતો 
સાંભળો તો એમ જ લાગે કે મા-દીકરો જ વાત કરી 
રહ્યાં છે. આ મારિયો ખાસ ભણ્યો નથી છતાં એને 

આ.ના ઇતિહાસની અને ભૂગોળની જેટલી ખબર 
એટલી ભણેલાનેય ના હોય, વિશ્વના સાંપ્રત પ્રવાહોથી 
પરિચિત, ગાંધીજી વિશે અને મંડેલા વિશે તો ખૂબ 
જાણે. અને ભૂલાભાઈના મહેમાન એટલે પોતાના મહેમાન 
ગણે. મારિયો હશે લગભગ ૩૯નો. મેં એને પૂછ્યું, 
“તું પરણ્યો નથી ?'' એ કહે, “પરણ્યો છું ને ! 


ઝી 


ઉર્‌ 


પ્ર 





સુભાષ શાહ 


1 18 પ113૧૯6 10 ઉબેવલા 101'8.'' (ગોલ્ડન એરા 
ભૂલાભાઈના વિશાળ ઉદ્યોગનું નામ છે.) અને ખડખડાટ 
હસી પડે. એના અંગત જીવનની કરૃણતાની કથની 
લાંબી છે. માબાપની સેવાને કારણ જ એ ભણી ના 
શકયો. અને એ બધી વાતો એ ગીતાના સ્થિતપ્રશ્રની 
સ્વસ્થતાથી જ કરે અને છેલે ખડખડાટ હસી પડે 
ત્યારે મારાથી તો મોટેથી એને ધબ્બો મારી બોલી 
જવાયું હતું કે ભઈ વાહ ! 

તા.ક. આ સ્ક્રલકાય મારિયોને કોઈ ગૂજરાતી છોકરી 
સાથે જ લગ્ન કરવાં છે. બોલો, છે કોઈ તૈયાર ! 
(૨) પ્રકાશભાઈનાં બા 

દક્ષિણ આફ્કાને અડીને આવેલો દેશ સ્વાઝીલેંડ. 
સાતઆઠ લાખની વસ્તીવાળો દેશ. એમાં શર્મા ગ્રૂપ 
ઓફ ઇન્ડસ્ટ્રિઝની એક મિલ એ 'સ્વાઝી પેપર 
મિલ'. એમની આવી અન્ય મિલો દૃબાઈ, ઇેગ્લેંડ, 
ઝાંબિયા અને હવે વેસ્ટ ઈડિઝમાં પણ છે. સ્વાઝી 
પેપર મિલના સર્વેસર્વા પ્રકાશભાઈ. બીજી મિલો બીજ 
ભાઈઓ સંભાળે. પ્રકાશભાઈનો ઇન્ટરવ્યુ કરવાનો હતો. 
સાંજે અમને જમવા બોલાવેલા ત્યારે એમણે ઘણાં 
બધાં સગાંવહાલાં - મિત્રોને બોલાવી નાનકડી પાર્ટી 
જ કરેલી. જઈને બેઠા - પરિચય વ. ચાલતું હતું ત્યાં 
જ એક ૪૦ની આસપાસનાં પણ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત 
વૃદ્ાએ પ્રવેશ કર્યો. શ્રેત કેશ, ચહેરા પર હાસ્ય, ગૂજરાતી 
સાક્લો અન બોલવામાં અસલ ગુજરાતી લહેકો. “જે 
શ્રીકૃ્ણ'' અને ““જય અંબે'' કહી બા તો બેઠાં, 
પ્રકાશભાઈઃ્મે ઊભા થઈ પોતાની પાસે બેસાડયાં. ભારતથી 
હજરો માઈલ્‌ દૂર, એક નાનકડા પ્રદેશમાં આવૂં અણિસુદ્ 
ગુજરાતી સાંભળી આનંદ આનંદ થઈ ગયો, મૂળ આ 
અમદાવાદનું કુટુંબ અને વર્ષોથી ત્યાં સ્શ્રાયી થયેલું. 

પ્રકાશભાઈએ જે મિત્રોને બોલાવેલા એમાં એક 
હતો અશરફ. પાકિસ્તાની મૃસ્લિમ. સહેજ જડો, પણ 
દેખાવડો. સરસ અંગ્રેજી બોલે અને જ્ઞાનનો ભંડાર. 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૫૬ 


જમવા બેઠાં ત્યારે બાની સાથે આ અશરફ બેઠેલો. 
જમતા પહેલાં બાએ એને નેરથી ધબ્બો મારી કહ્યું, 
“તું તો ભઈ, બહુ કામમાં છે ને ! બાને ભૂલી ગયો 
કે શું ? અઠવાડિયાથી તને જોયો નથી.'' અશરફે 
પ્રેમથી માથું નમાવી એટલું જ કહ્યું, “ગલતી હો 

ગઈ મમ્મી, કલ સે રોજ આકે મિલા કરૃંગા.'' 

ઘરમાં રોજ વ્યવસ્થિત નિયમિત રીતે અંબામા 
અને કૃષ્ણ ભગવાનની સેવા કરનાર આ માને પોતાના 
દીકરા પ્રકાશમાં કે મુસ્લિમ અશરફમાં કોઈ ફેર 
નહોતો દેખાતો. એમને મન હિંદૂ-મુસલમાનનો કોઈ 
ભેદ જ નહોતો. 

મે બાને પૂછયું, “બા, અહીં ગમે છે ?” 

“'ગમે જ ને ! છોકરા, વહુ ફૂલની જેમ સાચવે 
છે.'' આં એમનો ઉત્તર હતો. અને  પ્રકાશભાઈએ આ 
વિશાળ ઉદ્યોગની સફળતાનું શ્હસ્ય કૌટુંબિક એકતા 
ગણાવી અને એનું બધું શ્રેય બાને જ આપ્યું. હવે તમે 
જ કહો, આ બાને “બા વાહ !'' કહેવું પડે કે નહીં ? 
(૩) મનહર મુની ક ક 
''”_ દઇૃક્ષિણ આફ્રિકાને અડીને આવેલો બીને દેશ 
બૉસ્વાના. એનું મૃખ્ય શહેર ગૅબરોન. અને અહીં 
જાણે 'આ મનહર મૂનીનું રજવાડું. અનેક વિશાળ 
ડિપાર્ટમેંટલ સ્ટૉર્સના માલિક, અનેક સુપર માર્કેટોના 
માલિક. અનેક સામાજિક, સરકારી-અર્ધસરકારી 
સંસ્થાઓના પ્રમુખ કે ચેરમૅન વગેરે...વગેરે... 

અમે જેહાનિસબર્ગથી, ગૅબરોન સાંજે પહોંચેલા. 
સીધા મનહરભાઈના આલીશાન-વિશાળ બંગલામાં. 


4 


જમીને વાતો કરી મોડી રાતે સૂતેલા. અને વહેલી 
સવારે અત્યંત મધુર કંઠે, શુદ્ધ ગુજરાતી ઉચ્ચારો સાથે 
“રામસભામાં અમે રમવાને ગ્યા'તા...'' એ ગવાતા 
ભજનથી મારી આંખ ખૂલી | ગઈ. સૉફિસ્ટિકટેડ, માઈક 
અને સ્પીકરમાંથીં આવતો અવાજ મનોરમ્ય હતો. હું 
ઊઠ્યો, તાજે થઈ બહાર નીકળ્યો - અવાજનું પગેરુ 
શોધતો એક સરસ મંદિરમાં પહોંચ્યો. કૃપ્ણ ભગવાનની 
મૂર્તિ સામે હારમોનિયમ સાથે એકધ્યાને મનહરભાઈ 
ભજનો ગાઈ રહ્યા હતા. હું ચૂપચાપ બેસી રહ્યો. 
ભજન પૂરું થતાં મુની ધ્યાનભંગ થયા. મને ફરમાઇશ 
પૂછી, અને પછી તો સાયગલ, સી. એચ. આત્મા, 
પંકજ મલિક વગેરેએ ગાયેલાં અનેક ભજનો એમના 
કંઠે સાંભળ્યાં. 
ગતે ક્યારની રોકી રાખેલી એક જિજ્ઞાસા - તે 

મેં પૂછી જ નાખી. ““મનહરભાઈ, આટલા વિશાળ 
બંગલામાં તમે અને ભાભી બે જ છો. છતાં ગાતી 
વખતે આ માઈક, સ્પીકર... એ બધું કેમ ?'' 

પહેલાં તો એ માર્મિક હસ્યા અને પછી કહે, 
“સુભાષભાઈ, મારા આ! ઘરમાં અને બહાર વિશાળ 
કંપાઉન્ડમાં' અમારા સિવાય અનેક સૂક્ષ્મ જંતુઓ, 
પશુઓ, પક્ષીઓ અને જીવો વસે છે. જો ભજન 
ગાવાથી મારો આખો દિવસ સારો જતો હોય તો મારે 
એેમને પણ ભજન ગાઈને કેમ ના જગાડવાં ? એમની 
સવાર પણ ભજનથી જ કેમ ના પડે ?'' 

ઝએેમની આ ભાવના સાંભળતાં જ હું મનોમન 
બોલી ઊઠયો ''ભઈ વાહ !'' 


સાભાર સ્વીકાર 


૩0120 ડન્યાશાળા ટ્રસ્ટ (ઘાટકોપર) (શ્રીમતી વિનોદની ચંદૂલાલ લ સેકારકા સાહિત્ય સંશોધન 


અને પ્રકાશન યોજના, મુખ્ય વિક્રેતા : 
, વિ. સ. માકક સર્જક અને. સર્જન: 


સૂમન પ્રકાશન, ૯૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મૂંબઈ - ૪૦૦ ૦૦૨ર)નાં - 
સં. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રા. ૮૫. સ્મૃતિસૌરભ : 


લે. ચંદુલાલ સેલારકા, કિં. રા. ૯૫. ચિંતનસૌરભ : લે. ઉપર મુજબ, કિં. રા. ૯૫. ચરિત્રસૌરભ : 


લે. ર મુજબ, કિં. રા. ૮૫. જીવનસૌરભ 


: લે. ઉપર મુજબ, કિં. રૂ. ૯૫. 


અન્ય સ. 
સોનેરી. સપનાંનું શહેર : સંપાદન : જી. એમ. હરક (માહિતી અને પ્રકાશન અધિકારી), 
પ્ર. : અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કૉપોરેશન, કિ. રૃ , ૧૦૦. 


જુલાઈ ર ર૦૦૦: ૪૫૪ 





* 
ટશ 


પુરષ અને પ્રકૃતિનું પાવન તીર્થ : પોંડિચેરી 





નવાં-નવાં સ્થળો નવાં, જાણવાં, માણવાં મને 
બહુ ગમે છે. દેશ-વિદેશમાં ઠીક-ઠંક ફરવાની તક 
મળી છે. ઇતાં ઘણું બાકી રહી ગયું છે. જુઓ ને, 
પૉંડિયેરી જેવા આપણા જ દૈશના જણીતા સ્થળે 
હજી હમણાં જ જઈ શકયો. 

પ્રવાસ નવા વિશ્વમાં પ્રવેશ કરાવે છે. સાથે 
સ્મૃતિમાં સરકી ગયેલ જૂનાને ઉખેળી આપે છે. જેમ 
તે આગળ લઈ જાય છે તેમ સ્મરણોની સૃષ્ટિમાં પાછળ 
પણ ખેચી જય છે. પોંડિચેરી જતાં આમ જ થયું. 
'પિસ્તાલીસ-પચાસ વર્ષ પહેલાંનાં કૉલેજનાં વર્ષો યાદ 
આવાં ગયાં 
કૉલેજના એ દિવસો 

૧૯૪૯થી ૧૯૫૫ મારા કૉલેજના દિવસો. 'ભૂબ 
મન કરેલી, સાથે કેટલુંક ગંભીર ભાથું પણ અનાયાસ 
ગાંઠે બંધાયેલું. તે ગઠરિયામાં સમાજવાદ, વિનોબા, 
દાદા ધર્માધિકારી, કૃષ્ણમૂર્તિ એવો બધો મિશ્ર મસાલો. 
સમાજવાદી નેતાઓ અને વિનોબા, દાદા વગેરેને 
સાંભળવા ખાસ જતો. એ બધા સાથે ત્રી અરવિંદ 
વિષે પણ રસ જગેલો. મુંબઈના ભારતીય વિધા ભવનમાં 
શ્રીં અરવિંદનાં 'લાઇફ ડિવાઇન' અને “સાવિત્રી” જેવાં 
પુસ્તકો ૫૨ વાર્તાલાપ અપાતા ત્યાં જતો, એમ.એ.માં 
ડૉ. ચબ અમારા પ્રોફેસર. પ્રખર 'અરવિદાઇટ'. તેમણે 
શ્રી અરવિંદના તત્ત્વજ્ઞાનનો પરિચય કરાવેલો, પૉંડિયેરી- 
યાત્રધ્માં આ બધું સ્મરણપટ પર તરી આવ્યું. «તને 
ટોકી, ““અહીં પહેલાં ને વહેલાં કેમ ન આવ્યો ?'' 

“મારાં નયણાંની આળસ રે...'' મારો જ વાંક. 
જોકે આસપાસના પરિવેશ અને સંજેગોનો પણ થોડોઘણો 
દોષ ખરે જ. કુટુંબ અને સમાજને આપણી પાસે 
અપેક્ષાઓ, આજીવિકાના પ્રશ્નો ઉકેલવાના, ધરપરાનું 
ચોકઠું જડબેસલાક, વિથાલેત કરતાં અનેક પરિબળો ! 
એ ઉપરાંત સત્ત વરસતો નકામી, ક્ષુક્ક માહિતીઓનો 


બ્રશ 





મહેશ દવે 


મારો. આ બધા ઘોંઘાટમાં ભીતરનો ગંભીર ક્ષીણ અવાજ 
દબાઈ જય છે. 'રટ' અને “રર્ટીન'માં પડી જવાય છે. 
જ્ઞાન અને શાણપણ 

કૉલેજમાં ભણીને નીકળ્યા તે પછીના ત્રણ- 
થાર દાયકાનો સમય જ્ઞાનના વિસ્ફોટ (૯૩01051010 
૦£1:0071૯વૅ૪૯)નો યુગ કહેવાયો. ભૌતિક વિજ્ઞાનોએએ 
બહુ સિદ્વિઓ મેળવી, ચારેતરફ ટેક્નોલોજી છવાઈ 
ગઈ. એ પછી હવે છેલ્લા દસકામાં માહિતીનો મહિમા 
વધ્યો છે. માહિતી-ક્રાંતિ ઉં્ત£૦-૪૯૪૦1૫11013»ની 
બોલબાલા છે. માહિતી, જ્ઞાન અને શાણપણ વચ્ચેની 
ભેદરેખા ભૂંસાતી ચાલી છે. 

વધારે ચિંતાની વાત એ છે કે માહિતીના ક્યાં 
અને કેવા સ્તરે આપણે તરીએ છીએ તે જોવા-સમજવા 
આપણે ઊભા રહેતા નર્થી. ક્ષુક્રક જાણકારી, કૂથલી, 
નિંદા, ખટપટ, કૌભાંડ, સેકસ, હિંસા - આવા બધા 
સમાચારોની ભરમારમાં શુભ કે મંગળની વાત સંભળાતી 
નથી. રોજ આરોગતા રહીએ તે ભાવવા માંડે તેમ 
રજ જુઓ અને વાંચો તે ગમવા માંડે છે. રસ-રૃચ્ર 
તેનાથી ઘડાય ઇં. એ રીતે ઘડાયેલાં રસ-રૂચિ તેવાં 
જ છાપાં, સામયિક અને સાહિત્ય માગતાં થાય છં. 
વેચાણ અને ફેલાવો વધારવા તેવું જ સાહિત્ય પીરસાતું 
રહે છેં. આ વિષચક્રમાં ફસાયેલા જીવને શાણપણ 
ક્યાંથી લાધે ? 
પંડિચેરીના પ્રાંગણમાં 

વિશ્વ આખું એક ગ્રામ-સંકુલ (૪1૦021 પ1ત૪૯) 
બની ગયું છે, એવો દ્દાવો રજૂ થાય છે અને છતાંય 
ઘરઆંગણાના પોંડિચેરી વિશે આપણે કેટલું ઓછું 
જણરએ છીએ ! 

શ્રી અરવિદે પૉડિશ્વેરીમાં ચાર દાયકા ગાળ્યા હતા. 
ત્યાં તેમણે વિપુલ સાહિત્ય સજ્યું. આધુનિક ચુગનું 
સૌથી સુદીર્ધ અને દિવ્ય મહાકાવ્ય 'સાવિત્રી' તેમણે 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૫૮ 


ત્યાં પૂરં કર્યું. પોંડિચેરી તેમની સાધના અને સિદ્ધિનું 
સ્થળ બની રહ્યું. તેમણે માનવકલ્યાણ માટે ત્યાં યોગ- 
તપ કર્યા, ત્યાં જ તેઓ પૂર્ણ સાક્ષાત્કારને પામ્યા. 

શ્રી માતાજી ઊ/૦ધાલા-) પૉંડિચેરીમાં પચાસથી 
વધુ વર્ષ રહ્યાં. ત્યાં તેમણે આશ્રમ સ્થાપ્યો. સ્વનિર્ભર 
જવન માટેની વ્યવસ્થા ગોઠવી, શિક્ષણ, વ્યવસાય અને 
ઉદ્યોગોનું આયોજન કર્યું. આંતરરાષ્ટ્રીય સમૂહ-જીવનના 
સ્વપ્ન સમા “ઓરોવિલ'નો તેમણે આરંભ કયૉ. 

શ્રી અરવિંદનો પ્રભાવ ભારતભરમાં અને ભારતની 
બહાર ઝિલાયો. દેશ-વિદેશમાંથી અનેક વિચારકો, 
કલાકારો, સાહિત્યકારો, વિદ્વાનો, વૈજ્ઞાનિકો, કર્મશીલો 
પૉંડિચેરી આવી વસ્યા. ગુજરાતની આપણી અગાઉની 
પેઢીમાંથી અંબુભાઈ પુરાણી, પૂજલાલ ને સુન્દરમ્‌ 
જેવાઓએ પણ એ રાહ લીધો. એ બધાએ સાધના 
માટે જીવન સમર્પિત કર્યું. બીજા કેટલાકે બહારના 
વિશ્વમાં કેન્દ્રો ઊભાં કર્યા છ. 

આ બધાં વિષે આપણી અત્યારની પેઢીને બહુ 
ઓછી માહિતી છે 
પ્રકૃતિ-રમ્ય ભૂગોળ 

૫૦૦ ચોરસ કિલોમીટરમાં પથરાયેલો પૉંડિચેરીનો 
કેન્દ્ર-શાસિત પ્રદેશ સાવ નાનો ગણાય. ગુજરાત જેવું 
નાનું રાજ્ય પણ બે લાખ ચોરસ કિ.મી. જેટલું છે. 
તેના કરતાં પાંડિચેરીનો વિસ્તાર ચારસો ગણો નાના ! 
અડધોઅડધ- ભાગ પૉંડિશ્ેરી શહેર અને આસપાસનો 
પ્રદેશ રોકે છે. બાકીના અડધામાં ગામડાંઓ છે. 
આખાય પોંડિચેરી પ્રદેશની વસ્તી આઠેક લાખની, 
અમદાવાદ કરતાંય-પાંચ-ઇગણી ઓછી ! પોંડિચેરી 
નાનું:ને રૂપાળું છે. 
_ .સજહૈશના છેક દક્ષિણ છેડે તામિલનાડુના રમી 
પૉડિચેરી આવ્યું છે. ઉસરમાં આંધ્ર છે. આંધ્નું જાણીતું 
તીર્થ-સ્થળ તિરુપતિ પોંડિશ્રેરીથી કૃક્ત ૧૪૦ કિ.માં. 
' દૂર છે. તિરૂવણ્ણમલાઈ ૧૦૩ કિ. .મી.ના અંતરે છે' 
અને મહાબલિપુરમ્‌ ૧૪૦ કિ.મી. ઉત્તર-પશ્ચિમે કર્ણાટક 
છે અને દક્ષિણ-પશ્ચિમનું પાડોશી છે કેરળ. પૂર્વેના 
કાંઠાને બંગાળનો ઉપસાગર પખાળે છે.. 
| - ._પાંડિચેરી પહોંચવા માટેનો રાજમાર્ગ છે ચેત્રાઈ 
. (મદ્રાસ). ત્યાંથી પોંડિચેરી ૧૯૩- કિ.મી. છે. દર અડધા 


'જૂલાઈ ર૦૦૦ : ૪૫૯ _ 


ક્લાકે બસ અને લફઝરી મળ છે. સાડા ત્રણ-ચાર કલાકમાં 
પોંડિચેરી. તામિલનાડુ ટૂરિઝમની પાંડિચેરીની એક 
દિવસીય ટૂર પણ છે. સવારે નીકળો, રાત્ર પાછા ચેત્નાઈ. 

કાલેરી નદીના કાંપથી પૌંડિથેરી ફળટ્રપ બન્યું 
છે. છ-સાત મહિના વરસાદ પડે છે. નાની કા 
સાતેક નદીઓનાં નીર પૉંડિચેરીને લીલુંછમ, હરિયાળું 
હરિયાળું રાખે છે. ચોખા, નારિયેળી, કેળાં અને ફળોનો 
મબલક પાક ઊતરે છે. તરહ તરહનાં ફુલોનો તો ઢગલો. 
આવા વાતાવરણનાં આંદોલનો (07211035) કેવાં 
ઉમદ્દા હોય ! પૉંડિચેરીમાં લઘુ-ઉધોગ ખીલ્યા છે. 
તેના બંદરે વર્પે ૪૦ લાખ્ખ ટન માલ ચડે-ઊતરે છે. 
પ્રાચીન-અર્વાચીન ઇતિહાસ 

ભારતને તત્વ-દર્શનનો વિચાર-વારસો દક્ષિણમાંથી 
સાંપડ્યો છે. શંકરાથાર્ય સહિતના પડ્દર્શનના છએ 
છ આચાય દક્ષિણના ! ભક્તિનો પહેલો બોધ પણ 
દક્ષિણમાંથી અલવરોએ આપ્યો. આવા દક્ષિણમાં આવેલું 
પોંડિચેરી પ્રાચીન કાળમાં વેદપુરી તરીકે પ્રસિદ્ધ હતું. 
અગસ્ત્ય મુનિ પૉંડિચેરીના. નવમી સદીમાં પોંડિચેરી 
તેના સંસ્કૃત વિદ્વાનો માટે પંકાતું. 

ફેન્ચ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપનીએ ૧૬૩માં પોંડિચેરીમાં 
થાણું નાખ્યું. એક સમયે પૉંડિચેરીની જહોજલાલી 
બ્રિટિશ કલકત્તા કરતાંય ચઢિયાતી હતી. માહે, યનમ, 
%્રરાઈકાલ જૅવાં પૉંડિચેરીનાં સ્થળો ફ્રાન્સે વિકસાવ્યાં, 
પણ ડુપ્લેનું ફ્રેન્ચ સામ્રાજ્યનું સ્વપ્ન સાકાર ન ન થયું. 
ફ્રાન્સ પોંડિચેરી પૂરતું સીમિત રહ્યું. અંગ્રેજેએ ૧૯૪૦માં 
ભારત છોડ્યું, પણ ફ્રાન્સ પોંડિચેરીને વળગી રહેલું. 
સાત વર્ષ'પછી ૧૯૫૪માં ફાન્સે પોંડિચેરી ભારતને 
સોંપ્યું. ત્યારથી પૉંડિચેરી કેન્દ્ર-શાસિત પ્રદશ રહ્યું 
છે. ને તેને સ્વતંત્ર રાજ્યનો દરજ્ને આપવાની લાગણી 
અને માગણી છે 

. પોંડિશેરીમાં ફ્રાન્સનાં સંસ્કાર-સંસ્કૃતિની ઝલક 
જીવંત રહી છે. ૧૪,૦૦૦ જેટલા ફેન્ચ નાગરિકો આજે 

પણ પૉંડિચેરીમાં વસે છે. ત્યાં તેમનાં ચર્ચ છે, શ્યુઝિયમ 

છે, ફ્રેન્ચ માધ્યમમાં ભણાવતી શાળાઓ છે. 
પ્રવાસ અને ચાત્રાનું ઘામ 

પોંડિચેરીમાં બધી આધુનિક સગવડ છે, પણ 
આધૂનિક શહેરનાં ધમાલ-ધાંધલથી તે મુક્ત છે. દેશના 


ડડ ડઝ 


એક ખૂણામાં પડેલા શાંત-રમ્ય નગર તરીકે તે વિલક્ષણ 
છે. લાંબો સોહામણો સાગર-કિનારો તેને શોભાવે છે. 
મુંબઈમાં મરીન લાઈન્સ પર છે તેવી દીવાલથી દરિયાને 
બાંધ્યો છે. દીવાલ પર બેસાય તેવી પાળ છે. 

પૉંડિચેરીનો દરિયો બાળક જેવો તોફાની છે. 
આખો દિવસ ઘૂઘવતો રહે, ઓટ ભાગ્યે જ જોવા 
મળે, મોજાં સતત અથડાયા કરે. દરિયાકિનારે ફરવાની 
મન છે : પડતાં-ઊપડતાં-ભાંગતાં મોજાં નિહાળતા 
જાવ, ધુઘવાટનું સંગીત માણતા જાવ, થાકો ત્યારે 
પાળ કે બાંકડે વિશ્રામ કરો, થાક ઊતરે એટલે ફરી 
ચાલવા માંડો. 

નહેરુ સ્ટ્રીટમાં પૉંડિયેરીનું નાનકડું બજર છે. 
હાથ-વણાટના કાપડનું ડ્રેસ-મટીરિયલ, કલા-કારીગીરીના 
નમૂના, કાજુ જેવા સ્થાનિક ઉત્પાદન વગેરેનું શૉપિંગ 
કરી શકાય. સાદી ઈડલી-ઢોસાની સાઉથ-ઇન્ડિયન 
હોટલો છે. આઘુનિક રેસ્ટોરન્ટ્સ પણ ખરી. ત્યાં પંજાબી, 
પશ્ચિમી, ચાઈનીઝ વાનગીઓ મળે. પ્રવાસનાં બધાં 
આકર્ષણો અહીં છે, પણ પૉંડિથેરીની વિશેષતા છે 
શ્રી અરવિંદ આશ્રમ અને તેની પ્રવૃત્તિઓ. 
શ્રી અરવિંદ આશ્રમ 

દરિયાકઠેથી શહેરની મધ્ય તરફ શ્રાર-પાંચ મિનિટ 
ચાલીએ કે નાની-નાની ગલીઓ આવે છે. લીલાં વૃક્ષોથી 
છવાયેલી ગલીઓને છેડે નાનકડો ચોક છે. સામી 
કૃટપાથે રંગ-રંગનાં, નાનાં-મોટાં કમળ અને ફૂલોની 
છાબડીઓ ભરી માલણો ફલ વેચવા બેઠો છે, એ 
એ'ધાણે શ્રી અરવિંદ આશ્રમ ઓળખાશે. કોઈ તોતિંગ 
ઈમારત નથી, ભવ્ય દરવાજે નથી, આકાશમાં લહેરાતી 
ધજ-પતાકાઓ નથી. આશ્રમ નાનાં-નાનાં સાદા મકાનોનું 
સંકુલ છે. 

સાદા પ્રવેશદ્રારની બારસાખ પર વેલો ઝળુંબી 
છે. બારસાખ પર મધ્યમાં દિવ્ય ચેતનાના પ્રતીક સમું 
કમળન-વર્તુળ છે. બહાર શાંતિ છે, અંદર દાખલ થાવ 
ત્યાં પરમશાંતિ છે. શંખધ્વનિ, ઘંટારવ કે દેકારો નથી. 
દાખલ થતાં સામે મોટો હોલ છે. માર્ગદર્શન આપવા 
માટે ત્યાં માણસો છે, પણ માર્ગદર્શનની જરૂર પડતી 
નથી. ચુપચાપ પગરખાં ઉતારી, ખાનામાં મૂકી, ભાવિકોની 
હરોળમાં જડાઈ જાવ. વિવિધ પ્રકારના કૅફ્ટસથી માંડી 


બ્ટ્શ 


ગુલાબ સહિતના ક્યારાઓ પાસેથી પસાર થઈ તમે 
સમાધિ તરફ આણળ વધો છો. સેકડો ને હજરો ભાવિકો 
આવતા રહે છે, પણ ક્યાંય ભીડ નથી, ધક્કામ્‌ક્કી 
નથી; કશું અસુંદર નથી, અસ્વચ્છ નથી. 
સમાધિનુ સ્થળ 

મિનિટ-અડધી મિનિટમાં સમાધિએ પહોંચાય 
છે. ૪૮ વર્ષની વયે શ્રી અરવિદે દેહત્યાગ કયો, આશ્રમ- 
સંફલના ચોકમાં તેમની સમાધિ રચવામાં આવી છે. 
૧૯૩માં ૯૫ વર્ષની ઉમરે માતાજી ચેતનમાં ભળી ગયાં. 
તેમની સમાધિ પણ શ્રી અરવિંદ સાથે રાખી છે. એક 
તરફ આશ્રમની કચેરીઓ છે. સામે પુસ્તકધર જેવી 
'બૂકશૉપ' છે. આસપાસ જૂના અંતેવાસીઓના આવાસ 
છે. વચ્ચે ચોકમાં સમાધિ છે. ઉપર વૃક્ષની છાયા છે. 

સમાધિ પર રોજેરોજ તાના કૃલ અને હારના 
સાથિયા રથાય છે. અગરબત્તીના ધૂપ-ધૂપ્રથી સુગંધિત 
વાતાવરણ લહેરાય છે. ભાવિકોનું આગમન-નિર્ગમન 
સતત ચાલુ રહે છે. ભાવિક આવે, ફૂલ, અગરબત્તી 
લે, સમાધિ પર અગરબત્તી મૂકે, ફૂલ ચડાવે, માથું 
ટેકવે અને પછી ઊઠાં ચોક ફરતા પરિસરમાં બેસે. 
ભાવિકોનું આવવા-જવાનું ચાલ્યા કરે છે; ફલ અને 
હાર સુંદર રીતે ગોઠવાતાં રહે છે; વધારાનાં ફૂલ અને 
અગસબત્તીની રાખ અને સળીઓ વળાતાં રહે છે; કુદરતી 
ક્રમ જેવી સહજતાથી બધું ચાલ્યા કરે છે. પોંડિચેરી 
આવી કશું જ ન કરો, માત્ર સવાર-સાંજ સમાધિ- 
સ્થળે આવી બેસો તોય ફેરો સાર્થક થઈ જાય છે. 
શાંતિ, આનંદ ને દિવ્યતાનો અનુભવ થાય. 

શ્રી અરવિંદ જ્યાં નિવાસ કરતા હતા તે ખંડો 
આશ્રમસંકુલમાં જ છે. માતાજના ખંડો પણ ત્યાં જ 
છે. નિવાસસ્થાનો જેમનાં તેમ જળવ્યાં છે. રાચરચીલું 
ને અન્ય સાહિત્ય સ્મરણરૃપે 'સચવાયાં છે. ખાસ 
પરવાનગીથી ત્યાં દર્શને જવાય છે, અંદર ધ્યાનસ્થ 
બેસી શકાય છે. જીવંત લાગે એવી શ્રી અરવિંદ અને 
માતાજીની છબીઓ પ્રભાવશાળી છે, ન્તણે હમણાં 
બોલશે. અમી ઝરતી આંખો તમને તાકતી હોય તેવો 
ભાસ થાય છે. 

નીચે વિશાળ ધ્યાનખંડ છે. ત્યાં બેસો કે તરત 
જ આપોઆપ ધ્યાનમાં સરી પડાય છે. 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૬૦ 


નથી, દાન માટે ટહેલ નાખતો નથી, દાતાની નામપટ્ટીવાળ 
રાચ-રચીલૂં કે તકતી મૂકતો નથી. ભંડોળ એકઠું કરવા 
“શ્રેરિટી શો' ગોઠવતો નથી અને તોય એનું કામ ચાલતું 
રહ્યું છે, વિકાસ થતો રહ્યો છે. એને પૂણંચેતનાનાં 
આશીવાદ, કૃપા અને યોજના જ ગણવાં રહ્યાં ને ! 

સાધકો અને મૂલાકાતી ભાવિકો માટે ભોજન- 
વ્યવસ્થા ઊભી કરાઈ છે. આજે આશ્રમના ભોજનખંડમાં 
રોજ બે હભ્નરથી વધ્‌ સાધકો અને ત્રણેક હજારથી 
વધુ મુલાકાતીઓ સવારનો નાસ્તો, બપોરનું ખાણું 
અને સાંજનું વાળ્‌ લે છે. આશ્રમનાં ફૂટુંબીજનો તરીકે 
સાધકો માટે વિનામૂલ્યે વ્યવસ્થા કરી છે. મૂલાકાતીઃઓ 
પાસે તદ્ન નજીવી રૃ. ર૦/-ન્ી રકમ લેવાય છે. તે 
રકમમાં સવારનો નાસ્તો અને બંને સમયનું ભોજન 
મળે છે. ભોજનમાં બ્રાઉન બ્રેડ, શાકભાજમિશ્રિત 
સંભાર જેવી દાળ, ભાત, ઘઉનું થૂલું, દહીં/દૂધ અને 
કેળાં, એવો ચોખ્ખો, સાદો, પૌષ્ટિક અને સાત્તિક 
આહાર અપાય છે. રસોઈનાં, પીરસવાનાં, ભોજનખંડ- 
સાફસૂટ્ટીનાં વાસણો ધોવાનાં, એ બધાં જ કામ સાધકો 
કરે છે. સ્વાસ્થ્યપ્રદ ચોખ્ખાઈ જળવાય તેવી વાસણો 
સાફ કરવાની આધૂનિક વ્યવસ્થા ગોઠવાઈ છે. પાંચેક 
હજરથી વધુ માણસો કલાકેકના નિયત સમયમાં 
ભોજનખંડોમાં જમવાનું આટોપી લે છે. તમામ કામ 
પ્રેમ, શાંતિ અને સ્વચ્છતાપૂર્વક થાય છે. 
મપ્રવૃત્તિ-વિસ્તાર અને સ્વનિર્ભરતા 

આશ્રમ સાધના માટેનું કેન્દ્ર તો છે જ. પણ તે 
ઉપરાંત તે જીવનપદ્ધતિ પણ છે. સાધકો ધ્યાન અને 
આધ્યાત્મિક પ્રવૃત્તિ ઉપરાંત શારીરિક શ્રમ કરે; રમત- 
ગમતમાં પણ ભાગ લે; તેમની આવડત, રસ, રૃચિ, 
શક્તિ પ્રમાણેનાં ઉત્પાદક કામો કરે એવી વ્યવસ્થા 
થઈ છે. તે પ્રવૃત્તિમાંથી જે આવક થા્‌ય તેનાથી આશ્રમ 
સ્વનિર્ભર બની રહે છે. 

આશ્રમ પાસે પોતાની ખેતી, ગૌશાળા અને બેકરી 
છે. જરૂરત પ્રમાણેનાં અનાજ, શાકભાજી, ફળ ઇ.નું 
ઉત્પાદન આશ્રમ કરી લે છે. પોતાની જ ગૌશાળામાંથી 
ભોજનાલયમાં દૂધ-દહીં આવે છે. ભોજનમાં વપરાતી 
બ્રેડ પોતાની જ બૅકરીમાં બને છે, 

આશ્રમનું પ્રકાશનગૃહ, પ્રેસ, પૂસ્તકઘર અને 


હટ 





ગ્રંધાલય છે. મ્યુઝિયમ અને આર્ટગૅલેરી છે. વીવિગ, 
એમ્બ્રોયડરીં, હાશ્રવણાટ, રેશમી કાપડ પર માબંલિંગ 
(હૅન્ડ-પ્રિન્ટિંગ) અને બાટીકના એકમો આશ્રમ હેઠળ 
ચાલે છે. તે બધાં ડ્રેસમટીરિયલ્સ માટેનાં વેચાણકેન્દ્રો 
પણ ખોલાયાં છે. 

હેન્ડમેઇંડ પેપરની ફેકટરી, અગરબત્તી ને 
પરફચયૂમ્સનાં કારખાનાં, આયુર્વેદિક અને હર્બલ દવાની 
ફાર્મસી જેવા ગૃહ અને લઘઉદ્યોગ છે. વેચાણ માટે 
ઓફરોશિખા અગરબત્તીઝ ને પરક્યૂમરી જેવી શૉપ્સ છે. 

જરૂરત અને પ્રાપ્યતા અનુસાર આશ્રમ આસપાસનાં 
મકાનો મેળવતો રહ્યો છે. સાધકોના આવાસ ઉમેરાતા 
ગયા છે. મૂલાકાતી ભાવિકો માટ આશ્રમની નિશ્રામાં 
“પાર્ક ગેસ્ટ હાઉસ' , “કોઢ જ', “સમર્પણ', “સ્વીટ હોમ' 
જવાં અઢારેક અતિથિગૃહ ચાલે છે. આશ્રમ તરફથી 
ટૂર-ટ્રાવેલ સેવાની “શ્રી ઓરોબિન્દ્ ઓટોકેર સર્વિસ' 
પણ ચલાવાય છે. 
વહીવટી તંત્ર 

આશ્રમની અસ્ફયામત આજ નહીં નહીં તોય 
હન્નરેક કરોડ રૃપિયાથી વધારે હશે. તેની પ્રવૃત્તિના 
ફેલાવામાં કારખાનાં, લઘુઉદ્યોગ, અતિથિગૃહો ઉપરાંત 
અંતરરાષ્ટ્રીય શિક્ષણકેન્દ્ર પણ છે. પોતે ઘડેલા 
અભ્યાસક્રમ પ્રમાણેની, સાધકો મારકૃત ચાલતી નિવાસી 
(સ્લ્ડૉવૅલા1181) શાળા શિક્ષણ ઉપરાંત ખેલફ્‌દ અને 
યોગસાધના પર ભાર મૂકે છે. 

આશ્રમ અતે સંકળધ્યેલી સંસ્થાઓનાં ત્રણ ટ્રસ્ટ 
મંડળો સંચાલન કરે છે. એક ટ્રસ્ટ મંડળ આશ્રમ 
અંગેનું છે. પાંચ ટ્રસ્ટીઓ વહીવટ સંભાળે છે. આ 
મંડળ મુખ્યત્વે આશ્રમની આધ્યાત્મિક તથા સાધકોના 
યોગક્યેમની પ્રવૃત્તિઓનું સંચાલન કરે છે. ઔદ્યોગિક 
પ્રવૃત્તિ માટે શ્રી અરવિંદ ઉદ્યોગ ટ્રસ્ટ છે. તે મૃખ્યત્વે 
ગૃહઉદ્યોગો, લઘૃ- ઉદ્યોગો જેવી ઊપજની પ્રવૃત્તિઓનો 
વહીવટ કરે છે. ત્રીજું મંડળ શ્રી અરવિંદ સોસાયટી, 
શ્રી અરવિંદ તથા કી માતાજીના જવતદર્શનના કેશ 
અને દુનિયામાં પ્રસારની કામગીરી સંભાળે છે. 

વહીવટમાં કેન્દ્રીય માર્ગદર્શન અને વિકેન્દ્રીકરણની 
સમતુલા છે. ત્રણે ટ્રસ્ટ મંડળ જુદ્દા છે, પણ સંક્લનથી 
કામ કરે છે. 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૬૨ 


ઓરોવિલ 

નવા વિશ્વનો અંશ પૃથ્વી પર ઉતારવાની માતાજીની 
મહેચ્છા હતી. એમાંથી ઓરોવિલ સંકુલનો પ્રયોગ 
આકાર પામ્યો. રાષ્ટ્રને તિક્રમી વિશ્રભરના નાગરિકોનો 
નાનક્ડો જનસમૂદાય નવા વિશ્વની વ્યવસ્થામાં ગોઠવવાનો 
ત્યાં પ્રયાસ થયો છે. આંતરરાષ્ટ્રીય સમૂહજવન અને 
ત્યાંથી વિશ્રચેતનાને આંબવાનું માતાજીનું સ્વપ્ન સિદ્ધ 
કરવાનું ઓરોવિલનું ઘ્યેય છે. ઓરોવિલના પાયામાં 
શ્રી અરવિંદ અને શ્રી માતાજીનું સમગ્ર માનવજાતિની 
એકતાનું જીવનદર્શન રહેલું છે. પરંતુ વ્યવસ્થા અને 
વહીવટની રીતે શ્રી અરવિંદ આશ્રમથી આ સ્વાયત્ત 
નગર સ્વતંત્ર છે. ઓરોવિલનું સંચાલન ઓરોવિલ- 
નિવાસીઓના સહકારથી ત્યાંની સ્વેચ્છિક સંસ્થાઓ 
તથા ભારત સરકારે સ્થાપેલ ઓરોવિલ ફાઉન્ડેશન 
કરી રહેલ છે. દેશ-વિદેશના અન્ય નાગરિકોનો સહયોગ 
એમાં પ્રામ થતો રહે છે. 

માતાજીએ પૉંડિચેરીથી દસ-બાર કિલોમીટરના 
અંતરે તામિલનાડુ રાજ્યમાં આવેલી ત્રણ હજાર એકર 
જમીન પસંદ કરી. આ જમીન સાવ ઊસર મરુભૂમિ 
જેવી વેરાન હતી. જળ-સંગ્રહ, સિંચાઈ, વનસ્પતિની 
દેશી જાતોનું સંવર્ધન, સજીવ ખેતીની પદ્ધતિઓ અને 
અથાગ પરિશ્રમથી તે જમીન નવસાધ્ય કરવામાં આવી. 
વીસ વર્ષના પ્રયત્ન પછી ૧,૧૦૦ હેકટર જમીનમાં 
આજે વીસ લાખ વન્ય અને ફળ-વૃક્ષો, ખેતીનો મબલક 
પાછ અને ધબકતું જન-જીવન છે. આનું શ્રેય કૃષિવિદ્ો, 
ઓફરોવિલવાસીઓ અને ઓરોવિલના વૈજ્ઞાનિકસંશોધન 
કેન્દ્રને આપવું ઘટે. સંશોધન કેન્દ્રને ઊર્નના નવસાધ્યી- 
કરણ માટેની બિનસરકારી સંસ્થા તરીકેનું રાષ્ટ્રીય 
પારિતોપિક મળ્યું છે, 

ઓરોવિલ સંકુલમાં આજે વન્ય કુટિરો, કૂલૅટ 

જેવા એપાર્ટમેન્ટ્સ, રો-હાઉસ અને બંગલીઓ જેવા 

બધું મળીને ૪૦૦ આવાસ છે. અત્યારે દેશ-વિદેશના 
તેર સો કાયમી રહીશો છે. તેમાં ભારતીય, ફ્રેન્ચ, 
જર્મન, ઇટાલિયન, ડચ, અમેરિકન, બ્રિટિશ, સ્વિસ, 
સ્પૅનિશ અને રશિયન નાગરિકોનો સમાવેશ થાય છે. 
સામુદ્દાયિક ભોજનાલયની વ્યવસ્થા છે. પરંપરાણત 
વિદ્યુત-એકમો ઉપરાંત 'ફોઢોવૉલ્ટેઈક' પદ્ધતિથી વીજળીનું 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૬૩ 


ઉત્પાદન થાય છે. સોલર અને બાયોગૅસ ઊર્નાથી 
કુકર, હીટર, પમ્પ અને યંત્રો ચલાવાય છે. 
આયુર્વેદિક, હોમિયોપેથિક અતે નિસર્ગોપચાર 
જેવી વૈકલ્પિક ચિકિત્સાપદ્ધતિઓમાં સંશોધન ચાલે 
છે. ઓરોવિલ આસપાસ ચૌદ જેટલાં તમિળ ગામડાં 
છે, જેના ઉત્કર્ષ માટ પણ ઓરોવિલના નાગરિકો 
કામ કરતા રહે છે. 
આશ્રમની ટૂર-ટૅક્સી સર્વિસ પૉંડિચેરીથી 
ઓરોવિલની અડધા દ્વિવસની સફર કરાવે છે. જેકે 
ઓરોવિલને બરાબર સમજવા માટે ત્યાં ચાર-પાંચ 
દિવસ રહેવું જેઈએ. 
આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય : ઓરોવિલની સંકલ્પના 
શ્રી અરવિંદની ફિલસૂફ્રી વૈયક્તિક મુક્તિ કે મોક્ષ 
પૂરતી સીમિત નથી. માનવજાત સહિત આખા વિશ્વને 
દિવ્ય ચેતના સુધી લઈ જવાનો આદર્શ રખાયો છે. 
આ ધ્યેય ક્રમશ: તબક્કાવાર અને નાના-મોટા જૂથમાં 
સિદ્ધ થઈ શકે તે માટે જુદી જુદી કક્ષાનાં સંગઠનોની 
રચના જરૂરી છે. આવા આયોજનના ભાગરૂપે શ્રી 
અરવિંદ આશ્રમમાં સાધકોનું સહવાસી સંકુલ રચાયું. 
એ સ્થાનિક, રાષ્ટ્રીય અને આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાય થયો. 
તેવા પ્રકારના આંતરરાષ્ટ્રીય કે વૈશ્વિક સમુદાયની 
ઓરોવિલમાં સંકલ્પના છે. તેવી વિચારણામાંથી 
ઓરોવિલનું બીજ નખાયું, પાંગર્યું અને કોળ્યું. 
૧૯૫૪માં પોંડિચેરી સ્વતંત્ર ભારતને સોંપાયું. તે 
જ અરસામાં વ્યક્ત થયેલું માતાજીનું કથન સૂચક છે : 
“વિશ્વમાં એવી જગા હોવી જોઈએ જેના પર 


કોઈ રાષ્ટ્રનો માલિકીહક ન હોય. ત્યાં સદભાવ, નિષ્ઠા 


ને ઊંચી આકાંક્ષાવાળા સજ્જનો વિશ્વનાગરિક તરીકે 
વસી શકે. ત્યાં શાંતિ, એકતા અને સંવાદિતા હોય. 
ત્યાં સત્ય સર્વોપરી હોય. તેના સિવાય બીજી કોઈ 
સત્તા ન હોય.'”' 

૧૯૬૫માં માતાજીએ વૈશ્વિક વાયૂમંડળમાં બદલાવ 
અનુભવ્યો. વૈશ્વિકીકરણની આવનારી આબોહવાનો કદ્યચ 
તેમને આગમ-સ્પર્શ થયો. તેની ગંધ તેમણે પારખી. 
તેમણે આંતરરાષ્ટ્રીય સમુદાયરૃૂપે ઓરોવિલ સંકુલનું 
આયોજન કરવા માંડ્યું. ફ્રાન્સના સ્થપતિઓ સાથે 
બેસી પ્લાન્સ બનાવ્યા. 


”3નન્‍્ડ 


શ્્ટ્ણ 


માતૃમંદિર માતા-પ્રકૃતિનું પ્રતીક છે. શ્રી અરવિંદના 
તત્ત્વ-દર્શનમાં પ્રકૃતિ વિશ્ચમાતા છે. પ્રકૃતિ ભૌતિક 
તત્ત્વોની બનેલી છે અને તેથી દિવ્ય ચેતનાથી વિરૃદ્નું 
તત્ત્વ છે એવી સામાન્ય માન્યતા શ્રી અરવિંદના દર્શનમાં 
સ્વીકારાઈ નથી. પ્રકૃતિ અને ભૌતિક સૃષ્ટિમાં પણ 
દિવ્ય તત્ત્વ છે અને અંતે તે પૂર્ણ ચેતનામાં ભળવાનું 
છે એવો અદ્દેત સિદ્ધાંત શ્રી અરવિંદના દર્શનમાં છે. 
ઓરોવિલ * કેન્દ્ર અને આસપાસ 

ઓફરોવિલની કલ્પના માત્ર સૈદ્ધાંતિક કે જડ નથી. 
જવંત સંગઠનરૂપે ઓરોવિલે આકાર લીંધો છ. કેન્દ્રમાં 
માતૃમંદિર છે. આસપાસ વર્તુળાકાર સીમાઓ પર મૂખ્ય 
વિભાગૉ છે. વર્તુળના પૂર્વ છેડે સંસ્કાર-સંસ્કૃતિ કેન્દ્ર 
છે, પશ્ચિમે આંતરરાષ્ટ્રીય એકમ છે, ઉત્તર સીમાએ 
ઔધોગિક ઝોન છે અને દક્ષિણમાં આવાસો માટેનો 
વિસ્તાર છે. ચારે પ્રદેશ ફરતો વર્તુળાકાર હરિયાળો 
પટ્ટો (#"લ્લા-9લૉ1) છે. ચોતરફ તમિળ ગામડાંઓ 
છે. પૂર્વમાં દક્ષિણ છેડો સાગરને મળે છે. 

માતૃમંદ્િર એ કોઈ દેવળ કે દેવસ્થાન નથી. એ 
ઝોકાગ્ર-ધ્યાન માટે બનાવાયું છે. તેની રચનામાં આધ્યાત્મિક 
પ્રતીકો અને સ્થાપત્યની લીલાનો ઉત્કૃષ્ટ આધુનિક સમન્વય 
છે. બહારથી રૃપેરી રંગનો મોટો પૃથ્વીનો ગોળો નજરે 
પડે છે. તેના પર સોનેરી ચક્રોનું ઝુમખું ઝૂલે છે. ચાર 
વિશાળ સ્તંભના પાયા પર માતૃમંદ્િર ઊભું છે. 

પૃથ્વી જેવા ગોળાકારની અંદર ઊંચા ટાવર જવા 
મિનારનું ચણતર છે. ચક્રાકારમાં ઢાળ ચડતાં ચડતાં 
ટોચ પર પહોંચાય છે. ત્યાં એકાગ્ર-ધ્યાનખંડ છે. 
ક્યાંય બારી, બારણાં કે વેન્ટિલિશન નથી. એક કિરણરૂપે” 
સૂર્યદિવનું અજવાળું પ્રવેશ છે. વિકીર્ણ થઈ પ્રકાશ 
વેરાય છે. એકાગ્ર-ધ્યાનખંડની બરાબર વચ્ચે માતાજનું 
વર્તુળાકાર કમળ- પ્રતીક છે, તેના પર શ્રી અરવિદેનું 
પ્રતીક ચોરસ આકારે ગોઠવ્યું છે. તેના પર પ્રકાશિત 
ગોળો મૂક્યો છે. આસપાસ બાર સ્તંભ છે. ખંડની 
છત, દીવાલો, ફરસ અને સ્તંભો કમળશ્રેત રંગના 
છં. બીજે કોઈ શણગાર, આભૂષણ કે ભપકો નથી. 
ન ફૂલ, ન ગંધ, ન*અગરબત્તી, ન ધૂપ; ન ગીત, ન 
સંગીત; ન ધ્વનિ, ન શબ્દ. સંપૂર્ણ શાંતિ, ફક્ત શાંતિ 
અને શાંતિ સિવાય બીજું કશું જ નહીં. 


બ્ટ્શ 


બોલચાલ સૂધ્ધાંનો અવાજ ન કરવાની શરતે 
્ાતૃમંદિરના ભીતર-દર્શનની પરવાનગી મળે છે. ત્યાંના 
નિયમો અનુસાર થોડાએકને એકાગ્ર-ધ્યાનના નિયત 
સમયે ધ્યાન કરવા જવા દેવામાં આવે છે. 
સાકાર થયેલું સપનું 

ર૮ ફેબ્રુઆરી ૧૯૬૮ના દિવસે ઓરોવિલનો કુંભ 
મૂકાયો. આંતરરાષ્ટ્રીય સમૂહજીવન માટેનું ઘોપણાપત્ર 
કુંભમાં રાખ્યું છે. વિશ્રભરમાંથી લાવવામાં આવેલી 
માર્ટ વિશ્રનાગરિકોએ ફંભમાં પધરાવી. એ રીતે 
આ રોવિલનો ઔપચારિક આરંભ થયો. 

૧૯૪૧માં જુદ્દા જુદ્ટા વિભાગનાં બાંધકામો શરૃ 
થયાં. ૧૪ નવેમ્બર ૧૯૭૩ના દ્વિસે માતૃમંદિરના પાયાના 
સ્તંભોનું કામ પૂરૂં થયું. બરાબર તે સમયે માતાજીનો 
દહત્યાગ થયો. વૈશ્વિક અધ્યાત્મનું કામ શરૂ થયું, 
માતાજીનું ભૌતિક જીવન પૂરું થ્‌. 

૧૯૯૪ સૂધીમાં માતૃમંદિરનું માળખું ઠીકઠીક 
પ્રમાણમાં રચાઈ રહ્યું. દર્શન માટે તે ખુલ્લું મૂકાયું. 
જેકે હજી માતૃમંદિરનું ઘણું કામ આજ પણ બાકી છે. 
વિભાગોનો વિકાસ 

સંસ્કાર-સાંસ્કૃતિક વિસ્તારમાં ઘોડિયાઘર, 
બાળમંદિર, શાળા અને સંશોધન કેન્દ્ર શરૂ થયાં છે. 
ઓફરોવિલનાં શિક્ષણ, પદ્ધતિ અને તરાહ જુદાં છે. 
ઓરોવિલવાસીઓ જ ભણાવે છે. શિક્ષણમાં ખેલકૂદ, 
સંગીત, કાવ્યપાઠ, સાહિત્ય અને નાટ્યપ્રવૃત્તિને ખાસ 
સ્થાન અપાયું છે. 

દુનિયાના દેશો આંતરરાષ્ટ્રીય વિસ્તારમાં પોતપોતાના 
પેવિલિયન બનાવે તેવો માતાજીનો વિચાર હતો. પ્રત્યેક 
દેશ પોતાની વિશિષ્ટતા પ્રગટ કર અને પોતાનાં સંસ્કાર- 
સંસ્કૃતિનો પરિચય મળી રહે તેવું આયોજન કરે. 
પે્‌વિલિયન પરથી તે દેશ વિશે જાણકારી મળી રહે. 
ભારતે પોતાનું પેવિલિયન 'ભારતનિવાસ' બનાવ્યું છે. 
ફ્રાન્સ અને તિબેટે શિલાન્યાસ કર્યો છે, પણ આ 
વિસ્તારમાં ઘણું કામ કરવાનું હજી બાકી રહે છે. 

ઉદ્યોગવિસ્તારમાં પર્યાવરણની જાળવણી સાથે 
ઉદ્યોગોનો વિચાર થયો છે. ઉદ્યોગોની આવકમાંથી 
ઓફરોવિલ સ્વનિર્ભર થાય તેવી અપેક્ષા છે. એ આદર્શને 
પહોંચતાં ઘણી વાર લાગશે. પણ હજી હમણાં માન્યતા 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૬૪ 


પામેલા અને પ્રચલિત થયેલા વૈશ્ચિકીકરણ અને 
પર્યાવરણના ખ્યાલો ત્રીસેક વર્ષ પહેલાં પામી જવાની 
માતાજીની દીર્ઘ અને દિવ્ય દષ્દિ આશ્ચર્ય પમાડે છ. 
વસુધેવ કુટુમ્બકમ્‌ 

પચાસેક હજાર નિવાસીઓને ઓરૌવિલ સમાવી 
શકે તેવું પ્લાનિંગ છે. પોતાના આવાસ અત્યારે 
નિવાસીઓ પોતાન ખર્ચે બનાવે છે, પણ તેની સૂવાંગ 
માલિકી તેમની નથી. તેમના જીવનકાળ દરમ્યાન ત્યાં 
રહેવાનો તેમને અગ્રતા-અધિકાર છે. તેમના પછી 
તેમના આવાસ ઓરોવિલના ગણાશે. આજે નિવાસીઓ 
તમનો નિર્વાહ-ખર્ચ પોતે ઉપાડે છે. ભવિપ્યમાં તેમના 
યોગક્ષેમની જવાબદારી ઓરોવિલ ઉપાડ તેવી કલ્પના 
છે. તે વખત પૈસાની લેવડ-દેવડ નહીં હોય, સેવાઓની 
આપ-લે હશ. 


ભારત સરકારે ૧૯૮૮માં ઓરોવિલ ફાઉન્ડેશન 
ગ્ગધિનિયમ નામનો કાયત્તે કર્યો છે. તે ધારાથી ઓરોવિલ- 
સંકૂલના સંચાલન માટે ધારાકીય વહીવટી તંત્ર ગોઠવાવું 
છે. સંથાલન કરતા બૉર્ડમાં ચૂનેસ્કો જવી આંતરરાષ્ટ્રીય 
સંસ્થા, ભારત સરકાર તમ જ ઓરોવિલવાસીઓનું 
પ્રતિનિધિત્વ છે. 

ઓરોવિલની સફળતા માટે આંતરરાષ્ટ્રીય સંસ્થાઓ, 
વિશ્ચની રાજ્ય સરકારો તેમજ આ વિત્વારમાં માનનારા 
મૂમુક્ષુઓનું યોગદાન જોઈશે. તે મળે તેના પ્રમાણમાં 
પ્રયાગ મોડા ક વહેલો સફળ થશે. દરમ્યાન માનવજાતના 
જ નહીં, સમગ્ર વિશ્વપ્રકૃતિના ઊંઘ્વંગમન માટે આવો 
પ્રયાગ કોઈ પુરૃષ વિચારે અને તેને સાકાર કરવા પોતાનાં 
યોગ અને તપનું આહુતિપ્રદાન કરે તે અદ્ધિતીય અન 
અભૂતપૂર્વ ઘટના છે. 


દી 


અનુરોધ 


અએડલા એકલા રહી જેજે 


જતથ!0 ગુટૂતગૂ કરી જેજે 
રર કેવળ ન બહર, /ેજો / 
ભંડથી દૂર નીકળી જોજે / 
સૌપ્રથમ ડંખ, પણ પઈ! આદત... 
ખુદને થોડુંક છેતરી જેને 
પગથી માથા સુદી ભીજાવાનું - 
સ્વપ્ન ટળશે, અગર બળી જેજે ! 
ગુજ લિખાવઢ સ્વયં પુરાવો છે, 
કેમ કહેત! ? નીચે સહી જેજે / 
તજ ને ગ(યકશ/ કચડ#?, 
જ ગઝલ માત્ર ગણગણી જેજે. 


ઉત 


દ ડડવ-૩%6ઠ/ કનડશે બહુ, 
ઝેર છે...પારખ! કરી જોજો... 


ન્સ 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૯૫ 


બકુલેશ દેસાઈ 


આ ્ઝડઝ્ઝડ્ડટઝટક્ 


સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 





“ટાઈમબૉમ્બ' ; એક નોંધપાત્ર નાય્યકૃતિ 

શ્રી ઈન્દૂ પુવારનું દ્વિઅંકી નાટક 'ટાઇમબૉમ્બ' 
માનવચિત્તની સંકુલતાગઓને કોઈ પણ જાતના રંગરોગાન 
વગર પ્રગટ કરે છે. સામાજિક-નૈતિક ધોરણે માનવમનની 
સારી, પણ મહદ્‌ અંશે નઠારી વૃત્તિઓને વૈવિધ્યસભર 
ને વિશાળ પાત્રસૃષ્ટિ દ્વારા કળાત્મક રીતે વ્યક્ત કરવાનો 
ઉપક્રમ રાખ્યો જણાય છે. નાટકમાં કશું થવું જેઈએ, 
ગતિ-એકશન-રીએકશન-ક્રિયા,, ધમાધમ - બસ, એક 
ક્ષણનો પણ બીન્તે વિચાર ન આવવા દે એનું નામ 
નાટક એવો નાટ્યકારનો અભિગમ આ નાઢક માદે યથાર્થ 
ઠરે છે. આ નાટકનું રચનાકર્મ સરળ રીતે ન સમજાય 
એમ સભાનપણે યોજવામાં આવેલું હોય તેમ લાગે 
છે. નાઢકના નાયક જનમેજયના અને કૉન્શિયસ માઈન્ડમાં 
ચાલતા ચિત્ર-વિચિત્ર અનેક 5]88વં૯ડ અહીં જાતભાતના 
પાત્રોના સંવાદોમાં અભિવ્યક્તિ પામ્યા છે. નાયક 
જનમેજય સામાન્ય માણસ છે. માઇંથોલોજિકલ સિમ્બોલ 
નથી. મિથ નથી. એબ્સર્ડ પ્રકારનાં નાટકોમાં સામાન્યતઃ 
વિસંગતિઓયૂક્ત મનુષ્યજીવનની જેમ કથા હોય છે, 
એ રીતે આ નાટક પણ એ કક્ષાનું છે એમ કહી શકાય. 
તેથી ચિનુ મોદી પણ એકથી અધિક અંકના નાટકમાં 
આટલી પ્રબળ રીતે અને પ્રથમ વાર એબ્સર્ડિટી - 
સફળ રીતે - “ટાઇમબૉમ્બ'માં નિરૂપાઈ છે - એવો 
અભિપ્રાય આપવા પ્રેરાયા છે. 

નાય્યકારની કેફિયત મુજબ આ નાટક લેખકના 
'કેલિડોસ્કોપ' એકાંકી પરથી રચાયું છે. આ નાટકમાં 
સમયના સંદર્ભમાં એ એકાંકીનો આછો અંશ જળપરી 
અને રાજકુમાર અવિનાશ વાધવાનના પ્રસંગમાં રજૂ 
થયો છે. એ રીતે જેતાં આ નાટકમાં લેખકે ફ્રૅન્ટસીનો 
પણ ઉપયોગ કર્યો છે. નાટકનો નાયક ફેન્ટસીંમાં રાચનારો 
છે. અસલિયતને સાચવનારો છે તેમ જ અનેક પાત્રોની 
આઇંડેન્ટિટીને સાથે લઈને ચાલનારો માણસ છે. 


પમ 


“ટાઇમબૉમ્બ'માં સમાંતર ત્રણ કથાઓ ચાલે છે. 


બ્ટ્શ 


કપિલા પટેલ 


ત્રણ નાયક-નાયિકા છે : (૧) ફૂંફ્રેશ્વર-બકરીબાઈ, 
(ર) રાજકુમાર-જળપરી, (૩) જનમેજય અને ચિકુ. 
આ ત્રણે નાયક-નાથિકાઓને પોતાના આગવા પ્રશ્નો 
છે. આ નાટકમાં ભરપૂર નાટ્યાત્મકતા રહેલી છે, 
નાત્યાત્મક પ્રસંગો એક પછી એક સતત બદલાતા 
રહે છે. પરંતુ એ બધા પ્રસંગોને એક સૂત્રે સાંકળી 
આકૃતિનું નિર્માણ થતું નથી એવો ભ્રમ આરંભે અવશ્ય 
થાય, નાટકનો પ્રારંભ જનમેજયને કથા લખવા માટે 
શ્રીમ આપતી તેની પ્રેમિકા-ચિકુના પ્રવેશથી થાય છે. 
અને નાટકના અંતે એ બંને પાત્રોના થતા પુનઃપ્રવેશમાં 
પેલા ભ્રમનું નિરસન થતું અનુભવાય. ધૂંધળું ચિત્ર વધૂ 
સ્પષ્ટ બનતું જય. પોતાની સગી માતા કાકા સાથેના 
અવૈધિક સંબંધ નજરોનજર ભાળી જતાર ચિકુનો “કોણ 
માશો જનક હતો ? હં કોના દ્વારા ઊગેલો છોડ છું ?'' 
જેવા પ્રશ્નો એના સમગ્ર અસ્તિત્વને હચમચાવી મૂકે 
છે. રાત-દિવસ સતાવતો-ગૂંગળાવતો મૂંઝારાનો એ 
ચિત્કાર અને એ ચિત્કારના પડઘા તો સમગ્ર નાટકમાં 
અવારનવાર સંભળાતા રહે છે. સ્વ-ત્વની શોધમાં ચિકુ 
અટવાતી રહે છે. આ પાત્ર વિરોધાભાસી વૃત્તિઓ - 
વિસંગતિઓથી ભરેલું છે. પરિણીત પુરુષ-જનમેજય- 
એનામાં રહેલા સનાતન પુરુષ આગળ લાચાર હોવાને 
કારણે પ્રેમિકા ચિકુ સાથે શારીરિક સંબંધ રાખી શકે 
તો સ્ત્રી પોતાનામાં રહેલી સનાતન સ્ત્રી આગળ કયારેક 
વિવશ બની અન્ય પુરુષ સાથે શારીરિક સંબંધ રાખે 
એમાં કશું ખોટું નથી એવી દઢ માન્યતા ચિકુ ધરાવે 
છે, તેથી પોતાના બનેવી સાથે સૂઈ જવામાં એ બિન્દ્દાસ 
છે. બીજી બાજુ આ જ ચિકુડી મા અને કાકા વચ્ચેના 
અનૈતિક સંબંધોને ન ચલાવી લેવામાં મેરુ જેવી રહે 
છે. તો વળી મા અને કાકાની હત્યા કરનાર ચિકુડી 
તાજ વગરનાં રાજ કરનારાં ટોળાંઓની હેરાનગતિ સામે 
રણચંડી બની રહે છે. એના આક્રોશભર્યા સંવાદોમાંથી 
નારીવાદી વલણ સુપેરે પ્રગટે છે. ''જગી છે રે જગી 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૬૬ 


છે, આજની નારી નગી છે'', ''સ્રીશક્તિ ઝિંદાબાદ'' 
જેવી પંક્તિઓમાંથી પણ જગ્રત થયેલી નારીચેતનાનો 
અણસાર પામી શકાય છે, 

નારીજીવનની કરુણતાની સાથે વૈજ્ઞાનિક યુગમાં 
માનવજીવનની કરુણતાનું ચિત્ર પણ લેખકે તાદશ કર્ય 
છે. જેમ કે કોમ્પ્યુટરયૂગમાં જેનામાંથી ઇમોશનનો 
“ઈ' ભૂંસાઈ ગયો છે અને રહ્યું છે માત્ર મોશન - 
ડેટાક્લેક્શનવાળું વિગતોનું પડીકું બની ગયેલ-એવા 
આધુનિક માનવીના જીવનના કારૃણ્યને ઉપસાવવાનું 
લેખકે તાક્યું છે તો લગ્નજીવન સૂધીની માત્ર વ્યવસ્થા 
જેવા બની ગયેલ પ્રેમનાં બોદ્દાં દશ્યો પણ જળપરી- 
અવિનાશ, યુવાન ૩ અને આરતી વગેરે જેવાં પાત્રોના 
સંવાદો દ્વારા સર્જે છે. ભ્રમણામાં રહેવું, ફાંફાં મારવાં, 
હઠ કરવી, સ્વ-ત્વની ઓળખ માટે મથામણ કરવી, 
લાગણી, વાસ્તવિકતા, સમય, સંબંધ ઇત્યાદિ સંદર્ભો 
આ નાઢકમાં ઠેરઠેર વેરાયેલા પડેલા છે. મહેલ મનનું 
પ્રતીક બનીને આવે છે એની પ્રતીતિ માટે જનમેજયનો 
સંવાદ જુઓ : “મનના મહેલમાં ગમે તે કરતાં કોણ 
રોકે છે, મારા ભાઈ ! ત્યાં તો પરણીએય ખરા ને 
રાંડીએય ખરા...” (પ્‌. ૫૬). હકીકતમાં તો આ નાટકમાં 
આવતાં સઘળાં પાત્રો - ફાંફ્રેશ્વર રાજકુમાર, આગ્રહીદાસ, 
બકરીબાઈ, જળપરી, કૌશલ્યા, ઠગ-૧, ર, ૩ વગેરે 
ચિત્તની વૃત્તિઓનાં પ્રતીકરૂપ - મહોરાં બનીને જ 
આવે છે. જુઓ, ટોળું *નમેજયને શું કહે છે : 
“તમારા મનની દુનિયાનાં ભઈ, અમે બધાં છે મહોરાં 
રે. સાચાં-ખોટાં એકલ દોકલ અમે બધાં છે મહોરાં 
રે...'' (પૃ. ૯૩-૬૪). આ મનરૂપી મહેલ જર્ણ- 
પુરાણો થઈ ગયેલો છે એમાં એનું જડત્વ સૂચવાય 
છે. નાટકના અંતે નાયક જનમેજયને નવી અનુભૂતિના 
પ્રદેશે વિહરવાની એષણા છે. નવો માહોલ, નવું 
વાતાવરણ, નવા જીવનનો અનુભવ લેવાનો એમાં 
સંકેત છે. આધુનિક નગરસંસ્કૃતિથી ઉબાઈ ગયેલ 
માનવીને વન્ય સંસ્કૃતિ તરફ વળવાની ખેવના છે. 
બગીચો શાંતિનું પ્રતીક છે. યથોચિત નિરૂપાયેલ બાહ્ય 
અને આંતરિક સંઘર્ષયુક્ત આ નાટકનું નાટ્યવસ્તુ બધા 
રસોમાંથી નિર્વહણ પામતું અંતે શાંતરસમાં વિરમે છે. 

આ નાટકમાં કૉરસરૂપે ટોળાનો થયેલો વિનિયોગ, 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૬ 


હૂંકાં ટૂંકાં દશ્યો, રંગભૂમિ પર અનેક પાત્રો એકીસાથે 
બોલે વગેરે રીતિઓ પ્રયોગલક્ષિતાનું ઇંજન કરે છે. 
એ રીતે કેટલાંક આધુનિક તત્ત્વો લેખકે રમતાં રમતાં 
ગૂંથી લીધાં છે. ધાર્યું લક્ષ્ય વીંધવા લેખકે વિવિધ 
રાગ-ઢાળ-લય-હલકવાળાં ગીતો - ગાયનોનો વિનિયોગ 
કર્યો છે, જેવાં કે “એમ આ જિ'દગી ચાલે હો મનવા 
મારા, એમ આ જિંદગી ચાલે''માં ભજનનો ઢાળ, 
તો “હાય ચિકુડી હાય હાય''માં મરસિયાનો ઢાળ 
સંભળાય, તો “તાલ બદલ / એક દો તીન ચાર / 
માણસ થયો છે વીગતવાર''માં સંગીતમય પરેડનું દશ્ય 
સર્જાય. કયારેક જૂનાં ફિલ્મી ગીતોની પંક્તિઓય આવે, 
તો “સમય સમય બલવાન હે. નહીં મનુષ્ય 
બલવાન...''માં ભવાઈનો ઠેકો લેતાં રંગલો-રંગલીયે 
આવે. ક્યારેક ઓજસભરી વાણીનો લય-લહેકો પણ 
સાંભળવા મળે. ઉદા. “લાલ કબૂતર હઈસો/ મહેલને 
તોડો હઈસો...'' નાટકમાં પ્રયોજાયેલાં ગીતો પાત્રોચિત 
અને પ્રસંગોચિત છે. પરંત્‌ એમાં દેશી રાગહાળલયયૂક્ત 
ગીતોનું પ્રમાણ સવિશેષ છે. કેટલીક પુનરાવર્તિત પંક્તિઓ 
નાટકના દીર્ઘસૂત્રીપણામાં સંવર્ધન કરનારી બની રહે 
છે. આમ છતાં 'બકવાસનાં બતક', 'ફાંફાના ફતવા', 
'સમાલિનું શૂળ', 'હરામીની હેડકી' જેવા પ્રયોજાયેલા 
અરૂઢ શબ્દપ્રયોગો ધ્યાનાર્હ છે. સંસ્કૃત, તત્સમ હિંદી, 
અંગ્રેજ શબ્દોનો નાટ્યોચિત લાભ લેવાયો છે. આ નાટકનું 
મંચન કરતા પહેલાં દિગ્દર્શકને આ નાટકની દાર્શનિક 
ભૂમિકાથી સંપૂર્ણતઃ વાકેફ કરવો આવશ્યક બની રહે તેવું 
આ નાટક છે, એવો લા. ઠા.નો પ્રતિભાવ ઉલ્લેખનીય છે. 
આમ, નાટ્યાત્મક પ્રસંગો, ક્રિયાવેગ, ટૂંકાઢૂંકા 
સંવાદો-મોંએથી કરવામાં આવતા વિચિત્ર પ્રકારના 
ધ્વનિઓ, વિવિધ વાધોની સંગીત-સૂરાવલિ, પરંપરાગત 
ને પ્રયોગાત્મક ગીત-સંગીત અને નૃત્યની ભરપૂર 
શક્યતાઓ ધરાવતું આ નાટક વાંચવા કરતાં જોવા 
માટેનું જ સવિશેષ થઈ જય છે. આમ ટોટલ થિયેટરને 
નજર સામે રાખીને રચાયેલી આ દ્વિઅંકી નાટ્યકૃતિ 
સૌ રંગમંચ- કર્મીઓ અને નાટ્યરસિકો ઉમળકાથી 
આવકારશે એવી શ્રદ્ધા છે. 
[ટાઇમબૉમ્બ (દ્વિઅંકી નાટક) - ઇન્દુ પુવાર; પ્ર. અસાઇત 


સાહિત્યસભા, ઊંઝા, પો.બૉ.નં. ૩૧, ઊઝા; કિં. ર્‌. ૩૦/-] 


ડઝન 


વિસ્તરતી સીમાઓ 


(સાહિત્યક્ષેત્રની બદલાતી અને વિસ્તરતી સીમાની ઓળખ) 





સાવધાન |! લેખક પ્રકાશક બને, પ્રકાશક પ્રચારક 
બન, પુસ્તકો ખપાવવા સાહિત્યને આગળ ધરે, અહીં 
ઉદ્ઘાટન કરે, ત્યાં ઉદઘાટન કરે, જીન્સને જીનિયસ કરી 
દૈ, અને ડબ્બાને દાદુ બનાવી દે - એવો ઇલમ ફેલાવતો, 
સાહિત્યના પ્રેમને નામે ધમધોકાર ચાલુ થઈ ગયેલો 
આજનો સાહિત્યઉદ્યોગ જે રીતે વકર્યો છે એનાથાં 
વાચકગ્રાહક પૂરેપૂરા સાવધ રહેવાની જરૃર છે. 

ઊંચા માલની નોબત વગાડી મધ્યમ કે અધમ 
ફરમાસુ માલને પધરાવતો આ સાહિત્યનો વેપાર અધવચ 
સંસ્કૃતિ ઉત્તાંતેવ્પાઇ)નું ઉદાહરણ છે. તરત ચાહના 
ઉઘરાવતો સૌન્દર્યનાં આભાસી ધોરણો સાથેનો આ 
ફેશનેબલ કચરો (તો8તોપ-શીશી) જર્મન ભાષામાં અસાર 
સાહિત્ય (ત્તાં૩૦11-કિશ)ને નામે ઓળખાય છે. ઉમ્બર્તો 
એકોએ આ 'કિશ'ને ઘ્યાનમાં રાખીને એના લેખ 
'અપરુચિનું માળખું' ઉ ડઇ૪પતાંપ”૯ 07 9&વં 
151૯)માં પૉર્ટ્દિટિ પેન્ટર બો લ્દિનીની કાર્યશૈલીની જે 
ચર્ચા કરી છે તે આજની પરિસ્થિતિના હાર્દમાં ઊતરવા 
મઢે માર્ગદર્શક છે. 

બોલ્દરિની જાણીતો વ્યક્તિચિત્રકાર હતો અને ખાસ 
કરીને એણે સ્્રીઓનાં વ્યક્તિચિત્રો કરેલાં. એનાં 
વ્યક્તિચિત્રો પ્રતિષ્ઠાનો વિપય હતાં તેમ જ ખુશ કરનારી 
ગ્રાહકસામગ્રી પણ હતાં. સમાજમાં એની મોટી માગ 
હતી. કોઈ ધનાઢય સ્ત્રી એનું વ્યક્તિષિત્ર તૈયાર કરવાનું 
કહેતી ત્યારે એણે કલાકૃતિ નહોતી ઇચ્છી, પણ પોતે 
એક સુન્દર સ્રી તરીકે એમાંથી ઊભરે એવો એનો 
મનસૂબો હતો. આથી બોલ્દિનીએ એવાં વ્યક્તિચિત્રો 
તૈયાર કર્યા, જેમાં સ્ત્રીના ચહેશા અને ખુલ્લા ખભાઓના 
ચિત્રણમાં નિયમોનું સંપૂર્ણ અનુસરણ હોય. સ્ત્રીને 


બ્ટ્શ 





ચન્દ્રકાન્ત ટોપીવાળા 


એફ ભોગ્ય વસ્તુ તરીકે ઉપસાવી. પણ બોલ્દિની 
જ્યાં વસ્રો આલેખતો અને ઉપરના આંતરવસ્ત્રથી અને 
સ્કર્ટની ગડીઓથી પાર્શ્વભૂમિમાં સરકતો એ સાથે એ 
રંગના ચળકતા ગાંઠાઓ અને પીંછીના આઘાતોચુકત 
સંસ્કારશૈલીએ કામ કરતો. 

આનો અર્થ એ થયો કે બોલ્દિની એવી શૈલીને 
ચિત્રમાં દાખલ કરતો હતો કે જેનો ચિત્રના ઉપલા અને 
નીચલા આલેખન સાથે કયાંય મેળ મળે એમ નહોતો. 
એપમાં એવો કોઈ તર્ક હાથ નથી આવતો કે ચિત્રકારે 
ચહેશથીં પાની તરફ ગતિ કરતાં શા કારણે શૈલીને 
બદલવી પડ. એટલે કે ચિત્રનો ઉદ્દીપક પ્રભાવ જન્માવવા 
માટે બોલ્દિની ઉછીની લીધેલી શૈલીનો ઉપયોગ કરતો 
હતો અને એને કલાને નામે ખપાવતો હતો. 

આમ અધવચ્ચ સંસ્કૃતિ ઉ૧॥વે૦પા1)માં જ્યાં 
'કિશ' રચાય છે ત્યાં જે કાંઈ ઉછીનું લેવાય છે એનું 
નવા સંદર્ભમાં પૂરું સંયોજન થતું હોતું નથી. આ 
રીતે ઉચિત સંદર્ભથી ઉતરડીને લવાયેલી શૈલીગત 
રીતિ અન્ય સંદર્ભમાં માત્ર થોપવામાં આવે છે; ત્યારે 
એમાં મૂળ સંદર્ભની સમરૂપતા અને કેટલાક આવશ્યક 
ઘટકો ખૂટે છે. 

સભારંજન કે સંગીતપોપણ પૂરું પાડવા રચાતાં 
ગીત્તગઝલો, વર્તમાનપત્રોનો અવકાશ પૂરવા ધસી આવતા 
નિબંધો, કથાના ગરમ તવા પરથી ઝટપટ ઉતારીને 
ફેંકાતી વાર્તાઓ, શૈક્ષણિક બજારો સર કરવા ઢગલાબંધ 
બહાર પડ્યે જતા સંપાદનસંચયો - આ બઘામાં ઉધારી 
રીતિઓથી બદબદતું 'કિશ' છે. એની પારનું સબળ 
સાહિત્ય શોધવું એ લોઢાના ચણા ચાવવા જેવી હકીકત 
બની ગઈ છે. 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૬૮ 


સૂત્રધાર, કૃષ્ણ 





સૂત્રધાર શબ્દ કાને અથડાતાં જ જાતભાતના 
સંસ્કારો ઊભરી આવે, સાહચર્યો ખડાં થઈ જ્ય, 
સ્મૃતિઓ જગી ન્તય...આજથી પચાસેક વર્ષ પૂર્વે 
જ્યારે સિનેમા, દૂરદર્શન જેવાં સમૂહ માધ્યમોનો 
પ્રભાવ પ્રસર્યો નહોતો ત્યારે, દૂર સુદૂર તળનાં 
ગામડાંઓમાં ભાંગતી રાતે કિટસન લાઈટ 
મૅક્સના પ્રકાશમાં ભવાઈના વેશ, રામલીલા કે નાટકના 
ખેલતમાશા ભજવાતા એનું મુખ્ય અને માનીતું પાત્ર 


જુ આ 
ક પન્ા- 


હતું સત્રધાર. 

સૂત્રધાર ગાતો 'વહાલી વીજળીને કેમ લાગી 
વાર' ને પ્રેક્ષકોનાં ચિત્ત આતુર થઈ ઊઠતાં કે આજે 
મનોરંજનના મંડપ નીચે કયો ખેલ કૅવૉ ભજવાશે ? 

આ સૂત્રધાર સીધો સંસ્કૃત નાટકમાંથી ઊતરી 
આવેલો, જે પોતે નાટકોનું પ્રધાન પાત્ર હતો. રામલીલા 
કે નાટકમાં મંગળાચરણ-સ્તૃતિ ગવાય એ નાંદીની 
વિધિમાં તેમ જ નાટકના વિષયની પ્રસ્તાવનામાં 
સૂત્રધારની હાજરી વગર નાટકની ગતિ અટકી પડતી. 


૧. 


ક 


કહો કે તમાશાની અવગતિ થઈ જતી ! 

જણવા જેવું છે કે નાઢ્ય કે લીલાની પ્રસ્તાવનામાં 
સૂત્રધાર પોતાર્ની સાથે સાથે, જેવા આવેલા રસિક 
દર્શકોની સ્થિતિનું વર્ણન આપે છે અને એ દરમ્યાન 
નાટ્યની મધ્યવર્તી કેન્દ્રગત પરિસ્થિતિનું સૂચન કરતો 
અણસાર પણ આપી દ્દે છે. 

દા.ત. કાલિદાસના વિખ્યાત નાટક 'શાકુન્તલ'માં 
મહારાજ દુષ્યન્તે જેની સાથે ગાંધર્વ-વિવાહ કરેલા 
તે પ્રિયતમા શકુન્તલાને ભૂલી જવાનો છે એનો ખ્યાલ 
આરંભમાં સૂગધાર ગીતના પ્રભાવ નીશ્વે પોતે ઘડીભર 
સ્મૃતિ ખોઈ બેસે છે એના પરથી પ્રેક્ષકને આવી 
“ય છે. નાટકની ઘટનાની અગાઉથી જણ કરવાની 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૬૯ 


રાધેશ્યામ શર્મા 


ટેકનિકના એક મહત્ત્વના ઘટકરૂપે સૂત્રધારનો ઉપયોગ 
નોંધપાત્ર છે. 

“સૂત્ર' સંસ્કૃત શબ્દ છે. એનો અથ થાય દ્યે, 
તન્તુ અને તાર. નાટકમાં જેટલો અને જેવો સૂત્રધારતો 
મહિમાં છે એવો જ કઠપૂતળીના ખેલમાં તાર-દોરાથી 
પૂતળીઓને આમતેમ ખેંચી ખેલ દેખાડનારો પણ 
સૂત્રધાર કહેવાય. 

આવા સૂત્રધારના પાઠની કમાલ એવી છે કે 
રામાયણના ખેલમાં એ રામતે તો નચાવે, પણ સીતાના 
સાથે રાવણનેય નચાવી શકે ! કહો, સૂત્રધારને ભાગ્ય- 
વિધાતા જ માનવો પડે ને, જે નાયક્ન તારદોરાથી નચાવે, 
નાયિકાને દોડાવે અને ખલનાયકને પણ ભગાવે ! 

મહાકાવ્યોનાં પૌરાણિક પાત્રોમાં સૂત્રધાર જેટલા 
મહિમાવાળું કૉઈ જગતપ્રતિષ્ટિત ચરિત્ર હૉય તો તે 
શ્રીકૃષ્ણનું ચસ્ત્રિ છે. એવી એવી યુક્તિઓ ટૃપ્ણ કરે 
છે અને કરાવે છે કે પાંડવો તો એમના સૂત્ર-સંચાલનથી 
નાથે, પણ કૌરવોનેય ક્યારેક નાચવું પડે છે. 

યુધિષ્િર, દ્રોણ, ભીપ્મ, કર્ણ જેવાઓને પણ 
આ નટખટ નટવર સમા સૂત્રધાર કૃપ્ણની યોજના 
પ્રમાણે વર્તવું પડે છે. 

ગીતાને અનુલક્ષીને એક શ્લોક છે, જેમાં 
ભીપ્મ-દ્રોણ-જયદ્રથ-શકુનિ-શલ્ય-કૃપાચાર્ય, કર્ણ, 
અશ્ચત્થામા, વિકર્ણ, ટુર્યોધન જેવા મહિમાવાન વીરોથી 
ભરેલી યુદ્ધરૂપી નદી પાંડવો તરી શક્યા એના મૂળમાં 
સુકાની સૂત્રધાર કેશવ કહેતાં કૃપ્ણનો ઉલ્લેખ છે. 
શ્લોકના અંતમાં કહેવાયું છે : સોત્તીર્ણા ખલુ પાંડવ 
રણનટી કૅંવર્તક: કેશવ: । 

(“આકાશવાણી' પરથી) 


ત 
બ્ટ્ણ 








કવિ...! 


આજે લખાઈ રહેલ 
આવતી કાલના પુરાણોમાં 
તમારા શબ્દન ગાથ/ હશે 


- કે કવિએ 

શબ્દના વાવઝોડામ 
ડ્બતી શબ્દનૌક/ઓને 
શબ્દના સઢ બાંધીને 
લાંગરી હતી કનારે.../ 


તમારા શબ્દનો શું છછ... 
તમારા શબ્દની ૨/| વાત... 


રિક્ત સંવેદનોના ભારથી બેવડ વળેલો 
ને તોયે 

ઊભો છે જાતવાન અશ્વની જેમ 
ખૂંખારતો ગગન...! 


આવતીં કાલના લોક 
તમારા શબ્દ-પ્રત્યંગના 
ડેટા બનાવી 

ફીડ કરશે કોમ્પ્યૂટરે 

ને ઉપસાવશે 

તમારી છબિ...! 


તમારી અનુભૂતિ... 
તમારી અભિવ્યક્તિ... 
અચરજ અચરજ ઓઢીને 
નાચશે નગરના લોક 
ને ટોળે વળી 
ગાશે તમારા *લોક...! 
મુકુન્દ પરીખ 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૭૦ 


ઉદ્દેશ 


વર્ષ દસમું 


ઓગસ્ટ ૧૯૯૯થી જુલાઈ ૨૦૦૦ 


વાર્ષિક સૂચિ 


તૈયાર કરનાર : રતિલાલ જેગી 


(આ સૂચિમાં “કવિઓની દિવાળી' અને “પ્રતિભાવ'નો સમાવેશ કરાયો નથી.) 





કાવ્યો 
માધવ રામાનુજ ૧૪૦ એક ચિત્ર-સુપરમાકે 


અજવાળુ 
અનુનય 
અનુભવ 
અનુરોધ 
અલવિદા 
અવતરણ ! 


અહો ઝીણાં દરદ ! 


આ કઠેથી માધવ વ્હે છે... 


આત્મવંચના 
આનંદથી વંચિત 


એક ગુલાબનો છોડ 


કિસન સોસા ૩૧૧ એકડકપ્રાર્થનો 


માલતી પરીખ ૩૪૬ 
બકુલેશ દેસાઈ ૪૯૫ એક ભાન (જીવનાનંદ દાસ) 


અનામી ૪૪૩ 
વીરુ પુરોહિત એટલે તું 
મે ૨૦૦૦ પૂ.પા.૩ ઓછું લાગે 
ઉશનસ્‌ ૨૨૮ કથાનક 


કવિ...! 


યશવંત ત્રિવેદી ૨૫૨ કવિતા 
સુશીલા ઝવેરી ૨૯૪ 
સુશીલા ઝવેરી ૨૯૪ કિચુડ કિચુડ 


આપણે અનામી ઓક્ટો. ૯૯ પૂ.પા.૩ 
હેમન્ત દેસાઈ ૩૪ 'કિરણ ઓગાળેલું પાણી' સુધીર દેસાઈ 


આવે 

આ શહેરમાં 

આ હાથમાં 

આંખનાં તૂટ્યાં ધન 
ઉકેલી નને 

ઉછેરી છે 

ઉર અને આતમ લઈને 


એક કાવ્ય 
એક ગીત 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪01૧ 


દેવેન શાહ ૨૫૪ ક્યહીં ઝૂરે રાધા ?! 
દેવેન શાહ ર૨૫૪ 
રમેશ જોપી ૨૧૫ ખીણની ધારે 
હેમન્ત દેસાઈ ૩૭ ગઝલ 
ઉશનસ ટ2પ૫૪ 


ચંદ્રકાંત દેસાઈ 


ટમાં પન્ના નાયક 


ઉશનસ્‌ 
માર્ચ ૨૦૦૦ 


અનુ. ધનવન્ત્ી 
ધૂની માંડલિયા 
ચંદા રાવળ “જ્યોત' 
દેવેન શાહ 

મુકુન્દ પરીખ 
નલિન રાવળ 

સપ્ટે. '૯૯ 
લાભશંકર ઠાકર 
આઓગસ્ટ, '૯૯ 


દેવેન્દ્ર દવે 

સપ્ટે. “૯૯ 

જયન્ત પાઠક 

સુરેશ ઝવેરી “બેફિકર” 
ઓક્ટો. '૯૯ પૂ.પા.ડ૩ 
ભરિયમ ગઝાલા 





“રાઝ' નવસારવી ગઝલ 
નવે. '૯૯ પૂ.પા.૩ ગઝલ શૈલેશ ટેવાણી 
પ્રવીણ દરજી ર૨૨૬ ગઝલ સતીશ દેસાઈ “પરવેઝ' 
નલિન પંડ્યા ૪૫૫ ગઝલ ગુલામ અબ્બાસ “નાશાદ' 
ઝડ 


અંકિત ત્રિવેદી 'સંન્નેગ' 


ગઝલ 
ગઝલ (૧) 
હીરાલાલ “ચિરાગ' ફેબ્રુ. ૨૦૦૦ 
ગઝલ (૨) 
હીરાલાલ 'ચિરાગ' ફેબ્રુ. ર૦૦૦ 
ગતિ યોસેફ મેકવાન 
ગીત નલિન રાવળ 
સપ્ટે.'૯૯ 
ઘટના તો પરદેશી પંખી દેવેન શાહ 
ચિત્રકાર મિત્રને દેવેન શાહ 
ચાલો હવે જગદીશ ધનેશ્વર ભટ્ટ 
નવે. '૯૯ 
જાણે ભગવતીકુમાર શર્મા 
ફેબ્રુ. ૨૦૦૦ 
જીજીબા...પ્રસાદ યોગિની શુક્લ 
નસ્યોતિર્મચ, પગ ધારો ચંદા રાવળ 
ડુકડા ગઝલ સુધાકર જાની 
ઓકટો. '૯૯ 
તમે જતાં અનામી 
તારા જ નામમાં ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
સપ્ટે. '૯૯ 


તું અને હું - અનંત ભ્રમણા ચંદા રાવળ 
તેં વૃંદાવનની મહેદીથી શણગાર્યા ? 
યશવંત ત્રિવેદી ડિસે. '૯૯ 


દરિયો સુભાષ શાહ 
એપ્રિલ ૨૦૦૦ 

દુકાળ રામચન્દ્ર પટેલ 
કુકાળ લાલજી કાનપરિયા 
દૂરને સાદ રાજેન્દ્ર શાહ 
મે ૨૦૦૦ 


ધ ડૂાય સાલ્વેજિઝ (ટી.એસ.એલિયટ) 
ભાવાનુવાદ અરવિંદ કોરડે 

નૂતન બુદ્ધનો અધતન બોધ ઉશનસ્‌ 

નૂતન વર્ષાભિનંદન : પ્રાર્થના ગોવિંદભાઈ 


પણ તમે તો...! રામચન્દ્ર પટેલ 
જૂન ૨૦૦૦ 
પવનનો રંગ શોધવા હું યશવંત ત્રિવેદી 


ઉટ્શ 


પૂ.પા.૩ 


પૂ.પા.૩ 
૩૦૫ 
ર૯૫ 


પૂ,પા.૩ 
૪ર૦ 


પૂ.પા.૩ 
૨૯૫ 


પૂ.પા.૩ 
પૂ.પા.૩ 
૩૯ 
૩૮૫ 
પૂ.પા.૩ 
૮૩ 
૪૪૩ 


ર૦૩ 


પૂ.પ.૩ 
૪૧૫ 


પહેલા વરસાદની આષાઢી ધાર પર 
યશવંત ત્રિવેદી ઓંકટો,'૯૯ 


પ્રેમના છેલ્લે વળાંકે ઉશનસ્‌ 
પ્રેમ-પુષ્પ અનામી 
પ્હેલી લે ઝાંઝર અઝીઝ ટંકારવી 
બોલ વાલમના જિતેન્દ્ર પંડ્યા 
નવે. '૯૯ 
ભીના થે ભીજાઈ દેવેન શાહ 
મધ્યાન્તે રીતા ત્રિવેદી જૂન ૨૦૦૦ 
મનને ફૂટી નીકળ્યું દુ:ખ નૂતન જની 
મને કહેવામાં આવ્યું યોગિની શુક્લ 
મહામાયા મકરન્દ દવે 
મે ૨૦૦૦ 

માધે ! તરસ્યા ખેતર જેમ ઊભી છું ! 
યશવંત ત્રિવેદી 
માધે ! તાણું રૂપ લુભાવન યશવંત ત્રિવેદી 
મારા કાગળ ઉપર સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ 
મારી આંખો પાછળ... મનીષા નેષી 
મિલેનિયમ ચંદ્રકાંત દેસાઈ 
મુરલીધર અનામી 

મે માસથી તે “મેહ'ના નવા 

ઘાસ સુધીના તડકા વિશે ઉશનસ્‌ 
રણમાં... મુકુન્દ પરીખ 
જુલાઈ ૨૦૦૦ 


લિટલ ગિડિંગ (ટી. એસ. એલિયટ) 
ભાવાનુવાદ અરવિંદ કોરડે 
વરસાવી કોણે વાદળી ! 
મુરાદખાન ચાવડા “મદિય।' 


વાલમનાં વેણ દેવેન શાહ 
વિરતિ જયન્ત પંડ્યા 
શી નિયતિ ! અનામી 
સદી બદલતાં રમેશ પારેખ 
માર્ચ ૨૦૦૦ 

સમયસસક લાભશંકર ઠાકર 
જાન્યુ. ૨૦૦૦ 

સંભારજે મને ભગવતીકુમાર શર્મા 
ફેબ્રુ. ર૦૦૦ 


પૂ,પા.૩ 
રદ 
ર૨૫૩ 
૪૦૫ 


પૂ.પા.૩ 
૩૫૪ 
પૂ.પા.૩ 
૧૯૪ 
૪૫૫ 


પૂ.પા.૩ 
રપર 
૨૫૨ 
ર૨૫૪ 
૩૧૧ 
૧૮૦ 
૩૯૨ 
૪૦૩ 
પૂ.પા.૩ 
૨૦૬ 
૪૪૯ 
૪૦૫ 
૨૨૨ 
૩૭૫૪ 
પૂ.પા.૩ 


પૂ.૫।.૩ 


પૂ.પા.૩ 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૭૨ 


સિતાર રમેશ પારેખ 
સુંદરવરને વરવું છે જયન્ત પાઠક 
સૂર ચંદા રાવળ 
સ્પર્શ કેવો ! રાજેન્દ્ર શાહ 
મે ૨૦૦૦ 

સ્વ.અ.સૌ. ભગવતીબેનના 

નિધન પ્રસંગે શ્રદ્ધાંજલિ 
વિજયશંકર દવે 


સ્વ. યશવંતભાઈને 
ડૉ. બાલકૃપ્ણ ગોરે “મૈત્રેય' 


“હું... મુકુન્દ પરીખ 
જુલાઈ ૨૦૦૦ 

હું ઓઢી ગઈ વનમાળી યશવંત ત્રિવેદી 
ડિસે. ૯૯ 

વાર્તા-નાટક 

આંખનાં રતન વીણા ઉપાધ્યાય 
ખીચડિયો સંસાર વાલ્મીક મહેતા 
ખીજડો યોગેશ પંડ્યા 
“ખોડિયા સૂરજ' હરીશ નાગ્રેચા 
ચૂઈંગમ મહેશ દવે 
જીકાકા ચંદા રાવળ 
તલપ હરીશ મંગલમ્‌ 
તું જ કહે, મમ્મી રમેશ ૨. દવે 
થપ્પડ ભાનુપ્રસાદ ત્રિવેદી 
નાર્સિસસ-ડબલ મહેશ દવે 
નિરાંત યોસેફ મેકવાન 
પ્રશ્ન માય ડિયર જયુ 
બે ધૂળા ધૂળાપરના રામચન્દ્ર પટેલ 
વૉટરફિલ્ટર પન્ના નાયક 


વૃક્ષવક્ષરિ (વરુણ ગંગોપાધ્યાય) 


શ્યામ ગુલાબનો છોડ રાજેશ અંતાણી 
સંજીવની ઔષધિનો પ્રતાપ 

ડૉ. ભારતી હરીન્દ્ર 
પ્રવીણસિંહ ચાવડા 


સૂક્ષ્મ સ્તરો મી 
પ્રવીણસિંહ ચાવડા 


હાથ 


જલાઈ ર૦૦૦ : ૪૭૩ 


અનુ. ધનવન્તી 


૩૪ 
રપ૩ 
ર૯૫ 


પૂ.પા.૩ 


પૂ.પા.૩ 


પૂ.પા.૩ 


૧૪૩ 


પત્રપ્રસાદી 
સ્વ. અનિરુદ્ધ બ્રહ્મભટ્ટના પત્રો 
સંપા, રમણલાલ નોશી 
સ્વ. વજુભાઈ મહેતાનો એક પત્ર 
સ્વાધ્યાય અને સમીક્ષા 
ઇૈગ્લિશ ! છેગ્લિશ ! ડંકેશ ઓઝા 
ઉ. ન. ઢેબર : એક અપરિગ્રહી 
સાધુચરિત રાજપુરુષની જીવનકથા 
માવજી કે. સાવલા 
ઊંર્મિઓનો સહજ “ઉન્મેષ” 
નીતિન વડગામા 
“એવા રે અમે એવા' 
સત્યાભાસી ભ્રાંત કથા રાધેશ્યામ શર્મા 
કળાકાર અને વાચક વચ્ચેનો સેતુ 
રાધેશ્યામ શર્મા 


કેન્દ્રબિંદુ અને વિવિધ દદિબિદુઓ 


રાધેશ્યામ શર્મા 
ઝબૂક ઝબૂક થતીં સર્જકતા જયંત કોરડિયા 
'ટાઈમબૉમ્બ' : એક નોધપાત્ર નાઢ્યકૃતિ 
કપિલા પટેલ 
નિજી આકાશનાં નક્ષત્રો રાધેશ્યામ શર્મા 
નિશાચક્ર : અરૂઢ કોટિની 
કરુણગર્ભ સંવેદનકથા બાબુ દાવલપુરા 
પશ્ચિમના તત્ત્વચિંતકોનો 
એક સુરેખ પરિચય દિગીશ મહેતા 
સાતત્ય અને સિદ્ધિનું સાયુજ્ય : 
શાખાઓનો સંવાદ વિનોદ ગાંધી 
સુગંધિત પવન : લહેરખી 
નહીં, સુસવાટો હરિકૃષ્ણ પાઠક 
સાંપ્રત પ્રવાહો 
અમદાવાદમાં શરૂ થનાર થિયેટર 
મીડિયા સેન્ટર 
“અમૃતા' તરફથી શ્રી નિરુપમા અને 
શ્રી અજિત શેઠનું અભિવાદન 
અવસાનનોધ 
અસાઇત રે મુખપત્ર “વેશ' 


તા હા? 
7૬“ /«# 
૮“ «વ 


[6 
ન 
ત્“ 


ભ 


આચાર્ય શ્રી યશવંત શુકલનું 
૬ુઃખદ અવસાન 
આચાર્ય શ્રી વિષ્ણુદેવ 
પંડિતનું દુ:ખદ અવસાન 
આ પુસ્તક તમે જોયું ? 
ઈતિહાસકાર અને વિદ્યાપુરુષ 
શંભુપ્રસાદ દેસાઈનું દુ:ખદ અવસાન 
ઈડરમાં યોજ્ાયેલું કલાપી સવા 
શતાબ્દી સાહિત્યસત્ર 
કવિ “મીનષિયાસી'નું દુ:ખદ અવસાન 
કવિશ્રી મનોજ ખંડેરિયાને 
કલાપી એવૉર્ડ 
કવિશ્રી રાજેન્દ્ર શાહને 
અકાદમી ફેલોશિપ અને 
પ્રથમ નરસિંહ મહેતા એવોર્ડ 
'કારગિલને મોરચે' નવલકથાનું વિમોચન 
ગઝલ-કાવ્ય-વાર્તા-લઘુકથા માટે એવૉર્ડ 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદના 
પ્રમુખની ચૂંટણી 
'ગોવર્ધનરામ વિચાર્યાત્રા'નું આયોજન 
ઘનશ્યામદાસ સરાફ સાહિત્ય 
પુરસ્કાર ૧૯૯૮ 
ચંદરયા ચૅરિટેબલ ફાઉન્ડેશન 
તરફથી કવિશ્રી માઘવ 
રામાનુજને સાહિત્ય પુરસ્કાર 
છઠ્ઠી ભાષા-સાહિત્ય પરિષદ 
જર્મન સાહિત્યકાર ગુન્ટર 
ગ્રાસને નોબેલ પારિતોષિક 
ડૉ. જયન્ત પાઠક કવિતા પુરસ્કાર 
ડૉ. નરેશ વેદ વાઈસચાન્સેલરપદે 
ડૉ. ભગવાનદાસ પટેલનું સન્માન 
ડૉ. યશવંત ત્રિવેદીનાં 
પુસ્તકોનો લોકાર્પણવિધિ 
તસવીર-કલાકાર જગન મહેતાનો 
દસમા દાયકામાં પ્રવેશ 
દક્ષિણ ગુજરાતના નવલિકા- 
સ્પર્ધકોને આમંત્રણ 


૪ર 


૪૨ 
કબર 
૪૪ર 


૪૨ 
૨૦૩ 


ર૦૨ 
૩્રડ૩ 


૧રર૨ 
૨૮૨ 


૨૦ર 
૪ર 


૪૦૨ 


૨૮૨ 


દર્શક ફાઉન્ડેશન એવોર્ડ પ્રદાન સમારંભ 
દસમા દાયકામાં પ્રવેશેલા લેખકો 
દસમા દાયકામાં પ્રવેશેલા 
શ્રી રમણલાલ સોની 
નવલકથાકાર વજુભાઈ મહેતાનું 
દુ:ખદ અવસાન 
'પ્રતીતિ'નો વિમોચનસમારંભ 
પ્રસિદ્ધ કેળવણીકાર રામલાલ 
પરીખનું દુ:ખદ અવસાન 
પ્રસિદ્ધ ભારતીય વિદ્યાવિદ્‌ 
દલસુખભાઈ માલવણિયાનું નિધન 
પ્રા. બકુલ રાવલને સાહિત્ય 
સંમાન પુરસ્કાર 
પ્રા. રણધીર ઉપાધ્યાય અને 
શ્રી ઘૈર્યચંદ્ર બુદ્ધનું દુઃખદ અવસાન 
'ફૂલછાબ'ના તંત્રી હરસુખ 
સંઘાણીનું દુ:ખદ અવસાન 
ભાવનગર યુનિવર્સિટીના ઉપક્રમે 
યોગેશ્વરજી વ્યાખ્યાનમાળા 
ભૂલસુધાર 
મહિલા લેખકો જ્ેગ 
મહેન્દ્ર મેઘાણીની એક વેદના 
માય ડિયર જયુને ૧૯૯૯નો કથા એવૉર્ડ 
મુંબઈમાં યોજાયેલ સાહિત્યિક- 
સાંસ્કૃતિક સમારોહ અને શ્રી જશવંત 
મહેતાનાં પુસ્તકોનો લોકાર્પણવિધિ 
મોડાસામાં ધોળ-પદ-ભજન-ગોછિ 
લેખકે કરેલું પ્રકાશકનું સન્માન 
લેખકોનું સન્‍્માન-વિવિધ એવૉર્ડ-પ્રદાન 
લોકમિલાપ ટ્રસ્ટની અર્ધશતાબ્દી 
પ્રસંગે પુસ્તકો ખાસ વળતરથી 
લૉસ એન્જલસમાં યોન્યેલો 
સાહિત્યિક કાર્યક્રમ 
શ્રી ઈશ્વરભાઈ પટેલ “પરમાર્થી'નું 
દુ:ખદ અવસાન 
શ્રી ઉશનસ્‌ને ચંદુલાલ સેલારકા 
સાહિત્યિક પારિતોષિક 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : 


ર૦૨ 
૮્ર 


૪ર 


૩ર્‌ર્‌ 
૧૬૪ 


૧૬૪ 
ર૮ર 
૧૬૪ 
૩૨૩ 

૪ર 
૧૨૨ 
૩્દર 

૪૨ 


૦ર 
ત્ર 


૨૪૩ 
૩૬૨ 
૨૪૩ 
૪૪૨ 
૩૨૨ 
૩૨૩ 
ર૪૨ 


૧૬૪ 


૪૦૪ 


શ્રી એચ. એન. ગોલીબારને 

'કચ્છ-શક્તિ' એવૉર્ડ 
શ્રી દિલીપ રાણપુરાની 

નવલકથા દૂરદર્શન ઉપર 
શ્રી નિરંજન ભગતને સાહિત્ય 

અકાદમીનો એવોર્ડ 
શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માનું સન્માન 
શ્રી ભગવતીકુમાર શર્માને 

“નચિકેતાં' પુરસ્કાર 
શ્રી ભૂપત વડોદરિયાનો અભિવાદન સમારોહ 
શ્રી મોહમ્મદ માંકડનું સન્માન 
શ્રી રાધેશ્યામ શર્માને 

ચંદુલાલ સેલારકા પારિતોપિક 
શ્રી રામચંદ્ર દામોદર શુક્લનું દુ:ખદ અવસાન 
સરસ્વતીચન્દ્ર અનુવાદ-પ્રકલ્પ 
સંપૂર્ણ શેક્સપિયર મલયાળમ ભાષામાં 
સંસ્કૃત વર્ષ નિમિત્તે ગીત-નૃત્ય-સમારોહ 
“સાવિત્રી' વિશેનું ગુજરાતી 

સામયિક “આવાહન' 


સુધારો ૨,૪ર,૧૬૫,૪૦૩,. 
લેખો 

અજાણ્યા મુલકમાં અભિજિત વ્યાસ 

અવનિનું અમૃત હરિવક્ષભ ભાયાણી 


અસ્તિત્વની નીરવ પ્રસન્નતાને 

વિક્ષિમ ન કરીએ ચન્દ્રાહાસ ત્રિવેદી 
આકાશવાણી, ગેબી વાણી : 

નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા 
આજના અમેરિકાનો સમાજ : 

નિત નવા વંઢોળ પ્રીતિ સેનગુયા 
આપણું અધિવેશન-સ્થલ “લીંબડી' 

નરોત્તમ પલાણ 


આ બધાં માણસો ક્યાં જય છે ? 
રમણલાલ નેશીં 


આમરણ આશા : નિત નવા વંટોળ 
પ્રીતિ સેનગુમા 


ઊંઘભરી ભાષામાં...શબ્દહંસ : આસ્વાદ 
રાધેશ્યામ શમાં 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૭૫ 


ન્ન 


ર્‌૦૨ 
૧૬૯૪ 
ર૪૩ 
ર૦ર 
રૃ૮ર 
૪૪૨ 
૪૪૨ 

૮ર 
૪૦૨ 
૧૨૨ 


૮૨ 
કૅ૪૩ 


૧૨૮ 


૪૦૪ 


૨૦૧ 


૪૨૧ 


૪૧૪ 


એક બગડો ત્રણ મીંડાં : નિત નવા વંટોળ 
પ્રીતિ સેનગુમા 
એક સો વીસ વરસ પછી 
હરિવલ્લભ ભાયાણી 
કાગળ-સઘળું કે કૅ નહીં : 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેન ગુમા 
કૌન્કરન્સો, ભારતના શિક્ષક 
હોવાનું ગૌરવ : કોલંબસને કેડે 
દુપ્યન્ત પંડ્યા 
ઘર બાળીને તીરથ કરવું 
હરિવલ્ભ ભાયાણી 
ઘોડો મુરાદખાન ચાવડા 
ચકલી, ઘરચકલી નહીં ! 
રતિલાલ “અનિલ' 
ચર્ચાસ્પદ અને રસપ્રદ : 
નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુસા 
ચૂર ચૂર મકરન્દા... : આસ્વાદ 
રાધેશ્યામ શર્મા 
છેલ્લી પચ્ચીસીની વાર્તા : 
૧૯૪૫ થી ર૦૦૦ રરીફા વીજળીવાળા 


ર૧૩ 


૧૦૪ 


૨૯૦ 


૧૯૫ 


ર૮૪ 


ત્મ 
શ્ય્ડે 
ડઝ 


છેલ્લી પચ્ચીસીની વાર્તા : વિવેચનનું વિવેચન 


રાધેશ્યામ શર્મા 
જીવવાની વૃત્તિનો સૌથી વધારે ભાર 
રમેશ પારેખ 
તુલનાત્મક સાહિત્યાભ્યાસની 
અનિવાર્યતા વિશે હેત્રી ગિફર્ડ 
પ્રા. ડૉ. અશ્વિન દેસાઈ 
નરસિંહ મહેતાનાં પદો : કર્તૃત્વનો કોયડો 
જયંત કોઠારી 
નામજપનો મહિમા 
ર હરિવલ્લભ ભાયાણી 
નૈનીતાલમાં વનનિવાસ અરુણ ન્ેશી 


પથ્થરની દોસ્તીમાં ત્વચા પણ મરી ગઈ 
રમેશ પારેખ 


પનઘટ હરિવલ્લભ ભાયાણી 


પાઠ્યપુસ્તકોમાં માતૃભાષાના દીદાર : 
પ્રતિભાવ મોહનલાલ શં. પટેલ 


૪૪૪ 


૪૪૯ 


પુણ્ય અને પાપની પરિભાષા : 


નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુસા 
પુરાકલ્પન અને ઇતિહાસનું 
મધુરું મિશ્રણ “ગ્રીસ' ભારતી રાણે 


પુરુષ અને પ્રકૃતિનું પાવન તીર્થ : પોંડિચેરી 
મહેશ દવે 
પ્રેરણા અને શુભેચ્છાના તીર્થ - 
સ્વ. અમૃતલાલ યાજ્ઞિક નીલમ પરીખ 
'ફલશ્રુતિ'ની ફલશ્રુતિ દુષ્યન્ત પંડયા 
ફિલ્મદિગ્દર્શક ગિરીશ કનાંડ 
અભિજિત વ્યાસ 
ફરેમિનિઝમ/નારીવાદની સુસ્પષ્ટ 
વિભાવના રજના હરીશ 
રક «હ / સુભ પ સ્‍ટઈ 
ભમી ભમી શોધ કરીશ તારી ! 
રમેશ પારેખ 
'ભારતવાસીની એક પ્રાર્થના” 
ઉપર બીજી પ્રાર્થના : પ્રતિભાવ 
મનુ રાવળ 
ભાષાના ચિંતન વિશે હાઈડેગર 
હરસિદ્ધ મ. જેશી 
મનમાં ગોબર અને આંગણામાં ગુલાબ 
રમેશ પારેખ 
મહાકવિ માઘનું ગિરનારવર્ણન 
મનસુખલાલ સાવલિયા 
માંહે પડ્યા તે મહાસુખ માણે, 


દેખનારા દાઝે હરિવલ્લભ ભાયાણી 
મૌખિક પરંપરામાં 'ઉક્તિ'નું 
ગઘયઘટન લાભશંકર પુરોહિત 


યમેવૈજ ગુળુતે તેન લમ્યઃ રમણલાલ નેશી 
યોગક્ષેમ વહું છું હું હરિવલ્ષભ ભાયાણી 
રમણીયનું સંવેદન ઘહરિવક્ષભ ભાયાણી 
રસસિદ્ધ કવિ ન્હાનાલાલ પલ્લવી દીક્ષિત 
રાઈનો પર્વત : એક ઉદ્દેશલક્ષી નાટક 
મણિલાલ હ. પટેલ 
રાસતરંગિણીની ભાવસરિતામાં નિમજજન 
વિનોદ જેશી 


બ્રશ 


૪૫૮ 


૨૨૬ 
૨૧૦ 


૧૬ 


૨૬ 


૭૪૧ 


ગ 





'લક્ષ્મી'નું આગમન, 'શાવર', 
અને યોજના ઊંધી : કોલંબસને કેડે 
જુપ્યન્ત પંડ્યા 
'લીંબડી'- નોધ 
અરુણોદય ન. જાની 
લ્લોકગીતોમાં ફટાણાં ગીતો 
મુરાદખાન ચાવડા 
વાદળોની કેડી ઉપર ઊભો 
ચાતર્યો ચીલો સાંજે ભારતી રાણે 
વિદાય દીકરીઓ, ભુલકણાપણું, 
ધરતીને છેડે : કોલંબસને કેડે 
દુપ્યન્ત પંડ્યા 
વેધાપીઠનો હોબાળો હરિવલ્લભ ભાયાણી 
જેસ્તરતી ર0ક#ઓ ચ-દ્રડટન્ત ૮ટપીજટળટ 


૪૦, ૩૯, ૧૧૮, ૧૫૯, ૨૩૮, 
૨૪૭૪, ૩૧૭, ૩૫૯, ૩૯૪, ૪૩૯, ૪૬૮ 


વેદનામાં વિહરતા વેદવિદ 
હરીશ વિ. પંડિત 
વૈદ્યશાસ્રી મણિશંકર જેશી : વીસરાયેલા 
વિદ્યાધર લાભશંકર પુરોહિત 
શકટ જયમ શ્વાન તાણે 
હરિવક્ષભ ભાયાણી 
શણગાર બેઠકખંડનો, બેસણાનો 
હરિવલ્લભ ભાયાણી 
શબ્દ-સત્સંગ 
હર્ષદ મ. ત્રિવેદી “પ્રાસન્નેય' 
સદાજગ્રત અને સર્જક-પ્રતિભાસંપન્ન 
સાહિત્યિક પત્રકારનું સત્ત્વશીલ સંવેદન 
જયાનંદ દવે 
સર્જકતાની સાખ : “છાતીમાં બારસાખ' 
નીતિન વડગામા 
સર્જકની આંતરચેતના 
અભિજિત વ્યાસ 
સહિપ્ણુતા કર્તવ્ય, સમભાવ અસંભવ 
હરિવલ્ભ ભાયાણી 
સંદેશ શાંતિનો, આનંદનો : 


નિત નવા વંટોળ પ્રીતિ સેનગુમા 


૩૯૦ 


૨૪૬ 


૨૮૧ 


૧૨૧ 


૧0૧ 


૨0 


ર૧૬ 


૩૨૧ 


૯૩ 


જૂલાઈ ૨૦૦૦ : ૪0૬ 


ભારતી રાણે ર૬૪, ૪ર૪ 
(ડૉ.) ભારતી હરીન્દ્ર ૨૬૦ 
મકરન્દ દવે મે ૨૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
મણિલાલ હ. પટેલ ૧૬૬ 
મનસુખલાલ સાવલિયા ૨૮૬ 
મનીષા જેષી ૩૧૧ 
મનુ રાવળ ૧૧૫ 
મરિયમ ગઝાલા ર૧૫ 
મહેશ દવે ૧૭૫, ૩૮૩, ૪૫૮ 
માધવ રામાનુજ ૧૪૦ 
માલતી પરીખ ૩૪૬ 
માય ડિયર જયુ ૨૨૩ 
માવજી કે. સાવલા ૨૩૪ 
મુકુન્દ પરીખ ૪૪૦, જુલાઈ ૨૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
મુરાદષાન ચાવડા ૪, ૩૮૬, ૪૪૯ 
મોહનલાલ શં. પટેલ ૭૬ 
યશવંત ત્રિવેદી 
ઓકટો, '૯૯ પૂ.પા.૩, 
ડિસે. '૯૯, પૂ.૫1.૩, 

૨૫૨, ર૫૩, ૪૧૫ 
યોગેશ પંડ્યા પ૯ 
યોગિની શુક્લ ૩૮૫ 
યોસેફ મેકવાન ૨૩૩, ૩૯૫ 
રતિલાલ “આંનેલ' ૪૩૧ 
રમણલાલ જેરી ૨, ૪૬, 


૪૨, ૮૨, ૧૨૨, ૧૬૪, ૨૦૧, 
ર૦૨, ર૪૨, ર૮૨, ૩૨૨, ૩૬૨, ૪૦ર, ૪૪૨ 


રમેશ જેયી ર૧૫ 
રમેશ પારેખ ૩૪, ૧૫૪, 

૨૪૯, માર્ચ ૨૦૦૦ પૂ.પા.૩, ૩૩૮ 
રમેશ ૨. દવે ૪૧૬ 
રંજના હરીશ ૯૬ 
'રાઝ' નવસારવી નવે, ૯૯ પૂ.પા.૩ 
રાજેન્દ્ર શાહ મે ર૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
રાજેશ અંતાણી ર૯૮ 


-લ્ટ્શ 





રાધેશ્યામ શર્મા ૩૫, ૪૩, ર૩૨, 
ર૮૪, ૩૫૦, ૪૧૪, ૪૬૯ 

૩૯, ૧૪૯, જૂન ર૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
જૂન ર૦૦૦ પૂ.પ।.૩ 

ઓગસ્ટ ૯૯ પૂ.પા.૩, 


જાન્યુ. ૨૦૦૦ પૂ.પા.હ, 


રામચન્દ્ર પટેલ 
રીતા ત્રિવેદી 
લાભશંકર ઠાકર 


લાભશંકર પુરોહિત ૪૩, ર૪૬ 
લાલજી કાનપરિયા ૩૮૫ 
વાલ્મીક મહેતા ૩૧૨ 
વિજયશંકર દવે ૩૯૫ 
વિનોદ ગાંધી ૪૩૫ 
વિનોદ નેશી ૩ 
વીણા ઉપાધ્યાય ૧૪૪ 
વીરુ પુરોહિત મે ૨૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
શરીફા વીજળીવાળા ૩૬૯ 
શૈલેશ ટેવાણી ર૫૪ 
સતીશ દેસાઈ 'પરવેઝ' ૨૫૪ 
સંસ્કૃતિરાણી દેસાઈ ૨૫૪ 
સુધાકર જની ઓકટો. ૯૯ પૂ.પા.૩ 
સુધીર દેસાઈ ૪૫૧ 
સુભાષ શાહ એપ્રિલ ૨૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
સુરેશ ઝવેરી “બેફિકર ઓકટો. ૯૯ પૂ.પા.૩ 
સુશીલા ઝવેરી ૨૯૪, ૪૨૦ 
હરસિદ્ધ મ. જેરી ૧ર૩ 
હરિકૃષ્ણ પાઠક ૧૧૦ 
હરિવલ્લભ ભાયાણી ૧, ૮૧, 


૧૦૪, ૧૨૧, ૧૨૯, ર૦૪, 
ર૪૧, ર૮૧, ૩૨૧, ૩૬૧ ૪૦૧ 


હરીશ ખત્રી ૧૭૩ 
હરીશ નાગ્રેચા ૧૮૧ 
હરીશ મંગલમ્‌ ૩૪૧ 
હરીશ વિ. પંડિત ૩૯૦ 
હર્ષદ મ. ત્રિવેદી 'પ્રાસન્નેય” ૧૪૧ 
હીરાલાલ 'ચિરાગ' ફેબ્રુ. ર૦૦૦ પૂ.પા.૩ 
હેમન્ત દેસાઈ ૩૪ 


જુલાઈ ર૦૦૦ : ૪૪૮ 


વરસાવી કોણે વાદળી ! 
મરદ જીતરિયાં કોરો, ને અંતરિય/ સુકાયાં રે, 
કોળે રે કોણે વરસાજી, ભન રે જીનર વાદળ? રે. માર/૦ 


અગણિત તારા આભે રે ઝબૂકે, ચાંદે શીદ તેલ પરાયાં રે, 
ગેજ! રે ગેબી કચેરી અ રે કોની દેખાય રે. ભાર/૦ 


કાન રે મારા બહેરા પડિયા, શબદ રે એક ન સૃણાય રે, 
ઝીણી રે ઝીણી સિતાર, અ પડખ રે કોણ બજાય રે. ગારાં૦ 
અંખઠડિયે રે ન સૂઝે, સથળે તિમિર રે અ? દેખાય રે, 
ઝાંખી રે ઝાંખી જેત અ; કોની રે કળાય રે. મારાં૦ 
સાંસલડો રે મારો એવો રૂંધાય, મારો રે જીવલડો જય રે, 
૪ રે બમી ધમણ, હાલે ને ચાલે, આ કોણ ચલાય રે. મારાં૦ 


ન્‌ 


“મહ્ંયો' એમ ભણ્યો રે, મળ્યા રે પીર મહારાજ ને, 

વરસાજે રે વરસાજી ભની ભીનર વાદળ? રે. માર/૦ 

ભતર રભબંજયાં ને રે ચારા અંતર ઊભરાય રે, 

કોણે રે કોછો વરસાજી, ભીન્ટી રે જની અ વાદળી! રે. મ/ર/૦ 
મુરાદખાન ચાવડા “મદિચા” 


સાભાર સ્વીકાર 


સનશાઈન (જયંતિ દલાલ વિશેષ) : સંપાદન : રઘુવીર ચૌધરી, પ્ર. ઇમેજ પબ્લિકેશન્સ પ્રા. લિ., 
૧-૨, અપર લેવલ, સેન્ચુરી બજર, આંબાવાડી સર્કલ, આંબાવાડી, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, કિં. રૂ. ૩૦૦. 
લીલુડી ધરતીથી... (ચુનીલાલ મડિયા વિશેષ) : સંપાદન : અમિતાભ મડિયા, પ્ર. ઉપર મુજબ, 
કિં. રૂ. ર૫૦. પીંછું હવાનું : લે.પ્ર. : દિનકર “પથિક', બી/૪, શ્યામસુંદર એપાર્ટમેન્ટ્સ, ટી.વી. કેન્દ્ર 
સામે, ધોઘા સર્કલ, ભાવનગર-૧, કિં. રૂ. ૬૦. અરુવક્રગીતા : લે. નલિન ન. વ્યાસ, પ્ર. પ્રવીણ પ્રકાશન 
પ્રા. લિ., લાભ ચેમ્બર્સ, બ્યુનિ. કૉર્પો. સામે, ઢેબર રોડ, રાજકોટ, કિં. રૂ. ૨૫૦. વાર્તા લો... : રક્ષા દવે, 
પ્ર. રહ્યાબહેન પી. દવે, જીવન, કૉટેજ, ૪૩૯//,, 'અજવાસ', પ્રભુદાસ તળાવ ચોક, શ્રી શિવાનંદ 
સર્કલ, ભાવનગર-૧, કિં. રૂ. ૨૦. વસુદેવ : લે. ગોવિન્દ્ભાઈ, પ્ર. : પ્રણવ પ્રકાશન, બી/૩૩, પ્રિયદર્શિની 
એપાર્ટમેન્ટ-૨, બોડકદેવ, અમદાવાદ-૧૫, કિં. રૂ. ૩૫. કારગિલના મોરચે : લે. જયંતી એમ. દલાલ, 
પ્ર. સુમન પ્રકાશન, ૯૮, પ્રિન્સેસ સ્ટ્રીટ, મનસૂર બિલ્ડિંગ, મુંબઈ-૪૦૦૦૦૨, કિં. રૂ. ૧૫૦. અંધકારનો 
પડછાયો : લે. પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. ર્‌।. ૧૪૦. ફકીરમોહન સેનાપતિ : લે. માયાધર માનસિંહ, અનુ. 
ભારતી દલાલ, પ્ર. સાહિત્ય અકાદમી, રવીન્દ્ર ભવન, ૩૫, ફ્રીરોઝશાહ રોડ, નવી દિલ્હી-૧૧૦૦૦૧, કિં. 
રૃ. ર૫. ઘર : લે. રમાપદ ચૌધુરી, અનુ. પ્રસાદ બ્રહ્મભટ્ટ, પ્ર. ઉપર મુજબ, કિં. રા. ૫. મધ્યકાળના 
સાહિત્યસ્વરૂપો : ડૉ. ચંદ્રકાંત મહેતા, પ્ર. ડૉ. કેશુભાઈ દેસાઈ, યુનિ. ગ્રંચનિર્માણ બોર્ડ, ગુજરાત 
રાજ્ય, પાટનગર યોજના ભવન, એલિસબ્રિજ, અમદાવાદ-૩૮૦૦૦૬, કિં. રૂ. ૪૦. ચાલ પલળીએ ! : 
લે.પ્ર. વિજય રાજ્યગુરુ, ૪૦, શિવનિકેતન, ગૌતમેશ્વર, શિહોર - ૩૬૪૨૨૦ (જિ. ભાવનગર), કિં. રૂ. ૪૦. 

પરિચય પુસ્તિકા પ્રવૃતિ (પરિચય ટ્રસ્ટ, મહાત્મા ગાંધી મેમોરિયલ બિલ્ડિંગ, નેતાજી સુભાષ 

રોડ, ચર્ની રોડ, મુંબઈ - ૪૦૦૦૦૨)નાં - ન્યૂઝીલૅન્ડ (૯૯૪) : લે. રમણલાલ ચી. શાહ, કિં. રૂ. ૬. 

ભારતમાં મિશ્ર સરકારો (૯૯૫) : લે. નગીનદાસ સંઘવી, કિં. રા. ૬. મુદ્રણક્ષેત્રે કમ્પ્યુટર 


(૯૯૬) : લે. જિતેન્દ્ર દેસાઈ, કિં. રૂ. ૬. ૬૦૬૦ ઠર 


જુલાઈ ૨૦૦૦ : ૪૪૯ 








“ર. 





(2-7. 
હનવ 


ઝન 





ડનર 
“૫૫% 


ક 


નષ્ટ 
પિ 





દ 
ઝં 
ટ્ર 
અ “ક ડડ 
"૭9 ઝુ ઈર ઝં 
“પવ/#૩ રું ૪% 
રુદ્.કં દ :ઝ 
“૪ ર” છું «સ 
£ ટ ક 
ક 
મન #2. 
ન 
જે * જ ન્ટ 
2 સજ ટ તિ 
ર72 5 દ 
“જ ૨ 5. જ 
રઝ પિ 
ટક ,સ ઊં 
જ -5/ઇ ઝ જ 
ક 
ઝર 2 
અજ ઝં હાફ, 
7 ઝુ “* #52. ક 
યી ૦૮ઝ : 
ટેબ 'જેજ.ઝ 
“૭  -9,ર.સંત્ઝં 
“%ઝ્જતડ ઝં 
કજસરે.ટર નિ 
ક 
“જું ₹ રુ? ગ્‌ 
ઝળજ્યઝરસ્ઝચ્ન 
ઈસ # તગ કી ' ૬ 
જહ 
રજ ફન 
ટ ૮૯ જ (3 5/૪ તે 


ટ એડ્હેસિવ 


# 


ઈ 


વન - ડ્રોપ 


જકફવિક્વિક પિડિલાઇ 





૬૨૧ 


સે. મુંબઈ-૪૦૦ 


ઈટ ઈન્ડસ્ટ્રીઝ સિ 


સિવ્સ બનાવે છે 


એડહે 


૫૫૩૦ 
છુવિકોલા બાન્ડ 


સ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક છે, જ 


નો રિ? 


દડ 
(ગુલબંકી) 

પ્રવેર! જયાં કરું 

મકાન મૌન થૈ વિષાદમાં «ળી જતું 


ઊભી ૧૪ંતન? મહેક જ/રસ/ખ 
રર્મથી! સરી જતી 


ઘીવ(લ ચાર 

એકમેક પસ જૈ 

કરી રહેલ વાતચીત 

ધૂજત્દિ સરી જતી સ્વ-સ્થાન 


અર્ધ ઊધડેલ દ્વાર 
સાવ ઊંઘતી લપાઈ નય ભંતમ 


અવ/ન// તરંગ છોેળથ તરબતર 
ઓરડાનું શૂન્ય 
ધસમસે ગ્રસ્રે જવા મને 


સતત સરી રહેલ કાળ હું.../ 
મુકુન્દ પરીખ 


રણમાં... 
(ઊંટની સ્વગતો ક્તિ) 
ઊંચી! ડોકે ગણવ! તાર, 
કેમ ખૂટશે રણાન ભારા 7 
મારગ કડપર કેમ કપરો, 
ટિવસર/ત જય એક જ ભાસે 7 
ખૂટે આયખું આખેઆખું, 
તીય જહે ન/ ભૂતળ ઝ/છું. 
છાંય મળે ના પોરો ખાવા, 
જળ મળે નહ તરસ છેપાવા. 
(કવિની ઉક્તિ) 
લઝ ડે/| તરસ ઊઢને, 
મકા શૃગજળ એક ઘૂટડે / 
મુકુન્દ પરીખ 


હ 
-ડખ**--ટામબઇબગુ--૦૨૨૬૦-૩૦૦૦૯ર૦નર૯ નનન, 


4 4 


--ક્ઝ-્રૂ--ક--ત્ટ-ન્ઝ્ઉ૩એુત-ક-ન્ક-્-ન-્--ક-ઝઝ#નમનતજનજાભાામવાના-બન”*૯'મઝજનનનજન્જન 
** 


ામરનનાભતેનુનનાનાગકનાઝનનાનન્ઝઓસરનનગતમનગમાનનફ 
પ ન્યુ. ઝા શ ન 


તટ ન્ક્ઝ્ઝન્સ્ન્્ન્ક્ક્કફ્નફ6્ન€૭્ન૮૭ટ્ન્ન્ન્િન્ન્નિ- 


ઇતતણટશળા (/% 1ણ, તપાંદાઉતાં 130111111૫ 1 જુલાઈ ૨૦૦૦ 1૪૪" 0971-6599 
/ 11હણાકણ્ત ધ [૪5 પર10૧0૫ [૩1૯૪401 ણા, 116૫11૮૬ 2૫૩ 188 1ર 1૫0 €1૫| 156/2000 








355. 90% ૩ સા નમે: “ક 


 “ શરીરને કંકણની ઉપમાં આપી છે, તે સાચી જ છે. જેટલીવાર કંકણને ફૂટતાં લાગે છે 
તેટલી પણ શરીરને નથી લાગતી. જતનથી રાખીએ તો કાચનુ કંકણ દિઘયિ નભી શકે.99 
- મહાત્મા ગાધી ગિગાબેનને પત્રો તા ૮-૫-૩૧) 


ઝ વિય 
શ ઝા નફ 


ફૂ 
*--. --.-“- કર ર૪ 


૯-૦૦-૦ - 





સઇ ઝન્ટ્પ્બકટ ૦૦ ક [જદ ઝના નાકની નડ.ખટજનજ વત્ઝઅનબનતઝ-ઝ#ઝ-ન્‍બ૦૦ઝનઝબ્ઝન્યજ #/-જક. મ૦ તઝજ્ન્જ૦/૦ન્બ નન 
કન જળ “ન 


4૨--વ- ૧/૦૧. 3--૮ 5 ર્ત. 


કાનની “7 9૬ 7૪૦... 
આરોગ્યની સભાળના ક્ષેત્રમા રોગ પ્રતિકાર કરતા રોગ પ્રતિરોધ એ જ મહત્વનો 
બાબત છે. જીવનના સપૂર્ણ જતનતતા દ્રઢ નિર્ધાર સાથે પ્રતિરોધ-પ્રતિકાર, 
ઉપચાર અને નિદાન ક્ષેત્રે એક ઉમદા પરપરાનુ પ્રતિક એટલે ઝાયડસ-કેડિલા. 
પરપરાગત કોઠા સૂઝ, પ્રયોગશીલ સર્જનાત્મકતા અને તરોતાજા તરવરાટનો 
ત્રિવેણી સંગમ એટલે ઝાયડસ-કેડિલા ઝાયડસ-કેડિલા આરોગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે 
સંતત કાર્યશીલ રહેવા સાડા ચાર દાયકા કરતા પણ વધુ સમયથી પ્રતિબધ્ધ છે 


ઉત્તમ ગુણવત્તાસભર ઔષધોથી સુશ્રુા ક્ષેત્રે તબીબી સેવાઓને સપૂર્ણ અને વધુ 
સુદઢ બનાવવા પ્રયત્નશીલ ઝાયડસ-કે[ડેલા. દેશ વિદેશમા ખૂણેખૂણેથી 
ટેકનોલોજી અને પ્રતિભા, સશોધન અને સાધનોના સમુચિત વિનિયોગ દ્વારા 
આરેગ્ય સેવાઓના ક્ષેત્રે અનેર પદાર્પણ કરવા કટિબધ્ધ - 


«/વાઇઇ 
વતત 


ઝાયડસ ટાવર સરખેજ ગાધીનગર હાઇ વે સેટલાઇટ શસ રાડ અમદાવાદ ૩૮૦ ૦૧૫ 
ફોન (૦૭.) ૭૭૭૦૧ ૦૦ (ર૦ લાઇન) ફક્ત (૦૭૯) £૭૩ ર૩ ૫ ! £# 110.01 વ્યતત] 7/65 €011 





સ ઝેક પક રઝ વજ ક. ક તરવાર દતક. દબાવવાની બનાના નાજ ડઝ છ મક ૪ “મમ. રુઝઝનનનખઇ-#ઇકનૂ કવ: કાઝનનન ઝન જ ન. નૂ 


ધક રૂફમઝ૪૪૦--- 





“જે ઝઝઝ#”“રૂૂનૂકકનઝકનમુ* 


તટ જે” 


ર 


૧૫ દિવસ $ આ જુસ્તકે વણુમાં વધુ ૧૫ દિવસ 
સાટે રા'ખી શકાશે. 





ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ સ'ચાલિત 
ચી. સ. ગ્ર'થાલય, નવરે'ગષુરા, 
અષદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૯ 


ચીમનલાલ મ'ગળદાસ ગ'ચાલય 
ગુજરાતી સાહિત્ય પરિષદ 


